Digitized  by  tiie  Internet  Arciiive 

in  2009  witii  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.arcliive.org/details/sslumannaefir04bene 


8Ý8LUMANNAÆFIR 


EPTIR 


BOGA  BENEDIKTSSON 


A    STADARFELLI 


MEÐ  SKÝRINGUM  OG  VIÐAIJKUM 

KPTIR 

HANNES    ÞORSTEINSSON 


IV.   BINDI 


REYKJAVÍK 

PRENTSMIDJAN    GUTENBERG 

1909  —  1915 


EFNISYFIRLIT 

IV.    BINDIS. 

BIs. 

Æfiágrip  Boga  Benediktssonar  á  Staðarfelli  (með  i  fsk.)     I— XIV 

Formáli    höfundarins XV— XX 

[Sunnlendinga-  og  Austfirðingaf]órðungur.] 

I.     Kjósarsj-sla 1—82 

II.     GuUbringusýsla 83-200 

III.  Árnessýsla 201-374 

IV.  Rangárvallasýsla 375—522 

V.     Vestmanneyjasj'sla 522—568 

VI.     Slíaptafellssj'sla 569—679 

VII.     Múlasýsla  (S.-Múla-  og  N.-Múlasýsla)      .  680-805 

Viðaukar  um  sýslumenn 806—824 

Viðaukar,    skj^ringargreinar   og   leiðréttingar  við 

Sýslumannaæfir  I.— IV 825—854 

Eptirmáli 855-860 


Æfiágrip 

Boga  Benediktssonar  á  Staðarfelli. 

Eptir  Hannes  Þorsteinsson. 


Um  leið  og  verki  þessu  —  Sýslumannaæfunum  —  er 
lokið,  þykir  hlýða  að  geta  hér  stuttlega  helztu  æfiatriða 
höfundarins,  Boga  stúdents  Benedikissonar  á  Staðarfelli. 
Hann  var  fæddur  á  Kjallaksstöðum  á  Fellsströnd  24.  sept- 
ember  1771  og  bjuggu  þar  þá  foreldrar  hans:  Benedikt 
stúdent  Bogason,  síðar  óðalsbóndi  á  Staðarfelli  (f.  20.  apríl 
1749,  t  26.  maí  1819)  og  Hildur  (f.  17.  okt.  1744,  t  28. 
júlí  1828)  Magnúsdóttir  prests  á  Höskuldsstöðum  Péturs- 
sonar  af  Stóru-Brekkuætt  í  Fljótum,  en  móðir  Hildar  var 
Ásgerður  Pálsdóttir,  systir  Bjarna  landlæknis  og  systkina 
hans.  En  Benedikt  á  Staðarfelli  var  son  Boga  í  Hrappsey 
(f.  1723,  t  10.  okt.  1803)  Benediktssonar  sama  staðar  (f. 
1658,  t  1746)  Jónssonar  fálkafangara  í  Brokey  (f.  1584, 
t  1672)  Péturssonar  bónda  í  Arnarfirði  Péturssonar.  En 
móðir  Benedikts  á  Staðarfelli  og  1.  kona  Boga  i  Hrapps- 
ey  var  Þrúður  (t  1753)  Bjarnadóttir  ríka  sýslumanns  á 
Skarði  (t  15.  apríl  1768)  Péturssonar  Bjarnasonar  sýslu- 
manns  á  Staðarhóli  (t  16.  apríl  1693)  Péturssonar  sj'slu- 
manns  (t  1621)  Pálssonar  á  Reykhólum  (t  1598)  — 
Staðarhóls-Páls  —  Jónssonar  á  Svalbarði  Magnússonar. 
Er  það  göfugt  kyn,  er  að  Boga  stendur,  í  báðar  ættir,  en 
óþarft  að  rekja  það  hér  frekar.  Þeir  langfeðgar  Boga  í 
beinan  karllegg:  Jón  í  Brokey,  Benedikt  í  Hrappsey  og 
Bogi  gamli  voru  hinir  mestu  atfara-  og  atorkumenn,  harð- 


II 

fengir  og  miklir  fyrir  sér,  en  höfðingjar  í  lund  og  auðugir 
vel.  Benedikt  faðir  Boga  yngra  var  og  enginn  eptirbátur 
þeirra  að  fésæld  og  framtakssemi,  vel  að  sér  gerr  og 
sæmdarmaður  í  hvívetna.  Hefur  Bogi  minnzt  föður  síns 
og  þeirra  langfeðga  sinna  mjög  vel  og  rækilega  í  ritinu 
))Feðgaærir((,  er  prentað  var  í  Viðey  1823.  Og  munu  þær 
minningarrúnir,  er  Bogi  hefur  þar  rist  langfeðgum  sínum, 
lengur  standa  en  )>grafletur  á  grjóti((.  En  rit  þetla  er  nú 
mjög  torfengið. 

A  1.  aldursári  eða  vorið  1772,  fluttist  Bogi  með  for- 
eldrum  sínum  frá  Kjallaksstöðum  að  Staðarfelli  og  ólst 
þar  upp.  Vorið  1783,  var  honum  nýfermdum  komið  til 
kennslu  mánaðartíma  hjá  séra  Sigurði  prófasti  Stefáns- 
syni  á  HelgafeUi,  síðar  biskupi  á  Hólum,  og  þangað  fór 
hann  aptur  um  jólaföstu  sama  ár,  og  var  þar  um  vetur- 
inn  fram  að  páskum  1784.  Lærði  hann  þá  að  skrifa  og 
reikna  og  nokkuð  í  latínu,  en  svo  varð  hlé  á  því  námi 
hans  um  hrið,  þangað  til  1789,  að  hann  fór  til  Boga  afa 
síns  i  Hrappsey  og  var  þar  um  veturinn  (1789 — 1790)  við 
latínunám  hjá  séra  t*órði  Ólafssj'ni  aðstoðarpresti  í  Skarðs- 
þingum  (ý  1798),  og  tók  þá  svo  góðum  framförum,  að 
hann  fékk  inngöngu  í  Hólaskóla  1790,  19  ára  gamall.  En 
því  mun  Hildur  móðir  Boga  hafa  ráðið,  að  hann  fór  í 
Hólaskóla,  en  ekki  SkálhoUsskóla,  því  að  Páll  Hjálmars- 
son,  er  þá  var  skólameistari  á  Hólum,  og  Hildur  voru 
systrabörn.  Auk  skólameistara  voru  þá  kennarar  við  skól- 
ann:  Halldór  Hjálmarsson  (ý  1805)  bróðir  Páls,  og  Gísli 
Jónsson,  síðar  prestur  i  Stærraárskógi  (7  1838).  Var  Bogi 
5  vetur  í  skólanum  og  útskrifaður  þaðan  15.  maí  1795 
af  PáH  skólameistara.  Segir  í  vitnisburðarbréfi  hans, 
að  þótl  hann  hafi  ekki  gáfur  í  skarpasta  lagi,  þá  hafi 
hann  samt  góða  dómgreind,  er  hann  hafi  hugsað  sig  vand- 
lega    um.^)     Þar    segir    einnig,  að  hann  hafi  haldið  ágæta 


1)  »Ingenium  ([uamvis  non  acerrimum  habeat,  pensitatis 
tamen  animo  rebus,  juciicio  sane  felice«.  Vitnisburöarbréf  hans 
á  latínu  er  bæði  í  vitnisburdarbréfabók  stúdenta  frá  Hólaskóla 
liinni  yngri  (1792—1802)  í  Ldskj.safninu  og  ennfremur  i  sérstakri 
lausri  afskript  aptan  viö  sömu  bók. 


III 

prófræðu  (wegregiam  habuit  concionem«)  út  af  ákveðn- 
um  texla.  Heíði  hann  því  Hklega  orðið  hinn  snjallasti 
kennimaður,  en  embættisbrautin  átti  ekki  fyrir  honum  að 
liggja.  Ætlaði  hann  að  sigla  til  Kaupmannahafnar  til 
frekara  náms  sumarið  1795,  s.  á.  og  hann  útskrifaðist,  en 
€kkert  varð  af  því,  wvegna  vissra  orsaka«,  segir  hann 
sjálfur  í  »Feðgaæfum«,  en  getur  ekki  um,  hvað  hamlað 
hafi.  Dvakli  hann  þá  Vjí  ár  hjá  foreldrum  sínum  á  Stað- 
arfelH,  þangað  til  hann  kvæntist  28.  nóv.  1796  vestur  i 
Holti  í  Önundarfirði,  Jarþrúði,  dóttur  Jóns  prests  Sigurðs- 
«onar  í  Holti,  er  drukknað  hafði  þar  um  vorið  s.  á.,  og 
Solveigar  Ólafsdóttur  lögsagnara  frá  Eyri  í  Seyðisfirði 
Jónssonar,  en  séra  Jón  var  son  Sigurðar  prófasts  Jóns- 
sonar  i  Holli  undir  Eyjafjöllum  (ý  1778)  af  hinni  al- 
kunnu  Steingrímsætt  í  Skagafirði.  Var  Jarþrúður  þá  að 
■eins  tvítug  að  aldri  (f.  8.  maí  1776)  og  þótti  einhver  hinn 
bezti  kvenkostur  veslur  þar.  Mun  sá  ráðahagur  hafa 
stofnaður  verið  að  tilhlutun  foreldra  hans.^)  Voru  þau 
nýgiptu  hjónin  þar  vestra  veturinn  1796—1797,  en  um 
vorið  1797  afhenti  Bogi  fyrir  hönd  konu  sinnar  Holtsstað 
riðtakandanum  séra  Jóni  Ásgeirssyni,  og  flutli  svo  að 
vestan  þá  í  fardögum  að  ArnarbæH  á  Fellsströnd,  en  þá 
^örð  hafði  hann  keypt  undir  bú  sitt  haustið  áður  (1796). 
Bjuggu  þau  hjón  þar  í  ArnarbæH  7  ár  (1797 — 1804).  Er 
íiuðsætt,  að  Bogi  hefur  þá  þegar  fengið  orð  á  sig  fyrir 
atorku  og  hagsýni,  því  að  hauslið  1803  réð  Ólafur  í*órð- 
arson  Thorlacius  kaupmaður,  er  álti  verzlun  á  Bíldudal, 
Boga  fyrir  verzlunarstjóra  sinn  þar,  og  færði  þá  Bogi  bú- 


1)  F*á  er  Bogi  var  i  Hólaskóla  var  hann  stundum  i  jóla- 
leyfinu  á  vetrum  hjá  séra  Pétri  Péturssyni  á  Miklabæ  eöa  Vig- 
fúsi  Scheving  sýslumanni  á  Viðivöllum.  Var  pá  uppeldisstúlka 
hjá  sýslumanni,  Anna  Porsteinsdóltir,  föðursystir  Jónasar  skálds 
Hallgrimssonar,  og  felldu  þau  Bogi  hugi  saman  og  trúlofuðust. 
En  séra  Stefán  Porsteinsson  á  Völlum,  bróöir  Ónnu,  segir  í  ætta- 
tölum  sinum  (í  rainni  eign),  aö  Bogi  hafi  wekki  fengiö  þess  ráöið 
fNTÍr  sínumc  að  kvongast  Önnu,  hafi  hún  þótt  fátæk.  Var  hún 
fríðleiksstúlka  og  gerfileg  og  vildi  Ari  læknir  Arason  á  Flugu- 
mýri  einnig  fá  hennar,  en  hún  giptist  síðar  séra  Magnúsi  í  Stein- 
nesi  (t  1838)  syni  Árna  biskups  Pórarinssonar. 


** 


slað  sinn  frá  Arnarbæli  að  Bíldudal  í  fardögum  1804.  En 
þá  er  Ólafur  Thorlacius  keypti  verzlunarstaðinn  í  Stykkis- 
hólmi  1807,  varð  Bogi  þar  verzlunarstjóri,  og  fluttist  al- 
gerlega  búferlum  til  Stykkishólms  í  fardögum  1808.  Eptir 
lát  Ólafs  Thorlaciusar  (ý  1815)  var  hann  skipaður  af  yfir- 
völdunum  1818  fjárhaldsmaður  sona  Thorlaciusar,  Arna 
og  Ólafs,  er  þá  voru  ungir,  og  jafnframt  varð  hann 
þá  ))yfirfaktor«  verzlunarstaðanna,  bæði  í  Stykkishólmi, 
á  Bíldudal  og  ísafirði. 

Bogi  var  fjáraflamaður  mikill  sem  fleiri  frændur  hans 
og  auðgaðist  allmikið  meðan  hann  var  í  Stykkishólmi,^) 
en  jafnframt  blómgaðist  einnig  verzlun  sú,  er  liann  veitti 
þar  forstöðu,  vegna  hagsýni  og  atorku  Boga.  En  ekki 
skorli  hann  þá  heldur  öfundarmenn,  er  sáu  ofsjónum  yfir 
uppgangi  hans.  Pá  er  Arni  Thorlacius  var  orðinn  full- 
veðja  og  fjár  síns  ráðandi,  hætti  Bogi  öllum  verzlunar- 
störfum  við  árslok  1826  og  flutti  búferlum  úr  Stykkis- 
hólmi  vorið  1827  að  föðurleifð  sinni  StaðarfelH.  Hafði 
Bogi  fengið  kvittun  frá  þeim  Tliorlaciusarbræðrum  13. 
sept.  1825  fyrir  Qárhald  sitt  frá  1818  og  stjórn  á  fé  þeirra. 
En  svo  töldu  þeir  bræður  til  skuldar  hjá  honum  rúma 
26,000  rd.  samkvæmt  verzlunarbókunum  i  Stykkishólmi, 
en  Bogi  gerði  gagnkröfu  til  þeirra,  er  var  rúmlega  2,000 
rd.  hærri  en  þeirra,  eða  rúmlega  28,000  rd.,  er  hann 
taidi  ágóðahluta  sinn  af  verzlunararðinum.  Var  haldinn 
sáttafundur  á  Staðarfelli  17.  ágúst  1829,  og  kröfðust  þeir 
bræður  eða  umboðsmenn  þeirra  8000  rd.  greiðshi  í  vör- 
um  til  sátta  við  Boga,  en  liann  bauð  þeim  að  sleppa 
skuldakröfu  sinni  hinni  miklu  og  gefa  þeim  upp  1000  rd. 
af  inneign  sinni  hjá  þeim  bræðrum  við  árslok  1826,  og 
auk  þess  jörðina  Krossholt  60  hndr.  að  dýrleika.  Var  þá 
frestað  sáttatilraun  til  4.  sept.  s.  á.  (1829).  Var  þar  á 
þeim    sáttafundi    staddur    ]5jarni    Thorarensen    yfirdómari. 


1)  Keypti  hann  á  þeim  árura  ýmsar  jarðlr,  þar  á  meðaí 
biskupssetrið  garala,  Hóla  i  Hjaltadal,  af  þeira  PáH  skólameist- 
ara  Hjáhnarssyni  og  Gisla  konrektor  Jónssyni,  en  seldi  þá  aptur 
1824,  ásamt  kotinu  Hrafnhóh,  Benedikt  stúdent  Vigfússyni,  siöar 
presti  og  prófasli  á  Hólum,  fyrir  2500  rd. 


sem  ráðunautur  Boga  tengdaföður  síns,  og  varð  ekki  sált- 
um  á  komið,  svo  að  málinu  var  vísað  til  dóms  og  laga. 
En  líklega  hafa  þeir  bræöur  séð,  að  mál  þetta  yrði  nokk- 
uð  umfangsmikið  og  kostnaðarsamt,  en  úrslitin  óviss,  og 
væri  því  betri  mögur  sætt,  hafa  eflaust  ekki  treyst  mál- 
stað  sinum  nógu  vel,  og  einhverjir  hklega  gengið  á  milli 
að  hamla  málarekstri.  Og  lauk  þessu  svo,  að  þeir  Bogi 
og  Árni  Thorlacius  fyrir  sjálfan  sig  og  hönd  Olafs  bróður 
síns,  sættust  heiUim  sáttum  á  sáttafundi  að  Staðarfelli  11. 
sept.  1830  á  þann  hált,  að  Bogi  afhenti  þeim  bræðrum 
til  fullrar  eignar  jörðina  Krossholt  60  hndr.  með  hjáleig- 
unum  Flesjustöðum  og  Hafursstöðum,  einnig  hálfa  jörð- 
ina  Neðri-Brekku  í  Saurbæ  12  hndr.  að  dýrleika  og  300 
spesíur  í  peningum.^)  Og  var  þar  mikið  á  mununum  frá 
því,  sem  þeir  bræður  höfðu  í  fyrslu  krafizt,  svo  að  segja 
má,  að  Bogi  gengi  með  fuUri  sæmd  frá  því  máli,  enda 
niun  aðalkrafan  gegn  honum  hafa  verið  byggð  á  ógreidd- 
um  skuldaeptirstöðvum  við  verzlunina,  ef  til  vill  lítt  fá- 
anlegum,  er  þeir  bræður  hafa  viljað  láta  hann  svara  til 
og  bera  ábyrgð  á. 

í  sambandi  við  misklíð  þessa  má  geta  þess,  að  20. 
des.  1828  ritaði  Árni  Thorlacius  Bjarna  amtmanni  Þor- 
steinssj^ni  á  Stapa,  og  skj'rði  honum  frá,  að  sá  orðrómur 
gengi  staflaust,  að  Bogi  ræki  ólöglega  sveitaverzlun  (wland- 
prang«)  og  hefði  selt  tóbak,  brennivín,  kaffi,  sykur  o.  fl. 
heima  hjá  sér  á  Staðartelli  næstliðinn  vetur  (1827 — 1828), 
þ.  e.  fyrsta  veturinn,  sem  Bogi  var  þar.  Ritaði  amtmað- 
ur  þá  28.  febr.  1829  sýslumanninum  í  Dalasýslu  (Skúla 
Magnússyni),  sendi  honum  kæru  Arna  og  bauð  sýslu- 
manni  að  spyrjast  nákvæmlega  fyrir  um  þetta  á  mann- 
talsþingum  í  sj^slunni  um  vorið,^)  sem  sýslumaður  og 
gerði    í    hverjum    hreppi,    en    uppskeran    af  því  varð  rýr,^ 


1)  Hér  hefur  verið  farið  eptir  sáttabók  Fellsstrandarhrepps 
(1810—1866),  sem  geyrad  er  i  Landskj.safninu.  Var  Bogi  sátta- 
maður  þar  i  hrepp  frá  því  um  1830  og  til  dauðadags,  ritar  síð- 
ast  nafn  sitt  í  sáltabókina  21.  okt.  1818. 

2)  Sbr.  kopíubók  Vesturamtsins  1829  (i  Lskjs.). 


VI 

og  vilnaðist  ekkert  um  ))verzlunarprang((  Boga.  Féll  þetta 
niður  svo  búið.  En  það  sýnir,  að  kalt  hefur  andað  frá 
Arna  Thorlacius  til  Boga  um  þessar  mundir,  áður  en 
sættir  tókust. 

Að  þessu  slepptu  átli  Bogi  ekki  í  nokkrum  deilum 
eða  ófriði,  eptir  að  hann  var  kominn  að  Staðarfelli,  nema 
að  því  leyti,  að  Guðmundur  Scheving  ))agent((  í  Flatey, 
mágur  hans,  gerði  tilkali  til  Staðarfells,  er  Bogi  hafði 
fengið  framyfir  jafnaðarskipti  við  Halldóru  systur  sina, 
konu  Guðmundar,  er  hafði  fengið  kongsleyfi  fyrir  þvi,  að 
hún  gengi  að  arfi  eptir  föður  sinn  til  jafns  við  Boga.  En 
Guðmundur  vann  þar  ekki  á,  og  liætti  við,  svo  að  Bogi 
hélt  Staðarfelli.  Lifði  hann  þar  síðan  í  kyrð  og  næði 
við  allsnægtir^)  það  sem  eptir  var  æíinnar.  Hann  andað- 
ist  á  Staðarfelli  25.  marz  1849^)  á  78.  aldursári.  Bjó 
Jarþrúður  ekkja  hans  eptir  hann  á  Staðarfelli  með  rausn 
og  skörungskap,  unz  hún  andaðist  13.  marz  1858,  nálega 
82  ára  gömul.  Attu  þau  hjón  saman  8  börn,  er  komust 
til  fullorðinsaldurs,  og  eru  þau  talin  í  Sýslum.æfum  II, 
131 — 132.')  Er  margt  manna  írá  þeim  börnum  komið, 
sem  kunnugt  er. 

Svo  er  sagt,  að  Bogi  hafi  verið  fríður  maður  sj'num 
og  karlmannlegur.  Mynd  sú,  er  hér  fylgir  aí  honum,  er 
rauðkritarmynd,  gerð  af  séra  Sæmundi  Holm  á  Helgafelli, 


1)  Espólín  (Árb,  XII,  187)  hefur  þaö  eptir  Boga  sjálfum, 
aö  liann  heföi  fengið  hverjum  sona  sinna  1000  spesiur,  en  hverri 
dóttur  500,  og  var  það  góöur  skildingur  á  peim  tímum. 

2)  Banameinið  talið  »hæg  ellikröm«  i  prestsþjónustubók 
Staðarfellskirkju  i  Lskjs, 

3)  Pau  voru:  1,  Benedikl  f,  í  Arnarbæli  á  Fellsströnd  21. 
jan.  1798,  2.  Hildiir  f.  s,  st,  4.  júní  1799.  3.  Solveig  f.  s,  st,  27, 
okt.  1801.  4,  Jens  Jakob  f,  á  Bildudal  3.  sept.  1806.  5,  Dnjnjólf- 
ur  f.  s,  st.  30.  des,  1807,  6.  Ragnheiður  f,  í  Stjkkishólmi  7,  júni 
1814.  7.  Sigríður  f,  s.  st,  22,  ágúst  1818,  8,  Jóhanna  Soffia  f,  s. 
st.  7.  febr.  1823  (sbr,  Feðgaæfir,  Vkl,  1823,  bls,  74—75).  í  æfisögu 
Péturs  biskups  eptir  Dr.  Porvald  Thoroddsen,  bls,  312—315,  er 
skýrsla  um  Staðarfellsættina  erlendis  (frá  Jens  Jakob  (Bogasyni) 
Benedictsen). 


VII 

þá  er  Bogi  var  sóknarbarn  hans  í  Stykkishólmi,  liklega  á 
árunum  1810—1820.0 

Snemma  mun  Bogi  hafa  farið  að  safna  bókum,  og 
keypti  þær  víðs  vegar  að,  einkum  íslenzkar  sögubækur  og 
aðrar  fræðibækur,  átti  og  allgott  handritasafn.  Hygg  eg, 
að  hann  hafi  fengið  margt  prentað  og  óprentað  úr  dánar- 
búi  hins  fjöllærða  fræðimanns  Magnúsar  sýslumanns  Ket- 
ilssonar  í  Búðardal,  er  var  öndvegishöldur  í  öllum  íslenzk- 
um  fróðleik  vestanlands  á  þeim  tímum.  Var  og  skammt 
milli  þeirra,  þá  er  Magnús  sjslumaður  bjó  í  Búðardal,  en 
Bogi  í  Arnarbæli,  og  andaðist  Magnús  (1803)  síðasta  árið 
sem  Bogi  bjó  þar.  Má  sjá  það  af  ýmsu,  að  Bogi  hefur 
ýmsan  fróðleik  til  Magnúsar  sólt  um  íslenzka  menn  og 
atburði,  er  síðar  kom  honum  að  góðu  haldi,  er  hann  fór 
að  semja  Sýslumannaæfirnar.  Var  það  ætlun  Boga  um 
eitt  skeið,  að  gefa  bókasafn  sitt  til  almenningsþarfa,  eins 
og  sést  af  konungsúrskurði  5.  maí  1819,^  þar  sem  hann 
fær  leyfi  til  slikrar  arfleiðslu  og  fyrirheili  um  ókeypis 
staðfestingu  á  þeirri  erfðagjöf.  Er  sennilegast,  að  Bogi 
hafi  þá  ætlað  sér  að  gefa  safn  sitt  hinu  nýstofnaða  Stipts- 
bókasafni  í  Reykjavík,  en  ekki  varð  samt  neitt  úr  þessari 
ráðagerð  og  gekk  mestur  hluti  safns  hans,  bæði  bækur 
og  handrit  til  Brynjólfs  í  Flatey  sonar  hans,^  en  nokk- 
ur  handrit  til  Jóns  Péturssonar  háyfirdómara,  tengda- 
sonar  Boga. 

Meðan  Bogi  var  önnum  kafinn  við  verzlunarstörf, 
mun  hann  ekki  hafa  haft  miklar  tómstundir  til  að  gefa 
sig  við  íslenzkri  sagnaritun  eða  ællfræði.  En  samt  lagði 
hann  ekki  þær  iðkanir  fyrir  óðal,  því  að  eptir  lát  föður 
síns  (1819)  ritaði  hann  æfisögur  langfeðga  sinna,  er  hann 


1)  Ah'nd   þessa  sendi  Bogi  siðar  Finni  Magnússyni,  líklega 
nálægt  1840,  og  komst  hún  svo  meö  bréfum  Finns  1  Rikisskjala 
safn    Dana,   og   þar   fann   dr.   Porvaldur  Thoroddsen  hana  fyrir 
nokkrum  árum  innan  í  bréíi  frá  Boga. 

2)  Sbr.  Klausturpóst  3.  árg.  1819,  bls.  179. 

3)  Pað  safn  mestallt  er  nú  komið  i  Landsbókasafniö.    Her- 
dís  Guömundsdóttir,  ekkja  Brynjólfs,  seldi  það  safninu  18S7. 


VIII 

kallaði  ))Feðgaæfir«,  liðlega  samið  og  mjög  fróðlegt  merkis- 
rit,  er  hann  lét  prenta  í  Viðey  1823,  sem  áður  er  getið. 
Aptan  við  þá  bók  eru  raktar  meira  en  20  ættkvíslir,  sum- 
ar  allt  ofan  úr  forneskju  niður  til  þátíðarmanna,  og  lýsa 
ummæli  Boga  í  formála  bókarinnar,  hvernig  hann  lítur  á 
ættvísi  yfirleitt,  því  að  þar  segir  hann  meðal  annars  (bls. 
5_6):  »Ættvísi  er  fróðleikur  fyrir  sig,  sem  ekki  ætti  með 
öllu  að  týnast  frá  löndum  vorum,  og  ættatölur  eru  ekki  1 
hvers  manns  hendi,  sem  þær  girnast,  og  þess  vegna  hef 
eg  uppteiknað  svo  margskyns  ættkvíslir,  að  lysthafendur 
fengju  þar  frá  rakið  ættir  sínar.  Um  þá,  sem  ekki  hirða 
um  að  vita  ætt  sína  eður  annara,  mætti  segja  hið  gamla 
máltæki:  Misere  senescit,  qui  se  neseit,  og  ef  menn  hirða 
um  kynferði  dýranna  til  undaneldis,  þvi  skyldu  menn  þá 
ekki  hirða  um  sitt  eða  síns  eigins  afkvæmis?«  Djarflega 
og  rétt  mælt. 

))Feðgaæfir«  Boga  má  skoða  sem  undanfara  Sýslu- 
mannaæfanna,  fyrirkomulagið  og  efnið  samskonar  —  æfi- 
sögur  og  ættatölur.  En  á  þessu  aðalverki  sínu,  er  jafnan 
mun  halda  minningu  hans  á  lopti  með  sæmd,  byrjaði 
hann  ekki  fyr  en  hann  var  algerlega  sezlur  um  kyrt  á 
Staðarfelli,  skömmu  fyrir  1830.  En  vera  má,  að  hann 
hafi  á  síðustu  árum  sínum  i  Stykkishólmi,  eða  eptir  a5 
hann  gaf  út  »Feðgaæfir«,  farið  að  safna  til  Sýslumanna- 
æfa  að  einhverju  leyti.  Var  það  nær  óplægður  akur,. 
er  Bogi  réðst  þar  í  að  yrkja,  því  að  um  þetta  efni 
hafði  ekki  ritað  verið  nema  lítilsháttar  ágrip  yfir  land 
allt  af  Magnúsi  sýslumanni  Ketilssyni,^)  og  af  Jóni 
sýslumanni  Jakobssyni  á  Espihóli  (f  1808)  um  sýslu- 
menn  í  Norðlendingaíjórðungi  og  nokkrum  hluta  Múla- 
sýslu,  og  er  það  merkisrit  og  allnákvæmt,  enda  hefur  Bogi 
tekið  það  upp  víðast  hvar  nær  orðrétt,  eða  lítið  breytt. 
Má    því    telja    æfisögur    sýslumanna    í    Norðlendingafjórð- 


1)  Petta  rit,  er  Bogi  minnist  á  i  formála  sínum,  mun  vera 
sama  ritiö,  sem  nú  er  í  Lbs.  380  4to.,  komið  beinlinis  úr  safni 
Boga,  og  allt  med  hinni  gullfallegu  og  skýru  hendi  Magnúsar 
sýslumanns.  Er  þar  meðal  annars  stutt  sýslumannaregistur 
yíir  land  alt  með  nokkrum  upplýsingum  um  hvern  sýslumann 
auk  margra  bréfa. 


IX 

ungi  (I.  bindi  Sýsluniannaæfanna)  aðallega  bygðar  á  rili 
Jóns  sýslumanns  Jakobssonar,  fram  að  hans  tíma  eða 
fram  yfir  1800.  Frumrit  Jóns  s>^slumanns  af  æfisögum 
sýslumanna  í  Húnavatnssj'shi  er  í  Lbs.  273  fol.,  en  vant- 
ar  þar  htið  eitt  aptan  af,  en  frumritið  af  Þingeyjarsj^slu 
og  Eyjafjarðarsýslu  1  safni  bókmentafélagsins  86  fol.  í 
Lbs.  og  frumritið  af  Hegranessýslu  í  sama  safni  nr.  85 
fol.,  hvorttveggja  komið  frá  séra  Hákoni  Espólín  og  hefur 
áður  verið  í  eign  Jóns  Espóhns  föður  hans,  er  hefur  rit- 
að  þar  viðauka  og  athugasemdir  hér  og  hvar  og  æfisögu 
Jóns  s^'slumanns  föður  síns  1  86  íol.  Hefur  verk  þetía 
byrjað  á  Þingeyjarsýslu  og  endað  á  Húnavatnssýslu.  í 
Þingeyjarsj'slu  er  í  þessu  frumriti  t.  d.  fyllra  um  Vigfús 
sýslumann  Jónsson  (f  1795)  og  eins  ítarleg  æfisaga  Björns 
sýslumanns  Tómassonar  (ý  1796),  sem  Bogi  hefur  ekki 
haft  undir  höndum,  af  því  að  þessu  mun  bætt  við  á  sið- 
ustu  árum  Jóns  sj'slumanns.  En  afskript  af  sj'slumanna- 
æfum  Jóns  Jakobssonar  í  heild  sinni  (þó  án  þessara  síð- 
ustu  viðauka  í  Þingeyjarsj'slu  o.  fl.)  er  með  hendi  Magn- 
úsar  sýsiumanns  Ketilssonar  i  Lbs.  383  4*^  (ranglega  eign- 
að  Magnúsi  sj'slumanni  í  handritaskránni),  og  er  það  hand- 
rit  komið  úr  safni  Boga,  svo  að  mér  þykir  sennilegast, 
að  það  hafi  einmilt  verið  þessi  afskript  Magnúsar  sýslu- 
manns,  er  Bogi  hefur  haft  til  afnota,  en  alis  ekki  frum- 
rit  Jóns  sj'slumanns.^) 


1)  Jón  sýslumaður  kallar  þetta  rit  sitt:  Annál  um  noröur- 
íslands  sýsluraennina  siöan  fyrir  og  um  trúarbragðaskiptin  etc. 
(sbr.  Skrá  yfir  rit  Jóns  Jakobssonar,  með  eigin  hendi  hans,  í 
saíni  Bókm.íél.  77  8^o.  i  Lbs.).  í  ætlatölum  Guðmundar  Gíslasonar 
í  Melgerði  i  Eyjafirði  (f  1789)  (í  minni  eign)  er  allmikið  um  sýslu- 
menn  i  Eyjafjarðarsýslu,  og  er  það  tekið  eptir  riti  Jóns  sýslu- 
manns.  í  Lbs.  805  4to-  er  afskript  at  1.  heptinu  (Pingeyjarsýslu)  eða 
jafnvel  ciginhandarrit  höfundarins  á  síðari  árum  hans,  og  ritað 
hefur  hann  með  vissu  nafn  sitt  á  titilblaðið  12.  janúar  1800  á 
Espihóli,  og  eins  undir  formálann.  F^'rirsögn  þessa  handrits  cr 
))Æfiskrá  Norður-íslands  sýslumannaö  ctc.  Pað  sem  Jón  sýslu- 
maður  ritar  um  nokkra  sýslumenn  i  Múlasýslu,  aptast  i  IBFél.  85 
fol.  kveðst  hann  hafa  tekið  eptir  upplýsingura  frá  Pétri  sýslu- 
manni  Porsteinssyni  á  Ketilsstöðum  (f  179Ó). 


A  árunum  1830 — 1833  hefur  Bogi  lokið  við  að  semja 
Sj'slumannaæfir  yfir  land  allt,  og  er  það  eiginhandarril  hans 
í  6  bindum.   Komst  það  síðar  í  eign  Jóns  háyfirdómara  Pét- 
urssonar,   og   er  nú  í  minni  eign.    Eptir  þessu  handriti  er 
prentað   I.  og  II.  bindi  Sýslumannaæfanna  (Xorðlendinga- 
fjórðungur  og  Vestfirðingafjórðungur  að  Gljúfurá).  Jafnskjótt 
sem  Bogi  hafði  lokið  þessu  verki,  tók  hann  að  rita  það  um 
að  n\'ju  og  jók  það  þá  mjög,  svo  að  bindin  urðu  7  í  stað 
6  áður,  en  ekki  komst  hann  lengra  áleiðis  með  þetta  full- 
komnara  annað  uppkast  en  fram  í  4.  bindi,  þ,  e.  yfir  Múlasý-slu, 
SkaptafelIssS'slu,  Vestmannaeyjar,  Rangárvallasjslu,  Árnes- 
sj'slu,    Gullbringu-    og    Kjósarsýslu,  Borgarfjarðar-,  Mýra-, 
Hnappadals-    og    Snæfellsnessýslu    eða  vestur  að  Gljúfurá,^ 
og  hefur  lika  ef  til  vill  aldrei  ætlað  sér  meira  en  að  auka 
að    eins    fj'rri    hluta    ritsins,    er  ófullkomnastur  var  áður. 
Þetta    aukna    annað    uppkast  (vestur  að  Gljúfurá)  er  með 
eigin   hendi  Boga  í  Lbs.  384  4^°z  (1.  og  2.  bindi),  385  412: 
(3.    bindi)    og    386    4^^    (4.   bindis    1.  og  2.  hluti).     Eptir 
þessu    eiginhandarriti    Boga  er  prentaður  textinn  í  III.  og 
IV.   bindi    Sýslumannaæfanna.     En  um  leið  og  Bogi  byrj- 
aði  á  þessu  síðara  uppkasti  (um  1833 — 1835)  hefur  hann 
ritað   fyrir  því  formála  þann,  er  prentaður  er  hér  á  eptir, 
en  við  eldra  uppkasUð  er  enginn  allsherjar  formáH.    Þá  er 
eiginhandarriti    Boga    sleppir  í  Lbs.  386  4Í£:,  hefur  Brynj- 
ólfur  kaupmaður  i  Flatey,  son  hans,  lálið  Gísla  sagnfræð- 
ing  Konráðsson  halda  áfram  og  taka  afskript  af  hinu  eldra 
eiginhandarriti  Boga.    Hefst   sú  afskript  Gísla  á  Dalasj'slu 
(4.  bindis   3.  hluta)  í  Lbs.  386  4i^,  og  tekur  yfir  387  4Í£: 
(5.  bindi:   Barðastrandar-,  ísafjarðar-  og  Strandasýslu)  og 
388   4^^  (Norðlendingafjórðung  6.  og  7.  bindi).    Allt  þetta 
handrit,  bæði  eiginhandarrit  Boga  af  síðara  uppkasti  hans 
og  framhaldsafskript  Gísla  af  hinu  eldra  uppkasti,  er  keypt 
handa  Landsbókasafninu  (1887)  af  Herdísi  Guðmundsdótt- 
ur,   ekkju  Brynjólfs  Bogasonar  Benedictsen,  ásamt  fleirum 
handritum  úr  bókasafni  þeirra  feðga. 

Síðustu  viðaukar  Boga  í  eiginhandarritum  hans  af 
Sýslumannaæíunum  eru  frá  1848,  ári  áður  en  hann  and- 
aðisl,  og  sést  af,  því  að  hann  hefur  verið  ritfær  fram  á 
síðasta    aldursár,    en  dálitið  skjálfhentur  er  hann  þá  orð- 


XI 

inn,  scm  ekki  er  að  furða  um  svo  aldraðan  mann,  er 
mikið  hafði  ritað  um  æfina  og  þar  að  auki  nokkuð  hneigst 
til  drykkju  á  efri  árum,  en  þó  aldrei  sér  tii  vansa  eða 
virðingarhnekkis. 

Helztu  rit  Boga,  auk  Feðgaæfa  og  Sýslumannaæf- 
anna,  eru: 

Uin  hirðsljóra  á  íslandi.  stiptamtmenn,  amtmenn  og 
land/ógeta.  Eptir  Hirðstjóraannál  séra  Jóns  Halldórssonar. 
Aukið  og  framhaldið  til  1840.  Eiginhandarrit  1  minni 
eign,  342  bls.  í  4^Jh 

Lögsögiimannaœfir  og  lögmanna  á  Islandi.  Ritaðar  á 
Staðarfeili    1841.     Lbs.    382    4Í2:,   220  bls.    Eiginhandarrit. 

Registiir  ijfir  ijmsa  embœttismenn  á  Islandi,  þar  á  meðal 
hirðstjóra,  lögmenn,  landþingsskrifara,  sgslamenn  o.  íl.  Lbs. 
381  4'f^    Eiginhandarrit.^) 

í  Lbs.  392  412:  eru  ýmsar  ritgerðir  eptir  Boga,  þar  á 
meðal  drög  hans  eða  safn  til  y^Feðgaœfaa,  um  jarðamat, 
tilraiinaskgring  yfir  timatal  i  Laxdœlu,  lögmannatal  mcð 
atliugasemdum  o.  fl.  smávegis.  Fremst  i  þessu  handriti 
eru  noldvrar  athugasemdir  (á  17  l)ls.)  eplir  Steingrím 
biskup  við  Sýslumannaæfir  Boga,  og  lítur  þvi  út  fyrir,  að 
Bogi  hafi  sent  biskupi  Sýslumannaæfirnar  (eflaust  eldra 
uppkaslið)  til  athugunar,  og  biskup  svo  sent  honum  apt- 
ur  þessar  athugasemdir,  er  sjá  má,  að  Bogi  hefur  tekið 
til  greina  í  síðara  uppkastinu.  í  sama  hndr.  (Lbs.  392 
412:)  er  einmitt  bréf  frá  biskupi  til  Boga  ds.  í  Laugarnesi 
11.  sept.  1833,  þar  sem  biskup  þakkar  honum  fyrir  3 
bréf  »hvert  öðru  fróðlegra«  frá  23.  maí,  30.  júní  og  6. 
sept.  s.  á.  Óskar  biskup,  að  lögmannatalið  fái  að  liggja 
hjá  sér  til  sumars,  þótt  hann  vantreysti  sér  að  auka  við 
það.  Bogi  hafði  og  bréfaskipti  við  Jón  Espólín  sýslumann 
á  síðuslu  æfiárum  hans  og  leitaði  upplýsinga  hjá  honum 
(sbr,  formálann). 

Sj'slumannaæfir  Boga  eru  ekki  að  eins  langstærsta  og 
merkasta  ritið,  sem  eptir  hann  liggur,  heldur  jafnframt 
lang-yfirgripsmesta    og   merkasta  mannsagna-  og  ættfræði- 


1)    Titlar  pessara  rita  eru  hjá  höfundinum  miklu  lengri  og 
umfangsmeiri  en  hcr  er  taliö. 


XII 

rit  í  íslenzkum  bókmenntum  á  síðari  tímum,  og  lýsir  af- 
armikilli  elju,  vandvirkni  og  nákvæmni  höfundarins,  að 
safna  svo  miklu  efni  saman  úr  v-msum  áttum,  og  er  mesla 
furða,  hversu  margt  hann  hefur  náð  í,  og  jafnvel  haft 
sumt  undir  höndum  t,  d.  fornbréf,  sem  nú  þekkjast  ekki, 
Og  á  þessu  verki  byrjaði  þó  Bogi  ekki  fyr  en  hátt  á  sextugs- 
aldri.  En  hann  hafði  vitanlega  fágæta  og  ágæta  aðstöðu 
til  að  leysa  þetta  verk  af  hendi:  nægar  tómslundir  og 
næg  efni,  þurfti  ekki  að  gefa  sig  við  öðru  en  þessu  aðal- 
starfi,  því  að  bústjórn  bæði  utanhúss  og  innan  þurfti 
hann  ekki  að  annast.  Það  gerði  Jarþrúður  kona  hans 
með  hinum  mesta  skörungsskap.  Það  var  því  mesta 
happ,  að  Bogi  komst  þó  það  snemma  út  úr  verzlunar- 
braskinu,  að  honum  vannst  tími  til  að  vinna  í  kj'rð  og 
næði  að  þarfara  og  þjóðnýtara  verki  en  kaupmennsku. 
En  þótt  því  sé  svo  háttað,  eins  og  höf.  sjálfur  viðurkennir 
hæversklega  1  formála  sínum,  að  verk  hans  standi  í  mörgu 
til  bóta,  og  villur  fmnist  í  því  hér  og  hvar,  þá  hefur 
hann  samt,  þrátt  fjTÍr  öll  smávegis  smíðalýti,  brotið  fyrsl- 
ur  manna  að  ,kalla  má  ísinn  í  þessu  efni,  og  er  enginn 
vaíi  á,  að  Sj^slumannaærirnar  munu  æfinlega  standa  seni 
óbrotgjarn  bautasteinn  til  minningar  um  Boga  Benedikts- 
son  á  Staðarfelli. 


Fylgiskjal. 


Heimilisfólk  á  Staðarfelli 

vistarárið  1834—1835. 

[Eptir  Manntali  i  Landskj.safninu,  teknu  2.  feljr.  1835|. 


1.  Bogi    Benedictsen,  64   ára,   Theol.,  Antiquit.   Patriæ  et  Oeco- 
noniiæ  Studios.,  húsbóndi,  eigari  jaröarinnar. 

2.  Jar(ð)prúður  Jónsd.  Benedictsen,  59  ára,  hans  hústrij. 

3.  Ragnheiður  B.  Benedictsen,  21  árs,  ] 

4.  Sigriöur  B.  Benedictsen,  17  ára,         >    þeirra  dætur. 

5.  Jóhanna  B.  Benedictsen,  12  ára,        J 

6.  Benedict  Siguröarson,  41  árs,  eklíill,  vefari  og  smiður. 

7.  Guðmundur  Jónssson,  29  ára,  smiður  og  skytta. 

8.  Gísli  Gíslason,  35  ára,  góður  vinnuraaður. 

9.  Nikulás    Olafsson,    29    ára,    vinnumaður,    á    að    vinna    f\TÍr 
börnum. 

10.  Jón  Oddsson,  25  ára,  vinnuraaður,  hagur. 

11.  Porgrímur  Viglundarson,  25  ára,  fjárhirðir,  heilsuveikur. 

12.  Teitur  Jónsson,  41  árs,  vinnumaður,  leggur  með  raóður  sinni. 

13.  Benjamin   Jónsson,  56   ára,  fjárliirðir,  heilsulasinn  og  vesall. 

14.  Porsteinn  Árnason,  68   ára,   ekkiU,  uppgjafatökukarl,  léttvæg 
skepna. 

15.  Porsteinn  Einarsson  IG  ára,  léttapiltur,  óhraustur. 

16.  Porbjörg  Eyjólfsdóllir,  28  ára,  pjónustujómfrú. 

17.  Guðríður  Gísladóttir,  31  árs,  do. 

18.  Sigríður  Helgadóttir,  37  ára,  do. 

19.  Ingibjörg  Jónsdóttir,  27  ára,  matselja. 

20.  Ingibjörg  Guðmundsdóltir,  25  ára,  vinnukona. 

21.  Sigriður  Hannesdótlir,  20  ára,  vinnukona. 

22.  Guðlaug  Porbjörnsdóltir,  27  ára,  vinnukona. 

23.  Guöbjörg  Sigurðardóttir,  31  árs,  vinnukona. 

24.  Kristin  Teitsdóttir,  60  ára,  uppgjafatökukerling,  heilsulaus. 

25.  Halldóra  Jónsdóttir,  82  ára,  ekkja,  sveitarkerling,  heilsulasin. 

26.  Pórunn    Bjarnadóttir,   85    ára,    sveitarkerling,  nœr  karlæg  og 
bhnd. 

27.  Karítas  Jónsdóltir,  41  árs,  á  sveit  vegna  ópægðar. 

II 


XIV 


Heimilisfölk  á  sama  bæ  (Staðarfelli) 

vistarárið  1S4S-1849. 

[Eptir  húsvitjiuiarbók  Ilvamnisprestakalls  i  Laudskj.safni.    Manntalið  tekici 
siðast  i  marz  1819,  að  Boga  nýlátnuml. 


Mad.  J.  Benedictsen,  73  ára,  htJsmóðir. 
Frú  Hildur  Thorarensen,  50  ára,  hiiskona. 
Steinunn  B.  Thorarensen,  25  ára,  hennar  dóttir. 
H.  Solv.  Thorarensen,  14  ára,  líka  svo. 
Sæunn  Porleifsdóttir,  17  ára,  tökusttilka. 
Vilborg  Guðmundsdóltir,  28  ára,  þjónustustiilka. 
Jóhannes  Bæringsson,  33  ára,  sraiður. 
Sigríður  Jónsdóttir,  31  árs,  hans  kona. 
Porsteinn  Ketilsson,  33  ára,  vinnumaður. 
Oddný  Porbjörnsdóttir,  38  ára,  hans  kona. 
Porsteinn  Einarsson,  31  árs,  vinnumaður. 
Guðbrandur  Bjarnason,  33  ára,        do. 
Jens  Kristján  Arngrírasson,  21  árs,    do. 
Porkell  Jónsson,  27  ára,  do. 

Jónas  Jónsson,  21  árs,  do. 

Sigríður  Helgadóttir,  53  ára,  húskona. 
Pórdis  Bergsdóttir,  36  ára,  vinnukona. 
Jóhanna  Ólafsdóttir,  30  ára,  do. 
Sæunn  Bjarnadóttir,  29  ára,  do. 
Kristín  Loptsdóttir,  23  ára,  do. 
Ingibjörg  Sigurðardóttir,  15  ára,  do. 
Rósa  Bjarnadóttir,  54  ára,  do. 

Aths.  Frá  1840—1849  hefur  heirailisfólk  á  Staðarfelli  verið  23- 
29,  flest  29  vistarárið  1842-1843,  og  28  1844-1845.  En 
frá  bijskaparárura  Boga  á  Staðarfelli  fyrir  1840  eru  engar 
manntalsskýrslur  til  úr  Staðarfellssókn,  neraa  frá  1835, 


Á  IjIs.  82.J,  2.  linu  að  neðan,  liefur  einn  slafur  (1)  dregizt  upp  úr  i  prent- 
uninni,  eplir  að  gengið  var  algerlega  frá  próförkinni,  svo  að  þar  stendur:  weið- 
róltingarnar«  i  staðinn  fvrir  wleiðréuingarnarw. 


Formáli  höfundarins.') 


Öll  sagnafræöi  er  þar  af  sprottin  og  hefur  mann  eptir  niann 
við  haldizt,  að  einhverjir  hafa  til  orðið  að  ritfæra  tilburðina. 
Pvi  hefur  raargur  fróðleikur  niður  fallið,  að  menn  hafa  ekki 
hirt  um  að  vita,  eða  ekki  vogað  að  skrásetja  það,  sem  peir  hafa 
ekki  haft  fulla  vissu  um,  eða  ekki  þólzt  geta  gert  það  til  hhtar, 
eða  óttast  aðfindni  eptirmanna. 

Frá  þvi  Arna-  og  Laurentiusar-biskupasögur  og  Hungur- 
vaka  voru  ritaðar  er  fátt  á  íslandi  í  sagnafræði  skrásett  utan 
annálar  (mjög  margir  þeirra  ófullkoranir  og  hjátrú  blandaöir, 
einkum  Jóns  prests  Egilssonar)  til  þess  Jón  prófastur  fróði  Hall- 
dórsson  ritaði  Hirðstjóraannál,  Biskupa-  og  Prestaæfir  og  fleira, 
hvað    þó    hans   niðjar  doktórarnir    Finnur    og  Hannes  biskupar 


1)  Formáli  þessi,  sem  er  ártalslaus,  er  framan  \  ið  1.  Inndi  Sýslumaiina- 
sefanna  i  Lbs,  ."ÍSl  4to.,  er  lijá  Boga  hefst  á  Múlasýslum,  og  svo  haldið  sólar- 
sinnis  suður  og  vestur  um  land.  En  með  þvi  aö  byrjað  var  á  Pingeyjarsýslu 
við  prentun  l)ókar  þessarar,  kemiir  þessi  formáli  Boga  nú  að  loknu  verkinu.  í 
yrra  uppkasti  hans  (i  minni  eign)  er  enginn  formáli,  því  að  það,  sem  kallað 
cr  formáli  i  I,  1-2  er  að  eins  inngangsorð  liöf.  framan  við  Xorölendingafjórðung, 
■en  enginn  allsherjar  formáli. 

Höfuðtitill   Boga  á  öllu  ritinu  er  samkv.  Lbs.  384  4lo.  svolátandi : 

Specimen  Topavchologiœ 

eða 

Sagna-tilraun 


Sýslumenn    á   íslandi. 

Af  ýmsiim  bókum,  skjölum  og  söíjniim  samantekin  o/j  ritfœrð 
"/■ 

Boga  Benediklssyiii 

Theologiœ,  Antiquitatum  Patriœ  et  Oeconomiœ 
Studioso. 


XVI 

hafa  umbætt  og  aukið  og  séra  Vigfús  hiröstjóra-  og  lögmanna- 
annál  aukiö,  þvi  að  fátt  er  i  fyrstu  svo  gert,  aö  ekki  niegi 
umbæta. 

Pessir  áðurtöldu  hafa  mestan  part  ritaö  ura  klerklega  em- 
bættismenn,  því  aö  peir  gátu  helzt  stuðst  við  bréfabækur  bisk- 
upa  og  stiptsskjöl  þá  áhrærandi  þar  margt  var  á  fj-rri  öldum 
ritað,  sem  viökom  klerkum,  bæöi  fyrir  og  eptir  siðaskiptin,  en 
mjög  fátt  um  leikmenn,  utan  þeirra  er  stundum  getið  i  annál- 
um  eða  dómum,  hvar  i  biskupar,  klerkar  eða  kirkjur  áttu  þátt, 
ekki  svo  mikiö,  að  menn  viti  með  fullvissu  valdaár  hirðstjóra 
eða  lögmanna  á  13.,  14.  og  15.  öld  og  því  síður  sýslumanna, 
einasta  við  tækifæri  eru  þeir  nefndir,  einkum  þá  þeir  áttu  mál- 
um  að  skipta  við  biskupa,  klerka  eða  kirkjur.  Er  því  miklu 
torveldara  að  rita  um  leikmenn,  þar  svo  mjög  er  um  þá  sagnafátt. 

Espólín  fróði  hefur  á  18.  öld  mikið  vel  samið  sínar  Arbæk- 
ur  frá  miðri  13.  öld  til  miörar  18.  aldar  (frá  1260  til  1744)0  Hef- 
ur  honum  furðuvel  tekizt  með  réttu  áratali  að  niðurraða  til- 
burðum  meðal  lærðra  og  leikra.  Munu  fáir  hans  spor  fylla  i 
sagnafræði  og  ættvisi  og  fleirum  lærdómsgreinum.  Hjá  honum 
hef  eg  leitað  upplýsingar  um  sýslumenn  og  kveðst  hann  litið 
annað  um  þá  vita  en  það,  sem  innfært  sé  í  sinar  Árbækur,  utan 
ættir  og  afkomendur  margra  þeirra,  tjáir  þar  hjá,  að  það  muni 
lítt  mögulegt  að  fá  fullvissu  um  marga  sýslumenn  á  fyrri  öld- 
um.  Pessa,  i  íslands  sagnafræði,  nú  lifandi,  makalausa  manns 
álit,  læt  eg  réttlæta  mina  viðleitni,  þó  ófullkomiö  veröi  verkið, 
minnugur  þess  gamla  málsháttar:  Est  quadam  prodire  tenus,  si 
non  datur  ultra. 

Á  fyrstu  öldum,  eptir  það  ísland  gaf  sig  undir  Noreg,  settu 
kongar  ýmsa  yíir  landið,  sem  þá  nefndust  sýslumenn  konungs 
og  voru  það  i  eiginlegri  merkingu,  höföu  sumir  alt,  sumir  hálft 
landið  eða  tjórðung  þess  að  veitingu  fyrir  tilsett  afgjald,  opt 
þrjú  ár  i  senn.  Voru  þessir  s^sluraenn  sjálfir  fraraan  af  optast 
á  ferðum  um  sýslur  sinar  og  landið;  þótti  þá  mestur  hðföings- 
skapur  að  hafa  sem  mest  undir.  Seinna  voru  téðir  valdaraenn 
nefndir  hirðstjórar  eða  höfuðsmenn  Mætti  þvi  i  sýslumanna- 
tölu  nefna  nálega  alla  hirðstjóra  frara  á  16.  öld.  Pá  þessum 
þótti  sýsla  sin  of  erfið,  tóku  þeir  sér  ýrasa  umboðsmenn  í  ýms- 
um  héruöum,  völdu  helzt  þar  til  auöuga  höfðingja,  þvi  að  hjá 
þeim  var  von  mestra  gjalda,  seltu  þá  þó  frá  þessum  umboð- 
um,  ef  þeim  i  nokkru  misféll  við  þá,  tóku  nú  einn,  nú  annan  í 
ýmsum  héruðum  eöa  sýslum  til  að  safna  saman  sakeyri  og 
sköttum  og  nefna  menn  i  dóma,  þvi  aö  ekki  var  þá  annar  vand- 


1)  Af  þessu  sést,  að  Bogi  heliir  ritaö  forniála  þennan  fyrir  1813,  áðnr  en 
10.  ileild  Árbókanna  var  prentuð.  Mun  liann  ritaður  um  1833,  nieðan  Espólin 
(v  18:36)  var  á  lifi  (sjá  siðar)  Skiili  Magnússon  kammerráð  á  Skaröi  hefur  og  þá 
verið  lifandi  (sjá  siðar),  en  liann  dó  1837. 


XVII 

inn.  Héraðastjórn  mátti  á  þeini  öldum  ganga  sera  verða  vildi 
en  mikil  undirkúgun,  bæði  af  klerka-  og  leikmannavaldi  var  pá 
á  alpýðunni. 

Smámsaman  var  landinu  skipt  i  smáparta,  sem  pá  kölluð- 
ust  s^slur,  og  umboðsmenn  hirðstjóra  nefndust  pá  sýslumenn, 
en  peir  eiginlegu  konungs  sýslumenn  fengu  hirðstjóranafnbót. 
Nú  tóku  hirðstjóra-umboðsmenn,  sýslumennirnir,  að  fá  hjá  hirð- 
stjórum  stundum  fleiri  sýslur  og  héruð  til  umráða.  En  par 
mönnum  pótti  i  pessu  veldi,  riki  og  nafnbót,  fór  hver  að  herða 
sig  sem  gat  að  fá  sýslumannsembætti,  smækkuðu  pá  sýslur 
peirra  og  urðu  opt  tveir  um  eina  sýslu.  Pessir  héldu  aptur  um- 
boðsmenn,  stundum  íleiri  en  einn,  sem  almennt  voru  pó  kallaðir 
sýslumenn  (seinna  lögsagnarar).  Er  pví  opt  torvelt  að  segja, 
hvort  einn,  sem  í  gömlum  ritum  nefnist  sýslumaður,  eða  lct 
dóma  ganga,  hafði  sýsluveiling  eða  var  umboösmaður. 

Um  marga  pá  gömlu  sýslumenn  mun  verða  ómögulegt  med 
fullri  vissu  að  segja  árstal,  nær  peir  tóku  eða  slepptu  sýslum, 
pví  að  fæstra  peirra  veitingabréf  eru  nú  til,  og  annálaritarar 
hafa  litiö  par  um  skrásett. 

Magister  Hálfdan  rektor  Einarsson  í  sinni  Sciagraphia  pag. 
151  Ijáir,  aö  Snæbjörn  Torfason  hafi  samið  annál  yfir  alla  sýslu- 
menn,  sem  prentaður  hafi  verið  í  Kaupmannahöfn  1656.  Pann 
annál  hef  eg  leitazt  við  að  fá  hjá  ýmsum  læröum  mönnum 
innan-  og  utanlands,  en  peir  kváðust  ekki  vita  af  honum  að 
öðru  en  nafninu,  og  Espólín  fróði  tjáir  mér,  aö  hann  muni  ekki 
hafa  verið  merkilegur.i) 

Pað  eg  reisti  mér  pann  huröarás  um  öxl,  að  gera  tilraun 
að  uppgötva  sýslumenn  á  íslandi  var  enganveginn  í  pvi  tilliti, 
að  eg  gæti  gert  paö  verk  fullkomið  (hvað  fáum  mun  takast), 
heldur  til  að  vekja  fróöa  menn  að  umbæta  paö  peir  geta  og 
leiörétta,  svo  ef  hver  tæki  við  af  öðrum  og  umbætti,  að  verkid 
3'röi  að  lokum  nokkurn  veginn  fullkomið,  að  minnsta  kosti  3'fir 
16.  og  17.  öldina. 

Pað  sem  eg  hef  stuðst  við  í  ritgerö  pessari  er: 

1.  Konferenzráðs  dr.  M.  Stephensens  sýslumannaregistur  á  18. 
öldinni,  að  áratölu  næstum  óumbreytt.  Ættum  og  æfiágrip- 
um  hvers  peirra  hef  eg  viðaukið. 

2.  Jóns  sýslumanns  Jakobssonar  Sýslumanna-annáll  yfir  Norð- 
urland,  hvar  í  hann  hefur  safnað  mðrgura  göralura  dóm- 
um,  hverra  helzta  inntak  eg  hef  tekið,  en  aukið  að  sýslu- 
mannatðlu,  ættum,  æfiágripi,  og  sumstaðar  umbreytt  hans 
meiningu  um  peirra  valdaár,  eða  hvort  pað  voru  umboðs- 
menn  eða  höfðu  veiting. 


1)    Pað    er   salt,   að   á   annál   þessum,    sem  aðallega  er  hirðstjóra-annall,  er 
lilið   að   græða,  en  hann  er  mjög  fngætnr,  og  ekki  i  söfnum  hér  á  landi,  nema 
handriti  (sbr.  Safn  til  s.  ísl.  11,  GOG). 


XVIII 

3.  S<slumanns  Jóns  Espólíns  fróða  Árbækur,  sem  aö  rithætti, 
sérlegri  varkárni,  og  grannskyggni  í  hlutanna  niöurröðun 
eptir  áratali,  samt  meö  f^igislausri  sannleikselsku,  yfirganga 
mitt  lof. 

4.  FjTsta  uppkast  lil  litils  sýslumanna-regislurs,  einkum  á 
17.  öld,  mjög  ófullkomiö,  samiö  af  Magnúsi  sýslumanni 
Ketilssyni  á  hans  elliárum.  Par  með  fylgdu  fáeinar  góðar 
athugasemdir  úr  sendibréfum  gömlum. 

5.  Finns  biskups  Hist.  Eccl.  af  hverri  eg  gat  pó  mjög  Jitið 
hagnýtt  til  þessa  verks. 

6.  Ýmsa   gamla    annála    og  dómabækur,  einnig  ættatölubækur, 
gömul    skjöl    og   bréf,    úr   hverju  eg  nieð  itarlegum  saman- 
burði  hef  nýlt  það  þessu  verki  nokkurnveginn  tilhej'röi. 
Kammerráö  Skúli  sýslumaöur  Magnússon  hefur  góðsamleg- 

ast  léð  racr  áðurnefnd  nr.  2  og  4,  samt  ættalölubækur,  og  prest- 
urinn  séra  Eggert  Jónsson  á  Ballará  hefur  Icð  mér  nokkra  ann- 
áJa  og  gamlar  dómabækur,  hvar  fyrir  eg  kann  téðum  herrum 
mikla  þökk.  Hcr  að  auki  hefur  Espólín  fróði  sagt  mér  sina 
meiningu,  einkum  þar  sem  bar  á  milli  i  ættatölum  og  eg  var 
óviss,  hverju  fylgja  skyldi. 

Paö  litla  æfiágrip,  sem  finnst  við  flesta  sýslumenn,  hef  eg 
úr  ýmsum  bókum  eða  skjölum  dregið,  en  ættir  þeirra  og  af- 
komendur  úr  ættatölubókum  og  sumt  að  Espólíns  fróða  leið- 
beiningu.  Svo  lítið,  sem  þetta  sýnishorn  er,  hefur  það  kostaö 
mig  harla  mikinn  bókalestur  og  ítarlegan  samanburð  til  að  kom- 
ast  sem  næst  þvi  rétta,  því  að  viða  greindi  á  i  annálum  um  ára- 
tal  og  1  ætfatölum  um  kynkvislir.  Má  þó  enn  mikið  umbæta 
af  fróðum  mönnum,  því  einn  hefur  þau  skjöl  eða  ritaðar  bæk- 
ur,  sem  hinn  hefur  ekki.  Eg  hef  heldur  ekki  haft  aðgang  til 
bókasafna  utanlands,  en  mátt  hjálpast  eptir  föngum  við  áður- 
taldar  bækur  og  skjöl. 

Árstal  við  sýslumenn  á  14.,  15.  og  framan  af  16.  öld  er  viða 
helzt  óáreiðanlegt,  og  vandséð,  aö  margt  þar  af  rctt  up])götvaö 
verði.  Paö  getur  og  veriö,  aö  sumir,  sem  eg  hef  sett  við  sýslu- 
mannatölu,  hafi  ei  sýslu  haft,  en  mjög  fáir  munu  þeir  vera. 
Par  sem  eg  hef  ekki  haft  fyrir  mér  dóma  þeirra,  eða  séð  þá  i 
skrifum  nefnda  sýslumenn,  hef  eg  dregið  grun  af  nafninu  bóndi, 
sem  var  valdamannanafnbót  fram  á  17.  öld.  Svo  nefnist  til 
dæmis  Daði  bóndi  í  Snóksdal  (seni  deyði  1563),  Ari  bóndi 
i  Ögri  (sem  deyði  1652).  Að  sönnu  nefnist  Nikulás  klausturhald- 
^ri  Porsteinsson  og  svo  bóndi,  en  þaö  er  aðgætandi,  að  leik- 
menn  höfðu  ekki  klaustur  að  léni  norðanlands  fyr  en  eptir  1550, 
að  undanteknu  Viðeyjar-  og  Helgafellsklaustri  (Nikulás  tók 
Munkaþverárklaustur  1563,  deyði  eptir  1590).  Urðu  þvi  höfðingj- 
ar  þeir,  sem  bændur  nefnast,  að  hafa  sýslur,  þar  þá  (fyrir  1550) 
A'oru  ei  utan  sýslur  og  fáeinar  kongsjaröir,  sem  lénaðar  voru 
leikmönnum.    Pó    kann   eg   ei  þetta  fyrir  fullvist  að  scgja.    Hitt 


XIX 

tel  eg  vist,  aö  margir  niunu  tleiri  hafa  verið  liiröstjóra-umboðs- 
nienn  eða  sýslumenn  á  13.,  14.,  15.  og  Ui.  öld,  um  hverja  eg  hef 
engar  sagnir,  og  gct  ei  svo  milíið  sem  nefnt  þá.  Fræðimenn, 
sem  hafa  betri  áhöld  en  eg,  gætu  þeim  og  mörgu  öðru  við 
aukið. 

Pessum  mínum  viðburðum  með  sýslumenn  hef  eg  skipt  i 
sjö  bindi,  sem  eru: 

1.  Um  sýslumenn  i  Múla-  og  Skaptárþingi. 

2.  Um  sýslumenn  i  Vestmannaeyja-,  Rangár-  og  Arnesþingi.í) 
i     Gullbringu-,     Kjósar-,    Borgarfjarðar-    og 
-Mýrasýslum.-) 

í    Pórsnesþingi  (Hnappadals-,  Snæfellsnes-  og 
Dalasvslum.3) 

í    Porskafjarðarþingi    (Barðastrandar-,    ísa- 
fjarðar-  og  Strandasýslum). 
i  Húnavatns-  og  Skagafjarðarsýslum. 
í  Vaðla-,  (Eyjafjarðar-)  og  Pingeyjarsýslum.*) 

Skortur  á  hjálparmeðulum,  rainn  linignandi  aldur,  sljó- 
skyggni  og  óvissa  minna  lifdaga,  taka  frá  mér  alla  von  að  geta 
talsvert  umbætt  eða  á  ný  uppskrifað  þetta  mitt  annad  uppkasf, 
sem  er  víða  útkrassað  á  spássíum  (hvar  af  margt  mætti  innsetj- 
ast,  ef  nokkur  viUli  nýta  að  uppskrifa  það).  Hafi  eg  brotið  isinn 
vona  eg  raildra  dóma  og  leiðréttingar  hjá  fróðum  mönnum. 
StiUinn  þarí  og  víða  mikla  leiðréttingu,  þar  eg  sinnti  ekki  ura 
að  prýða  hann,  en  hraðaði  mér  hvað  eg  kunni  að  afljúka  þessu 
verki,  áður  en  eg  liði  allsendis  undir  lok. 


3. 

Um 

do 

4. 

Um 

do 

5. 

Um 

do 

6. 

Um 

do 

7. 

Um 

do 

[Hér  er  formála  höfundarins  lokið,  en  aptan  við  liann  hefur 
hann  (i  Lbs.  384  4i«-)  bætt  svolátandi  skýrslu]: 

1707  var  til  kongsins  kassa  afgipt  af  landinu  2778  álnir  vað- 
máls,  736  pör  sokka,  704  vættir  fiska,  9  frimenn  til  sjós  og  2043 
rdl.  2  mörk  11  sk.  specie. 

Konung[ur]   gaf  til  landsins  viðreisnar  1752    .    .     10,000  rd. 
og    enn    nú    þar    að    auk    með    aðskiljanlegum 

privilegiis 5,000  rd. 

1753,    auk    aðskiljanlegra    hlunninda  gaf  kongur    16,000  rd. 


Til  að  leiða  fyrir  sjónir  skynsömura  lesara  og  föðurlands 
sönnu  elskurum,  hvernig  finanssakir  i  íslandi  nú  eru  og  hvað 
ójafnt    niðurraðaðar,    og   hverra    ábati    verður    af  sköttum,  sem 


1)  Pessi  2  bindi  eru  samföst  í  Lbs.  .■!S4  4to.  2)  í  I.bs.  385  4to.  S)  1.  og  2. 
hluti  þessa  biiidis  i  Lbs.  380  4to,  en  ?>.  liluli  (Dalasýsla)  i  scrstöku  Jjindi  í  minni 
eign.    4)    Prjú  siðustu  Ijindin  i  niinni  eign. 


XX 

annars  ætlu  að  vera  til  landsins  public  útaipta,  er  hér  við  sett 
taíla  um  sýsluafgjöld  til  public  þarfa  íslands.  Afgipt  til  jarða- 
bókakassans  er  til  1838  í  silfri: 


Rbd. 

Múlasýslunoröurpartur  c.38 

suðurpartur  .  c  38 

Skaptafellssýsla  öll  .     .     67 

Rangárvalla 63 

Árness 75 

Borgarfjarðar    .     .     .     .99 
Mýra-  og  Hnappadals  .   122 

Snæfellsness 140 

Dala 92 


Rbd.il 


100 

80 
80 


Barðastrandar  . 

ísafjarðar.     .     . 

StrandasÝsla 

HúnavatnssÝsla 

Skagafjarðar 

Eyjafjarðar   .     . 

Pingeyjarsýsla  . 

Vestmannaeyjar,  Gull- 
bringu-  og  Kjósarsýsl- 
ur  administrerast. 


|Rbd. 

67 
,  56 
I  25 
|l39 
I   53 

57 
'   36 


Rbd. 

100 

100 

10 


200 


NB.  1838  var  gerð  sú  umbreyting  á  sýsluafgiptunum,  sem 
stendur  teiknuð  í  seinni  röð  rúbrikanna  hér  að  ofan.  Fyr 
var  afgjaldið  til  specie,  svo  til  couranl,  nú  til  rikisbankadala 
reiknað. 


i'-'^/"" 


BoGi   Benediktsson 

á   Staðarfelli. 


C,    Sunnlendingafjórðungur. 
I.    Kjósarsýsla. 

Peir  göniln  þingstaðir  í  Kjósarsýshi : 

1.  Varmá  í  Mosfellssveit. 

2.  Esjuberg  á  Kjalarnesi. 

3.  Reynivellir  í  Kjós. 

Við  Gullbringusj'slu  er  frá  sagt,  hversu  yfirráðendur 
Kjalarnesþings  liöfðu  optast  ásamt  Kjósarsýslu  lengi  fram 
eptir,  og  að  þar  voru  ásamt  Gullbringusj'slu  optast  sömu 
valdamenn;  get  eg  því  hér  einasta  íslenzkra  valdamanna 
frá  reformation  trúarbragðanna,  en  sleppi  öllum  útlend- 
um,  hvar  um  ritað  er  við  Gullbringus\'slu. 

Henrich  Mædingr. 
Diðrik     hirðstjóri      Pining      tilskipaði     1490    Henrich 
Mæding  konungssj^slu   um    Kjós  og  Kjalarnes  etc.     Datum 
mánudag  næstan  fyrir  Mikaelsmessu  1490^). 


1)  P.  6.  27.  september.  Bréfið  er  gert  á  Bessastööum.  Dið- 
rik  Pining  (hinn  yngri)  kallar  Henrik  Mæding  ærlegan  dándis- 
svein  og  sinn  trúan  þénara  og  skipar  honum  rekstur  sýslu  og 
umbod  um  Kjós,  Kjalarnes  og  með  Sundum.  Biður  hann,  að 
þeir  í  Kjalarnesþingi  sýni  Mæding  þann  góðvilja,  sem  þeir  hafi 
sér  veitt  og  áður  sýnt  hinum  kæra  írænda  sinum  Diörik 
Pining  (eldra),  en  sjálfur  segist  hann  hafa  forföll,  að  hann  geti 
ekki  til  þeirra  komið  (sbr.  Fbrs.  VI,  717 — 718).  Af  þessu  er  að 
ráða,  sem  bæði  þessi  Didrik  Pining  og  þar  áður  frændi  hans 
Didrik  Pining  hafi  haft  Kjósarsýslu.  Diðrik  I^ining  hinn  eldri 
var  hirðstjóri  yfir  öllu  íslandi  1478—1490,  og  andaðist  1491  en 
Diðrik  yngri  frændi  hans,  sá  er  gefur  út  sýslubréí  Mædings  var 
»fóveti  og  höfuðsmann  yfir  allt  ísland«  1490 — 91  í  umboði  írænda 
síns,  eins  og  sést  af  bréfi  1.  júli  1491  á  alþingi  (Fbrs.  VI,  754). 
Henrik  Mæding  hefir  verið  i  þjónustu  Diörik  Penings  eldra,  og  er 

1 


Þorvarður  lögmaður  Erlendsson. 
(Sjá  Arnessþing).  lóDó  á  Calixtusmessu^)  að  Varmá 
í  Mosfellssveit,  nefnir  Þorvarður  lögmaður  Erlendsson 
sýslumaður  1  Kjalarnesþingi  í  dóm  Olaf  Asbjörnsson,  Jón 
Sigurðsson,  Þorleif  Jónsson  og  Ólaf  Olafsson  lögréttumenn, 
samt  Orm  Sigurðsson  og  Jakob  Brandsson  að  dæma  hversu 
háar  vigsbætur  Arni  Eiríksson  skyldi  Ijúka,  eptir  Hannes 
Etin^)  útlendan  mann,  er  með  höggum  og  slögum  yíirféll 
Arna,  svo  hann  átti  hendur  sínar  að  verja,  voru  því  bæt- 
urnar  mildaðar  til  15  hundraða.  En  Hannes  hafði  verið 
höfuðmannsþénari;  sætti  Arni  síðar  afarkostum  Dana. 

Sveinn    Henriksson. 

1549  að  Reynivöllum  í  Kjós    nefndi    Sveinn    Henriks- 

son  skrifari,    er    þá     liafði    sýshi    kongs  í  Kjalarnessþingi, 

menn  í  dóni,    um  Laxanes  í  Kjós,    sem  Sigurður  Sigurðs- 

son  fyrir  utan   samþykki    konu    sinnar    Æsu    Jónsdóttur, 


hans  fyrst  getid  i  vitnisburöi  Guðna  Jónssonar  og  þriggja  ann- 
ara  manna  1  Flatey  17.  ágúst  1484  um  svik,  ásælni  og  yfirgang 
Diðriks  l^inings,  Heinriks  Mædings,  Péturs  skyttu  og  fleiri  Pin- 
ingsmanna  við  enska  kaupmenn,  sem  lægju  á  Bátsöndum,  og 
er  Mæding  þar  kallaður  »fóveti«  Pinings  (Fbrs.,VII,  12 — 13).  Siö- 
ar  er  Mæding  beinlínis  netndur  uniboðsmaður  Diðriks  liirðstjóra 
i  bréfi  gerðu  i  Hatnarfirði  10.  júli  1488  um  lögmannskaup  það 
sem  hann  geldur  og  ákveður  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  (Fbrs. 
VI,  631 — 632j  og  28.  nóvember  s.  á.  kvittar  hann  í  umboði  Pin- 
ings  Pál  bónda  Pálsson  um  það  silfur,  er  Bjarni  heitinn  Mar- 
teinsson  hafði  að  halda  eptir  Gerek  gullsmið,  og  Hólmfriður 
Bjarnadóttir  kona  Páls  tók  í  sinn  hlut.  Er  það  bréf  gert  í  Hof- 
íelli  i  Hornafirði  (F'brs.  VI,  64Ó— 646).  Hve  lengi  Henrik  Mæding 
hefur  haldið  Kjósarsýslu,  eða  hvenær  hann  hefur  látizt,  er  ókunn- 
ugt.  Hann  kemur  hvergi  viÖ  bréf,  eptir  að  hann  fær  sýsluna 
haustið  1490. 

£rlendur  Þorvarðsson 
lögmaður    er  talinn    sýslumaðnr  í  Kjalarnesþingi  1539  (sbr.  J.  S. 
(54  fol.  í  landsbókasafninu),    en   ókunnugt  er  mér  um  dóma  hans 
þar. 

1)  Réttara:     Priðjudaginn    næstan    fyrir    Galixtusmessu     = 
10.  október,  sbr.  P^brs.  VII,  801,  þar  sem  dómur  þessi  er  prentaður. 

2)  I  dómnum  i  Fbrs.  er  hann  nefndur  Hanns  Etin,  en  nöfn- 
in  Hans  og  Hannes  voru  á  þeim  tímum  naumast  aðgreind. 


háfði  selt  Erlendi  lögmanni  Þorvarðssyni,  sem  Jón  Ketils- 
son  iipp  á  klagaði,  vegna  konu  sinnar  (iuðrúnar  Jóns- 
dóttur  systur  Æsu,  að  erfð  fallið  etc^) 

Pétur   Einarsson. 
(Sjá  um  hann  við   GuUbringusx'slu).       Hann  hefur  að 
niinni  meining    tekið  Kjósarsv-slu    1540,    en    sleppt    henni 
1552,  þá  hann  tók  Reynistaðarklaustur,  hverju    hann    hélt 
þó  ei  utan   1   ár. 

Eggert  Hannesson. 
(Sjá  um  hann  við  Gullbringusýslu).      Eg  meina  hann 
hafi  tekið  Kjósarsýslu  ásamt    öðrum    sínum    lénum    1552, 
og  sleppt  Kjalarnesþingi   1554-). 

Narfl  Ormsson. 
1573  mánudaginn   næstan  eptir  trinitatis  sunnudag  var 
Narfi  s\'slumaður  í  Kjalarnesþingi  millum  Botnsár  og  Ell- 


1)  NafniÖ  ))Sveinn  Henriksson«  er  algerlega  rangt  hjá  Boga, 
og  á  pað  að  vera  Hannes  skrifari.  Paö  sést  af  dómnum  i  A.  M, 
238  4to  bls.  123,  sem  nú  er  að  láni  í  landsbókasafninu.  Par 
stcndur  funum  fetum,  aö  mánudaginn  i  gagndagaviku  um  voriö 
1Ö49  hafi  veriö  útnefndur  dómur  á  Reynivöllum  Daf  ærlegum  dánd- 
ismanni  Hannesi  skrifara,  er  pá  hafði  mins  herra  kongsins  sýslu 
i  Kjalarnespingiw.  Er  petta  sami  dómurinn,  sem  Bogi  getur  hér 
um.  En  hann  hefur  farið  villt  i  naíni  dómandans,  ef  til  vill  haí't 
fyrir  sér  slæma  afskript  af  bréfinu.  Þessi  Hannes  skrifari  hefur 
eflaust  veriö  fógeti  hiröstjórans. 

2)  Páll  Stigsson 

fógeti  á  Bessastööum,  siöar  hirðstjóri,  hefurjafnframt  verið  sýslu- 
maður  i  Kjalarnespingi  1554,  næst  eptir  Eggert  Hannesson,  er 
varð  lögmaður  sunnan  og  austan  1554  og  hefur  pá  sleppt  sýsl- 
unni. 

Niels  Ólafsson 
fógeti  (umboðsmaöur)  Páls  Stígssonar,  kallar  sig  kongsins  um- 
boðsmann  yíir  premur  fjórðungum  landsins  í  dómi,  sem  hann 
lét  ganga  i  Bakkarholti  i  ÖIíusi  15G4  um  reka  á  Porlákshafnar- 
skeiði,  og  hefur  hann  pá  ekki  að  eins  haft  sýsluvöld  i  Árnessýslu, 
heldur  eflaust  víðar  (t.  d.  í  Kjósarsýslu)  sem  umboðsmaður  Páls, 
er  ekki  mun  hafa  gert  sýslumannaverk,  eptir  að  hann  varð  hirð- 
stjóri  (sbr.  hirðstjóraannál  séra  Jóns  Halldórssonar,  Saín  til  s 
ísl.  II,  705). 

1* 


iðaár,  kaupvoltur  með  fleirum,  á  Reynivöllum  í  Kjós,  þá 
Jón  Gissurarson  seldi  Vigfúsi  Jónssyni  13  liundr.  og  60 
áln.  betur  í  jörðunni  Vindási  i  Kjós^). 


1)  Narfi  var  son  Orms  Jónssonar  sýslumanns  i  Vik(Re3'kja- 
vík)  og  Ingibjargar  Xarfadóttur  ábóta  á  Helgafelli  ívarssonar  (sbr. 
II.  B.  bls.  501).  Hann  bjó  i  Reykjavík  og  átti  Guðrúnu  Magnús- 
dóttur  sj'stur  Halls  skálds.  Börn  þeirra  eru  talin  hér  áður  (II, 
502 — 504)  og  ættir  frá  tveimur  þeirra:  séra  Ormi  á  Breiðabólsstað 
og  Pórnýju  (ekki  Póreyju)  líonu  séra  Gísla  Einarssonar  á  Stað, 
en  ekki  frá  Jóni  Narfasyni.  En  auk  þessara  þriggja  eru  og  talin 
börn  Narfa:  Jakob,  Guðmundur,  Magnús,  Ögmundur,  Guðrún,  og 
er  þó  nokkuð  vafasamt  um  þrjú  hin  síðast  töldu,  og  ekki  verða 
ættir  taldar  frá  þessum  börnuni.  En  frá  Jóni  Narfasyni  er  komin 
fjölmenn  ætt  í  Arnesþingi,  og  hefur  Narfanafnið  haldizt  í  þeirri 
ætt  jaínan  siðan.  Jón  Narfason  átti  Þuriði  dóttur  Oddleifs 
Klemenssonar  á  Kleifuni  í  Gílsfirði  og  Ingibjargar  Halldórsdóttur, 
bróðurdóttur  Daða  í  Snóksdal.  Bjó  Jón  á  Laugarvatni  í  Laugar- 
dal  og  Kringlu  í  Grimsnesi.  Hans  son  var 
a.  Einar  i  Gröf  í  Grímsnesi.  Hans  son 
aa.  Narfi  bóndi  i  Efstadal.     Hans  son 

aaa.  Einar  í    Etstadal,  var  á  lifi  1729,  68  ára.    Synir  hans 
voru : 

><  Narfi  i  Efstadal  fæddur  um  1700,  var  tvikvæntur, 
átti  fj'r  f*óru  Eiríksdóttur  og  börn,  en  siðar  Mar- 
gréti  Gunnlaugsdóttur  frá  Púfu  í  Ölfusi  Andrés- 
sonar  lögréttumanns  á  Kröggólfsstöðum  Finnboga- 
sonar;  þ.  b. : 

a.  Andrés  á  Berghyl  og  Syðra-Langholti  (j  1826) 
faðir  Magnúsar  alþm.  (ý  1869)  föður  Helga  í 
Birtingaholti  föður  Guðmundar  fyrrum  prófasts 
i  Reykholti,  séra  Magnúsar  kennaraskólastjóra, 
séra  Kjartans  i  Hruna,  Ágústs  dbr.  í  Birtinga- 
holti,  Katrínar  konu  séra  Olafs  Valdimarssonar 
Briem  og  Guðrúnar  konu  Haralds  Sigurðssonar 
á  Hrafnkelsstöðum. 

b.  Elizabet  átti  Ásbjörn  Stefánsson  í  Fellskoti  í 
Biskupstungum  (f  1828,  sbr.  II,  342);  þ.  b.:  aa) 
Narfi  á  Brú  (t  1870)  átti  Pórelfu  Porsteinsdótt- 
ur  frá  Kjaransstöðum  Jónssonar  i  Fjalli  Valda- 
sonar  i  Fljótshólum  Eirikssonar,  þeirra  ein- 
birni  Porsteinn  á  Brii,  síðar  i  Reykjavík  (7  1904), 
faðir  Hannesar  ritstjóra  Pjóðólfs.  bb)  Jón  í 
NýjabæiFlóa,  var  þríkvæntur,  átti  fjölda  barna, 
eilt  þeirra  x\sbjörn  i  Reykjavik.  Einkason  hans 
Jón    lærisveinn    i  hinum  almenna  menntaskóla. 


Vigfús  Jónsson. 
Faðir:  Jón,  bróðir  Alexíusar  ábóta  í  Viðev,  Pálssonar. 


cc)  Jón  annar  drukknaði  ókv.  bl.  dd)  Stefán, 
tór  austurraeð  séra  Hjálmari  Guðmundssyni,  bjó 
á  Hafranesi  i  Fáskrúðsfirði.  drukknaði  ungur. 
Sonurhans  var  Ásbjörn,  kallaður  hinn  »sterki<(, 
faðir  Stefáns,  er  nú  býr  á  Bóndastöðum  i 
Hjaltastaöaþinghá.    ee)    Felix  dó  ókv.,  bl. 

c.  f*óra  átti  Erlend  Jónsson ;  þ.  b,:  Jón,Ásmundur, 
Porgeröur,  Porbjðrg  og  Narfi  var  suður  á  Strönd. 
Hans  dóttir  Margrct  s.  k.  séra  Sveinbjarnar 
Hallgrimssonar  i  Glæsibæ;  þ.  b.:  Sveinbjörn 
Gestur  yfirkennari  i  Arósum,  Grethe,  er  átti 
Kristján  Amundason  á  Ingunnarstöðum  i  Brynju- 
dal,  Kristín  s.  k.  séra  Kjartans  prófasts  Einars- 
sonar  i  Holti,  Steingrimur  og  Sigriður. 

d.  Jórunn  átti  Bjarna  Jónsson  i  Efstadal;  p.  b.  aa) 
Helga  átti  Gisla  i  Efstadal  Valgarðsson  s.  sí., 
Vernharðssonar  stúdents  á  Búrfelli  Ófeigssonar 
og  börn.  bb)  Magnús  átti  Guðrúnu  Valgarðs- 
dóttur  systur  Gísla.  Eitt  barn  peirra  Bjarni  á 
á  Skeggjastöðum  i  Mosfellssveit  faðir  Einars,  er 
bjó  á  Kleppi.  cc)  Jón  átti  Steinunni  Vigfús- 
dóttur  prests  í  Miðdal  Jónssonar.  dd)  Guðrún 
átti  f*órð  Gíslason  frá  Laugardalshólum,  bróður 
Guðrúnar  konu  séra  Hjálmars  Guðraundssonar 
á  Hallorrasstað.  ee)  Magnús  yngri  álti  Helgu 
Loptsdóttur  frá  Leirvogstungu  Porkelssonar, 
systur  séra  Þorláks  i  Móum.  it)  Steinunn  átti 
Pórodd  Óhifsson  á  Helgastööura;  þ.  b.:  Einar 
i  Gafli,  Bjarni  á  Helgastööura  og  Ólafur  i  Borg- 
arkoti  á  Skeiðum.  gg)  Margrét  átti  Olaf  í  Vað- 
nesi  Porgeirsson  s.  st.  Ketilssonar  Þorgeirssonar, 
bl.  hh)  Póra  átti  Tyrfing  á  Hvalfjarðarströnd. 
ii)  Ragnheiður  átti  Eyjólf  á  Ketilvöllum  Por- 
leifsson  frá  Bððraóðsstöðum  Guðmundssonar  i 
Eystri-Tungu  i  Landbroti  I^álssonar;  þ.  b. :  Por- 
leifur  í  Efstadal  faðir  Ásmundar,  er  þarbýr  nú, 
Magnús  i  Lykliju  á  Kjalarnesi,  Kolbeinn  bóndi 
i  Kollafirði  ,  Erlendur  hreppstjóri,  erbjóíSkál- 
holti  og  átti  íjölda  barna,  Eyjólfur,  er  bjó  á 
Laugarvatni,  Guðmundur  i  Austurhlíð,  faðir 
Solveigar  konu  Porsteins  Thorarensens  á  Mó- 
eiðarhvoli,  Bjarni,  Jórunn  og  Katrin  raóðir  Magn- 
úsar  prófasts  Andréssonar  á  Gilsbakka. 


6 

Móðir:  \) 

Koim:  Ragnhildur  gipt  iim    löfiO,    dóttir    Þórðar    lög- 

manns  Guðmundssonar. 


e.  Gunnlaugur,  var  í  Reykjavik,  átti  Önnu  Ejjólfs- 

dóttur    eldra    á   Rej'kjavöllum  í  Biskupstungum 

ísólfssonar  í  Rútsstaðalijáleigu   Guömundssonar 

og  Helgu   Póröardóttur  frá  Útlilíð  Gislasonar  s. 

st.  Asmundssonar  á  Minnivöllum  á  Landi  Brynj- 

ólfssonar. 

X  Halldór    Einarsson    i    Efstadal  átti  Guðrúnu  Guð- 

mundsdóttur;  þ.  b.:  Guðmundur  á  Seli  i  Ytrihrepp, 

Sveinn  á  Kjaransstöðum,  faðir  Halldórs  á  Kálfhóh, 

og  Einar  á  Vatnsleysu,  en  synir  lians  voru :  Halldór 

á    Vatnsleysu    föðurfaðir    Halldórs  Halldórssonar, 

er  þar  býr  nú,  Bjarni  i  HoUakoti  íaðir  Halldórs  í 

Hróarsliolti,  F*órður  á  Sýrlæk  faðir  Pórðar  i  Sum- 

arhöabæ  og  Guðmundur  faðir  Einars  lausamanns 

á  Vatnsleysu. 

1)    Kona    Jóns   Pálssonar,  en  móðir  Vigfúsar,  hét  Ásdis  Vig- 

fúsdóttir,    og   fastnaði   Jón  hana  i  Mýdal  i  Kiós  1547  með  jáyröi 

Teits  bróður  hennar  (Teits  Fúsasonar).     Pað  vottar  Teitur  í  bréfi 

geröu    í    Vík    (Reykjavík)    á    Seltjarnarnesi  1555,  og  sama  vottar 

Magnús  Alexandersson  i  öðru  bréfi  sama  ár  og  dag  á  sama  stað 

íFornbréfas.  A.  M.).       Pau    Jón    og  Ásdis  hafa  búið  i  Mýdal,  lík- 

lega  ógipt  langa  hríö,  og  hefur  pá  komið  upp  ágreiningur  siðar, 

hvort  börn  þeirra,  er  pau  áttu  ógipt,  skyldu  skoðast  skilgetin  og 

rétt    borin    til  arfs.     Eru  nokkur  bréf  til  um  það  efni.    Asdis  er 

dáin    1558,  og  eru  þá  börn  hennar  og  Jóns  uppkomin,  en  Jón  er 

dáinn     1562,    því    að    þá  fara  fram  skipti  á  arfi  eptir  hann  milli 

barna  hans:  séra  Jóns,  Ásmundar,  Jóns  annars  og  Vigfúsar,  sömu- 

leiðis  Gróu,    Olafs  og  Ingibjargar,  sem  ef  til  vill  hafa  ekki  verið 

sammæðra    við    hin.    Alexius    Pálsson    bróðir  hans  erfir  einnig. 

En    skiptin     eru    gerð    af    Skeggja    Guðmundssyni  sýslumanni  í 

Gullbringusýslu,    Alexiusi    og  4  öðrum.     l'rskurðar  Páll  Stigsson 

hirðstjóri     skiptin     lögleg    s.  á.  (1562).     Pað  ár  vottar  og  Jón  111- 

hugason    (i    Reykjavík)    um  giptingu  Jóns  og  Ásdisar,  og  að  Jón 

heitinn  hafi  gefið  Ásdísi  heitinni  40  hndr.    og  upp  yfir  gerningn- 

um    hafi    verið    Asmundur  son  hans  og  F*ormóður  heitinn  Jóns- 

son  (ef  til  vill  son  Jóns  Pálssonar).     Sama    ár  (1562)  vottar  Guð- 

mundur    Pórðarson    i    Xesi    á     Seltjarnarnesi,  að  1558  i  Mýdal  í 

Kjós     hafi     Jón      heitinn      Pálsson     sagt     Vigfúsi     syni    sinum, 

að  hann  væri  skilgetinn  festarkonuson  og  öll  þau  börn,  er  hann 

ætti    við    Asdisi    heitinni    Fúsadóttur   kvinnu  sinni.      Um  þetta 

sama    vottar  og  Sveinn  Arason  i  Xesi  á  Scltjarnarnesi  1579.     Öll 

þessi  bréf  um  Jón  Pálsson  og  Ásdisi,  er  hér  hefur  verið  minnzt  á 


Börn:  A.   Ingibjörg    átti    Ólaf  (Illa-Láfa)    á   Svarfhóli, 

eignarjörð  sinni  (sjá  hans  ætt  við  Stranda- 
sj'slu).  Hann  átti  og  hálfa  Lambastaði  í 
Dölum,  Goddastaði,  Fjarðarhorn  og  fleiri 
jarðir.  Var  hið  mesta  afarmenni;  þeirra 
börn:  ^) 

a.  Séra  Jón  fyrst  í  Hjarðarholti  í  Stafholts- 
tungum,  hverja  jörð  hann  keypti  fyrir 
Svarfhól,  þar  eptir  fékk  hann  Hvamm  í 
Norðurárdal,  og  tjáist  hafa  haldið  Hvamm 
50  ár,  en  dáið  1696,  89  ára.  Hann  átti 
Sigríði  dóttur  séra  Lopts  Skaptasonar  á 
Setbergi;  börn: 

aa.   Séra  Brynjólfur  (dó  1694). 
bb.   Kristín  (dó  1717). 
cc.    Sigríður  (dó  1707). 

Jóns     seinni    kona     Þóra     Þorvalds- 
dóttir;  þ.  b.: 


cru  i  fornbréíasafni  Árna  Magnússonar,  en  Bogi  hefur  ekki  þekkt 
þau.  Framætt  þeirra  Jóns  og  Ásdisar  liefur  verið  öldungis 
ókunn,  en  helzt  lítur  út  fyrir,  að  Ásdís  haíi  veriö  ættuö  af  Sel- 
tjarnarnesi  eða  paðan  úr  grenndinni,  og  ef  til  vill  eittlivað  skjdd 
Ormi  Jónssyni  i  Vík.  En  um  það  verður  ekki  sagt  með  vissu. 
Fúsi  (Vigfús)  Andrésson  er  nefndur  í  íjréíi  gerðu  i  Viðey  5.  sept. 
1503  (Fbrs.  VII,  648).  Hann  gæti  verið  íaðir  Teits  og  Ásdísar. 
En  um  föðurætt  Jóns  Pálssonar  er  það  að  segja,  að  mér  þykja 
mestar  líkur  fyrir,  að  faðir  hans  liafi  verið  Pa//i?arda/-son  bróðir 
(munkur)  í  Viðey,  sem  getið  er  við  skiptabréf  i  Viðey  10.  desem- 
ber  1503  (Fbrs.  VII,  663),  en  sá  Páll  hefur  vafalaust  verið  sonai- 
son  Steinmóðar  ábóta  i  Viðey  Bárðarsonar  Njálssonar  prests  á 
KálfafelH  (7  1389)  Bárðarsonar.  Bárdur  Steinmóðsson,  sem  er 
eínn  vottur  að  kaupbréfi  13.  okt.  1461  (Fbrs.  V,  241)  er  vafalaust 
íaðir  Páls  og  son  Síeinmóðar  ábóta,  en  ranglega  ættfærður  (af 
J.  J.)  i  registri  við  5.  bindi  Fornbréfasatnsins.  Pótt  pessi  tilgáta 
um  framætt  Jóns  Pálssonar  sé  á  veikum  rölíum  bj^ggð,  pá  virð- 
ist  pað  pó  styrl<ja  hana  ekl<i  alUitið,  að  Alexius  Pálsson,  bróðir 
Jóns,  var  ábóti  i  Viðey,  par  sem  kynmenn  hans  höfðu  haft  að- 
setur.  í  gömlu  skrifi  uni  ætt  Orms  i  Eyjum  stendur,  að  mælt 
sé,  að  föðurfaðir  peirra  Jóns  og  Alexiusar  hafi  verið  ábóti  í  Við- 
ey,  og  virðist  pað  benda  á,  að  ættin  sé  paðan  runnin. 

1)     Börn    Ólafs    og    Ingibjargar  eru  öll  talin  II,  336—338    og 
næstu  afkomendur  peirra  nokkru  itarlegar  en  hér. 


8 


dd.  Brynjólfur. 
ee.    Sigríður. 
1).  Þórður  í    Sólheimatungu    og    Galtarholli, 
átti    Jarþrúði    Jónsdóttur,    Magnússonar ; 
börn: 

aa.    Þórður. 
bb.  Jón. 
cc.    Kristín. 
dd.   Svanborg. 

c.  Helga  átli  Bjarna  á  Kletti,  son  séra  Guð- 
munJar  Jónssonar;  börn: 

aa.   Séra  Guðmundur  í  Arnesi. 

bb.  Astríður. 

cc.    Halldóra. 

dd.   Ingibjörg. 

ee.    Sigríður. 

fí.      Séra  Helgi  kapellán  barnlaus. 

d.  Jórunn    Óhifsdóttir     átti    Egil     son     séra 
Bjarna  í  Selárdal,  börn: 

aa.   Bjarni. 
bb.  Helga. 
cc.    Einar. 
dd.   Sigurður. 
ee.    Ólöf. 
íT.     Anna, 
gg.    Finnbogi. 

e.  Magnús  Olafssoni)    átti  Guðrúnu  Bjarna- 
dóttur. 

Vilhjáhnur  Vigfússon^)  átti  Astu  dóttur  séra 
Böðvars  í  ReykhoHi;  þ,  b.: 

a.  Þórður  fór   til    Englands,    giptist    þar    og 
átti  börn. 

b.  Finnur    átti     Helgu     Einarsdóttur     Hall- 


1)  Magnús  bjó  á  Kjallaksstööum  (sbr.  II,  338), 

2)  Vilhjálmur  var  »kleinkinn,  ágjarn  og  lánlítill«,  segir  séra 
.íón  Halldórsson  (i  ættatölum  sinum).  Hanu  átti  Geldingaá  og 
seldi  hana  séra  Gisla  Oddssyni,  er  síðar  varð  biskuii. 


9 

dórssonar     frá    Álptanesi,     Marteinssonar 
biskupsi);  þ.  b.: 
aa.   Einar. 
bb.  Sesselja. 
cc,    Kristín. 

c.  Ásmundur    (al.    Ámundi-)    átti    Oddnýju: 
Narfadóttur;  barn  : 

aa.   Guðmundur. 

d.  Ásta  átti  Jón  Jónsson  frá  Staðarhrauni^). 

e.  Guðrún  átti  Halldór  Marteinsson^);  þ.  b.: 
aa.   Þórður. 

bb.  Kristín. 
cc,    Valgerður. 
dd.   Ingunn^). 

f.  Guðrún  önnur  seinni  kona  Jóns  Sigurðs- 
sonar^). 


1)  Finnur  læröi  í  skóln,  var  söngmadur  raikill,  átti  aö  vígj- 
ast,  en  varð  ei  af.  Finnur  og  Helga  voru  lengi  á  vergangi.  ))Pó 
gott  fólk  eða  írændur  hans  vildu  skjóta  skjóli  yfir  hann  og  láta 
hann  kenna  börnum  aö  lesa  eður  söng,  samt  heppnaðist  pað 
ekki,  þóknaðist  meir  snilgur  og  kvikindisskapurw,  segir  séra  J.  H. 
irændi  hans.  Helga'  lenti  á  Álptaneshrepp.  Einar  faðir  hennar 
kallaði  hana  wvitnisburðinn  sinn<(,  og  segir  séra  J.  H.  (i  ættatöl- 
um  sínum)  allskritna  sögu  um  Einar  og  konu  hans  i  því  sam- 
bandi. 

2)  Hann  hét  Amundi. 

.3)  Jón  maður  Ástu  var  son  séra  Jóns  Jónssonar  gamla  á 
Staðarhrauni,  er  dó  1(553,  113  ára,  og  orðið  hefur  langelztur  allra 
prestvigðra  manna  á  landi  hér,  og  jafnvel  allra  manna  elztur,  er 
sannar  sagnir  eru  um  hér  á  landi.  Séra  Jóni  i  Hitardal,  jafn- 
fróöum  manni  á  næstu  grösum  við  séra  Jón,  skömmu  eptir  hans 
dag,  hlaut  að  vera  fullkunnugt  um  aldur  hans.  Hann  andaðist  á 
Brúarfossi  og  las  og  skrifaði  til  sins  siðasta  árs. 

4)  Halldórssonar  Marteinssonar  biskups.  Var  Guðrún  s.  k. 
Halldórs.     Hann  var  kallaður  Smjörva-Dóri. 

5)  Pessi  systkin  giptust  ekki. 

6)  f*au  bjuggu  i  Álptártungu  og  áttu  ekki  hörn,  að  þvi  er 
séra  J.  H.  segir.  Guðrún  þessi  var  eldri  en  Guðrún  kona  Hall- 
dórs  Marteinssonar. 


10 

g.  Vigdís  átti  Bjarna^)  af  Kjalaniesi;  börn: 

aa.    Guðmundur. 

bb.  Kristin-)      seinni     kona     Guðmundar 
Sæmundssonar. 
h.  Kristín. 
i.   Vigfús^). 

C.  Ormur  s^'slumaður  1  Eyjum  (sjá  siðar). 

D.  Illhugi  á   Kalastöðum,     átti     Sesselju    Árna- 
dóttur  og  13  börn;  þ.  b,: 

a.  Séra    Vigfús    á    Setbergi,     dó     1669,    átti 
Bergljótu  Loptsdóttur;   þ.  b.: 

aa.   Séra  Illhugi  samastaðar. 
bb.  Ragnhildur^). 
cc.    Hallur^). 
dd.  Karítas^). 
ee.    Kristín"). 

b.  Séra  Einar  á  ReynivöUum,  dó  1689,    átti 
Guðríði  Einarsdóttur^);  börn: 


1)  Réttara:  Björn  (J.  H.  ættatölur). 

2)  Kristín  var  Jónsdóttir  og  laundóttir  Vigdisar.  Hún  var 
fædd  um  1653  og  er  á  lifi  76  ára  i  Miðengi  i  Grímsnesi  1729  (sbr. 
Manntal  í  Árnesþingi  í  minni  eigu).  Hún  átti  fyr  Helga  Jónsson 
í  Öndverðarnesi,  en  Guðmundur  í  Miðengi  var  s.  m.  hennar. 
Hann  var  son  Sæmundar  á  Syöriljrú  Engilbertssonar  prests  á 
Pingvöllum  Nikulássonar,  og  hafði  fyr  átt  Hallgerði  Porsteins- 
dóttur  og  2  börn. 

3)  Séra  J.  H.  nefnir  ekki  Vigfús  meðal  barna  Vilhjáhus  Vig- 
fússonar,  en  dóttur  hans  og  Astu'^telur  hann  Arndisi,  auk  peirra, 
sem  hér  eru  nefndar. 

4)  Ragnhildur  átti  Teit  Hallsson  á  SaxhóH  og  börn. 

5)  Hallur  er  skrifaöur  i  stúdentatöhi  við  háskólann  21.  sept. 
1668,  og  er  taliö,  að  hann  hafi  wattesteraða  í  guðfræði  á  pann 
hátt,  er  pá  var  titt,  kom  svo  hingað  aptur  og  varð  litt  að  manni, 
kvæntist  Sigríði  Sigurðardóttur;  peirra  dóttir  Guðný  átti  Sigurð 
Guðmundsson,  bróðurson  Porgils  Jónssonar  á  Brimilsvölhim  og 
börn,  sem  ættir  eru  frá  komnar. 

6)  Karítas  átti  ))éra  Sigurð  Hahdórsson  í  Nespingum,  bl, 

7)  Kristín  átti  séra  Gisla  Einarsson  á  Helgafelh  og  börn, 

8)  Guðriður  var  dóttir  Einars  Teitssonar  frá  Asgarði  (sbr. 
II,  643-644). 


11 

aa.    Séra  Einar^). 

bb.  Séra  Snæbjörn-). 

cc.    Guðríður^). 

Nikulás     átti     Guðrúnu     Nikulásdóttur*); 

börn : 

aa.    Illhugi^). 

bb.  Jón. 

cc.    Sesselja*')  etc. 


1)  Sbr.  II,  645.  Brynjólíur  son  séra  Einars  og  Póru  Torfadóttur 
dó  ókvæntur  i  stórubólu  1707.  Hann  átti  laundóttur,  er  Puríður 
hét,  með  Póru  Guðnnuidsdóttur,  er  síðar  átti  Rögnvald  Frey- 
steinsson  á  Sandlæk  í  Eystrihrepp.  Puríöur  þessi  ólst  upp  á 
Sjávarborg  hjá  Benedikt  sV'slumanni  Becli  og  Margréti  Einars- 
dóttur  föðursystur  sinni,  giptist  .lóni  Jónss^'ni. 

2)  Séra  Snæbjörn  á  Reynivöllum,  dó  1687  (sbr.  11,644).  Börn 
hans  og  Pórunnar  (II,  572),  dóu  öll  i  bólunni. 

3)  Börn  Guðriöar  og  Odds  Eirikssonar  (II,  644)  voru: 

a.  Vigfús  mun  hafa  lært  i  Skálholtsskóla  og  útskrifast  vorið 
1702,  var  i  þjónustu  séra  Pórðar  Jónssonar  á  Staðastað,  varð 
úti  í  Staðarsveit  i  áhlaupa  kafaldsfjúki  undir  jól  1702,  en  Sig- 
urður  Jónsson  (siðar  sýslumaður  á  Hvítárvöllum)  komst  at, 
voru  ad  sækja  ölföng  að  Búðum. 

b.  Einar  elzti  prestur  á  Lundi  (ý  1753)  faðir  séra  Ketils  sama 
staðar. 

c.  Einar  yngri  prestur  á  Stað  i  Grindavík  (ý  1755)  átti  Jórunni 
Sigurðardóttur  frá  Sólheimatungu,  þeirra  son  Einar  prestur 
i  Guttormshaga  (f  1762). 

d.  Einar  yngsti  dó  bl.  1725,  ætlaöi  að  kvongast  Jarþrúði  dóttur 
Magnúsar  Benediktssonar  i  Hólum  i  Ej'jaíirði,  er  siðar  gipt- 
ist  Pórði  Hákonarsyni  i  Norðtungu. 

e.  Guöriður  f.  k.  Eiriks  stúdents  Vigfússonar  í  Ási  i  Melasveit 
stjúpsonar  séra  Einars  elzta  Oddssonar. 

4)  Nikulás  faðir  hennar  var  son  scra  Asgeirs  Hákonarsonar 
á  Lundi. 

5)  Illhugi  bjó  á  Ej'stra-Miöfelli  á  Hvalfjarðarströnd,  dó 
1715,  79  ára. 

6)  Sesselja  átti  ísleif  á  Miðíelli  Jósepsson  prests  á  Ólaís- 
völlum  Loptssonar;  þeirra  son: 

a.  Jón  á  Dagverðarnesi  i  Skorradal.  Hans  börn:  Illhugi,  Mar- 
grét,  Sesselja  og  ísleifur  á  Reykjum  i  Lundareykjadal,  íaðir 
Sigurðar  á  Pverfelli. 


12 

r1.  Þórarinn  lögréttumaður  á  Hvítárvöllum, 
átti  Þorbjörgu  Gísladóttur  Björnssonar; 
börn : 

aa.    Gisli  lögréttumaður  í  Munaðarnesi. 
bb.  Séra  Þorsteinn  í  Miðdölum^). 
cc.    Björn-). 
dd.   Arni^). 
ee.    Halldóra*). 
fF,     Sesselja^). 


1)  Séra  Porsleinn  átti  íyr  Guörúnu  dóttur  Bjarna  prests 
Hallssonar  á  Grund;  þeirra  synir:  Póröur  (y  1709)  og  Páll  á 
Skeljabreklvu.  Ætt  frá  lionum  rakin  áöur.  S.  k.  séra  Porsteins 
Pói'unn  Porsteinsdóttir  Sigurðssonar  í  Hlið  i  Hörðudal  Por- 
steinssonar. 

2)  Laundóttir  Björns  meö  Guðrúnu  Ásmundsdóttur: 
a.    Steinunn  átti  Jón  Jónsson  Egilssonar. 

3)  Arni  átti  Astu  Snorradóttur  frá  Grimsstöðum  Guðmunds- 
sonar  rílta  i  Olafsvík  Asbjörnssonar. 

4)  Halldóra  átti  fyr  Torfa  Porsteinsson  Torfasonar  prests  á 
Gilstíakka  Porsteinssonar.  Sá  Torfi  mun  vera  sá  Torfl  Porsteins- 
son,  er  var  umboðsmaöur  Sigurðar  sýslumanns  Jónssonar  1664 
(sbr.  III,  46U).     Börn  Torfa  og  bennar: 

a.  Halldór   dó    i    stórubólu,    átti   laundóttur  Margréti  með  Arn- 
björgu  Einarsdóttur. 

b.  Porkell  átti  Aldisi   Jónsdóttur  Þorsteinssonar  i  Skriðu  Rögn- 
valdssonar. 

c.  Arnfriður  átti  Högna  Porbjörnsson  Marteinssonar,  þ.  b.: 
aa.    Jón  prestur  i  Hitarncsi  (y  1764)  var  prikvæntur. 

bb.  Marteinn  átti  Margréti  Jónsdóttur  Helgasonar,  peirra  son 

Hðgni.    Son  hans  Marteinn  var  i  Reykjavik. 
cc.  Jón  eldri  á  Lambastöðum   álti  Guðlaugu  Brynjólísdóttur 

og  börn. 
dd.  Arni  i  Krossbolti    átli    Margréti   Porvarðsdóttur  i  Kross- 

holti  Sigurðssonar.     Sjá    um  atkomcndnr    peirra    III,  264 

—265. 

S.  m.  Halldóru    Pórarinsdóttur    Guðmundur    Halldórs- 

son  prests  á  Álptanesi  Marteinssonar,  p.  1).: 

d.  Guðrún  átti  Jón  Grímsson  á  Mýrum. 

e.  Torfi. 

f.  Pórarinn. 

g.  Ásta. 

5)  Sesselja  átti  Guðmund    Snorrason,    bróður    Astu,    cr  átti 


13 

Einar  lögréttumaður    átti    Arndisi    Torfa- 
dótturi;  börn: 


Árna  Pórarinsson  bróður  Sessclju,  p.  h.: 

a.  Steindór  lausaniaöur  á  Hjallasandi. 

b.  Margrét  átti  Árna  Ólafsson  og   Randalinar  Jónsdóttur,   p.  b. : 
aa.    Ingibjörg    átti    Asiuund    (iislason    írá    Fróðastöðuni    As- 

mundssonar  á  Bjarnastöðum  Olafssonar,  p.  b,; 

aaa.    Randalín  átti  Pórð  Jónsson  á  Arnarstapa;  p.  b.: 

>^  Margrét  átti  Jón  Pórliallason  prests  á  Borg  Magn- 
ússonar,  p.  tj.:  a)  Pórður  í  Einarsnesi  faðir  Jóns  á 
Ferjubakka  og  Vallnakoti.  b)  Vigfús  átti  Mar- 
gréti  Magnúsdóttur,  p.  b.:  aa)  Sigriður  átti  fyr 
Benedikf  Magnússon,  en  siðar  Arna  Jónsson.  bb) 
Ketill  á  Fellsðxl  átti  Elinu  Guðmundsdóttur,  p.b.: 
Guðmundur  og  Elin.  c)  Ingibjörg  átti  Ara 
Teitsson  á  Akranesi,  p.  b. :  Jón  hreppstjóri  í 
Guðrúnarkoti,  Ingibjörg  átti  Hannes  á  Hamra- 
endum  Björnsson  prests  i  Hitardal  Benedikts- 
sonar,  Kristin  átti  Jón  Einarsson  frá  Rafnkels- 
stððum  Gislasonar  og  Margrét  átti  Guðmund 
Bjarnason  frá  Gljúfurá  Sigurðssonar  wstokkmannsa 
ísleifssonar  á  Einifelli  Högnasonar. 
X  Ásmundur  átti  Puríði  laundóttur  Þórðar  Hákon- 
arsonar  i  Xorðtungu  og  var  s.  m.  liennar. 

c.  Málfriður  giptist  austur  i  Fljótslilíð. 

d.  Guðrún. 

Enn    var    dótlir    Pórarins    Illhugasonar     og     Porbjargar: 
gg.  Gróa    átti  Sturlu     Pórðarson  á  Varmalæk; 
p.  b.: 

a.  Jón  átti  fjr  Guðríöi  Jónsdóttur  Helga- 
sonar,  bl.,  en  síðar  Guðrúnu  Gísla- 
dóttur,  p.  b. :    Pórður. 

b.  Stefán  drukknaði  með  öðrum  manni 
við  Andriðsey  á  Hvalfirði  haustið  1717 
(J.  H.  rettat.). 

Ó.  Snókdalín  telur,   að   dætur    Sturlu  á 
Varmalæk  og  Gróu  hafi  verið : 

c.  Margrét;  laundóttir  hennar  meö  Jóni 
Bjarnasyni  Tjrfingssonar  frá  Hjörtsey 
Ásgeirssonar: 

aa.   Guðný  átti  Svein  Hannesson,  bl. 

d.  Puríður  tátti  Jón  Gíslason  á  Varmalæk; 
Þ-  b.: 

1)    Arndís  var  dóttir  Torfa    Ögmundssonar    og    s.    k.    hans 
Steinvarar  Böðvarsdóttur  prófasts  í  Rej'kholti. 


14 

aa.   Illhugi^). 

aa.   Gisli  átti  Guðrúnu  Porsteinsdóttur  • 
þ.  b.: 

aaa.    Eiríkur  á   Vatnshorni  átti  Mar- 
gréti  Þorsteinsdóttur  frá  Pyrli 
Magnússonar     á      Hurðarbalíi 
Gunnlaugssonar;  þ.  b.:  Guðrún 
átti  Porbjörn    Árnason  á  Mið- 
sandi;    þ.    b. :    Eirikur,    Gisli, 
Oddný,   Bjarni,  Guðrún. 
Launson  Gísla  Jónssonar  nieð 
Kristinu  var: 
bbb.  Sæmundur    i     Grafardal     átti 
Sigrúnu  Tómasdótturúr  E^'rar- 
sveit;  þ.  d: 

>:  Kristin  1.  kona  Bjarna  Her- 
mannssonar  á  Vatnshorni. 
Launson      Sæmundar    með 
Ólöfu  Oddsdóttur  frá  Drag- 
hálsi     Einarssonar    og  Úlf- 
disar  Sveinijjarnardóttur: 
X  Jón    hreppstjóri    i    Brennu 
í    Lundare^kjadal    var  prí- 
kvæntur.     Son     hans   med 
fyrstu     konunni     Guðnýju 
Póroddsdóttur:  Gísli  i  Sarpi 
faðir  Gísla  i  Stóra-Botni  og 
siðar  á  Stóru-FellsöxL 
bb.  Jón     smiður    á    Reyni   átti    fyr  Ás- 
vöru  Hákonardóttur  frá  Leirárgörö- 
um  Sigurðssonar;  þ.  b. : 
aaa.    Bjarni  i  Býlu  á  Akranesi.  Hans 
dóttir  Guðriður  átti  Jón  Jóns- 
son  á  Jarðlangsstöðum. 
bbb.  Gisli    á    Skipaskaga    átti  Guð- 
laugu  Kláusdóttur  Bergsveins- 
sonar  GrimssonarprestsiGðrð- 
um  á  Akranesi  liergsveinsson- 
ar;  þ.  b.: 

X  Hákon  i  Ásgarði  i  Andakii, 
svo  á  Akranesi,  átti  <juð- 
laugu  Þorvaldsdóttur  og 
mörg    börn.     Dóttir   þeirra 


1)    Illhugi  átti  Sigríði    Jónsdóttur    frá    Langholti    Benedikts- 
sonar  þ.  b.: 


15 
bb.  Gróca^). 


Guðriöur,  dó   1894,  rúmlega 
100  ára. 

S.  k.  Jóns  smiðs  áReyni  Sig- 

riðurGuðmundsdóttir;  p.b.: 

ccc.    Jón    Borgström    snikkari,    átti 

.\rnbjörgu  Porsteinsdóttur,  bl. 

Laundóttir  hans  með  Guðrúnu 

Geirmundsdóttur  var  Guðrún. 

cc.   Hallfriður    átti    Benedik  Gislason  á 

Geitabergi,  þ.  b. : 

aaa.    Gisli   á    Kalastöðum    átti  Guð- 
rúnu  Maguúsdóttur,  þ.  b. : 
X  Pórður   i    Hákoti  i  Reykja- 
vík    átti    Sessclju    Nikulás- 
dóttur,  p.  b. : 
XX  Margrét  dó  bl. 
XX  Jón  i  Hákoti,  átti  Guð- 
nýju     Jónsdóttur    frá 
Ártúni        Bjarnasonar 
Péturssonar    og    Ingi- 
bjargar  Jónsdóttur  frá 
Uppsölum  i  Flóa  Teits- 
sonar  á  Skálholtshamri 
Loptssonar. 
dd.  Ráðhildur. 


a.  Benedikt  átti  Vigdísi  Björnsdóttur  Helgasonar. 

b.  Guðriður  f.  k.  Sigurðar  Vigfússonar  Hinrikssonar. 

c.  Jón  átti  Ólöfu  Björnsdóttur  prests  í  Hrepphólum  (ý  1696), 
Jónssonar  þ.  b:  Hannes,  Illhugi,  tveir  Jónar  og  Vigdis  kona 
Odds  Sveinssonar  á  Ferjubakka. 

d.  Einar  á  Hofstöðum  i  Statholtstungum,  átti  1714  Guðrúnu  0- 
laísdóttur  Sigurðssonar,  þeirra  sj'nir  Gisli  i  Sauðhúsum  við 
Álptanes,  Bergþór  lausamaður,  Sigurður  í  Skiðsholtum  og 
Illhugi  smiður  i  Bóndliól  faðir  Jóns  smiðs  i  Reykjavík  föður 
Guðmundar  prests  á  Stóruvöllum  (f  1889)  og  Jóns  silfur- 
smiðs  i  Skeiðháholti  (7  1907).  P>á  dætrum  Einars  Illhuga- 
sonar  á  Hofstöðum  eru  og  ættir  komnar  á  Mýrum. 

Aths.    Séra  J.  H.  nefnir  ekki  Einar  meðal  barna  Illhuga  Ein- 
arssonar  og  Sigriðar,  og  getur  vel  verið,  að  hann  haíi  ekki    ver- 


1)    Gróa    átti    Teit    Bjarnason     frá    Kúludalsá    Eyjólfssonar 
Helgasonar  Ejjólfssonar  prests  á  .Melum  Grimssonar;  þ.  b.: 
a.    Póra   átti   fyr    Bjarna    Runólfsson,    siðar    Pórð    Jónsson    og 
tvær  dætur. 


16 


cc.    Guðrún'). 
f.   Jón  í    Lóni-)    átti    Hallvöru    systur    Þor- 
gilsar  bónda   á  Brimilsvöllum    .lónssonar, 
börn : 
aa,    Séra  Bjarni,  vígður  til  Mela    1683,  dó 

á  Melum  í  Borgarfirði  1685,  bl. 
bb.  Hólmfriður^). 


I 


ið  sammæöra  við  þá  Benedikt  og  Jón  og  eflaust  aö  mun  yngri, 
en  O.  Snókdalín  telur  pannig  hiklaust  og  virðist  ekki  ástæða  til  að 
rengja  pað.  Hann  telur  og  dætur  Illliuga  og  alsystur  Einars  á 
Hofstöðum:  Guðrúnu,  er  átt  hafi  Tómas  Hrómundsson  frá  Elliða 
og  Ingibjörgu,  er  átt  hafi  Pórð  Olafsson,  bróður  Jóns  lögréttu- 
manns  á  Yxnakeldu,  en  pær  nefnir  scra  J.  H.  ekki,  og  getur  því 
verið,  að  þau  3  systkin  séu  af  siðara  hjónabandi  Illhuga  Einars- 
sonar,  þótt  séra  J.  H.  geti  þess  ekki,  að  hann  hafi  verið  tví- 
kvæntur. 

1)  Pessi  Guðrún  er  ekki  nefnd  i  ættartölum  séra  J.  H.,  en  Snók- 
dalin  telur  liana  meðal  barna  Hinars  Illliugasonar. 

2)  P*.  e.  Einarslóni. 

3)  Hólmfriður  átti  Guðmund  á  Stóruborg  Porláksson  Pórð- 
arsonar  á  Marðarnúpi,  er  var  liróðir  Guðbrands  biskups.  Eitt 
þeirra  barna: 

a.    Porlákur  á  Stóruborg  átti  Pórdisi  Björnsdóttur,  þ.  b.: 

aa.     Hákon  á  Porgeirsfelb.     Hans    synir    Magnús    og    Vigfús 

faðir  Vigfúsar  i  Lukku  á  Hellissandi. 
bb.     Guðmundur   næturvörður  í  Grjóta  i  Reykjavík,  átti    fyr 
Ingibjörgu  Jónsdóttur;    son    þeirra    Jón    næturvörður   i 
Reylíjavik,  átti  Ingibjörgu  Kristínu  Sigurðardóttur  timb- 
ursmiðs    Magnússonar.      S.  k.  Guðmundar    Guðný    Sig- 
urðardóttir  frá  Engej'  Guðmundssonar,  systir    Snorra    i 
Engey,  þ.  b.  Guðmundur. 
cc.     Pórður  í  Sveinstaðakoti  tvikvæntur. 
dd.     Steindór  átti  Kolfmnu  Jónsdóttur  þ.  b.: 

aaa.  Þorsteinn  í  Holti  á  Ásum,  átti  Margréti  Jónsdóttur 
frá  Eyvindarstöðum  i  Blöndudal,  þ.  b.: 
X  Jón  landlæknir  átti  Elinu  Stefánsdótttr  amt- 
manns  Stephensens  p.  b.:  Ragnheiður  kona 
Kristjáns  amtmanns  Kristjánssonar,  Jónas 
sýslumaður  i  Suöur-Múlasýslu,  Margrct  Guð- 
rún,  er  átti  Jón  HjaltaHn  .\ndrcsson  skóla- 
stjóra,  Stefán  Porvarður  og  Hans  Tlieodor,  er 
báðir  dóu  ókv.  bl. 


17 
c'c.    Ragnhildur^). 


X     Margrét    átti     Magnús      Pétursson     Jónssonar 
Hallssonar    á    Húki    Björnssonar   á  Guðlaugs- 
stöðum  Porleifssonar  prests  i    Blöndudalshól- 
um    Ólaíssonar.     [Son     Magnúsar    þessa    með 
Ingibjörgu  Guömundsdóttur  frá  Vindhæli    01- 
afssonar   er  Guðmundur   læknaskólakennari   í 
Reykiavikl. 
X     Ingibjörg  átti  f^r  Svein  á  Ægissíðu    í    Yestur- 
hópi    Guömundsson     Kristmundssonar,    p.  b.: 
Jakob   trésmiðameistari    í    Rvik,    Guðrún  f.  k. 
Geirs  Zoéga  kaupraanns,    Porsteinn    og    Guð- 
mundur,  en  siðar  átti  Ingibjörg  Jón  Pétursson 
á  Hvitanesi  í  Skilmannahrepp. 
><     Björn  komst  til  Vestindia. 
bbb.    Bjarni  i  Pórormstungu  átti  Gróu  Jónsdóttur  þ.  b.: 
Jón  stjörnufræðingur  i  Pórormstungu,  Kolfinna  átti 
Snæbjörn     Snæbjörnsson     prests    i    Grimstungum 
Halldórssonar,  Helga  átti     Jósafat    Tómasson    frá 
Ásgeirsá  og  Gróa  s.  k.  sira     Sigvalda    Snæbjörns- 
sonar  i  Grímstungu. 
ccc.     Guðmundur  i  Hraundal  átti    Sesselju    Guðmunds- 
dóttur    frá  Krossnesi    Sigurðssonar,    þ.  b.:     Guð- 
mundur,  Steinvör,  Knútur,  Björn. 
dd.    Filippia  átti  Guðmund  yngri  Porvarðsson  frá  Krossholti 
(Sjá    um    þeirra    afkomendur    III,    270).       Filippia   dó  á 
Búðum  25.  janúar  1819  um  nírætt. 
ee.     Hólmfriður  átti  Pórarinn  Magnússon  á  Malarifi  þ.  b.: 
aaa.    Jón  á   .Malarifi    átti    fyr  Steinunni    Ásmundsdóttur 
bl.,  svo  Guðrúnu  Pórðardóttur  þ.  d.: 

><    Steinunn  f.  k.  Gisla  í  Hraunhöfn  Árnasonar 

frá  Bjarnarfossi  Ólafssonar.      (Dætur  Gisla 

og  s.  k.  hans   Ragnhildar  Jónsdóttur    voru 

Steinunn    íylgikona    Magnúsar    sýslumanns 

Gíslasonar  (sbr.  II,  746)  og  Ásdís  f.  k.  Pórð- 

ar  dbrm.  Pórðarsonar  á  RauðkoIIsstöðum]. 

ff.     Hallvör  átti  Jón   Gislason  Björnssonar,  þau    systrabörn, 

þ.  b.  Gisli. 

Ingibjörg  og  Helga  voru  dætur  Guðmundar  Porlákssonar  og 

Hólmfriöar  og  eru  frá  þeini  litilsháttar  ættir. 

1)  Ragnhildur  átti  fyr  Gisla  Björnsson,  þeirra  son  Jón,erátti 
Hallvöru  Porláksdótlur  (sjá  hér  á  undan),  en  siðar  átti  Ragn- 
hildur  Guömund  Helgason,  bl. 


18 

dd.  Sesselja^). 

ee.    (iuðríður-). 

fí.     Steindór. 
g.  Jórunn  Illhugadóttir  átti  séra  Guðmund  á 

Þæfusteini  Jónsson,  börii: 

aa.   Séra  Jón  á   Staðarhrauni^). 

bb.  Rósa*). 

cc.    Sesselja^). 
h.  Guðríður  íyrri    kona    Guðmundar    Jóns- 

sonar^);  börn: 

aa.   Guðrún. 

bb.  Guðriður'). 
i.    Ingibjörg    átti  Vigfús  á  Hlíðarfæti  Toría- 

son^);  börn : 

aa,    Þórður^). 


1)  Sesselja  átti  Porstein  Halldórsson,  þeirra  son: 

a.  Halldór  fadir  Guðrúnar  móður  Porgeröar  Pétursdóttur,  cr 
átti  launson  með  Eiríki  Steindórssyni  á  Búðum:  Halldór  á 
Hóli  í  Hörðudal. 

2)  GuöriÖur  átti  nokkur  launbörn. 

3)  Hann  var  faöir  frú  Valgerðar  konu  Steins  biskups  og  Helga 
prests  á  Staðarhrauni  föður  Jóns  prests  hins  ættfróða  i  Hofs- 
þingum  (v  1784). 

4)  Rósa  átti  (iuðlaug  Porgeirsson  frá  Bár  Snorrasonar,  p.  b.r 
Pórður  i  Hvalgröfum  (sbr.  III,  482)  og  Guðný  kona  Steindórs 
Finnssonar  i  Krossnesi. 

5)  Sesselja  dó  bl.  og  cins  dd)  Vigdis  systir  hennar,  en  dóttir 
séra  Guðmundar  og  Jórunnar  var  ennfrcmur: 

ec.  Guðrún   átti  séra  Sigurð  Helgason  á  Þæfu- 
steini. 

6)  Guðmundur  niaður  Guðriðar  og  séra  Guðmundur  Jónsson 
á  Þæfusteini  maður  Jórunnar  voru  bræðrasynir  (sbr.  III,  330). 

7)  Guðriður  var  s.  k.  barn  Guðmundar  ísbr.  III,  330). 

8)  Vigfús  var  bróðir  Arndísar  konu  Einars  Illhugasonar  bróð- 
ur  Ingibjargar  (sjá  hér  á  undan). 

9)  Póröur  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur  frá  Höfða  i  F*verárhlíd 
Sigurðssonar  i  HHð  i  Hörðudal  Porsteinssonar,  p.  einbirni: 

a.  Raunveig  átti  Magnús  Sigurðsson,  þ.  b.: 

aa.  Sigriður  f.  k.  séra    Porvarðar   Auðunssonar  i  Saurbæ,  dó 
af  barnsförum  1748. 


19 

bb.  Sesselja^). 
k.  Gísli  lögréttumaður. 
1.    Þórður,  báðir  barnlausir.     Þau   Illhugi  og 

Sesselja  áttu  ennnú  4  börn. 
Jón  vngri  Krákur.  Hann  var  sendur  utan 
1601  af  Þórði  lögmanni  í  málum  þeirra 
Buehholts,  því  hann  hafði  áður  þénað  stór- 
höfðingjum  ytra.  Pá  Jón  kom  út  þar  eptir 
fór  hann  að  búa  á  Skáney  og  giptist  1613 
Solveigu  dóttur  séra  Böðvars  í  Rej'kholti^); 
börn : 

a.  Séra  Finnur  i  Vallanesi,  deyði  barnlaus 
16483). 

b.  Jón  skön  (bjó  í  Skáney)  átti  fyr  Guðrúnu 
Henriksdóttur,  barnlaus.  Svo  Helgu 
Björnsdóttur*)  barnlaus. 

c.  Böðvar  átti  Helgu  dóttur  séra  Halldórs 
á  Staðarhrauni;  börn: 

aa.   Jón^). 


1)  Scsselja  var  f.  k.  .lóns  Póröarsonar  á  Draghálsi,  þ.  b.: 

a.  Jón  á  Draghálsi,  átli  fyr  Ingibjörgu  Siguröardóttur  Magnús- 
sonar  á  Suður-Rej'kjum  Porvarðssonar,  en  siðar  Sigrúnu 
Eyjólfsdóttur  Bjarnasonar  á  Kúludalsá  Eyjólfssonar. 

2)  Séra  Jón  Halldórsson  segir  (i  ættatölum  sínum),  að  Jón 
Vigfússon  hafi  verið  ))máldjarfur,  lagamaður  snarharður,  kenndí 
Jóni  og  Böðvari  sonum  sínum  lög,  en  peir  vanbrúkuðu  vizku 
sina  til  lögkróka  og  hrekkja,  ft'll  Jón  á  efri  árunum  á  siðu  sona 
sinna,  hnignaði  pá  bæði  láni  og  mannorði  hans«. 

3)  Hann  tók  stranga  sótt,  er  hann  reið  af  alpingi  1648,  lá 
viku  i  Skálholti.  Var  wberorður  og  málsnjallur,  bæði  i  prédik- 
unarstólnum  og  fyrir  utan  hann,  pó  hrekkjalaus  og  einlægur« 
segir  séra  J.  H. 

4)  Séra  J.  H.  segir  um  Jón  Skön,  að  hann  hafi  verið  lesinn 
í  andlegu  og  veraldlegu,  lögum  og  fornsögum,  orðhittinn  og  ófeil- 
inn,  slunginn  i  lagaflækjum  og  sneiðyrðum,  lagðist  í  svall  og 
drykkjuskap  og  náði  eignum  konu  sinnar  föstum  og  lausum,  dó 
í  Saurbæ  á  HvalQarðarströnd  1695,  örfátækur.  Guðrún  f.  k.  hans 
var  dóttir  Hinriks  Gíslasonar  á  Ytrahólmi  (sbr.  III,  436). 

•'í)  Jón  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur  i  Vik  á  Akranesi,  bl. 


20 

bb.  Guðrún^). 

cc.    Guðrún  yngri-). 

dd.  Einar. 

ee.    Finnur^). 
d.  Guðrún    dóttir   Jóns    kráks    átti    Þorvald 

Hallsson*). 
F.  Þuríður    átti    Gisla  í  Galtardalstungu,  bróður 
Illa-Láfa;  börn^): 

a.  Arni  átti  Ragnhildi  Eiríksdóttur,  þ.  b.: 
aa.   Ragnhildur  og 

bb.  Halldóra.     Launbörn  Arna: 
cc,    Þorkell. 

dd.    Inga  með  Þóru  Þorkelsdóttur  á  Stapa 
og  Þjóðhildi  Jónsdóttur. 

b.  Jón    bartskeri     átti     Ólöfu     Tómasdóttur 
Brandssonar  frá  Bægisá;  börn: 

aa.    Arni. 
bb,  Jón. 
cc.    Guðrún. 

c.  Sigmundur     í     Fagradal,      átíi     Guðrúnu 
Pálsdóttur;  börn: 

aa.    Páll. 

bb.  Rögnvaldur  sýslumaður. 


1)  Guðrún  eldri  átti  Bjarna  Jónsson  i  Tannhamraseli,  bróð- 
ur  Hróbjarts,  er  drukknaöi  i  Mjósjndi  i  Skilmannahrepp  med 
séra  Jóni    Jónssjni  í  Göröuni  1718,  þ.  b.: 

a.  VilhjáhTiur  í   Tandraseli    (Tannhaniraseh),   átti    Helgu   Jóns- 
dóttur  Andréssonar,  p.  b.:  Sigríður,  Gróa. 

b.  Jón. 

c.  Halldóra. 

2)  Guðrún  yngri  átti  Jaundóttur  með  Guðmundi  á  Einifelh 
Guðmundssyni  Erhngssonar,  var  Helga  kona  Guðmundar  sýshi- 
raanns  Runólfssonar  (sjá  Gunbringusýslu  ,  svo  átti  Gudrún  Magn- 
ús  Pétursson  norðlenzkan,  p.  b.:  Helgi. 

3)  Einar  og  Finnur  veiktust,  dóu  ókv.,  bl. 

4)  Scra  J.  H.  nefnir  hann  Þorvarð  Hallsson  ))óbreyttan 
búraw,  bl. 

5)  Uni  börn  Cfisla  i  Galtardalstungu  og  Puriðar  sjá  nánar 
H,  329—331. 


21 

('c.    Guðrún. 
(id.  Astríður. 
ee.    Margrét. 
ÍT.     Alfheiður. 
gg.   Gunnfríður. 

d.  Jórunn  Gísladóttir  átti  séra  Jón  á  Kvenna- 
brekku  Ormsson;  börn: 

aa.    Séra  Magnús  samastaðar. 
bb.  Karítas. 
(^c.    Jóhanna. 
dd.  Vigfús. 

e.  Ólöf  Gísladóttur  laungetin,  átti  Þorstein 
og  l)örn. 

G,  Ingveldur  átti  séra  Jón  á  Helgafelh  og 
Breiðabólsstað,  son  Pormóðs  i  Bræðratungu 
Ásmundssonar;  börn: 

a.  Guðmundur  á  Fróðá,  átti  Þórunni  dóttur 
Steindórs  s\'slumanns  Finnssonar  (sjá 
Snæfellsnessýslu). 

b.  Jórunn  átti  fyr  Sigurð  son  séra  Gisla 
Guðbrandssonar;  börn: 

aa.   Gisli. 

bb.  Guðrún  bæði  barnlaus. 

Svo    átti    hún     Jón     Einarsson     á 
Skarðshömrum. 

c.  Ingibjörg  (dó  1680)  átti  Þórð  Eyjólfsson, 
barnlaus. 

(1.  Sigríður  átti  Jón  Gíslason  á  Hóli  í  Hörðu- 
dal;  börn: 

aa.   Guðbjörg  átti  fyr  séra  Jón  Hannesson 
i  Snóksdal;  börn: 
aaa.   Magnús  í  Snóksdal. 
bbb.  Jón^).     Siðar  átti  Guðbjörg  Arna 
landþingisskrifara  Geirsson, barn- 
laus. 
H.  Asdís    N'igfúsdóttir     þriðja     kona     Þorsteins 


1)  Um  afkomendur  séra  Jóns  Hannessonar  og  GuÖbjargarer 
getiÖ  nánar  II,  655—656. 


22 

sÝslumanns  á  Þykkvahæ  Magnússonar, 
barnlaus. 
I.  Cruðmundur\)  átti  Guðrúnu  dóttur  Hannesar 
i  Hvammi  í  Kjós  Ólafssonar.  (Aðrir  segja 
Guðrúnu  dóttur  Hannesar  í  Kolsholti,  er  dó 
1653,  og  var  lögsagnari  í  Arnessv'slu  og 
ráðsmaður  um  hrið  í  Skálholti);  barn: 
a.  Jórunn,  bjó  á  Höfðabrekku,    þótti  mesta 

galdranorn,  og  var  sagt  hún  hefði  gengið 

aptur.       Hennar    maður  var    Vigfús    son 

Magnúsar  Eiríkssonar;  börn: 

aa.    Ragnhildur. 

bb.  Ólöf. 

cc.    Guðmundur. 

dd.  Þorbjörg. 

ee.    Dómhildur. 

ft.     Magnús. 

gg.    Guðrún. 

hh.  Solveig. 

ii.     Gróa,  varð  almúgafólk-). 
K.  Séra  Jón  eldri  í  Miðdalaþingum,  Vigfússon^). 
Hfði  1630,  seinni  maður  Önnu  Björnsdóttur 
Hannessonar  (sjá  Snæfellsnessj^slu),  börn: 

a.  Vigfús. 

b.  Árni*). 

Vigfús  bjó  á  Kalastöðum  og  var  kallaður  ofbeldis- 
maður.  Hann  hefur  næst  eptir  Eggert  Hannesson  tekið 
Kjósarsv'slu,  því  1555  lét  hann  dóm  ganga  á  Esjubergi 
um  hagbeit  og  aptur  1565  nefndi  hann  6  menn  í  dóm, 
um  ólöglega  hagbeit,  hvar  yfir  Halldór  Oddsson  klagaði 
ti!  Ólafs  Jónssonar.  1575  þann  18.  ágúst  var  Vigfús  i 
helmingadómi  með    Þórði    lögmanni  að    Melum  i  Borgar- 


1)  Guöraundur  bjó  á  Mófellsstööum.  (iuörún  kona  hans  var 
dóttir  Hannesar  Ólafssonar  i  Hvarami,  en  ekki  Hannesar  Helga- 
sonar  (sbr.  H,  570). 

2)  Sbr.  II,  570  n.m. 

3)  Sbr.  II,  574. 

4)  Sjá  II,  574  og  III,  38. 


23 

firði  um  skyldur  presta,  að  haía  prestakallaskipli  eptir 
biskupsvild.  1583  kærði  Vigfús  um  skaða  á  tveim  jörð- 
um  sínum  vegna  nautareksturs.  1593  var  Vigfús  á  alþingi 
einn  af  dómsmönnum  í  máli  Guðbrands  biskups,  og  opt 
var  Vigfús  dómsmaður  á  alþingi.  1595  er  ritað,  að  Vig- 
tús  hafi  dáið,  og  að  sonur  lians  Ormur  hafi  þá  farið 
utan  18  vetra,  með  höfuðsmanni  Brostrup  Gedde.  Ekki 
veit  eg,  hvort  Vigfús  hefur  nokkurn  tíma  haldið  Gullbringu- 
sýslu,  en  hafi  svo  verið,  er  líkast  hann  hafi  verið  þar 
settur  í  stöku  máluni.  KjósarsSslu  M'gg  eg  hann  haíi 
tekið  eptir  Eggert  Hannesson  1555  og  haldið  henni  optast 
til  nálægt  1580  (máske  sem  umboðsmaður  Bessastaða- 
valdsins).  Eptir  1580  meina  eg  hann  hafi  eigi  haft  þá 
sj'slu  að  staðaldri.  I  Esjubergsdómi  1565  laugardag  næstan 
fyrir  fardagaviku  stendur:  vorum  vér  í  dóm  nefndir  af 
heiðarlegum  dandismanni  Vigíúsi  bónda  Jónssyni,  er  þá 
hafði  konungsumboð  i  Kjalarnesþingi  etc. 

Gísli  lögmaður  Þórðarson. 
(Sjá  um  hann  við  Borgarfjarðarsýslu).  Hann  sv'nist 
að  hafa  haldið  Kjósarsýslu  eptir  1580  og  látið  þá  dóm 
ganga  fyrir  Dani  i  GullbringusN'siu;  en  hvort  hann  hefur 
haldið  Kjósarsýslu  í  sifellu  eða  hvað  lengi,  er  eg  óviss 
um.  En  eptir  1600  hefur  hann  Kjósarsýslu  haldið  ásamt 
öðrum  sinum  lénum.  1596  og  1598  lét  hann  þar  dóma 
ganga^). 

HlnrJk  Gislason. 

Faðir:  Gísli  lögmaður  Þórðarson  lögmanns. 

Móðir:         Ingibjörg  dóttir  Arna   sýslumanns  Gislasonar  á 
Hliðarenda. 


1)  í  Sýslumannaregistri  .1.  S.  64  fol.  (í  landsbókasafninu),  er 
talið,  að 

Gisli  Hákonarson  (lögmaöur)  haíi  útnefnt  ogsamþykkt 
()  manna  dóm  á  Esjubergi  1622.  Mun  Gísli  þá  liafa  búið  í  Laug- 
arnesi,  og  ekki  ósennilegt,  að  hann  hafi  einmitt  tekið  við  Kjósar- 
sýslu  eins  og  lögmannsdæminu  af  Gísla  lögmanni  Pórðarsyni 
1615.  Um  sýskivöld  Hinriks  Gíslasonar  i  Kjósarsýslu  á  þeim  ár- 
um  er  all  óvist,  og  getur  vel  verið,  að  liann  liafi  ekki  tekið  sýsl- 
ima  íyr  en  nokkru  eptir  1620. 


24 

Kona:  Guðrún  dóttir  Magnúsar  sýslumanns  í  Ögri  og 

Bæ  á  Rauðasandi  Jónssonar  frá  Svalbarði  (sjá 
BarðastrandarsSslu).  Þau  giptust  um  1609  eða 
1606,  hún  dó  1652. 

Börn:  A.   Jórunn  átti  Benedikt  syslumann  Halldórsson 

(sjá  Hegranesþing). 

B.  Guðrún    átti    Jón    skön,    1)1,     (sjá     hér     að 

framan). 

C.  Þórður  sýslumaður    (sjá    siðar    og    Borgar- 
tjarðarsýslu). 

Hinrik  meina  eg  fyrst  væri  umboðsmaður  föður  síns, 
um  og  eptir  1606  í  Kjósarsýslu,  og  fengi  þar  eptir  veiting 
fyrir  téðri  sýslu  um  1614,  eða  fyr,  því  sýslumaður  var 
hann  orðinn  í  þessari  snsIu  fyrir  1619,  þá  hann  fór  utan, 
en  ei  vann  hann  eið  fyr  en  1620.  1636  slepptí  hann 
Kjósarsýslu,  og  þá  tók  hann  BorgarQarðarsýslu  sunnan 
Hvítá,  deyði  1638.  Líkast  er  að  Hinrik  hafi  fengið  þessa 
sýslu  eptir  Gísla  föður  sinn.  Hinrik  var  haldinn  mikil- 
menni  1  mörgu,  bjó  á  Ytra-Hólmi,  og  þaðan  sótti  hann 
sjóveg  Guðrúnu  konu  sína  frá  Saurbæ  á  Rauðasandi  1609 
(al.  1606.)  Hinrik  var  orðinn  sýslumaður  fyrir  1617,  því 
af  commissaríis  Fr.  Friis  og  Jörgen  Wind  var  hann  1618 
skuldaður  fyrir  að  hafa  ei  fangað  og  réttað  mann,  sem 
barn  átti  með  systur  konu  sinnar. 

Þórður  Hinriksson, 

(Sjá  um  hann  við  Borgaríjarðarsýslu).  Hann  hefur 
haft  Kjósarsýslu  eptir  föður  sinn,  að  visu  árið  1636,  því 
1636  þann  16.  maí,  að  Reynivöllum  i  Kjós,  að  settu 
manntalsþingi  af  valdsmanninum  Þórði  Hinrikssyni,  voru 
i  dóm  nefndir  6  menn,  að  ákvarða  fátækra  framfæri  í  Kjós. 
En  eg  hygg  hann  hafi  sleppt  s\'slunni  um  sinn,  eða  þá 
ei  verið  utan  umboðsmaður.  1638  var  hann  ásamt  öðrum 
sýslumönnum  meðdómsmaður  á  alþingi. 

Hans  Pétursson. 

1637  lét  hann  dóm  ganga  á  Reynivölluni  i  Kjós  um 
eyðslu  á  ómagafé.  Kallast  hann  þá  sýslumaður,  og  mun 
hann  hafa  haldið   svsluna    um    hríð.      Máske  Þórður  hafi 


tekið  hana  aptur,    eða  verið    hans    umboðsmaður.       1638 
nefnist  Hans  Pétursson    á    alþingi,  umboðsmaður  i  Kjós^). 


Faðir: 
Móðir: 
Kona : 


Börn : 


Ormur  Vigfússon. 

Vigfús  sýslumaður  Jónsson  (sjá  hér  að  framan). 
Ragnhildur  dóttir  Þórðar  lögmanns. 
Guðríður   dóttir    séra    Arna    Gíslasonar  í  Holti 
undir  Eyjafjöllum   (var    Ormur    og    Guðríður  í 
hjúskap  71   ár). 

A.  Vigfús-),  átti  Ragnheiði  dóttur  merkisbónd- 
ans  Gísla  á  Hrafnabjörgum  i  Dölum,  sonar 
Björns  ofFiciaHs  í  Saurbæ  í  Eyjafirði;  börn: 

a.  Illhugi  lögréttumaður^),  átti  Sigríði  dóttur 
séra  Alfs,  bl. 

b.  Þórunn^). 

B.  Þórður  átti  Ingibjörgu  Guðmundsdóttur^); 
börn: 

a.  Séra  Björn  á  Melum   54  ár,  dó  1739,  átti 
Sesselju  Halldórsdóttur;  börn: 
aa.   Séra  Hannes  á  Kvennabrekku, 
bb.  Ástríður'^). 
cc.    Ingibjörg. 


1)  Hinn  3.  júli  1637  á  Öxarárþingi  aöspurði  Jens  Söffrinsson, 
"hvort  nokkur  hefði  eða  kynni  nokkuð  med  löguni  til  að  tala 
Hans  Péturssyni  sýslumanni  i  Kjósarsýslu  og  kom  þá  enginn 
tram,  sem  skuldaði  fyrnefndan  Hans  Pétursson  um  nokkurn  ó- 
rétt«  (sbr.  Lögþingisbókina  1637  p.  170).  1639  er  Hans  Pétursson 
kallaöur  sýslumaður  i  dómi  um  Vatnsfjarðartolla. 

2)  Hann  dó  15.  okt.  1684  á  77.  aldursári  (Ártiðaskrár  J,  Þork. 
bls.  197). 

3)  Illhugi  bjó  á  Höskuldsstöðum  i  Kaldaðarneshverfi. 

4;  Pórunn  bjó  ógipt  á  Gcldingá  i  Melasveit,  átti  launbarn  með 
Magnúsi  Jónssyni,  er  Guðny  hét. 

Priðja  barn  Vigfúsar  Ormssonar: 
c.  Elin  dó  ung. 

5)  Ingibjörg  var  systir  séra  Pórðar  á  Kálfafelli  og  Sigurðar 
á  Brekku  við  Hvalfjörð,  er  átti  Kristínu  Ormsdóttur  frá  Eyjum. 

6)  Astríður  átti  Einar  Sigurðsson  lögréttumann  i  Sólheima- 
tungu,  bróöur  séra  Gisla  á  Lambastöðum,  bl. 


26 


Snorri    giptist    og    átti    niörg    l)örn,    eitt 
þeirra  hét  Giiðniundur,   annað    Ingveldur, 
þriðja  Margrét,  sem    átti    Þorkel    Brands- 
son  í  Alptártungu  og  börn^): 
Helga  átti  Gisla  Nikulásson"-);  þ.  b.: 
aa.   Vigfús^). 
bb.  Nikulás^). 
cc.    Magnús^). 


1)  í  tiandritasafni  Bókmfél.  46  >^'o  er  ritgeiö  uni  Orm  i  Eyjuni 
og  afkomendur  lians  taldir,  fram  undir  1720,  eptir  Sigurö  lög- 
mann  Björnsson  (■]- 1723)  dótturson  Orms,  og  er  þaö  því  liin  áreiö- 
anlegasta  lieimild,  er  fengizt  getur  um  næstu  afkomendur  lians. 
Par  segir,  að  Snorri  Pórðarson  Ormssonar  liafi  dáiö  barnlaus, 
og  verður  þaö  að  vera  réttara.  Eiginliandarrit  Sigurðar  Iðg- 
manns  af  þessari  ritgerð  cr  í  safní  Bókm.fél.  54  j^,  en  46  Svo 
er  ritað  seinna  með  annari  tiendi  og  þvi  fyllra.  Er  þvi  vísað  til 
þess  handrits  fiér  á  eptir. 

2)  Gísli  var  son  Nikulásar  Einarssonar  og  Kristinar  Magnús- 
dóttur  Porvarðssonar  frá  Suðurreykjum  Þórólfssonar. 

3)  Vigfús  átti  Oddtiildi  Jónsdóttur  Egilssonar. 

4)  Nikulás  átti  Margréti  systur  Oddliildar;  þ.  d. : 

a.  Halldóra  s.  k.  Gisla  Ofeigssonar  Jónssonar  Snorrasonar,  bl. 

5)  Magnús  t)jó  á  Efra-Skarði  í  Leirársveit,  átti  Ingibjörgu,  þ.  b.: 

a.  Sigríður;  launbörn  hennar  með  Jóni  Sigmundssyni  á  Kala- 
stöðum : 

aa.  Kári  á  Jaðri  á  Akranesi,  átti  Pórunni  Teitsdóttur  Hin- 
rikssonar,  systur  Ara  á  Háteig,  þ.  d.  Guðriður  og  Val- 
gerður. 

bb.  Guðrún  átti  Magnús  Magnússon  á  Katanesi,  bróður  Vig- 
fúsar  á  Ferstiklu  og  börn. 

b.  Gisli  á  Svarfhóli  í  Svinadal  (Borgarfirði)  átti  Puríði  Hiero- 
nymusdóttur  trá  Halakoti  í  Biskupstungum  Olafssonar, 
þ.  b.: 

aa.    Hieronymus,  bl. 

bb.  Sigurður  á    Hálsum    í  Skorradal,  átti  Kristínu  Gamalíels- 
dóttur  frá  Pyrli  Guðmundssonar  iEyjum  i  Kjós  Porsteins- 
sonar  i  Hróarsholti  Jónssonar  s.  st.  Loptssonar,  þ.  b. : 
aaa.    Halldóra  átti    fyr  Svein  Arason  á  Narfastöðum,  svo 

Bergþór  Einarsson. 
bbb.  Gamaliel  á   Grjóteyri,  átti  Ingibjörgu  Halldórsdóttur 

frá  Hrisbrú. 
ccc.    Guðmundur. 


27 

dd.  Einar. 
ee.    (iuðrún^). 


ddd.  Sigurður. 

eee.    í*órdur. 

fff.     Helgi. 

ggg.  Kristín  átti  Magnús  í  Hamrakoti  hjá  Hvanneyri 
Magnússon  s.  st.  Magnússonarí  Kollabæ  i  Fljótshlíö 
Jónssonar  úr  Landcyjum  Haflidasonar,  en  Magnús  í 
Kollabæ  var  bródir  Hjartar  í  Akurey,  fööur  .lóns 
föður  séra  Hjartar  á  Gilsbakka,  en  kona  Magnúsar 
eldra  í  Hamrakoti  var  Barbara  dóttir  Þórðar  Einars- 
sonar  i  Mýrarhúsum  á  Seltjarnarnesi  og  Guölaugar 
.Tónsdóttur  prests  í  Arnarbæli  .\ndréssonar.  Börn 
Magnúsar  yngra  og  Kristinar:  Þóröur,  Magnús, 
Guölaug. 
cc.   Gisli  á  Prándarstöðum  i  Brynjudal,  átti  Pórönnu  Eyjólfs- 

dóttur    frá    írafelli    Magnússonar   á  Fossá  Sighvatssonar, 

þ.  b.:  Eyjólfur,  Jón,  Puríður,  Gísli,  Sigrídur. 
dd.  Herdis    átti    Bjarna  á  Heynesi  Póroddsson  Porleifssonar, 

p.  d.  Puriður. 

1)  Guörún    var    f.    k.  séra  Pórhalla    Magnússonar    i    Borgar- 
þingum,  p.  h  : 
a.    Magnús   prestur  i  Villingaholti    átti  Guðrúnu    Hákonardóttur 

Magnússonar,  bróðurdóttur  Nikulásar  sýslumanns,  p.  b.: 

aa.  Pórhalli  prestur  á  Breiðabólsstaö,  átti  Ingibjörgu  dóttur 
meistara  Bjarna  Jónssonar  prests  i  Gaulverjabæ,  þ.  b.: 
a)  Páll  á  Pórunúpi.  b)  Ólöf  átti  Porgils  Ingvarsson  i 
Stórumörk.  c)  Halldóra  s.  k.  Ólafs  i  Ey  i  Landeyjum  Gests- 
sonar  prests  á  Kjalarnesi  Porlákssonar,  þ.  b.:  Kristmundur 
i  Ey,  Þorkell  í  Miðkoti,  Gestur  og  Sigurður  i  Múlakoti 
faöir  ísaks  vitavarðar  á  Garðskaga.  d)  Guðrún  átti  Sig- 
urö  Einarsson  prests  í  Guttormshaga  Porleifssonar.  e) 
Margrét  átti  laundóttur  með  scra  Sigurði  Tómassyni,  siðar 
presti  i  Grimsey,  hét  Margrét,  dó  ung.    f)  Gisli  dó  ungur. 

bb.  Porkell  lengi  barnafræðari  (»kateket(()  í  Grænlandi,  siðan 
verzlunarstjóri  i  Reykjavik,  átti  Sigríði  Tómasdóttur,  syst- 
ur  Gróu  móður  Jóns  Illhugasonar  á  Hnausum,  föður  Gísla 
snikkara  í  Reykjavik,  föður  séra  Odds  V.  Gislasonar  í 
Ameríku,  bl. 

cc.    Margrét  átti  Árna  Eiriksson  i  Hjálmholti  (v  1807),  bróður 
Jóns  konferenzráðs,  þ.  b.: 
aaa.  Vigfús    Erichsen   cand.  jur.,  dó  í    Kaupm.höfn    1846, 

ókv.,  bl. 
bbb.  Ólafur  dó  ókv.,  bl. 
ccc.  Katrín  giptist  dönskum  lautenant. 


28 


ir.     Ingibjörg. 
gg.    Kristin. 
d.  Haildór  á  Möðruvöllum  i  Kjós,  átti  Sess- 
elju  Evjólfsdótlur^);  börn: 


dd.  Ragnhildur    s.    k.  séra  Halldórs  á   Torfastöðum    Pórðar- 

sonar  í  Haukholtum  Halldórssonar,  p.  b.: 

aaa.  Vigdis  átti  .lón  i  Torfastaðakoti  Porsteinsson  frá 
Kjaransstöðum  .lónssonar  i  Fjalli  Valdasonar,  p.  d.r 
Ragnhildur  átti  Magnús  Halldórsson  i  Miöhúsum, 
þcirra  son  .lón  kaupmaður  i  Rvik.  siðar  bóndi  á 
Elliðavatni,  kvæntur  Rakel  Olafsdóttur  frá  Hábæ  í 
Pykkvabæ. 

bbb.  Magnús  Thorderscn  stúdent,  dó  i  Kaupmannahðfn 
21.  marz  182.). 

ccc.    Porleifur  dó  ungur. 

ddd.  Borghildur  dó  ung. 

eee.  Halldóra  var  lengi  hjá  ísleifi  Einarssyni  etazráði, 
giptist  á  .\Iptanesi. 

fíf.  Guðrún  s.  k.  Halldórs  á  Vatnsleysu  Einarssonar  s. 
st.  Halldórssonar  i  Efstadal  Einarssonar  Narfasonar 
(sjá  hér  á  undani,  þeirra  son  Halldór  á  Vatnsleysu 
faðir  Halldórs,  er  par  býr  nú. 

ggg.  Páll  prestur  á  Bergsstöðum  (j  1847)  álti  Valgerði 
.lónsdóttur  frá  Melshúsum  á  .\lptanesi  Bjarnasonar, 
þ.  b.:  Jón,  dó  ungur,  Magnús,  Páll,  Vigdis,  Klem- 
entina  Jóhanna  og  Bjarni. 

hhh.  Halldór  lærði  trcsmiði. 

iii.     Borghildur  önnur. 

kkk.  Pórður. 
ce.   Ari  verzlunarmaður  i  Reykjavik,  dó  1803,   ókv.,   bl.  (.\rb. 

Esp.  XI,  128). 
ir.     Björn    i    Nesi    við    Þjórsá,  dó  1836,  84  ára.    átti    Katrinu 

Jónsdóttur  i  Xesi  Jónssonar  og  Ingveldar  Sigurðardóttur 

frá  Skálmholtshrauni  ísólfssonar,  þ.  b.:  Magnús,  EIis,  Ari. 

b.  Jón  átti  Margrcti  Pórðardóttur,  þ.  b.:  Pórður  i  Einarsnesi 
faðir  Jóns  i  Vallnakoti,  Vigfús  faðir  Ketils  á  Fellsöxl  og  Ingi- 
björg,  er  átti  .\ra  Teitsson  Hinrikssonar  (sbr.  hér  áður 
bls.  13). 

c.  Helga  átti  Gisla  Björnsson  á  Sandi  i  Kjós,  þ.  b.: 


1)  Eyjólfur  faðir  Sesselju  bjó  á  Melum  á  Kjalarnesi  og  var 
sonur  ísleifs  Eyjólfssonar  i  Saurbæ  og  Sessclju  Magnúsdóttur 
prúða,  systur  .\ra  í  Ógri.  Halldór  Pórðarson  á  MöðruvöIIum 
dó  1721.' 


29 
aa.    Eyjólfur^). 

aa.    Björn  í  Skorhaga  átti  Gudrúnu  Erlendsdóttur  oj*  börn. 

bb.  Hallfríður. 

cc.    Kristín  átti  Arna  á  Sandi  .íónsson  frá  Eyjahól  Sturhison- 
ar,  þeirra  son  Gísli. 

dd.  Gunnhildur  átti  Sigurð  Jónsson  á  Kiðafelli,  þ.  b.: 

aaa.  Helga  átti  Bjarna  i  Káranesi  Sigmundsson  frá  Kára- 
neskoti  Ejjólfssonar,  p.  b.:  a)  Gunnhihlur  s.  k.  séra 
Sigurðar  Sigurðssonar  á  Auðkúlu.  b)  Hallfríður  átti 
Sæniund  smið  Arngrímsson  frá  .\lfsnesi  Pálssonar  í 
Úthlíð  Snorrasonar.  c)  Guðrún  átti  Lopt  Jónsson. 
d)  Sigurður  i  Káranesi  átti  Valgerði  Vigfúsdóttur  írá 
Reykjum  i  Mosfellssveit  Halldórssonar.  e)  Þórdís 
átti  Jón  Halldórsson  á  Hofsá  i  Svarfaðardal.  f)  Bót- 
hiklur  átti  Jón  á  Grjóteyri  Jónsson  í  Skrauthólum 
Ornólfssonar  og  börn.  g)  Björn  á  Bergi  i  Rvik,  dæt- 
ur  hans :  Gróa,  Geirlaug,  Regína,  Sigriður. 
d.    Pórður  prestur   i  Kjalarnesþingum,  bjó  í    Saurbæ,    átti    Sig- 

þrúði  Porvarðardóttur  frá  Brautarholti  Einarssonar,  bl. 

1)  Eyjólfur  bjó  á    Tindsslöðum    á    Kjalarncsi.    dó    1753,    átti 
Valgerði  Ólafsdóttur,  þ.  b. : 
a.    Halldór   á  Tindsstöðum  (t  1802)  átti  Jódisi  Pórðardóttur  frá 
Meðalholtum  i  Flóa  Porsteinssonar,  þ.  b.: 
aa.    Tómas  í  Auðsholti  i  Biskupstungum  átti  Rannveigu  í*or- 
steinsdóltur   frá  Litlabæ  á  Álptanesi   Jónssonar   skyttu    í 
Litlabæ  Jónssonar  í  Hamarskoti  Arasonar,  þ.  b.: 
aaa.       Guðbrandur  i  .\uðshoIti  átti  Friðsemd  Gisladóttur 
frá  Gröf  i  Ytrihrepp  Andréssonar  á    Reykjanesi   í 
Grimsnesi  Jónssonar  i  Gunnarsholti   Örnólfssonar 
Snorrasonar,  þeirra   son  Tómas   hreppstjóri,    sem 
nú  býr  i  Auðsholti,   faðir  Guðbrands  í  Skálmholti 
og  bræðra  hans. 
bbb.     Porsteinn     hreppstjóri    á    Drumboddsstöðum    átti 
Sigriði    Knútsdóttur  s.  st.  Björnssonar   í   Vorsabæ 
á  Skeiðum    Högnasonar  lögréttumanns    á    Laugar- 
vatni    Björnssonar   prests  á    Snæfoksstöðum    Stef- 
ánssonar,  þ.  b.: 

X  Sigrún  átti  Porstein  Narfason  á  Brú,  siðar  í 
Rej'kjavik  (ý  1904),  þ.  b.:  Hannes  ritstjóri  Pjóð- 
ólfs,  Jóhanna  Sigríður  gipt  Gísla  Porbjarnar- 
S3'ni  búfræðing  i  Rvík,  Guðrún  Jakobina  gipt 
Guðmundi  Hallssyni  snikkara  í  Rvík,  Narfi  dó 
ókv.,  bl.,  Elizabet  gipt  Einari  Simonarsyni  í 
Jötu  í  Ytrihrepp  og  Porsteinn  cand.  polit.  i 
Rvik. 


30 

bb.  Pálli). 

.<  Hróbjartur  á  Hædarenda  i  Grimsnesi,  átti  Si«- 
þrúði  Pálsdóttur  frá  Gýgjarhóli  Guömundsson- 
ar  s.  st.  Jónssonar  írá  Kirkjubæ  á  KangárvöU- 
um  Pilippussonar  Porbjörnssonar,  p.  b.:  Ang- 
ant>r  og  Ingibjörg. 
><  Tómas  dó  ókv.,  bl. 
X  Porsteinn  dó  ókv. 

X  Gróa    átti   Pórarinn  á   Drumboddsstöðum    Pór- 
arinsson  frá  Bryggju  Pórarinssonar  á  löu  Þor- 
steinssonar    á    Iðu    Jónssonar    i    Staöarkoti    á 
Rangárvöllum    Eyjólfssonar  Björnssonar  prests 
á   Reyðarvatni    Höskuldssonar  prests  i  Heydöl- 
um    Einarssonar,   þ.  b.:    Þorfinnur    realstúdent,. 
Porsteinn,  Guðriður,  Sigriður. 
X  Steinunn    s.  k.  Guðmundar  á  Efri-Brú  i  Grims- 
nesi    Ögmundssonar  i  Oddgeirshólum    Þorkels- 
sonar   Loptssonar    i    Heiðarbæ    Porvaldssonar 
Eirikssonar    Lo])tssonar,    þ.    b.:    Tómas,    Guð- 
mundur.    Mörg  börn  Þorsteins  Tómassonar  og 
Sigriðar  Knútsdóttur  dóu  ung. 
c-(c.       Hróbjartur  i  Reykjakoti  i  Biskupstungum  og   við- 
ar,    heitinn    eptir    Hróbjarti    stúdent    Sigurðssyni 
())hrútabarón«)  í  Norðurkoti  i  Melahverfi  (y   1799). 
Dóttir  Hróbjarts  Katrin  móðir  Erlends  Pórðarson- 
ar  verksmiðjustjóra  á  Reykjafossi. 
ddd.      Jón  i  Kálfakoti  i  Mosfellssveit,  átti  Guðlaugu  Jóns- 
dóttur   frá    Fclli    i  Biskupstungum    Gissurarsonar, 
þeirra  son  Friðrik.     Dóttir  hans  með  Sigriði  Júli- 
önu    Tómasdóttur    Klogs  i    Ráðagerði    Stcingrims- 
sonar,  er  Súsanna. 
ece.       Sigríður.     Launson  hennar  með    Guðmundi    Por- 
steinssyni     frá     Kilhrauni:    .4rni     i     Hliðsnesi     á 
Álptanesi. 
I!T.  líannveig  átti  Bjarna  Kjartansson  á  Alptanesi. 

ggg.       Emerentiana  dó  ógipt,  bl.,  1826. 
hhh.      Guðrún  dó  ógipt,  bl.,  1846. 
iii.         Guðríður  átti  eitt  launbarn,  er  dó  ungU 
kkk.       Jódis, 
bb.  Bjarni    á    Tindsstöðum,  átti  Guðrúnu    Magnúsdóttur    frá 
Skrauthólum  Jónssonar  og  Jarþrúðar  Eyjólfsdóttur,  voru 
systkinabörn,    þeirra  börn:  Halldór  á  Tindsstöðum,    Jar- 
þrúður    átti    Pctur  Jörundsson  á    Brekku    á    Kjalarnesi,^^ 
Pórdis,  .Magnús,  Jódis,  Salgerður,  (iuðrún,  Steinunn,  Pórð- 


1)  Páll  átti  Astu  Sigurðardóttur. 


31 

cc.    Ingibjörg^). 

ur,  Einar  o.  fl.,  er  dóu  ung.     Sjnir  Halldórs    Bjarnason- 
ar  á  Tindsstööum:     Siguröur  á  Bjargi,    Bjarni   á  Sandi  i 
Kjós,  Porlálvur  á  Hofi    á  Kjalarnesi    og    Olafur   á    Tinds- 
stööuni.     Hans  synir:  Halldór,  Pétur,  Ásmundur,  Einar. 
cc.    E\jólfur. 

dd.  (iuðbjörg    s.  k.  Guðmundar    Guðmundssonar    i    Eilifsdal 
og  siðar  Porláksstöðum,  þ.  b. : 

aaa.       Vigdis    átti    Ólaf  á  Porláksstööum    Bjarnason    frá 
Eyjum  Gislasonar  Bárðarsonar,   bróður   Porsteins 
lögregluþjóns  i  Rvik,  þ.  b.:   Bjarni  á  Ketilsstöðuni 
á  Kjalarnesi. 
bbb.      Margrét  átti  Porstein  Torfason    á    Porláksstöðum,. 
þ.    b.:    Guðrún    kona    Eyjólfs    Guðmundssonar    á 
Porláksstöðum,  Margrct,  Katrin,  Jórunn,  Pórður. 
ccc.       Magnús. 
ee.   Ólöf  átti  Porvald  Björnsson  i  Auðsholti,  bróður  Knúts  á 
Drumboddsstöðum  (sjá  hér  áður),   þ.  b.:  a)  Björn  á  Læk 
i  Flóa.  b)  Guðmundur  á  Skeggjastöðum  hjá   Hraungerði 
faðir  Jóns,  er  þar  býr  ni'i.    c)  HaUdór   faðir  t*orvalds,  er 
var  i  Ásakoti,  Jóhannesar  og  Ólafar  i  Rvik. 
Launson  Halldórs  Ejjólfssonar  á   Tindsstöðum   með  Odd- 
nýju  Magnúsdóttur  frá  Fossá  Sighvatssonar : 
ff.     Páll   í   Ártúni    á  Kjalarnesi    átti    Rannveigu    Jónsdóttur,. 
þeirra  börn: 

aaa.       Jón  smiður  i  Ausu,  átti  Gróu  Gissurardóttur,  syst- 
ur  Hannesar  Olsen  snikkara  i  Rvik,  föður  Jóhann- 
esar  Olsens,  þ.  d.:  Sigriður.     Laundóttir  Jóns  með 
Hagnheiði    Sigurðardóttur  frá    Viðirnesi    Porkels- 
sonar:  Rannveig. 
bbb.      Árni  var  bl. 
ccc.       Margrét. 
b.    Sesselja    átti    Gissur    Jakobsson    frá    Blönduholti    Gissurar- 
sonar,  þ.  b.: 

aa.    Runólfur  á  Eyri  i  Kjós  átti  Valgerði  Grimsdóttur  i  Hrisa- 
koti  Einarssonar  og  Sesselju  Pctursdóttur,  þ.  b.: 
aaa.       Astriður. 
bbb.      Grimur. 
ccc.      Gissur. 

ddd.      Sesselja.  Börn  hcnnar  með  kvœntum  manni,  Grimi 
Þorleifssyni    á    Xesjavöllum:     Grimur,   Valgerður, 
Árni. 
bb.  Jón  bjó  á  Kiðafelli. 
cc.    Guðrún. 


1)  Ingibjörg  átti  Jón  Pórðarson. 


32 

dd.   Agatha^). 

dd.  Jakob  vard  blindur  í  hólu. 
ee.    Kristin. 

c.  JarþrúÖur  átti  Magnús  i  Skrauthóluni  Jónsson  frá  Laugar- 
dalshólum  Jónssonar  og  HelguAsinundsdóttur  lögréttumanns 
Porsteinssonar,  þ.  b.: 

aa.    Guðrún  átti  Bjarna  Halldórsson  á  Tindsstöðum  (sjá  hér 

á  undan). 
bb.  Gudny  f.  k.  Jóns  i  Kollafirdi  ívarssonar  s.  st.  Magnússon- 

ar  á  Völlum  ívarssonar,  þ.  b.: 

aaa.       Jarþrúöur  átti  Olaf  Olafsson  og  börn. 

bbb.      Ingibjörg. 

ccc.      Jón. 

ddd,      Einar  i  Sjáfarhólum  faðir  Jóns  i  Skorhaga. 

d.  Margrét  átti  Þorleif  i  Saltvik  Pórhallason  Árnasonar,  þeina 
dóttir: 

aa.    Valgerður  f.  k.  Sturlaugs  Benediktssonar   í    Lambhaga  í 

Mosfellssveit,  þ.  d.: 

aaa.  Ragnheiöur  átti  Ólat  í  Bigggaröi  Ingimundsson 
frá  Völlum  á  Kjalarnesi  Bjarnasonar,  þeirra  dóttir 
Valgerður,  er  fyr  átti  Tómas  Klog  í  RáÖagerði 
Steingrimsson  Illhugasonar  úr  Skagafirði.  Börn 
þeirra:  Margrét  kona  Einars  Zoega  veitingamanns 
i  Reykjavik,  Steingrimur,  Kristín  og  Sigriður  Júlí- 
ana,  er  átti  Jón  Guðmundsson  á  Báruhaugseyri, 
þ.  d.:  Valgerður  Margrét  kona  Einars  Guðmunds- 
sonar  í  Miðdal  og  Elin,  er  átti  Kristmund  Eysteins- 
son  skipstjóra. 

S.  m.  Valgerðar  Ólafstlóttur  Einar  Einarsson  í 
Ráðagerði,  þ.  b.:  Tómas  Klog,  Sigurlina  Magnea 
og  Soffia  Emilia,  gipt  Guðmundi  Guðmundssyni 
frá  Báruhaugseyri. 

e.  Ólafur  á  Vallá,  dó  177u,  átti  Margréti  Gestsdóttur  prests  í 
Skrauthólum  Árnasonar  i  Effersey  Simonarsonar,  þ,  b.: 

aa.   Pórður  i  Saurbæ.  átti  fyr    Sigriði    Einarsdóttur  Iðgréttu- 
manns  i  Prándarholti  Hafliðasonar  prests  i  Hrepphólum 
Bergsveinssonar,  þ.  b. : 
aaa.       Olafur  dó  á  Hvalfirði. 
bbb.      Margrét  dó  bl. 

S.  k.  Póröar  var  Sigriður  Pórólfsdóttir  frá  Hofi 
á  Kjalarnesi  Porbjörnssonar  i  Engey  Halldórs- 
sonar,  þ.  b. : 


1)  Agata  var  f.  k.  Þorvarðs  Eínarssonar  i  Brautarholli,  þ.  b. : 
a.   Snæbjörn    prestur  á  Lundi     7    27.    des.    1789)    átti    Vilborgu 
Gisladóttur  prests  á  Lambastöðum  Sigurðssonar,  þ.  b. : 


33 

ee.    Arni^). 

ccc.       Þorálfur  (Pórólfur)  dó  ungur. 

(Idd.  Hólmfriöur  átti  Jón  Ólafsson  frá  Eilitsdal  And- 
réssonar  og  niörg  börn.  Ein  dóttir  peirra  Sig- 
riður  gipt  Hermanni  á  Brekku  við  Reykjavík 
Einarssyni  Hermannssonar  Ólafssonar  Hermanns- 
sonar  á  Seli  i  Grimsnesi  Jónssonar  Xaríasonar, 
p.  b.:  Einar  prentari  o.  fl. 
eee.        Sigriður    átti    Pórð    Ólafsson    i   Eilifsdal,    bróður 

Jóns,  bl. 
fll.  Sigprúður  átti  Magnús  í  Hafnarfirði  Högnason  frá 

Guðnabakka  Hallgrimssonar. 
ggg.        Guðrún  átti    Ásmund  á  Bjargi  á  Kjalarnesi    Giss- 
urarson  frá  Selskarði  á  Álptanesi    Eyvindssonar  á 
Púfu  í  Kjós  Bjarnasonar.  p.  b. :  a)  Pórður  á  Bjargi. 
b)  Ólafur.      c)  Vigdís    f.    k.    Péturs    Gislasonar    í 
Ánanaustum.     d)  Margrét  átii  Guðmund   Gislason 
bróður  hans. 
hhh.      Runólfur  dó  ungur. 
iii.  Vigdís  dó  ung. 

kkk.  Runóllur  i  Saurbæ,  átti  Halldóru  Ólaísdóttur  frá 
Blikastöðum  Guðmundssonar,  p.  b.;  a)  Ej'jóltur. 
hreppstjóri  i  Saurbæ.  b)  Pórður  í  Móura,  síðar 
á  Bjargi,  faðir  Björns  cand.  jur.  og  peirra 
bræðra.  c)  Sigriður  átti  Þórð  Sigurðsson  á 
Fiskilæk,  p.  b.  mörg:  Runólfur,  Júlíus  prestur 
i  Svipjóð,  Ágúst  Flygenring  kaupm.  i  Hafnarfirði, 
Albert  bankabókari,  Matlhias  forngripavörður  o.  íl. 
d)HeIga  átti  Sleingrim  i  Nesjum  Jónsson  prests  í 
Hruna  Steingrímssonar,  e)  Karítas  átti  Olaf  Guö- 
mundsson  í  Mýrarhúsum.  f)  Ragnheiður  dó  ó- 
gipt,  bl.  g)  Guðrún  3.  kona  séra  Matthiasar  Joch- 
umssonar  skálds,  p.  b.:  Steingrimur  læknir  á  Ak- 


aa.    Póra,   dó  á  Fitjum  1841,  88  ára,  átti  fyrst    Pórodd    Pórð- 
arson,  p,  b.: 

aaa.     Guðný    f.  k.  Jóns  Sæmundssonar   í  Brennu,    p.    b.: 

Póroddur,   Vilborg  og  Gisli  í  Sarpi    (sjá    hér    áður 

bls.  14). 

Annar  maður  Póru  Snæbjarnardóttur  Oddur  Bjarnason, 

bl.,  og  hinn  siðasti  Davíð  lögréttumaður  á  Fitjum  (f    20. 

júni  1828),    launson  Björns  lögmanns    Markússonar   (sbr. 

I,  412);    p.  b.: 


1)  Eflaust  réttara:    Anna  (sbr.  hdr,  Bókmenntafél.  nr.  46  Svq). 
Hún  hefur  dáið  ung, 

3 


34 

n.     Valgerður^). 

ureyri,    Matthea,     Gunnar  í   Ameríku,    Halhióra, 
higvcldur,  Ehn,  Herdis,  Magnús. 

111.  Porvardur  dó  ókv.  bl. 

mmm.  Pórólfur  í  Noröurkoti,  átti  Vigdísi  Gudmunds- 
dóttur  frá  Sandi  i  Kjós  Eyjólfssonar,  þ.  b.:  Sig- 
ríöur,  Pórdis,  Kristmundur. 

nnn.      .lón  dó  ungur. 

ooo.  Diljá,  átli  fyr  Eyjólf  Olafsson,  bróöur  Halldóru 
konu  Runólfs  í  Saurbæ,  bróður  Diljá,  þ.  b. : 
Olafur,  Þorkell,  Guörún,  Björn,  en  s.  m.  hennar 
var  Magnús  í  Lykkju  Eyjólfsson  frá  Snorrastööum 
í  i.augardal  Porleifssonar  á  Böðmóðsstöðum  Guð- 
mundssonar,  og  var  f.  k.  hans,  þ.  b. :  Eyjólfur, 
Tómas  Klog,  Hólmfriður,  Guðrún,  RagnheiÖur, 
Magnús. 

ppp.      Björg  dó  ung. 

Launsonur  Þórðar  i  Saurbæ: 

rrr.    .     Porkell   i  Brautarholti,     átti    Jórunni    Olafsdóttur 

Andréssonar,    þeirra    son:     f*orlákur  á   Bakka    á 

Seltjarnarnesi,      faðir     Brynjólfs    organleikara    í 

Reykjavik. 

bb.  ísak  á  Hvitanesi  i  Kjós,    dó  1814,    átti    í*óru   Guðmunds- 

dóttur    frá    F"ljótsdal    Nikulássonar   sýslumanns  Magnús- 

sonar,  ekkju  Porvarðs  Oddssonar  i  Brautarholti,  bl. 
cc.    Eyjólfur  á  Vallá,  átti  Olöfu    Guðmundsdóttur    frá    Eilifs- 

dal;  þ.  b.: 

aaa.  Steinunn  átti  Pórð  á  Blikastöðum  Snorrason  frá 
Engey  Sigurðssonar,  þ.  b.:  Snorri,  Margrét,  Olöf, 
Jón,  Eyjólfur,  Steinunn. 

bbb.  Vatgerður  átti  Pál  Jónsson  á  Vallá  og  börn. 

ddd.  Marsrét  dó  bl.  1807. 


bbb.    Guðmundur  á  Eitjum,  átti  Salvöru  Gunnlaugsdóttur 

frá    Vogatungu    Einarssonar  og  Guðlaugar  t*órðar- 

tióttur  i  Akrakoti   Sveinbjörnssonar,    þ.  b. :  Pórður. 

Hórson     Guðmundar     með      Þuriði     Bjarnadóttur: 

Bjarni  i  Hátúni  á    Vatnsleysuströnd. 
Annan  son,  er  Arni  hét,  átti  Guðmundur,  áður  en 

hann  kvæntist,    með     Guðrúnu    Árnadóttur,    giptri 

konu  i  Bakkakoti. 
ccc.     Kristrún    átti    Odd    á    Reykjum    í    Lundarreykjadal 

Jónsson  frá  Stóra-Botni  ísleifssonar,  þ.  b.: 


1)  Valgerður  átti  Porkel  Jónsson. 

Alhs.     Ó.    Snókdalín  telur  eina  dóttur  Halldórs    Pórðarsonar 


35 
e.  ísleifur  átli  Matthildi^)  Ólafsdóttur, 


eee.    Guðrún. 
I.    GuöriÖur  átti  Arna   i  Sjáfartiólum    Gestsson    prests  i  Skraut- 

liólum,  er  drukknaöi  á  Kollafirði  1752  Arnasonar;  þ.  b. : 

aa.  Erlingur  á  Jörfa  á  Kjalarnesi,  átti  Margréti  Sveinsdóttur 
aðstoðarprests  Yigfússonar.  Vm  afkomendur  þeirra  er 
áður  getið  (II,  363). 

bb.  Kristrún  átíi  fyr  .Jón  eldra  i'i  Norður-Reykjum  í  Mosfells- 
sveit  Yilhjálmsson  trá  Arnarholli  á  Kjalarnesi  (j  1785) 
Jónssonar  lögréttumanns  á  Esjubergi  (ý  1776,  80  ára) 
Porleifssonar  lögréttumanns  Sigurðssonar  Núpssonar. 
Meðal  barna  þeirra  var  Guðriður  móðir  Jóns  Borgfirð- 
ings  fræðimanns  i  Rvik,  föður  Finns  háskólakennara  i 
Kaupmannahöfn  og  Klemens  landritara.  S.  m.  Kristrúnar 
Árnadóttur  var  Jón  Ólafsson  frá  Tjarnarhúsum  við  Rvík 
Sigurðssonar,  bl. 

cc.  Valgerður  átti  Jón  Yilhjálmsson  yngra  i  Mýrarholti  á 
Kjalarnesi,  bróður  Jóns  á  Norður-Reykjum  og  mörg  börn. 

dd.  Gróa  átti  fyr  Odd  Helgason  á  Skeggjastöðum  i  Mosíells- 
svcit,  en  siðar  Jón  Örnólfsson  eldra  á  Esjubergi,  móður- 
föður  Benedikts  sýslumanns  Sveinssonar  og  var  s.  k. 
lians,  pau  bl. 


X  Pórdis  átti  Sigurð  Ásgrimsson  á  Fellsöxl  og  börn. 

X  Guðný  átti  fyr  Þorleif  (3lafsson  á  Svartagili  i 
Pingvallasveit  og  börn,  en  siðar  Jón  Guðmunds- 
son  á  Alptanesi,  bl. 

X  Oddur  i  Reykjavik,  átti  lYiðriku  Porláksdóttur 
og  börn. 

X  Porsteinn  á  Reykjum,  átti  lílku  Kristjánsdóttur 
frá  Skógarkoti  Magnússonai'  Marteinssonar  Por- 
lákssonar,  þ.  b.:  Kristján,  Oddur,  Guðmundur, 
Sveinbjörn,  Sigriður,  Guðrún,  Póra,  Jakobína. 


á  MöðruvöIIum  Agötu  (yngri),  er  átt  liafi  Brand  bónda  i  Kjós 
og  3  börn,  Jón,  Gróu  og  Ingveldi.  En  þetta  mun  skakkt  og 
málum  blandaö.  Agata  Erlingsdóttir  (systir  séra  Hannesar  i 
Arnarbæli)  giptist  1710  Olafi  Olafssyni  i  Hvammi  i  Kjós  og  var 
þeirra  son  Eyjólfur,  cn  áður  mun  hún  hafa  átt  Brand  nokkurn 
(i  Hvammi)  og  gæti  Halldór  á  IJlfljótsvatni  i  Grafningi  faðir 
Agötu,  konu  séra  Yigfúsar  Jónssonar  i  Miðdal,  hafa  verið  son 
þeirra.     Að  minnsta  kosti  mun    hann  hafa    verið  sj'sturson  séra 


1)  Réttara:  Málhildur.  Hún  var  áður  gipt  Hjálmi  Jóns- 
syni  á  Valdastöðum  (sjá  framætt  hennar  II,  571).  Dóttir  ísleifs 
og  hennar  hét  Sigþrúður. 

3* 


3(> 

f.    Ragnlieiður     álli    Olaf    Olaísson,    bióður 
Matthildar^);  l)örn: 


ee.  Gisli  i  Arnarholti,  átti  (luðrúnu  Jónsdóttur  frá  Lykkju 
Einarssonar,  p.  b.  er  lifdu:    .Jón,  Hallný,  Margrét. 

fl".  (ludlaug  íitti  fyr  Pórarinn  i  Sjáfarhóluni  Kolbeinsson  frá 
.lónshúsum  i  Rvik  (iuðmundssonar  Kolbeinssonar  bl.,  en 
siðar  Tómas  Björnsson  liech  söðlasniið  s.  st.,  og  var 
s.  k.  hans,  þau  bl. 

gg.  Halidóra  átti  Magnús  á  Útskáiahamri  Magnússon  á  Bakka 
á  Kjalarnesi  Hallgrimssonar  Porleifssonar  Jónssonar 
Indriðasonar,  en  móðir  Hallgrims  var  Guörún  Eyjólfs- 
dóttir  Hallgrimssonar  sálmaskálds  i  Saurbæ  Péturssonar, 
p.  b,:  Árni  i  Brautarholti,  Gestur  á  Útskálahamri  o.  fl., 
sem  allmikil  ætt  er  frá  komin  á  Kjalarnesi  og  viöar. 


X  Sigrún    átti    Porstein    Jónsson    á    Kambshóli    i 

Svinadal,  þeirra  son  Jón  á  Kalastöðum. 
X  Jóhannes  á  Bústöðum,  siðar  i  Reykjavík,  kvænt- 
ur  Salgerði    Porgrimsdóttur  Eyleifssonar,  systur 
Torfa    prentara,    þ.  b.:    Davið,    fyr   i    Stöðlakoti, 
Árni  bókbindari,  Jóhanna,  Oddur,  F*óra,  María. 
X  Árni  á  Brennu  i  Lundarreykjadal,   átti  Guðriinu 

Guðmundsdóttur,  p.  d.:  Rannveig. 
X  Magdalena  átti  laundóttur  með  Bjarna  Jónssyni, 

hét  Sigriður. 
X  Davið  dó  um  tvitugt,  bl. 

X  Brynjólfur  bókbindari  i  Rvik,  átti  fyr  Rannveigu 
Olafsdóttur  skipasmiðs  á  Kalastöðum  Pétursson- 
ar,  p.  b.:  Oddleifur  verzlunarmaður  og  Porvarð- 
ur  prestur  á  Stað  i  Súgandafirði,  en  s.  k.  Brynj- 
ólfs    var    Porgerður    Magnúsdóttir,    ekkja    Ólafs 
Péturssonar  Hjaltesteds,  pau  bl. 
bb.  Magdalena  átti  Torfa  á  Reykjum  i   Lundarrejkjadal  Por- 
steinsson  frá  Pyrli  Magnússonar,  p.  b.: 
aaa.     (lisli. 
bbb.    Helga  dó  bl. 

ccc.     Porsteinn  á  Porláksstöðum  átti  Margréti  Guðmunds- 
dóttur  s.  st.  Guðmundssonar  (sjá  hér  áður  bls.  31). 


Hannesar  Erlingssonar.  Pað  sést  aí  dóraabókum,  að  Brandur 
Svartsson  i  Auðsholti,  er  kallaður  var  HIutar-Brandur,  hefur 
verið  mágur  séra  Hannesar.  En  hvernig,  sem  pessu  cr  háttað, 
pá  mun  pað  skakkt  hjá  Snókdalín,  að  telja  Agötu  konu  Brands 
i  Hvammij  dóttur  Halldórs  Póröarsonar  á  Möðruvöllum. 

1)  Sbr.  n,  570. 


'M 
aa.    ísloilur^). 


«Jdd.    Snæbjörn    í    liakkakoti    i    Skorradal,    átti  Gudrúnu 

Jónsdóttur    í'rá    Draghálsi    Klemenssonar    i    Engej- 

Oddssonar  á  Xesjuni  i  Grafningi  Haflidasonar,  þ.  b.: 

;>    Guðrún    átti   fyr  Lopt  á   Brekku    á    Hvalfjaröar- 

strönd  Bjarnason   frá  Vatnshorni  Hermannsson- 

ar,  p.  b.:  Bjarni  og  Ingibjörg  kona  Halldórs  F*or- 

kelssonar  frá   pN'rli  Porlákssonar.    en    siðar   átti 

Gudrún  .Jón  Teitsson  á  Brekku,  bl. 

>;  Davíö    á    Vördufelli  i  Lundarreykjadal,    síðar    á 

Skeiði  hjii  Selárdal,  átti  Ingibjörgu  Davíðsdóttur 

á  Miðsandi  Björnssonar  á  (ieitabergi  og  Tungu- 

felli    Olafssonar,    þ.   b.:    Pórður    sundkennari    á 

Skeiði,  drukknaði  20.  sept.   1900,    átti    Bjarghildi 

.íónsdóttur. 

X  Gróa  átti  Ketil  Ketilsson  á  Miðsandi  oglndrida- 

stöðum,  þ.  b.:  Snæbjörn,  Solveig  og  Guðrún,  fóra 

öll  til  Ameriku. 

b.  Sigþrúður  átti  séra  Pórð  Pórhallason  á  Kjalarnesi,  bl. 

c.  Einar  á  Útskálahamri  (ý  1780),  átti  Sigriði  (f  1805)  Brynjólfs- 
dóttur  lögréttumanns  á  Litlalandi  i  Olfusi  .lónssonar,  þ.  b.: 
aa.    Brynjólfur  á   Bakka  á  Kjalarnesi,  átti  Ásu    Þorláksdóttur 

lögrcttumanns   Gestssonar    prests    í    Skrauthólum    .\rna- 
sonar,  þ.  b.: 

aaa.  Porlákur  á  Útskálahamri  og  Blönduholti,  átti  fyr 
Ragnheiði  (7  1811 )  Beinteinsdóttur  lögréttumanns  á 
Breiðabólsstöðum  i  Ölfusi  Ingimundssonar,  b.  b.: 
X  Brynjólfur  i  Holti  á  Kjalarnesi,  átti  Margréti 
Gisladóttur  Árnasonar  Gestssonar  prests  Arna- 
sonar,  þ.  b.:  Daníel  og  Ragnheiður, 
;  :  Ásmundur,  var  á  Akranesi,    átti    Hallíriði   .lóns- 

dóttur. 
><  Ása  dó  ung. 
X  .Tón  dó  ungur. 

S.  k.  Porláks  Brynjólfssonar  Hallbera  Porstcins- 
dóttir  frá  Stekkholti  í  Biskupstungum  Ásgrimsson- 
ar  Bjarnasonar,  þ.  b.: 

><.  .lón  á  Bakka.  átti  Margréti  Gisladóttur  frá  Ártúni 
Vilhjálmssonar    i   Arnarholti  .lónssonar   á    Esju- 
bcrgi  Þorleifssonar,  þ.  b.:  Pórdis,  Hallbera. 
>í  Margrct  átti  Þorkcl  á  Pvrli  Þorláksson  frá  Króki 


1)  Ísleifur  í  Litla-Botni  átti  Ingibjörgu  Jónsdóttur,  systur 
Hákonar  i  Kirkjuvogi,  fööur  Vilhjálms  s.  st.,  föður  Hákonar  hins 
auöga  dannebrogsmanns,  þ.  b. : 


38 

bb.  SnoiTÍ. 

Porkelssonar    og    Jarþrúöar    Pórólfsdóttur    frá 
Engcy  Porbjörnssonar. 
.     Pórarinn  dó  bl. 
bbb.    Kristín  dó  ógipt,  bl.,  1805. 

ccc.    Pórdis  átti  Halldór  lyfsala  i  Xesi  við  Seltjörn  Arna- 
son    frá   Selalæk  Ormssonar  prests    á    Reyðarvatni 
Snorrasonar,  bl. 
Son    Porvarðar    Einarssonar    i    Brautarholti    og    f.    k.    hans 
Agötu  Halldórsdóttur  var  ennfremur: 

d.    Guðmundur,  drukknaði  á  Viöeyjarsundi  1767,  46  ára.     Dóttir 
hans: 

aa.  Anna  (ý  18U9),  átti  Pétur  i  Bigggarði  á  Seltjarnarnesi  (y 
1809j  Guðmundsson  s.  st.  Loðvíkssonar  (í  Breiðholti  Jóns- 
sonar),  p.  b.: 

aaa.  Guðmundur  stúdent  (-|-  1850,  lengi  við  verzlun  i 
Hafnarfirði,  átti  Ingigerði  Jónsdóftur  dbrm.  i  Xjarð- 
vik  Sighvatssonar  og  Oddbjargar  Snorradóttur  frá 
Narfakoti  Gissurarsonar  íBergsteinssonar  lögréttu- 
manns  í  Skildinganesi  Bjarnasonar),  þ.  b.: 
X  Anna  dó  um  tvítugt. 
X  Oddbjörg  dó  ógipt. 

X  Sigríður  átli  scra  Snorra  Jónsson  Norðfjörð,  sið- 
ast  prest  í  Hitarnesþingum,  þ.  b.:  a)  Kristín  Odd- 
björg  átti  Jakob  Porbcrgsson,  þ.  b.:  Sigriöur 
gipt  Arinbirni  Svcinbjarnarsyni  bókbindara  í 
Rvik,  Snorri  Lúðvik  bókbindari  og  Vilhjálmur 
skósmiður  í  Rvík.  b)  Jón  á  Lækjarbug.  o  Ingi- 
gerður  Anna  gipt  Jóhanni  Jónssyni  söðlasmið 
og  d)  Sotría  Sigríður,  dó  um  tvitugt. 


a.    Jón  í  Stóra-Botni,  átti  fyr  Ingibjörgu  Oddsdóttur  funarssonar 

kjóa,  þ.  b. : 

aa.   Úlfdis  átti  Finn  sýslumann  Jónsson  flll,  517). 

bb.  Ingibjörg  f.  k.  Björns  Ólafssonar  á  Geitabergi,  þau  bræðra- 
börn.  þ.  b.:  Davíð  á  Miðsandi,  Olaíur  og  Puríður. 

cc.  ísleifur  á  Grjóteyri,  átti  Kristinu  Ilálfdanardóttur,  þ.  b.: 
Jón  dó  bl.,  og  Jörundur  átti  Guðriði  (iisladóttur  frá  Hrepp 
i  Skorradal  Árnasonar. 

dd.  Árni  i  Gcirshlið,  átti  Ingveldi  Porsteinsdóttur  frá  Arnþórs- 
holti  Guðmundssonar  i  Eyjum  i  Kjós  Porsteinssonar  í 
Hróarsholti  Jónssonar  s.  st.  Loptssonar,  þ.  b.:  a)  Olöf 
átti  Jón  yngra  Sigurðsson  i  Grafarkoti.  b)  Sveinbjörn 
á  Oddsstöðum,  átti  Guðlaugu  Kristjánsdóttur  frá  Skógar- 
koti  i  Pingvallasvcit  Magnússonar  Marteinssonar  Porláks- 
sonar,    þ,   b. :    Jón  á  Draghálsi    s.    m.    GuönÝjar    Andrés- 


ff, 


hhb. 


39 

cf,    Svanborg'). 

X  Gudrún  átti  Porslein  Bjarnason  í  Xjarðvikuni, 
p.  b.:  a)  Ólöf  átti  EmíI  á  Pórustöðum  á  Vatns- 
leysuströnd  Guðmundsson  alþingismanns  Brands- 
sonar  i  Kirkjuvogi  Guðmundssonar,  þ.  b.:  Mar- 
grct.  b)  Oddbjörg.  c)  Ingigerður.  d)  KHn  átti 
Olaf  Jafetsson. 

X  Kristín  dó  ógipt,  bl. 

X  Ingibjörg  giptist  ekki. 

X  Soífia  Ji'diana  dó  10  ára. 

Guðrún  átti  Auðunn  Guðmundsson  í  Viðey,  þ.  b.: 

:■:  Anna  átti  Ólaf  smið  i  Hafnarfirði  Bj'arnason 
Gunnarssonar  Hafliðasonar  prests  Bergsveins- 
sonar,  p.  b.:  a)  Bjarni  dó  ókv.  b)  Guðrún  átti 
Friðrik  Guðmundsson  bókbindara  i  Rvík,  síðar 
á  Kyrarbakka.  c)  Kristján  í  Hafnarfirði  átti  Guð- 
riði  iMarkúsdóttu  .  d)  ÓIi  Auðunn  i  Hliðsnesi 
átti  Asdisi  Sigurðardóttur,  p.  d.:  Anna  gij)t  Ólaíi 
Einarssyni  Hjaltested  kaupm.  i  Rvík.  c)  Magnús 
snikkari  í  Rvik. 

X  Elin  átti  Jón  í  Stapakoti  Sæmundsson  Klemens- 
sonar  Bjarnasonar  Bergsteinssonar  lögréttumanns 
Bjarnasonar,  p.  b.:  Auðunn  og  Sæmundur  bóndi 
á  Minni-Vatnslevsii. 


dóttur  Fjeldsteds  Vigfússonar,  Arni  á  Oddsstöðum,  Guð- 
björn  á  Heiðarbæ  (fór  til  Ameríku),  Ingveldur  cátti  Eyjólf 
í  Hvammi  í  Skorradal  Guðmundsson  prests  á  Hólmum 
Bjarnasonar,  Solveig  og  Björn  á  ÞvcrfcIIi,  kvæntur  Ast- 
rúnu  Friðriksdóttur  Sæmundssonar  Friðrikssonar  prests 
á  Borg  Guðmundssonar.  S.  k.  Jóns  ísleifssonar  Guðrún 
Sigurðardóttir,  systir  séra  Jóns  á  Rafnseyri;  þ.  b. 
ee.  Olafur  i  Pingnesi.  Laundóttir  hans  Sesselja  átti  Por- 
geir  Porsteinsson  cá  Eyri  í  Svínadnl.  bróðurson  séra 
Snorra  Björnssonar  á  Húsafelli. 

Ingibjörg  miðkona  Bjarna  Hermannssonar  á  Vatnshorni 
i  Skorradal,  p.  b.:  a)  Guðrún  átti  .Magnús  Sigurðsson  á 
Miðfossum.  b)  Jón  á  Skálpastððum.  c)  Úlfhildur  átfi 
Magnús  á  Bekansstöðum  Einarsson  frá  Kalmannstungu 
Pórólfssonar.  d)  Oddur  á  Brennistöðum.  e)  Ólafur.  f) 
Loptur    á    Brekku    á    Hvalfjarðarströnd.    g)   Ragnhildur 


1)  Svanborg  (f  1760),  átti  1719  Jón  i  Púhi  (r  1753)  Pórarins- 
son  i  Skorhaga  Ólafssonar  og  (luðlaugar  Vigfúsdóttur  prests  í 
Gaulverjabæ  Oddssonar,  p.  b.: 


40 

(Id.  Giiðrún. 


cco.     Kristín  f.  k.  Einars  i  Melkoti  við  Rvik   Sigurdsson- 

ar  Ásmundssonar  Einarssonar,    bróður   Ásmundar 

i  Grjóta,  þ.  b,: 

X  Anna  átti  Magnús  Egilsson  frá  Pórustööum  Guð- 
mundssonar  prests  á  Kálfatjörn  Böðvarssonar, 
p.  b.:  a)  Kristín  f.  k.  Júlíusar  Schau  steinhöggv- 
ara  í  Rvik.  b)  Guðrún  átti  Jón,  er  bjó  á  Hliði 
á  Álptanesi  um  hrið  Pórðarson  frá  Syðri-Reykj- 
um  i  Biskupstungum  Jónssonar,  bróður  Halldórs 
bókbindara  í  Rvik.  c)  Egill  fór  til  Ameriku. 

X  Margrét  giptist  i  Reykjavík. 
ddd.   Arnleif  átti  Pétur  i  Höskuldskoti  Jónsson  dbrmann.s 

Sighvatssonar,  þ.  b.: 

X  Kristín  átti  Pál  í  Nesi  við  Seltjörn  Guðmund.s- 
son  Pálssonar  gullsmiðs  Loptssonar  prests  á 
Krossi  Rafnkelssonar. 

X  Sigriður  átti  Helga  Erlendsson  í  Pórukoti,  þ.  b.: 
Pétur  og  Arnleif. 

X  Anna  átti  fyr  Magnús  Bjarnason  í  Höskuldskoti, 
þ.  b.:  Oddbjörg  og  Bjarni,  en  síðar  Ársæl  Jóns- 
son  i  Höskuldskoti  og  börn. 

X  Jón  i  Höskuldskoti  átti  Olöfu  Erlend.sdóttur  og 
börn. 

X  Kristbjörg  dó  ung. 
eee.    Jón  á  Klafastaðagrund  átti  tvosonu:  Einar  og  Pétur. 


átti  Jón  Jónsson  á  Breiðabólsstöðum  á  Álptanesi.  h) 
Kristin  átti  Bjarna  hreppstjóra  Bjarnason  á  E.sjubergi, 
þ.  d.:  Ingibjörg  kona  Porláks  Olafssonar  Johnsens  f. 
kaupm.  i  Rvik. 

gg.  Guðrún  s.  k.  Pórðar  Arasonar  i  Stafholtsey,  þ.  b.:  a) 
Jón  í  Norðtungu  (t  2.  okt.  1891)  átti  fyr  Elinu  Sigurðar- 
dóttur,  systur  Jóns  alþm.  i  Tandraseli  og  8  börn,  en  siðar 
Ingveldi  Ólafsdóttur  og  4  börn.  b)  Guðrún  átti  Simon 
Sigurðsson  á  Kvigsstöðum  i  Andakil. 

hh.  Oddur  áReykjum  i  Lundareykjadal  átti  Kristrúnu  Davíðs- 
dóttur  frá  Fitjum  Björnssonar  lögmanns  Markússonar 
og  fjölda  barna    sbr.  hér  á  undan  bls.  .34). 


a.    Loptur  í  Púfu   (ý  1790),  átti  fyr  Vigdisi    Guðmundsdóttur  frá 

Knararnesi  á  Vatnsleysuströnd  Porkelssonar,  þ.  b.: 

aa.    Ragnheiður   s.  k.  Guðmundar  á  Neðra-Hálsi    Þórðarson- 

ar    á    írafelli    Gislasonar  Hinrikssonar   Gunnarssonar   úr 

Skagaíirði,   þ.  h.:   Porsteinn  stiident  i    Laxárnesi,    Loptur 


41 

ee.    Valgerðiir. 


Aths.  Snókdalín  telur  ekki  (iuömund  fööur  Onnu  í  Bigg- 
garöi  meðal  barna  Porvarðar  Einarssonar  í  Brautarholti,  en 
Stcingrímur  biskup  og  Espólín  telja  hann  óhikað  með  f.  k 
börnum  hans  og  pað  er  rétt.  Annars  cr  nokkur  ruglingur 
um  börn  Porvarðar  i  ættatölum,  t.  d.  tehir  Snókdalín  meðal 
f.  k.  barna  hans  Sesselju,  er  átti  Olaf  Jónsson  i  Eyrar-Upp- 
koti,  bróður  samfedra  Þuríðar  Jónsdóttur,  konu  Jóns  Snorra- 
sonar  i  Sölvhól,  en  hún  var  af  siðara  hjónabandi  Porvarðar 
með  Solveigu  Kortsdóttur  og  alsj'stir  Odds  prests  á  Reyni- 
völlum  og  Korts  i  Flekkudal,  Svo  tckir  Steingrimur  biskup 
Agötu  f.  k.  Guðmundar  Guðmundssonar  á  Porláksstöðum 
meðal  f.  k.  barna  Þorvarðar,  en  hún  var  s.  k.  barn  hans  og' 
heitin  eptir  .\götu  f.  k.  hans.  Undarleg  villa  er  það  enn- 
fremur  bæði  hjá  SnókdaHn  og  Steingrimi,  að  telja  eina  dótt- 
ur  Porvarðar  Guðríði  konu  Porleifs  Guðnasonar  i  Raufar- 
felli  undir  EyjafjöUum,  þvi  að  (iuðriður  kona  Porleifs  var 
(lóltir  Jóns  prests  Oddssonar  i  Eyvindarhólum,  en  ein  dóttir 
þeirra  (Gróa)  giptist  vestur  i  Kjós  (Steina  Jónssyni  á  Valda- 
stöðum).  F.  k.  börn  Porvarðar  eru  hér  rétttalin:  Snæbjörn, 
Einar,  Gudmundur,  Sigþrúður,  og  hafa  þau  ekki  fleiri  verið, 
er  til  aldurs  komust.  í*au  eru  öll  fædd  skömmu  fyrir  eða 
eptir  1720,  en  s.  k.  börnin  á  árunum  1740 — 17fi0. 


ii.  Hans  i  Múlakoti  i  Lundareykjadal,  átti  Helgu  .Tónsdóttur, 
þ.  b. :  Helgi  á  Glammastöðum  i  Svinadal,  Steingrimur  i 
Hlöðutúni,  Guðmundur,  Pórdis  s.  k.  Guðmundar  Stef- 
ánssonar  i  Teigakoti  og  Hróðný  átti  Stefán  Porvaldsson 
i  Sarpi. 

Olafur,  átti    Portíjörgu    Björnsdóttur   á  Hurðarbaki    Pórðar- 

sonar  á  íraíeHi  Gíslasonar,  þ.  b.: 

aa.  Björn  á  Geitabergi,  átti  fyr  Ingibjörgu  Jónsdóttur  Isleifs- 
sonar  (sjá  hér  á  undan)  en  siðar  Ellisif  ísleifsdóttur  frá 
Englandi  i  Lundareykjadal  ísleifssonar,  þeirra  son  Björn 
á  Breiðabólstöðum  á  Álptanesi,  átti  Oddnýju  Hjörleifs- 
dóttur  prests  á  VöIIum  Guttormssonar  og  börn: 

bb.  Guðlaugur  á  Hurðarbaki  i  Kjós,  átti  Margréti  Torfadóttur 
frá  Ananaustum  Jóhannssonar  og  Málmfriðar  Pórðar- 
dóttur,  þ.  b.: 


hreppstjóri   á  Neðra-Hálsi,  Aldis  átti  Magnús  Runólfsson 

i  Hvammi  og  Guðríður,  átti  Halldór  Runólfsson    i    E^^ja- 

hól.  bróður  hans. 
bb.  Ulfhildur   átti    frænda  sinn,  Björn  ísleifsson    (sjá    hér   á 

undan). 
cc.    Oddur. 


42 

tr.     Jakob^). 
g.  Guðmundur-). 
h.  Marín^), 


aaa.   Björn    á  Bakka    viö    Reykjavik    faðir   Gisla,    cr  þar 
bjó  siöar,    föður  Björns  skipstjóra,   er    drukknaði    í 
mannskaðanum  mikla  7.  apríl  1906. 
bbb.  Björn  annar  á  Hvitanesi  i  Kjós,  kvæntur,  bl. 
ccc.   Torfi  á  Valdastöðum.    Son  hans  .Tóhann  á  Englandi 

o.  n. 
ddd.  .lakob  á  Valdastöðuni.    Börn  hans  Guðlaugur,  Bjarni, 
Jakobina,    Katrín  gipt  Guömundi    Sveinbjörnssyni  a 
Valdastöðum  og  Ingibjörg. 
eee.  Jón  á  Hurðarbaki,  átti  börn. 

fff.     Ragnhildur    átti    Otta     Gislason    i    Hrísakoti,    þ.  d. : 
Guðlaug   kona    Jóhanns    Torfasonar  á    Englandi    og 
Guðriður  kona  Ólafs  Helgasonar  á  Iðunnarstöðum. 
cc.    Eyjólfur  á  Skeljabrekku,  átti  fyr   Pórunni,  siðar  Kristínu, 
dætur  Pórðar  Árnasonar  i  Stóra-Lambhaga  og  börn  með 
báðum. 
dd.  Björn  yngri  átti  sænska  konu,  þau  sigldu  1811. 
Björn  átti    Úlfhildi    Loptsdóttur    frá    Púfu  í  Kjós   Jónssonar 
Pórarinssonar  Olatssonar,  p.  b. :    Pórarinn  og  Jón. 


dd.  Jón. 

ee.    Svanborg. 

S.  k.  Lopts  í  Þúfu  (iuðrún  Helgadóttir,  p.  b.:  Ólöf,  Helgi. 

b.  Pórarinn. 

c.  Snorri. 
(i.    Jón. 

c.    Kristin. 
f.     Guðlaug. 


1)  Jakob  á  Eyri  í  Kjós,  átti  Guðrúnu  Snorradóttur  og  Halldóru 
Narfadóttur  frá  Xeðra-Hálsi  Guðmundssonar,  þ.  b.: 

a.    Jón    á    Eyri,  átti    Sigriði    Jónsdóttur   prests    i    Skrauthólum 

Oddssonar  og  2  börn,  er  dóu  ung. 
lí.    Ólafur    átti    Elinu  Eyjólfsdóttur  ísleifssonar,    systur    Erlings 
lögrcttumanns  i  Blönduholti,  þ.  h.: 

a;i.  Pórdis  átti  Hannes  Einarsson  frá  Kjalardal  Erlendsson- 
ar  Porvarðssonar,  þ.  d.:  Guðriður  átti  Jón  Guðmundsson 
á  Akranesskaga  og  Pórey,  var  fáviti. 

2)  Hann  dó  bl.    (Hdr.  Bókm.fél.  46  8i2). 

3)  Marin   er   ekki    nefnd    meðal    barna    Þórðar   Ormssonar  í 
hdr.  46  S^,  en  Snókdalin  telur  hana. 


43 

C.  Hákon    landþingisskrifari    og    sj'slumaður    i 
Rangárþingi,  sjá  þar, 

D,  Ingibjörg  átti    Björn    Gislason    (sjá   Borgar- 
fjarðarsÝslu). 

E,    Guðrún    átti    Guðmund    Narfason  á  Hálsi   i 
Kjós^);  börn: 

a.  Naríi  átti  Margréti  dóttur  séra    Engilberts 
á  Þingvöllum;  börn: 

aa.   Sæmundur-). 

bb,  Guðrún, 

cc.    Guðmundur^). 

b.  Þóra   átti    Eyjólf  Hallgrímsson    prests  og 
skálds  Péturssonar;  l)örn: 

aa.    Magnús*). 
bl).  Guðrún^). 


Enn  eru    talin    líörn    Pórðar    Ornissonar    í    hiim    fyrnefnda 

handriti: 

i.    Vigfús  dó  ókv.,  bl. 

k.  Guðmiuidur   yngri,  dó  1723,  átti  Aldísi  Sigurð- 
ardóttur,  bl. 
1)  Guðraundur    var  bróðir  Eyjólfs    á    Þorláksstöðuni,    föður 
séra  Odds  prófasts  i  Holti  undir  Eyjafjöllum    og  þeirra  systkina. 

2  Sæmundur  Ijjó  á  Neðra-Hálsi.  Son  hans  mun  liafa  veriö : 
a.  Engilberl  i  Eaugarnesi.  í^n  börn  þessa  Engilberts  liata  verið  • 
Helgi,  er  átti  Oddnýju  Oddsdóttur  Hjaltalín,  Guðrún,  er  álti 
Jóliann  Jóhannsson  i  Ánanaustum  og  Þuríður,  er  t'itti  Sæ- 
mund  Magnússon  í  Skildinganesi.  Meðal  barna  þeirra  var 
Ingibjörg,  er  átti  Sæmund  Ivlemensson  frá  Skildinganesi 
Bjarnasonar  Bergsleinssonar,  þeirra  synir:  Jón  í  Stapakoti 
og  Klemens. 

3)  Guðmundur  dó  bl. 

4)  Magnús  var  við  prentverk  i  Skálliolti  og  sigldi  1602. 

ö)  Guðrún  giptist  1(593  Þorleifi  Jónssyni  frá  Laxárnesi  i  Kjós 
Indriðasonar  og  Guðrúnar  Pórðardóttur  frá  Varmalæk  Þorsteins- 
sonar  (Hdr.  Bmfél.  46  8X£).     Son  þeirra  var: 
a.    Hallgrimur,   (heitinn    eptir  scra  Hallgrimi    Péturssyni),   num 
hafa  búið  á  Bakka  á  Kjalarnesi.     Sonur  hans: 
aa.    Magnús  bjó  á  Bakka,  dó  í  Brautarholti  1810,   17)  íwa,  átti 
iyr  Málhildi    Runólfsdóttur;  synir  þeirra:    Magnú.s   á    Út- 
skálahamri    (sjá    hér  áður  bls.  36)  og  Runólfur   á    Ketils- 
stöðum. 
Tvö  börn  Eyjólfs  Hallgrimssonar  og  Þóru  dóu  ung. 


44 


c.  Salvör  álli  Jón  Engilbertssoii,  bl.^). 

d.  Gísli  átti    Þóru  Ólafsdóttur,    þeirra    börn 
barnlaus-). 

e.  Jón     undirbryti    í   Skálholti,  átti   Hallíriði 
Grímsdóttur  frá  Görðum,  bl. 

r.    Ingibjörg    átti     Sæmund    Engilbertsson^) ; 
börn  : 
aa.   Arni. 

bb.  Guðmundur*). 
cc.    Þuriður^). 


1)  .lón  var  son  séra  Engilbcrts  Xikulássonar  á  Pingvöllum. 
Kona  hans  er  sumstadar  nefnd  Sólvör,  sem  ef  til  vill  er  réttara 
en  Salvör. 

2)  Gisli  bjó  á  Neöra-Hálsi.  Þóra  kona  hans  var  dóttir  Ólafs 
Eyjólfssonar  lögréttumanns  í  Reykjavik  og  GuÖrúnar  Asgauts- 
dóttur.  Börn  þeirra  voru :  Guðmundar  tveir  og  4  Guörúnar,  er 
hafa  öll  dáið  bl. 

3)  Sæmundur  var  son  séra  Engilberts  á  Pingvöllum  og  bjó 
á  Syðri-Brú  fNeðri-Brú)  í  Grimsnesi. 

4)  Guðmundur  bjó  i  Miðengi  i  Grímsnesi,  var  á  lífi  70  ára 
1729.  S.  k.  hans  Kristín  .Tónsdóttir,  laundóttir  Vigdisar  Yilhjálms- 
dóttur  Vigfússonar  á  Kalastöðum  (sjá  hér  á  undan  bls.  10).  Dóttir 
Guðmundar  af  fyrra  hjónabandi: 

a.  Sigríður  átti  Magnús  Guðmundsson  spitalahaldara  i  Klaust- 
urhólum  og  siðar  i  Kaldaðarnesi,  þ.  b.:  séra  Nikulás  i  Beru- 
firði,  Puriður  móðir  séra  Sæmundar  Einarssonar  á  Utskál- 
um,  Ingibjörg  átti  Gisla  Alfsson  prests  í  Kaldaðarnesi  Gísla- 
sonar  og  Hallgeröur,  er  álti  Guðniund  .Tónsson  á  Hömrum  í 
(irimsnesi  og  mörg  börn,  er  mikill  fjöldi  fólks  er  frá  kom- 
inn  i  ArnessÝslu. 

5)  Puriður  giptist  1692  Jóni  Pórðarsyni  prests  á  PingvöIIura 
Poiicifssonar,  bjuggu  á  Bildsfelli  i  Grafningi.  Börn  peirra  talin 
Pórður  og  Hallgerður. 

Son  Sæmundar  Engilbertssonar  og  Ingibjargar  heíur  verið 
ennfrcmur: 

dtl.  Ilngilbcrl    cr    heimilismaður   á    Búrfelli  í 

Grimsnesi  1729,  60  ára  gamall. 

Vigtús  Sæmundsson  cr  kvæntur  húsraaður  i  Kaldárhöfða  1729, 

67  ára,  og  gæti  hann  vcrið  bróðir  Guðmundar  i  Miðengi  og  Eng- 

ilberts.     Pá  býr  í  Kaldárhöfða  Styr  Sæmundsson  41  árs  að  aldri,  og 

mun  hnnn  hafa  verið  skyldur  pcssu  fólki,  cf  til  vill  son  Sæmund- 


45 

g.  Vigfús    lögréttuinaður  í  Kjós,    átti    Ólölu 

Jónsdóttur^);  börn. 

aa.    Eyjóltur. 

bl).  Kristín. 

cc.    Þórdís. 

dd.   Guðrún. 

ee.    Sesselja. 

tV.     Katrín. 

gg.    Ormur. 

hb.  Gísli. 
Jórunn    Ormsdóttir,   átti    séra  Jón  í   Skraut- 
hólum  á  Kjalarnesi^);  þ.  b.r 

a.  Árni  átti  Guðríði    dóttur    Jóns    bartskera 
í  Káranesi,  Sigurðssonar;   þ.  b.: 

aa.   Séra  Gestur^). 

b.  Guðrún  átti    Guðmund    Arnbjarnarson    í 
Svignaskarði,  bl. 

t'.  Gunnar    átti   Sigríði    Jónsdóttur    Þorkels- 
sonar*);  börn: 
aa.   Rannveig"). 


ar  Narfasonar  á  Ncðra-Hálsi.     Styr  pessi  var  um  tinia  ráðsmað- 
ur  i  Viðey  og  bjó  siðar  á  Setbergi  við  Hafnarfjörð. 

1)  Olöf  var  dóttir  séra  Jóns  Porsteinssonar  i  Duíþekju.  I'rá 
börnum  hennar  og  Vlgfúsar  verða  ekki  ættir  raktar. 

Enn  voru  börn  Guðmundar  Narfasonar  og  Guðrúnar  Orms- 
dóttur:  Jónar  þrír,  Hólmfríðar  tvær,  Jórunn  og  Dómhildur,  er 
öll  hafa  dáið  ung. 

2)  Séra  Jón  var  son  séra  Odds  Oddssonar  á  Re\'nivöIIum. 

3)  P*ctta  er  gersamlega  rangt.  Séra  Gestur  var  son  Árna  Si- 
monarsonar  í  Etfersey  og  .\stu(?)  Gestsdóttur  i  IJthlið  Einarsson- 
ar  í  Haukadal  Gestssonar.  Sama  ættarvilla  um  séra  Gest  er  hjá 
Espólín  (Árb.  VII,  82. 

4)  Jón  Þorkelsson  var  lögréttumaður  og  bjó  á  Ófugskeldu 
(Ofeigskeldu?)  á  Kjalarnesi  (nú  eyðibýli). 

5)  Réttara:  Ragnhildur.  átti  Jón  á  Blikastöðum  Bjarnason  i 
Alfsnesi  Porkelssonar  og  Halldóru  Olafsdóttur,  en  móðir  Halldóru 
var  Rannveig  Hákonardóttir  prests  í  Skrauthólum  Ásgeirssonar 
prests  á  Lundi  Hákonarsonar.  Móðir  Bjarna  Porkelssonar  var 
Þorbjörg  Sigurðardóttir,  systir  Högna  á  Gufunesi  og  Núps.  Börn 
Jóns  og  Ragnhildar: 


46 


bb.  Barbara^). 
cc.    Guðrún^), 
(1.  Jórunn   átti  séra  Jón  á  Mosfelli,    Snorra- 
son^);  barn : 

aa.  Séra    Snorri    á    Mosfelli    i   Grímsnesi^ 
svo  á  Akranesi^). 


;i.    Sigriöur  átti  Einar  Árnason. 

b.  Gunnar  i  Stardal,  dó  1755.  Synir  lians  munu  hafa  verið:  .lóu 
á  Blikastöðum  og  Bjarni  i  Fitjakoti. 

1)  Barbara  dó  i  Stardal  1752,  87  ára. 

2)  (juðrún  átti  Erlend  Póröarson  i  Engey,  p.  b-: 

a.  Jón  i  Engey  faðir  Margrétar,  er  átti  Snorra  Gissurarson  i 
Xarfakoti. 

b.  (juðrún  átti  Porbjörn  Halldórsson  i  Engey,  þ.  b.:  Pórólfur 
i  Engey,  siöast  á  Hofi  á  Kjalarnesi  og  Guðlaug,  er  átti  Sig- 
urð  Guðmundsson  i  Engey,  og  var  son  þeirra  Snorri  riki  i 
Engey,  sem  allmikil  ætt  er  frá  komin. 

c.  Gunnar  bjó  i  Breiðholti.  Dóttir  hans  mun  hafa  verið  Odd- 
björg  f.  k.  Porkels  Gissurarsonar  í  Miðdal,  bróður  Snorra  i 
Narfakoti,  þ.  b.:  Gunnar  á  Korpólfsstöðum  faðir  Gunnars  á 
Kiðafelli,  Olafur  á  Svartagili  i  F*ingvaIIasveit  faðir  Porkels  i 
Skorhaga,  Eyvör  átti  Olaf  Árnason  frá  Eskiholti  á  Landi  o.  fl. 

3)  Séra  Jón  var  laungetinn  sbr.  Bisks  II,  67(i,  en  þar  er  móð- 
ur  hans  ekki  getið,  og  í  cngum  ættatölum,  er  eg  hef  scð,  nema 
i  hinu  fyrnefnda  handr.  'Bókm.fcl.  46  8x£)  cptir  Sigurð  lögmann 
Björnsson.  t*ar  er  talið  svo,  að  hún  hafi  verið  norðlenzk  og 
heitið  Kristín  og  verið  laungetin,  en  móðir  hennar  Herdís,  og 
móðir  Herdisar  Sesselja  Magnúsdóttir  prests  á  Grenjaðarstað 
.lónssonar  biskups  Arasonar.  Pessarar  Sesselju  dóttur  séra  Magn- 
iisar  er  ekki  getið  i  öðrum  ættatölum,  og  þvi  hæpið,  að  þessi 
a'ttfærsla  Siguröar  lögmanns  sé  rétt.  —  .íórunn  var  s.  k.  séra 
.lóns  Snorrasonar. 

4)  Séra  Snorri  (ý  1730)  átti  Hallgerði  Gottskálksdóttur  prests 
i  Miðdal  Oddssonar,  þ.  b. : 

a.  .lón  átti  Sotfiu  færeyska  að  ættcrni,  þ.  iL: 

aa.  Scsselja  Katrín  átti  Jón  Bjarnason  á  Kópsvatni,  þ.  b. : 
líjarni  i  Fuglavik,  AuÖunn  í  Galtarholti,  Guðrún  átti  Sig- 
urð  Sigurðsson  i  Kötluliól.  SoHia  átti  Magnús  Sigurðsson 
á  Porkötlustöðum,  Puriður  f.  k.  .\sgrims  Simonarsonar  á 
Stóra-Hólmi,  Guöbjörg  s.  k.  hans,  Sigriður  átti  Stefán 
Einarsson,  Helga  og  Flngilmaría. 

b.  Ormur  prestur  i  Keldnaþingum,  tvíkvæntur.  Börn  hans  með 
f.  k.  Guðlau'iiu    Árnadóttur    frá  Kotmúla    Arnórssonar    voru : 


e.  Anna  átti  Ingvar  Ólafsson^);  bl. 

f.  Hildur  átti  Halldór  Sighvatsson-);  börn : 
aa.   Sighvatur. 

l)b.  Hallgerður. 
cc.    Asbjörn. 
dd.  Guðmundur. 
ee.    (iuðríður. 
fí.     Jón. 

g.  Alexíus     átti     Guðrúnu     Sighvatsdóttur') 
bl. 

h.  Páll  áiti  Ingibjörgu  Jónsdótlur*);  börn: 
aa.   Hallótta. 


Magnús  lyfsali  i  Xesi,  Vigfús  prestur  á  Valþjófsslað,  Arni  á 
Selalæk,  Gottskálk  i  Tungu  í  Fljótshlið  og  Grimur  á  Selja- 
landi  i  Fljótshverfi.  Eru  frá  sumum  þeirra  miklar  ættir, 
einkum  pó  í  Múlasýslum  frá  séra  Vigfúsi  Ormssj'ni  og  er 
sumt  pess  ættfólks  áður  talið  (III,  479—480). 
e.  .lórunn  (ý  1772).  I^aundóttir  hennar  með  Styrk  norskuni 
manni,  var  : 
aa,  (iuðrún  átti  Olaf  á  Steinkrossi   Runólfsson  frá  Holtsmúla 

Guðmundssonar  og  Sunnefu  Böðvarsdóttur,  p.  b.: 

aaa.  Jón    i    Moldartungu   f.  m,  Steinvarar    Pórarinsdóttur 
frá  Kotvelli  Guðnasonar. 

bbb.  Arni  á  Læk  í  Holtum.     Hans  dóttir  Una. 

ccc.   Pórunn  átti  Einar  Pórðarson. 

ddd.  Helga  átti    Porlák    Guðmundsson   á    Efri-Hömrum  i 
F.ystrihrepp. 

eee.   Jarprúður  átti  Snorra  Pórðarson  í  Ölvatnsholti. 

d.  Ásta.     Laundóttir  hennar  Katrin  Gunnarsdóttir. 

e.  Pórunn,  dó  ógipt  bl. 

1)  Ingvar  var  son  séra  Olafs  Böðvarssonar  i  Saurbæ. 

2)  Sjá  um  börn  Halldórs  og  Hildar  III,  414—415.  Til  við- 
hótar  skal  pess  getið  eptir  Bmf.  46  ^,  að  Guðríður  dóttir  peirra 
hafi  átt  Olat  Jónsson  bartskera,  og  Ásbjörn  hafi  átt  eitt  laun- 
barn  Guðrúnu,  en  pessi  börn  Halldórs  og  Hildar  hafi  dáið  ung: 
Hallgrimur,  Jónar  prír,  Una,  Oddný,  Snjálaug,  Halldóra  og  Pov- 
kell. 

3)  Sbr.  III,  41.'). 

4)  Ingibjörg  var  dóttir  séra  Jóns  Pálssonar  í  Selvogi  og  Val- 
gerðar  Daöadóttur,  systur  séra  Jóns  i  Arnarbæli.  Oætur  Páls 
og  Ingibjargar  voru:  Hallótta  og  Guðrún,  er  munu  hafa  dáið  bl. 
(Hdr.  Bmfél.).     Páll  bjó  i  Nesjum  (á  Rosmhvalanesi). 


48 

1)1).   Guðrún. 
i.    Sesselja,  hennar  launson  með  Jóni^)  hél: 

aa.   Jón.     Hennar  laundótlir  nieð  Eyjólfi-') 
hét: 

bb.  Ingibjörg. 
k.  Sigriður  átti  Jón  Jakobsson^);  þ.  b.: 

aa.  Jón. 
J.    Guðrún  yngri   átti  Jón    eldra    Hallvarðs- 

son;  börn: 

aa.   Engilbert. 

bb.  Halharður. 

cc.    Guðríður.  "*^ 

dd.  Oddur. 

ee.    Jón  eldri. 

tr.     Jón  yngri. 
m.Helga    átti    Jón    yngra     Hallvarðsson    frá 

SeliM. 
Guðrún  yngri  Ormsdóttir  átti    séra    Halldór 
Ketilsson^;  börn: 
í».  Ragnhildur     (al.     Rannveig")     átti     Arna 

Þorsteinsson;  börn: 

aa.    Halldór^) 

bb.  Hákon^) 

cc.    Stefán. 

dd.  Hólmfríður. 


1)  I*.  e.  Jóni  Hallvarðssyni    frá   Seli    i    Grímsnesi    Jónssonar. 
Hann  var  undirbryti  i  Skálholti,  og  síðar  ráðsmaöur  i  Viðey. 

2)  Réttara:  Agli. 

3)  Sjá  hér  á  undan  bls.  42 

4)  Dómhildur  og  Gróa  voru  enn    dætur  séra   Jóns    Oddsson- 
ar  og  Jórunnar,  og  dóu  báðar  bl.    (Hdr.  Bmfl.  4o  8;^). 

5)  Séra    Halldór  {j  1644)  var  prestur    á    Kállafellsstað    eptir 
föður  sinn,  séra  Ketil  Ólafsson  (ý  1634). 

6)  Rannveig  mun  réttara.     Arni  maður   hennar  var  son  Por- 
stcins  Magnússonar  sýslumanns  á  Pykkvabaejarklaustri. 

7)  Halldór    var    i    þjónustu    Jóns    sÝsIumanns    Sigurðssonar 
hins  3'ngra  i  Einarsnesi. 

8)  Hákon  ólst  upp  hjá  Ólöfu  á  Leirubakka  raóðursyslur  sinni. 


49 

ee.    Guðríður^). 
íT.     Vigdís^). 
gg.   Valgerður. 
hh.  Ormur. 
h.  Ólöf  átti  Guðna   Magnússon^);  bl. 

c.  Hóhnfríður  átti  1676  fyrst  barn  með 
Þorleifi  á  Hhðarenda  Gíslasyni,  áður  en 
hann  fór  utan;  átti  síðan  Þorstein  Jóns- 
son  vestíirzkan*), 

d.  Séra  Ketill  í  Asum,  átti  Guðrúnu  Vig- 
fúsdóttur;  börn: 

aa.   Vigfús    lögréttumaður  í    Skál  á  Síðu, 
giptist,  átti  börn^): 


1)  Guðríður  átti  Stefán  Einarsson  frá  Hörgslandi,  þ.  b.: 
a.    Einar  átti  Emerentiönu  Halldórsdóttur. 

h.   Árni,  átti  Sigriði  Sigurðardóttur  prests  á  Kálfafellsstað  Bjarna- 

sonar. 
('.    Sigvarður  sterki. 

d.    Porvaröur  drukknaði  i  Vestmannej'jum. 
0.    Katrín  átti  Gisla  Gissursson,  þ.  b.:  Ari  o.  fl. 

f.  Vigdís  átti  Pál  Eiriksson  i  Meðallandi. 

g.  Kristin  átti  Jón  Eiríksson,  bl. 
li.    Helga. 

2)  Vigdis  átti  Stefán  .lónsson  lögrétturaann  i  Skipagerði.  Með- 
al  barna  peirra  var:  Guðmundur  á  Strönd  í  Landejjum,  faðir 
Brynjólfs  i  Skipagerði  (t  1805),  föður  Pórðar  prests  á  P'elli  í 
Mýrdal.  —  Laundóttir  Vigdísar  með  Páli  Ámundasyni  var  Guð- 
ríður  kona  séra  Högna  Sigurðssonar  á  BreiðabóIsstaÖ,  og  áttu 
þau  17  börn.  —    Paðan  fjölmenn  ætt  ())Högnaætt«). 

3)  Pau  Guðni  og  Olöf  giptust  með  konungsleyfi;  voru  prc- 
menningar  að  frændsemi,  áttu  .3  börn :  Vilborgu,  Ólöfu,  Magnús, 
Guðríði  og  Margréti,  cr  munu  öll  hafa  dáið  ung,  og  crfði  ÓIöí 
þau. 

4)  Bjuggu  á  Rauðasandi,  þ.  b. :  Jón,  Ingveldur  og  tvö  önnur 
(Hdr.  Bmfél.  46  8lo). 

5)  Vígfús  átti  Dómhildi  Jónsdóttur  á  Núpstað  Jónssonar. 
þ.  b.: 

a.    Olöf  átti  séra  Sigurð  Högnason  i  Asum,  þ.  b.: 

aa.  Högni  á  Svarðbæli  átti  Málfríði  Árnadóttur,  þeirra  synir: 
Olafur  í  Pétursey,  faðir  Jóns  í  Pétursey  og  þeirra  syst. 
kina  og  Árni  í  Pétursey  faðir  Högna  á  Hrútafelli,  og  er 
sú  ætt  alltjölmenn  i  Mýrdal  og  siðar. 

4 


50 


bb.  Guðrún    fyrri    kona     séra    Einars    á 

Lundi,  átti  börn')  : 
cc.    Árni  bryti  í   Skálholti,    giptist  og  átti 

mörg  börn-). 


bb.  Halldór  dó  úr  bólu,  bl. 

cc.   Guðridur  átti  Eyjólf  Alexandersson  á  Sólheimum  og  mörg 
börn. 

b.  Guðriöur  áttí  fyr  séra  Halldór  Högnason  i  Hólmaseli,  en 
síðar  Porvald  Þorsteinsson. 

c.  Guörún. 

d.  Jón  á  Fossi  og  Skál  á  Siðu,  átti  Sigurlaugu  Sigurðardóttur 
prófasts  í  Holti  Jónssonar,  þeirra  son:  Sigurður  stúdent  í 
Varraahlið,  faðir  Páls  alpm.  i  Árkvðrn  og  peirra  systkina. 

1)  Guðrún  var    1.  kona    séra    Einars    Oddssonar  á  Lundi  og 
var  son  peirra: 

a.  Ketill  prestur  á  Lundi.  Dóttir  hans  Olöf  átti  Torfa  Guð- 
mundsson  i  Bæ.  Son  peirra  Guðmundur  i  Bæ,  faðir  Svein- 
bjarnar  prests  í  Holti. 

2)  Árni    yflrbryti     var    tvíkvæntur.      Er    frá    honum    komin 
tjðlmenn  ætt  í  Kjós  og  viðar,  er  of  langt  yrði  að  rekja. 

Önnur  börn  séra  Ketils  Halldórssonar  en  hér  eru  talin,  voru: 
dd.    Arni,  varð   aðstoðarprestur  hjá  föður  sin- 
um,  en  dó  ungur,  bl. 

Espól.  (Árb.  VH,    82)  telur    hann  fðður 
séra    Halldórs    á  Húsafelli,    sem    er    ger- 
samlega  rangt,  en  séra  Arni  Ketilsson  og 
hann  voru  premenningar. 
ee.     Olöf    átti    séra     Guðmund    Magnússon    á 
Statafelli.    Sjnir  peirra:  Brynjólfur  prest- 
ur  á  Kálfafelli  (Kálfafellsstað)  og  Magnús 
prestur  á  Hallormsstað.    Paðan  fjölmenn- 
ar  ættir. 
ir.       Halldór. 
gg.     Ormur 
hh.     Puriöur. 
ii.       Pórður. 
kk.     Halldór  annar. 
II.       Hákon.     Munu  flcst  hafa  dáiö  ung. 

Börn  séra  Halldórs  Ketilssonar  og  Guö- 
rúnar   Ormsdóttur  eru    enn    talin    pessi  í 
hdr.  46  8X0; 
e.    Gisli  ólst  upp    hjá  Ormi  i  Ej'jum,  móðurföður 

sinuni  og  dó  par  1717,  77  ára,  ókv.,  bl. 
r.    .Vrni  var  bl. 


51 

H.  Guðrún    yngsta    Ormsdóttir^),    átti    Ásbjörn 

Guðmundsson,  bl. 
I.    Dómhildur    átti    fyr    Árna    bartskera    Hall' 

dórsson^);  börn : 

a.  Guðrún  átti  Hannes  Árnason^);  börn; 
aa.   Árni  i  Norðtungu*). 

bb.  Hákon  sýslumaður^). 

cc.    Dómhildur^). 

Svo    varð    Dómhildur    f.  k.  Hjalta   Páls- 

sonar;  barn: 

b.  Þórunn^)  átti  Sigurð  Pálsson, 


g.    Halldór  dó  bl. 

h.  Siguröur    dó  bl.   úr  andHtsraeini  á  Reynivöll- 

um  i  Kjós. 
i.    Guörún. 
k.   Helga. 

1)  Hún  dó  21.  júni  1680  á  75.  aldursári  (ÁrtíÖaskrár  J.  P., 
bls.  195).  Kaupmáh  þeirra  Ásbjarnar  var  gerður  í  Eyjum  2.júni 
1649. 

2)  Marteinssonar  biskups. 

3)  Hannes  i  Norðtungu  (f  1671)  var  son  Árna  Gíslasonar  á 
Ytra-Hólrai.     Guðrún  dó  1724,  há-öldruð. 

4)  Arni  eldri  i  Norðtungu,  wmerkur  maður  og  skynsamurw 
(Ættat.  J.  H.)  dó  1724,  ókv.,  bl.,  sjötugur  að  aldri. 

5)  Sjá  um  hann  og  afkomendur  hans,  Rangárþing. 

6)  Dómhildur    dó  1740,    ógipt,    bl.    (Ættat.  J.  H.). 
Enn  var  son  Hannesar  og  Guðrúnar. 

dd.    Árni  yngri,  dó  1707,  ókv.  bl.    í  hdr.  40  ^ 

eru  enn  fremur  tahn  börn  peirra: 
ee.     Björn. 

íT.       Pórunn,  er  bæði  hafa  dáið  ung. 
Launson  Guðrúnar  Árnadóttur   með    Pétri    sýslumanni  Páls- 
syni  frá  Hvanneyri  Gíslasonar  (II,  381 — 382)  var  Bjarni  átti  Mar- 
gréti  Þórðardóttur,  sbr.  II,  382. 

7)  Pórunn  átti,  áður  en  hún  giptist,  launson  með  Árna  syni 
séra  Jóns  Oddssonar  í  Skrauthólum.  Sigurður  maður  hennar 
var  son  Páls  Gislasonar  landskrifara  á  Hlíðarenda.  Börn  hans 
og  Pórunnar: 

a.  Hjalti  átti  Steinunni  Álfsdóttur  prests  i  Kaldaðarnesi  Jónssonar. 

b.  Gisli  prestur  á  Kvennabrekku,   ólst    upp   hjá    meistara   Jóni 
biskupi  Vigfússyni  á  Hólum. 

4* 


52 

K.  Ásta  Ormsdóttir  gipt    1648    séra    Guðmundi 
í  Laugardælum    Bjarnasyni;  börn: 

a.  Svanborg  fyrri  kona   séra  Jóhanns  Þórð- 
arsonar;  börn: 

aa.  Vigfús^). 
bb.  Guðrún'-). 

b.  Þórunn  átti  séra  Björn  Jónsson  i  Hrepp- 
hólum,  börn: 

aa.   Guðmundur^). 
bb.  Ólöf^). 


c.  Bjarni  átti  P*óru  Guömundsdóttur  frá  Melum  á  Kjalarnesi 
Eyjólfssonar  og  Pórdísar  Hjaltadóttur,  þ.  b. :  Hinrik,  Hjalti 
og  Halldóra  kona  séra  Guðmundar  Eirikssonar  i  iMiðdala- 
þingum. 

d.  Puriður  átti  Jón  son  Jóns  Vigfússonar  i  Asi  i  Hálsasveit, 
þ.  b. :  Sigurður  i  Ási,  Salvör  og  Ingiríður,  er  öll  giptust  og 
eru  frá  þcim  ættir. 

e.  Halldóra. 

1)  Vigfús  prestur  i  Kaldaðarnesi,  átti  fyr  Vilborgu  Árnadóttur 
prófasts  á  Þingvöllum  Porvarðssonar,  bl.,  en  siðar  Auðbjörgu 
Gunnarsdóttur  prests  i  Kálf holti  Einarssonar,  þ.  b. : 

a.  Jóhann  i  Votmúla  faðir  Gisla  s.  st.  og  Tómasar  í  Minni- 
Vogum. 

b.  Páll  i  Votmúla  fyrri  maður  .\striðar  Daðadóttur  prests  i 
Reynisþingum  Guðmundssonar.  Launsonur  hans  Jón  á 
Haugi. 

c.  Sigurður  faðir  Sigurðar  i  Asakoti  i  Flóa. 

d.  Ólöf  átti  Vigfús  i  Valdakoti  Álfsson  prests  í  Kaldaðarnesi 
Gislasonar,  sbr.  HI,  421.    Sjá  um  börn  þeirra  þar. 

2)  Guðrún  átti  séra  Porkel  Oddsson  i  Gaulverjabæ,  bl.  Enn 
voru  börn  séra  Jóhanns  og  Svanborgar: 

cc.  Páll  dó  útlærður  1707  í  Viðidalstungu  i 
þjónustu  Páls  lögmanns  Vidalins.  (Ætta- 
tölubók  scra  Pórðar  Pórðarsonar  i 
Hvammi.) 

dd.    Helga. 

3)  Guðmundur  átti  Ingibjörgu  Grimsdóttur. 

4)  Olöt  átti  Jón  Illhugason  Einarssonar  af  Kalastaðaætt,  þ.  b. : 
Ilanncs,  Illhugi,  Jónar  tveir  og  Vigdis  átti  Odd  Sveinsson  á 
P'erjubakka,  þ.  b.:  Guðmundur  i  Pverholtum,  Ragnheiður  þri- 
gipt,  Guðlaug  átti  Olaf  Sveinsson,  Sigriður  átti  Teit  Brandsson  á 
Kálfalæk  og  Margrét  átti  Hel«a  Gunnlaugsson. 


Ö3 

cc,    Svanborg^). 
dd.  Þórunn'). 
ee.    Ragnheiðiir^). 
íí.     Hannes. 
[c.  Gunnar*)  átti  Ingibjörgu  Jónsdóttur,  börn: 
aa.   Jón, 
bb.  Geirlaug. 

d.  Guðriin    átti    Nikulás   í    Holti  í    Saurbæ, 
börn : 

aa.   Jón. 

bb.  ArnfmnurJ. 

e.  Valgerður^)  átti  Þórólf  Arnason  á  Óspaks- 
eyri;  börn: 

aa.    Guðmundur. 
bb.  Salgerður. 
L.  Þuríður  Ormsdóttir  átti  Þorvarð  í  Bæ,  Magn- 

ússon'^);  bl. 
M.  Kristín  Ormsdóttir  átti  Sigurð  lögréttumann 
Guðmundsson^);  börn: 
a.  Jón  átti  Sigríði  yngri  Teitsdóttur^). 


1)  Svanborg  átti  1712  Pórð  Gislason  á  írafelli  og  er  frá  þeim 
komin  íjölmenn  ætt  i  Kjós.  MeÖal  barna  peirravoru:  Guömund- 
ur  á  Neðra-Hálsi,  Björn  á  Hurðarbaki,  Snjálaug  koua  Porsteins 
Magnússonar  á  Pyrli  og  .lón  á  Kiðafelli  faðir  Árna  föður  Gísla 
i  Hrepp  i  Skorradal. 

2)  Pórunn  er  talið  að  liaíi  ált  Jón  son  séra  Jóns  Steíánssonar 
i  Kálfholti,  bróður  Guðna  Jónssonar  í  Tungufelli. 

3)  Ragnlieiður  átti  Bjarna  Porláksson  sýslumanns  Guðbrands- 
sonar. 

■i)  Gunnar  þessi  og  Guðrún  (stafl.  d.)  voru  ekki  börn  séra 
Guðmundar  i  Laugardælum;  að  minnsta  kosti  hef  eg  ekki  séð 
getið  i  ættatölum  annara  barna  þeirra  Ástu  en  Svanborgar  og 
Pórunnar. 

5)  Valgerður  kona  Pórólfs  á  Óspakseyri  var  laundóttir  séra 
Guðmundar,  en  ekkí  dóttir  hans  og  Ástu. 

6)  í  hdr.  Bmfél.  46  5X£,  er  Hákon  tahnn  son  Porvaröar  og 
Þuriðar  og  hafi  hann  andazt  ungur.  Puríður  dó  24.  sept.  1658  á 
37.  aldursári  (Ártíðaskrár  bls.  i91). 

7)  Sigurður  bjó  á  Brekku  á  Hvalfjarðarströnd. 

8)  Hún  var  dóttir  séra  Teits  Einarssonar  í  Skálholtsvik. 


54 


b.  Guðmundur  átti  Sigríði  eldri  Teitsdóttur^), 
börn: 

aa.    Vigfús. 
bb.  Þórdís^). 
cc.    Guðrún. 

c.  Guðmundur     annar^),     átti     Önnu    Guð- 
mundsdóttur,  barnlaus. 

d.  Guðmundur    yngsti  átti  launbarn,    giptist 
Þóru  Pétursdóttur^),  börn : 

aa.    Ólafur. 
bb.  Snorri. 
cc.    Sigurður. 
dd.  Þórunn^). 

e.  Þórunn  átti  Sigurð  Teitsson^),  þ.  b.: 
aa.    Árni'). 


1)  Hún  var  systir  Sigriöar  yngri  konu  Jóns  bróöur  hans. 

2)  Þórdis  dó  ung.  Pau  systkin  voru  cnn  fleiri,  en  hér  eru 
talin :  Siguröur,  Árni,  Sigríöur,  Anna,  Jón  (hdr.  46  Svo)  en  ó- 
kunnugt  er  að  ööru  leyti  um  þau. 

3)  Guðmundur  var  lögréttuuiaöur  i  Borgarfirði  og  lögsagnari 
i  Kjósarsýslu,  að  þvi  cr  Sigurður  lögmaður  Björnsson  segir  (hdr. 
Bmfél.  46  8vo).  Hann  dó  i  Saurbæ  á  Kjalarnesi  1717,  á  69.  aldurs- 
ári.  Anna  kona  lians  var  dóttir  Guðmundar  Arnasonar  lögréttu- 
manns  í  Hejnesi,  þau  áttu  2  börn,  en  laundóttir  Guðmundar 
var: 

a.    Dýrfinna. 

4)  Þóra  var  dóttir  Pcturs  Árnasonar  á  Guðnabaklca. 

5)  Pórunn  átti  Guðmund  Nikulásson.  Börn  Guðmundar  og 
Póru  ennfremur  talin  (í  hdr.  46  Svo). 

ce.      Kristin. 
tr.       Olafur  annar. 
gg.     Sigríður, 

hh.    Jón  álti  Porkötlu  nokkra. 
Launbarn  átti  Guðmundur  með  Helgu  Jónsdóttur. 

6)  Hann  var  son  scra  Teits  Einarssonar  i  Skálholtsvík. 

7)  Árni  átti  Pórunni  Porvaldsdóttur,  þ.  b. : 

a.  Sigurður  var  tekinn  at  lifi  1731,  18  vetra  garaall,  fyrir  morð 
á  barnsmóöur  sinni  Guðrúnu  Illhugadóttur  á  Sveinsstöðum 
í  Xeshrepp. 


bb.  Jón^). 
cc.    Sigurður^). 
dd.  Einar. 
ee.    Oddn}'. 
ÍT.     Helga^^). 


1)  Jón  átti  Sigriði  Jónsdóttur  frá   Veiöilevsu  Sigmundssonar, 
p.  d.: 

a.    Arnfríður    átti    Bjarna    Torfason  prests    i    Kirkjubólsþinguni 
Bjarnasonar,  þ.  b.: 
aa.   Bjarni  á  Arngeröareyri  faöir  Olafs  á  Rauðamýri,    Einars 

og  Arnfríðar. 
bb.  Margrét  átti  Magnús  Magnusson. 
cc.    Hinrilv  drulílínaði  með  séra  Illhuga  Jónssyni  1782. 

2)  Sigurður  i  Múlakoti    við   Porskafjörð,  átti    Valgerði    Jóns- 
dóttur,  þ.  b. : 

a.  Jón  átti  Olöfu  Illhugadóttur  vestur  i  Breiðuvik. 

b.  Ólöf  átti  fyr  Ólaf  Póröarson  í  Holti  við  Hellna,  þ.  b. : 

aa.  Ingibjörg  átti    Björn    Jónsson  við  Hellna,    þ.  b. :    Olatur, 

Björn. 
bb.  Guðrún  átti  Guðmund  Árnason. 

3)  O.   Snókdalin    telur    enn    fremur     meöal    barna    Sigurðar 
Tcitssonar  og  Pórunnar: 

gg.  Tómas  i  Hrútatungu,  átti  Ingibjörgu  Magn- 
úsdóttur  s.  st.  Jónssonar  á  Valdasteins- 
stööum  Pórarinssonar  af  Rauðbrotaætt 
þ.  b: 

aaa.    Guðmundur  á  Melum  í  Trékyllisvik. 
bbb.  Guðmundur   á  Klúku  i  Bjarnarfirði. 
ccc.    Magnús  í  Kolbeinsvik. 
ddd.  Tómas. 

eee.    Pórunn     átti     Pétur    Pétursson    Ás- 

mundssonar  Ögmundssonar  og  Guð- 

rúnar  Guðmundsdóttur,  systur  Tóm- 

asar  á    Póroddsstöðum.     Laundóttir 

Pórunnar  meö  Einari   Auðunnssyni. 

bróður  séra  Jóns  á  BergsstöÖum  var: 

X  Sesselja,   laundóttir  hennar   með 

Eggert    Pálssyni   á    Heggsstöðuni 

liét  Anna. 

í  hdr.  Bmfél.  4G  8^  er  ennfremur  talið  barn  Siguröar  Teits- 

sonar  og  Pórunnar: 

hh.  Ormur. 


56 

f.    Sigríður  Sigurðardóttir^). 
N.  Guðríður    Ormsdóttir,    dó    niS^)     103     ára, 

barnlaus. 
().  Snorri  Ormsson^),  bl.     (NB.  Alls  voru  Orms 

börn  17,  og    er  mikill  fjöldi    fólks    af    þeini 

kominn). 
Ormur  Vigfússon  fæddist  ló77^),  varð  efnismaður  upp- 


1)  Son  Sigurðar  á  Brekku  og  Kristinar  Ornisdótlur  er  enn- 
fremur  talinn  (i  46  8x^). 

g.    Vigfús,  er  hafi  dáiö  ungur. 

2)  Hún  dó  i  Eyjum  14.  janúar  (1718)  og  var  þá  104  ára.  að 
pvi  er  Sigurður  lögm.  Björnsson  telur  (hdr.  Bmfél.  46  8X£).  Hún 
var  lengst  æfi  sinnar  hjá  foreldrum  sínum  í  E\jum  ))þeim  til 
þjónustu  og  hjúkrunar  í  þeirra  háa  aldurdómi,  seinast  adra 
þeirra  barna«  segir  S.  B.    Hún  giptist  aldrei  né  átti  börn. 

3)  S.  B.  (hdr.  46  8;^^)  telur  ekki  Snorra  meöal  barna  Orms  í 
Eyjum,  heldur  Ásbjörn  og  Vigfús,  er  báðir  hafi  dáid  ungir  og 
að  því  er  viröist  tvö  enn,  sem  ekki  eru  nafngreind.  Pessi  er 
röðin  á  börnum  Orms  lijá  S.  B.,  og  ekki  ósennilegt,  að  þar  sé 
farið  eptir  aldri:  1.  Ingibjörg.  2.  Guðrún  elzta.  3.  Jórunn.  4. 
Guðrún  yngri.  5.  Guðrún  yngsta.  6.  Dómhildur.  7.  Vigfús.  8. 
Kristin.  9.  Pórður.  10.  Hákon.  11.  Guðrídur.  12.  Ásta.  13.  í*ur- 
iður.  14.  Asbjörn.  15.  ónefnt.  16.  Vigfús,  er  dó  ungur.  17.  ó- 
nefnt.  —  Ormur  i  Eyjum  hefur  orðið  afarkynsæll  maður. 

4)  Eptir  frásðgn  Sigurðar  lögmanns  Björnssonar,  dóttursonar 
Orms,  í  hdr.  Bmfél.  46  8^^^,  er  Ormur  fæddur  á  Kalastöðum  1516, 
var  tekinn  á  5.  ári  af  móðurföður  sínum  Pórði  lögmanni  Guð- 
mundssyni,  er  kom  honum  8  vetra  gömlum  í  kcnnslu  til  séra 
Lopts  Narfasonar  i  Hítardal,  en  á  9.  ári  (1585)  var  hann  látinn 
i  Skálholtsskóla,  og  var  þar  2  vetur.  Síðan  var  hann  skamma 
hríð  hjá  foreldrum  sinum,  þangað  til  hann  fór  aptur  til  Póröar 
lögmanns  afa  síns.  Pá  er  hann  var  18  vetra  var  honum  dæmt 
fjárhald  sitt  og  sömuleiðis  umboð  bróður  sins  Jóns  Vigfússonar 
yngra.  Pvi  næst  sigldi  hann  með  Brostrup  Gedde,  kvæntist  21 
árs  (1597)  i  Holti  undir  Eyjafjöllum  og  var  þar  næstu  2  ár  (1597 
— 1599),  en  þvi  næst  bjó  hann  4  ár  (1599 — 1603)  á  Austasta-Skála 
undir  EN'jafjöIIum,  ílutti  þá  vestur  að  Hækingsdal  í  Kjós  og  bjó 
þar  2  ár  (1603 — 1605),  en  llulti  síðan  að  Eyjum  og  bjó  þar  til 
dauðadags  samflcytt  70  ár  (1605 — 1675).  Hann  var  13  ár  land- 
þingsskrifari  í  tíð  Gisla  lögmanns  Hákonarsonar,  svo  sýslumaður 
i  Kjósarsýslu  og  siðar  i  Borgarfjarðarsýslu,  en  þá  ráðsmaður  í 
Skálholti  eitt  ár  og  citthvað  lengur,  en  tók  eptir  það  Kjósarsýslu 
aptur.     Hefur  Sigurður  lögmaður  Björnsson    skrifaö    þetta    eptir 


57 

vöðslumikill.  1595  fór  hann  utan  með  Brostrup  Gedde 
höfuðsmanni,  var  hann  þá  18  vetra.  Ormiir  kom  út  og 
giptist  i  Holti  eystra  1597,  þá  var  hann  tvítugur  að  aldri, 
En  Guðríður  kona  hans  19  vetra,  því  hún  fæddist  1578, 
Voru  þau  hjón  fyrst  í  Holti  undir  Eyjafjölhim,  síðan  hjuggu 
þau  að  Skála.  Svo  hafði  tilhorið,  að  höfuðsmaðurinn  Jó- 
hann  Buchholt  hafði  tekið  skip  af  bónda  einum  með  of- 
ríki.  Bóndi  klagaði  þetta  fyrir  Þórði  lögmanni  Guðmunds- 
syni,  sem  lét  dóm  ganga,  hvar  með  bóndanum  tildæmdist 
þá  skipið.  Þetta  umbar  BuchhoH  illa,  vildi  hafa  Þórð  lög- 
mann  f^rir  sökum,  og  ónýta  dóm  hans  með  valdi  sínu. 
Þórður  skaut  til  kongsdóms,  en  BuchiioH  neitaði  því. 
Þórður  lét  ei  af  sínu  uppátæki;  liér  af  óx  megn  óvikl 
þeirra  á  millum.  Jón  lögmaður  Jónsson  var  um  það  af- 
skiptalaus,  þar  málið  var  ei  í  hans  lögdæmi.  Þórður  vildi 
koma  máhnu  fyrir  konung.  BuchhoU  bannaði  öilum  kaup- 
mönnum  að  taka  sendimann  eða  bréf  til  útfærslu  frá  Þórði 
lögmanni.  Jón  yngri  Krákur  (sjá  hér  að  framan)  var  þá 
hér  í  landi.  Hann  hafði  ungur  utan  farið,  og  svo  komizt 
í  þénustu  um  4  ár  hjá  þeim  mikia  aðalsmanni  Henrilc 
Banzow  í  Holsetalandi,  þóknast  honum  vel;  var  liann  þá 
frá  honum  kominn  til  íslands  með  góðum  vitnisburðum. 
Þórður  lögmaður  móðurfaðir  hans  fékk  Jón  til  utanferðar 
fyrir  sig  í  þessu  máli,  að  frambera  það  fyrir  konung  með 
bréfum  sínum.  Jón  fékk  hvergi  far  fyrir  sunnan  né  vest- 
an,  þvi  forboð  höfuðsmanns  var  komið  í  allar  hafnir  ut- 
an  í  Vestmanneyjar.  Þetta  frétti  Jón,  fór  þvi  til  Orms 
bróður  síns  og  sótti  hann  að  liðsinni.  Ormur  vildi  sem 
hraðast  fá  skip  út  til  Vestmanneyja,  því  Danir  voru  þar 
albúnir  til  utanferðar;  þá  hafði  svo  til  viljað,  að  flest 
skip  þar  í  nánd  voru  komin  til  Vestmanneyja,  en 
séra  Ormur    Ófeigsson  Vestmanneyjaprestur^)  hafði  komið 

bréfabók  séra  Einars  Illhugasonar  prófasts  i  Kjalarnesþingi  (ý 
20.  febr.  1689),  bróöursonar  Orms,  og  cr  það  liklega  áreiðanlegt. 
1)  Hann  var  fremur  hrottamenni  og  ofstopamaður,  að  minnst.> 
kosti  á  yngri  árum.  Kona  hans  hét  Porgeröur  Sigmundsdóttir 
og  átti  hún  siðar  Hjalta  í  Hildisey  Erlendsson  Hjaltasonar  í  Teigi 
Magnússonar.  Faðir  séra  Orms  hefur  eflaust  verið  sá  Ofeigiir 
Ormsson,  er  mun  hafa  búið  í  Bræðratungu  á  16.  öld,  og  er  enn 
á  lífi  1571,  er  hann  vottar  um  landamerki  (Fornbr.safn  A.  'SL). 


58 

í  land  nieð  skip  sitt.  Ormur  Vigfússon  bað  hann  Ijá  sér 
skipið  út  til  Ej'janna;  séra  Ormur  neitaði.  Þar  út  af  óx 
deila  mikil,  svo  Ormur  Vigfússon  barði  séra  Orm,  lék  hann 
illa  út  og  nærfelt  Hmlesti  til  óbóta,  tók  síðan  skip  Orms 
prests  og  flutti  Jón  bróður  sinn  út  í  Eyjarnar.  Náði 
hann  nauðuglega  farinu,  komst  til  Kaupmannahafnar  og 
gat  hitt  syni  þess  gamla  Henriks  Ranzows.  Af  því  faðir 
þeirra  hafði  á  hendur  fahð  þeim  Jón,  tóku  þeir  vel  við 
honum,  komu  honum  á  konungsfund;  fékk  hann  beztu 
erindislok,  svo  konungur  áleit,  að  Þórður  lögmaður  hefði 
gert  rétt  eptir  sinni  embættisskyldu. 

Jón  var  litla  hríð  utanlands.  Kom  út  og  giptist,  sem 
fyr  er  sagt,  og  þótti  mætur  maður.  Þess  er  að  geta,  þá 
þeir  bræður  Ormur  og  Jón  höfðu  barið  Orm  Eyjaprest 
nærfelt  til  óbóta,  svo  nokkrir  efuðu  um  hf  hans,  K'sti  Jón 
því  öUu  á  sig,  þá  utan  fór,  svo  Ormi  bróður  hans  yrði 
fritt  hér  í  landi.  Þá  Ormur  Vigfússon  kom  í  land  með 
skip  prests^  sættist  hann  við  nafna  sinn  og  bætti  slórmikhi 
og  gerði  honum  eptir  megni  hið  bezta  1  öHu.  S^^nir  Orms 
prests,  fulltiða  og  mikihnenni,  fréttu  út  í  Eyjar,  að  faðir 
sinn  hefði  verið  barinn  til  óbóta;  æddu  þeir  þá  í  land  og 
ætluðu  að  hefna  föður  síns  á  Ormi,  en  þá  þeir  í  land 
komu,  voru  þeir  Ormur  Vigfússon  og  Ormur  Eyjaprestur 
alsáttir;  varð  því  ei  af  hefndum,  og  taldist  það  heppni 
Orms  Vigfússonar,  sem  þó  uggaði  um  sig  fyrir  þeim  bræðr- 
um  eptir  dauða  Orms  Eyjaprests,  og  flutti  þvi  að  EAJum 
á  Kjalarnesi.     Viðureign  nafnanna  tilféll  um  1600  eða  1601. 

Ormur  Vigfússon  gerðist  landþingsskrifari  og  tók  Borg- 
arfjarðarsj'slu  sunnan  Hvítár  eptir  Gisla  lögmann  um  1620. 
E^n  sleppti  henni  nálægt  1685,  þá  hann  gerðist  Skálholts- 
staðarráðsmaður.  Þó  var  hann  á  alþingi  í  sýslumanna- 
tölu  1636,  en  Skálholtsráðsmaður  var  hann  1639,  þá  Brynj- 
ólfur  var  kosinn  og  nokkru  þar  eptir,  óljóst  er  mér,  hvað 
mörg  ár. 

1634  er  Ormur  SNslumaður  dómsmaður  á  alþingi.  1635 
lét  hann  dóm  ganga  í  Þverárþingi  sunnan  ár,  var  og  sama  ár 
meðdómsmaður  á  alþingi  og  1636.  1638  telst  Ormur  með 
s}slumönnum  á  alþingi.  1647  lét  hann  ganga  dóm  um 
kirkjutíund  í  Brautarholti,   og  hefur  hann  þá  haldið  sj^slu 


59 

í  Kjós,  Eptir  að  Ormur  hætti  að  vera  Skálholtsráðsmað- 
iir  tók  hann  Kjósarsj'slu,  en  hvert  ár  það  var,  er  mér 
duHð,  en  1649  var  hann  þar  sj'slumaður,  og  1662  sleppti 
hann  þeirri  sSslu,  þá  85  ára  gamall.  (Eru  gátur  hann 
hafi  eptir  Þórð  Hinriksson  tekið  s^sluna  1638). 

Ormur  missti  konu  sína  níræða  1668^),  þar  eptir  Hfði 
hann  7  ár,  og  dej'ði  1675^),  þá  hann  skorti  einn  vetur  á 
tírætt.  Börn  hans  voru  17,  barnabörn  þá  77  og  þeirra 
börn  103;  alls  voru  hans  afkomendur  við  hans  dauða  196, 
hvar  af  þá  voru  lifandi,  er  hann  lézt,  98. 

Ormur  var  hið  mesta  afarmenni  og  þótíi  á  stundum 
miðlungi  réttsýnn.  Til  dæmis:  Þau  sj'stkin  á  Hvalfjarð- 
arströnd  Þórður,  Sighvatur  og  Guðlaug  áttu  nokkur  hundr- 
uð  í  Þyrli;  tvö  þeirra  dóu  í  bólu,  en  Þórður  erfði  systkin 
sín,  en  var  fávís.  Gunnsteinn  umboðsmaður  Guðlaugar 
hafði  tekið  eignina  og  selt  7^2  hndr.  i  Þyrli.  Vegna  Þórð- 
ar  var  málinu  stefnt  fyrir  Gisla  lögmann  Hákonarson,  sem 
dæmdi  Þórði  jarðarpartinn,  en  Gunnstein  skyldugan  að 
aptur  skila  verðinu  til  Ólafs,  hverjum  hann  hafði  selt  jarðar- 
liundruðin.  Nokkru  seinna  kom  upp  kaupbréf,  sem  vott- 
aði,  að  Þórður  hefði  selt  Gunnsteini  ö  hndr.  í  Þyrli ;  fannst 
það  hjá  Ormi  í  Eyjum  og  með  hans  hendi,  var  þó  hundr- 
aðatalan  skafin  og  ólæsiieg,  og  mátti  úr  smíða  5,  10  eða 
15  hundruð.  Ormur  var  tengdur  Gunnsteini  og  hafði  verið 
í  dómi  Gísla  lögmanns,  mátti  því  ei  leiðrétta  málið,  þar 
Gunnsteinn  hafði  meðkennt,  að  kaupbréf  væri  ekkert. 
Ormur  og  Gunnsteinn  veittu  Þórði  þungar  árásir,  og  fengu 
með  sér  Árna  Oddsson,  er  þar  eptir  varð  lögmaður.  Til 
að  firrast  ofurefli  Orms  fékk  hann  með  þrábænum  af  Vig- 
fúsi  sýslumanni  Gíslasyni,  að  kaupa  af  sér.  Varð  það 
seinna  óvildarefni  millum  Vigfúsar  og  Arna  lögmanns. 


1)  Hún  dó  20.  júli  (Ártíöaskrár  .1.  Þ.  bls.  190). 

2)  í  rimkveri  séra  Odds  á  Reynivöllum  (ÁrtíÖaskrár  bls.  188) 
er  dauöadagur  Orms  talinn  28.  janúar  og  sagt,  að  hann  hali  verið 
á  99.  ári.  Ivemur  það  heim  við,  að  hann  sé  fæddur  1576,  (en 
ekki  1577).  Annarsstaöar  (Ártíðaskrár  bls.  190  og  194)  er  ártíð 
hans  talin  29.  eða  30.  jan.  og  hann  talinn  á  98.  aldursári,  en  hitt 
mun  réttara. 


60 

Orniur  bjó  í  Eyjiiin  í  Kjós,  og  bætti  mjög  þá  jörð, 
svo  sem  kveðið  var: 

Svo  hefur  Ormur  Eyjar  bætt 
allmörg  ræðir  tunga. 
A  vetrum  tær  hún  ílutt  og  fætt 
fimmtiu  líúa  þunga. 

Ormur  varð  Ivynsæll,  og  eru  fjölmennar  ættir  af  hon- 
um  komnar.  1649  þann  2.  október  lét  Matthías  Söfrensen 
dóm  ganga  í  Kópavogi  af  útnefndum  Ormi  Kjósarsýslu- 
manni,  Torfa  og  Jakob  Knudsen  ArnessSslumönnum  etc. 
um  umferðarfólk  og  lausamenn  þar  syðra.  1657  þá  Há- 
kon  son  Orms  deyði  á  Bessastöðum,  bað  Arni  lögmaður 
Orm  sýslumann  að  taka  við  umboðinu  á  Bessastöðum  í 
stað  Hákonar  sonar  síns,  en  Ormur  afsakaði  sig  elU  og 
Insleika  vegna,  en  léði  Vigfús  son  sinn  til  umsjónar  á  Bessa- 
stöðum,  þar  til  Matthías  Guðmundsson  kæmi  suður  frá 
Stapa.  1647  kom  í  lögréttu  dómur  Orms  Vigfússonar,  um 
tiund  af  Brautarholti,  kirkjueign  sé  ótíunduð  en  bónda- 
eign  tíundist.     Samþykkt). 


Daði  Jónsson. 

Faðir:  Jón  prófastur  á  Mehmi  í   Borgarlirði,  son    séra 

Jóns  Þorsteinssonar,  sem  Tyrkir  drápu  í  Vest- 
mannaeyjum. 

Móðir :  Margrét^)  dóttir  Daða  Arnasonar  á  Eyrarlandi 
Oddssonar  (sjá  Dalasýshi). 

Kona:  Margrét  dóttir  Péturs  Gam,  var  á  Bessastöðum 

þénandi  og  svo  hjá  Matthíasi  Guðmundssyni,  er 
seinna  var  á  Stapa.     Giptust  1670  (al.   1665). 

Börn:  A.  Pélur  á  Vallá  lögréttumaður  1708,  dó  1725, 

átti  Guðlaugu  Sigurðardóttur,  Arnasonar;  bl. 

B.  Masister  Jonas  Gam  rektor  í  Maríubæ  á  Lá- 


1)  Margrct  dó  í  Árdal  28.  inaí  1()82  á  81.  aldursári  (.\rtida.skrár 
bls.  195,  218). 


61 

laiidi,  svo  í    Xestved    á    Sjálandi,    hálærður 
maður,  dó  1734  (al.   1733)  ^),  bl. 

C.  SoíTía     seinni     kona     Lárusar     sj'slumanns 
Schevings  (sjá  Vaðlasj'slu)-). 

D.  Ursula^). 

Daði  var  utanlands  á  æskuárum  sínum  og  framaðist 
þar  vel^),  en  h\  við  að  hann  yrði  frænda  sínum  Jóni  Vesl- 
mann  að  miklu  tjóni  með  lausmælgi  sinni.  Þar  eptir  gaf 
hann  sig  í  þénustu  hjá  Bessastaðavaldsmönnum  og  tók  í 
léni  hjá  þeim  Kjósarsv'slu  1663,  hann  tók  og  lögsögu  i 
Gullbringusj'slu,  þá  Tómas  fógeti  Nikulásson  deyði  1665 
—  1666. 

Sigurður  lögmaður  Jónsson  tók  af  Daða  á  alþingi 
1663  embættis  og  sýslumannseið.  Opt  gerði  hann  dómara- 
verk  í  Kjós.  1669  bar  Daði  undir  lögréttuna  klögun  sýslu- 
búa  sinna  yfir  óhóflegri  umferð  snauðra  manna.  1663  á 
alþingi  kom  hann  með  dóm,  er  hann  bar  undir  lögréttuna, 
1664—1666  var  hann  á  alþingi,  hka  1667—1669,  þá  kvart- 
aði  hann  um  umferðarfólk.  1671  færði  hann  á  alþingi  2 
sína  héraðsdóma,  dateraða  sama  ár  23.  jan.  um  barnsfað- 
ernislj'singu  og  22.  maí  í  Kópavogi. 

Þá  Jón  Eggertsson  klausturhaldari  á  MöðruvöUum  var 
í  málum  sínum,  og  stefndi  ílestum  landshöfðingjum  utan- 
stefnu  1682,  var  Daði  sýslumaður  einn  þeirra,  Hann  einn 
gegndi  stefnunni  og  Hannes  son  Þorleifs  Kortssonar,  fóru 
þeir  báðir  utan  á  sama  skipi.  Það  tj'ndist  við  Noreg  með 
öllum  eða  flestum  mönnum    1682^).     Margrét    Gam    ekkja 


1)  1734  er  réttara.  Sjá  frekar  um  Jónas  Gam:  Guöfræðingatal 
mitt  bls.  201 — 202.  Sennilegt  þykir  mér,  að  liiö  rétta  nafn  hans  hafi 
verið  Jón,  en  hann  kallaö  sig  jafnan  latneska  nafninu  »Jonas«. 

2)  I,  254—255. 

3)  I  flestum  ættartölum  er  hennar  ekki  getið  meðal  barna 
Daða,  en  sumstaðar  er  hinsvegar  SoíTia  dóttir  hans  nefnd  einu 
nafni  Ursula  SofFía. 

4)  Séra  Jón  Halldórsson  segir  (i  ættatölum  sinum),  að  hann 
hafi  lært  þar  "snikkaraverk".  Skólagenginn  mun  Daði  ekki  hafa 
verið. 

5)  Séra  Jón  Halldórsson  segir  í  ættatölum  sínum  (lidr.  í  minni 
eign),  aö  Daði  sýslumaður  hafi  týnzt  á  Höfðaskipi  á  útsiglingu 
fyrir  Langanesi  1682;  haíi  auk  þeirra  Hannesar  verið  á  þvi  skipi 


62 


Daða  sj'slumanns  sótti  um  og  fékk  að  halda  Kjósarsýslu 
eptir  mann  sinn  árin  1682 — 83.  Menn  meina,  að  Sigurður 
Björnsson  haíi  þá  verið  fyrir  hennar  hönd  fyrir  sýslu- 
mannsverkum. 

Slgurður  Björnsson. 

Faðir:  Björn   lögréttumaður    og    lögsagnari    í    Borgar- 

Qarðarsýslu,  á  Vatnsenda,  son  Gísla  merkis- 
bónda  á  Hrafnabjörgum,  Björnssonar  prófasts 
(sjá  BorgarQarðarsýslu). 

Móðir:  Ingibjörg  dóttir  Orms  sS^slumanns  í  Ej'jum  (sjá 
hér  að  framan), 

Kona:  Ragnheiður  (gipt  1667,  al.  1676i)  dó  1727)  dótt- 

ir  Sigurðar  lögmanns  i  Einarsnesi  Jónssonar 
(sjá  BorgarQarðarsS'slu). 

Börn:  A.  Sigurður  eldri  sýslumaður  i  Arnesþingi,  átti 

Kristínu  Jónsdóttur  (sjá  Arnesþing). 

B.  Sigurður  yngri,  sx'slumaður  i  Mýrasýslu 
(sjá  þar). 

C.  Guðríður  önnur  kona  Vigfúsar  Hannessonar 
sýslumanns  í  Árnesþingi  (sjá  þar), 

D.  Ingibjörg  (dó  1730,  40  ára)  átti  Erlend  (sem 
dó  1723)  á  Stórólfshvoli,  son  Jóns  eldra 
sS'slumanns  í  Arnesþingi,  Vigfússonar  (sjá 
Arnesþing). 

E.  Margrét,  dó  í  stórubólu,  ógipt,  barnlaus  1707. 


Bastian  Nielsson  kaupmaður  1  Rifi,  ágætur  maður.  Viðasthvar 
annarsstaðar  er  talið,  að  skipið  hafi  farizt  við  Xoreg  seint  um 
haustið  (sbr.  einnig  Árb.  Esp.  VII,  104).  Jón  Sigurðsson  (Lög- 
mannatal  i  Safni  til  s.  ísl.  II,  136)  telur  drukknun  þeirra  Daða 
og  Hannesar  til  ársins  1683,  en  1682  mun  réttara.  Við  skiptjón 
þetta  mun  enginn  hafa  komizt  lifs  af,  og  fórst  þar  allmikið  af 
íornum  íslenzkum  handritum,  er  Hannes  hafði  þá  utan  með  sér, 
þvi  að  hann  ætlaði  að  setjast  að  ytra  sem  konunglegur  forn- 
fræðingur. 

1)  Petta  er  livorttveggja  rangt.  Sigurður  lögmaöur  og  Ragn- 
heiöur  giptust  25.  nóvember  1677.  Svo  segir  scra  .1.  H.  i  ætta- 
töhim  sinum. 


63 

Sigurður  er  fæddur  nálægt  1643^),  og    ólst    fyrsl    upp 


1)  Bogi  hefur  ekki  pekkt  likprédikun  og  æfisögu  Sigurðar 
lögmanns  eptir  séra  Gest  Arnason  á  Kjalarnesi,  prentaöa  á  Hói- 
um  1726,  enda  er  hún  mjög  fágæt.  Er  par  nákvæmar  sagt  frá  um 
uppvöxt  Sigurðar  lögmanns,  en  hér  er  gert,  og  pó  enn  nákvæm- 
ar  i  æfisögubroti  eptir  Sigurð  lögmann  sjálfan  í  handritasafní 
bókmenntafélagsins  i  Rvik  54  4^2  (afskript  46  8X£),  nú  i  lands- 
bókasafninu.  Með  pvi  að  brot  petta  er  áður  hvergi  prentað  og 
i  pvi  fróðleg  skýrsla  um  börn  Sigurðar  lögmanns,  fæðingarár 
peirra  og  dag  m.  fl.,  sem  hvergi  er  annarsstaðar  að  finna,  pá 
birtist  pað  hér  í  heilu  lagi. 

Sigurdur  Björnsson 
fæddur  á  Vatnsenda  i  Skorradal,  sins  föðurs  eignarjörðu  Anno 
1643  pann  1.  febr.,  sem  er  Brigidarmessa.  En  skirður  á  Kyndil- 
messu  af  séra  Auðunni  Jónssj^ni.  Ólst  svo  par  upp  og  síðan  í 
Bæ  í  Borgarfirði  til  pess  11  vetra.  Pá  um  Pálsmessu  Anno  1654 
komu  hans  foreldrar  honum  til  séra  Eyjólfs  Jónssonar  á  Lundi, 
aö  læra  skript  og  söng;  var  svo  par  2  vetur  par  eptir  að  læra 
rudimenta  artium  Liberalium. 

Anno  1656  2.  ágúst  andaðist  hans  faðir  Björn  Gislason  i  Bæ. 
Á  pessu  sama  hausti  lét  hans  móðir  Ingibjörg  Ormsdóttir  hann 
til  Skálholts  i  frískóla,  sem  biskupinn  Mag.  Brynjólfur  Sveinsson 
hafði  henni  áður  lofað  fyrir  sampykki  hennar  upp  á  Vatnsenda- 
kaup  hans  við  hennar  mann  Björn  Gislason.  Var  svo  i  Skál- 
holtsskóla  5  vetur  undir  ferula  skólameistarans  Gisla  Einarssonar, 
sem  siðar  var  prestur  á  Helgafelli.  Fékk  svo  ærlegt  diniiss,  frá 
skólanura  um  vorið  1661  á  sins  18.  aldursári;  var  svo  pað  sum- 
ar  á  Ferjubakka  hjá  sinum  bróður  og  íjárhaldsmanni,  séra  Hann- 
esi  Björnssyni,  hvor  honum  á  sama  hausti  kom  í  pénustu  bisk- 
upsins  Mag.  Brynjólfs  Sveinssonar,  hvers  smásveinn  og  hand- 
skrifari  hann  var  til  pess  um  sumarið  Anno  1664  10.  júli;  skildi 
hann  svo  við  biskupinn  Mag.  Brynjólf  Sveinsson  og  hans  húsfrú 
Margréti  Halldórsdóttur,  með  ærlegri  kj'nningu,  vinsemd  ogskrif- 
legum  vitnisburði. 

Sama  ár  um  haustið  1664  á  sínu  22.  aldursári,  gaf  hann  sig 
i  pénustu  herra  Sigurðar  Jónssonar  lögmanns  i  Einarsnesi  allt 
til  Anno  1670;  pess  á  milli  á  einum  vetri  að  forlagi  herra  Sig- 
urðar  Jónssonar  lögmanns  var  hann  á  Bessastöðuni  hjá  herra 
Thoma  Nikolai  fógeta  fyrir  hann  að  skrifa. 

Anno  1670  varð  hann  landskrifari  œt.  27. 

Anno  1677  lögmaður  S.  og  A.  æt,  34. 

Bjó  á  hálfu  Einarsnesi  frá  fardögum  1678  og  til  1680,  llutti 
sig  til  Hvitárvalla  Anno  1680,  keypti  pá  jörð,  iíem  Heggstaöi  og 
Búrfell  Anno  1686  af  Maj.  Pórði  Th.s.  fyrir  hönd  Skálholtsdóm- 
kirkju,  pær  allar  reiknaðar  pá  eptir  jarðabók    Skálholts   fyrir  35 


64 

hjá  föður  sínuin,  var  vel  gáfaður,  tók  því  Brvnjólfur  bisk- 
up  hann  í    frískóla.     Utskrifaður    úr    skóla,    gerðist    hann 


lindr..  en  aö  fornu  i  kaupbrcfi  niillum  kongl.  maj^  og  dómkirkj- 
unnar  af  hiröstjóranum  Páli  Stigssyni  1563  f\TÍr  104  hndr.  Sig- 
uröur  gaf  par  viö  Oddsstaði  40  hndr.  Ári  seinna  1687  kom  kongl. 
majts  confirmatio  upp  á  þau  kau]).  Anno  1687  flutti  hann  sig 
frá  Hvitárvöllum  til  Saurbæjar  á  Kjalarnesi,  keypti  þá  50  hndr. 
í  þeirri  jörðu  af  Henrik  Magnússj^ni  sama  ár  fjrir  Hvitárvelli, 
reiknaða  fyrir  40  hndr.  og  hálft  Búrfell  12  hndr.,  og  gekk  i  borg- 
un  fyrir  Hcnrik  um  vel  100  ríxdalavirði,  kirkjuskuld  i  Saurbæ. 
í  sama  sinn  keypti  hann  10  hndr.  í  Saurbæ  af  Erlingi  Eyjólfs- 
syni  íyrir  10  hndr.  í  nord[lenzkum?]  hrossum  og  tilbætir. 

Börn  Sigurðar  Björnssonar  og  Ragnhciðar  Sigurðardóttur: 

A.  Giidriðiir  eldri,  fædd  á  Einarsnesi  Anno  1678,  6  vikum 
fyrir  jól  13.  nóvcmber,  skirð  af  séra  Jóni  Halidórssyni,  en  guð- 
feðgin  Guðmundur  Jónsson  sýslumann  og  Kristin  Jónsdóttir. 
Miðvikudaginn  næstan  cptir  INIarteinsmessu  var  hennar  fæðingar- 
dagur;  heitin  eptir  sinni  móðursystur  Guðríði  Sigurðardóttur,  seni 
barnung  deyði.  |Hún  deyði|  i  bólusótt  1707. 

B.  Signrðnr  eldri,  fæddur  á  Einarsnesi  Anno  1679,  á  sunnu- 
dagsmorgun  þess  21.  desemíjcr  o:  Thomasmessu.  En  skirður  á  Por- 
láksmessu  af  séra  Porstcini  Pórarinssyni;  guðfeðgin  sira  Páll  Gunn- 
arsson  yngri  og  húsfrúin  Kristin  Jónsdóttir.  Hann  heitir  eptir 
herra  Sigurði  Jónssyni  lögmanni. 

C.  Margréí,  fædd  á  Hvitárvöllum  Anno  1682, 10.  febr.  um  mið- 
dag,  sem  var  föstudagur  siðastur  i  Porra,  skirð  af  séra  Benedikt 
Péturssyni.  Heitin  eptir  Margrétu  Daðadóttur  lifandi,  scm  áður 
var  á  Melum.     Deyði  í  bólusótt  1707'). 

D.  Kristin  eldri,  fædd  á  Hvitárvöllum  Anno  1683,  27.  septem- 
ber,  skirð  at  séra  Bencdikt  Péturssjni;  hún  andaðist  þar  þann 
8.  júlí  Anno  168(4);  hennar  bcin  hvila  á  kórbaki  i  Borgarkirkju 
við  fótalag  sins  afa  og  ömmu  herra  Sigurðar  Jónssonar  og  Krist- 
inar  Jónsdóttur,  eptir  hvorri  hún  var  hcitin. 

E.  Kristin  yngri,  fædd  á  HvitárvöIIum  Anno  1684,  29.  nóvem- 
ber,  skirð  af  séra  Benedikt  Péturssyni;  hún  andaðist  þar  31.jan- 
i'iar  1685.  Hún  var  og  heitin  eptir  sinni  móðurmóður,  og  var 
grnfin  á  kórbaki  i  Borgarkirkju  hjá  sinni  sj'stur. 

F.  Gnðriðnr,  fædd  á  Hvitárvöllum  Anno  1686,  18.  mai,  skirð 
af  séra  Bencdikt  Péturssyni;  hún  andaðist  þar  þann  26.  scptcm- 
ber  Anno  1686.  Hún  cr  jörðuð  á  kórbaki  í  Borgarkirkju  hjá 
systrum  sínum.  Hún  var  heitin  eptir  Guðríði  Hannesdóttur  sins 
föðurbróðurs,  sem  ung  andaöist,    og  var  sú  hcitin  eptir    Guðríöi 


1)  Hi'iii  álli    áður    citt  Ijarn  ineð  »slóltum  manni"  (þ.  e.  almúgamanni)    segir 
sér.^  .1.  H.  i  ættatöhnn  sínnm. 


smásveinn  biskups  um  þrjú  ár,  veik  þar  eptir  úr  hans 
þjónustu  1664,  að  óvilja  biskups,  þó  af  hans  bráðsinní  og 
vandlæti,  gaf  biskup  honum  þó  30  rdl.  að  skilnaði  og 
mælti  fram  með  honum  að  fá  landþingsskrifaraembætti, 
hvað  honum  var  veitt  eptir  Pál  Gíslason  á  Hvanneyri  1670. 

1669  að  þinglokum  auglýsti  landþingsskrifarinn  Páll 
Gíslason  sín  forföll  við  embættið,  og  bað  að  Sigurður  Björns- 
son  mætti  sig  aðstoða  etc.  Jóhann  Klein  veitti  honum 
landþingsskrifarembættið  á  þingi  1670  og  tók  lögmaður 
Sigurður  Jónsson  landþingsskrifaraeið  af  Sigurði  Björns- 
syni.  Því  embætti  sleppti  hann  við  Árna  Geirsson  1677 
(Árni  sleppti  því  aptur  við  Sören  Matthíasson  1691,  var  þó 
við  til  1695,  að  hann  deyði,  þá  Sören  tók  algerlega  við 
embættinu,  en  slepptí  þvi  við  Sigurð  Sigurðsson  1700), 

1677  deyði  Sigurður  lögmaður  Jónsson  í  Einarsnesi, 
þann  4.marz,en  um  sumariðá  alþingi  var  Sigurðurlandþings- 
skrifari  Björnsson  tekinn  til  lögmanns  og  sór  sinn  lögmanns- 


sál.  Árnadóttur,  kvinnu  séra  Jóns  sál.  Grimssonar  1  Göröum. 

G.  Sesselj'a,  fædd  á  HvitárvöUum  Anno  1687,  21.  júli,  eptir 
miðdag  á  fimmtudag  næstan  fyrir  Jakobsmessu,  skirö  af  séra 
Benedikt  Péturss^^ni.  Heitin  eptir  Sesselju  sál.  Björnsdóttur, 
sem  foröum  var  á  Hlíöarenda.  Sesselja  á  Hlíðarenda  var  heitin 
eptir  Sesselju  Pétursdóttur,  systur  Bagnheiðar  á  Svalbaröi,  frá 
hverri  flest  öll  Ragnheiðarnöfn  í  þessari  ætt. 

H.  Pórunn,  fædd  í  Saurbæ  á  Kjalarnesi  Anno  1688,  21.  des- 
ember,  sem  var  Thómasmessu-föstudag,  skírð  af  séra  Páli  Sveins- 
syni;  heitin  eptir  Pórunni  Jónsdóttur,  sinni  móðurmóðursystur. 
Guðfeðgin  herra  amtmann,  herra  Kristian  Möller,  item  herra 
Kristófer  Heidemann.  [Margrét]  Pétursdóttir.  Deyði  í  Saurbæ, . . . 
liggur  grafin  . . .  norðan  . . . 

I.  Ingibjörg,  fædd  i  Saurbæ  á  Kjalarnesi  Anno  1690,  25.  maí 
á  mánudag  næstan  fyrir  uppstigningardag,  skirð  af  séra  Páli 
Sveinssyni.  Guðfeðgin  herra  Guðmundur  Jónsson  sýslumann  og 
Margrét  Pétursdóttir.  Hún  heitir  eptir  sinni  föðurmóður  Ingi- 
björgu  Ormsdóttur. 

K.  Sigurdur  yngri,  fæddur  í  Saurbæ  Anno  1692,  7.  septem- 
foer  um  dagselur  miðvikudag  næstan  fyrir  Mariumessu  siðari, 
skirður  þann  9.  ejusd.  af  séra  Páli  Sveinssyni.  Guðteðgin  sýslu- 
maðurinn  Guðmundur  Jónsson  og  Margrét  Pétursdóttir.  Hann 
heitir  eptir  prófastinum  sál.  séra  Sigurði  Sigurðssyni,  sem  var  á 
Staðastað. 


66 

eið  fyrir  Ólafi  Klow,  vildu  menn  engan  annan  hafa  í  kjör- 
um,  því  hann  þótti  ölluni  bezt  til  falUnn,  nema  nokkrum 
þótti  hann  ekki  nógu  auðugur.  Þá  sleppti  hann  landþings- 
skrifaraembættinu,  og  tók  við  því  Arni  son  Geirs  prests 
Markússonar  í  Laufási,  sem  fyr  er  sagt. 

Eptir  dauða  Daða  sj'slumanns  í  Kjós,  hélt  Margrét 
kona  hans  s\'slunni  1682 — 83  og  til  1684,  þá  Sigurður  lög- 
maður  tók  sj'sluna  eptir  kóngsveiting,  sem  hann  lét  á  al- 
þingi  upplesa  1684,  en  Heidemann  hafði  1683  sett  Sigurð 
fyrir  sj^sluna^). 

Meðan  Sigurður  var  landþingsskrifari  bjó  hann  á  Hvít- 
árvöUum,  og.  hafði  Heynesumboð.  Sigurður  fékk  keypta 
Hvítárvelli  af  kongi  1686,  fyrir  Oddsslaði  í  Syðri  Reykjadal 
með  Kleppnum  40  hundr.  Studdi  biskup  Þórður  þar  að. 
Heggstaðir  og  Búrfell  fj'lgdu  þá  og  Hvítárvöilum  í  kaupinu. 

1684  tók  Sigurður  lögmaður  Henrik  Magnússon  í  Saur- 
bæ  á  Kjalarnesi  fyrir  sinn  lögsagnara  í  KjósarsSslu  (sjá 
hér  síðar).  1687  skipti  Sigurður  lögmaður  Hvitárvöllum 
fyrir  Saurbæ  á  Kjalarnesi,  við  lögsagnara  sinn  Henrik  Magn- 
ússon  og  flutti  að  Saurbæ,  en  Henrik  að  Hvitárvölium,  því 
það  var  til  hægðar  fyrir  Sigurð  lögmann,  þá  hann  hélt 
Kjósarsj'slu. 

Mjög  marga  dóma  lét  Sigurður  lögmaður  ganga  á  al- 
þingi,  hverjura  eg  geng  fram  hjá,  en  get  þess  sem  í  sj'slu 
hans  við  bar.  Lárus  Gottrup  fógetafuilmektugur  sendi  1681 
til  Asbjarnar  bónda  Jokkumssonar,  og  bað  um  frían  flutn- 
ing  fyrir  fógeta.  Asbirni  þótti  það  ekki  skylt,  og  varð 
ekki  af.  Fyrir  það  var  hann  klagaður  fyrir  Sigurði  lög- 
manni  Björnssyni,  og  dæmdist  honum  tvær  hýðingar,  sem 
hann  mætti  bera;  fóru  þær  fram,  svo  hann  leið  1  ómegin. 

Jón  Eyjólfsson  sj'slumaður  í  Gullbringusýslu  hafði  mjög 
leitað  eptir  að  fá  Kjósarsj'slu  undan  Sigurði  lögmanni  og 
fengið  kongsbréf  fyrir  sj'slunni  þá  Sigurður  sleppti  (sjá  Gull- 
bringusýshi),  þó  hygg  eg  Sigurður  hafi  ei  algerlega  sleppt 
KjósarsN'slu  fyr  en  1700.  Eptir  Henrik  Magnússon  gerð- 
ist  Guðmundar  á  Alptanesi  lögsagnari   Sigurðar    lögmanns 


1)  Veitingarbréf  Siguröar  fyrir  sýslunni  er  ds.    18.  nóv.    1683. 


67 

1691  í  Kjósarsýslu,  og  þar  telst  hann  enn  lögsagnari  1700, 
eg  meina,  meðan  Sigurður  lögmaður  hélt  sýsluna. 

Þá  róstusamt  tókst  að  gerast  af  stórmenna  málaferl- 
um,  frásagði  Sigurður  sér  lögmannsdæmið  1705.  Lifði 
þar  eptir  embættislaus;  gat  þó  ekki  umflúið  ákærur  annara, 
því  1708  ákærði  Oddur  vicelögmaður  Sigurðsson  hann  fyr- 
ir  ýmsar  sakir: 

1°  Fyrir  aðgerðir  hans  í  máli  Jóns  Hreggviðssonar, 
er  menn  héldu  að  myrt  hefði  böðulinn,  því  Jón  hafði  feng- 
ið  leyfi,  að  hans  mál  skyldi  rannsakast,  og  hann  vera  frí 
maður,  meðan  ekkert  uppá  hann  vitnaðist;  bar  hann  þetta 
upp  fyrir  commissariis  Árna  og  Páli  Vídalín  og  lét  mjög 
aumlega. 

2"  Fyrir  brennumál  Ara  Pálssonar,  er  Sigurður  lög- 
maður  hafði  dæmt,  þá  fyrir  löngu.  Dæmdu  þeir  Árni  og 
Páll  Vídalín  allt  fé  Sigurðar  lögmanns  undir  kong,  en  Kjós- 
arsýslu  valdsmanni  var  boðið  að  láta  skrifa  það  upp, 
og  Oddi  15  rd.  í  málskostnað,  sem  sækjanda. 

30  Fyrir  húðlátsdóm  yfir  Magnúsi  Benediktssyni, 
dæmdu  þeir  Sigurð  lögmann  sekan  til  kongs  30  rd.  og  15 
rd.  til  Odds. 

40  Fyrir  Geirnýjarmál;  í  því  máli  voru  báðir  Sigurð- 
ur  lögmaður  og  Lárus  lögmaður,  dæmdir  sekir  til  kongs 
60  rd.  hvor  þeirra. 

Sigurður  lögmaður  skant  máli  sínu  til  konungs,  sem 
leyfði  honum  að  stefna  dómi  þeirra  Arna  og  Páls  Vída- 
líns  fyrir  yfirréttinn,  og  bannaði  að  honum  gerðist  óvirð- 
ing  af,  til  þess  málinu  væri  lokið.  Þetta  kom  út  1709,  og 
á  sama  árs  alþingi  tók  Sigurður  lögmaður  vitnisburði  sína, 
og  gáfu  55  menn  í  heldri  röð  honum  ágæta  vitnisburði; 
þó  mælti  Páll  Vídalín  þar  á  móti  í  skrifuðum  seðli. 

1710  hafði  Sigurður  lögmaður  stefnt  dómi  commissari- 
orum  fyrir  yfirrétt  (eptir  kongsleyfi  af  4.  maí  1709),  en 
þá  til  alþingis  kom  skipaði  Oddur  Sigurðsson  Sigurði  lög- 
manni  að  setjast  í  lögréttu  að  dómum,  þar  Páll  Vídalín 
var  ekki  kominn,  og  fyrir  borið,  að  hann  tefðist  við 
commissionina.  Kom  þá  Páll  og  stefndi  Sigurði  lögmanni 
fyrir  24  manna  dóm  og  undir  amtmann  annað  ár.  En  á 
þessu  þingi  1710  var  Sigurði  lögmanni   dæmdur  eiður,  að 

5* 


68 

ekki  hefði  samtök  gert.  við  Jón  Hreggviðsson.  Jón  Eyjólfs- 
son  og  Páll  Beyer  voru  yfirskipaðir  dómarar  og  24  aðrir 
dómsmenn.     Fyrir  þeim  vann  Sigurður  lögmaður  eiðinn. 

1711  var  Sigurði  lögmanni  stefnt  utan  og  öðrum  þeim,  er 
að  dómum  höfðu  verið.  Sigurður  eldri  son  hans  var  þá 
landsskrifari  og  ákærði  dóm  þeirra  Árna  og  Páls  j^fir  föð- 
ur  sinum;  fór  því  utan  1712,  þá  hann  á  sama  árs  lög- 
þingi  hafði  og  hans  vegna  gegnt  málum  fyrir  24  manna 
réttinum. 

1713  kom  Sigurður  landþingsskrifari  út,  reið  til  al- 
þingis,  og  var  þar  þá  að  þinglokum  upplesinn  hæstarétt- 
ardómur  um  Sigurð  lögmann;  skyldi  hann  halda  allri  virð- 
ingu  sinni  og  fé,  ónjiur  skyldi  dómur  commissariorum 
Árna  og  Páls  og  þeir  gjalda  honum  300  rd.  Hafði  Árni 
lokið  þá  skuld  að  sínum  hluta  1  Kaupmannahöfn  um  vet- 
urinn.  Pó  þessu  slotaði  þannig,  stefndi  Páll  Vidalín  enn 
nú  utanstefnu  Sigurði  lögmanni  Björnssyni,  Sigurði  land- 
þingsskrifara  og  fleirum  1714,  fyrir  tilfundnar  sakir  að 
mestu,  og  varð  þar  Htið  úr,  hvað  Sigurð  lögmann  áhrærði. 
Þar  eptir  bjó  hann  í  náðum  í  Saurbæ  á  Kjalarnesi  til  þess 
hann  deyði  þriðja  dag  septembermánaðar  1723.  Þótti 
hann  hafa  verið  mikill  maður  í  mörgu,  en  framan  af  gert 
ofmikið  að  vild  Bessastaðavaldsins.  Sigurður  lögmaður 
var  i  hærra  lagi  meðalmaður  á  vöxt,  réttvaxinn  og  Hðleg- 
ur,  léttur  i  viðmóti  við  menn  og  vinsæH.  Hann  varð  yfir 
80  ára  gamall. 

Sigurður  lögmaður  ritaði  markvert  skrif  um  meðul  til 
íslands  viðréttingar;  var  því  fyrst  HtiH  gaumur  gefinn  til 
þess  conferenzráð  Eriksen  sálugi  komst  yfir  það  og  hélt 
því  á  lopti.  Sigurður  var  sjálfur  mikiH  búmaður  og  í 
þeirri  fræði  á  þeim  dögum  með  þeim  beztu  hér  á  landi. 

Henrlk  Magnússon. 
Faðir:  Magnús    sonur    ísleifs    1    Saurbæ    á    Kjalarnesi 

EyjóHssonar  sýslumanns  1  Rangárþingi  (sjá  þar) 

HaHdórssonar.      Eyjólfur    átti    Solveigu    dóttur 

Arna  sýslumanns  á  HHðarenda. 
Móðir:  Helga    dóttir  Odds  Andréssonar  Guðmundsson- 

ar  frá  Örlygsstöðum. 


69 

Kona:  Eygerður  (al.  Eydís)  ^).  (Hún  giptist  eptir  dauða 

Henriks  Þórði  bónda  syni  séra  Þorsteins  í 
Borgar-  og  Miðdalaþinguia  Þórarinssonar  111- 
hugasonar  á  Hvítárvöllum,  bl.)  ^). 

Börn  Henriks  og  Eygerðar  voru: 

A.  Sigurður. 

B.  Ólafur.  Þeir  erfðu  Hvítárvelli  eptir  föður 
sinn.  Byggðu  þá  Sigurði  s^'slumanni  Jóns- 
syni  og  réðust  til  hans  fyrir  vinnumenn,  en 
drukknuðu  báðir  barnlausir  og  ógiptir^). 
Kaupbréf  Sigurðar  s^'slumanns  fyrir  Hvítár- 
völlum  af  þeim  bræðrum  útgefið,  kom  fram, 
og  er  mælt,  að  Guðríði  systur  þeirra,  sem 
átti  arf  að  taka  entir  bræður  sína,  haíi  þar 
mjög  umfallizt,  og  hún  hafi  með  óbænum 
farið  1  kringum  Hvítárvallabæ,  sem  brann 
með  miklum  auðæfum  og  7  mönnuni  1751. 
Eignuðu  hjátrúarfullir  menn  það  óbænum 
Guðríðar. 

C.  Guðriður  átti  Jón  yngra  Jónsson  Egilssonar 
og  Ástriðar  Þorkelsdóttur  Erlendssonar. 

D.  Ólafur  launsonur  Henriks  bjó  í  Hvítár- 
vallakoti. 

Henrik  lærði  í  Hólaskóla  nokkra  vetur,  giptist  síðan 
og  bjó  á  eignarjörð  sinni  Saurbæ  á  Kjalarnesi,  gerðist  þar 
eptir  lögréttumaður.      1683 — 1686  var  hann  lögsagnari  Sig- 


1)  Likl.  réttara:  Eydis.  Svo  nefnir  séra  J.  H.  hana  i  ætta- 
tölum  sinuni  o.  fl.,  en  í  ættatölum  séra  PórÖar  Þórðarsonar  i 
Hvammi  (handr.  í  minni  eign)  er  hún  nefnd  Eygerður.  Séð  hef 
eg  hana  kallaða  Aradóttur.  Hún  var  vinnukona  Hinriks  og  hann 
gamall,  er  hann  kvæntist  henni.  Gerðist  brúðkaup  peirra  nokkuö 
með  skj'ndingu  og  vissi  liún  ekki  fyr  til,  en  Hinrik  kom  og  skip- 
aði  henni  að  búa  sig  með  þessum  orðum:  »Farðu  að  spjara 
þig  Eydís». 

2)  Pórður  fannst  bráðkvaddur  á  ferð  skammt  frá  Reykholti 
1709  (J.  H.  ættatölur). 

3)  í  ættatölum  O.  Snókdahns  eru  þeir  bræður  Hinrikssynir, 
er  seldu  HvitárveUi,  nefndir  Magnús  og  Ólafur  yngri,  en]  þetta 
sem  hér  segir  mun  réltara. 


70 

urðar  lögmanns.  1687  hafði  hann  eignar-  og  bújarðaskipti 
á  Saurbæ  og  Hvítárvöllum  og  flutti  þvi  upp  í  Borgarfjörð. 

Sæmundur  Magnússon, 
son  Magnúsar  Sæmundssonar  á  Hóli  í  Bolungarvík  og  Sig- 
ríðar    Þorleifsdóttur    frá    Búðardal;    var    tvígiptur    og    átti 
mörg  börn  (sjá  ísafjarðarsýslu)^). 

Hann  var  lögsagnari  í  ísafjarðarsýslu  1683  og  þar 
eptir,  en  1686  var  hann  og  lögsagnari  í  Kjósarsýslu  fyrir 
Sigurð  lögmann  Björnsson  í  forföllum  Henriks  lögsagn- 
ara,  en  óvíst  er,  hvort  það  var  utan  það  eina  sinn,  því 
Sæmundur  hafði  lögsögu  í  ísafjarðarsj'slu  um  það  leyti. 

Guðmundur  Sigurðsson. 
Faðir:  Sigurður    lögmaður   í  Einarsnesi    Jónsson    (sjá 

Borgarfjarðarsýslu). 
Móðir:  Krislín    dóttir  séra  Jóns  í  Hítardal  Guðmunds- 

sonar. 
Kona:  Guðrún    yngri  dóttir  Eggerts    ríka    Björnssonar 

á  Skarði  á  Skarðsströnd.     Hún  var  borin  1656, 
giptist  1689  (al.   1688)2),  deyði  1746,  níræð. 
Börn:  A.  Eggert,    er  lengi   bjó  á  Álptanesi    á    Mjrum, 

dó  1767,  átti  Ragnheiði  dóttur  Jóns  sj'^slu- 
manns  yngra  í  Einarsnesi;  hún  dó  1750, 
64  ára,  þ,  b.: 

a.  Kristín,  átti  fyrst  launbarn  með  Jóni  Árna- 
syni  smið  1  Reykholti;  það  barn  dó  ungt. 
Jón  giptist  þar  eptir  Guðrúnu  Nikulás- 
dóttur.  Kristín  fékk  konglega  uppreisn 
og  giptist  þar  eptir  séra  Jóni  í  Hvammi 
í  Norðurárdal,  syni  Sigurðar  sýslumanns 
á  Hvítárvöllum  Jónssonar.  (Séra  Jón  dó 
1780,  en  Kristín  1785);  þ.  b.: 
aa.  Sigurður. 
bb,  Ragnheiður  (sjá  Borgarfjarðarsýslu)^). 


1)  II,  224—225. 

2)  Réttast  1690. 

3)  III,  494,  sbr.  483. 


71 

b.  Jón  sýslumaður  á  Hvítárvöllum  (sjá  Borg- 
arfjarðarsj'slu)^). 

c.  Þóra  átti  Davíð  sýslumann  Scheving  (sjá 
Barðastrandarsýslu)  ^). 

B.  Sigriður  Guðmundsdóttir,  átti  fyrst  barn  með 
Nikulási  launsyni  Bárðar  Torfasonar;  það 
hét: 

a.  Jón,  átti  Sigríði  Eiriksdóttur,  þ.  s.: 

aa.    Finnur  á  Langárfossi,    tvígiptur,    átti 

börn^). 
Svo  giptist  Sigríður  1729  Erlendi  klaustur- 
haldara  Gunnarssyni;    hann    dó  1730,  þ.  b.: 

b.  Margrél. 

Aptur  giptist  Sigríður  1731  Vigfúsi  lög- 
rétturaanni  í  Hjörsey,  syni  Sigurðar  lögréttu- 
manns  Einarssonar  sj'slumanns  Þorsteins- 
sonar  sýslumanns  Magnússonar,  börn: 

c.  Guðmundur  oeconomus,  átti  Guðrúnu  Þor- 
bjarnardóttur  (sjá  Gullbringusýslu). 

d.  Séra    Erlendur    á    Þæfusteini*),    átti    fyr 
Kristínu  Eyjólfsdóttur^),  börn: 

aa.    Þórður^). 


1)  III,  506-509. 

2)  II,  138—139. 

3)  Son    Finns   á  Langárfossi  af  fyrra  hjónabandi    með    Guð- 
rúnu  Sigurðardóttur  var: 

a.  Finnur,  bjó  víða,  á  Litlafjalli  í  Borgarhrepp,  Fellsöxl  i  Skil- 
mannahrepp  og  síðast  lengi  i  Kaldárhöfða  í  Grímsnesi,  átti 
fjölda  barna. 

4)  Séra  Erlendur  dó  á  Gufuskálum  14.  júli  1812  um  áttrætt. 

5)  Kristín  var  dóttir  Ej'jólfs  Guðmundssonar  hins  spaka,  lög- 
réttumanns  i  Eyvindarmúla. 

6)  Þórður  eldri  í  Keflavik  undir  Jökli,  drukknaði  á  Gufuskál- 
um  18 14,  átti  'Ragnheiði  Jónsdóttur  frá  Staðarfelli  Sigurðssonar,  þ.  b.: 

aa,    Halla. 

bb.  Kristín  átti  fyr  Jón  Jónsson  á  KollaQarðarnesi,  svo  Guðna 

bróður  hans  á  Hamri  í  Kollafirði,  dóu  bæði  1833. 
cc.    Halla  Kristín   átti  Þórarinn  Bjarnason   á    Gufuskálum,  þ. 

d.  Anna. 


72 


bb.  Sigríður^). 

cc.    Margrét^). 

dd.  Eyjólfur'). 

ee.    Jón*). 

ff.     Þórður  yngri^);  (allt  bændafólk), 

Seinni    kona     séra    Erlends    var    Halla 
Sigurðardóttir^),  börn: 
gg.  Elena  Kristin,áttifyr  Jónprentara^),  síðai 


dd.  Dagbjört  átti  Jón  Jónsson  á  Hjallasandi. 
ee.   Jón. 

1)  Sigriður  átti  Hreggvið  i  Eiríksbúð  á  Stapa  og  lÝambi  i 
Breiðuvík  Jónsson  Ásgeirssonar  og  Helgu  Hrcggviðsdóttur  Jóns- 
sonar,  p.  b.  mörg,  par  á  meðal: 

a.    Katrín   Kristin    átti   Brand    á    Stapa    Sigurðsson    i    Máfalilið 
Brandssonar,  þeirra  son: 

aa.  Sigurður   hreppstjóri   í  Tröð  í  Kolbeinsstaðahreppi   (sbr. 
ni,  261). 

2)  Margrét  átti  Jón  Arnason  á  Gufuskálum  og  börn. 

3)  Eyjólfur  á  Ánastöðum,  átti  fyr  Sigríði  Pórðardóttur  frá 
Laxárholti  Helgasonar  og  börn,  en  síðar  Ingibjörgu  Steindórs- 
dóttur  prests  i  Hvararai  i  Norðurárdal  Jónssonar  og  börn. 

4)  Jón  var  laungetinn  son  séra  Erlends  raeð  Margréti  Sig- 
urðardóttur  frá  Einholtura  Porvarðssonar,  bjó  á  Hindarstapa,. 
tvikvæntur,  sbr.  III,  354. 

5)  Þórður  yngri  bjó  i  Einholtura,  átti  Margréti  Eyjólfsdóttur 
frá  Kársstöðum  Einarssonar,  p.  d.: 

a.  Kristín  Margrét  átti  Sigurð  Ólafsson  í  Skíðsholtum,  þ.  b.: 
aa.    Sigurður   kennari    við  lærða  skólann,  drukknaði   á   Við- 

eyjarsundi    26.   júlí  1884,  35  ára  gamall,  ókv.     Son    hans 
raeð  danskri  stúlku  er: 

aaa.  Sigurður    sýsluskrifari  í  Arnarholti,   kvæntur   Önnu 
Pálsdóttur  prests  i  Gaulverjabæ  Sigurðssonar. 

6)  Hún  var  dóttir  Sigurðar  prests  Sigurðssonar  í  Holti  í  Ön- 
undarfirði  og  systir  Ástu  konu  Sigurðar  sýsluraanns  skugga. 

7)  Meðal  barna  Elínar  Kristínar  ogf.  m.  hennar  Jónsprentara 
4  Gufuskálura  Jónssonar  frá  Múla  í  Saurbæ: 

.a.    Margrét    átti    Ingiraund   Eiriksson  frá   Rauðará  'Hjörtssonar. 
Son  þeirra  Trausti  fór  austur  i  Múlasýslu. 

b.  Halla  Rannveig   átti    Guðlaug  á   Syðri-Rauðarael   Sigurðsson 
aðstoðarprests  Porbjörnssonar,  þ.  b.  II,  714  n.ra. 

c.  Sigriður  átti  Erlend  á  Sandi  Jónsson  á  Gufuskálum  Árnason- 
ar  og  Margrétar  Erlendsdóttur  (þau  systrabörn),  þ,  b.: 


73 

Sigurð  sj'slumann  og  börn^). 
e.  Guðrún  Vigfúsdóttir  átti  séra  Sigurð  Jóns- 
son,  bl. 

C.  Kristín  Guðmundsdóttir,  dó  1717,  átti  séra 
Jón  í  Stafholti  1709  son  Jóns  sýslumanns 
yngra  Sigurðssonar  lögmanns  í  Einarsnesi, 
börn: 

a.  Torfi. 

b.  Ragnheiður,  dóu  á  barnsaldri. 

c.  Margrét^)  átti  séra  Gisla   í  Odda    Snorra- 
son,  börn: 

aa.    Guðmundur  Kali,  dó  1835,  átti  Önnu 
Ólafsdóltur  frá  Lundum,  barn: 
aaa.  Guðrún  á  Leirá,  átti  barn,  gipt- 
ist  ahnúgamanni. 
Laundóttir  Guðmundar    Kala    með 
Ólöfu: 
bbb.  Óleif,  giptist  í  örbirgð^). 

D.  Margrét  átti  Magnús  á  Brennistöðum  (sjá 
Borgarfjarðarsýslu)^). 

E.  Þórunn  Guðmundsdóttir,  fædd  á  Álptanesi 
á  M\rum  þann  18.  júH  1693;  ólst  upp  í 
foreldrahúsum  til  1717,  þá  hún  réðst  i  Staf- 
holt  til  séra  Jóns,  að  sjá  um  systurbörn  þá 
4  lifandi.  Hún  giptist  1732,  þá  hún  var 
39    ára,    devði  1766  á  73.    aldursári.      Hún 


aa.  Elías  trésmiður  á  Álptanestanga,  átti  Pórdísi  Bjarnadótt- 
ur  frá  Lambastöðum  á  Mýrum  Þorvaldssonar,  p.  b.: 
Bjarni  skipstjóri  i  Rvik  átti  Sesselju  Snorradóttur  Steí- 
ánssonar  1  Skutulsey  Hallbjörnssonar. 

bb.  Kristján  járnsmiöur  á  Skarðsströnd,  átti  Helgu  Magnús- 
dóttur  Hjaltasonar  prests  Porbergssonar,  þau  skildu. 
Launbarn  hans  hét  Arngrimur. 

1)  Sjá  III,  231—232. 

2)  Sjá  um  börn  séra  Jóns  í  Stafholti  og  Kristínar  III,  474. 

3)  Sjá  um    börn   Guðmundar    Gislasonar    II,    692    n.m.,    sbr. 
III,  474. 

4)  Sjá  um    afkomendur  Magnúsar  á   Brennistöðum    og   Mar- 
grétar  III,  476—478. 


74 

giptist  Magnúsi  1732,  sem  fæddur  var  á  ný- 
ársdag  1704;  uppólst  hjá  föður  sínum  þar 
til  hann  var  7  vetra,  (þá  faðir  hans  deyði); 
fór  hann  þá  til  Þórðar  prófasts  á  Staðastað 
7  vetra  að  læra  latinu,  og  uppólst  þar  i  3 
ár;  10  vetra  fór  hann  til  biskups  Jóns  Vída- 
líns,  sem  lét  hann  halda  áfram  hans  lær- 
dómi;  útskrifaðist  1721,  þá  17  ára.  Þar 
eptir  var  hann  2  vetur  hjá  Jóni  prófasti  Hall- 
dórssyni  í  Hítardal  við  lærdómsmenntir,  svo 
einn  vetur  á  Stóra-Núpi  hjá  föðursystur  sinni. 
1724  fór  hann  til  Kaupmannahafnarháskóla, 
var  þar  5  ár  og  kom  út  með  mjög  góðum 
vitnisburði  frá  prófessor  Gram,  (þá  var  ei 
venja  að  taka  examen),  1729,  þá  25  ára; 
hafði  hann  árinu  áður,  1728,  fengið  kongs- 
veiting  fjTÍr  landþingsskrifaraembætti ;  hélt 
hann  fyrst  til  á  Stóra-Núpi,  hverja  jörð  með 
öllu  búinu  frú  Sigriður  föðursystir  hans  gaf 
honum;  1732  gerðist  hann  lögmaður  sunn- 
an  og  austan  og  giptist  sama  ár.  Settur 
amtmaður  1752,  virkilegur  amtmaður  1757, 
deyði  1766,  62  ára.     Börn: 

a.  Sigriður,  fædd  1733,  deyði  6  daga  gömul. 

b.  Sigríður  önnur,  fædd  1734  þann  13.  nóv- 
ember,  gipt  1761  þann  16.  september, 
deyði  1807  þann  29.  nóvember.  Hennar 
maður  var  Ólafur  Stefánsson,  fæddur  3. 
maí  1731;  fór  i  Hólaskóla  16  vetra  1747, 
útskrifaðist  þaðan  1753  og  fór  utan  sama 
ár.  Dvaldi  við  Kaupmannahafnarháskóla 
3  ár  og  tók  lærdómspróf  í  lögvísi  með 
beztu  heppni  1756;  gerður  af  kongi  Frið- 
riki  5,  þann  17.  apríl  s.  á,  vicelögmaður 
N.  og  V.;  kom  svo  út  og  gerðist  um  hrið 
bókhaldari  í  Reykjavík;  giptist  1761  16. 
sept. ;  var  setlur  amtmaður  1764  til  að- 
stoðar  tengdaföður  sínum,  virkilegur  amt- 
maður  1767  til  1783,    aptur    yíir    vestur- 


75 

amtinu  1787  til  1790,  þá  hann  varð  stipt- 
amtmaður  til  1803.  Árið  1806  gaf  kong- 
ur  hann  í  náð  lausan  frá  embætti  með 
Vs  launa.  Hann  var  og  gerður  gelieime- 
etazráð.  Börn  þeirra: 
aa.  Magnús  konferenzráð  og  dr.  juris^). 
bb.  Þórunn  frú  sú   fyrri    Hannesar   bisk- 

ups,  bl.2). 
cc.    Stefán  amtmaður  vesturamtsins^). 


1)  Sjá  um  börn  Magnúsar  konferenzráðs  og  Guörúnar  Vig- 
fúsdóttur  Scheving  I,  417—418. 

2)  Pau  áttu  2  sonu,  er  báðir  hétu  Ólafar  og  dóu  kornungir, 
hinn  fyrri  11.  des.  1784,  en  hinn  siöari  14.  febr.  1786.  Pórunn 
dó  7.  febr.  1786,  22  ára  gömul. 

3)  Stefán  amtmaöur  Stephensen  á  Hvítárvöllum  (f  20.  des. 
1820)  var  tvikvæntur.  Börn  hans  með  f.  k.  Mörtu  Mariu  (f  14. 
júní  1805)  Diöriksdóttur  kaupmanns  Hölters  voru: 

a.  Ólafur  bæjarfógeti  í  Varde  á  Jótlandi  (f  5.  jan.  1854),  var  tví- 
kvæntur  og  voru  Ijáðar  konur  hans  danskar.  Einn  son  hans 
af  siðara  hjónabandi  var  Hilmar  Stephensen  forstööumaður 
ísl.  stjórnardeildarinnar,  dó  i  maí  1889. 

b.  Sigríður  (f  2.  nóv.  1827)  1.  kona  Ólafs  Stephensens  jústisráðs 
í  Viðey.  Dætur  peirra:  Guðrún  kona  séra  Ólafs  Páls^onar 
dómkirkjuprests  og  siðar  á  Melstað  (börn  peirra  talin  i  Guð- 
fræðingataU  mínu  bls.  226 — 228)  og  Sigriður,  er  fyr  átti  séra  Por- 
stein  Jónsson  á  Vogsósum  og  siðar  Guðmund  Stefánsson  silf- 
ursmið  á  Varmalæk. 

c.  Ragnheiður  (ý  28.  mai  1866)  átti  Helga  biskup  Thordersen. 
Sjá  um  börn  peirra  Guðfræðingatal  mitt  bls.  153 — 154  og 
petta  rit  IIÍ,  357. 

d.  Magnús  sýslumaður  i  Vatnsdal  (sjá  Rangárvallasýslu). 

e.  Pétur  prestur  á  Ólafsvöllum  (ý  13.  ágúst  1867)  átti  Gyðríði 
Þorvaldsdóttur  prófasts  Böðvarssonar,  p.  b.: 

aa.  Stefán  prófastur  í  Vatnsflrði,  átti  Guðrúnu  Pálsdóttur 
amtmanns  Melsted,  peirra  börn:  Páll  prestur  í  Holti  i 
Önundarflrði,  Olafur  læknir  i  Ameríku,  Anna  f.  k.  Einars 
Péturssonar  Gudjohnsen  læknis  á  Vopnafirði,  Ragnheið- 
ur  s.  k.  Einars,  og  Ástriður,  er  átti  séra  Olaf  Petersen  á 
Svalbarði. 

bb.  Magnús  læknir  i  Vestmanneyjum,  dó  ókv.,  bl. 

cc.  Porvaldur  aðstoðarprestur  á  Torfastöðum,  átti  Guðrúnu 
Magnúsdóttur  s^slumanns  Stephensens  i  Vatnsdal,  bræðra- 
börn,  bl. 


76 

dd.  Björn  sekreteri  við  landsyfirréttinn^). 


f.  Hannes  prófastur  á  Ytra-Hólmi  (j  29.  sept.  1856)  átti  Pórunni 
Magnúsdóttur  Stephensens  konferenzráös,  p.  b.: 

aa.   Guðrún    1.    kona    Jörgens     Péturs  Havsteen     amtmanns. 

Einkadóttir    peirra    f*órunn    kona    Jónasar  P.    Jónassens 

fyrrum  landlæknis  í  Rvik. 
bb.  Ragnlieiður  dó  ung. 
cc.   Magnús  stúdent,  dó  við  háskólann  18.  febr.  1856. 

g.  Elin  (t  4.  júni  1887)  átti  Jón  Þorsteinsson  landlækni,  p.  b.: 
aa.   Ragnheiður  átti  Kristján  Kristjánsson  amtmann,  bl. 

bb.  Margrét   Guðrún  átti  Jón    Hjaltalin    skólastjóra    á    Akur- 

eyri,  bl. 
cc.   Jónas  sýslumaður  í  Suður-Múlasýslu  (sjá  þar). 
dd.  Hans  Theodor  stúdent,  dó  ungur. 
ee.   Stefán  Porvarður  stúdent,  drukknaði  ungur. 
h.    Stefán  prestur  á  Reynivöllum  (ý  12.  okt.  1851)   átti   Guðrúnu 
Porvaldsdóttur  prófasts  Röðvarssonar,  p.  b.: 
aa.   Kristín  átti  Finn  á  Meðalfelli  Einarsson    prests   á  Reyni- 

vðllum  Pálssonar,  p.  b.:  Eggert  bóndi  á  Meðalfelli,  Olafur 

prestur  í  Kálfholti,    Einar    vegfræðingur    i    Rvík,    Högni 

trésmiður  o.  fl.  sbr.  III,  167. 
bb.  Porvaldur  verzlunarstjóri  i  Rvik,  fór  til  Vesturheims,  átti 

Ragnheiði  Einarsdóttur  prests  Pálssonar  (sbr.  III,  167). 
cc.   Stefán  f^-r  prestur  á  Mosfelli  i  Grimsnesi,  kvæntur  Sigriði 

Gisladóttur   prests  í  Kálfholti  ísleifssonar   háyfirdómara, 

eiga  mörg  bðrn. 
dd.  Marta  María  átti  Jón  Stefánsson  prófasts  í  Stafholti  P*or- 

valdssonar,  p.  b.:  Stefán  prestur  á    Staðarhrauni,   Olafur 

lögreglupjónn  i  Reykjavik,  Elizabet,  Árni,  Sigríður  og  Guð- 

rún  f.  k.  séra  Arnórs  Porlákssonar  a  Hesti. 
ee.   Magnús  sigldi,  varð  sjómaður  í  Hamborg. 
fí".     Högni  sigldi,  varð  stýrimaður  i  Hamborg. 
gg.   Sigriður  átti  séra  Guðjón  Hálfdanarson  i  Saurbæ  í  Eyja- 

firði.      Son  peirra  er  Hálfdan  prófastur  á  fireiðabólsstaö 

i  Vesturhópi, 
hh.  Hans   bjó  á  Hurðarbaki   1  Kjós,  átti  Guðrúnu    Ögraunds- 

dóttur  frá    Hlemmiskeiði  Hanssonar  á  Dysjum  Ormsson- 

ar,  peirra  synir:  Stefán  og  Ögmundur  i  Reykjavik. 
ii.     Hannes    prestur    á    Pykkvabæjarklaustri     átti    Guörúnu 

Jónsdóttur. 
kk.  Jónas    verzlunarmaður  á  Sej'ðisfirði,    átti  Margréti    Stef- 

ánsdóttur    aðstoðarprests  i  Viðvik    Rjörnssonar   prests    i 

Kirkjubæ  Vigfússonar,  p.  d.:  Anna  og  Guðrún. 


1)  Börn  Björns  sekretera   og  f.  k.  hans  Margrétar  Jónsdóttur 
sýslumanns  Jakobssonar  eru  talin  I,  281.     S.    k.  Björns  Stephen- 


77 

ee.    Ragnheiður     frú    canselliráðs    Schev- 
ings^),  bl. 

ff.  Margrét  deyði  á  fyrsta  ári. 
Guðmundur  mannaðist  vel  og  tók  sér  fyrst  bústað  i 
Sólheimatungu.  Hann  leitaði  sér  kvonfangs  á  Skarði  á 
Skarðsströnd  og  reið  1689  þangað  i  kvonbænir.  Valgerð- 
ur  dóttir  Gísla  lögmanns  Hákonarsonar,  ekkja  Eggerts 
Björnssonar  sýslumanns,  var  þar  fyrir  svörum,  þá  Guð- 
mundur  bar  upp  bónorðið  um  Guðrúnu  yngri  dóttur 
hennar.  Synjaði  Valgerður  honum  ráðsins  í  fyrstu;  kvað 
hann  of  fátækan  að  ná  því  giptumáli.  En  þá  Guðmund- 
ur  bjóst  til  brottferðar  á  Skarðshlaði,  er  mælt  að  Guðrún 
Eggertsdóttir  hafi  virt  fjair  sér  manninn  út  um  dyralopts- 
glnggann,  lítist  vel  á  hann.  Þá  Guðmundur  hafði  kvatt 
Valgerði  og   hún  gekk  i  bæinn,  er  mælt,    að    Guðrún  haíi 


i.    Marta  (f  27.  okt.  1833)   miðkona  Ólafs  Stephensens,jústisráðs 
i  Viðey,  p.  b.: 

aa.   Sigriöur  átti  fyr  Jörgen  Pétur  Havsteen  amtmann  ogvar 
miðkona  hans,  en  síðar  séra  Stefán  Helgason  Thordersen 
i  Vestmanneyjum  og  börn,  sjá  HI,  357. 
bb.  Magnús  i  Viðey,    nú  (1908)  í  Reykjavík,  kvæntur  Áslaugu 
Eiríksdóttur  sýslumanns  Sverriss-nar,  p.  b.: 
aaa.   Ólafur   fyr  prestur  á  Mosfelli  í  Mosfellssveit   (Lága- 
felli),   bjó  síðar  i  Skildinganesi,    nú    i    Grundarfirði, 
kvæntur   Steinunni  Eiríksdóttur   frá    Karlsskála    við 
Rej'ðarQörð  Björnssonar,  eiga  mörg  börn. 
bbb.  Kristín    gipt    Guðmundi    í    Reykjavik    Böðvarssyni 
Böðvarssonar   prests  á  Melstað  Þorvaldssonar,   eiga 
börn. 
ccc.   Elín  ógipt. 
ddd.  Marta  ógipt. 

eee.  Sigríður   s.  k.  Jóns  Pórarinssonar   fyr   skólastjóra   í 
Flensborg,  nú  í  Rvík. 
S.  k.  Stefáns    amtmanns  Stephensens  var  Guðrún  Oddsdóttir 
prests  á  Reynivöllum  Porvarðssonar,  börn  peirra  dóu  ung.   Hún 
átti  siðar  f*órð  Sveinbjörnsson  háyfirdómara  og  var  f.  k.  hans. 


sens  var  Sigriður  dóttir  Odds  Stefánssonar  wnotariusarw  og  var 
einkason  peirra  Oddgeir  Stephensen  stjórnardeildarforstöðumað- 
ur  i  Kaupmannahöfn  (f  5.  marz  1885),  átti  danska  konu.  Sjnir 
peirra  eru:  Björn  verksmiðjueigandi  og  Oddgeir  sjónleikastjóri. 

1)  Sjá  um  hann  I,  420  og  III,  522. 


78 

gengið  móti  henni  og  mælt:  wMikil  er  fátæktin,  móðir 
mín!«  Þá  hafi  Valgerður  svarað:  ))Lízt  þér  vel  á  mann- 
inn?«  eða:  ))Viltu  eiga  hann?«  Hún  kvað  já  við.  Sendi 
þá  Valgerður  eptir  Guðmundi  og  gengu  kaupin  auðveld- 
lega  saman,  svo  hann  og  Guðrún  yngri  giptust  á  Skarði 
1689.  Voru  henni  þá  talin  meir  en  3  hndr.  hndr.,  i  föstu  og 
lausu  en  hann  taldi  sér  vart  eitt  hndr.  hndr.  Guðmundur  bjó 
um  hríð  með  konu  sinni  í  Sólheimatungu,  en  keypti  Alptanes 
á  Mýrum  1693,  flutti  þangað  og  bjó  þar  meðan  hann  lifði. 
Guðmundur  var  orðinn  lögréttumaður  1690,  en  Sigurður 
lögmaður  Björnsson  tók  hann  fyrir  sinn  lögsagnara  1691 
i  Kjósarsýslu  (Arb.  VIII,  32),  og  enn  telst  hann  þar  lög- 
sagnari  1700  (Árb.  VIII,  67),  sem  gefur  þann  grun,  að 
Sigurður  lögmaður  hafi  ekki  sleppt  Kjósars}'Slu  fyr  en  1701 
og  Guðmundur  hafi  verið  hans  lögsagnari  frá  1690  til 
1701.  Þar  eptir  lifði  Guðmundur  sem  valdalaus  bóndi  og 
auðmaður  til  þess  hann  deyði  1716^). 

Guðmundur  var  bezti  búhöldur  og  hafði  auð  fjár,  en 
ei  þótti  hann  lærður  vel  eða  sérlegur  vitringur.  En  val- 
menni  var  hann  sagður  í  mörgu  og  ætíð  vel  metinn. 
(Enga  hans  dóma  hef  eg  séð). 

Guðrún  Eggertsdóttir  yngri  lifði  eptir  mann  sinn  á 
eignum  sinum  og  er  ritfært,  að  hún  hafi  dáið  níræð  1746, 
allt  svo  fædd  1656,  gipt  1689^),  þá  33  ára,  varð  ekkja 
1716,  þá  sextug.  Ekkert  markvert  hef  eg  um  hana  fundið 
ritað,  utan  hún,  sem  aðrar  Eggertsdætur,  erfði  í  föstu  nær- 
felt  2V2  hndr.  hndr.  í  jörðum,  og  í  lausafé  nálægt  einu 
hndr.  hndr.,  og  að  þrætur  voru  um  arf  eptir  Helgu  systur 
hennar,  sem  deyði  ógipt,  barnlaus. 

Jón  Eyjólfsson. 
(Sjá  um  hann  við  Gullbringusýslu).  Hann  var  um- 
sjónarmaður  Margrétar  Gam  í  Kjósars^'slu  1683  —  84.  Tók 
að  vísu  þessa  sj'slu  1700.  Kongsstaðfestingarbréf  fyrir  sýsl- 
unni  og  4  umboðsjörðum  dat.  3.  nóv.  1701,  og  sleppti 
henni  við  tengdason  sinn  Niels  Kjer  1710. 


1)  Hann  var  pá  64   ára  gamall,  segir  séra  J.  H.    i    ættatölum 
sinum,  og  hcfur  pvi  vcrið  fæddur  um  1C52. 

2)  Eflaust  réttara  1690  (sjá  áður). 


79 

Niels  Kjer. 
(Sjá  um  hann  við  Gullbringusýslu).  1703  þann  3. 
október^)  fékk  Niels  bestilling  fyrir  Kjósarsýslu  og  að  mega 
búa  í  GuUbringusýslu  með  bréfi  16.  maí  1704.  Hann  tók 
Kjósarsýslu  1710  og  hélt  henni  til  dauða  síns  1730,  brúk- 
aði  sama  lögsagnara  í  henni  og  í  Gullbringusýslu  (sjá  þar). 

Jón  Oddsson  Hjaltah'n. 
(Sjá  um  hann  við  Gullbringusýslu).      Hann  var    sett- 
ur  í  Kjósarsýslu  1730,  fékk  kongsveiting    10.    marz     1732, 
sleppti  Iienni  1750,  deyði  sjálfur  1754^). 

Guðni  Sigurðsson. 
(Sjá  Gullbringusv'slu).     Tók  að  veiting  þessa  sj^slu  24. 
febr.  1750,  áður  settur  í  Gullbringusýslu,  og  hélt  henni  til 
1753.      Hans  lögsagnari  var  t^orsteinn    Hákonarson^)    (sjá 
Gulibringusj^slu). 

Guðmundur  Runólfsson. 

(Sjá  GuIIbringusýslu).  Varð  sýslumaður  í  Gullbringu- 
og  Kjósarsýslu  3.  april  1753^);  var  við  sem  sýslumaður 
til  þess  hann  deyði  1780. 

Guðmundur  Vigfússon. 
(Sjá  um    hann  við  Gullbringusj'slu).      Hann    var    hér 
settur    sj'slumaður  árin    1780—81;  var  annars    veconomus 
tugthússins  og  við  fleira  brugðinn. 


1)  Réttara:  27.  okt. 

2)  Réttara:  1755. 

8)  Hann  var  þar  lögsagnari  á  árunum  1749 — 1754. 

4)  Pá  er  Guðmundur  Runólfsson  fékk  sýsluna  sóttu  margir 
um  hana:  Páll  Axelsson  lögréttumaður  i  Árnessýslu  (siðarsýslu- 
maöur  i  Hnappadalssýslu),  Porsteinn  Hákonarson  lögsagnari  i 
Gullbringusýslu,  Vigfús  Árnason,  Porkell  Pórðarson  stúdent,  (er 
dó  í  Hólakoti  í  Rvík  1778)  og  Porlákur  Guðmundsson,  fyr  prest- 
ur  í  Selárdal. 

MeÖ  konungsúrskurði  19.  marz  1754  var  lögsagnaraembættið 
1  Gullbringusýslu  sameinað  við  Kjósarsýslu,  og  hafði  Guðmund- 
ur  sýslumaður  hvorttveggja  á  hendi  til  dauðadags.  Voru  pá 
launin  við  hið  fyrnefnda  hækkuð  úr  16  rd.  upp  í  30  rd. 


80 

Vigfús   Þórarinsson. 

(Sjá  Rangárþing).  Veitt  þessi  ásamt  Gullbringusýslu 
1781,  fékk  Rangárþing,  en  sleppti  þessum  sýslum  1790, 
dó  1819. 

Slgurður  Pétursson. 

(Sjá  GuUbringusýslu).  Fékk  sér  veitta  þessa  sýslu 
1790,  sleppti  sýslunni  1801,  dó  1827.  Hann  brúkaði  um 
lítinn  tima  lögsagnara  til  þingaferða,  en  engan  fullmekt- 
ugan. 

Páll  Jónsson. 

(Sjá  um  hann  við  Gullbringusj'slu).  Settur  1801 — 
1803,  en  í  seinna  sinn  1818  um  fáa  mánuði  til  þess  sýslu- 
maður  Finsen  við  tók.     Dó  1819. 

R.   Frydensberg. 

(Sjá  Gullbringusýslu).  Gerðist  hér  sýslumaður  1803, 
fékk  lausn  frá  því  embætti  1806  og  gerðist  bæjar- og  land- 
fógeti  í  Reykjavík. 

H.  W.  Koefod. 

(Sjá  Gullbringusýslu).  Var  settur  sj'slumaður  1806, 
brúkaði  lögsagnara.  Sleppti  algerlega  því  embætti  1814 
og  fór  utan. 

Halldór  Guðmundsson. 

(Sjá  Gullbringusvslu).  Settur  1814  i  Gullbringusýslu 
og  héraðsdómari,  en  sj'slumaður  í  Kjósarsýslu.  Honum 
var  vikið  frá  þeim  embættum  1818. 

Ólafur  Hannesson  Finsen. 

(Sjá  Gullbringusýslu).  Hann  var  hér  settur  sýslu- 
maður  1818,  fékk  veiting  kongs  1820.  1832  gerðist  hann 
kammerráð  og  1834  assessor  í  landsyfirréttinum.  1834 
varð  hann  stiptamtmanns-fullmektugur  til  þess  hann 
devði  1836. 


81 

Stefán  Gunnlaugsson. 

(Sjá    BorgarQarðarsýslu    og    Gullbringusýslu).      Fékk 
veiting  fyrir  þessari  sj'slu  1835. 

Marteinn  Tvede. 
(Sjá  um  hann  við  Gullbringusýslu).  Tvede  hafði 
1839  skipti  við  sj'slumann  Stefán  á  sínu  land-  og 
bæjarfógetaembætti  og  tók  aptur  hans  sýslumannsem- 
bætti,  og  fékk  í  milligjöf  hjá  Stefáni  sýslumanni  1000  rd. 
silfurs.     Tvede  deyði  snögglega  sem  sýslumaður  1840. 

Þórður  Guðmundsson. 

Faðir:  Guðmundur,  sem  lengi  var  assistent  við   kaup- 

manns  Ó.  Thorlacius  höndlan  á  ísafirði.  Faðir 

Guðmundar  var  Ketill  Þorleifsson,  fátækur  bóndi 

á  Ytri-Veðraá   í  Önundaríirði.     Var   Guðmundi 

sem    unglingi    fyrst  fyrir    komið    ásamt    öðrum 

til    að  verka    saltfisk  á  vorum,  en  af  því  hann 

reyndist    þægur    og    trúr,    var  hann    þar    eptir 

settur  yfir    saltfisksverkun,  og    siðan    yfir  allar 

utanbúðarvörur,  virkilegur  assistent. 

Módir  Þórðar    var  Sigríður  dóttir    Helga    prests    Ein- 

arssonar,    er  þá  hélt  Skutulsfjarðareyri,    en  áð- 

ur  Stað  í  Grunnavík  og  deyði  1816;  var  prest- 

ur  i    40    ár.     Faðir  séra  Helga  var    Einar  lög- 

réttumaður,    son    séra   Hafliða    Bergsveinssonar 

og    Katrínar    Eiríksdóttur.       Einar    átti  Sigríði 

yngri   dóttur    Jóns    bónda  á  Stóra-Núpi.      Séra 

Helgi    átti    Guðrúnu    dóttur    séra  Árna  í  Gufu- 

dal. 

Kona  Þórðar    sýslumanns    er  Jóhanna    dóttir    kaup- 

manns  Laurusar  Knudsens  1  Reykjavík  og  Mar- 

grétar  Larsdóttur  Hölters,  sem  var  beykir.  Móðir 

Margrétar  var    Guðrún  dóttir    séra    Þorbergs    á 

Eyri  í  Skutulsfirði. 

Þórður  fæddur  1811,  ólst  fyrst  upp  hjá  foreldrum  sín- 

um,  en  þar  hann  var  vel  gáfaður,    tók  móðurbróðir  hans 

Arni  prófastur  Helgason    í  Görðum  hann   til    læringar,    og 

l)á  hann  var  úr  Bessastaðaskóla  útskrifaður,    kom  honum 

6 


82 

utan,  hvar  Þórður  tók  venjuleg  lærdómspróf,  eins  það  síð- 
asta  með  góðri  heppni.  Að  afloknum  utanlandslærdómi 
kom  hann  út  og  gerðist  stiptamtmannsþénari. 

1840,  þá  sýslumaður  Tvede  deyði,  setti  stiptamtmað- 
ur  hann  til  að  gegna  sýshmiannsverkum  í  Gullbringu-  og 
Kjósarsýslum  og  útvegaði  honum,  (að  sögn),  kongsbréf 
fyrir  téðum  sýslum  1841.  Þórður  sýslumaður  tók  sér  að- 
setur  í  Reykjavíkurbæ.  1846,  þá  Halldór  sýslumaðurdeyði, 
setti  stiptamtmaður  og  svo  Þórð  sýslumann  fyrir  Borgar- 
Qarðarsýslu.  Þar  hélt  hann  manntalsþing  vorið  1847  og 
auctioneraði  sterfbú  sýslumanns  sál.  Halldórs  Einarssonar^). 


Viðauki. 


Eptir  að  Þórður  sj'slumaður  Guðmundsson  flutti  til 
Árnessýslu  hafa  þessir  sj'slumenn  verið  i  Kjósarsýslu  og 
GuIIbringusýslu  sameinaðri: 

Pórður  Jónasson  yfirdómari,  settur  1850 — 1853. 

Vilhjálmur  Finsen  fékk  veitingarbréf  28.  sept.  1851,  en 
tók  aldrei  við  sýslunni. 

A.  C.  Baumann   1853—1861. 

Páll  Melsted  settur  1858—62. 

H.  H.  E.  Clausen  1862—1874. 

Lárus  E.  Sveinbjörnsson  1874 — 1878. 

Kristján  Jónsson  1878—1886. 

Franz  Siemsen  1886—1899. 

Páll  Einarsson  1899—1908. 

Magnús  Sigurðsson  settur  1908. 

Um  þessa  sj'slumenn  verður  nánar  ritað  í  sýslumanna- 
tali  Gullbringusj^slu. 


1)  Sbr.  III,  529.    Þórður  sýslumaður  fékk  Árnessýslu  16.  maí 
1850  (sjá  frekar  um  haun  par). 


II.    Gullbringusýsia. 


Peir  gömlu  þingstaðir  í  Gullbringusýslu: 

1.  Staður  í  Grindavík. 

2.  Býjasker  á  Miðnesi. 

3.  Kálfatjörn  á  Vatnsleysuströnd. 

4.  Kópavogur. 

Þau  héruð,  sem  Hggja  millum  Sj^slusteina  undir  Geita- 
hlíð  og  Botnsár  í  Hvalfirði,  hafa  með  einu  orði  lengi  verið 
kölluð  Kjalarnesþing.  Það  er  meginhluti  suðvesturhorns 
íslands,  hverjum  nú  á  tímum  er  skipt  í  tvær  sýslur,  heitir 
sú  syðri  Gullbringus^'sla  og  nær  frá  fyrnefndum  Sj'slu- 
steinum  til  svokallaðra  HeHis- (máske  réttara:  ElHða)  áa. 
En  1  elztu  tíðum  og  stundum  á  þessum  tímum  kallast 
það  Suðurnes. 

I  gamla  daga  voru  ei  sömu  skipti  á  þessu,  sem  nú, 
voru  það  5'misleg  goðorð.  En  þá  landið  kom  algerlega 
undir  Noregskonunga,  og  hirðstjórar  voru  settir  af  þeim, 
tóku  þeir  á  13.  öld  sér  bústað  á  Bessastöðum,  sem  Hákon 
konungur  gamh  hafði  undir  sig  tekið  af  eignum  Snorra 
lögmanns  Sturkisonar,  sem  sviptur  var  Hfi  og  eignum  að 
miklu  leyti  af  téðs  kóngs  völdum.  Þessir  hirðstjórar  hétu 
fyrst  kóngs  sýslumenn,  seinna  höfuðsmenn  eða  hirðstjórar, 
og  nú  á  tímum  stiptamtmenn,  hvar  af  sumir  komu  ekki 
til  íslands,  en  liéldu  hér  sína  umboðsmenn,  sem  jafnast 
tóku  sjálfir  Kjalarnesþing,  af  því  að  það  lá  þeirra  bústað 
Bessastöðum  næst.  I  suðvesturhluta  Kjalarnesþings  voru 
og  hin  beztu  íiskiver,  því  tóku  téðir  umboðsmenn  undir 
sig  aUa  fiskiskipaútgerð  um  Suðurnes,  köHuðu  það  kóngs- 
skip  og  skylduðu  aHa  landseta  á  kóngsjörðum,  að  róa  á 
þeim,  undir  stærstu  hegningu.  Þar  eptir  köHuðust  téðir 
umboðsmenn  fógetar,  sem  höfðu  sama  starf  á  hendi  léngi, 

6' 


84 

og  þá  sína  umboðsmenn,  voru  sjálfir  annaðhvort  lítt  eða 
ekki  lærðir  1  lögum  fjTr  á  tíðum  og  létu  ýmsa  skýra 
menn  ganga  dóma  mjög  opt,  enda  gerðu  þá  dómsmenn 
dómana,  en  íyrirliðinn  samþykkti.  Hélzt  það,  til  þess 
norskulaga  réttargangsmátinn  var  innfærður,  réðu  þó  opt- 
ast  fyrirliðar  dóma  útfalli. 

Fyrsti  þingstaður  á  Islandi  var  settur  á  Kjalarnesi. 
í  þeim  héruðum  voru  goðar  til  þess  landið  kom  undir 
Noregs  konga,  og  hirðstjórar  voru  af  honum  settir,  sem 
opt  höfðu  sína  umboðsmenn,  sem  áður  er  sagt. 

Þorvarður    Þórarinsson. 

Sjá  um  hann  síðla  í  Sturhmgu  og  sögu  Arna  biskups. 
Hann  hafði  viða  um  landið  völd,  bæði  áður  en  það  gekk 
undir  kóng  og  þar  eptir,  þó  má  helzt  geta  valds  hans 
sem  kóngsmanns  í  hluta  af  Arness-  og  Gullbringusýslum 
um  og  eptir  1273.  Var  Þorvarður  vinur  Arna  biskups 
um  hríð  og  fyrir  milligöngu  biskups  gipti  Þorvarður  Lopti 
biskupsfrænda  Borghildi  frændkonu  sína.  En  brátt  mis- 
féll  þeim  biskupi  og  Þorvarði,  lyktuðu  þær  misklíðir  með 
þvi,  að  biskup  bannfærði  Þorvarð  1270.  Fór  því  Þor- 
varður  utan  1277  með  Rafni  hirðstjóra  Oddssyni  og 
Sturlu  lögmanni  Þórðarsyni.  En  kom  út  1278  og 
gerðist  þá  lögmaður  og  um  hríð  hirðstjóra  umboðsmaður 
í  utanferðum  Rafns  og  fyrr.  En  1295  fór  Þorvarður  utan 
og  deyði  í  Noregi  1296.  Hafði  hann  optast  haft  hér 
kóngsvald  og  hafði  herra  nafnbót.  Þar  eptir  komust  synir 
hans  Oddur  og  Þórarinn  til  mannvirðingar,  sem  síðar  verður 
sagt.  Eptir  Rafn,  meina  menn,  að  Þorvarður  hafi  haft 
hirðstjóravald  af  kóngi  til  síns  dauða. 

Ásgrímur  Þorsteinsson, 
son  Þorsteins  Jónssonar  í  Hvammi,  hafði  og  svo  sýshi 
kóngs  um  hríð.  Varð  missáttur  við  Árna  biskup,  sem 
bannfærði  hann.  Ur  því  banni  lét  Arni  biskup  leysa  Ás- 
grím,  þá  hann  lá  sína  banalegu  1285.  Það  var  einkum 
Ásgrímur,  sem  gipti  Lopti  Borghildi  til  vináttu  við  biskup, 
þó  Þorvarður  væri  þess  hvatamaður.  Þá  ei  lá  1  því 
skauti,   sem  Arni  biskup  vildi,    bannfærði  hann  sína  mót- 


85 

standara.  Rafii  Oddsson  hirðstjóri  sagði  það  sannmæli, 
að  Árni  færi  fram  sem  Ijón,  en  Jörundur  biskup,  sem 
refur^) 

Nikulás  Oddsson 
í  Kalmannstungu  átti  Gyðu  Sæmundsdóttur-)  af  ætt  Odda- 
verja;  hans  börn  voru:  Helga,  er  átti  Þorlákur  Narfason, 
þeirra  son  var  Ketill.  Valgarður^)  og  Sigmundur^)  voru 
börn  Nikulásar  og  Gyðu.  Nikulás  kom  út  1277  og  Indriði 
böggull,  og  þá  kallast  þeir  kóngsmenn,  fóru  þeir  þar  eptir 
um  landið  með  kóngserindi,  og  er  líkast,  að  þeir  hafi  haft 
sýslur  nokkrar  af  konungs  hendi,  verður  þó  ei  með  vissu 
sagt,  hvar  helzt. 

Oddur   Þorvarðsson 

Þórarinssonar,  sem  um  getur  í  Sturlungu  og  Arna  biskups 
sögu,  var  nefndur  herra,  var  og  1  förum  og  tjáist  að  hann 
hafi  haft  kóngssýslu,  líklegast  á  Suðurnesjum,  eða  Árness- 
og  Rangárþing^),  eða  í  \'msum  stöðum.  Hann  kom  út, 
sem  kóngsmaður  1300.  Þórarinn  Þorvarðsson,  bróðir 
Odds,  var  og  nefndur  herra^),  og  er  ekki  ólíklegt,  hann 
hafi  haft  völd  ásamt  bróður  sínum  í  j'msum  sýslum'). 


1)  Sjá  um   herra    Ásgrím    Þorsteinsson    Árna    biskupssögu  r 
Biskupasögur  I.  B. 

2)  Hún  var  Sölmundardóttir,  sbr.  III,  383. 

3)  I  III,  383  er  misprentað  Valgerður. 

4)  Réttara  Sölmundur. 

5)  Það  er  mjög  vafasamt,   að  herra  Qddur  hafi  haft  nokkur 
slik  völd.     Hann  andaðist  1301. 

6)  Þetta  er   vist   rangt  og  yfirleitt    ágizkanir    hjá    Boga    um 
völd  peirra  bræðra,  að  minnsta  kostí  syðra. 

7)  Vlðaukl. 


Æltmenn  Ingólfs  landnámsmanns  Arnarsonar  hafa  átt  óðul 
og  eignirá  Innnesjum  í  grennd  við  Reykjavík,  allt  fram  á  14.  öld 
að  minnsta  kosti.  Pó  er  ekki  með  vissn  kunnugt  um  eiginlega 
valdsmenn  af  peirri  ætt,  nema  ef  til  vill  herra  Grím  Porsteinsson 
Iðgmann  (sbr.  II,  435—437),  er  liklega  hefur  verið  sonarson  Haf- 
ur-Bjarnar  Styrkárssonar  hins  auðga  í  Nesi.       Par  hefur  og  efa- 


86 

Þó  eg  hafi  ei    fuUvissu    um    sérhvern,    sem    umboðs- 
menn  hirðstjóra    hafa    verið,    af    norskum    eða    dönskum 


laust  Styrkár  Sveinbjarnarson  faöir  hans  búið  og  peir  langfeðgar, 
afkomendur  Ásbjarnar  Össurarsonar,  bróðursonar  Ingólfs  (sbr. 
Landn.  í  ísl.  s.  1847  I,  320).  Hafa  sumir  peirra  eflaust  verið  auö- 
ugir  menn,  og  virðingamenn  miklir.  Árna  biskups  saga  (Bisks. 
I,  716)  segir  um  Haíur-Bjðrn,  að  enginn  maður  mátti  i  pann  tima 
))jafnast  við  hann  að  híbýlum  og  búi  sínu,  sá  scm  i  bóndatali 
var<(.  Bróðir  hans  var  Rimólfur  Styrkársson  ábóti  i  Viðey  (f 
1299).  Svo  segir  Arna  biskups  saga  beinhnis  og  Sturlunga  sömu- 
leiðis  (I.,  355),  en  í  ábótatölum  og  ritum  síðari  manna  er  hann 
jafnan  tahnn  Ólafsson,  sem  er  beinlínis  rangt,  enda  pekki  eg  ekki 
á  hverju  pað  er  bygt.  Pað  er  eins  og  menn  hafi  ekki  veitt  pess- 
ari  ættfærslu  í  Árna  biskups  sögu  eptirtekt,  og  í  registrinu  við 
Biskupasögur  1.  bindi,  er  Runólfur  ábóti  talinn  Ólafsson,  pvert 
ofan  í  heimild  sögunnar,  pví  að  pess  er  alls  ekki  getið,  að  peir 
hafi  verið  hálfbræöur  (sammæðra)  enda  tekur  Sturlunga  af  allan 
vafa  um  pað.  Hafur-Bjórn  var  tvikvæntur,  átti  hann  fyr  Yil- 
borgu  Porgeirsdóttur  frá  HoUi  undir  Ej'jaíjöllum  Grímssonar,  og 
var  son  peirra  Gissur,  en  siðar  átti  hann  Guðrúnu  Porláksdótt- 
ur,  sj'stur  Árna  biskups.  Porsteinn  var  laungetinn  son  Hafur- 
Bjarnar,  átti  hann  Vilborgu  Magnúsdóftur,  bróðurdóttur  Árna 
biskups  (Bisks.  I,  716)  og  er  ekki  ósennilegt,  að  herra  Grimur  lög- 
maður  hafi  verið  son  hans  (sbr.  H,  436).  Hafur-Björn  hefur  ef- 
laust  fengið  allmikið  af  auð  sinum  meö  Vilborgu  fyrri  konu 
sinni,  pvi  að  hún  hefur  áður  verið  gipt  Sighvati  anðga  Höskulds- 
syni  (sbr.  Bisks.  I,  702  og  Sturl.  I,  351)  og  var  son  peirra  Sigurdur, 
að  auknefni  seltjörn  (af  Seltjarnarnesi,  par  sem  hann  hefur  ver- 
ið  fæddur)  er  kvæntist  1276  Valgerði  Hallsdóttur,  sj'stur  herra 
T*órðar  á  Möðruvöllum  (Bisks.  I,  702),  og  var  son  peirra  Hallur  í  Dal 
(Stóradal)  undir  E^'jafjöllum.  Hafur-Björn  prestur  Grímsson,  er 
andaðist  1249  (ísl.  Ann.)  gæti  verið  móöuríaðir  Hafur-Bjarnar 
hins  auðga,  og  Grims  nafnið  par  komið  i  ættina.  Hvort  faðir 
hans  hafi  verið  sá  Grimur  Gissurarson,  er  dó  1191  (ísl.  Ann.)  skal 
ósagt  látið.  En  tæplega  getur  sá  Grímur  verið  =  Grímur  Giss- 
urarson,  móðurfaðir  Jörundar  biskups  (sbr.  ísl.  s.  1847  I,  359), 
Að  vísu  vita  menn  ekki,  hve  gamall  Jörundur  biskup  hefur  ver- 
ið,  er  hann  andaðist  (1313),  en  tæplega  hefur  hann  verið  fangt 
yfir  áttrætt  og  ekki  fæddur  fyr  en  um  1230.  Verður  pá  nokkuð 
tæpt,  að  móðir  hans  sé  fædd  um  1190  sé  Grimur  afi  hans  pessi 
sem  dejT  1191,  en  staðizt  getur  pað  pó. 

Gissur  Hafur-Bjarnarson  Stj'rkárssonar  og  Vilborgar  Porgeirs- 
dóttur,  bróðir  (sammæðra)  Sigurðar  seltjarnar  mun  hafa  búið  i 
Xesi  eptir  föður  sinn.  Hann  dó  1305  (Ísl.  Ann.).  Son  hans  var 
Styrkár  í  Nesi,  er  veginn  var  á  Uppstigningardag  1341  (ísl.  Ann.) 


87 

niönnum,  tel  eg  þá  eina   þeirra,  er  eg  hygg,  að  hafi  gegnt 
sýsluverkum  í  Kjalarnesþingi. 


MeÖ  honum  slitnar  karlleggur  þeirra  Nesmanna  frá  Ásbirni  Öss- 
urarsyni,  að  því  er  menn  vila.  t*að  er  að  vísu  ekki  ósennilegt, 
að  Margrét  Össiirardóttir,  kona  ívars  Hólms  eldra  Vigíússonar  (f 
1371)  hafi  verið  sonardóttir  Stjrkárs  ísbr.  II,  501 — 502  n.  m.),  en 
vissa  er  auðvitað  ekki  fyrir  þvi.  Hún  átti  Engey,  Laugarnes  og 
fleiri  jarðir  um  Suðurnes,  og  Vigfús  Hólm  sonur  hennar  bjó  um 
hrið  á  Bessastöðum. 

Um  ábúendur  í  Reykjavík  fram  á  15.  öld  er  litt  kunnugt,  og 
jarðarinnar  Rej'kjavikur  er  litt  getið  í  fornum  skjölum.  Par  var 
Jónskirkja  postula  en  Nikulás  kirkja  i  Nesi.  í  máldagaágripi  frá 
1367  (ísl.  Fornbréfasafn  III,  220)  er  sagt  að  kirkjan  i  Vik  eigi 
landið  að  Seli  og  i  máldaga  Oddgeirs  biskups  1379  (Fornbréfa- 
safn  III,  339 — 340),  er  meðal  annars  sagt,  að  hún  eigi  >>Vikurholt 
með  skóg  og  selstöðuw.  í  Vilkins-máldaga  1397  (Fornbr.safn  IV, 
109)  er  getið  um  Porlák,  er  þar  haíi  búið.  Siðar  hefur  jörðin 
Reykjavik  eða  nokkur  hluti  hennar  að  minnsta  kosti  komizt  i 
eign  Munkaþverárklausturs,  þvi  að  8.  janúar  1478  selur  Einar  á- 
bóti  ísleifsson  Árna  bónda  Höskuldssyni  20  hundruð  i  jörðinni 
(ísl.  Fornbréfas.  VI,  127—128).  Árni  var  son  Höskulds  i  Núpu- 
felli  og  víðar  Runólfssonar  á  Laugalandi  Sturlusonar  (sbr.  III, 
320—21,  323  n.  m).  Árni  mun  hafa  dáið  i  Núpufelli  1488,  en  ó- 
víst  er  að  hann  haíi  búið  nokkru  sinni  i  Reykjavik,  en  i  Engey 
virðist  hann  hafa  verið  fyrir  1470,  þvi  að  þar  er  gerð  skrá  yfir 
eignir  hans  27.  júlí  1471  (Fornbréfasafn  V,  625—626)  og  siglir 
hann  þá  at  landi  burt  til  Noregs.  Voru  þá  dætur  hans  Ragna  og 
Póra  ógiptar,  en  Anna  og  Oddný  giptar.  Ragna  Árnadóltir  gipt- 
ist  siðar  Porvarði  Steinmóðssyni,  er  verið  hefur  son  Steinmóðs 
ábóta  Bárðarsonar  i  Viðey.  Með  henni  fékk  Porvarður  þessi  20 
hundruð  i  Reykjavík,  er  Árni  faðir  hennar  hafði  keypt,  en  hann 
seldi  þau  aptur  22.  desember  1487,  Olafi  Asbjarnarsyni,  og  var 
bréf  um  það  gert  í  Viðey  2  árum  síðar  (1489)  sbr.  ísl.  Fornbréfa- 
safn  VI,  610—611).  Fyrir  þessi  20  hundruð  lét  Ólafur  hálía  jörð- 
ina  Búland  í  Skaptártungu  með  samþykki  Önnu  Snjólfsdóttur 
konu  sinnar,  er  hefur  verið  sonardóttir  Steinmóðs  ábóta  og 
bróðurdóttir  Porvarðar,  er  átti  Rögnu.  Hefur  þvi  ekki  áður  ver- 
ið  veitt  eptirtekt,  að  Snjólíur  þessi  er  sá  ábótason  úr  Viðey,  er 
getið  er  um  i  Biskupaannálum  Jóns  Egilssonar  (Safn  til  s.  ísl.  I, 
40)  að  hafi  fallið  í  bardaga  við  Englendinga,  og  borgaður  verið 
þrennum  manngjöldum.  Pað  hefur  þvi  verið  Steinmóður  ábóti, 
er  í  þessum  róstum  átti  við  Englendingana,  liklega  á  árunum 
1470—1480,  en  1481  andaðist  hann.  Espólin  (Árb.  II,  115—116)  heim- 
færir  wslagið  í  Viðeyw  til  1490  eða  þar  um  bil,  en  hyggur  þó,  að  það 
hafi  orðið  nokkru  fyrr.     Hvort  Porvarður  Steinmóðsson  hafi  bú- 


88 

Fyrir  utaii  hirðstjórana:    Arna  biskup    milda,  er    fékk 
hirðstjórn    1413    og    hafði    sér    sinn    fullmektugan    Björn 


iö  i  Reykjavik  er  óvíst,  en  Ólafur  Ásbjarnarson  lögréttumaöur 
bjó  þar  lengi,  og  lifði  ekki  allskamt  fram  yíir  1500.  Er  hans 
getið  i  bréfum  1505  (Fornbréfas.  VII,  801)  og  jafnvel  siðar.  Son 
hans  hefur  verið  Ólafiir  Ólafsson  lögréttumaður,  er  bjó  i  Reykja- 
vik  1505  (ísl.  Fornbrs.  VII,  754).  Um  sama  leyti  og  hann  virðist 
og  þar  haía  búið  Jón  Pálsson,  sbr.  landamerkjaskrá  i  ísl.  Forn- 
bréfas.  VII,  458,  sem  talin  er  frá  þvi  um  1500,  en  mun  vera  yngri 
eða  frá  1510 — 20.  Segjast  þeir  Jón  og  Ólafur  þá  vera  rúmlega 
fimmtugir  og  eru  þvi  fæddir  um  1460—70,  eptir  þvi,  hve  skráin  er 
gömul.  Ormur  Jónsson  sýslumaður,  er  bjó  i  Reykjavik  um  mið- 
bik  16.  aldar  (f  1564)  faðir  Narfa  og  Ögmundar,  er  þar  bjuggu 
eptir  hann,  hefur  annaðhvort  verið  sonur  þessa  Jóns  Pálssonar 
i  Reykjavik,  eða  Jóns  Ormssonar,  sem  kemur  allopt  við  bréf  i 
Viðey  fjTÍr  og  um  1500.  Hið  fyrra  er  þó  eins  sennilegt.  Ormur 
i  Vik  og  Jón  Pálsson,  afi  Orms  i  Eyjum,  er  voru  samtima  uppi 
haía  eflaust  verið  skyldir  og  sama  Orms  naínið.  Úr  þvi  kem- 
ur  fram  á  17.  öld  er  ábúendaröðin  á  heimajörðinni  Reykjavik 
nokkurnveginn  kunn,  en  þvi  verður  hér  að  sleppa.  Hversu  lengi 
atkomendur  Ingólfs  hafi  búið  i  Reykjavik  verður  ekki  séð.  Peir 
koma  IJtt  við  sögur,  úr  þvi  Pormóði  allsherjargoða  sleppir.  Por- 
móður  Skeiðagoði  afkomandi  hans  i  beinan  karllegg  virðist  hafa 
haft  mannaforráð  i  Arnessýslu,  en  að  hann  hafi  verið  faðir  O- 
lafs  totts  föður  Erlends  sterka  föður  Hauks  lögmanns,  eins  og 
sumir  hafa  ætlað  (sbr.  Ártiðaskrár  J.  P.  bls.  240 — 241)  er  all- 
hæpið  og  verður  ekkert  um  það  fullyrt  raeð  vissu. 

Haukup  Erlendsson 

lögmaður  hefur  að  sjálfsögðu  haft  sýsluvöld  um  Suðurnes  um 
1307.  Hann  kom  hingað  frá  Noregi  1306  og  sigldi  aptur  1308. 
Andaðist  i  Noregi  3.  júni  1334  (Sbr.  Lögmannatal  J.  S.  Safn  til 
s.  ísl.  II,  46—47). 

Gpímup  Þopsteinsson 

Iðgmaður  (sjá  hér  á  undan,  sbr.  II,  435 — 437)  fékk  1343  lén  um 
Vestfirðinga-  og  Sunnlendingafjórðung  allt  til  Helkunduheiðar 
(Skálholtsannáll:  G.  Storm  bls.  210). 

Holtl  Þopopimsson 

kom  út  1346  með  hirðstjórn  yfir  allt  ísland.  Andaðist  1348.  (Safn 
til  s.  ísl.  II,  616—617).    Mun  hafa  verið  norskur. 

Ólafup  BJapnapson 

hirðstjóri  1350 — 1353.  Drukknaði  erlendis  nieð  Guðmundi  Snorra- 
syni  1354.    (Hirðstjóraannáll:    Safn.  II,  617-618). 


89 

Einarsson  Jórsalafara  1413 — 1415,  þá  Björn  dó,  voru: 
Porsteinn  Ólafsson  hirðstjóri  1427 — 28,  Einar  Porleifsson 
1436—37—38,  dó  1463,  Torfi  riddari  Arason  1450—56, 
dó  1459,  Björn  riki  Porleifsson  1457  til  síns  dauða  1467. 
Porleifur  Björnsson  og  Ólöf  stóðu  fyrir  hirðstjórn  1468 — 
69,  Þorleifur  hirðstjóra  fullmektugur  1479,  Þorleifur  sami 
virkilegur  hirðstjóri  1479—1481,  1483. 

Einar  Þórólfsson. 

Ætt  hans  upp  eptir  er  mér  ókunn,  en  sumar  ættatöl- 
ur    segja,    að    Einar  hafi    verið    sonur    Þorleifs    hirðstjóra 
Björnssonar,  laungetinn^). 
Kona  hans    Katrín    dóttir  Halldórs  ábóta  á  HelgafelH 

1480 — 1509,  deyði  um  1511,  Ormssonar. 
Börn:  A.  Séra  Þórður  í  Hítardal  1526  og  fyr.      Hans 

fylgikona  Þuríður  stóra  Einarsdóttir,  börn: 

a.  Þórunn    fylgdi    séra    Finnboga    á    Hoíi    í 
Vopnafirði  fyrir  og  um  1535,  börn : 

aa.    Bjarni. 
bb.  Sturla. 
cc.    Gróa. 
dd.  Una. 
ee.    Margrét. 
ff.     Solveig. 

b.  Jórunn  kona  Þórðar  lögmanns  Guðmunds- 
sonar  (sjá  Borgarfjarðarsýslu), 


Ívar  Vigfússon  Hólmur  eldri 

koin  út  1352  með  Gyrð  ívarssyni  Skálholtsbiskupi  og  hafði  þá 
fengið  sýslu  frá  Pjórsá  aiistan  og  um  alla  Vestíirði  (Gottskáls- 
annáll)  sbr.  II,  257.  1353  hefur  hann  liklega  siglt  aptur,  pví  að 
1354  kom  hann  út  með  kongsvald  (p.  e.  hirðstjórn)  um  allt  ís- 
land;  hafði  pau  völd  á  hendi  til  1357.  Andaðist  1371.  Átti  Mar- 
gréti  Össurardóttir  (sjá  hér  áður). 

Vigfús  Ivarsson  Hólmur 

hirðstjóri  frá  pví  um  1390—1415,  dó  um  1419.  (Sbr.  ísl.  Fornbrs. 
IV,  530-531). 

1)  Petta  er  á  engu  byggt.    Um  Einar  Pórólfsson  og  ættmenn 
hans  sjá  III,  254—257. 


90 

B.  Þorleifur  á  Hofsstöðum  Einarsson^),  átti 
Kristínu  dóttur  ríka  Torfa  sj'slumanns  í 
Klofa  Jónssonar,  börn : 

a.  Séra  Árni-). 

b.  Sigurður. 

c.  Ormur  á  Knerri. 

C  Orraur,  veginn  í  Viðe}^  1518  af  Erlendi  (seinna 
lögmanni)  Þorvarðssj'ni,  átti  Ragnheiði  dótt- 
ur  Þorvarðar  lögmanns  Erlendssonar  (sjá 
Arnesþing).  Ormur  bjó  í  Saurbæ  á  Kjal- 
arnesi.     Börn: 

a.  Halldór  átti  Þórdísi  Ej-jólfsdóttur  mó- 
kolls,  börn: 

aa.    Eyjólfur  sýslumaður  (sjá  Rangárþing). 
bb.  Valgerður    átti    séra    Jón    í  Stafholti 

1571,  son  Egils  Jónssonar  á  Ingjalds- 

hóH. 

b.  Sesselja  Ormsdóttir  átti  Odd  1  Öskjuholti 
Tómasson  á  Borg  Oddssonar  Sigurðsson- 
ar,  þ.  b.: 

aa.    Bjarni    á  Skarði  á  Skarðsströnd    (sjá 

Dalasýslu). 
bb.  Ragnhildur  átti  fyr  Jón  á  Borg  Þórð- 

arson  á  Stað  í  Súgandafirði  og  börn. 
cc.    Ingibjörg. 
dd.  Katrín. 

c.  Málfríður  Ormsdóttir  (al.  Margrét). 

D.  Ingunn    Einarsdóttir  átti    Gísla    Jónsson    á 
Anastöðum  og  Tjörnum,  þ.  b.: 
a.  Séra    Jón    gamH    Adam    á    Staðarbakka. 

Fylgikona  Björg,  þ.  b.; 

aa.    Sigurður. 

bb.  Ingunn. 

cc.    Björn. 

dd.  Gottskálk. 


1)  Sjá  um  Porleií  sýslumann  á  Hofstöðum  III,  22—23  n.  ra. 

2)  í*etta  er  skakkt.    Porleifur  átti  vist  engan    son    með    þvi 


nafni. 


91 

ee.    Gísli,  var  laungetinn. 

b.  Einar  átti  Sigríði  Þórarinsdóttur,  börn: 
aa.    Gísli  á  Ánastöðum. 

bb.  Ingveldur. 

Ingunn  átti  svo  séra  Þorstein  í  Miklagarði 
Olafsson  prests  í  Grímstungum  Hallssonar 
prests  i  Höfða  Ólafssonar,  Þriðji  maður 
hennar  var  Einar  Bessason,  þ.  b.: 

c.  Árni. 

d.  Jón. 

E.  Ragnhildur  Einarsdóttir  átti  Jón  ríka  á 
Hvanneyri  Þórðarson  frá  Borg^),  þ.  b.: 

a.  Sigríður  átti  Bjarna  Þorleifsson  frá  Stóra- 
Skógi  Guðmundssonar  Andréssonar,  þ.  b. : 
aa.    Þorleifur^). 

bb.  Þórður,  dó  barnlaus. 

b.  Séra  Eiríkur  í  Reykholti  um  1547,  börn: 
aa.    Séra  Magnús  faðir  séra  Jóns  á  Hesti 

og  hans  systkina,   telst  í  sumum  ætt- 
um  bróðir  séra  Eiríks  í  Reykholti^), 

bb.  Einar. 

cc.    Sesselja. 

dd.  Ásta. 

F.  Þórunn  Einarsdóttir  átti  fyr  Jón  Torfason, 
b.laus.  Svo  Björn  Jónsson  á  Eyvindará 
eystra,  börn: 

a.  Jón  átti  dóttur  Eiríks  Árnasonar,  barnlaus. 

b.  Þórður  á  BustarfelH  átti  Guðlaugu  dóttur 
Eiríks  sýslumanns  Árnasonar,  þ.  dóttir: 
aa.    RagnhilduráttiBjörn  s^^slumann  Gunn- 

arsson  (sjá  Múlaþing). 

Einar  Þórólfsson  bjó  á  Hofsstöðum,  var  stórbóndi,  og 

gerðist    umboðsmaður    hirðstjórans    Ambrosíusar    IHiqvod 

1491 — 2 — 3.      Hefur  hann  þá  Hklega  haft    yíirumsjón    eða 

sjálfur  haldið  GuHbringusj'shi  og  fleiri  sýskir.     Aptur  gerð- 


1)  Sbr.  III,  402—403. 

2)  II,  285. 

3)  Þaö  er  réttara,  sbr.  III,  257.    Magnús  var  ekki  prestur. 


92 

ist  Einar  umboðsmaðiir  hirðstjórans  Hans  Ranzows  1510 — 
11,  þvi  1511  kvittar  Einar  Björn  á  Reykhólum  Þorleifs- 
son  fyrir  skreiðargjald  nokkuð  til  Diðriks  Pinnings.  Eng- 
ar  dóm.araaðgerðir  hef  eg  séð  eptir  Einar.  En  að  hann 
hafi  sem  umboðsmaður  haft  víða  sýsluvöld  þau  árin  er 
Hklegt.  Einar  var  maður  auðugur  og  haldinn  höfðingi  á 
sinni  tíð.  — 

Vigfus  Erlendsson. 

(Sjá  um  hann  við  Rangárþing).  Hann  gerðist  hirð- 
stjóri  árin  1507 — 8 — 9,  og  hefur  hann  þá  hklega  setið  á 
Bessastöðum  og  sjálfur  haldið  Kjalarnesþing  ásamt  fleirum 
sýslum,  því  optast  höfðu  umboðsmenn  sjálfir  að  minnsta 
kosti  Gullbringusýslu,  þó  þeir  létu  aðra  tíðum  vera  sína 
umboðsmenn. 

Eptir  Vigfús  finn  eg  ekki  íslenzka  hirðstjóra  eða  þeirra 
umboðsmenn  utan  áðurnefndan  Einar  Þórólfsson  1511  og 
Ögmund  biskup  1531 — 1536,  að  nokkru  leyti  af  sjálfboðn- 
um  myndugleika,  annaðhvort  sem  hirðstjórar  eða  þeirra 
umboðsmenn.  En  hverjir  þá  voru  sem  sveinar  þeirra  í 
Kjalarnesþingi  finn  eg  ekki. 

Þorvarður  Erlendsson. 

(Sjá  uni  hann  við  Arnesþing  og  Vöðluþing).  1505 
kallast  hann  sýslumaður  í  Kjalarnesþingi  og  lætur  þar 
ganga  dóm  um  vígsbætur^), 

Jón  Árnason 

nefnist  sýslumaður  í  Gullbringusýslu  í  dómsbréfi  1535  um 
að  hálf  veiðin  i  Elliðaá  tilheyri  Viðeyjarklaustri-). 


1)  Sbr.  Fbrs.  VII,  800—802  (Varmárdómur). 

2)  Bréf  petta  er  gert  i  Laugarnesi  föstudaginn  eptir  Katrinar- 
messu  (26.  nóv.)  1535  eptir  dómnefnu  Alexiusar  ábóta  og  skipun 
Ögmundar  biskups  (Á.  M.  238  4^  fol.  18b).  Par  er  Jón  Árnason 
beinlinis  nefndur  wsýslumaður  i  Gullbringusýsluw.  í  bréfi  gerðu 
i  Hafnarfirði  23.  júní  1536,  skrifuðu  i  Vik  á  Seltjarnarnesi  7.  júH 
s.  á.  um  jörðina  Hlið  í  Eystrihrepp,  er  nefndur  Jón  bóndi  Arna- 
son,  sem  eflaust  er  sami  maður  og  Jón  Arnason  sýslumaður. 
Hann  mun  og  koma  optar  við  bréí  um  pessar  mundir.  Hefur 
liklega  verið  af  ætt  peirra  Xcsniaiina. 


93 

Diðrik  von  Mynden^. 

Hann  var  danskur,  hafði  j'misleg  umboð  á  Bessastöð- 
um  frá  1529.  Honum  veitti  hirðstjóri  Claus  v.  Mervitz 
6.  nonas  júlii^)  1539  sitt  fullt  umboð  yíir  íslandi,  befalar 
honum  klaustrið  í  Viðey,  svo  sem  réttum  ráðsmanni  garðs- 
ins  á  Bessastöðum,  og  veitir  honum  og  unnir  kongsins 
sýslu  Gullbringuna^),  svo  sem  fullmektugum  sj'slumanni 
ber  að  hafa  allt  til  næsta  Öxarárþings.  Hann  var  veginn 
1539  (sjá  Hirðstjóraannál  og  Arbækur). 

Pétur   Einarsson. 

Faðir:  Séra     Einar    á     Staðarstað     Ölduhryggjarskáld 

Snorrason  ofíicialis  millum  GilsQarðar  og  Botns- 
ár  í  Hvalfirði;  hafði  hann  tekið  Staðarstað  fyrir 
1500,  en  sleppti  honum  til  Marteins  sonar  síns 
nálægt  1536,  deyði  sjálfur  1538. 

Móðir:  Ingiríður  Jónsdóttir,  systir  Stefáns  biskups.  Ingi- 

ríði  hafði  fyr  átt  Jón  smiður  Auðunnarson  á 
Öndverðarnesi.  Erlendur,  Nikulás  og  Magnús 
voru  þeirra  börn,  en  með  Einari  presti  átti 
Ingiríður  Martein  biskup,  Pétur,  Brand,  Niku- 
lás,  Þorvarð,  Guðrúnu  og  Guðlaugu,  sem  gipt- 
ist  enska  Robert. 

Kona:  Ingiríður,  (systir  Daða  í  Snóksdal),  Guðmunds- 

dóttir  Finnssonar  á  Ökrum  syðra,  er  kallaður 
var  Laga-Finnur.  Ingiríður  hafði  áður  fylgt 
Ólafi  presti  í  Hjarðarholti,  er  seinna  varð  Stranda- 
sýslumaður  (sjá  þar). 

Barn:  A.  Katrín  átti  Asgarðs-Teit  (sjá  Dalasýslu)*). 

Pétur  Einarsson    er  borinn  um  1514;  ólst    hann    upp 

með  föður  sínum,    en    fór  utan  til  Danmerkur  1530  og  til 


1)  Sumstaðar  nefndur  ))van  Mindenc  eða  ))van  Minnenw,  sem 
€f  til  vill  er  réttara. 

2)  P.  e.  2.  júli. 

3)  Paö  mun  vera  i  fyrsta  skipti,  sem  þetta  nafn  Gullbringur 
kemur  fyrir  í  bréfum.  GuUbringusýsla  er  nefnd  í  bréfinu  1535. 
(Sjá  aths.  hér  á  undan  bls.  92). 

4)  II,  642—645. 


94 

Wzkalands,  numdi  þar  Lutheri  kenningar  að  menn  meina. 
Kom  út  1535,  þá  völd  Ögmundar  biskups  voru  sem  mestr 
flykktust  ungir  og  efnilegir  menn  þá  til  biskups  Ögmund- 
ar,  sem  hafði  um  þau  ár  mest  riki  hér  á  landi,  veitti  léni 
þeim  hann  vildi,  og  gaf  gjaíir  mörgum  þeim,  er  manns- 
mót  var  að  til  að  gera  þá  skuldbundna  sér.  Pétur  gaf 
sig  til  Ögmundar  biskups  þá  út  kom,  því  hann  áleit  það 
næsta  veg  til  valda;  var  og  biskup  til  hans  allvel.  Vegna 
yfirdrottnunar  biskups  undi  Pétur  ekki  þar  yfir  2  ár  og 
gaf  sig  úr  hans  þjónustu  1537. 

Þá  var  Claus  von  Mervitz  hér  hirðstjóri  og  gaf  Pétur 
sig  til  hans,  og  þá  hirðstjórinn  fór  utan,  setti  hann  aptur 
umboðsmann  sinn  Diðrik  af  Mynden,  og  fékk  honum  Pét- 
ur  til  styrktarmanns  1538;  meinast  þá  að  Pétur  liafi  fyrst 
haft  Kjalarnesþing  í  Diðriks-umboði  og  gefið  honum  á- 
vísun  yfir  Viðeyjarklaustursjarðir,  sem  ráða  má  af  bréfi 
Ögmundar  biskups,  að  liann  hafi  verið  skrifari  þeirra 
dönsku: 

))En  sakir  þess,  að  þú  Pétur  Einarsson,  hefur  roíið 
þessa  trúlofun  við  oss,  og  samnetjast  þessum  bannsettum 
mönnum,  sem  svoddan  ógerninga  liafa  gert  þvert  á  móti 
guðs  lögum  og  lands.  Hér  með  liefiir  þú  skrifað  umboðs- 
bréf  yfir  Viðeyjarklaustur  og  öllum  þess  peningum,  þvert 
á  móti  guðs  lögum  og  manna,  því  setjum  vér  þig  í  liið 
sterkasta  bann  og  forboð,  og  fyrirl)jóðum  þér  að  hafa 
nokkra  handtéring  með  annað  kristið  fólk  fyr  en  þú  kem- 
ur  til  .  .  og  yíirbótar((^). 

1539,  þá  Alexíus  ábóti  í  Viðey  hafði  heiman  riðið  í 
fardaga-úttekt,  og  fátt  manna  var  eptir  í  klaustrinu,  kom 
Diðrik  með  alla  sína  menn  á  livítasunnumorgun  um  sól- 
arupprás  til  Viðeyjar,  barði  og  lirakti  lieimamenn  og  rak 
þá  á  braut,  settist  sjálfur  í  klaustrið;  var  þar  rænt  20 
kúm,  120  ám,  80  hestum  íiska  og  mörgu  öðru.  Þar  eptir 
fór  Diðrik  austur,  og  ætlaði  að  taka  klaustrin,  en  í  þeirri 
ferð  var  Diðrik  veginn  með  öllum  fylgjurum  sínum.  Ekki 


1)  )>Peir  sem  gáfu  sig  til  biskups  þjónustu  uröu  að  vinnaeið,. 
að  hlýðnast  öUum  skipunum  biskups,  og  ei  frá  honum  fara  án 
hans  lcyfis,  par  til  miðar  áður  ritað«.  (Atliugasemd  Boga  Bene- 
diktssonar).  — 


95 

var  Pétur  þá  í  þeirra  flokki,  og  óvíst  er,  hvort  hann  næsta 
árið,  1540,  hefur  haldið  lénum  sínum,  því  ríki  bisk- 
upa  var  þá  svo  mikið,  að  þeir  létu  dæma  hirðstjórann 
frá  embætti  sínu,  og  hafa  þá  sjálfir  ráðið  flestum  lénum. 
Snemma  vors  1541  kom  út  Kristopher  Hvitfeld  með  tvö 
herskip,  lét  fanga  Ögmund  biskup,  setti  Pétur  Einarsson 
til  kongsfógeta  og  lét  hann  hafa  kongsumboð  yfir  allt 
land,  og  var  liann  harður,  að  halda  öllum  þeim  jörðum 
undir  konung,  sem  Ogmundur  biskup  hafði  bæði  með 
réttu  og  röngu  undir  sig  tekið.  Eptir  það  Claus  Mervitz  hafði 
tekið  Viðeyjarklaustur,  fór  Pétur  utan  haustið  1539,  kom  út 
1540,  ætlaði  þá  Ögmundur  biskup  að  bannsetja  Pétur,  en 
kom  því  ei  við,  þá  Pélur  var  utan  farinn,  hafði  og  öðru 
að  gegna,  þá  Pétur  kom  út.  Eplir  skipun  tók  Pétur  Við- 
eyjarklaustur  1542,  með  þess  jörðum  undir  konung,  bjó 
hann  sjálfur  í  Viðey  og  lét  niður  rífa  klausturhúsin  og 
gerði  þar  kamar  svoleiðis,  að  ræsið  frá  honum  lá  til 
kirkjugarðsins;  gerði  sem  mest  til  vanvirðu  hinum  forna 
sið,  en  styrkti  af  alefli  nj'ja  siðinn,  færði  og  Lúthers 
fræði  til  íslands. 

1542  eða  1543,  (sem  aðrir  meina),  tók  Pétur  Helga- 
fellsklaustur,  og  var  það  afhent  Daða  sýslumanni  í 
Snóksdal  Guðmundssyni  fyrir  lítið  afgjald.  Pétur  hafði 
þá  margt  að  annast,  1548  gerðist  Pétur  ráðsmaður  i 
Skálholti,  þá  Marteini  biskupsefni  var  það  afhent;  þar  af 
setti  Jón  biskup  Arason  usa  við  honum,  að  hann  varði 
Skálholt  fyrir  biskupi  og  sonum  hans. 

1550  fór  hann  utan  og  kom  út  1551  með  Otta  Stígs- 
syni  og  var  1551  í  Oddeyrardómi  og  þá  enn  fógeti.  Frá 
1541  til  1545  mun  hann  í  sífellu  hafa  haldið  Kjalarnes- 
þingtil  þess  Eggert  við  tók.  1552-tók  hann  Reynistaðar- 
klaustur  með  16  rd.  specie  afgjaldi  og  að  fæða  nunnurn- 
ar.  Hann  frásagði  sér  það  klaustur  1553.  Um  1554  keypti 
hann  Arnarstapa,  settist  þar  að  og  húsaði  þar  mjög  vel. 
1560  tók  hann  Þórnesþing  (Snæfellsnes-,  Hnappadals-  og 
Dalasj'slur)  og  1561  Helgafellsklaustur.  í  Dalas}^slu  var 
Eirikur  í  Ásgarði  hans  umboðsmaður  1562.  Eptir  marg- 
falt  andstreymi  og  stundum  með  óréttvísri  aðferð  fyrir 
Dani,    var   hann    áklagaður   og  frá    öllum    völdum    settur 


96 

1563,  Fundu  þeir  margt  til  um  hans  aðgerðir.  Þó  var 
það  helzta,  að  hann  hefði  logið  út  frá  konungi  Arnarstapa, 
einhverja  beztu  plógsjörð,  fyrir  ekkert;  var  gerð  þar  um 
svo  mikil  gangskör,  að  Pétri  var  ekki  óhætt.  Bað  þá  Mar- 
teinn  bróðir  hans  og  fleiri  honum  friðar,  og  með  því  hann 
réði  það  af,  að  taka  prestsvígslu  að  Hjarðarholti  í  Dölum, 
slapp  hann  frá  föngun,  en  Stapi  var  af  honum  tekinn.  Þó 
fyrir  góðra  manna  tillögur  var  honum  gefm  Elliðaey  1565 
fyrir  húsabyggingar  á  Arnarstapa.  1564  gerðist  Pétur 
prestur  að  Hjarðarholti;  var  hann  þá  orðinn  sjóndapur  og 
brúkaði  gleraugu;  þótti  það  hér  á  landi  nj-ung. 

Sumir  rita,  að  Pétur  hafi  verið  sextugur,  þá  hanntók 
vígslu,  aðrir  að  hann  hafi  verið  fimmtugur  og  það  meina 
eg  sannara.  Hafði  hann  þá  týnt  helgum  fræðum,  en  var 
þó  þar  eptir  við  prestskap  í  14  ár;  því  hann  numdi  til 
hHtar,  svo  ei  var  yíir  klagað.  Prestsembættisverkum  og 
Hjarðarholti  sleppti  hann  eptir  sumra  sögn  1578.  En 
prestaannáll  telur  hann  hafa  prestakallinu  haldið  til  þess 
1581.  Pétur  var  prófastur  yfir  Vestfjörðum  og  visitator 
biskups  Gísla  1580.  Ei  íinn  eg  ritfært  nær  Pétur  deyði, 
en  ráða  er  að  hann  hafi  lifað  1581.  Pétur  hafði  verið  við 
margt  brugðinn  og  mesta  mikilmenni  af  sjálfum  sér;  hann 
hefur  og  verið  vitur  maður.  Honum  er  eignuð  svo  köll- 
uð  Pétursorða,  er  hann  skyldi  hafa  sett  í  Skálholti,  þá 
hann  var  þar  ráðsmaður. 

1550  ritaði  kongur  Friðrik  þriðji  Pétri  og  Daða,  að 
taka  biskup  Jón,  og  1551  skipar  kongur  Pétur  til  fógeta 
f\TÍr  norðan  og  umsjónarmann  Hólastóls. 

Erlendur   Þorvarðsson. 

(Sjá  Árnesþing).  ^leinast  Erlendur  hafi  haldið  1544 
Kjalarnesþing  eða  haft  þar  dómaraembætti  í  Gullbringu- 
sýslu  téð  ár,  þó  ei  fullvíst^). 

Eggert   Hannesson. 
Faðir:  Hannes    hér  hirðstjóri  1515 — 1524,    (en    ásamt 


1)  Hann  lét  dóm  ganga  á  Býjaskerjum  11.  sept.  1539  um  yfir- 
gang  enskra  manna  á  íslandi,  en  það  getur  vel  veriö  lögmanns- 
dómur. 


97 

Tyla  1518 — 1522),  son  Eggerts  Eggertssonar 
riddara  og  lögmanns  í  Víkinni  í  Noregi.  Hann 
var  lendur  maður  og  lögmaður  í  Víkinni  í  Nor- 
egi;  var  fyrir  óvenjulega  framgöngu  mót  svensk- 
um  af  kong  Hans  með  aðalsfríheitabréíi  dat. 
Nyborg  1488  gerður  riddari  fyrir  sig  og  sína 
erfingja  með  skjöld  og  hjálm.  Var  á  hjálmin- 
um  hálfur  einhyrningur  í  blám  feldi  og  eins  á 
skildinum.  Hannes  hirðstjóri  hélt  þeim  frí- 
heitum.  Er  því  furða,  að  dótturson  Eggerts, 
Jón  sýslumaður  eldri  Magniisson,  sótti  um  og 
fékk  kongs-staðfesting  1620  upp  á  aðalsbréf 
Björns  riddara  Þorleifssonar.  Þetta  aðalsbréf 
staðfesti  Kristján  þriðji  í  Flensborg  anno  1551 
við  sonarson  hans  Eggert  Hannesson.  Hannes  fór 
utan  nálægt  1530  með  konu  sína  Guðrúnu  og  sum 
börnin,  og  dó  um  1532.  x\ðrar  sagnir  eru,  að 
Hannes  hafi  fundizt  dauður  í  náðhúsinu  á 
Bessastöðum,  og  að  Tyle,  sem  fyr  var  hirðstjóri, 
(hvern  Hannes  lét  vega  fjTÍr  rán),  haíi  honum 
að  bana  orðið.  Hafi  Hannes  dáið  sem  fyr  segir, 
hefur  hann  þá  verið  kominn  frá  Hamborg. 

Móðir:  Guðrún  dóttir  Björns  s\'slumanns  í  Ögri  Guðna- 

sonar  s^'slumanns  .lónssonar  sj'slumanns  As- 
geirssonar;  nefnd  Guðrún  giptist  fyrst  Bjarna 
Andréssyni  Guðmundssonar,  og  átti  með  hon- 
um  eina  dóttur,  Solveigu  (sjá  Dalasýslu).  Hann- 
esar  og  (iuðrúnar  börn  voru:  1.  Kggert.  2. 
Björn.  3.  Hannes.  4.  Katrín.  5.  Margrét.  6.  Guðrún. 
Eptir  dauða  Hannesar  kom  Guðrún  út;  bjó 
þar  eptir  lengi  á  Núpi  i  Dýrafirði  og  deyði  þar 
1563  á  74.  aldursári. 

Kona  fyrsta:  Sigríðin-  dóttir  Þorleifs  s\'slumanns  Grímsson- 
ar  á  Möðruvöllum.  Þau  áttu  saman  nokkur 
börn.  Sumir  skrifa,  að  Eggerl  og  Sigriður  hafi 
gipzt  1551.  Eggert  taldi  sér  til  giptingar  3  hndr. 
hndr.  og  26  hndr.  betur.  Sigríður  deyði  1554  af 
i)arnsförum,  og  siðan  börn  þeirra,  sem  þá  voru 
á    líli.      Erfði  svo  Eggert  þau  börn  sín. 


98 

Hjákona  Eggerts,  sem  hann  hélt  við,  áður  en  hann  gipt- 
ist  sinni  fyrstu  konu,  var  Sesselja  Jónsdóttir 
Þorhjarnarsonar  frá  Sæbóli^)  vestra.  Nokkrir 
segja  hann  hafi  gipst  téðri  Sesselju  eptir  dauða 
Sigríðar  fyrstu  konu  sinnar,  því  kongsbréf  fékk 
hann  1564  til  að  mega  giptast  henni,  en  hún 
dó  af  barnsförum  nokkru  seinna.  1556  aíleysir 
GísH  Jónsson,  síðar  biskup,  Eggert  fyrir  barn- 
eignir  hans  með  Sesselju. 

Það  er  sögn,  að  1546  hafi  Eggert  haldið  Isa- 
Qarðarsýslu  og  ferðast  um  hana;  gisti  á  Sæbóli 
hjá  Jóni,  sem  þar  bjó.  Hans  yngri  dóttir  Sess- 
elja  var  þá  heima,  en  Ragnhildur  komin  til 
séra  Þorleifs  á  Reykhólum.  Sesselja  hafði  verið 
fríð  og  mannvænleg.  Hafi  Eggert  látið  hana 
hvíla  hjá  sér  og  tekið  hana  með  sér  suður,  þá 
hann  hélt  Kjalarnesþing;  hafi  hann  átt  með 
henni  Ragnheiði  1548  og  Björn  um  1549;  giptst 
svo  Sigríði  um  1551,  hún  dó  1554.  í  millitíð 
átti  Sesselja  barn  með  Guðna,  svo  með  Egg- 
ert  1556.  —  Þá  Eggert  giptist  Sigríði  Þorleifs- 
dóttur,  sló  Sesselja  sér  saman  við  Ara  Þormóðs- 
son  og  átti  barn  með  honum.  Hann  Aar  ná- 
skyldur  Eggert.  Því  hélt  Eggert,  að  hann  mætti 
ei  ekta  Sesselju;  tók  hana  þó  til  sín  eptir  dauða 
Sigríðar  1555  og  sótti  um  kongsleyíi  1558  að 
ekta  hana;  dró  þó  að  giptast  henni.  Sesselja 
vildi    sem  fyrst  ekta  Eggert,  en  hann    dró    það 


1)  í  ísl.  sagnaþáttum  I,  45—51  (sérprentun  úr  Þjóöólíi),  er  frá- 
sögn  um  pað,  hvernig  Eggert  komst  i  kynni  við  Sesselju,  og  er 
sennilegt,  að  hún  sé  sögulega  rétt.  Sigurður  Ormsson  (sbr.  III, 
19)  sá  er  meðgekk  börn  þau,  er  Eggert  átti  með  Herdisi  Þor- 
leifsdóttur,  átti  Guörúnu  dóttur  Eyjólfs  Jónssonar  á  Hjalla  og 
Asdisar  Pálsdóttur,  systur  Ögmundar  biskups.  Það  sést  af  bréf- 
um,  svo  að^það  er  rétt,  sem  segir  i  ísl.  sagnaþáttum  bls.  52,  að 
Sigurður  hafi  átt  systurdóttur  Ögmundar  biskups,  en  þá  er  eg 
reit  aths.  við  III,  19,  var  mér  ekki  kunnugt  um  nafn  konu  Sig- 
urðar  Ormssonar.  Pað  er  þessi  Guðrún,  sem  séra  Jón  Egilsson 
getur  um  i  Biskupaannálum  (Safn  til  s.  ísl.  I,  74),  en  segist  ekki 
numa  nafn  hennar. 


99 

til  þess  hún  var  komin  að  falli;  því  sagði  Sess- 
elja  við  hann:  wVar  nú  belra  en  áður?((  Sumir 
segja,  að  Sesselja  hafi  legið  á  barnssæng,  þá 
Eggerl  giptist  henni.  Sagt  er,  að  Eggert  hafi 
haldið  heimihsprest,  er  þá  var  venja  ríkra. 

Systur  Sesselju  voru:  Ragnhilduri),  barnamóðir 
séra  Þorleifs  á  Reykhólum  og   Guðlaug,  barna- 
móðir  séra  Indriða  í  Kálfanesi. 
Börn:  A.  BJörn  dó  utanlands  ógiptur.     Skaut  sig  í  hel 

af  óvilja.  Launson  hans: 
a.  Olafur  átti  Ingveldi  dóttur  Þorláks  sýslu- 
manns  Einarssonar  (sjá  ísafjarðarsýslu). 
Eggert  lögmaður  Hannesson  gaf  afkom- 
endum  Björns  í  löggjöf :  Lambeyri,  Suð- 
ureyri  og  hálfan  Sellátur  í  Tálknafirði. 

B.  Þorleifur  fór  utan,  þá  hann  var  á  unga  aldri. 
Spurðist  aldrei  til  þess  skips. 

C.  Jón  kallaður  Murti,  vænn  maður,  kom  sér 
vel.  Hann  vó  Jón  Grímsson  í  Síðumúla  1570, 
varð  því  útlægur;  fór  til  Hamborgar,  gipt- 
ist  þar  og  átti  2  sonu:  Arna  og  Eggert,  sem 
aldrei  komu  til  íslands.  Jón  tjáist  að  hafa 
orðið  bráðkvaddur,  þá  hann  var  að  telja  fisk. 

D.  Ragnheiður  átti  Magnús  sýslumann  Jóns.«ion 
í  Ögri  og  Bæ  (sjá  Barðastrandars\^slu). 

Kona  þriðja  Eggerts  var  Steinunn  Jónsdóttir,  barnamóðir 
séra  Björns  Jónssonar  biskups  Arasonar.  Þau 
voru  barnlaus  og  skildu. 

Ragnhildur  Jónsdóttir,  systir  Sesselju  barna- 
móður  Eggerts  lögmanns,  hafði  verið  að  ráði 
með  séra  Porleifi  á  Re^^khólum  Björnssyni  og 
átti  með  honum  dóttur,  sem  hét  Herdís.  Hún 
fór  á  unga  aldri  til  Eggerts  lögmanns;  átti  þar 
dóttur  að  nafni  Sesselju.  Var  hún  nefnd  Sig- 
urðardóttir  og  giptist  seinna  Bjarna  á  Brjáns- 
læk,  syni  séra  Björns  á  Melstað  Jónssonar  bisk- 
ups  Arasonar.  Fastnaði  Biarni  Sesselju  Eggerts- 
dóttur;  er  ekki  getið,  að  Eggert  lögmaður  hafi 
haft    á  móti  því  (sjá  þeirra  börn  við    Stranda- 


1)  Þetta  raun  ekki  rélt  (sbr.  II,  595). 


100 

sÝslu).  Herdís  átti  seinna  Jón  Tindsson;  gaf 
séra  Þorleifur  dóttur  sinni  Miðhús  í  heiman- 
mund,  og  fól  Eggert  lögmanni  umsjón  hennar 
og  annara  barna  sinna  fjárforræði. 

Eptir  það  Eggert  var  farinn  til  Hamborgar, 
er  mælt  hann  hafi  gipt  sig  konu,  sem  haíi 
heitið  Arnguður,  og  þau  hafi  ei  átt  börn.  — 
Eggert  var  borinn  nálægt  1518;  ólst  upp  með  foreldr- 
um  sínum  og  fór  utan  með  þeim  1520.  Kom  út  með 
móður  sinni  1531,  og  var  þar  eptir  opt  í  förum.  Var  hjá 
Gissuri  biskupsefni  1538  og  fór  utan  með  honum  1539,  og 
með  Gissuri  biskupi  var  hann  utanlands  1542.  Varð  þén- 
ari  og  skrifari  Kristófers  Hvítfelds  og  fór  með  honum  ut- 
an.  Varð  1544  áhangandi  Otta  Stígssyni.  Það  er  mein- 
ing,  að  hann  hafi  tekið  Kjalarnesþing  eptir  Pétur  Einars- 
son,  því  ritfært  er  hann  hafi  haldið  Gullbringusj'slu  1545, 
(en  Pétur  þá  Kjsarsýslu).  Hélt  Eggert  þá  og  Bessa- 
staði;  hafði  bú  í  Viðey,  lét  Sesselju  fylgikonu  sína  vera 
þar  fyrir  búi,  en  sjálfur  bjó  Eggert  í  Nesi  við  Seltjörn  1551. 
í  dómi  þeim,  er  hann  1552  lét  ganga  á  alþingi  um  bana 
nienn  Kristjáns  skrifara,  kallast  liann  kongsumboðsmaður, 
fógeti  og  liöfuðsmaður  yíir  allt  Island.  Var  hann  þá  í 
miklum  uppgangi;  er  og  ritað  liann  haii  lialdið  jafnframt 
þessu  Þorskafjarðarþing,  og  haft  Björn  i)róður  sinn  þar 
fyrir  umljoðsmann.  Það  er  víst,  að  1548  liélt  liann  Þorska- 
íjarðarþing  (Barðastrandar-  og  Isafjarðarsýslur),  því  hann 
lét  þar  þá  dóm  ganga,  og  annan  fyrri,  1545,  á  Mosvöllum 
yíir  þvi,  að  þeir  l)ræður  Olafur  og  Sigmundur  Gunnars- 
synir  fóthjuggu  Brvnjóif  Jónsson;  urðu  þeir  litlægir  etc. 
Þó  segir  sumstaðar,  að  sá  dómur  liaíi  ei  fram  farið  fyr 
en  1548.  Þetta  ár,  1548,  var  Ragnheiður  dóttii-  lians  bor- 
in  í  Viðey.  1550  fór  Eggerl  utan,  en  setti  umlioðsmenn 
yfir  léni  sín.  1551  kom  hann  út,  og  ^ar  af  konungi  gerð- 
ur  umboðsmaður  liirðstjórans  Páls  Hvítfelds;  hélt  hann 
þeim  völdum  til  1554  ásamt  Þorskafjarðarþingi.  1554 
fluttist  hann  frá  Xesi  að  Saurbæ  á  Rauðasandi,  en  hans 
umboðsniaður  Björn  bróðir  hans  ætlaði  að  flytja  frá  Saur- 
])æ  að  Nesi  sjóveg  og  týndist  í  þeirri  ferð.  Björn  hafði 
þá  haldið   Hvanim    í  Hvanmissveit  riini  4  ár    af    tiUilutun 


101 

Daða  sj'slumanns  í  Snóksda),  sem  sleppti  honum  1550,  þá 
hann  tók  Staðarhól.  Björn  átti  Þórunni  dóttur  Daða  (sjá 
þeirra  afkomendur  við  Snæfellsnessj^shi).  Flest  börn  Björns 
voru  annarsstaðar  að  fóstri  og  tj^ndust  því  ekki  með  þeim 
hjónum. 

1558,  þá  Daði  frásagði  sér  Helgafellsklaustur  og  s}'slu, 
tók  Eggert  það,  en  sleppti  því  1560, 

1553  missti  Erlendur  lögmaður  á  Strönd  lögsögn; 
gerðist  Eggert  þá  lögmaður  í  hans  stað  sunnan  og  austan. 
Kongsveitingarbréf  Eggerts  dat.  1554  með  Arnessýslu  i  lög- 
mannskaup,  Sama  ár  missti  Ormur  Sturluson  lögdæmið 
norðan  og  vestan,  og  tók  Oddur  Gottskálksson  það,  en 
drukknaði  í  Laxá  í  Kjós  1556;  gerðist  þá  Páll  á  Hlíðar- 
enda  lögmaður  í  hans  stað  norðan  og  vestan.  En  til 
hægðar  hvorutveggjum  höfðu  þeir  Eggert  lögdæmaskipti 
og  tók  Páll  lögsögn  sunnan  og  austan,  en  Eggert  norðan 
og  vestan  1556. 

1555  byrjaði  Arni  Gíslason  arfaþrætumálið  gamla,  sem 
Björn  sýslumaður  Guðnason  og  margir  fleiri  áttu  þátt  í. 
Var  dæmt  á  alþingi,  að  þeir  báðir  skyldu  frambera  málið 
fyrir  konung,  Arni  gat  fengið  þá  meðkenning  Jóns  lög- 
manns  Sigmundssonar,  er  Stefán  biskup  Jónsson  hafðí 
annaðhvort  upp  á  hann  logið  eða  af  honum  pyntað,  þá 
hann  leysti  hann  úr  banni,  að  hann  hefði  dæmt  rangan 
dóm  í  þvi  máli,  og  fór  utan  með  hann  1555,  en  Eggert 
fór  hvergi;  vann  því  Arni  málið  eptir  kongsdómi;  þar  með 
fékk  Árni  sér  veitta  ísafjarðarsýslu,  að  vísu  norðurpartinn, 
og  kongsjarðir  þar  í  léni  1556,  einnig  jarðir  Ögmundar 
biskups,  sem  Eggert  hafði  haft.  Hélt  Árni  ísafjarðarsýslu 
til  þess  hann  tók  Húnavatnsþing  1558  og  Þingeyrarklaust- 
ur.  (Sjá  um  þeirra  mál  við  Barðastrandarsjslu).  Loks 
sættust  þeir  á  alþingi  fyrir  beztu  manna  milligöngu  1560. 
1558  fékk  Eggert  hjá  Knúti  höfuðsmanni  Steinssyni  bréf 
fyrir  Snæfellsnessj'slu  og  Helgafellsklaustri,  einnig  nýja 
veiting  fyrir  ísafjarðarsj'slu  og  lögdæmi  norðan  og  vestan, 
kongsveiting  af  24,  apríl  1558  og  aptur  af  28.  marz  1560. 
Skyldi  hann  hafa  í  lögmannslaun  Barðastrandarsýslu.  Snæ- 
fellsnessj'slu  og  Helgafellsklaustri  meina  eg  hann  hafi  sleppt 
1560,  en  ísaQarðarsýsIu  hélt  hann  um  hríð.  —  Hvort  hann 


102 

hefiir  haft  Dalasýslu  að  veiting  1558 — 60  er  óvíst,  en  hafi 
svo  verið,  hefur  hann  sleppt  henni  1560. 

1560  arfleiddi  Eggert  við  Núpskirkju  í  Dj'rafirði  sín 
IViUuborin  börn:  Björn,  Þorleif  og  Ragnheiði.  Björn  skaut 
sig,  sem  fyr  er  sagt,  af  ógáti  til  bana;  átti  þó  þá  hfandi 
launson,  liverjum  Eggert  gaf  seinna  Lambeyri,  Suðureyri 
og  liálfan  Sellátur.  Þorleifur  fór  utan  og  spurðist  aldrei 
til  þess  skips.  Ragnheiður  giptist  Magnúsi  sj'slumanni 
Jónssyni  og  átti  fjöhiienna  afkomendur.  Tók  Eggert  1563 
Magnús  fyrir  sinn  umboðsmann,  og  varð  hann  ágætur 
maður.  1563,  þá  Páll  Stigsson  keypti  af  Vigfúsi  sj^slu- 
manni  Þorsteinssyni  brennisteinsnámurnar,  tók  hann  háha 
Þingeyjarsýslu  af  Magnúsi  og  fékk  hana  Vigfúsi,  en  nokkra 
ára  afgjald  sýslunnar  var  betalingur  fyrir  námurnar.  Magn- 
lis  fór  þá  vestur  til  Eggerts. 

Fjárgæzlumaður  mikill  var  P^ggert,  og  keypti  mikið 
jarðagóz  í  ýmsum  stöðum,  sem  lengi  liélzt  í  ætt  hans, 
1557  seldi  Guðrún  eldri  Björnsdóttir  á  Brjánslæk  á  Barða- 
strönd  þá  stödd,  syni  sinum  Eggert  lögmanni:  Lokinhamra 
24  hndr.,  Dalsdal  12  hndr.,  Selvog  12  hndr.  Hér  á  móti 
fékk  Eggert  Guðrúnu :  Tungu  í  Patreksíirði,  í  Örlygshöfn 
20  hndr.,  Kirkjuból  í  Mosdal  12  hndr.,  Skóga  12  hndr., 
Gillastaði  í  Króksfirði  12  hndr.  Guðrún  áskildi,  að  20 
hndr.  í  Lokinhömrum  skyldu  koma  fyrir  Tungu.  Hún 
gaf  og  Margréti  Hannesdóttur,  dóttur  sinni,  og  hennar  erf- 
ingjum  til  æfmlegrar  eignar,  að  hafa  tolllaust  skip  í  Lokin- 
hömrum.  Hún  áskildi  sér  og  alla  afgipt  af  téðum  sínum 
seldum  jörðum  sína  daga,  en  Eggert  skyldi  hafa  umboðið 
sem  eigari  og  afgipt  sína  sér  seldu  jarða.  —  1555  skiptu 
þeir  Grímur  Þorleifsson  á  MöðruvöIIum  og  Eggert  lögmað- 
ur  eptirskrifuðum  jörðum  á  Þingvelli  miðvikudag  næstan 
íyrir  Pétursmessu  og  Páls.  Eggert  lögmaður  fékk  Grími: 
Kaupangur  60  hndr.,  Kroppsstaði  20  hndr.,  Fífilgerði  20 
hndr.,  1  Eyrarlandi  20  hndr.,  Leifsstaði  20  hndr.,  allar  í 
Eyjafirði,  Hvamm  í  Ölfusi  30  hndr.,  og  hér  að  auk  32 
kúgildi.  Grímur  fékk  þar  fyrir  Eggert  þessar  jarðir:  Ball- 
ará  50  hndr.,  Svíney  30  hndr,,  Víghólsstaði  24  hndr.,  all- 
ar  á  Skarðsströnd,  24  lindr,  jörð  vesturá  Mjrum,  Ketilsstaði 
30  hndr.,  Alptárbakka    12  lindr,,  og  með    þessum    6  jörð- 


103 

uni  32  kúgildi  etc,  Eggert  gerði  við  ýmsa  miklu  fleiri 
jarðakaup.  1566  dæmdi  Eggert  sem  lögmaður  um  Möðru- 
vallaarf,  að  seinni  börn  Þorleifs  Grímssonar  skyldu  eptir 
tiltölu  taka  arf  við  hans  fyrri  börn,  svo  að  Qórmennings- 
mægðir  hans  og  konu  hans  stæðu  þar  ei  fyrir. 

1568  kom  Ormur  Sturluson  út  með  lögdæmið  norðan 

og  vestan,  og  hafði  fengið  Barðastrandarsj'slu  1  lögmanns- 

laun;  fór  til  alþingis  að  segja  lög,  en  Eggert  mótstóð  hon- 

um,  brá  brígslum,  hélt  lögmannsembætti  og  SN'slunni  fyrir 

honum.     Stefndi  Ormur  þá  Eggert  lögmanni   fyrir  konung 

og  fór    utan,    en    Eggert  fór   hvergi,    og    skrifaði    þar    um 

ekkert,    en  gaf  Jóni  sj'slumanni    Marteinssyni    að    standa 

fyrir  sínu  máh;  tjáist  Jón  hafa  því  ei  mjög  framfylgt    ut- 

anlands.     1569  kom  út  höfuðsmaðurinn  Kristófer  Walchen- 

dorph;    meðal    annars  skyldi  hann  prófa  ákærur    þær,    er 

komnar  voru  milh  Orms  og  Eggerts.     Svo  bar  til,  að  skip 

það,  er  höfuðsmaðurinn  kom  á,  rak  fyrir  Vestíirði   nálægt 

Bæ,  þar  Eggert  bjó.      Fór  höfuðsmaðurinn    þar    frá    skipi 

til  Bæjar;  tók  Eggert  við  honum  mæta  vel,  dvaldi  höfuðs- 

maðurinn    þar    hjá    honum  nokkra    daga.       Lagði    Eggert 

honum  til  hesta  og  fylgdarmenn  til  alþingis  og  fylgdi  hon- 

um  sjálfur  suður,  túlkaði   mál  sitt    og    bróðurbarna  sinna, 

(þvi    Staðarhóls-Páli  var  eignað,  að  vilja    koma    fé    Daða 

undir  kong).     Þá  þeir  komu  suður  í  Saurbæjarsveit,   vildi 

höfuðsmaður  heimsækja  Staðarhóls-Pál  á  hans  garð;  (var 

Páll    þá    ei    fyrir    löngu    út    kominn  og  n^iega    fluttur    að 

Staðarhóli);    kom    hann  ásamt  Ormi  út,    og    hafði    fengið 

kongsverndarbréf.      Mýrótt    er   heimreiðar    að    Staðarhóli; 

fékk  Eggert  kunnugan  mann  til  fylgdar,  og  bað  hann  fara 

hvert    fen  af  öðru.     Hann  gerði  svo,  og  veltust    menn    og 

hestar  um.      Þá  þar  kom  var  Páll  ekki  heima,   og  enginn 

viðbúnaður.      Spyr  þá   höfuðsmaður  að  stofu  Páls.      Egg- 

ert    lést  ei    vita  utan  af  tópt  einni,    1    hverri    hann    kj'nni 

máske  að  byggja  stofu  seinna.     Virti  höfuðsmaður  þá  Pál 

flest  fyrir  skrum    og  raup.      Þá  til  alþingis    kom,    lét  höf- 

uðsmaður    Orm   lögmann  taka  lögmannsembætti,    og    setti 

undir  hans  og    lögréttunnar   dóm  um  mál  Daða;    þá  voru 

allir  hræddir  fyrir  kongsvaldinu,    og  þó  engar    sakir  væru 

frambornar  móti  honum,  þá  dánum,  utan  svokallaðar  hór- 


104 

dómsbarneignir  hans,  voru  erringjum  Daða  dæmdar  bætur 
til  kongs  500  rd.  specie;  samþykkti  Ormur  lögmaður  þann 
dóm  7.  júli  1569.  Galt  Eggert  lögmaður  þær  ídæmdu  bæt- 
ur  og  tók  seinna  þar  fyrir  Sæból  á  Ingjaldssandi.  (Ann- 
arsstaðar  er  ritað :  1567  þann  25.  júlí  er  dagsett  á  Bessa- 
stöðum  kvittering  Eggert  lögmanni  gefin  fyrir  500  rd.  specie 
til  útlausnar  fé  Daða;  (mun  eiga  að  vera   1569)). 

Þetta  ár  missti  Eggert  lögsögu;  voru  þá  borin  sátt- 
mái  af  Gísla  biskupi  og  öðrum  millum  Orms  og  Eggerts, 
svo  þeir  urðu  sáttir  að  kalla.  Meina  eg  að  Eggert  héldi 
þá  Barðastrandarsýslu  upp  á  reikning  við  Orm  næstfylgj- 
andi  ár;  þó  er  það  óvíst  hvernig  samdist.  1569  setti 
Walchendorpli  Eggert  til  að  gegna  lögmannsverkum  sunn- 
un  og  austan,  því  Páll  á  Hlíðarenda  var  sjúkur  og  komst 
ei  til  þings.  1569  endurnýjaði  Walchendorph  Eggerts  veit- 
ingu  fj'^rir  ísafjarðarsýslu,  og  skipaði  honum  prófastsdæmi 
um  VestQörðu. 

Vm  þessar  mundir  giptist  Eggert  Steinunni,  sem  áð- 
ur  hafði  fylgt  séra  Birni  á  Melstað,  og  átt  með  honum 
mörg  börn  (sjá  StrandasSslu),  og  með  Ólafi  frá  Geitaskarði 
eina  dótlur  (sjá  Strandasýslu).  Ekki  áttu  þau  Eggert  börn 
saman,  féll  og  ekki  ásamt;  fór  hún  því  frá  Eggert  til  Guð- 
rúnar  dóttur  sinnar  í  Snóksdal  og  deyði  þar  mjög  öldruð 
(sjá  um  Guðrúnu  og  hennar  afkomendur  við  Snæfells- 
nessýslu). 

Ari  Andrésson  hafði  til  vináttu  við  Ögmund  biskup 
gefið  Saurbæ  á  Rauðasandi  fyrir  beneficium  undir  Skál- 
holtskirkju,  en  þá  Ari  dó  fyrir  1540,  hafði  biskup  tekið 
þann  stað,  og  gefið  sveini  sínum  Sigurði  Ormssyni,  (en 
fékk  þó  Skálholtskirkju  þar  fyrir  aðrar  jarðir).  Sigurður 
fékk  Erlingi  frænda  sínum  Gíslasyni  Bæ.  Jón  og  Ormur 
synir  Erlings  erfðu  hann,  gerðust  sveinar  Eggerts  lögmanns 
og  seldu  honum  Bæ.  En  Jón  Grímsson  þóttist  eiga  brigða- 
rétt  til  hans;  af  því  kom  sundurþykki  millum  Eggerts  lög- 
manns  og  Jóns,  svo  Jón  var  veginn  í  Síðumúla  1570  (sjá 
þar  um  Mýrasýslu).  Þetta  varð  til  óhróðurs  Eggert  lög- 
manni,  þar  honum  voru  kennd  völd  þess,  þó  það  vitnað- 
ist  ekki.  Þórður  lögmaður  dæmdi  um  vígið,  og  varð  Jón 
murti  son  Eggerts  útlægur;  fór  til  Hamborgar  1570  og  kom 


105 

ei  út  síðaii.  1571  var  Eggert  af  kongi  boðaður  utan.  1572 
eða  1571}  missti  Orniur  lögmaður  aptur  lögmannsdæmið ; 
tók  þá  Eggert  enn  Barðastrandarsýslu  til  fullrar  veitingar, 
en  tengdasonur  hans  Magnús  hafði  þá  að  vísu  norðurpart 
ísaQarðarsj^slu,  og  um  tima  StrandasN'shi.  Sat  þá  Eggert 
að  völduni  í  Bæ;  hðu  svo  fram  stundir. 

1578  dag  12.  maí  var  Jóhanni  BuchhoU  skipað  af 
kongi,  að  láta  Eggert  fara  utan,  hvað  hann  gerði,  en  Egg- 
ert  kom  út  1579;  hafði  þá  fengið  leyfi  að  láta  uppsigla 
Skutulsfjörð  og  Dýrafjörð  og  njja  veiting  fyrir  Barða- 
strandarsýslu  dat.  12.  des.  1579.  1579  var  Eggert  rænd- 
ur  af  reyfurum  (ránsmönnum  frá  Stade).  Sótti  hann  kong 
um  hjálp  og  fór  utan  samsumars.  Fékk  hann  nokkra 
rélting  sinna  mála;  ránsmennirnir  urðu  uppvísir  og  hengdir. 
1580  kom  Eggert  út;  bjóst  þó  aptur  til  utanferðar  og  að 
búa  í  Hamborg;  fékk  hann  þá  dótturmanni  sínum,  Magn- 
i'isi  prúða,  alll  sitt  jarðagóz,  sem  var  sjö  hundruð  hundr- 
aða  og  þrjátíu  hundruð,  fyrir  utan  það,  sem  hann  hafði 
gefið  dóttursyni  sínum  Birni,  Bæ  í  tannfé,  og  Olafi  laun- 
syni  Björns  sonar  síns  Lambeyri,  Suðureyri  og  hálfan  Sel- 
látur.  Tók  Eggert  sér  far  með  Vatnsfjarðarskipi.  Við 
burtför  sína  hafði  hann  boð  inni;  voru  þar  viðstaddir 
margir  ætt-  og  tengdamenn  hans;  veitti  hann  ölhmi  kapp- 
samlega  og  þar  voru  drykkjur  stórar.  Fylgdu  þeir  hon- 
um  á  skipsfjöl  og  kvöddu  hann  þar  í  hinnsta  sinn.  Þá 
kvað  hann: 

Eitt  sinn  kemur  endadægur, 
aHra  lýða  um  síðir, 
svo  er  enginn  sikling  frægur, 
að  sínum  dauða'  ei  kvíði. 

Hann  komst  hikkulega  lil  Hamborgar  til  sonar  sms; 
hafði  hann  um  mörg  fyrirfarandi  ár  sent  þangað  vörur,. 
svo  mæh  er  hann  hafi  þar  á  rentu  haft  tvíkleyft  við  jarða- 
góz  hér,  og  haíi  af  rentunum  Hfað  sem  stórherra.  Sögn 
er,  að  hann  hafi  þar  gipt  sig  borgaradóttur  ríkri,  ei  hafi 
þau  barn  átt;  þá  hafi  sá  kvittur  upp  komið,  að  hann  ætti 
konu  á  íslandi,  þar  fyrir  hafi  hann  unnið  eið.  Það  er 
sögn,    að    hann    hafi    hrokkið  fram  úr  sænginni    og    legið 


106 

dauður  á  gólfinu;  var  það  kennt  göldrum.  En  það  er 
sögn  Steinunnar  í  Snóksdal  konu  hans,  að  hann  hafi  af 
drykkjuskap  dáið.  (Sjá  um  rán  og  utanferð  Eggerts  við 
Barðastrandarsj'slu). 

Margir  dómar  eru  ritaðir  áður  eptir  Eggert,  liæði 
þeir,  er  hann  dæmdi  í  héraði  sem  sj'slumaður  og 
lögmaður,  og  svo  margir  dómar  á  alþingi,  hverjum  eg 
sleppi,  (því  að  þeir  eru  ritaðir  áður) ;  er  það  einasla  til 
sanninda,  að  sá  hafi  verið  valdsmaður  við  þá  og  þá  tíð, 
sem  þeir  eru  teiknaðir. 

Eggert  skal  annars  hafa  verið  skarpur  maður,  og  í 
ungdæmi  uppvöðslumikill,  vitur,  sérdrægur  og  forsjáll  i 
fjársökum,  annars  höfðingi,  þá  því  var  að  skipta.  Líf- 
hræddur  og  ekkert  mikihnenni  að  kröptum  eða  iiugdirfsku, 
ekki  fríður  ásýndum,  kvennhollur  og  vinur  vina  sinna, 
ættrækinn  og  fastlyndur  um  það  liann  tók  sér  fyrir,  góð- 
ur  lagamaður  á  sinni  tíð,  lærdómsmaður  á  öll  þáverandi 
Hfandi  Norðurlandatungumál,  einkum  dönsku  og  þjóð- 
Yersku,  sem  honum  var  jafntöm  og  íslenzka,  þar  hann 
ungur  iiafði  lengi  verið  utanlands  og  var  opt  í  utanferð- 
um.  Hann  var  hinn  séðasti  Ivaupmaður  og  búliöldur  mik- 
ill.  Tólv  opt  vetrarsetumenn  og  vildi  þeir  hefðu  með  ær- 
legu  móti  sem  mest  ofan  af  fyrir  sér,  til  dæmis:  Jón 
Nesten,  hvern  hann  um  vetur  hafði  tekið  sem  fálkafang- 
ara,  og  neytt  hann  til  að  róa  til  sjávar  um  haustið  með 
vinnumönnum  sínum,  en  þá  téður  Jón  lieimkom,  hafði 
hann  látið  steikja  fyrir  sig  íiskinn  og  Ninislega  Ivrydda 
liann.  Einhvern  tíma  liafði  Eggert  mætt  lionum  með  tvo 
liska  og  sagt:  wSjóddu  annan,  en  steiktu  annanw  (upp  á 
liáð).  Um  þetta  Ijrígslaði  Jón  Eggert,  þá  hann  var  fang- 
inn  hjá  reyfurunum,  og  sagði  liann  liefði  tálmað  ál)ata  sín- 
um  í  höndlun  þann  vetur  hann  hjá  honum  var,  því  Egg- 
ert  vildi  hann  seldi  ei  dýrara  en  lög  ákváðu.  En  vildi 
hann  ei  framvegis  halda.  — 

Um  ránið  i  Saurbœ. 
Jón  hét  maður,  Nesten  að  viðurnefni.    Hann  var  vetr- 
artíma    hjá    Eggert  í  Saurbæ,  en  fékk  ei  seinna  þar    hús- 
mennsku        Honum    féll    illa    við  Eggert,    og    kom    sér  til 


107 

nokkurra,  sem  gerðu  sig  úl  frá  Flyssingen  og  Stade,  á 
hvalaveiðar  1579.  En  í  stað  annars  veiðiskapar,  sem 
þeim  mislukkaðist,  fóru  þeir  undir  Vestfirði,  ræntu  því 
þeir  gátu  fundið  fémætu  og  vildu  eiga,  bæði  frá  búendum 
og  kirkjum;  fóru  irjótt  yfir,  nauðguðu  kvennfólki,  þá  þeir 
náðu  því;  komu  á  Patreksfjörð  og  lögðust  hjá  Hænuvík. 
Þar  bjó  þá  Geirmundur  Jónsson,  og  hugði  þetta  mundu 
vera  hollenzkir  duggarar;  fór  fram  til  þeirra  ábáti.  Þessir 
ræningjar  höfðu  tekið  annað  skip  í  liaíi,  ekki  drepið  fólk- 
ið,  en  tekið  það  þeir  fundu  fémætt.  Þá  Geirmundur  kom 
fram  á  skípið,  voru  þeir  við  hann  vingjarnlegir,  gáfu  hon- 
um  að  drelcka  og  spurðu  um  Eggert  lögmann  og  Magnús 
mág  hans.  Geirmundur  vildi  ekkert  segja;  kom  þá  til 
þjarlís;  tóku  þeir  þá  hann  og  söguðu  með  heitu  járni  á 
fætur  hans  og  létu  glóandi  fleski  drjúpa  á  bert  bak 
hans,  skammfærðu  hann  og  liöfðu  svo  hjá  sér.  Þeir 
tóku  bát  hans  og  drenginn,  sem  með  lionum  var,  fluttust 
svo  í  land  i  Hænuvík  60  manns  á  bátnum;  drenginn 
höfðu  þeir  í  snæri  og  skipuðu  honum  að  fara  veginn  til 
Eggerts  í  Bæ;  gengu  þeir  svo  um  nóttina  þingmannaleið, 
og  komu  af  fjalHnu  um  morguninn  snemma;  voru  þá  í 
Bæ  ei  fyrir  utan  3  eða  4  karhnenn  og  vinnukonur.  Snemma 
morguns  gekk  gömul  kerUng  í  Bæ  út,  og  sá  flokkinn  koma 
nærri  bænum,  en  sem  þeir  sáu  konuna  fara  inn  í  bæinn, 
tóku  þeir  á  rás  sem  mest.  Hiin  kom  inn  og  sagði  hvað 
á  ferðum  væri.  Halldór  Jónsson,  ungur  verkamaður,  hljóp 
út,  sá  flokkinn  og  sagði  strax  Eggert,  sem  gat  til,  að  vera 
mundi  illþýði  og  ræningjar.  Eggert  hljóp  á  fætur  í  skyrtu 
oinni  til  baðstofu  og  þar  inn  undirpalHnn.  Staðurinn  var 
tvídyraður;  skipaði  Halldór  tveim  vinnumönnum  strax 
fyrir  aðrar  dyrnar  og  bera  fyrir  liurðina  hvað  þeirkynnu, 
en  hann  lukti  aðrar  aptur.  Þeir  umlcringdu  strax  staðinn, 
brutu  upp  dyrnar  í  því  Halldór  var  að  seilast  eptir  mjöl- 
tunnu  að  setja  fyrir  þær;  skutu  þeir  þá  gegnum  liurðina, 
flaug  það  með  brjósti  Halldórs,  svo  aftók  skinnið  og  svo 
í  gegnum  handlegginn,  svo  Halldóri  var  hendin  ónj^t  og 
máttlaus,  komust  þá  ræningjar  inn ;  var  Jón  Nesten  fyrir 
þeim.  (Hann  hafði  margt  ár  verið  hér  fálkameistari,  og 
gaf  það    Eggert    að    sök,  að  hann    kvaðst    fyrir    nokkrum 


108 

áium  hafa  viljað  fá  hjá  honum  vetrarvist,  en  ekki  fengið, 
kvað  það  hafa  gert  sér  stóran  haga  á  eignum  sínum). 
Hann  spurði,  hvort  Eggert  væri  heima.  Vinnumennirnir 
sögðu  hann  hurt  riðinn;  þá  rannsökuðu  þeir  bæinn  og 
fundu  volgt  rúm  Eggerts,  sögðu  því  hann  væri  heima. 
Leituðu  þeir  þá  betur,  stungu  spjótum  sínum  undir  rúmin 
og  bekkina.  En  sem  þeir  lcomu  í  ijaðstofu  og  stungu 
spjótum  sínum  langt  inn  undir  palHnn,  hljóðaði  Eggert 
upp  af  hræðslu  og  fór  fram  undan  pallinum  í  hendur 
þeim;  tóku  þeir  hann  þar  og  höfðu  hann  fyrst  í  skála  og 
létu  hann  klæða  sig.  Síðan  hjuggu  þeir  upp  lokin  á  kist- 
um  og  hirzhmi  í  bænum  og  kirkjunni  eða  hvar  sem  voru, 
og  tóku  það  þeir  vildu,  héldu  sig  vel  við  öl  og  mat,  þvi 
nóg  var  til.  Eggert  vildi  ekki  drekka.  Skipuðu  þeir  hon- 
um  þá  að  segja  til,  hvar  hans  silfur  og  peningar  væru; 
tóku  allt  það  þeir  fundu  og  höfðu  liann  siðan  með  sér  til 
skips,  hétu  honum  lausn  mót  mikhi  gjakii.  Eggert  skrif- 
aði  þá  mági  sínum,  Magnúsi  sj'slumanni  í  Ögri  og  öðrum 
vinum  sínum,  og  bað  þá  leysa  sig  út,  Vikust  alHr  ve! 
undir  það.  Magnús  skrifaði  um  tvæi'  sýshir  til  ríkustu 
manna,  Torfa  sýslumanns  á  Kirlíjubóh  Jónssonar  og  fleiri; 
létu  menn  bæði  dali  og  kvennsilfur;  hálf  vætt  silfurs  kom 
úr  Snóksdal,  Er  sagt  allt  silfrið  til  samans  hafi  vegið 
hálfa  aðra  vætt  og  samgilt  1920  spesium.  Ekki  líkaði 
ránsmönnum  það;  var  því  þar  að  auk  betalað  í  nautum 
og  sauðum,  og  Eggert  mátti  enn  nú  fá  fyrir  sig  borgunar- 
mann  utanlands,  skipara  einn  frá  Stade.  Er  það  sögn 
Eggerts,  að  allt  lausnarféð  haíi  hlaupið  til  átta  þúsund 
marka  lýbeskra.  Eptir  það  Eggert  hafði  hjá  þeim  verið  á 
ýmsum  höfnum,  og  lengst  á  Isafirði,  í  ærlegu  haldi  í  Qór- 
ar  vikur,  og  þeir  fengið  féð  og  neytt  hann  til  að  lofa  með 
eiði,  að  hefha  ei  þessa  né  klaga  það,  slepptu  þeir  honum 
á  ísafirði.  Ekki  hélt  Eggert  þann  eið,  fór  hann  utan  til 
Danmerkur  sama  haustið  (sjá  hér  að  framan);  kom  út 
1580,  og  fór  samsumars  utan  til  Hamborgar,  giptist  þar 
og  lifði  um  hríð  í  blóma,  þar  til  hann  deyði  háaldraður. 
I\itað  er  að  Eggert  hafi  dáið  í  Hamborg  lö84,  en  aðrar 
sagnir  eru,  að  hann  hafi  þar  lengur  lifað. 

Eggert  varð  ættsæll  maður  hér    á     landi,    einkum     af 


109 

Hagnheiði  og  Sesseljii  dætriim  sinum.  Mestu  menn  á  ís- 
landi  hafa  átt  að  relíja  Ivyn  sitt  til  Ragnheiðar.  En  af 
Sesselju  var  kominn  séra  Olafur  á  Söndum  og  margir  aðr- 
ir  mikhr  gáfumenn,  þó  ei  yrðu  þeir  þvílikir  valdamenn 
.sem  afkomendur  Ragnheiðar  Eggertsdóttur, 

PZptir  það  Eggert  sleppti  Gullbringu-  og  Kjósarsýslum, 
höfðu  umboðsmenn  hirðstjórans  optast  þessar  sýslur  sjálf- 
ir,  létu  þó  stundum  aðra  ganga  dóma,  og  tóku  þar  til 
ýmsa,  er  þá  voru  næstir  eða  við  hendina,  eptir  sem  þeim 
sj'ndist  i  hvert  sinn.  Litur  svo  út,  sem  þeir  hafi  optast 
haft  Gullbringusýslu,  en  stundum  lénað  öðrum  Kjósars^'slu. 
Líkasl  er  að  Hákon  í  Nesi  hafi  opt  gengið  dóma  þeirra 
vegna,  eða  Jón  sj^slumaður  Marteinsson  til  þess  Gísli  Þórð- 
arson  tók  þá  við.  — 

Nokkrir  i'itlendir  höfiidsmuima  iimboðsmeim,  sem  eg 
nieina  hafi  haft  sv^sluvöld  í  Kjalarnesþingi  eptir  reforma- 
tionen. 

Kristján  skrifari  um   1550  að  nokkru,  drepinn  L")51. 

Páll  Stiysson   lóöö,  varð  hirðstjóri  1559. 

Niels  Olafsson^)  lö64.  Hann  setti  Skeggja  Guðmunils- 
son'-)  fyrir  Gullbringusýslu  1562. 

Olafnr  Bagge  1569  og  aptur  1579.3) 

1)  Niels  vnr  fógeti  Páls  Stigssonar.  í  dónii,  seni  liann  lél 
i>an<j;a  aö  Bakkarliolti  i  Ölfusi  1564  uni  reka  á  Porlákshat'narskeiöi, 
kallar  hann  sig  kongsins  umboðsmann  \  Rr  þremur  lj(')rdungum 
landsins    shr.  Safn  íil  s.  Is].  11,  705). 

2,  Skeggi  sýslumaður  gerði  arí'askipti  ej)tir  .h')n  Pálsson  í 
Mydal  i  Kjós  15(52  (shr.  hls.  (5  liér  að  framan).  Hve  lengi  hann 
hefur  verið  sýslumaður  i  (lullhringusvshi  verður  ekki  séð.  Hann 
hefur  eflaust  ekki  vcrið  nema  umhoðsmaður  hirðstjóra-fógetans. 
Skeggi  er  nieðal  dónismanna  i  dómum  Pórðar  lögmanns  1572, 
l.")73  og  1574.  L'm  ætt  hans  er  ókunnugt.  Son  lians  er  eflaust 
sá  Sigurðnr  Skeggjason,  sem  er  einn  dómsmanna  á  Kópavogs- 
þingi  1585. 

3)  í  hréfi  gerðu  i  Skálholti  1(3.  sept.  l.")()!l  er  (Hal'ur  Bagfíi 
kallaður  Jansson  og  séra  J.  H.  kallar  hann  i  ættatölum  sinum 
Jensson,  en  annarsstaöur  er  hann  kallaður  Jóiisson  (shr.  Safn  til 
s.  ísl.  II,  225).  í  hinu  fyrnefnda  SkálhoUshréli  1569  er  hann 
nefndur    Mhirðsljóri  yíir  allt  ísland«.     íiæti  svo   litið    i'it    i    iljótu 


110 

Bertel  Ólafsson^),  dæmdi  dóm  í  Kópavogi  ll.mai  1571. 

Benedikt  Pétursson  1572,  fékk  sér  2  konur,   dó  1577^). 

Eirikur  Jakobsson^)  var  Bucholts  umboðsmaður  1576 
—1577. 

Jakob  Hansson  eða  Hannesson,  varð  1581  hirðstjóra 
umboðsmaður  og  hélt  sjálfur  Gullbringusj'slu  og  lét  þar 
ganga  dóm  6  manna  í  Kópavogi  um  óniaga  1585.  Eins  og 
ílestir  hirðstjóraumboðsmenn,  notaði  hann  þó  optast  aðra, 
og  sinn  i  hvert  sinn  til  dómaraverka  í  sýslunni. 

Erasmus  Michelsson,  1593*), 

Rasmus  Nielsson,  umboðsmaður  1593^). 


bragði  eptir  þvi  bréfi,  aö  hann  hefði  verið  bróðir  Vigfúsar  Jóns- 
sonar  á  Kalastöðum,  en  þá  er  nánar  er  aðgætt,  er  svo  að  sjá, 
sem  Olafur  bróðir  Vigfúsar  sé  annar  maður  en  Ólafur  Baggi, 
sem  séra  .1.  H.  segir,  að  hafi  verið  danskur.  Hann  var  sendur 
út  1579  með  bænarskrá  lögmanna  og  annara  fyrirmanna  á  Islandi 
um  nauðsynjar  landsins  og  bágindi  íSafn  til  s.  ísl.  II,  225 — 227). 
Ólafur  Baggi  bjó  í  Nesi  við  SeUjörn  fram  að  1600.  f*vi  næst 
sigldi  hann  og  var  borgari  í  Málniey,  var  á  lifi  1606,  pví  að  þá 
skipar  Kristján  konungur  4.  Herluf  Daae  að  innkalla  skuldir 
hans  hér  á  landi.  Hann  var  kvæntur  Ingiriði  dóttur  Marteins 
biskups  og  dó  hún  barnlaus. 

1)  Bertel  nefnist  Barthiel  Ólafsson  i  bréfi  gerðu  i  Skálholti 
16.  sept.  1569  (í  skjölum,  er  fylgja  jarðabók  Arna  Magnússonar 
við  KjósarsÝslu).  Hann  útnefnir  sem  sýslumaðnr  í  Gullbringu- 
s5'slu  dóm  i  Kópavogi  11.  maí  1571  um  mál  Péturs  skraddara 
(sbr.  Hirðstjóraannál  J.  Halldórssonar:  Safn  til  s.  ísl.  II,  714). 
1572  er  hann  og  sýslumaður. 

2)  Sbr.  Safn  til  s.  ísl.  II,  715  og  125.  Hann  hafði  fest  sér 
tvær  konur  hér  á  landi  i  senn,  og  þess  vegna  tók  höfuðsraaður- 
inn  allt  góz  hans  undir  sina  hönd. 

3)  Eirikur  var  hér  umboðsmaður  7.  ágúst  1578  (sbr.  Safn  til 
s.  ísl.  II,  715). 

4)  Hann  var  ))fulhnektugur«  Hinriks  Krag,  eins  og  sjá  má 
af  Kópavogsdómi  Pórðar  lögmanns  17.  sept.  1593  um  missætti 
þeirra  bræðra  Xarfa  og  Ögmundar  Ormssona  í  Reykjavik  (Safn 
til  s.  ísl.  II,  722). 

5)  Mun  réttara  1596,  þá  sigldi  Brostrup  Gedde  hirðstjóri  héð- 
an,  og  Rasmus  var  umboðsmaður  hans  hér  og  reið  þá  vestur  í 
ísafjörð  til  að  athuga  kærur  ísfirðinga  gegn  lagaleysi  Páls  Jóns- 
sonar  á  Reykhólum    (Staðarhóls-Páls)  sbr.  Safn  til  s.  ísl.    II,  725. 


111 

Rasmiis  Söffrensson ;  1594  meðkendisl  hann,  að  ei  hefði 
fengið  né  kunnað  að  heimta  tiundir  af  prestum  í  Gull- 
bringusj'slu.  Aður  hafði  Henrik  Krag  sett  hann  undir- 
mann  Henriks  Mikaelssonar  fyrir  sj'sluna. 

Joakim  Solke  I6OOI). 

Johann  Sodecke-)  1602. 

Enevold  Kristensen^)  varð  1603  umboðsmaður  hirð- 
stjórans  Enevolds  Kruse.  2.  maí  1603  útnefndi  hann 
dómsmenn  á  Bj^jaskerjum  um  fátækt  fólk. 

Pétur  Brenner^)  og  Björn  Benediktsson^)  1609. 

Jörgen  Danielsson  1611,  og  aptur  umboðsmaður  1630^). 

Laurus  Rasmussen,  umboðsmaður  um    veturinn    1616. 

Hans  Mandixen  kongl.  majest.  umboðsmaður  í  Gull- 
hringusN'shi.  Útnefndi  6  manna  dóm  á  Býjaskerjum  27, 
apríl  1618,  um  skuldaheimting  etc.  Sama  ár  og  dag  um 
blak  og  hnefahögg  etc.  Sama  ár,  dag  11.  maí,  á  Kópa- 
vopi  um  klögun  eptir  arfi. 

Andrés  Hansson   1619^). 


1)  Sbi\  Safn  til  s.  ísl.  II,  718.  í  áreiðarbréfi  um  landamerkr 
millum  Eiöis  og  Reykjavíkur  er  hann  nefndur  wkongl.  maj- 
estetar  umboðsmaður«  segir  séra  .lón  Halldórsson  í  Hirð- 
stjóraannál    (Safn  II,  718). 

2)  Er  ef  til  vill  sami  niaöur  og  .lóakim  Solke,  hér  næst  á 
undan  (sbr.  F.  J.  Hist.  eccl.  III,  38). 

3)  Hann  er  nefndur  Einvold  Kristjánsson  í  Hirðstjóraannál 
séra  J.  H.  (Safn  til  s.  ísl.  II,  727). 

4)  Sbr.  Hirðstjóraannál:  Safn  til  s.  ísl.  II,  728. 

5)  Björn  Benediktsson,  siðar  sýslumaður  í  Vaðlapingi,  hefur 
verið  umboðsmaöur  á  Bessastöðum  löngu  fyr  en  1609,  þvi  að 
þá  er  hann  orðinn  sýslumaður.  Hefur  verið  umboðsmaður  par 
syðra  nokkru  fyrir  1580  (sbr.  I.  B.  bls.  229).  Hann  andaðist  á 
Munkaþverá  21.  ágúst  1617. 

6)  Jörgen  Danielsson  sigldi  héðan  1616  og  kom  út  apturl617 
nieð  timbrið  til  Bessastaðakirkju.  Lét  hann  smiða  mjög  hátt  og 
stórt  timburhús  bitalaust,  og  sagði  að  slíkt  hús  kynni  ekki  ad 
bila  eða  forganga  af  veðri,  en  öðruvisi  reyndist,  segir  séra  Jón 
Halldórsson,  því  að  hún  hrapaði  gervöll  af  stormi  2  árura  siðar. 
Jörgen  andaðist  4.  maí  1638  (Safn  til.  s.  ísl.  II,  729). 

7)  Sbr.  Hirðstjóraannál:  Safn  til  s.  ísl.  II,  732. 


112 

Jakob  Pétursson  sj^slumaður  1620^). 

Laurus  Hansson  1628,  seinna  SnæfellsnessS'slumaður-). 

Mels  Hansson   1626^). 

Jens  Söff'rensson  1634,  sleppti  1641.  1645  dag  lö.  jan- 
úar  lionum  útgefið  kongsbréf  að  standa  fyrir  hirðstjóraem- 
bætti  á  íslandi.  Hann  var  áður  1633  umboðsmaður  hirð- 
stjórans  Pros  Mundt  (sjá  Hirðstjóraannál).  1636  lét  hann 
sjálfur  dóm  ganga  á  Kálfatjörn  i  orðamáli  Hermanns 
Pálssonar  um  höfuðsmanninn  Pros  Mundt.  1639  í  lög- 
réttu  upplesnir  vitnisburðir  teknir  á  þingstöðunum  í  Gull- 
l)ringusýslu:  Járngerðarstöðum,  B\jaskerjum,  Kálfatjörn  og 
Kópavogi.  Höfuðsmanns  fullmektugur  og  dómari  í  Gull- 
bringusýslu  Jens  Söífrensson  sór  í  lögréttu*)  höfuðsmanni 
Pros  Mundt,  lögréttumönnum  og  lögréttunni  áheyrandi  eið 
fyrir  barneign  með  Þórunni  Jónsdóttur,  sem  varð  tvísaga, 
og  kendi  það  barn   Hans  Péturssyni.^) 

Hans  Pétursson  sýslumaður  í  Kjós  og  Gullbringusýslu 
1637   og  Laurits  Jónsson. 

Laurus  Xielsson^)  1641  og  1644— 4ö.  Pros  Mundts  full- 
makt  til  hans  dat.   1641  júlí  24, 

Matthias  Söffrensson')  umboðsmaður  l()4(l. 

Tómas  Nikulásson  fógeti   1653*). 


1)  Jakob  lét  byggja  upp  liessastaöakirkju,  er  lirunið  hafði, 
með  torfpaki  og  veggjuni  af  grjóti  og  torfi.  Hann  hjó  siðar  í 
Kaupmannahöfn  og  andaðist  par  1641. 

2)  Shr.  III,  110—112. 

.'!)  Shr.  Hirðstjóraannál:  Safn  til  s.  ísl.   II,  735. 

4)  .lens  sór  fyrir  harneign  raeð  Pórunni  i  lögréttn  29.  júni 
l(í40  fsbr.  Alþ.hók  1640  p.  281,.  Sjá  uni  hann  nieðal  annars  hirð- 
stjóraannál  J.  H.:  Safn  til  s.  ísl.  II,  745.  Hann  varð  horgmeist- 
;ui  á  Kristjánshöfn  og  dó  þar  165Í). 

5)  Um  Ilans  Pétursson  sjá  hér  áður  ])ls.  24 — 25. 

6)  Safn  til  s.  ísl.  II,  74:5—744. 

7)  Matthias  vai-  hróðir  Jcns  Sölfrenssonai-.  Hann  andaðist  á 
Ik'ssastöðum  10.  des.  1651  (Hirðstjóraannáll:  Safn  H,  7.52). 

8)  Um  Tómas  Nikulásson  sjá  Hirðstjóraannál  .1.  H:  Safn  til 
s.  ísl.  II,  752 — 753,  ennfrcmur  wBessastadcnsiac  i  Rikisrcttindum 
dr.  J.  Porkelss.  hls.  129 — 132.  Hann  var  mjög  illa  kynntur  hér  á 
landi,  (h'ukknaði  22.  mai  1()65. 


113 

Matihias  Guðmundsson  umboðsmaður  1656^). 

Gregers  Mikaelsen^)  umboðsmaður  1657  (al.  Mikael 
Gregersen  1664). 

Jóhann  Pétursson  Klein,  umboðsmaður  eða  fógeti  1661 
— 1667.  Kleins  seinna  umboðsbréf  dat.  22.  nóv.  1665  en 
hið  fyrra  dat.  1660,  dags.  26.  marz^). 

Arni  Vigfús'son  umboðsmaður  Jóhanns  Kleins  1661*). 

Jakoh  Benediktsson,  umboðsmaður  Jóhanns  Pétursson- 
ar  Kleins;  dat.  13.  marz  1666^). 

Ólafur  Jónsson  Klow  1672—1679«). 

Lárus  Gottorp  1679—1683^). 

Kristofer  Heidemann  kom  út  1683,  og  hafði  fógetaeni- 
bætti,  og  var  sem  stiptamtmanns  fullmektugur,  veitti  léni, 
og  tók  þau  af  þeim,  þá  hann  vildi,  lét  og  dóma  ganga  þá 
honum  sýndist.     Var  drottnunargjarn,  harður  og  ágjarn. 

Lárus  Scheving  1688«). 

Andrés  Rafn^),  tók  1695  við  af  honum  fógetaembætti 
og  þvíHku.     Maður  kyrrlátur  og  réttvís. 

Jens  Jörgensson^^)  sveinn  hans  tók  við  völdunum  1697. 


1)  Sjá  um  Matthias  Guðmundsson  III,  126—129. 

2)  Ef  til  vill  sami  maður  og  Gregers  Knútsson  Bang,  áður 
sýslumadur  i  Snæfellsness^'slu  (III,  121). 

3)  Um  .lóhann  Klein  sjá  Safn  til  s.  ísl.  II,  753—754.  Hann 
dó  1689. 

4)  Líklega  Árni  Vigfússon  á  Heydalsá  íaðir  Vigíúsar  sýslu- 
manns  1  Hnappadalss^'slu  (III,  291).  í  Hirðstjóraannál  er  hans 
€kki  getið  sem  umboðsmanns  .lóhanns  Kleins. 

5)  Um  .lakob  Benediktssou  sýslumann  sjá  III,  130 — 140. 

6)  Sjá  Hirðstjóraannál:  Saln  II,  754. 

7)  Um  Lárus  Gottrnp  sjá  I,  590—596,  Lögmannatal  Jóns  Sig- 
urðssonar  og  viðar. 

8)  Um  Lárus  Scheving  sýslumann  sjá  I,  253 — 258. 

9)  Andrés  íuarsson  Raín  tók  við  af  Heidemann  1693.  Dó  á 
Bessastöðum  vorið  1695  (Safn  til  s.  ísl.  II,  779). 

10)  Hann  var  áður  þjónn  eða  skrifari  Andrésar  ívarssonar. 
kvæntist  1698  Soffiu  Magdalenu  Lárusdóttur  (eða  Márusdóttur), 
systurdóttur  Lárusar  Gottrups  lögmanns.  Var  settur  frá  um- 
tooðsmennsku  1702  og  var  eptir  pað  embættislaus  (Safn  til  s.  Isl. 
II,  779—780).     Börn  Jens  og  Soffiu  voru: 


114 


Faðir: 


Móðir: 


Kona : 
Börn: 


Hákon  Björnsson. 
Séra  Björn  ofTicialis  í  Saurbæ  í  Eyjafirði  Gísla- 
son;  hann  var  bróðir  Arna  sýslumanns  Gísla- 
sonar  á  Hlíðarenda  (sjá  þar  ætt  hans). 
Málfríður  milda,  dóttir  Torfa  prests,  er  þjónaði 
1  Saurbæ  áður,  og  var  svo  fastheldinn  við  hinn 
fornasið,  að  heldur  vildi  hann  sleppaprestskap  en 
hafna  honum,  og  fékk  þá  Björn  prestur  þann 
stað.  Móðir  Málfríðar  var  Þórunn  Jónsdóttir, 
sem  fyrst  hélt  við  Ara  lögmann,  þeirra  dóttir 
Ehn,  dó  ung;  þar  eptir  við  séra  Torfa  Jóns- 
son,  Finnbogasonar  lögmanns,  og  var  Málfríð- 
ur  þessi  þeirra  dóttir.  Svo  hélt  hún  við  séra 
Halldór  á  Helgastöðum  (sumir  segja  fyr  en 
við  séra  Torfa)  þeirra  son  var  Benedikt  ríki 
sýslumaður  (sjá  um  hann  við  Vöðluþing). 
Solveig  dóttir  Jóns  sýslumanns  1  Eyjafirði  sonar 
Marteins  biskups  (sjá  Vöðluþing). 

A.  Guðmundur  klausturhaldari  á  Þingeyrum  og 
sýslumaður  (sjá  Húnavatnsþing). 

B.  Sigurður    í    Ölfusi,    átti     Ingibjörgu     dóttur 


1.  Magdalena,  dó   i   Ártúnum  á  Kjalarnesi  1776,  71  árs,  átti  Fil- 
ippus  Húnason  smið  á  Jörfa  á  Kjalarnesi  (f  1762),  þ.  b.: 

a.  Metta  Katrín,  átti  Pál  Bjarnason  i  Ártúnum  á  Kjalarnesi, 
þ.  b.:  Jörgen  i  Götuhúsum  í  Rvík,  Eyjólfur  faöir  Þorsteins 
á  Mel  (III,  297),  Bjarni  á  Vallá,  f*órdis  átti  Einar  Þorsteins- 
son  og  Puriður,  er  átti  Vigfús  Magnússon  í  Galtarholti  (III, 
183),  þ.  d.:  Metta  Katrin  átti  Porvarö  Oddsson  í  VælugerÖi. 

b.  Páll  á  Jörfa  átti  Ástríði  Porvaldsdóttur  frá  Heiðarbæ  Ei- 
rikssonar  Loptssonar,  þ.  b.:  SofTia,  Jórunn,  Jóhanna,  Bjarni 
o.  fi.,  er  dóu  ung. 

2.  Jörgen,  dó  i  Brautarholti  1  marz  1772, 65  ára,  átti  Margréti,  þ.  b.: 

a.  Lárus  á  Ketilsstöðum  á  Kjalarnesi,  drukknaði  1788,  átti 
Ingibjörgu  Pálsdóttur  (Galdra-Páls)  Iðgréttumanns  áÁrvelli 
Halldórssonar  lögréttumanns  Porbergssonar  Hrólfssonar. 

b.  Eyjólfur  átti  Önnu  Katrinu  frá  Hliðarenda. 

3.  Jóhann.    Son  hans  Márus. 

0.  Snókdalín  segir  ennfremur,  að  dóttir  Jens  Jðrgenssonar 
og  Sofílu  Magdalenu  hafi  verið  Metta  Katrin  kona  Jóns  Oddsson- 
ar  Hjaltalins  s^'slumanns,  en  það  er  skakkt,  því  að  hÚD  hét  Metta 
María  og  var  af  allt  annari  ætt  (sjá  hér  siðar;. 


115 

Einars  sýslumanns  Hákonarsonar    (sjá     Ár- 
nesþing). 

C.  Björn  á  Bakka  í  Yxnadal,  átti  Þorkötlu 
Jónsdóttur,  börn: 

a.  Jón  á  Bakka  og  Kristnesi  átti  Guðríði 
Jónsdóttur,  bl. 

b.  Málfríður  átti  Gísla  á  Rangá  Nikulásson, 
Einarssonar.  Móðir  Gísla  var  Helga 
dóttir  Árna  sýslumanns  Magnússonar  á 
Eiðum  (sjá  Múlaþing)  þ.  b. 

aa.    Nikulás  og  fleiri. 

c.  Halldóra  átti  séra  Jón  Hallgrímsson, 
börn : 

aa.    Hallgrímur. 
bb.  Halldór. 

d.  Þóra  átti  séra  Ólaf  Einarsson  á  Munka- 
þverá,  börn: 

aa.    Helga^). 

bb.  Jón  og  tvö  önnur. 

e.  Ástríður  laundóttir  Björns,  átti  Hálfdan 
Bððvarsson^),  barn; 

aa.  Jón,  sem  kom  upp  morði  Magnúsar 
Benediktssonar.  Seinni  kona  Björns 
var  Þórdís  Geirsdóttir^),  bar\ilaus. 

D.  Halldóra,  átti  1609  Eggert  HanueKson  í 
Snóksdal  (sjá  þeirra  börn  við  Snæfellsnes- 
sýslu). 

E.  Þórunn  Hákonardóttir,  átti  Kort  Þormóðsson, 
Kortssonar,  þ.  b. 

a.  Þorleifur  lögmaður  (sjá  ísafjarðarsýslu). 

b.  Magnús'  Kortsson  í  Árbæ  í  Holtum,  lög- 
réttumaður     og     lögsagnari    (sjá  Rangár- 


1)  Helga  var  1.  kona  séra  Þórarins  Jónssonar  i  Stærraárskógi. 
Enn  var  son  Björns  Hákonarsonar  á  Bakka: 

Halldór,  drukknaði  á  Grímseyjarsundi. 

2)  Dóttir  Hálfdanar  var  Guðrún,  er  átti  Jón  Ormsson  af  Flat- 
eyjardal,  þeirra  son  Jón  á  Æsustöðum  faðir  Hjalta  á  Gilsá. 

3)  Hún  var  dóttir  séra  Geirs  Markússonar  á  Helgastööum. 

8' 


116 

þing)  átti  Þuríði  Magnúsdóttir    Þorsteins- 
sonar,  þ.  b.: 
aa.    Þorsteinn^). 
bb.  Magnús^). 


1)  Porsteinn  átti  Ingunni  Magnúsdóttur  prests  á  Breiðabóls- 
stað  Jónssonar,  p.  b.: 

a.  Kort,    bjó  i  Árnagerði  i  Fljótshliö  1710.     Son  hans  var  Eras- 
mus  á  Vomúlasloðum  (á  Múlastððum). 

b.  Jón. 

c.  Magnús.     Hans  dóttir  Kristín  móðir  Bjarna  í  Bjólu. 

d.  Snorri. 

2)  Magniis  bjó  á  Úlfljótsvatni  i  Grafningi  170G,  átti  Guðrúnu 
Sæmundsdóttur  Magnússonar  á  Hóli  í  Bolungarvik  Sæmunds- 
sonar.  p.  b.: 

a.    Magnús  á  Breiðabólsstað  i  Ölfusi,  átti  Valgerði  Örnólfsdóttur 
frá  Pórustöðum  Jónssonar,  þ.  b.: 
aa.   Magnús    i    Hlið    i    Grafninei,  átti    Ragnhildi    Jónsdóttur, 

þeirra  son : 

aaa.  Snorri  á  Suður-Reykjum  i  Mosfellssveit,  átti  Her- 
disi  Halldórsdóttur  frá  Úlfljótsvatni  Brandssonar, 
þeirra  son:  Halldór  i  Elliðakoti  faðir  Jóns,  er  þar 
bjó  siðar,  föður  Páls  verkfræðings  á  Iðu  og  þeirra 
systkina. 
bb.  Agnes  átti  Jón  Einarsson  i  Grænhól  i  Ölfusi,  þ.  b.: 

aaa.  Örnólfur  á  Völlum,  átti  .Steinvöru  Jónsdóttur  og 
börn. 

bbb.  Guðmundur  á  Krossi  átti  Ingveldi  Pórólfsdóttur  frá 
Bakkarholti  Ingimundssonar  Bergssonar  Sturlaugs- 
sonar,  þ.  b.  mörg,  þar  á  meðal:  Sigríður,  Guðrún, 
Sesselja,  Jóhanna,  Guðriður,  Ragnheiður,  Snæbjörn, 
Pórólfur. 

ccc.    Póra  átti  Olaf  Guðmundsson  i  Grænhól,  þ.  b.:  Agnes, 
Örnólfur,  Loptur,  Guðmundur,  Sigriður. 
cc.    Hákon. 
dd.  Jón  á  Pórustöðum    átti    Katrinu    Jónsdóttur    frá   Hæðar- 

enda  Porsteinssonar,  þ.  b.: 

aaa.  Jón  i  Bakkarholtsparti,  átti  lyr  Geirlaugu  PorIák.s- 
dóttur  frá  Hjalla  Guðmundssonar,  en  siðar  Kristínu 
sj'stur  hennar  og  börn  með  báðum. 

bbb.  Eysteinn  á  Bakka  i  Ölfusi,  átti  Halldóru  Porláks- 
dóttur  frá  Hjalla,  þ.  b.  mörg,  þar  á  meðal:  Hjörtur 
á  Gljúfri,  faðir  Eysteins  s.  st,,  Guðmundur  í  Hlíð  i 
Grafningi,  Guðmundur  annar  suður  i  Vogum,  Ragn- 
iiildur    átti    Porvald    Hallvarðsson    i    Hliðarhúsum, 


117 

cc.   Séra  Lj'ðui-i). 
dd.  Sigurðiir-). 
ee.    Kort^). 


Solveig  og  Kristin  móöir  Eiriks  Bjarnasonar  á  Eiðí 
á  Seltjarnarnesi. 

ccc.  Vilborg  átti  Erlend  Guðnason  i  Reykjahjáleigu,  p.  d.: 
Jórunn  átti  fyr  Gísla  í  Reykjahjáleigu  Gislason  i 
Reykjakoti  Guðnasonar  s.  st.  Jónssonar  Eysteinsson- 
ar,  þau  bræörabörn.  S.  m.  Jórunnar  Gisli  í  Reykja- 
hjáleigu  Jónsson  á  Bíldsfelli  Sigurðssonar. 

ddd.  Guðrún  átti  Pórð  Jónsson  i  Knararnesi  á  Vatns- 
leysuströnd,  p.  d':  Valgerður  og  Ingibjörg. 

eee.    Jón  annar,  var  á  Hvalsnesi. 

íff.  Sesselja  átti  Guðmund  á  Póroddsstöðum  i  Ölfusi 
Ólafsson  á  Ormsstöðum  í  Grimsnesi  Pórðarsonar 
Porkelssonar,  þ.  b.  mörg,  þar  á  meðal:  Pórður  á 
Gljúfri  faðir  Sigurðar  föður  Guðmundar  klæðskera 
i  Rvik  og  Karitas,  er  átti  Ingimund  Sturluson  frá 
Pórustöðum  i  Grímsnesi  Jónssonar,  þ.  b.:  Guðmund- 
ur,  fjTrum  næturvörður  i  Rvik,  ísak,  fyrrum  póstur, 
Einar  í  Skálholtskoti,  Sigurveig  o.  fl. 

1)  Lýður  prestur  i  Skarðsþingum,    dó  23.  ágúst  1746,    87  ára. 
Launson  hans: 

a.  Guðmundur  stúdent,  átti  Sigriði  Loptsdóttur.  Börn  peirra: 
a)  Lýður  sýslumaður  i  Vik  (sjá  Skaptafellssýslu).  b)  Loptur 
íaðir  Bjarna  stúdents  og  Prúðar  konu  Péturs  Sveinssonar  á 
Bjarnastöðum.  c)  Magnús  læknir  á  Úlfsstöðum  i  Blönduhlið. 
d)  Guðmundur  timburmaður.     e)  Olafur.    f)  Páll.  g)  Sigriður. 

2)  Sigurður  átti  f*uriði  Gisladóttur  prests  Bárðarsonar,  þ.  b.: 

a.  Puriður  átti  Jón  Porláksson,  þ.  b.: 
aa.   Sigurður. 

bb,  Oddfriður. 
cc.   Puriður. 
dd.  Solveig. 

b.  Arnór. 

c.  Magnús. 

d.  Jón. 

3)  Kort   lögréttumaður  i  Arbæ,  átti   fyr  Solveigu   Gísladóttur 
prests    Bárðarsonar,    en    siðar    Ingibjörgu    Daðadóttur    prests 
Steinsholti  Halldórssonar,  pau  bl.    En  börn  hans  og  Solveigar: 

a.   Jón  á  Járngerðarstöðum.     Hans  börn: 
aa.   Jón  s.  st.  átti  Þórelfu  Jónsdóttur,  bl. 

bb.  Kristrún  átti  séra  Einar  Einarsson  í  Holtaþingum  (f  1762), 
þeirra  son:  Einar  á  Járngerðarstöðum. 


118 

ff.    Valgerður^). 
gg.    Solveig. 
hh.  Halldóra. 


b.    Porsteinn  i  Arbæ  i  Holtum,    átti  Elinu  Grimsdóttur  lögréttu- 
manns  á  Reyöarvatni  Jónssonar,  p.  b.: 
aa.   Kort  átti  Porgerði  Hannesdóttur  undan  EyjaQöllum. 
bb.  Jón  í  Pykkvabæ.      Hans  synir  Erlendur  og  Pétur,  er  fj-r 

átti  Æsu  Eyvindsdóttur  frá  Votmúla  Ófeigssonar,  en  sið- 

ar  Kristinu  Erlendsdóttur  og  börn:  Gisla  og  xilfheiði. 
cc.   Grimur  í  Ostvatnsholti  átti  Ingunni  Porsteinsdóttur,  þ.  b. 

Porsteinn,  er  átti  Guðrúnu  Runólfsdóttur  prests  i  Keldna- 

pingum  Jónssonar   og  Solveig,  er  átti  Ólaf  i  E}-  Gestsson 

prests  Porlákssonar. 
dd.  Ingunn  átti  Odd  Bjarnason  á  Rauöalæk,  p.  d.:  Solveig  átti 

Jón  Gislason  í  Hafnarfirði. 
ee.   Gísli  á    Morastöðura    í  Kjós  átti  Kolfinnu  Sigurðardóttur, 

sj'stur  Snorra  rika  í  Engey,  p.  d.:    EHn  átti  Odd    Snorra- 

son,  pau  systkinabörn,  peirra  son  Arnór. 
fí.     Ingveldur   átti  Jón  á  Brekkum  Filippusson  prests  i  Kálf- 

holti  Gunnarssonar  (sbr.  III,  146  n.m.). 
gg.   Guðfinna  átti  fyr  séra  Pórð  Sveinsson  i  Kálfholti,  en  siö- 

ar  séra  Odd  Jónsson  á  Felli  i  Mýrdal,  pau  bl.     En  börn 

hennar  og  séra  Pórðar: 

a.  Guðrún  átti  Svein  Ejjólfsson  á  Hrj'ggjum. 

b.  Valgerður  átti  íyr  séra  Ólaf  Arnason  aðstoðarprest  i 
Sólheimapingum,  p.  b.:  Pórður  hreppstjóri  i  Steins- 
holti  i  Eystrihrepp  og  Kristín,  er  átti  séra  Stefán  Stef- 
ánsson  á  Felli  i  Mýrdal  (III,  133).  S.  m.  Valgerðar 
Pórðardóttur  séra  Stefán  Porsteinsson  á  Stóranúpi, 
var  s.  k.  hans. 

c.  Bjarni  átti  SoíTíu  Árnadóttur  prests  Sigurðssonar  og 
bðrn  (sbr.  III,  134). 

d.  Sveinn. 

e.  Árni   i    Garðakoti    í  Mýrdal,  átti  Guðrúnu   yngri    Por- 
steinsdóttur  i  Vatnsskarðshólum  Eyjólfssonar,  þ.  b.: 
aa.   Oddur    átti  fyr  Hallfríði  Pórðardóttur,    síðar   Sol- 

veigu  Hannesdóttur. 
bb.  Pórður  kvæntist  i  Vestmanneyjum. 
cc.   Guðfinna  átti  Hjalta  Hjaltason  i  Skarðshjáleigu. 
dd.  Porsteinn. 
ee.    Finnur  var  i  Vestmannejjum. 

1)  Valgerður  átti  Porstein  (á  Járngerðarstöðum),  er  dó  af 
brennivínsdrykkju  1722,  son  Porsteins  Porsteinssonar  í  Krisuvik 
og  Guðrúnar  Jónsdóttur  prests  í  Arnarbæli  Daðasonar. 


119 

ii.     Magnús  annar,  dó  fullvaxinn. 

kk.   Lýður  annar. 

Katrín  Kortsdóttir,  átti  séra  Jón  Daðason 

í  Arnarbæli,  börn: 

aa.    Hákon^). 

bb.  Ingveldur^). 


1)  Hákon  átti  Guðrúnu  Markúsdóttur,  systur  Stokkseyrar- 
Disu.  (Hórson  Guðrúnar  með  Bergi  Benediktssyni  var  Markús 
sýslumaður  i  Ögri). 

2)  Ingveldur  átti  Berg  Benediktsson  lögréttumann  á  Hialla; 
pau  skildu  fyrir  hórdóm  Bergs  með  Guðrúnu  mágkonu  hans  1689. 
Börn  Bergs  og  Ingveldar: 

a.  Magnús  átti  Helgu  Porkelsdóttur,  p.  b.: 

aa.   Kolbeinn  í  Skálavík  átti  Margréti  Bjarnadóttur,  p.  b. : 
aaa.    Sigurður  átti  Unnfríði  Örnólfsdóttur. 
bbb.  Magnús  á  Garðstöðum,  tvikvæntur. 
ccc.    Kristófer    átti    Ástríði     Hákonardóttur,    peirra    son 

Nikulás. 
Launbörn  Kolbeins  Magnússonar: 
ddd.  Porlákur  i  Minnihlið,  átti  Júdit  Einarsdóttur,    p.  b.: 

Jón     i     Minnihlíð    og    Sesselja,    er    átti    Ketil    Guð- 

mundsson. 
eee.    Margrét  f.  k.  Jóns  Guðmundssonar  Tyrfingssonar. 

b.  Porlákur    átti    Guðnýju    Pórðardóttur  prests    í    Villingaholti 
Porsteinssonar,  p.  b.: 

aa.   Jón  í  Ferjunesi  átti  Hallfriði  Magnúsdóttur,  p.  b.: 

aaa.  Guðmundur  á  Björk  í  Flóa,  átti  fyr  Valgeröi  Jóns- 
dóttur,  p.  b.:  a)  Pórdís  átti  fyr  Guðna  Jónsson  frá 
Laugardælum  Magnússonar,  en  siðar  Einar  Guð- 
mundsson.  b)  Ingibjörg  átti  Jón  á  Bakka  í  Olfusi 
ívarsson  á  Bakka  Alfssonar  (ívarssonar).  c)  Pórdís 
yngri  átti  Jón  Jónsson.  d)  Halldór  i  Asakoti  í  Flóa, 
átti  Höllu  Grimsdóttur  frá  Öndverðarness-Norður- 
koti  Jónssonar.  e)  Guðfinna  átti  Porstein  Tómasson 
i  Móakoti  í  Kaldaðarneshverfi  og  börn.  f)  Páll  í 
Amótstekkum,  átti  Gunnvöru  Sigurðardóttur  Alexius- 
sonar,  p.  b.:  ívar,  var  suður  á  Vatnsleysuströnd,  Hall- 
dóra  átti  Álf  í  Bár  Skíðason  frá  Ej  vik  Einarssonar 
og  Guðmundur,  er  átti  Ólöfu  Arngrimsdóttur  Bjarna- 
sonar  i  Öndverðarnesi  Porlákssonar.  S.  k.  Guð- 
mundar  í  Björk  Ingibjörg  Einarsdóttir,  p.  b.:  g)  Ein- 
ar  á  Selfossi  og  Krossi  í  Ölfusi. 

bb.  Bjarni    í  Öndverðarnesi    átti    fyr    Olöfu    Arngrirasdóttur 
prests  Péturssonar  (II,  306),  p.  b.: 


120 

cc.   Katrín^). 
dd.  Solveig^). 
ee.    Guðrún^). 
d.  Þórunn  Kortsdóttir,  átti  séra    Þorleif  Ól- 
afsson  í  Blöndudalshólum^),   þeirra  börn: 
aa.    Jón^). 


aaa.  Porkell  á  Kjalvararstöðum,  átti  Kristinu  Jónsdóttur 
og  börn. 

bbb.  Arngrímur  i  Bakkartiolti,  dó  1799.  Dóttir  hans  Olöf 
átti  Guömund  Pálsson  frá  Ámótsstekkum  (sjá  hér  á 
undan),  peirra  synir:  Arngrimur  og  Páll. 

ccc.   Árni  i  Þorkelsgerði  i  Selvogi. 

ddd.  Sigurður. 

eee.   Sigvaldi. 

fff.     Guðrún. 

ggg.  Kláus  á  Ormsstöðum,  átti  Ingveldi  Jónsdóttur  frá 
Kiðabergi  Grimssonar,  ekkju  Ólafs  Þórðarsonar  á 
Ormsstöðum,  p.  b.:  a)  Pórdis  f.  k.  Jóns  Bjarnasonar 
frá  Minnibæ  Sigurðssonar  Ásbjörnssonar.  b)  Odd- 
ný  átti  Bjarna  Gunnarsson  i  Fellskoti  i  Biskups- 
tungum,  p.  b.:  Kláus  á  Blikastöðum  og  Gunnar  á 
Varmá.  c)  Ólöf.  d)  Helga,  launson  hennar  með 
Grími  Skíðasyni,  bróður  Álfs  i  Bár,  var  Sigurður  i 
Landakoti    á    Álptanesi. 

S.  k.   Bjarna  i  Öndverðarnesi  var  Ólöf   Bjarnadóttir   lög- 

réttumanns  á  Hömrum  Axelssonar,  p.  b.: 

hhh.  Bjarni  á  Dísastöðum  og  Kotferju  átti  Hallbjörgu 
Gisladóttur  og  börn. 

c.  Margrét  átti  Þorgrim  Jónsson  lögréttumann  i  Reykjahlið. 

d.  Halldóra  átti  Guðna  Bjarnason  frá  Vetleifsholti,   dóu   bæði  i 
stóru  bólu  1707  (III,  108). 

e.  Sigurður  ráðsmaður  i  Skálholti,  dó  1707. 

1)  Katrin  átti  séra  Odd  Árnason  á  Kálfatjörn,  p.  b.: 

a.    Porbjörg    átti    Jón     ísleifsson    sýslumann    i  Skaptafellssýslu 
(sjá  par). 

2)  Solveig  var  s.  k.  Sæmundar  Magnússonar  frá  Hóli  i  Bol- 
ungarvík.     Sjá  um  peirra  afkomendur  II,  224 — 226. 

3)  Guðrún  kona  Þorsteins  i  Krisuvik  var  laundóttir  séra  Jóns 
Daðasonar,  en  ekki  dóttir  hans  og  Katrinar.  En  son  séra  Jóns 
og  Katrínar  var  ennfremur  Hannes,  mun  hafa  dáið  bl. 

4)  Sbr.  I,  500. 

5)  Jón   veik    úr   skóla  fyrir  galdra-grunsemd,  eins    og   Björn 


121 

bb.  Björn^). 
cc.   Guðmundur^). 
dd.  Sigríður. 
ee.    Jón  annar^). 
ff.    Þórunn*). 

Þórunnar^)    laundóttir    við     Gottskálk 
Þórðarsyni  (Þórður    var    launson  Þor- 
leifs  á  Möðruvöllum,  Grímssonar)  hét: 
gg.  Filippía,  giptist^)  og  átti  börn. 
e.  Lýður  Kortsson  fór  utan  og  giptist  þar. 

Laundóttir  Hákonar  var: 
Halldís,  átti  Finn  Skúlason^),  þ.  b.: 

a.  Jón    fór    utan    frá     Kumbaravogi.     Varð 
timburmaður^). 

b.  Málfríður  átti  Hrómund    Tumason  í  Ell- 
iðaey^),  þ.  b. : 


bródir  hans,    og  bjó  á  Hrauni  i  Yxnadal,   var   lögrétturaaður   og 
sídar  ráðsmaður  á  Hólum. 

1)  Sjá  um  Björn  Þorleifsson  á  Guðlaugsstöðum  I,  599 — 600. 
Hallur  son  hans  var  kallaður  Barna-Hallur.  Launson  hans  var 
.lón  faðir  Péturs  á  Hrappsstöðum,  sbr.  HI,  35. 

2)  Guðmundur  dó  bl. 

3)  Jón  þessi  var  launson  Þorleifs  prests,  þá  er  hann  var  i 
skóla,  átti  hann  með  vinnukonu  föður  síns. 

4)  Þórunn  giptist  ekki.  Enn  eru  tahn  börn  séra  Porleifs  og 
Pórunnar. 

gg.  Guðrún  átti  Guðmund  Andrésson  á  Bálka- 

stöðum  í  Miðfirði. 
hh.  Sigurður  drukknaði  í  Blöndn. 
ii.    Þorkell  dó  bl. 

5)  Á  að  vera  Þórunn  Hákonardóttir,  en  ekki  Þórunn  Kort- 
dóttir  (sjá  hér  á  eptir). 

6)  Maður  Fibppíu  hét  Þorvaröur  Arason.  Þ.  b. :  Gróa,  Vil- 
borg  og  Ari,  faðir  Þorvarðar  og  Brands  í  Akureyjum,  og  eru 
þaðan  ættir. 

7)  Jónssonar  Hálfdanarsonar,  bróður  Daða  i  Snóksdal,  Guö- 
mundssonar. 

8)  Varð  tinsmiður  segir  séra  J.  H.  (í  ættartölum  sínum),  og 
mun  það  réttara.     Hann  sigldi  1646. 

9)  Hrómundur  bjó  á  Elliða  í  Staðarsveií. 


122 

aa.    Jón  eldri'). 
bb.  Jón  yngri-). 
cc.   Tómas^). 
dd.  Sigríður*). 
ee.    Halldís"). 
ff.     Þuriður^). 
G.  Þórunn  Hákonardóttir  yngri  andaðist  í  ból- 
unni  1616. 

(NB.     Sumar  ættartölur  segja,  að  það  hafi 

verið  Þórunn  Hákonardóttir  eldri,    en    ekki 

Þórunn     Kortsdóttir,     sem    átti    launbarnið 

Filippíu  með  Gottskálki,     syni  Þórðar,    sem 

var  launsonur  Þorleifs  sýslumanns  á  Möðru- 

völlum  Grímssonar;  veit  eg  ei    hvort    sann- 

ara  er^). 

Um    ungdóm    Hákonar    finn  eg  ekkert    ritað.       Fyrst 

finn  eg  hans  getið,  þá  liann  hafði  hálft    Rangárþing    1594 

(sjá  þar).     En  um  eða  fyrir  1590  hefur  hann   verið    gipt- 


1)  Jón  eldri,  átti  Helgu  Jónsdóttur  og  börn. 

2)  Jón  yngri,  átti  Guðrúnu  Tómasdóttur  Jónssonar  prests  í 
Hítarnesi  Brandssonar.  Son  þeirra  Tómas,  faöir  Gisla  á  Saurum 
í  Helgafellssveit  og  Jóns  i  Stóra-Langadal. 

3)  Tómas  átti  Guðrúnu  Illhugadóttur  frá  Hofstððum  Einars- 
sonar,  þ.  b.:  Hrómundur,  Jón,  Málfriður. 

4)  Sigriður  átti  Jón  Andrésson  á  Arnarstapa,  p.  b.:  Guðni 
prestur  á  Pæfusteini  og  Andrés,  er  átti  Kristínu  Ólafsdóttur  frá 
Virki  i  Rifi  Þorsteinssonar. 

5)  Halldís  átti  fyr  Daða  Skaptason  Sigurðssonar  og  Arnfríðar 
Daðadóttur  frá  Hrafnabjörgum  Gislasonar,  þ.  d.:  Málfríður  og 
Arnfríður,  er  átti  Runólf  Arnbjörnsson  i  Mýrdal  í  Kolbeinsstaða- 
hrepp  (II,  597).     S.  m.  Halldísar  Bjarni  Jónsson,  þau  bl. 

6)  Puríður  átti  Eyjólf  Styrsson  á  Haugabrekku,  þ.  b.:  Hró- 
mundur,  Málfríður. 

Snókdalín  telur  enn  dóttur  Hrómundar  Tómassonar  og  Mál- 
friðar  Finnsdóttur:  Helgu  móður  Hrómundar  Þóroddssonar  á 
Narfastöðum,  er  hann  telur  dáinn  1772,  og  Jóns  Þóroddssonar  á 
Ytrahólmi,  en  hæpið  er,  að  sú  œttfærsla  sé  rétt. 

7)  Það  er  víst  réttara,  eins  og  áður  er  getiö  um,  að  Filippía 
hafi  verið  laundóttir  Pórunnar  Hákonardóttur,  en  ekki  Pórunn- 
ar  Kortsdóttur. 


123 

ur  og  búið  í  Nesi  við  Seltjörn,  því  1592  seldi  húsfrú  Guð- 
björg  Erlendsdóttir  með  samþj'kki  Jóns  Marteinssonar 
bónda  síns,  Hákoni  í  Nesi,  dótturmanni  sínum,  Götu  í 
Selvogi. 

Af  líkindum  má  ráða,  að  hann  hafi  mjög  opt  verið 
umboðsmaður  umboðsmanna  hirðstjóranna  á  Bessastöðum, 
bæði  í  Gullbringu-  og  máske  Kjósars^'slu,  þó  ei  geti  eg 
sett  þar  við  víst  ártal,  utan  það  er  víst,  að  hann  var  i 
þeim  helmingadómi,  sem  1630  var  útnefndur  að  Kálfatjörn 
af  Ormi  prófasti  Egilssyni  og  Hákoni  Björnssyni  yfir  Guð- 
raundi  presti,  syni  Jóns  lærða.  Er  líkast  hann  haíi  við 
og  við  eptir  vild  umboðsmanna,  þénað  sj'slumannsverkum 
i  Gullbringusý^slu,  en  ei  haft  þar  sj'sluveiting. 

Hákon  hefur  verið  maður  auðugur,  þvi  þá  Guðmundur 
son  hans  giptist  1621  Halldóru  Aradóttur,  taldi  hann  Guð- 
mundi  til  giptingar  í  fasteign  hálft  annað  hundrað  hund- 
aða.  Guðmundur  tók  þá  Þingej'rar.  Hákon  tjáist  að  hafa 
verið  mesti  ágætismaður.  Hann  bjó  að  Nesi,  sem  áður 
er  sagt,  og  deyði  þar  á  langafrjádag^)  1643. 

Gisli  lögmaður    Þórðarson. 

(Sjá  um  hann  við  Borgarfjarðars\'slu). 
Það  sýnist  sem  hann  liaíi  verið  fyrst  nálægt  1580 
umboðsmaður  Dana  i  sj'slumannsverkum  í  Gullbringu- 
sýslu,  ef  rétt  er  ritað,  að  hann  hafi  látið  þar  dóm  ganga 
1583;  hitt  er  víst  að  1603,  þann  2.  maí,  lét  hann  dóm 
ganga  að  Býjaskerjum  um  utansveitarmenn.  Er  hkast  að 
hann  haíi  við  og  við  eptir  það  hann  tók  Kjósarsýslu,  og 
til  þess  hann  tók  Þverárþing,  gert  dómaraverk  i  Gull- 
bringusýslu  frá  1597  til  1606,  þó  hann  hafi  ekki  haft  þar 
sýsluveiting,  en  einasta  verið  þar  lögsagnari,  því  þó  Jón 
lögmaður  Jónsson  hefði  höfuðsmanns  umboð  1605  og 
1606,  hefur  hann  þar  ei  dóma  gengið,  og  af  vinskap  við 
Þórð  lögmann  líklega  sett  Gísla  þar  til  lögsagnara  1605, 
eða  staðfest  hann,  sem  þáverandi  Kjósarsj'slumann  í  því 
embætti,  þó  Gísli  byggi  þá  á   Innrahólmi. 

l)    14.  april. 


124 

Gíslí  lögmaður  Hákonarson. 
(Sjá  um  hann  við  Árnesþing).  Jafnvel  þó  Gisli  hefðí 
hér  höfuðsmannsumboð  árin  1628 — 29,  efa  eg,  að  hann 
hafi  í  þessari  sýslu  gert  sýslumannsverk,  heldur  yfirlátið 
þau  öðrum,  annaðhvort  dönskum  eða  islenzkum,  en  mér 
er  duHð  hverjir  það  voru;  þó  er  um  það  lej'ti  hans  um- 
boðsmaður  í  Árnessýslu  Björn  Grímsson  málari  (sjá  þar). 
í  Gullbringusýslu  hafði  hann  og  umboð  danska  valdsins  á 
Bessastöðum  um  1611—12—13 — 14  við  dómaragerðir,  til 
þess  hann  flutti  að  Klofa,  og  þar  með  kóngsumboðsjarðir,  og 
bjó  þá  í  Laugarnesi. 

Ólafur  Pétursson. 

Ókunnugt  er  mér  um  hans  ætt  og  uppruna,  en  sýslu 
hafði  hann  fyrir  Danl  og  lét  þann  4,  maí  1631  á  Býja- 
skerjum  dóm  ganga  með  6  mönnum  um  skuldir  út- 
lendra^),  einnig  1632  um  Desjarmýrarhús;  varð  hirð- 
stjóraumboðsmaður  um  hríð.  Gerðist  rógsmaður  og  flúði  til 
Sviaríkis  um  1634,  Hafði  hann  átt  í  höggi  við  Jón  lærða 
og  séra    Guðmund  son  hans'-). 

Árni  Gíslason. 

(Sjá  hans  ætt  við  Borgartjarðarsýski)^).  Árni  var 
lögréttumaður  og  bjó  á  eignarjörð  sinni  Ytra-Hólmi  á 
Akranesi,  hann  átti  og  Norðtungu,  Kross  og  fleiri  jarðir, 
en  Steinunn  kona  hans,  dóttir  Hannesar  í  Snóksdal 
Björnssonar,  átti  Síðumúla  ogþar  að  auki  hundrað  hundr- 
aða  í  jörðum.  Var  Árni  hinn  mesti  rausnarbóndi,  góð- 
gjarn  og  dugnaðarmaður.  Hann  var  og  í  miklum  metum 
hjá  höfðingjum  og  margra  bjargvættur.  Það  er  sögn,  að 
hann    haíi    mjög    styrkt  Hallgrím  skáld  Pétursson,    og    af 


1)  Hann  lét  ganga  héraðsdóm  (liklega  1  Gullbringusýslu)  1631 
um  Brand  Lafransson  (Sýslumannaskrá  J.  S.  64  fol.  i  landsbóka- 
safninu),  og  er  það  eflaust  annar  dóraur,  en  sá  B^'jaskerjadóm- 
ur,  sem  hér  er  getið. 

2)  Um  Ólaf  Pétursson  sjá  frekar  i  Hirðstjóraannál  Jóns  HalL 
dórssonar:  Safn  til  s.  ísl.  II,  736 — 738. 

3)  III,  419—426. 


125 

hans  fyrirbón  hafi  hann  orðið  prestur  á  Hvalsnesi.  t'að 
•er  sögn,  en  ei  veit  eg  þar  sann  á,  að  Árni  hafi  stundum 
i  einstöku  tilfeHum  verið  settur  fyrir  sýslumannsverk  í 
Kjalarnesþingi,  máske  að  forlagi  Jens  SöíTrenssonar  um 
1634,  og  þar  eptir  í  Gullbringusýslu.  Árni  deyði  1654  og 
þótti  að  honum  mikill  mannskaði,  því  hann  var  mjög 
ástsæll.  — 

Torfi  Erlendsson. 

(Sjá  um  hans  ætt  og  tleira  við  Árnesþing).  Hann  var 
snemma  mikill  uppvöðslumaður,  dugnaðarsamur  og  harð- 
ger.  Kom  sér  vel  við  konungsvaldið  á  Bessastöðum,  var 
og  orðinn  lögréttumaður  1637;  bjó  hann  þá  í  Engey  og 
hafði  fengið  i  léni  10  konungsjarðir  í  Borgarfirði,  gerðist 
hann  grjótpáll  Dana.  Jens  Söffrensson  veitti  honum  Gull- 
bringusýslu  1640,  og  hélt  hann  hana  í  8  ár,  áður  hafði 
hann  verið  þar  við  dómara-  eða  sýslumannsverk  í  ýms- 
um  málum  Eptir  það  hann  tók  Gullbringusýslu  að  veit- 
ingu  flutti  hann  suður  á  Stafnes,  og  þá  Hallgrímur  prest- 
tir  Pétursson  fékk  Hvalsnes  um  1644,  er  mælt,  að  þeim 
hafi  ilia  samið.  1648  tók  Torfi  að  veiting  Árnesþing  (sjá 
þar  fremur  um  hann).  Eptir  Torfa  voru  ýmsir  lögsagn- 
arar  um  tíma  í  Gullbringusýslu,  og  flestir  danskir,  þó  þeir 
í  stöku  málum  notuðu  íslenzka  fyrir  lögsagnara.  1638, 
þann  19.  nóvember  þingaði  Torfi  Erlendsson  á  Kálfatjörn 
í  löglegu  umboði  Jens  Söífrenssonar  í  Gríms  Bergssonar 
mælgismáh.  1640  kom  til  alþingis  dómur  Torfa  Erlends- 
sonar  um  Grím  Bergsson. 

Þá  sýslumaður  Torfi  Erlendsson  á  alþingí  1661  klag- 
aði  Árna  lögmann  Oddsson  fyrir  það,  að  hann  hefði  frá- 
dæmt  sér  manntalsfiska  (hvað  og  satt  var,  af  innansýslu- 
búum,  en  dæmt  að  þeir  skyldu  gjaldast  af  utansýslusjó- 
róðrarmönnum  1654),  skrifar  Arni  lögmaður  meðal  ann- 
ars  svoleiðis: 

))En  um  almennilega  manntalsfiska,  höfum  vér  sam- 
þykkt,  af  utansýslumönnum  skyldi  gjaldast,  svo  sem  lang- 
varandi  vani  hefur  verið,  og  dómur  er  um  genginn  af 
lögmönnum  1599  í  velbyrðugs  Laurusar  Kruse  tíð,  hvað 
nú  gengst  enn  við  í  sýslum,  að  mér  skilst  sýslumenn  taka 


126 

þá  fyrir  sitt  ómak,  sem  þeir  þurfa  að  hafa  fyrir  málum 
þeirra,  sem  koma  úr  öðrum  sj^slum  um  vertíðina.  En 
hvernig  þessir  fiskar  eru  undirkomnir  í  fyrstu,  veit  ég 
ekki  annað  en  hvað  eg  heyrt  hefi  fyrir  mér  talað,  og  góð- 
ir  menn  við  kannast,  að  í  fyrstu  haíi  hér  i  landið  komið 
einn  fátækur  fógeti,  þó  góðviljaður,  hafi  beðið  að  gefa  sér 
einn  fisk  eða  tvo  til  styrktar,  af  þeim  sem  út  reru,  hvar 
um  þeir  gerðu  strax  hans  bón,  svo  gerði  hann  þeim  apt- 
ur  nokkuð  til  góða,  kannske  ein  brennivínsskál  hafi  kom- 
ið  sér  vel,  eða  þá  þorstadrykkur,  svo  fólkið  lokkaðist  að 
gera  Iionum  aptur  til  vilja  um  þessa  fiska,  á  meðan  hann 
var.  En  þá  annar  kom  eptir  hann,  vildi  hann  og  sömu 
skil  hafa  og  fyrir  sinn  góðvilja,  hvað  honum  hefir  og 
tekizt.  En  sá  sem  eptir  þann  kom,  vildi  með  skyldu  út- 
heimta  þessa  manntalsfiska,  því  hann  vildi  vaninn  skyldi 
ráða,  hvað  honum  hefur  tekizt,  svo  sem  sjá  má  af  fyrrnefnd- 
um  dómi  í  tið  Laurusar  Kruse,  að  langvarandi  vani  er 
innfærður.  Þá  um  þann  tíma  voru  nokkrir  menn  norð- 
anlands,  sérdeilis  Bjarni  Hrólfsson,  vildu  mæla  á  móti 
þessum  vanafiskum  að  gjalda,  hvar  fyrir  hann  var  tekinn 
og  settur  [í  haldj  á  Bessastöðum.  Hans  svar  má  vera,  sem 
annaia  hefur  verið:  að  lögbók  geti  ei  um  önnur  útlát  al- 
múgans  en  i  kongsþegnskyldu  1.  kapítula  umskatt  og  þing- 
fararkaup  sýslumönnum  til  handa,  en  ei  um  gjaftoll  né 
gjafíiska.  Nú  úr  því  að  gjaftollur  og  manntalsfiskur  er 
svo  fyrir  gamlan  vana  innleiddir:  wViIjugur  skal  mann 
bera,  sem  svo  verður  að  vera«. 

Um  manntalsfiska  var  dæmt  á  alþingi  1654,  1661, 
1690  og  áður  1599.  Arni  lögmaður  Oddsson  segir  þann 
uppruna  þeirra,  að  fógeti  á  Bessastöðum  hafi  góðviljuglega 
fengið  róðrarmenn  til  að  gefa  sér  þá,  mót  því  hann  hafi 
gert  sjómönnum  veizlu.  Svo  hafi  það  gengið  í  þessa  fó- 
geta  og  hans  eptirkomara  tíð,  en  í  hins  þriðja  fógeta  tíð, 
hafi  menn  ekki  viljað  gjalda  þá,  þvi  fógeti  hafi  engar 
veizlur  eða  traktering  viljað  gera  fiskimönnum.  Ut  af  þessu 
urðu  deilur.  En  þeir  ríkari  komu  sínu  fram;  þó  var  sú 
miðlun  gerð,  að  einasta  utansýsluróðrarmenn  skyldu  be- 
tala  manntalsfiska,  en  ekki  sýslubúar.^) 

1)  í    desember   1656  setti   Matthias    Guömundsson    Gudmimd 


127 

Bárður   Gíslason. 
Faðir:  Gísli  Diðriksson. 

Kona:  Sesselja,  dóttir  Skúla  Einarssonar  og  Steinunn- 

ar  laundóttur  Guðbrands  biskups. 
Börn:  A.  Séra  Gisli  á  Skúmsstöðum  54   ár,    dó    1714, 

átti  Þuríði  Arnadóttur,  Magnússonar,    börn: 

a.  Séra  Vigfús  á  Krossi  25  ár,  dó  1720, 
átti  fyr  Ólöfu  Guðmundsdóttur,  bl.  svo 
Ragnheiði  Halldórsdóttur,  bl. 

b.  Erlendur  átti  Sigriði  Pálsdóttur,  þ.  b.: 
aa.    Þrúður^). 


Steindórsson  lögsagnara  i  Gullbringus^'slu,  og  hefur  hann  verid 
þar  1  ár  (sbr.  III,  117).  Sbr.  ennfremur  Sýslumannaskrá  í  J.  S. 
64  fol.  i  Lbs. 

1)  Prúður  átti  séra  Olaf  Jónsson  Thorlacius  1  Stóradal,  þ.  b.: 
a.    Ingiríður,  (f   4.    maí  1800),  átti  launson    með  Guðmundi  Ög- 
mundssyni  í  Stórumörk: 

aa.  Jón    i    Stórumörk,    átti   Sigríöi  Jónsdóttur    Sigurðssonar 
sýslumanns  Stefánssonar,  þ.  b.: 

aaa.   Guðrún  átti  Olaf  Ólafsson  í  Stórumörk  og  börn. 
bbb.  Ingibjörg   átti   Hallvarö    Jónsson    í    Neöradal   undir 

Eyjafjöllum  og  börn. 
ccc.   Ingiríður  átti  Gísla  á  Heiði  i  Holtura  Pétursson  Jóns- 
sonar   Þorsteinssonar  í  Árbæ  Kortssonar.     Launson 
hennar,    er  kenndur  var  Jóni  nokkrum,  (en  haldinn 
son  Sæmundar  Ögmundssonar  í  Ej'vindarholti): 
X  Jón  söðlasmiður  i  Hliðarendakoti. 
Ingiríður  Olafsdóttir  giptist  síðar  Pórði  i  Hlíðarhúsum  (f  13. 
apríl  1811)  Sighvatssyni  Pórðarsonar  á  Ormsstöðum  í  Gríms- 
nesi  Porkelssonar,  þ.  b.: 
bb.  Ólafur   Thorlacius  kaupmaður  á    Bíldudal,  átti    Guðrúnu 

Oddsdóttur  Hjaltalins  (sjá  um  börn  þeirra  siðar). 
cc.   Einar  prestur  i  Otrardal  (f  14.  april  1827)  átti  Helgu  Eg- 

ilsdóttur,  þ.  b.r  Helga,  Pórður,  Einar. 
dd.  Magnús  verzlunarmaður  á  ísafirði,  átti  Ingibjörgu   Ólafs- 

dóttur  prests  á  Álptamýri  Einarssonar,  bl. 
ee.   Pétur  mun  hafa  dáið  ungur. 
flf.     Prúður  dó  ung. 
gg.  Prúður  önnur,  dó  ung. 
hh.  Þrúður  þriðja,  dó  einnig  ung^). 


1)  Hórdóttir  Pórðar  með  Guðrúnu  Gissursdóttur  hél  og  Prúöur  og  giptist 
Guðmundi  Jónssyni  á  Rauðará,  þ.  b.:  Magnús,  Sigriður.  Ó.  Snókdalin  telur 
hana  sliilgetna  dóttur  Pórðar  með  Ingiriði,  en  það  er  rangt. 


128 

bb.  Elín^). 

Elín,  áíti  börn  með   Ýmsum,  giptist  loks    Bjarna  Hannes- 
syni    spítalahaldara    frá    Kaldaöarnesi    Jónssonar   Ketils- 
sonar   i    Hraungeröi  Sigurðssonar  á  Flóagafli    Þorsteins- 
sonar  Hálfdanarsonar  Eyvindssonar. 
Ein  laundóttir  Elinar  með  Guömundi  nokkrum: 

a.  Ragnheiður  átti  Stiesen  verzlunarmann  i  Keflavik,  og 
átti  með  honum  nokkur  börn,  par  á  meðal  2  syni  í 
Helsingjaeyri,  sem  mönnuöust.  Ragnheiður  Stiesen 
var  lauslát  sem  móðir  hennar.  Laundóttir  hennar 
með  Westy  Petræusi  kaupmanni  i  Rvik  var  Soffia 
Petræa,  er  átti  Magnús  í  Minnivogum  son  Hallgríms 
prests  Jónssonar  í  Gðrðum  á  Akranesi  og  s.  k.  hans 
Guðrúnar  Egilsdóttur,  systur  Sveinbjarnar  skólameist- 
ara.  —  Önnur  laundóttir  Elinar  Pórðardóttur  með 
Ólafi  Loptssyni  úr  Fljótshlið  Ámundasonar  var: 

b.  Guðrún    átti  Einar  hattasmið  i  Brekkubæ  i  Reykjavik 
Sæmundsson  prests  á  Utskálum  Einarssonar,  þ.  b.: 
aa.   Einar  var  um  tima  i  skóla,  sigldi  svo. 

bb.  Maria    átti    Einar    verzlunarmann    Einarsson    As- 

grímssonar  og  Pórunnar  Porsteinsdóttur   prests  á 

Staðarhrauni  Einarssonar,  þ.  d.: 

aaa.     Karólína  f.  k.  Porvarðar  Andréssonar  Kérúlfs 

læknis  á  Ormarsstöðum,  þeirra  son:  Eirikur 

Kérúlf    aðstoðarlæknir    á    Isafirði,    kvæntur 

Sigriði   Pórðardóttur    frá    Hól    i    Rvik    Guð- 

mundssonar. 

cc.   Sigríður  gipt  Eiríki  Magnússyni  bókaverði   i  Cam- 

bridge,  bl. 
dd.  Sotlia    átti   Sigurð  prófast    Gunnarsson   í   Stykkis- 
hólmi.     Dóttir  þeirra  Bergljót  er  gipt  séra  Haraldi 
Nielssyni,  settum  prestaskólakennara  i  Rvik. 
Priðja  laundóttir   Elinar   Pórðardóttur   með    Nikulási 
Sigurðssyni  í  Hliðarhúsum: 

c.  Sigriður  f.  k.  Sveins  ísleifssonar  frá  Skógum  Jónsson- 
ar  i  Selkoti  ísleifssonar  á  Lambafelli  Magnússonar,  þ.  b.: 


1)  Elin    átti    Bjarna  son    Axels    Friðriks  Jónssonar    Iðgréttu- 
raanns  á  Hömrum  í  Grimsnesi,  þ.  b. : 

a.  Olöf  s.  k.  Bjarna  Porlákssonar  í  Öndverðarnesi  (sjá  hér   áð- 
ur,  bls.  120). 

b.  Pórunn  átti  Jón  smið  i  Káranesi  í  Kjós  Feli.xson   frá  Amóts- 
stekkum  i  Flóa  Jónssonar,    þ.  b. :  Elin,  Pórunn. 

c.  Erlendur. 

d.  Porgerður. 


129 

c.  Sigríður  átti  Lopt  Jónsson  á  Hóli  í  Lantl- 
eyjum^). 

d.  Solveig    fyrri    kona    Korts    Magnússonar, 
þ.  b.^): 

aa.    Þorsteinn. 
l)b.  Jón. 
B.  Séra   Þórður  á  Torfastöðuni,  prestur    21    ár 


aa.   Oddur  i  Skógum. 

bb.  Isleifur  á  Skála. 

cc.   Pórunn  átti  Einar  Jónsson  í  Steinum. 

dd.  Guörún  átti  Jón  í  Berjanesi  Helgason  frá  Steinum 
Guðmundssonar  frá  Kálfhaga  i  Flóa,  þeirra  son: 
Sveinn  trésmiður,  kenndur  við  Vestmanneyjar,  nú 
í  Rejkjavík.  [Meöal  s.  k.  barna  Sveins  ísleifsson- 
ar  er  Olafur  gullsmiður  i  Rvik,  kvæntur  Porbjörgu 
Jónsdóttur  prests  i  Dýrafjarðarþingum  Ej'jólfs- 
sonarj. 

1)  Dóttir  Lopts  i  Ytri-Hól  og  Sigríðar: 

a.    Þorgerður  s.  k.  Porsteins  Arnþórssonar  á  Vikingslæk,  þ.  b.: 
aa.   Gisli  faðir  Þorgerðarkonu  Jóns  Jónssonar  á  Litlahólmi  og 

Prúðar  konu  Björns  Arnasonar  í  Móeiðarhvolshjáleiguþ.  b.: 

Árni,  er  átti  Jórunni  Pórðardóttur  frá  Moldnúp. 
bb.  Björn  á  Vikingslæk,  átti  fyr  Margréti  Gísladóttur,  bl.,  en  síð- 

ar  Guðrúnu  yngstu  Jónsdóttur  trá  Kirkjubæ  Filippussonar, 

bl.     Launson  Björns  var: 

aaa.    Sigurður  í  Pulu  átti  Ingibjörgu  Þorsteinsdóttur  eldra 
írá  Staðarkoti  Jónssonar. 
cc.    Þorgerður  átti  Stein  Jónsson   frá  Stórahoíi    Filippussonar, 

bróður  Guðmundar  á  Gýgjarhóli  í  BiskujDstungum,  þ.  b. : 

aaa.    Porgerður  átti  Tómas  Höskuldsson. 

bbb.  Sesselja  eldri  giptist  ekki. 

ccc.    Sesselja  yngri  átti  Björn  Olafsson  póst. 

ddd.  Pórdís  s.  k.  Bjarna  Jónssonar  i  I^öndum  á  Miðnesi. 
Son  þeirra  Steinn. 
dd.  Helga  átti  Guðmund  Símonarson  á  Yrjum  á  Landi,  þ.  b.: 

aaa.  Kristrún  dó  bl. 

bbb.  Sigríður, 

ccc.    Þrúður    átti    Magnús    Einarsson    í    Miðfelli    i    Ytri- 
hrepp. 

2)  Sjá  um  börn  þeirra  liér  á  undan,  bls.  117 — 118. 

Meðal  barna  séra  Gisla  Bárðarsonar  er  hér  vantalin  Pur- 
íður  kona  Sigurðar  Magnússonar  frá  Árbæ  Kortssonar  (sbr. 
bls.  117). 

9 


130 

(gerði  bænir)  dó  1690,  átti    Katrínu    Magn- 

úsdóttur,  þeirra  börn: 

a.  Kristín  fyrri  kona  séra  Jóns  Oddssonar  í 

Hólum,  dó  að  þríburum,  hvar  af  lifði: 

aa.    Katrín    fyrri    kona    Jóns    konrektors 
Vigfússonar^). 

bb.  Séra  Jón. 

cc.   Einar^'. 

C.  Margrét  Bárðardóttir  átti  Guðmund  Jónsson 
frá  Eyvindarmúla^). 

D.  Margrét^)  önnur  átti  Stein  Högnason,   þ.  b.: 
aa.    Björn. 

bb.  Sesselja. 
Bárður  var  orðlagður  lagamaður,    og    hefur    gert    út- 


1)  Jón  Vigfússon  konrektor    bjó  siöar  i  Árkvörn  og  var   silf- 
ursmiður,  átti  2  dætur  raed  Katrínu  f.  k.  sinni: 

a.  Guörún  átti  Jón  ísleiksson  fálkafangara,  og  var  son  þeirra 
Pórður  í  Ej^'indarmúla  faöir  Jóns,  er  þar  bjó  síðar.  Er  sú 
ætt  allfjölmenn. 

b.  Kristín  átti  séra  Guðraund  Porláksson  aðstoðarprest  á 
Prestsbakka  (f  1777),  þ.  b.  Ingibjörg  kona  séra  Vigfúsar  Eyj- 
ólfssonar  á  Reynivöllum,  Steinunn  móðir  Guðmundar  Ein- 
arssonar  i  Kvíarholti  og  Katrin,  dó  ógipt,  bl. 

2)  Um  þessi  börn  séra  Jóns  Oddssonar  er  nokkuð  vafasamt 
og  mun  enda  rangt.  Með  s.  k.  sinni  Pórdisi  Guðraundsdóttur 
írá  Ej'vindarraúla  Jónssonar  átti  hann  mörg  börn,  sem  fjölmenn 
ætt  er  korain  írá  undir  Eyjafjöllum  og  viðar. 

í*rjú  börn  séra  Pórðar  Bárðarsonar:  Bárður,  Magnús  og  Guð- 
rún  dóu  i  bólunni  1707. 

3)  Guðmundur  maður  Margrétar  var  bróðir  Guðmundar 
eldra  i  Eyvindarraúla,  föður  Eyjólfs  hins  spaka  lögrétturaanns  s. 
st.  og  Pórdísar  s.  k.  síra  Jóns  Oddssonar  i  Ej'A'indarhóIura  (sjá 
hér  á  undan). 

4)  Þessi  Margrét  var  ekki  dóttir  Bárðar  i  Vatnsdal  og  Sess- 
elju,  heldur  laundóttir  hennar,  áður  en  hún  giptist,  raeð  séra 
Jóni  Brandssj'ni  i  Hitarnesi.  Vegna  þessarar  barneignar  kom 
Guömundur  Hákonarson  á  Þingeyrum  séra  Jóni  suður  á  eignar- 
jörð  sina  Kolbeinsstaði,  svo  litið  bar  á,  segir  séra  Jón  Halldórs- 
son  i  prestaæfum  sinum.  En  Margrét  fluttist  með  móður  sinni 
austur  i  Fljótshlið  og  giptist  þar  Steini  Högnasyni.  Frá  þeim 
verða  ekki  ættir  raktar. 


131 

leggingu  yfir  Jóns  lögbók,  hverri  mikið  er  hrósað.  Bárður 
var  lögréttumaður,  og  opt  1  dómum  á  alþingi.  Sagt  er 
og,  að  hann  í  mörgum  vandamálum,  hafi  verið  settur 
dómari,  er  og  mælt  hann  hafi  i  Gullbringusjslu  látið  þann 
dóm  framfara,  sem  kom  fjaúr  á  alþingi  1653.  Ei  er  þess 
getið,  að  hann  hafi  verið  settur  lögsagnari  utan  í  stöku 
málum,  þá  þurfa  þótti.  Bárður  bjó  i  Vatnsdal  i  Fljóts- 
hiíð  (deyði  1670).  Sína  útleggingu  yfir  Jóns  lögbók  1665 
lileinkaði  hann  Gísla  sjslumanni  á  HHðarenda  Magnús- 
syni.  1653  þann  7.  maí  lét  Bárður  dóm  ganga  í  Rangár- 
þingi  að  Kirkjulæk,  um  ómagaflutning,  og  1653  að  Þjóð- 
ólfshaga  um  laungetið  barn  (sjá  Árbóka  VI.  deild  p.  148). 

Elnar  Oddsson. 
(Ei  veit  eg  hverra  manna  hann  hefur  verið).  1664 
þann  21.  janúar^)  í  Kópavogi  nefndi  hann  menn  í  dóm, 
yfir  Þórði  nokkrum  Þórðarsyni,  sem  var  til  dauða  dæmd- 
ur,  og  aftekinn  eptir  þeim  dómi  (var  Einar  þá  umboðs- 
maður  Tómasar  Nikulássonar).  Þar  yfir  klagaði  systir 
Þórðar,  Guðrún  Þórðardóttir,  fyrir  lögmönnum  1665,  og 
þótti  dómurinn  óréttvís.  Skipuðu  lögmenn  Einari  að  gefa 
rétta  afskript  af  dómnum,  en  1666  kom  hún  til  alþingis, 
aíhenti  Jakob  Benediktsson  hana  o:  afskriptina.  Maður- 
inn  hafði  fyr  stolið  og  nú  aptur  upp  á  20  vættir,  þótti 
dómurinn  harður,  en  létu  við  sama  standa,  því  búið  var  að 
hengja  Þórð.  — 

Daði  Jónsson. 
(Sjá  um  hann  við  Kjósarsýslu).  Þá  Tómas  Nikulás- 
son  drukknaði  1665,  tók  hann  að  sér  lögsögu  í  þessari 
s^^slu  til  þess  Jóhann  Klein  viðtók  1666.  Eptir  beiðni 
lögmanna  kom  þá  fyrir  galdrastafamál  Jóns  Jónssonar, 
sem  þar  fyrii   var  dæmdur  að  hýðast.^) 


1)  Likl.  réttara  25.  janúar  (sbr.  Lögp.bók  1666  nr.  17).  Einar 
var  settur  lögsagnari  i  Gullbringusýslu  haustið  1663.  Hann  bjó 
i  Vogum  (líklega  Stóru  Vogum). 

2)  Daði  er  talinn  lögsagnari  i  GullbringusýsKi  árin  1664,  1665, 
1667  og  1682  (J.  S.  64  fol.  i  Lbs.). 

9^ 


132 

Jón    Eyjólfsson. 
Faðir:  Eyjólfur  á  Þorgautsstöðum/)  Narfason. 

Móðir:  Ragnheiður  Oddsdóttir  frá  Reynivöllum. 

Kona:  Vilborg,    dó     17 lö,    69    ára,    en  giptist    1688,2) 

dóttir    séra    Sveins    á    Barði   Jónssonar,    Guð- 
mundssonar  á  Siglunesi, 
Börn:  A.  Séra   Eyjólfur  á  Völlum,    hálærður    i    forn- 

fræðum,  Jubillærer.     Vígðist  1699,  fékk  Velli 
1705,  dó  17473)  75  ára,  ógiptur,  bl. 

B.  Þuríður,    dó    1707,    átti    Jón    eldra   Jónsson 
frá  Kirkjubæ.^) 

C.  Þórdís,  dó  1733,  átti  Níels  Kjer    (sjá  síðar). 

D.  Steinunn  átti  Bjarna  Árnason.^)      Dóu  bæði 
1707,  bl. 

E.  Jón  klausturhaldari    á    hálfu    Þykkvabæjar- 
klaustri.*^) 

Jón  Eyjólfsson  yngri  var  borinn  1643,  fór  utan  á 
unga  aldri,  og  gjörðist  skinnamakari.  Kom  út  og  gerðisl 
áhangandi  konungsvaldsins  á  Bessastöðum.  Síðan  hafði 
hann  þar  nokkurskonar  umboð,  og  lagði  sig  eptir  ís- 
lenzkum  lögum.  Kom  þar,  að  hann  var  settur  fyrir  Gull- 
bringusý'slu  1683;  sama  ár  var  hann  valinn  til  utanferðar 
upp  á  taxtann.  1689  fékk  hann  vonar-  (alii  veitingar) 
bréf  fyrir  Kjósarsýslu.  1692  mætti  hann  vegna  amtmanns 
MúUers  á  Miðgörðum  í  Staðarsveit,  í  því  nafnfræga  stokks 
eða  Kriumáli.  1696  mun  hann  hafa  fengið  konungsveit- 
ing  eða  staðfesting  fyrir  KjósarsNsIu,  þá  Sigurður  lögmað- 
ur  sleppti.  1694,  þá  amtmaður  MúIIer  fór  utan,  gerðist 
Jón  hans  fullmektugur;  einnig  hafði  hann    amtmannsum- 


1)  Ej'jólfur  bjó  á  PorláksstöÖum  í  Kjós. 

2)  Petta  ártal  lih'tur  að  vera  rangt.      Mun  eiga  að  vera  1668. 

3)  Petta  ártal  er  rangt.     Séra  Ejjólíur  dó  3.  desember  1745. 

4)  Frá  Reykjavík  segir  séra  J.  H.  1  ættartölum  sinum.  Pur- 
iður  dó  t)l. 

5)  Hann  var  af  almúgafólki  á  Seltjarnarnesi  (J.  H.  ættat.). 

6)  Petta  hlýtur  að  vcra  rangt  hjá  Boga,  því  að  þessa  Jóns  er 
ekki  getiö  meöal  barna  Jóns  sýslumanns,  hvorki  hjá  séra  J.  H. 
né  i  öðrum  vngri  ættartölum. 


133 

boð  árin  1701  og  1706  í  amtmannsins  utanferðum.  1699 
fékk  Jón  kongsleyfi,  að  búa  utansýslu,  í  Nesi,  og  halda 
Gullbringusýslu.  1701  fékk  hann  að  nj'ju  konungsveiting 
eða  staðfesting  upp  á  Kjósarsýslu.  1703  afstóð  Jón  Gull- 
bringusj^slu  við  sinn  tengdason,  Niels  Kjer.  1707,  þá  hann 
hafði  fjóra  vetur  hins  sjöunda  tugar,  gerðist  hann  víse- 
lögmaður  Páls  VídaHns,  og  með  kongsbréfi  af  13.  maíl710 
dæmdi  hann  ásamt  PáH  Bej^er,  Sigurð  lögmann  Björns- 
son,  frían  við  honum  tilfærðar  sakargiptir. 

I  utanferðum  Páls  VídaHns  og  í  hans  málum  og  opt- 
ar,  sat  Jón  víselögmaður  í  lögréttu.  Jón  bjó  í  Nesi  við 
Seltjörn,  og  deyði  þar  3.  ágúst  1716,^)    þá    hann    hafði    4 


1)  Séra  Jón  Halldórsson  segir  (i  ættatölum  sínum),  að  hann 
haíi  dáið  í  september.  Jón  Sigurðsson  (Lögmannatal  i  Safni  til 
sögu  íslands  II,  147)  telur  hann  dáinn  3.  ágúst,  eins  og  Bogi. 

í  ættartölum  séra  Jóns  Halldórssonar  eru  nokkrar  upplýs- 
ingar  um  Jón  sýslumann,  sem  ekki  eru  annarstaðar  að  íinna,  og 
set  eg  því  hér  frásögn  séra  Jóns  um  hann.     Hann  segir  svo: 

oHann  var  ekki  latínulærður,  en  kunni  þýzku,  sigldi  og  lærði 
að  tilreiða  skinnaverk  til  hanzka  og  annars  þvílíks,  var  þvi  á 
þeim  árura,  auknefndur  skinnamakari.  Nokkra  stund  bjó  hann 
fyrst  fyrir  norðan,  flutti  sig  suður  á  Nes,  hér  um  1677,  ekki  sízt 
út  af  frægðarlausum  skiptum  við  Steíán  nokkurn  lausamann, 
vegna  misþanka  við  konu  hans,  bjó  í  Gerðum  suður  i  Garði  em- 
bættis-  og  forléningalaus,  En  1683  þegar  enginn  sýslumaður,  eða 
svo  gott  sýslumanns  ígildi  væri  eptir  kongl.  majst.  boði,  gaf  sig 
til  að  sigla  íyrir  Sunnlendingaíjórðung  til  Kaupenhafnar  að 
semja  við  islenzka  reiðara  um  nýjan  taxta  og  kauphöndlan,  var 
tekið  til  Jóns  Eyjólfssonar,  var  hann  til  reiðu,  og  kom  aptur 
1684.  Sú  reisa  var  honum  upphaf  til  hefðar,  vantaði  og  ekki  að 
hann  héldi  sér  fram  til  gunstar,  hvað  hann  kunni,  fyrst  hjá 
landfógetanum  Kristofer  Heiðemann,  svo  hann  tékk  Kjósarsýslu 
og  Nes  á  Seltjarnarnesi,  var  hann  þar  með  héraðsdómari  i  GuII- 
bringusýslu,  og  siðan  einnahelzt  hjá  amtmanni  Kristjáni  Múllermeð 
málasóknum  og  þesskonar  erindum  við  ýmsa,  eptir  sem  einfeldni 
hins  varð  áhvött,  varð  þvi  misjafntþokkaður  af  sumum.  En  áður 
amtmaður  lagði  af  hingað  reisur  sínar  umgekkst  hann  að  Jón  fékk 
kongsbréf  fyrir  vicelögmannsembætti  anno  1707,  64  ára  gamall,  eptir 
Pál  Jónsson  Vídalín,  þá  fertugan.  Hann  sat  4  sumur  i  lögmanns- 
sæti  á  alþingi,  og  gerði  lögmannsverk  eptir  það  Páll  Vidalin  var 
suspenderaður  frá  embættinu  1713  til  1716.  Var  hann  gestrisinn, 
glaðsamur  og  veitingasamur,  þó  ei  væri  stórauðugur;  dó  1716  í 
september,  73  ára  gamallw. 


134 

vetur  hins  8.  tugar.  Hafði  hann  þá  fyrir  hér  um  bil  6  ár- 
um  Hka  afstaðið  KjósarsNslu  til  tengdasonar  síns,  Níelsar 
Kjer.  Menn  héldu,  að  Jón  hefði  verið  í  miklum  ráðum 
með  amtmanni  Múller  framan  af  veru  hans  hér,  einkum  í 
Kríumálinu,  og  ekki  alltíð  góður  miðill.  Meðan  amtmað- 
ur  var  hér  ókunnugur  hafði  hann  opt  fallizt  á  hans  ráð. 

1701  fékk  Jón  s^'slumaður  ásamt  Kjósarsj'Slu,  veiting 
kongs  fyrir  fjórum  umboðsjörðum. 

Nokkrir  tjá,  að  Jón  hafl  tekið  Kjósarsýslu  1694,  en 
eg  meina,  að  Sigurður  lögmaður  hafi  ekki  sleppt  henni 
fyrr  en  1700,  dreg  eg  það  til  hkinda,  að  það  ár  var  Guð- 
mundur  á  Alptanesi  við  lögsögn  í  Kjós,  en  liann  var  um- 
boðsmaður  Sigurðar  lögmanns. 

Eptir  Jón  Eyjólfsson  var  kongsskuld  665  rdl.  55  sk., 
en  allt  hans  lausafé  136  rdl.  1700  þá  kongur  gaf  fátæk- 
um  600  rdl.,  fékk  þar  af  Ólafur  Pálsson  á  Tóptum  15  v. 
34  f.,  Vilhjálmur  Jónsson  á  Kirkjubóli  4  v.  Árni  Jakobs- 
son  á  Hólmi  5  v.  Gísli  Olafsson  í  Njarðvík  6  v.  Jón 
Þorkelsson  þar  3  v.  Séra  Oddur  á  Kálfatjörn  6  v.  10  f. 
Sigurður  Björnsson,  lögmaður  2\  2  f.  Bergsteinn  Bjarna- 
son  í  Skildinganesi  10  f.  Sj^slumaður  Jón  Eyjólfsson  í 
Nesi  6  V.  Sj'slumaður  Jón  Sigurðsson  í  Einarsnesi  53 
rdl.  1  sk.,  sýslumanns  Sörens  Matthíassonar  sterbú  í 
Barðastrandarsý'slu  32  rdl. 

Níels  Kjer 
sagður  borgmeistarasonur  frá  Svendborg  á  Fjóni,  danskur 
í  báðar  ættir.  Hann  kom  ungur  til  íslands,  og  gerðist  eptir- 
legumaður  danskra  kaupmanna.  Vingaðist  vel  við  Jón  sýslu- 
mann,  og  fékk  dóttur  hans  Þórdísi  til  ekta  nálægt  1700 
eða  litlu  fyr.  Þórdís  lifði  mann  sinn  og  deyði  1733. 
Þeirra  dóttir  var  Margrét,  hún  var  send  utan  til  föður- 
frænda  sinna,  og  giptist  þar  síðar  Henrich  nokkrum  glas- 
höndlara^),  (um  þeirra  afkomendur  er  mér  ókunnugt).  Níels 
Kjer  gerðist  sj'slumaður  í  Gullbringusj'slu  1703,  þá  tengda- 
faðir  hans  afstóð  henni.      1708  fékk  Níels  og  veiting  fyrir 


1)  Hún    sagöi  sig  frá   aríi  og  gjaldi    epth-    foreldra    sina  hér, 
segir  séra  J.  H. 


135 

Kjósarsýsslu,  þá  Jón  Eyjólfsson  vildi  henni  sleppa,  en 
hvort  Jón  sleppti  henni  þá  strax  til  hans,  eða  ei  fyrr  en 
nálægt  1710,  tel  eg  ei  fullvíst.  Þá  Jón  Eyjólfsson  víselög- 
maður  deyði,  gerðist  Níels  Kjer  vicelögmaður  Vídalíns  i 
hans  stað  1717.  Níels  tók  Árnesþing  1723,  sleppti  því 
1724.  Við  dauða  Vídalíns  1727,  dag  18.  júlí  varð  Níels 
virkilegur  lögmaður,  og  hélt  því  emhætti  ásamt  GuUhringu- 
og  Kjósarsýslum,  til  þess  hann  deyði  í  BrautarhoHi  1730^). 
Hann  var  þá  orðinn  mjög  skuldugur. 

1709  tók  Níels  sér  fyrir  lögsagnara  Brand  Bjarnhéð- 
insson,  til  þess  hann  deyði  1728,  þá  tók  hann  Jón  Hjaltalín 
fyrir  lögsagnara.  Níels  var  áHtinn  skarpur  maður,  og 
hafði  lagt  sig  eptir  lögvisi  á  fullorðins  aldri.  Hann  var 
opt  settur  dómari  í  meiri  málum. 

Brandur  Bjarnhéðinsson. 
Faðir:  Bjarnhéðinn  eða  Bjarthéðinn  í  Garðsvík  syðra-) 

sonur  Guðmundar  í  Langagerði  (sem  átti  dótt- 
ur  Arnórs  hónda  Bjarnhéðinssonar),  Guð- 
mundur  í  Langagerði  var  sonur  Ólafs  smiðs 
frá  StórólfshvoH.  Börn  Guðmundar  voru:  1. 
Arnór  í  Langagerði,  (faðir  Eirnýjar,  sem  átti 
Sæmund  Tómasson  samastaðar  og  mörg  hörn), 
og  2.  Bjarnhéðinn,  áðurnefndur.  Börn  Bjarn- 
héðins  voru:  1.  Helga,  átti  Eyjólf  Þorsteins- 
son    á    Flókastöðum^).      2.    Einar   faðir    Vern- 


1)  Hann  andaöist  11.  október.  Sjá  um  hann  í  Lögmannatali 
Jóns  Sigurðssonar:  Safn  til  s.  íslands  II,  151. 

Runólfur  Sveinsson  lögréttumaður  á  Stafnesi  er  talinn  lög- 
sagnari  í  GullbringusX'slu  1708  og  1709  í  sýslumannaregistri  J.  S, 
64  fol,  i  Lbs.  Hann  var  son  Sveins  á  Amóti  í  Flóa  Gíslasonar  s. 
st,  Brynjólfssonar  Jónssonar  Eiríkssonar  Torfasonar  í  Klofa. 
Móöir  hans  var  Hallfriður  Snorradóttir  frá  Hæringsstöðum  í  Flóa 
Jónssonar.  Sonur  Runólfs  var  Sigurður  faðir  Guðna  sýslumanns 
í  Kirkjuvogi  (sjá  hér  siðar),  Framætt  Runólfs  á  Stafnesi  hefur 
ekki  áður  verið  fyllilega  kunn,  en  petta,  sem  hér  er  sagt  er  á- 
reiðanlega  rétt.     Runólfur  dó  i  Sandgerði  1735. 

2)  Bjarnhéðinn   bjó  í  Garðsauka  eða  Garðsvika  í  Hvolhrepp. 

3)  Eyjólfur  dó  1762  og  Helga  1758.  Einn  son  peirra  var 
Guðmundur    smiður    i    Þorlaugargeröi    i    Vestmanneyjum  faðir 


136 

harðs  í  Flóa    og   3.    téður    Brandur,    sem    var 
laungetinn. 
Bðrn:  Brands  Bjarnhéðinssonar  lögsagnara  voru: 

A.  Erlendur  lögréttumaður^)  átti  Sesselju,  þ.  b.: 

a.  Oddný  átti  Odd  Hjaltahn^;. 

b.  Sigurður    í    Götuhúsum,    átti    Hlaðgerði^) 
og  börn. 


Bjarnhéðins  prests  i  Kirkjubæ  í  eyjunum  og  dr.  Einars  prests  í 
Noregi  (f  1817).  Annar  son  Ej'jólfs  og  Helgu  var  Ásmundur  á 
Brúsastöðum  i  Pingvallasveit  faöir  Ej'jólfs  ísfeldts  smiðs  hins 
skyggna,  Lopts  i  Vatnskoti  i  Pingvallasveit,  Önnu  konu  Egils 
Arnþórssonar  i  Helli  í  Flóa  og  Matthildar  konu  Porsteins  á  Giá- 
bakka  GuÖmundssonar  á  Skálabrekku  Arnórssonar  á  Gjábakka 
Guðmundssonar. 

1)  Erlendur  dó  í  Hrólfsskála  á  Sehjarnarnesi  1756.  Sesselja 
kona  hans,  e"  dó  1757,  var  dóttir  Tómasar  Bergsteinssonar  á 
Arnarhóh,  systir  Guðriðar  konu  Bjarna  Bergsteinssonar  i  Skild- 
inganesi  og  Bergsteins  á  Mógilsá  föður  Kristinar  móður  dr.  Jóns 
Gíslasonar  Mógils  læknis  í  Noregi  (f  1804). 

2)  Um  afkomendur   þeirra  sjá  hér  síðar  (i  Hjahahnsættinni). 

3)  Hlaðgerður  (f  1803)  var  dóttir  Guðmundar  Porsteinssonar 
frá  Hróarsholti  Jónssonar  Loptssonar.  Guðmundur  bjó  siðast  í 
Eyjum  i  Kjós.     Börn  Sigurðar  og  hennar: 

a.  Vigdís  átti  Grira  Ásgrímsson  í  Götuhúsum,   ættaðan  úr  Fliót- 
um,  þ.  b.: 

aa.  Jón  prestur  á  Húsafehi,  átti  Helgu  Lýðsdóttur  sýslu- 
manns  Guðmundssonar,  þ.  d.:  Margrét  átti  Jón  í  Narfa- 
koti  Sæmundsson  Klemenssonar  Bjarnasonar  í  Skildinga- 
nesi  Bergsteinssonar. 

bb.  Sigurður  prestur  á  Helgastöðum,  átti  fyr  Guðrúnu  Bjarna- 
dóttur  frá  Porgautsstöðum  Björnssonar,  þ.  d.:  Vigdis  átti 
Magnús  Jónsson  á  Helgastöðum.  S.  k.  séra  Sigurðar 
Soffía  Sigvaldadóttir  frá  Hafrafehstungu  Eiríkssonar. 

cc.  Guðrún  átti  Pórð  i  Hvammi  undir  Eyjafjöllum  Porláks- 
son  Pórðarsonar  i  Teigi  Brynjólfssonar  sýslumanns  á 
Hhðarenda  Pórðarsonar  biskups.  Sjá  nánar  um  afkom- 
endur  þeirra  í  ættbálki  Brynjólfs  s^'slumanns. 

b.  Bergsveinn  dó  ungur. 

c.  Guðrún  dó  ung. 

d.  Erlendur  dó  ungur. 

e.  Guðmundur  dó  ungur. 

f.  Sigríður  átti  1786  Runólf  Klemensson  verzlunarstjórai  Reykja- 
vik,  þ.  b.: 


137 

B.  Þorbjörg  Brandsdóttir,  átti  Sigurð  Kálfsson  í 
EíTersey,  þ.  b.: 


aa.   Gísli  var  utanlands. 

bb.  Guðmundur  á  Bólstað  í  Mýrdal,  tvikvæntur. 
cc.   Erlendur    í    Reykjavík,  átti    Ingibjörgu    Einarsdóttur   frá 
Stýflisdal    i    Pingvallasveit  Jónssonar  á   Núpum    i    Ölfusi 
Klemenssonar  á  Yxnalæk  Jónssonar  (Evertssonar  Hinriks- 
sonar  prests  i  Villingaholti  Evertssonar),  p.  d.: 
aaa.    Sigriður  átti  Sakarías  Arnason  rokkasmið  á  Rergi  í 
Rvik,  p.  b.:    Erlendur  vegfræðingur  i  Kópavogi,  Árni 
vegfræðingur,  Magnús  verzlunarmaður  og  Ingibjörg, 
dd.  Porkell  i  Lækjarkoti  i  Rvik,  átti  Guðrúnu  Ólafsdóttur  frá 
Bakka    á    Vatnsleysuströnd    Guðmundssonar    i    Prándar- 
holti  Þórðarsonar,  p.  b.: 

aaa.    Sigriður  átti    séra  Porkel  Bjarnason  á  ReynivöIIum, 
þ.  b.:   Jón  cand.  jur.,  Porkell  (báðir  dánir),  Margrét, 
Soífía    kona    Jóns     Gunnarssonar    verzlunarstjóra   í 
Hafnarfirði   og   Anna    gipt    séra    Guömundi    Einars- 
syni  i  Ólafsvik. 
bbb.  Jón  snikkari  í  Hólshúsi  í  Rvik,  fór  til  .\meriku,  átti 
Ingibjörgu  Jónsdóttur  silfursmiðs  á  Elliðavatni  Jóns- 
sonar,  p.  b.:    Páll  Melsted,  kallar  sig  Clemens,  verk- 
fræðingur,  Jón  Clemens  prestur  vestra  o.  fl. 
ccc.    Porkell  (Klemensen)  prentari  á  Eskifirði.   Hans    son 
Porkell    bakari    i  Hafnarfirði.     Launson    hans    með 
Guðríði     Egilsdóttur    frá     Oddakoti    Simonarsonar: 
Porkell    Klemens    i    Rvik   kvæntur  Sigriði    Erlends- 
dóttur   gullsmiðs    Magnússonar  frá  BoIIastöðum  Er- 
lendssonar    á  Velli    Porvarðssonar    Vernharðssonar 
Ögmundssonar  á  Loptsstöðum  Magnússonar. 
ddd.  Olafur  fór  til  Ameriku,  ókvæntur. 
Sigríður    yngri    átti     Hinrik  Hansen    kaupmann    á    Bátsönd- 
um,  p.  b.: 

aa.   Hans  Símon  Hansen     verzlunarstjóri    á   Eyrarbakka    átti 

Maríu  Einarsdóttur  snikkara   Hannessonar,    er   síðar  átti 

Ara  Jónsson  verzlunarstjóra  í  Hafnarfirði. 

bb.  Simon     Hansen     kaupmaður    i    Reykjavík,  átti    Kristinu 

Stefánsdóttur,  systur  Guðbrands  Stephensens  smiðs,  p.  b.: 

aaa.    Hinrik    Stefán    Hansen    átti    Eirnýju    Erlendsdóttur 

Guðmundssonar    frá    Birnhöfða    á    Akranesi,    p.   b.: 

Halldóra    Soffía    kona    Erlends    Magnússonar   gull- 

smiðs,   Kristin  kona  Jónasar  Jónssonar  ())PIausors<() 

frá  Hörgsholti  og  Simon. 

bbb.  SigriÖur    Kristin  átti  Hannes  Johnsen    kaupmann    í 

Rvik,  son  Steingrims  biskups,  p.  b.:  Ólafur  yfirkenn- 


138 

a.  Bjarni  á  Kjaransstöðum,  átti  Þuríði  Ivars- 
dóttur  og  börn. 

b.  Bóthildur  átti  Gísla  Jónsson  á  Klafastaða- 
grund  og  börn. 

c.  Ólöf   átti    Guðmund    E^'^indsson    á  Hey- 
nesi  og  börn. 

d.  Guðrún  átti  Sigurð  Bjarnason  á  Akranesi 
og  barn^). 

C.  Bergsteinn  lögréttumaður  í  Skildinganesi^), 
hans  son  Bjarni  í  Skildinganesi,  átti  mörg 
börn,  eitt  þeirra  var    Þorbjörn    í    Skildinga- 


ari    1  Árósum,  Softia  Kristjana,   er   átti   Árna   Thor- 

steinsson   landfógeta,  Simon   kaupmaður   i    Rvík   og 

Steingrimur  cand.  theol.  kaupmaöur,  báðir  dánir. 
ccc.    Sivert  Jóhann  Gottfred   stúdent  (7    1880),    var    lengl 

skrifari  i  islenzku  stjórnardeildinni. 
ddd.  Soft'ía  Vilhehnína. 
eee.    Stefán  Agúst. 
fff.    Halldóra  Petrea. 
cc.   Pétur    Hansen    bcykir    i    Rvik,   átti    Valborgu    Ehzabetu 
Einarsdáttur  snikkara  Hannessonar,  p.  b.: 
aaa.    Einar   verzlunarstjóri  i  Keflavík,  fór  til    Grænlands, 

kvæntur  danskri  konu. 
bbb.  Jóhann  á  Stóra-Hólmi,  svo  í  Hafnarfirði. 
ccc.   Andrés  Gottfred  á  Brunnastöðum,  átti  Pórunni  HaU- 

grimsdóttur   prests   í  Görðum  á  Akranesi  Jónssonar 

og  mörg  börn. 
ddd.  Anna  María    átti  R.  P.  Tærgesen  kaupmann  í    Rvik, 

p.  b.:  Sveinn  og  Anna. 
eee.   Hendrietta    átti   Elis  Iversen  verzlunarstjóra  í  Hafn- 

arfirði,  p.  b.:  Jörgen. 
dd.  Friðrik  Hansen  verzlunarmaður  í  Rvik,  átti  Kristínu  Pét- 
ursdóttur,  p.  b.:  Pétur  Hinrik  lyfsali  á  Akureyri,  Jóhanna, 
María. 
ee.   María  giptist  prestí  í  Xoregi. 

1)  Enn  var  son  Siguröar  Kálfssonar  og  Porbjargar: 

e.  Brandur,  mun  ekki  hafa  kvænzt. 
Son  Brands  Bjarnhéðinssonar  var  ennfremur: 
('.  Bjarnhéðinn. 

2)  Petta  er  gauðrangt  hjá  Boga.  Bergsteinn  lögréttumaður 
i  Skildinganesi  var  Bjarnason  (Guttormssonar)  sbr.  II,  626, 
en  ahs  ekki  son  Brands  Bjarnhéðinssouar,  hafa  naumast  verið 
nokkuð  skvldir. 


139 

nesi,  faðir  Þoríinns  lögréttumanns  á  Seli  og 

hans  systlíina. 
Brandur  var  orðinn  lögréttumaður  1708ogþótti  skýr- 
leiksmaður.     Hann  gerðist  lögsagnari  Níelsar    Kjer  í  GuU- 
bringusýslu  1709,  og  um  1710  í  Kjósarsýslu.       Hélt   liann 
lögsögn  til  þess  liann  deyði  1728^). 

Jón  Oddsson  Hjaltalin. 
Faðir:  Oddur  ráðsmaður  á  Hólum,  Jónsson,   Magnús- 

sonar,    Eiríkssonar,    Magnússonar,    Björnssonar 
prests  á  Melstað,  Jónssonar  biskups'^). 


1)  Brandur  bjó  1  BigggarÖi  á  Seltjarnarnesi  1703. 

2)  Pað  er  áreiðanlegt,  að  framætt  Jóns  sýslumanns  Hjaltalíns, 
er  hér  talin  rangt  í  beinan  karllegg  frá  Jóni  biskupi  Arasyni, 
þótt  hún  sé  þannig  rakin  í  flestum  ætlatölum.  En  hinsvegar  er 
erfitt  að  segja,  hvernig  hún  sé  rétt  talin  fram,  og  verður  það  á- 
gizkun  ein.  Eptir  Oddi  Hjaltalín  sj'ni  Jóns  sj'slumanns  er  það 
haft,  að  afi  sinn  hafi  verið  Oddiir  Öiuindarson,  en  óvist  er,  hve 
mikið  er  á  því  að  bj'ggja,  þótt  Önundarnafniö  sé  i  Skagafirði  á 
þeim  tímum  t.  d.  í  framætt  Önundar  Guðmundssonar  í  Kýrholti, 
sem  talinn  er  sonarson  Jóns  Oddssonar  Önundarsonar,  en  sá 
Oddur  er  of  snemma  uppi  til  að  geta  verið  í'aðir  Jóns  sýslu- 
manns  Hjaltalins.  í  ættatölubók  í  safni  J.  Sig.  í  landsbókasafninu 
163  fol.  er  faðir  Jóns  sýslumanns  Hjaltalíns  talinn  Oddur  Jónsson 
ráðsmaður  á  Hólum,  bróðir  séra  Magnúsar  Jónssonar  á  Mæli- 
felli  (f  4.  mai  1662),  en  með  því  að  séra  Magnús  var  gamall,  er 
hann  dó  (1662),  getur  Jón  sýslumaður,  er  ekki  mun  fæddur  fyr 
en  um  1680 — 85,  ekki  verið  bróðursonur  hans.  En  það  er  eng- 
inn  vafi  á  því,  að  hann  heíur  einmitt  verið  í  ætt  við  séra  Magn- 
ús  á  Mælifelli,  sem  talinn  er  son  Jóns  Eiríkssonar  á  Reykjarhóli 
í  Fljótum  og  Sigríðar  Porleifsdóttur  Tómassonar  FIjóta-Brands- 
sonar,  scm  líklega  er  réttara,  en  að  faðir  Jóns  á  Reykjarhóli  hafi 
verið  Eiríkur  Tómasson  Brandssonar,  eins  og  sumir  telja.  Af 
þvi  að  Jón  sýslumaöur  Hjaltalin  hefur  verið  kominn  af  Jóni  Ei- 
ríkssyni  á  Reykjarhóli,  hefur  Jóni  Magnússyni  á  Reykjarhóli  af- 
komanda  Jóns  biskups  Arasonar  verið  blandað  saman  við  hann, 
og  Oddur  ráðsmaður  faðir  Jóns  Hjaltalíns  verið  talinn  son  hans. 
En  þótt  Oddur  bróðir  séra  Magnúsar  geti  ekki  tímans  vegna  verið 
faðir  Jóns  Hjaltalins,  þá  gæti  hann  t.  d.  verið  afi  hans  eða  lang- 
afi.  Oddur  Magnússon,  son  séra  Magnúsar  á  Mælifelli,  var  sj'^slu- 
maður  í  Vestmannejjum  og  siðar  ráðsmaður  í  Skálholti  1688.  Son 
hans  var  Magnús  prestur  i  Reynisþingum  (f  1747),  er  mun  fædd- 
ur  um  1670.     Oddur  þessi  hefur  fyrst  verið  nyrðra,  áðurenhann 


140 

Módii':  Þorgerður  Gísladóttir. 

Kona:  Metta  María  var  dóttir  Hans  Jan  Sörensens,  er 

var  fullmektugur  hirðstjóra  utanlands  fyrst,    og 
siðan    borgmeistari  á  Jyllandi.       Hún    kom    út 
með    fógeta    Luxdorph,     sem    gipti    hana    Jóni 
Hjaltalín  og  studdi   að  hans  sj'sluembætti.  — 
Börn:  A.  Oddur  á  Rauðarái),    var    lögréttumaður    og 

stundum  lögsagnari,  átti  Oddnýju,  þ.  b.: 
a.  Hans    kaupmaður    á    Stapa^)    átti    SoíTíu 
danska,  þ.  b. : 
aa.    Benjamin^). 


flutti  suöur,  og  hefur  mér  þvi  koraiö  til  hugar,  að  sú  missögn 
hefði  getað  komizt  inn  í  ættatölur,  vegna  ráðsmannstitilsins  á 
föður  Jóns  Hjaltahns,  að  faðir  hans  liafi  einmitt  verið  Oddur 
Magnússon  SkálhoUsstaðarráðsmaður,  son  séra  Magnúsar  á  Mæli- 
felh,  en  ekki  Oddur  Jónsson  bróðir  séra  Magnúsar,  og  kæmi  það 
auðvitað  betur  heim  tímans  vegna,  enda  getur  vel  verið,  að 
Oddur  Magnússon  hafi  verið  ráðsmaður  á  Hóhim,  áður  en  hann 
flutti  suöur.  En  það  er  samt  ýraislegt,  sem  mæhr  á  móti  þessu, 
og  einkura  það,  að  Jón  HjaUalin  er  eflaust  fæddur  nj'rðra,  lík- 
lega  i  Hjaltadal,  en  árin  1680 — 90  hefur  Oddur  Magnússon  eflaust 
verið  syðra.  Framætt  Jóns  sýslumanns  veröur  þvi  í  óvissu, 
nema  að  því  lej'ti,  að  hann  hefur  eflaust  verið  i  ætt  við  séra 
Magnús  á  Mæhfelli,  þótt  þaö  verði  nú  ekki  rakið  með  nægum 
rökum,  en  ættfærsla  hans  i  beinan  karllegg  frá  Jóni  biskupi  Ara- 
syni  er  tviraælalaust  röng. 

1)  Oddur  Hjaltalin  bjó  áður  í  Mosfellssveit:  i  Kálfakoti,  á 
Korpólfsstöðum  og  Eiði,  dó  i  Bentsbæ  við  Bnðir  26.  júní  1797, 
75  ára  gamall.  Oddný  kona  hans  var  dóttir  Erlends  Brandsson- 
ar  Bjarnhéðinssonar  (sjá  hér  áður). 

2)  Hans  kaupmaður  dó  1822,  79  ára. 

3)  Benjamin  Hjaltalin  var  stúdent,  fæddur  1794,  útskrifaður 
úr  lieimaskóla  1814,  átti  launson  með  Sigriði  Þorvarðsdóttur 
tjeykis  í  Flatej'  Grímssonar,  er  hét  Niels.  Siðar  sigldi  Benjamin 
og  varð  skólakennari  í  Svenstrup  hjá  Mariager  á  Norður-Jótlandi. 
Var  þar  enn  á  lifi  1839,  átti  Henrica  Margrethe  Aagaard,  dóttur 
C.hristens  Aagaard  í  Fuglsig,  ekkju  Chr.  Asp  kaupmanns  í  Nibe 
(t  1816),  þ.  b.: 

a.  Christian  Wilhelm  (f  1822). 

b.  Carl  Johan  (f  1829). 

c.  Hans  Sophus  (f  1831).    (Tekið  eptir  Lengnick  Den  Gleerupske 
Stamtavle  Kh.  1839  Tab.  III,  IX.]. 


141 


bb.  Hans^). 

cc.   Abelina'^). 

dd.  Elízabet^),    og  mörg   fleiri,    fóru    flest 

utan. 
Séra  Jón,  fékk  Háls  í  Hamarsfirði  1777, 
Kálfafell  á  Síðu  1780,  Saurbæ  við  Hval- 
íjörð  1786,  Breiðabólsstað  á  Skógarströnd 
1811,  dó  1835,  83  ára,  átti  fyr  Guðrúnu 
dóttur  séra  Jóns  Bergssonar,  þ.  b.: 
aa.    Oddur  chirurgus*). 


1)  Hans  Fridrik  er  einnig  talinn  stúdent  (útskrifaður  úr 
tieimaskóla),  en  vafasamt,  hvort  það  er  rétt,  átti  launson  með 
Kristínu  Póröardóttur  frá  Skógsnesi  Jónssonar,  hét  Friðrik,  var 
svo  við  verzlun  við  Búðir  og  síðar  á  Akureyri  og  Raufarhöfn, 
átti  Jóliönnu  (f  1857)  Kleófasdóttur  frá  Reykliúsum  1  Eyjafirði 
Jónssonar,  þ.  b.: 

a.  Hansína  Soffía  átti  Friðrik  Jónsson  á  Ytri-Bakka. 

b.  Anna  Sigriður  (ý  1866)  átti  Bjarna  Porsteinsson  borgara  á 
Raufarhöfn,  p.  h.:  Friðrik,  dó  utanlands,  Gunnhildur,  Jóhann. 

c.  Hans. 

d.  Wilhelm,  drukknuðu  báðir  á  Ásmundarstaðavík  30.  sept. 
1860. 

e.  Oddur  drukknaði  af  hákarlaskipi  af  Sléttu  1859. 

2)  Abelina  fór  til  Gríms  Thorkelins  jústisráðs  og  giptist  Lund 
kaupmanni  á  Jótlandi. 

3)  Elizabet  fór  til  Snæbjarnar  Stadfeldts. 
Önnur  börn  Hans  Hjaltalíns: 

ec.   Friðrik  drukknaði  ungur. 
íf.    Vilhjálmur  dó  ungur. 
gg.  Matthildur  Maria  dó  ung. 
hh.  Jósep  sigldi,  dó  i  Indlandi. 
ii.    Eleonora  Soffia  giptist  i  Mariager. 
kk.  Vilhelmína  átti  lautenant  i  Álaborg,  p.  b.: 
X  Hans  Páll  Benjamín. 

4)  Oddur  læknir  i  Bjarnarhöfn  (ý  12.  maí  1840)  vartvíkvænt- 
ur,  átti  fyr  Doroteu  Georginu  Bornemann  ekkju,  dóttur  Jóhanns 
Bornemanns  borgmeistara  í  Viborg,  p.  b.: 

a.  Guðrún,  kvenna  bezt  að  sér  til  munns  og  handa,  kunni  mörg 
tungumál,  átti  launson  með  Jóni  Guðmundssyni  trésmið,  er 
síðar  bjó  í  Elliðaej',  hct  Jafet  (sbr.  HI,  204).  Hún  giptist  svo 
Olafi  Guðmundssj'ni  i  Bár  í  Ej'rarsveit,  siðar  í  Flatej',  p.  b.: 
aa.    Dórótea,  heyrnarlaus  og  mállaus  alla  æfi,  giptist  ekki. 


142 

bb.  Guðrún^). 
cc.    Jósep^). 


bb.  Sigurborg  átti  Ej'jólf  Jóhannsson  kaupmann  i  Flatej'.  Son 

þeirra  er  Olafur  forstöðumaður  verzlunarslíólans  i  Reykja- 

vík,  kvæntur   Jónínu  dóttur  Magnúsar  Sigurðssonar  r.  af 

dbr.  óðalsbónda  á  Grund  í  Eyjafirði. 

S.  k.  Odds  Hjaltalins  læknis  var  Sigríður  líjörnsdóttir  prests 

i  Hitarnesi  Sigurðssonar,  bl.      Hún    átti    siðar  Kára  Konráðsson, 

bróðurson  Gísla  sagnfræðings  Konráðssonar. 

1)  Guðrún  átti  Vigfús  Guðmundsson  á  Signýjarstöðum,  bróð- 
urséra  Eggerts  i  Reykholti  (sjá  um  börn  þeirra  hér  síðar). 

2)  Jósep    Hjaltabn  bjó  á  Valshamri  á  Skógarströnd,    átti   fyr 
Solveigu  Sigurðardóttur  frá  Haukabrekku  Daðasonar,  p.  b.: 

a.  Sigurður,  lærði  gull-  og  silfursmíði,  var  síðast  á  Ósi  á  Skóg- 
arströnd,  var  þríkvæntur.  FjTsta  kona  hans  Guðrún  Bergs- 
dóttir,  þau  bræðrabörn,  áttu  eitt  barn,  er  dó  ungt.  Svo  átti 
hann  Jóhönnu  Jósafatsdóttur  frá  Stóru-Asgeirsá  Tómassonar 
stúdents  Tómassonar,  þ.  b.: 

aa.    Helga  Gróa  gipt  Birni  Lárussj'ni  frá  Narfeyri  Jónssonar, 

þ.  b.:  Lárus  og  Laufej'. 
bb.  Solveig  Guðrún  fór  til  Vesturheims. 
cc.  Jósafat   Jósep  snikkari  i  Stykkishólmi,  kvæntur   Ingveldi 

Jónsdóttur,  bl. 
dd.  Karólina  Jóhanna  gipt  Lárusi  Lárussyni  verzlunarmanni 

i  Olafsvik,  bróður  Björns,  er  á  Helgu  systur  hennar. 
3.  kona  Sigurðar  Hjaltalins  Anna  Simonardóttir,  þ.  b.: 
ee.   Sigurður  skósmiður. 

b.  Lárus  á  Hrafnabjörgum  í  Hörðudal,  átti  Kristinu  Porsteins- 
dóttur,  þ.  b.:  Jón,  Solveig. 

c.  Hans  á  Litla-Hrauni  og  Jörfa  i  Kolbeinsstaðahreppi,  átti  fyr 
Sigríði  Sigurðardóttur  á  Tjaldbrekku  Jónssonar,  þ.  b.: 

aa.   Pálina  s.  k.    Pórðar  Pórðarsonar  dbrm.  á  Rauðkollsstöð- 

um,  þ.  b.:  Oskar,  Þórður,  Sturla. 
bb.  Málmfríður    gipt    Ögmundi    i    Vifilsdal    Hjartarsyni    Ög- 

mundssonar    Guðmundssonar  prófasts  á  Staðastað   Jóns- 

sonar. 
cc.   Solveig   gipt  Porgils   Sigurðssyni  á  Kleifárvöllum  í    Mikl- 

holtslireppi. 
S.  k.  Jóseps    Hjaltalins  var  Guðrún  Jónsdóttir   frá    Drðngum 
Vigfússonar,  þ.  b.: 

d.  Vilborg  átti  Kristján  gullsmið  á  Straumi  Björnsson  gullsmiðs 
Magnússonar,  þ.  b.: 

aa.   Guðrún    gipt   Rögnvaldi  trésmið  Lárussyni    frá    Narfeyri 
Jónssonar. 


143 

dd.  Bergur^). 
ee.  Guðný^). 
ff.    Guðíinna^). 


bb.  Ragnheiöur. 
cc.   Björn. 
dd,  Stefán. 
ee.   Lárus. 

e.  Málmfríður  s.  k.  Jóns  Jónssonar  hreppstjóra  á  Narfeyri,  þ.  b.: 
aa.  Jósep  Hjaltalin  organleikari  i  Stykkishólmi,  kvæntur  Her- 

dísi    Bogadóttur   Thorarensens   sýslumanns    Bjarnasonar 

amtmanns  (U,  745),  bl. 
bb.  Stefán  trésmiöur,  hefur  veriö  erlendis. 
cc.   Gunnlaugur  Jón  realstúdent. 
dd.  Guömundur. 
ee.   Magnús. 

f.  Steinunn  áttj  Vernharð  Björnsson  smið  á  Setbergi  á  Skógar- 
strönd,  bróður  Kristjáns,  er  átti  Vilborgu  systur  hennar,  þ. 
b.:  Björn,  Guðrún. 

g.  Jón  trésraiður,  ókv.,  bl. 

1)  Bergur   Hjaltalin  bjó  lengst  i  Yxney,  átti    fyr  SofTíu   Jóns- 
dóttur,  þ.  b.: 

a.  Jón  í  Brokey,  (f  1887),  átti  Hildi  Vigfúsdóttur  í  Brokey  Sig- 
urðssonar  stúdenís  i  Geitareyjum  Sigurðssonar,  þ,  b.: 

aa.   Bergur  skósmiður,  dó  um  þrítugt,  ókv.,  bl, 

bb,  Vigfús  i    Brokey,   kvæntur  Kristjönu    Kristjánsdóttur    frá 

Gunnarsstöðum  Guðbrandssonar. 
cc,   Halldóra  s,  k.  Lárusar  Loptssonar  i  Arney. 
dd,  Guðrún    átti    fyr  Jón    Porbjörnsson    í  Gvendarey,    þ,    d.: 

Jónhildur,  en  siðar  Jón  Elisson. 

b,  Guðrún  1.  kona  frænda  síns  Sigurðar  Jósepssonar  Hjalta- 
líns  (sjá  hér  áður). 

S.  k.  Bergs  Hjaltalins  Salóme   Oddsdóttir.    Börn    þeirra    dóu 
i  æsku, 

2)  Guðný    var   tvigipt.      F.    m.  hennar    Sighvatur    Jónsson    í 
Yxney,  bróðir  Soffiu,  er  Bergur  bróðir  hennar  átti,  þ.  b.: 

a.  Jón  á  Hamri  i  Kollafirði  i  Barðastrandarsýslu,  ókvæntur, 
Börn  hans  með  Póreyju  Felixdóttur  frá  Brunná  Sveinssonar: 
Anna  og  Ingibjörg. 

S.  m.  Guðnýjar  Sigurður  Snorrason  i  Stóra-Langadal  á  Skóg- 
arströnd,  þ,  b.: 

b,  Kristin  átti  Arna  Bjarnason  i  Króki  i  Eyrarsveit,  þ.  d,: 

aa.  Guðný  gipt  Sveinbirni  Finnssyni  á  Kirkjufelli  í  Eyrarsveit. 

3)  Guðfinna    átti   Bjarna  Jónsson,    er    kallaður    var    Hnausa- 


144 

gg.  Guðbjörgi). 


Bjarni,  og  pótti  misendismaður,  enda  var  gjaforö  þetta  séra  Jóni 
föður  Guðíinnu  pvert  um  geð.     Son  Bjarna  og  Guöfinnu: 
a.    Davíð  i  Lárkoti  (Lágarkoti)  í  Ej'rarsveit,  átti  Margréti  Ólafs- 
dóttur,  þ.  b.: 
aa.   Ólöf. 

bb.  Gróa  átti    Valentinus    Oddsson    tómthúsmann    i    Stykkis- 
hólmi,  p.  b.: 

aaa.    Oddur,  kvæntur   Guðrúnu  Hallgrímsdóttur   í    Látra- 
vik  Jónssonar.      Launson    hans    með    Ólinu    Tjörfa- 
dóttur:  Tjörfi. 
bbb.  Málmfriður. 
ccc.    Sigvaldi. 
ddd.  Sören. 

1)  Guðbjörg  átti  fyr  Jón  Jónsson  verzlunarstjóra  á  ísafiröi, 
þeirra  synir:  Albert  gullsmiður,  dó  ungur  ólcv.,  og  Hermanníus 
Elías  (Johnson)  sýslumaður  í  Rangárvallasýslu  (sjá  um  hann  þar). 
S.  m.  Guðbjargar  Ámundi  á  Kirkjubóli  Halldórsson  prófasts  á 
Melstað  Ámundasonar,  þ.  b.:  Halldór  og  Helga,  er  giptist  Magnúsi 
sýslumanni  Gislasyni  (sbr.  II,  746). 

Enn  voru  f.  k.  börn  séra  Jóns  Hjaltalíns: 

hh.  Jón,  lærði  trésmiði,  var  lengi  erlendis, 
bæði  i  Kaupmannahöfn  og  Hamborg,  kom 
svo  hingað  til  lands  aptur  og  andaðist  ó- 
kvæntur  og  bl. 
ii.  Vigfús,  bjó  i  Stóra-Langadal  og  Laxárdal 
á  Skógarströnd,  átti  Porbjörgu  Sigurðar- 
dóttur  Daðasonar,  p.  b.: 

a.  Benedikt,  fór  austur  á  land. 

b.  Stefán  bjó  um  tíma  i  Pórðarbúð  i  Eyr- 
arsveit,  átti  Guðrúnu  Illhugadóttur,  p.  b.: 
aa.   Illhugi    búfræðingur    átti    Guðrúnu 

Guömundsdóttur  og  börn. 
bb.  Jónas. 
cc.   Elizabet. 

Launsynir    Stefáns    Hjaltalíns,    áður  en 
hann  kvæntist: 

dd.  Stefán  fór  til  Vesturheims. 
ee.   Jóhannes,  kvæntist  i  Dölum. 

c.  Guðrún  s.  k.  Sigurðar  Sigurðssonar  i 
Litla-Langadal,  bl. 

d.  Maria,  giptist  ekki. 

e.  Jens  prestur  á  Setbergi,  kvæntur  Jens- 
inu  Jónsdóttur  Arnfinnssonar  og  Önnu 
Pálsdóttur  Hjaltalins,  pau  bl. 


145 


Síðar  átti  séra  Jón  Gróu    dóttur    séra 
Odds  á  Reynivöllum,  þ,  b.: 

hh.  Guðrún^). 

ii.     Jón^). 

kk.  Krístín^). 


Firam  börn  séra  Jóns  Hjaltalins  og  f.  k.  hans  Guðrúnar  dóu 
ung:  Guðný  8  ára  gömul,  Herdis  11  vikna,  Sigriður  vikugömul, 
Guörún  önnur  og  andvana  stúlka. 

1)  Guðrún  átti  Jón  Danielsson  kaupmann  i  Grundarfiröi  (sbr. 
III,  293),  þ.  b.: 

a.  Stefán  (Danielsson),  bjó  lengi  i  Grundarfirði,  fór  svo  til  Dan- 
merkur  til  Stefáns  læknis  sonar  sins,  átti  Jakobinu  Árna- 
dóttur  sýslumanns  Porsteinssonar.  Börn  þeirra  eru  talin 
III,  242.  " 

b.  Anna  Maria  átti  Ólaf  Thorlacius,  son  Árna  kaupmanns  Thor- 
laciusar  (III,  245). 

c.  Jón  aöstoðarkaupmaður  á  Búðum,  drukknaði  1860,  bl. 

d.  Gróa  Ingibjörg,  dó  fulltiða,  bl. 

2)  Jón  Hjaltalín  dr.  med.  landlæknir,  dó  i  Reykjavik  8.  júni 
1882,  átti  Jakobínu  dóttur  Baagöe  kaupmanns  i  Húsavik,  bl. 

3)  Kristin  átti  Jón  Daníelsson  3  ngra  á  Kverná,  albróöur  Jóns 
í  Grundarfirði,  er  átti  Guðrúnu  sj'stur  hennar,  p.  b.  talinlll,  293. 

Enn  var  dóttir  séra  Jóns  Hjaltalins  og  s.  k.  hans  Gróu: 

II.  Guðrún  önnur  átti  Magnús  kaupmann  i 
Bráðræði  i  Rvík,  son  Jóns  Jónssonar  ad- 
ministrators  á  Stóra-Ámóti  og  Höllu  Magn- 
úsdóttur,  p.  b.: 

a.   Guðrún  átti  fyr  Guðmund  Ej'jólfsson   i 
Austurhlið    i  Biskupstungum   (sbr.    bls. 
5  hér  að  framan),  p.  d.: 
aa.    Solveig  gipt  Porsteini   Thorarensen 
óðalsbónda    á    Móeiðarhvoli,    syni 
Skúla  læknis  Thorarensens. 
S.    m.  Guðrúnar   Hjörtur    hreppstjóri   i 
Austurhlíð  Ej'vindsson   frá  Syðri-Brú   í 
Grimsnesi  Hjörtssonar  i  Hvammi  i  Ölf- 
usi  Jónssonar,  þ.  b.: 
bb.  Steinunn   gipt    Brynjólfi     Hermann 
Bjarnason   kaupmanni   i  Rvik,   syni 
Hákonar  Bjarnasonar  kaupmanns  á 
Bildudal. 
cc.   Guðmundur. 

dd.  Guðrún  gipt   Magnúsi   i   Austurhlið 

10 


146 


c.  Guðrún  átti   Ólaf   kaupmann    og   riddara 
Thorlacius^),  þ.  b.; 


Sigurössyni   frá  Kópsvatni   Magnús- 
sonar  alpingismanns  Andréssonar. 

b.  Halla  átti  Pétur  Einarsson  Jónassonar 
frá  Gili  í  Svartárdal,  bjuggu  lengi  á 
Felli  í  Biskupstungum,  en  fluttu  siðar 
til  Vesturheims,  par  dó  Halla,  en  Pétur 
kom  aptur  hingað  og  er  nú  i  Rvik. 
Meðal  barna  peirra  eru:  Vilhjálmur  og 
Magnús  i  Ameríku,  Guðrún  gipt  Piðrik 
Eyvindssyni  frá  Útey  i  Laugardal  Pórð- 
arsonar,  búa  í  Ameriku,  Guðrún  önnur 
gipt  Sigurði  Sölvasyni  aktygjasmið  i 
Rvík  og  Guðrún  priðja  i  Rvík,  gipt  Jón- 
asi  Jónassyni  i  Winnipeg. 

c.  Jón  bjó  á  Felli  i  Biskupstungum  um 
hrið,  siðar  suður  i  Njarðvíkum,  nú  j 
Rvík,  átti  Höllu  Árnadóttur  dbrm.  á 
Stóra-Amóti  Magnússonar,  pau  systkina- 
börn.  Börn  peirra  eru:  Helgi  verzlun- 
arstjóri  á  Stokkseyri,  Árni  verzlunar- 
maður  i  Rvik,  Hallbjörg  gipt  Birni  Gisla- 
sj'ni  trésmið  og  Helga. 

d.  Margrét  átti  Magnús  Magnússon  á  Bakka 
á  Vatnsleysuströnd,  p.  b.:  Jón  og  Vilborg. 

e.  Gróa  átti  Kristinn  Ólafsson  á  Steinum  í 
Rvik,  p.  b.:  Guðrún  kona  Jafets  Sigurðs- 
sonar  skipstjóra,  Kristin  gipt  Valdimar 
Sigurðssyni  i  Rvik  og  Jón. 

f.  Jóhanna.  dó  ógipt,  bl. 

g.  Sigurður    var    um    hríð    kaupmaður     í 

Reykjavik,  átti  Bergljótu  .\rnadóttur  frá 
Bakka    í  Hólmi  (iislasonar   i    Hofstaða- 
seli  Arnasonar,  p.  b.: 
aa.   Jón  Hjaltahn  læknir  í  Rangárvalla- 

sýslu. 
bb.  Magnús  cand.  jur.,    málafærslumað- 

ur  i  Rvik. 
cc.   Ingvar  stúdent. 
dd.  Ingibjörg. 
ee.   Guðrún. 
4  börn  séra    Jóns  Hjaltalíns    og    s.    k.   hans    Gróu:    Guðrún, 
Hans,  Oddur  og  Hans  annar,  dóu  ung. 

lý  Olafur  Thorlacius  kaupm.   var  son  Póröar  Sighvatssonar  í 
Hliðarhúsum  (sjá  hér  áður  bls.  127). 


147 

aa.  Arni  kaupmaður^). 

bb.  Ólafur^). 

cc.   Þórður  dó  ungur. 

d.  Sesselja  átti  Davið  Sörensson  barnlaus'). 

e.  Jórunn  átti  Jón  Jónsson,   um  hríð  faktor 
á  Stapa*),  þ.  b.: 

aa.    Niels^). 


1)  Um  Árna  Thorlacius  og  afkomendur  hans  sjá  III,  244—245. 

2)  Ólafur  bjó  i  Innri-Fagradal,  átti  Helgu  Sigmundsdóttur 
Magnússonar  sýslumanns  Ketilssonar.  Börn  þeirra  eru  talin  II, 
721.  Laundóttir  Ólafs  með  Valgerði  Steindórsdóttur,  er  siöar  átti 
Sveinbjörn  Jónsson  á  Skildi  i  Helgafellssveit  var: 

a.    Sigurborg   átti  Helga  Jónsson  hreppstjóra    á   Skarfsstöðum   i 
Hvammssveit,  bróður  séra  Búa  á  Prestbakka,  þ.  d.: 
aa.   Ágústa  s.  k.  Jóns  Sigurðssonar  borgara  i  Stykkishólmi,  bl. 
S.  m.  Guðrúnar    Oddsdóttur  var  Þorleifur  Jónsson  skipherra 
og  bóndi  á  Bíldudal,  þau  bl. 

3)  I*au  voru  systkinabörn  (sjá  hér  siðar). 

4)  Faðir  Jóns  var  Jón  Björnsson  Steindórssonar,  bræðrung- 
ur  við  Jakob  Eiriksson  »sterka«,  stúdent  á  Búðum.  Jón  maður 
Jórunnar  bjó  siðar  i  Böðvarsholti  í  Staðarsveit,  eptir  að  hann 
hætti  verzlunarstörfum. 

5)  Niels  bjó  siðast  i  Höskuldsey,  átti  frændkonu  sina  Sess- 
elju  Pálsdóttur  Hjaltalins  Oddssonar,  þ   b.: 

a.  Jóhanna  f.  k.  Bjarna  Jóhannessonar  í  Bjarneyjum,  þ.  b.: 
aa.   Hans. 

bb.  Bjarni. 

cc.   Guðný  gipt  Jens  Sigurðssyni  i  Keflavik  undir  Jökli. 

dd.  Jóhanna  gipt  Andrési  í  Hrappsey  Grimólfssyni  frá  Máía- 
hlið  Ólafssonar  á  Litlahrauni  Bjarnasonar  á  BrimiIsvöII- 
um  Bogasonar  i  Hrappsey  Benediktssonar. 

b.  Metta  átti  Jón  Jónsson  í  Akureyjum,  þ.  b.: 

aa.  Jón  i  Pormóðsey   átti  Guðrúnu  Erlendsdóttur,  þ.  b.:  Jón 

Rósmann. 
bb.  Margrét  f.  k.  Sigmundar  Guðbrandssonar  i  Akureyjum,  þ.  b.: 

aaa.    Petríana  giptist  i  Ólafsvik. 

bbb.  Jón  skósmiður   i  Stykkishólmi,    átti    Kristinu   Jóns- 
dóttur  frá  Saurlátri  Bjarnasonar. 

c.  Jens  í  Höskuldsey,  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur,  þ.  b.: 

aa.   Pétur  i  Höskuldsey,  kvæntur  Jóhönnu  Einarsdóttur. 
bb.  Niels. 

cc.  Ebenezer  átti  fyr  Ólöfu  Jónsdóttur,  er  varð  úti  i  Berserkja- 

10* 


148 

bb.  Jón^). 

cc.    Oddn}'. 

dd.  Ingibjörg, 

ee.   Jóhanna. 

ff.    Benl^). 

Rannveig  átti  Hjört^)  á  Bústöðum  Eiríks- 

son,  þ.  b.: 

aa.    Eiríkur*). 


hrauni  1889,  bl.,   en  siðar  Kristjönu    Danielsdóttur,    þ.  b.: 
Leó. 
dd.  Guðrún  s.  k.  Einars  Einarssonar  frá  Tanga  Halldórsson- 
ar,  þ.  b.:  Jensina  átti  Jónas  .Jónasson,  Jens,  Ragnhildur. 

d.  Matthildur  átti  Jón  Porsteinsson  á  Amýrum  i  Helgafells- 
sveit,  þ.  b.: 

aa.   Niels    átti    Sigurlin    Jónsdóttur   Hreggviðssonar   á    Mið- 

hrauni  Sturlaugssonar,  þ.  b.:  Jensina,  Porleifur. 
bb.  Jón  átti  Kristólinu  Kristjánsdóttur,  dóttur  Sigurlinar,  lconu 

Xielsar  bróður  hans. 
cc.  Jakobina,  átti  launbarn  með  Halldóri  Loptssyni,  er  lieitir 

Sveinlaug,  er  i  Rvik. 
dd.  Jóhanna.      Dóttir    hennar    með    Einari    Porkelssyni    írá 

Staðastað  heitir  Súsanna  Nohómi. 
ee.   Pálínagipt  Jóhannesi  Porsteinssj-niáHjarðarbóli,  eiga  börn. 
ff.    Sigriður,    átti   laundóttur,    Kristfríöi  Tómasdóttur,    giptist 

síðar. 
Laundóttir  Niels  i  Höskuldsey  var: 

e.  Ingibjörg  giptist  ekki,  bb 

1)  Jón  bjó  í  Langey,  áttí  Kristínu  Eyjólfsdóttur,  þ.  b.: 

a.  Bent  kaupmaður  í  Flatej',  drukknaði  á  leið  frá  útlönduni, 
átti  Guðnýju  Jóhannesdóttur  frá  Bjarnej'jum  Magnússonar,  þ. 
b.:  Jónas,  dó  fullorðinn,  Jón  þilskipaformaöur,  Pétur  og  Jó- 
hannes,  dó  ungur. 

b.  Jónas,  bjó  síðast  á  Hallbjarnare\TÍ,  átti  Katrinu  Bergsdóttur 
Búasonar  Porvarðssonar,  þ.  b.: 

aa.   Magdalena  gipt  séra  Porvaldi  Jakobssyni  i  Sauðlauksdal. 
bb.  Ingibjörg. 

2)  Bent  átti  Önnu  Pálsdóttur  Hjaltalins,  drukknaði  með  Steen- 
bach  1831. 

3)  Hjörtur  var  son  Eiriks  Hjörtssonar  á  Laugum  i  Flóa  og 
s.  k.  hans  Pórönnu  Sölmundsdóttur  frá  Minni-Mástungu  Eiríks- 
sonar,  systur  Eiriks  Iðgréttumanns  í  Hlið  i  Eystrihrepp. 

4)  Eirikur  á  Rauðará  var  þrikvæntur.  Fyrsta  kona  hansvar 
Guðný  Eyjólfsdóttir  smiðs  á  Bústöðum  Jónssonar,  þ.  b.: 


149 
bb.  Jóni). 

a.  Hjörtur  í  Stuðlakoti,  átti  Guðrúnu  Pálsdóttur  Pórðarsonar, 
þ.  b.: 

aa.    Guðmundur. 

bb.    Þuriður  giptist  dðnskum  manni. 

cc.     Guðn^^ 

Miðkona  Eiriks  Hjörtssonar  Anna  Magnúsdóttir,  þ.  b.: 

b.  Guðný. 

c.  Ingimundur  átti  Margréti  Jónsdóttur  vefara  og  Elinar  Krist- 
inar  Erlendsdóttur  prests  i  Nesþingum  Vigfússonar.  þ.  b. 
Trausti. 

d.  Sigriður. 

Síðasta  kona  Eiriks  Ragnhildur   Guðmundsdóttir  frá  Deild  á 
Alptanesi  Gislasonar  á  Óttarsstöðum  Ólafssonar,  þ.  b.: 

e.  Bjarni  á  Hamarlandi  á  Reykjanesi,  átti  SigriÖi  Friðriksdótt- 
ur  prófasts  á  Stað  Jónssonar,  þ.  b.: 

aa.   Hjörtur  á  Klukkulandi  átti  Steinunni  Guðlaugsdóttur. 
bb.  Friðrik   á  M^'rum  i  Dýrafirði,    kvæntur   Ingibjörgu    Mar- 

gréti  Guðmundsdóttur  dbr.manns  Brynjólfssonar. 
cc.  Olína    Sigríður    gipt    Jóni    Hólrasteini    GuÖmundssyni    i 

Ytri-Lambadal. 
dd.  Ragnhildur  átti  Einar  Jóliannesson  á  Blámýrum. 
ee.  Eirikur    járnsmiður  i    Reykjavik,  kallar    sig    Hjaltested, 

kvæntur  Guðrúnu  Helgadóttur  kaupmanns  Helgasonar. 
ff.    Ingigeir    i    Friðrikshöfn    á    Jótlandi,    kvæntur    Guðrúnu 

Bjarnadóttur  frá  Kirkjubóli  i  Korpudal  Gnðmundssonar. 

f.  Anna  átti  Eirik  Eiriksson  járnsmið  i  Stuðlakoti,  þ.  b.: 

aa.  Guðbrandur  í  Stuðlakoti,  átti  Bergþóru  Jónsdóttur  frá 
Skálholtskoti  Arasonar,  þ.  b. :  Jón  verzlunarmaður,  Anna 
gipt  Brynjólfi  Björnssyni  tannlækni  i  Rvik  og  Ingibjörg 
leikflmiskennari. 

bb.  Agústa  átti  Ármann  Jónsson  frá  Skálholtskoti  Arasonar. 

cc.  Birgitta  Guðríður  s.  k.  Steingríms  Thorsteinssons  rekt- 
ors  við  hinn  almenna  menntaskóla,  þ.  b. :  Pórður  Aðal- 
steinn,  Steinunn,  Haraldur,  Pórunn,  Axel. 

g.  Guðriður  átti  Björn  Pétursson  Hjaltested  járnsmið  i  Rvik, 
þ.  b.: 

aa.   Georg     Pétur     cand.    phil.,     skrifari    i      stjórnarráöinu, 

kvæntur  Soffiu    Óladóttur    Finsens    póstmeistara,    þ.    b.: 

Svafar,  Kjartan  og  Björn. 
bb.  Bjarni    aðstoðarprestur    i    Rvik,    kvæntur  danskri    konu, 

Steíanie  Berntsen,  þ.  b. :  Birna  og  Eysteinn  Erlingur. 
cc.   Sigríður  koma  Pálma  Pálssonar  menntaskólakennara,    þ. 

b.:  Páll. 


1)  Jón  bjó  á  Óttarsstöðum,  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur  frá  Nesi 


150 

cc.   Sesselja^). 

Oddný  Oddsdóttir    átti  Helga  Engilberts- 
son,  þ.  b., 
aa.    Erlendur*). 
bb.  Sigurður^). 

Páll  Oddsson  Hjaltalín,    lengi    assistent  í 
Stykkishólmi,  átti  Magdalenu  Sörensdótt- 
ur*).  þ.  b.: 
aa.    Hans^). 


h.    Ólafur,  drukknaði  á  Kollafirði,  ókv.  bl. 

i.    Rannveig    átti    Kristján  Jónsson  á  Vegamótum  í  Rvík,  þ.  b.: 

Jón,  Margrét,  Rannveig. 

Launson  Eiriks  Hjörtssonar  á  Rauðará  með  Helgu  Jónsdótt- 
ur  var: 
k.    Eiríkur  hringjari  í  Rvik. 


við  Pjórsá    Jónssonar    og    Ingveldar    Sigurðardóttur  Isólíssonar, 
þ.  b.: 

a.  Metta  átti  Jón  i  Hafnarfirði  Illhugason  frá  Beinakeldu  Hall- 
dórssonar  og  Brietar  Snæbjörnsdóttur  prests  í  Grimstungum 
Halldórssonar,  p.  b. .  Björn,  Regína,  Jón  i  Efstabæ  í  Rvik  og 
Guðný,  er  átti  Hermann  Guðmundsson  í  Rvik. 

b.  Rannveig  átti  launson  með  Sveini  Jónssyni: 

aa.   Steindór  á  Ottarsstöðum,  Son  hans  Sveinn  i  Hvassahrauni. 

c.  Guðný  dó  bl. 

1)  Sesselja  var  á  Járngerðarstöðum,  ógipt,  bl. 

2)  Erlendur  var  lyfsali  í  Kaupmannahöfn, 

3)  Sigurður  var  kaupmaður  (urtakramari)  í  Kaupmannahötn. 
Oddný  átti  2  börn  með  Guðmundi  Stefánssyni,  er  dóu  ung. 

4)  Þau  voru  systkinabörn  (sjá  hér  siðar), 

5)  Hans  Hjaltalin,  bjó  i  Elliðaey,  átti  Guðnýju  Pálsdóttur  írá 
Fagurey  Einarssonar,  þ.  b.: 

a.  Jóhann  átti  Jóhönnu  Jóhannsdóttur  aðstoðarprests  í  Jónsnesi 
Bjarnasonar  Bogasonar,  áttu  mörg  börn. 

b.  Páll  verzlunarmaður  i  Ólafsvík,  átti  Guðnyju  Jónsdóttur,   bL 

c.  Gunnhildur  átti  Jón  Guðmundsson  snikkara  í  Elliðaey,  er  átti 
Jafet  með  Guðrúnu  Oddsdóttur  læknis  Hjaltalíns  (sjá  hér  áð- 
ur),  þ,  b.: 

aa,   Kristjana  átti  Bjarna  Bjarnason  Loptssonar,  þ,  b,: 
aaa.   Ragnhildur  átti  Sigurjón  Porkelsson. 
bbb.  Guðmundur  á  Hofstöðum  i   Helgafellssveit,    átti    0- 
linu  Árnadóttur  og  mörg  börn. 


151 

bb.  Soffíai). 

cc.  Metta'). 

dd.  Silfa^). 

ee.  Sesselja*). 


ccc.    Bjarni  í    Bíldsey,    átti    Sigríöi    Guömundsdóttur   og 
börn. 
bb.  Gunnhildur  átti  Elis,  þ.  b.: 

aaa.   Hjörtfriður  átti  Guðmund  Bjarnason  i  Stykkishólmi 
og  börn. 

bbb.  Jón  s.  m.  GuÖrúnar  Jónsdóttur  i  Brokey  Bergssonar. 
cc.  Guömundur,   bjó    um    hrið    á    Ámýrum,    átti    Elisabet 

Bjarnadóttur  i  Akureyjum  Jónssonar,  þ.  b.: 

aaa.   Jens  Pétur. 

bbb.  Vilborg. 

Börn  átti  Guömundur  með  Guðnýju    Jónsdóttur,    þar    á 

meðal  Gunnar  og  Hafliöa. 

1)  Soffia  átti  Einar  Pálsson  í  Fagurey,  bróður  Guðnýjar  konu 
Hans  bróður  hennar,  þ.  b.: 

a.  Páll,  bezta  selaskytta,  var  tvikvæntur,  átti  fyr  Hallíríði 
dóttur  Einars  prófasts  Sæmundssonar  Einarsens  í  Staf- 
holti,  en  siðar  Ólöfu  ættaða  úr  Borgarfirði.  Son  þeirra  Ing- 
ólfur  fór  til  Vesturheims. 

b.  Magdalena  átti  Eirik  Bjarnason  frá  Skoreyjum  Steinólfsson- 
ar.    Eitt  barn  þeirra: 

aa.  Asmundur  átti  Halldóru  Sigurðardóttur,  bl. 

2)  Metta    átti   Gunnlaug    Grímsson   frá    Botni    i    Tálknafirði, 
þilskipsstýrimann  á  Bildudal. 

3)  Silfa  átti  Sigurð  Jónsson  á  Kljá  i  Helgafellssveít,  þ.  b.: 

a.  Sigríður  tvígipt.  Son  hennar  með  s.  m.:  Elifas  Magnússon  í 
Hörðudal. 

b.  Silfa  átti  Jón  Einarsson  á  Auðólfsstöðum  á  Barðaströnd,  þ.  b,: 
aa.   Jófriður. 

bb.  Magdalena. 

cc.   Eyjólfur. 

dd.  Júliana  s.  k.  Magnúsar  Einarssonar  í  Elliðaey,  bl. 

ee.  Hansina. 

c.  Kristin. 

d.  Sigurborg,  munu  hafa  dáið  ungar. 

4)  Sesselja  átti  fyr  Jón  Bjarnason  frá  Pórdisarstöðum,  þ.  b.: 
a.  Bjarni  i  Akureyjum  í  Helgafellssveit  átti  Guðríði    Jónsdóttur 

Nikulássonar,  þ.  b.: 

aa.   Jón  á  Saurlátri,  átti  Margréti  Andrésdóttur,  þ.  b.: 


152 

ff.    Guðrún^). 
gg.  Anna"). 
hh.  Sigríður^). 
ii.    Páll^). 


aaa.   Bjarni    á   Saurlátri,  átti  Ólöfu  Sigmundsdóttur  i  Ak- 

ureyjum  Guðbrandssonar. 
bbb.  Níels. 
ccc.   Andrés  skósmiöur,  kvæntur  Pálinu  Jónsdóttur  i  Por- 

móðsey  Porvaldssonar. 
ddd.  Dagbjört  gipt  Niels  BreiðQörð  Jónssyni. 
eee.  Guðrún. 

fff.     Kristin  gipt  Jóni  Sigmundssyni   skósmið     í     Stykkis- 
hóhui. 
bb.  Bæring  átti  Margréti  Pórðardóttur,  bl. 
cc.  Málmfriður. 
dd.  EHsabet  átti  Guðmund  Jónsson  frá  Elliðaey    Guðmunds- 

sonar  og  Gunnhildar  Hansdóttur  (sjá  hér  áður). 
ee.  Sigriður  átti  fsr  Jón    Jónsson,  en  siðar  Svein  Jónasson  i 

Pórðarbúð  og  börn. 
S.  m.  Sesselju  Pálsdóttur  Níels  Jónsson    i     Höskuldsey,    þau 
systkinabörn  (sjá  hér  áður,  þar  sem  börn  þeirra  eru  talin). 

1)  Guðrún  átti  Andrés  Jónsson  á  Arnarstöðum,  bróðurSigurð- 
ar  á  Kljá,  er  átti  Silfu  sjstur  hennar,  þ.  b.: 

a.  Páll  dó  ókv.,  bl. 

b.  Katrin  átti  Guðmund  Illhugason  á  Arnarstöðum,  þ.  b.: 
aa.   Anna. 

bb.  Páll  i  Undirtúni,  átti  Ástriði   Helgu  Jónasdóttur  og  börn. 
cc.   Kristin. 

2)  Anna  átti  fyr  Bent  Jónsson  frá  Böðvarsholti  Jónssonar  og 
Jórunnar  Oddsdóttur,  þau  systkinabörn  (sjá  áður),  en  siðar  Jón 
Arnfinnsson  i  Jónsnesi,  þ.  d.: 

a.   Jensína  kona  séra  Jens  Vigfússonar  Hjaltahns  (sjá  áður). 

3)  Sigriður  átti  Jón  Pálsson  i  Höskuldsey,  bróöur  Einars,  er 
átti  Soffiu  systur  hennar,  og  Guðnýjar,  er  átti  Hans  i  Elliðaey 
bróður  hennar,  þ.  b.: 

a.    Hans  dó  um  tvitugt. 

4)  Páll  Hjaltalin  var  verzlunarstjóri  i  Stykkishólmi,  átti  Jens- 
inu  Óladóttur  Steenbach,  systur  Magdalenu  konu  Arna  Thor- 
laciusar,  þ.  b.: 

a.    Sören   verzlunarmaður   átti  Kristinu  dóttur  Sveinbjarnar  Eg- 
ilssonar  skólameistara,  þ.  b.: 
aa.    Sveinbjðrn  fór  til  Vesturheims. 


153 

B.  Gunnhildur  dóttir  Jóns  sýslum.  Hjaltalíns^)^ 
átti  Sören  reipslagara  á  Stapa  Daviðsson,  þ.b. : 


bb.  Magdalena    gipt     Sæmundi     Halldórssyni    kaupmanni    í 
Stykkishólmi  (sbr.II,  704). 

b.  Magdalena    átti    fyr   Óla    Steenbach,  son    O.    Steenbachs,    er 
drukknaði  á  Breiðafirði  1831,  þ.  d. : 

aa.   Pálína  Jensina,  dó  fulltiða,  bl. 

S.  m.  Magdalenu  Porleifur  i  Bjarnarhöfn  Porleifsson  s.  st. 
Porleifssonar,  áttu  eitt  barn,  er  dó  ungt,  og  hún  skömmu 
eptir  íæðingu  þess. 

c.  Elizabet  ógipt,  bl. 

d.  Amalia  átti    fyr   Porleif  yngra  Porleifsson  í    Bjarnarhöfn    og 
var  s.  k.  hans,  p.  b.: 

aa.   Kristján  Porleifur,  kvæntur  Ragnheiði  Benediktsdóttur. 

bb.  Páll. 

cc.   Kristin. 

dd.  Porleifur. 

ee.   Oddur  Hjaltalin. 

S.  m.  Amalíu  Stefán  Benediktsson  búfræðingur. 

e.  Henrietta,  dó  fullorðin,  ógipt,  bl. 

Enn    voru  börn    Odds  Hjaltalins  lögréttumanns  og  Oddnýjar 
Erlendsdóttur: 

i.    Erlendur  dó  ungur. 

k.  Jón  dó  ungur. 

1.  Porbjörg  dó  einnig  ung. 
Aths.  Pess  skal  getið,  að  flest  af  þvi,  sem  hér  hefur  verið 
sagt  um  afkomendur  Odds  Hjaltalins  á  Vesturlandi,  sérstaklega 
um  yngstu  ættliðina,  er  tekið  eptir  skýrum  manni  ogættfróðum, 
Sigurði  Jónssyni  á  Arnarstöðum  i  Helgafellssveit,  er  sendi  mér 
sk^'rslu  um  þennan  ættboga  þar  vestra  árið  1900.  En  nú  er 
þeirri  heimild  lokið,  að  þvi  er  til  Hjaltalinsættarinnar  kemur. 

1)  Gunnhildur   þessi  var    svarkur   mikill    og   kölluð    wkonga- 

móðir«.    Segir  Espólin  (Arb.  XI,  32)  sögu  um  hana,  er  hún  gekk 

fyrir  Friðrik  konung  5.     Hún  átti  aðra  systur  eldri,  er  einnighét: 

Gunnhildur,  og  var  tvigipt;  fyrri  maður  hennar  var  Sighvat- 

ur  Jónsson,  talinn  bróðir  Simonar  i    Krisuvík,  þ.  b.: 

a.   Sighvatur  i  Grjóta    i    Rvik,  átti  Vigdisi  Simonardóttur,   er   ef 

til  vill    hefur   verið    dóttir  Simonar  i  Krisuvik    og    þau  hjón 

þvi  bræðraijörn,  þ.  b.: 

aa.   Ingibjörg    átti  Guðbrand  Erlendsson    á    Hrappsstöðum    i 
Hjaltadal,  þ.  b.: 

aaa.   Einar  átti  Pórdisi  Bjarnadóltur  frá  Langhúsum. 
bb.  Sigriður,   átti  laundóttur  með  Guðmundi  Magnússyni,   er 
hét  Sigriður,  en  átti  síðar  Sölmund  i  Skakkakoti  (wSkakkw) 
i    Rvík    Jónsson  Sölmundssonar,    er   var   bróðir   Hafliða 


154 

a.  Davíð  átti  Sesselju  Oddsdóttur  (sjá  hér 
að  framan),  bl. 

b,  Magdalena  átti  Pál  Hjaltalin  (sjá  hér  að 
framan). 

C.  Níels^)    átti    Guðrúnu     dóttur     séra     Eiríks 
Bjarnasonar,  þ.  b.: 

a.  Metta  átti  fyr  séra  Jón  Arngrímsson,  bl., 
svo  Davíð  Sörensson.  (Var  hans  önnur 
kona^),  sjá  að  framan),  bl. 

b.  Ingunn  átti  fyr  Þorvarð  í  Bár  Þorsteins- 
son,  þ.  b.: 

aa.    Finnur. 
bb.  Guðrún^). 
cc.   Þorsteinn. 


prests  i  Hrepphólum,  Bergsveinssonar,  þ.  b.:  Vigdís,  Jón 
dó  ungur. 
cc.   Þorbjörg  (f    1801)  f.  k.  Jóns  eldra  á  Árvelli  Örnólfssonar 
i  Álfsnesi  Valdasonar  á  Rauöará  Örnólfssonar,  þ.  b.: 
aaa.    Sighvatur    bjó  á  Melum  á  Kjalarnesi,   (f   1843),    átti 
Höllu  Alexíusdóttur,  þ.  b.. 

X  Porbjörg   átti  Bjarna  Kristjánsson  i  Rvik.    Meðal 
barna   peirra   er  Sighvatur   bankastjóri,    kvæntur 
Agústu  Sigfúsdóttur  prests  á  Tjörn  Jónssonar. 
bbb.  Örnólfur, 

ccc.    Kristín    átti    séra    Svein   Benediktsson    á    Mýrum    í 
Álptaveri,     Meðal  barna   þeirra  var  Benedikt   sýslu- 
maður  Sveinsson  (j-  2.  ágúst  1899), 
ddd,  Guðrún. 
eee.   Sigriður  dó  ung. 
dd.  Simon  bjó  á  Alptanesi. 
ee.   Sigríður  önnur  dó  ung, 
b,    Simon  (yngri)  í  Krísuvík,  dó  22,  marz  1785,  52  ára. 

S,  m.  Gunnhildar  eldri  Jónsdóttur  er  tahnn  Jörundur  nokk- 
ur,  þau  bl. 

1)  Níels  Iðgréttumaður  í  Hhðarhúsum,  (f  1786),  var  þrikvænl- 
ur,  og  Guðrún  dóttir  séra  Eiríks  Bjarnasonar  á  Hvalsnesi  1. 
kona  hans, 

2)  Fyrri  kona  Davíðs  Sörenssonar  Grönagers  var  Sesselja 
Oddsdóttir  lögréttumanns  HjaUahns,  þau  systkinabörn  (sjá  áður). 
Davíð  dó  1830,  Hann  átti  launbarn  með  Prúði  Jónsdóttur  frá 
Vatnshorni,  er  dó  ungt. 

3)  Guðrún  átti  Sigurð  Sigurðsson  frá  Hrafnkelsstöðum. 


155 


dd.  Eiríkur. 
ee.    Ingunn. 

Svo  Halldór  Kárason'),  bl. 
c.  Eiríkur  stúdent  fór  utan,  kom  ei  aptur^). 


1)  Halldór  var  son  Kára  Bjarnasonar  í  Lág  i  Eyrarsveit. 
Snókdalín  segir,  að  dóttir  Halldórs  og  Ingunnar  hafi  verið: 

a.    Metta,  er  átti   Runólf  Sveinsson  frá  Kjalveg  Magnússonar,   þ. 
d.:  Ingunn  var  vitskert,  heyrnarlaus  og  blind. 

2)  Eiríkur  Hjaltalin  varfæddur  i  Hlíöarhúsum  i  júll  1765,  út- 
skrifaður  úr  Helsingjaeyrarskóla  1787,  skrifaður  í  stúdentatölu 
við  háskólann  1.  okt.  s.  á.,  tók  próf  í  dönskum  lögum  26.  júni 
og  8.  júli  1795  með  1.  einkunn  í  hinu  teoretiska,  en  2.  einkunn 
í  hinu  praktiska  prófi.  [Hann  er  ekki  talinn  i  lögfræðingatali  M. 
Stephensens  i  Tímar.  Bókm.fél.  III.  árg.].  Var  11  ár  tolleptirlits- 
maður  i  Langesund  í  Noregi,  en  andaðist  i  Flensborg  1.  janúar 
1815,  átti  danska  konu  og  6  börn,  eitt  peirra  hét  Niels. 

Enn  var  son  Niels  og  1.  konu  hans  Guðrúnar: 
d.  Sigurður,  dó  1762,  tveggja  ára. 

Miðkona  Níels  var  Valgerður  .lónsdóttir  frá  Seli  i  Rvik. 
Hún  dó  1771,  pau  bl.,  en  Niels  kvæntist  i  3.  sinn  1773  Pórunni 
.lónsdóttur  snikkara  i  Rvik  Magnússonar,  systur  Jóhannesar 
snikkara  i  Hlíðarhúsum,  pi?u  bl.  Hún  átti  siðar  Jón  Valdason  á 
Lágafelli,  bróður  Örnólfs  i  Álfsnesi. 

Enn  voru  börn  Jóns  sýslumanns  Hjaltalins: 

D.  Gunnhildur  eldri,  sem  áður  er  getið. 

E.  Páll  sigldi  og  kvæntist  utanlands,  átti  2  syni,  er 
voru  stýrimenn  til  Austindía. 

F.  Hans  sigldi,  lærði  látúnssmíði,  dó  utanlands,  ó- 
kvæntur. 

G.  Anna  átti  Árna  Einarsson  i  Ánanaustum,  p.  b.: 

a.  Árni  drukknaði,  bl. 

b.  Einar  var  tinsteypari  á  Borgundarhólmi. 

c.  Þóra  giptist  austur  í  Grafning. 

H.  Silfa  átti  Gissur  Jónsson  lögréttumann  á  Arnar- 
hóli,  er  mun  hafa  verið  son  Jóns  Tómassonar  á 
Arnarhóli  Bergsteinssonar  og  bróðir  Bjargar  f.  k. 
Guðmundar  Davíðssonar  í  Hliðarhúsum,  p.  b.: 

a.  Tómas,  dó  ungbarn  1748. 

b.  Porbjörg,  dó  ungbarn  1751. 

c.  Guðrún  átti  fyr  Bjarna  á  Hólmi  Guðbrandsson 
frá  Geirlandi  Eiríkssonar,  p.  b.:  Gunnar  dó  ung- 
ur.  Svo  átti  Guðrún  Jón  á  Járngerðarstöðum 
Jónsson  á  Porkötlustöðum  Ásbjörnssonar,  bl. 
Son  Guðrúnar  meö  Jóni  nokkrum  hét 
Gissur.     Dóttir   hennar  með    kvæntum   manni. 


156 

Jón  Hjaltalín  vandist  í  æsku  með    dönskum,    og    var 
að    náttúru    mjög    glaðsinna  og  orðhvatur,  ekki  lærður    á 


ÞórÖi  Sighvatssyni  1  Hliðarhúsum  (sjá  hér  áö- 
ur  bls.  127),  var  Prúöur,  er  átli  Guðmund  á 
Rauðará  Jónsson  frá  Saurum  Sigmundssonar, 
þ.  b.:  Magnús  i  Vallarhúsum  i  Grindavik,  átti 
Katrinu  Pórðardóttur  frá  Járngerðarstöðum 
Einarssonar  á  Hrauni  Greipssonar  á  Brú  í 
Biskupstungum  Pórðarsonar,  p.  b.:  Einar,  Ólaf- 
ur,  Magnús  og  Puríður. 
Jóhanna.  Launson  hennar  með  Jóni  Bergsteins- 
syni  var: 

a.  Árni    lögréttumaður  á  Kirkjubóli  á   Miðnesi,  (f 

1819),  átti  Vigdísi  Klemensdóttur,  þ.  b.: 

aa.  Matthias  á   Flankastöðum,  átti  fjT  Guðrúnu 

Snorradóttur  frá  Narfakoti  Gissurarsonar,  þ.  b.: 

aaa.    Snorri,    átti   Guðrúnu  Jónsdóttur  stúd- 

ents  á  Býjaskerjum  Pórðarsonar,  bl. 
bbb.  Márus,  (f.  21.  jan.  1796),  útskrifaður  úr 
Bessastaðaskóla  1814,  skrifaður  i  stúd- 
entatölu  við  háskólann  2.  jan.  1818,  var 
um    hrið    settur    kennari   við    skóla   i 
Ripum,   en  andaðist  í  Kaupmannahðfn 
1826  (sbr.  Skírni  1827  bls.  62). 
ecc.    Margrét  dó  ógipt,  1)1. 
ddd.  Arni  varð  bráðkvaddur,  ókv.,  bl. 
eee.    Guðrún. 

fíf.     Sighvatur,  dóu  bæði  ung. 
S.  k.    Matthiasar  Guðbjörg  Jónsdóttir   Niku- 
lássonar,  bl. 
bb.  Gamaliel    á    Gauksstöðum,    átti    Ingibjörgu 
Ólafsdóttur   frá    Slýjum    í    Meðallandi    Ein- 
arssonar,  þ.  b.: 

aaa.   Árni,    drukknaði     1831,    átti    Guðrúnu 
Pórðardóttur,    þ.  b.:    Halldór,    Guðrún, 
Ingibjörg. 
bbb.  Jón  á  Gauksstöðum,   átti  Ingveldi  Por- 

steinsdótlur,  þ.  d.:  Puriður. 
ccc.    Jón  yngri,  drukknaði  með   Árna  bróð- 

ur  sinum. 
ddd.  Ólafur     átti     Agnesi    Egilsdóttur     frá 
Bjarnastöðum  i  Selvogi    Jónssonar,    þ. 
b.:  SofFia,  Ólafur,  Ragnhildur,  Guðrún. 
eee.    Gróa. 
fff.     Gisli. 


157 

latínu,  en  skýr  og  fljót-skarpur  og  lagði  sig  eptir    íslenzk- 
um    lögum.      Níels    Kjer  tók  hann  fyrir  sinn  lögsagnara  í 


cc.  Sesselja   átti    Jón    á  Lambastöðum   í    Garði 
Ej'jólfsson     frá     Kerlingardal     Filippusson- 
ar,  þ.  b.: 
aaa.   Arni    i  Nýjabæ,  átti  Valgerði  Jónsdótt- 

ur  Hálfdanarsonar  og    Pórunnar   And- 

résdóttur  frá  Króki    Egílssonar    prests 

Eldjárnssonar,    þ.  b.:  Sesselja,  Pórunn, 

Ingibjörg,  Salgerður. 
bbb.  Salgerður  átti  Sigurð  Jónsson  frá  Litla- 

Hólmi,  þ.  d.:  Ragnhildur. 
ccc.    Oddur. 
ddd.  Vigdís. 
eee.    Ejjólfur. 
fíT.      Guðlaug. 
ggg.  Guðný.     Sum  þessara  barna  fóru  austur 

1  Mýrdal  og  giptust  þar. 
Launson  Árna  á  Kirkjubóli  með   Margréti  And- 
résdóttur  frá  Flankastöðum  Sigurðssonar  var: 
dd.  Andrés  á  Kirkjubóli,  átti  Guðbjörgu  Eyjólfs- 
dóttur  frá  Miðhúsum  í  Hvolhrepp  Pórarins- 
sonar  á  Kotvelli  Guðnasonar,  þ.  b.: 
aaa.   Árni  i  Tjarnarkoti  á  Miðnesi,  átti  Guð- 

rúnu  Magnúsdóttur,  þ.  d.:  Kristbjörg. 
bbb.  Guðmundur    snikkari    i    Keflavik,    átti 

Guðlaugu  Pétursdóttur,   systur   Bjarna 

i  Hákoti,  þ.  b.:  Pétur,  Guðlaug,  Andrea 

saumakona. 
ccc.    Pórarinn     á    Sjðri-Flankastöðum,    átti 

Ingibjörgu  Jónsdóttur  stúdents  á  Býja- 

skerjum    Pórðarsonar,  þ.  b.:  Jón,  Pur- 

iður,  Guöbjörg. 
ddd.  Eyjólfur  dó  bl. 
[Annar  launson  Jóns  Bergsteinssonar  og  Jóhönnu 
Jónsdóttur  Hjaltalins  er  og  talinn  (hjá  Espólin  og 
viðar): 

b.  Símon  í  Krisuvik,  en  þar  hygg  eg  eitthvað 
blandað  málum,  og  mun  tæplega  rétt]. 

Siðan  átti  Jóhanna  Stefán  Eilífsson,  þ.  b.: 

c.  Jón  á  Ferstiklu,  átti  Guðbjörgu  Hafliðadóttur 
frá  Hafurbjarnarstððum  Péturssonar,  þ.  b.:  Guð- 
ný,  Ragnhildur,  Gunnhildur. 

d.  Marin  átti  Árna  ísleiksson  i  Drangshlíð  undir 
Eyjafjöllum  og  14  börn,   þar  á    meðal   ísleikur, 


158 

Gullbringu  og  Kjósarsýslu,  þá  Brandur  deyði  1728.  1730 
þá  Níels  lögmaður  deyði,  var  Jón  settur  fyrir  Gullbringu- 
og  Kjósarsýslu,  sótti  og  um  þær,  fékk  veiting  1732  fyrir 
Gullbringusýslu,  sem  héraðsdómari,  en  sem  sýslumaður  í 
Kjósarsýslu.  Gullbringusýslu  frásagði  hann  sér  1743,  og 
Kjósarsýslu  1750^),  deyði  sjálfur  1754^).  Hann  bjó  lengi 
í  og  umkring  Reykjavik.  Jón  sýslumaður  var  mikill  gleði- 
maður,  veitingasamur  og  nokkuð  óeirinn,  þrætukær  í 
málaferlum,  við  hver  hann  var  þvi  með  jafnaði  brúkað- 
ur.  Hann  var  haldinn  kvennhollur.  Sæmilegur  forstands- 
maður,  brúkaði  rausn,  en  hafði  þó  fé  til  hhtar  meðan 
Hfði. 

Guðni  Sigurðsson. 
Faðir:  Sigurður  bóndi  í  Sandgerði  Runólfsson,  Sveins- 

sonar^). 
Móðir:         Margrét  dóttir  Andrésar  Finnbogasonar  á  Krögg- 

ólfsstöðum*). 


Stefán,  Niels,  Arni,  Guðrún,  Guðlaug,  Sigurður, 
Marteinn. 

1)  Hann  var  settur  frá  Kjósarsýslu  fyrir  skuldir  og  drykkju- 
skap. 

2)  Petta  er  ekki  rétt.  Jón  sýslumaður  dó  i  október  1755  (sbr. 
prestþjónustubók  frá  Reykjavik  1  landskjalasafninu).  Hann  var 
þá  á  Arnarhóli  hjá  Gissuri  Iðgréttumanni  Jónssyni  tengda- 
syni  sinum.  Var  jarðsettur  24.  október.  Mun  hafa  verið  um 
sjötugt,  er  hann  andaðist.  Hann  skrifaði  sig  opt  Hialltdalin  (eptir 
fæðingarsveit  sinni  Hjaltadal),  en  það  hefur  síðar  verið  stytt  i 
Hjaltalín,  er  verið  hefur  ættarnafn  afkomenda  hans. 

3)  Sjá  um  framætt  Runólfs  hér  áður  bls.  135. 

4)  Andrés  var  lögréttumaður.  Foreldrar  hans  eru  taldir: 
Finnbogi  (Jónsson)  í  Ejjafirði  og  Halldóra  Jónsdóttir  prests  á 
Hálsi  i  Hamarsfirði  bróður  Odds  biskups,  Einarssonar,  en  ekki 
er  víst,  að  sú  ættfærsla  sé  fullkomlega  áreiðanleg.  Bræður  And- 
résar  voru  Jónar  tveir  (eða  þrir)  Finnbogasynir  norður  i  Eyja- 
firði,  og  eru  ættir  frá  þeim  þar  njTðra.  Son  Andrésar  var  Gunn- 
laugur  á  Púlu  í  Ölfusi  faðir  Margrétar  s.  k.  Naría  Einarssonar  í 
Efstadal  (sbr.  bls.  4).  Kona  Andrésar  hét  Margrét  Jónsdóttir 
og  hefur  hún  liklega  verið  móðir  Gunnlaugs  og  Margrétar  móð- 
ur  Guðna  sýslumanns. 


159 

Kona:  Auðbjörg  (dó  1766)  Kortsdóttir,  Jónssonar,  Ein- 

arssonar  sýslumanns  Þorsteinssonar  (sjá  Skapt- 
árþing). 

Börn;]  A.  Margrét    (dó    1821,    82    ára^),    átti  Runólf  í 

Sandgerði,  Runólfsson,  Sigurðssonar  s.  st. 
(voru  svo  náskyld^),  þ.  b.: 
a.  Guðrún,  fædd  1771,  giptist  24  ára  1795, 
Einari  Ásmundssyni  Hjaltested  assistent 
við  Kyhns  höndlan  í  Eyjafirði  og  síðan 
faktor  sama  staðar,  þá  faktor  Olafur 
Waage  deyði.  1802  ætlaði  Hjaltested  ut- 
an  með  höndlunarskipinu,  sem  strandaði 
við  Hornstrandir,  hvar  allir  menn  og  fé 
fórust,  þ.  b.: 
aa.  Pétur  bóndi^). 

bb.  Séra  Ólafur  i  Saurbæ  við  Hvalfjörð*). 
1805  giptist  hún  assistent  Rirni  Ólafssyni 
í  Eyjafirði^),  téður  Rjörn  var  þá  milli- 
bilsfaktor  á  Skagaströnd,  fyrir  þar  verandi 
Frischs  höndlan  frá  1804,  en  virkilegur 
faktor  þar  til  1807,  þá  nefndur  justizráð 
Frisch  seldi  þá  sömu,  og  Hka  þá  í  Eyja- 
firði,  kaupmönnum  Rusch  og  Schram. 
1807  fékk  bóndi  hennar  Þingeyrarklaust- 
ur  til  forráða.  og  fluttu  þau  þangað  s.  á. 
og  þar  bjuggu  þau    síðan     til     1843,     þá 


1)  Hún  dó  á  Pingeyrum,  hjá  Gudrúnu  dóttur  sinni  19.  júní 
1821  og  er  pá  i  prestsþjónustubókinni  talín  81  árs.  Er  þvi  fædd 
um  1740. 

2)  Voru  bræörabörn  og  systrabörn,  því  aÖ  Runólíur  Sigurös- 
son,  bróðir  Guðna  sýslumanns  og  faðir  Runólfs  átti  Pórunni 
Kortsdóttur,  systur  Auöbjargar  konu  Guðna. 

3)  Georg  Pétur  á  Helgavatni  í  Vatnsdal,  átti  Guðriði  Magn- 
úsdóttur  prests  i  Steinnesi  Árnasonar  biskups  Pórarinssonar,  áttu 
mörg  börn,  sem  talin  eru  III,  500. 

4)  Hann  dó  ókv.  og  bl.  29.  nóvember  1848. 

5)  Sjá  um  Björn  Ólsen  á  Pingeyrum  I,  628—630. 


160 

Guðrún  deyði  2.^)  júlí  71  árs  og  290 
daga  gömul,  móðir  ellefu  barna,  hvar  af 
3  með  fyrri  og  3  með  seinni  manni,  dóu 
ung,  En  seinni  manns  börn  hennar  lifa : 
cc.  Runólfur     Magnús     Þingeyraklaustur- 

haldari^). 
dd.  Guðrún  kona  séra  Jóns  Jónssonar    á 

Barði. 
cc.   Anna    Margrét    gipt    chirurgo    Jóseph 

Skaptasen. 
b.  Margrét  átti    Nikulás    Snorrason    i    Kálf- 
liolti^),  þ.  b.: 
aa.  Þórarinn. 
bb.  Runólfur*), 


1)  Réttara:  14.  júli. 

2)  Sjá  um  Runólf  M.  Ólsen  og  börn  hans  I,  633—634.  Þess 
skal  getið  til  viöbótar,  að  Margrét  dóttir  R.  M.  Ólsen  giptist  0- 
laíi  héraðslækni  á  Stórólfshvoli  syni  Guðmundar  prófasts  Einars- 
sonar  á  Breiðabólsstað  á  Skógarströnd,  og  býr  nú  ekkja  i 
Re^'kjavík. 

3)  Nikulás  var  son  Snorra  Gissurarsonar  i  Xarfakoti  og  bjó 
par  eptir  hann. 

4)  Runólfur  i  Litlutungu  í  Holtum,  átti  Sigríði  Halldórsdótt- 
ur  frá  Marteinstungu  Sigurðssonar  á  Flókastöðum  Guðnasonar, 
-en  móðir  Halldórs  var  Salvör  Bárðardóttir  prests  i  Guttorms- 
haga  Jónssonar,  þ.  b.: 

a.  Sigurður  á  Brekkum  átti  Solveigu  Gunnarsdóttur,  þ.  b. 

aa.   Runólfur   snikkari   i  Keflavík,  átti  f*óru  Eyjólfsdóttur  írá 

Herdísarvík  Björnssonar. 
bb.  Sigurður    á  Brekkum  kvæntur  Guðlaugu    Halldórsdóttur, 

systur  Runólfs  á  Rauðalæk. 
cc.   Jón    á    Svarfhóli  í   Flóa,  siðar  i    Rvík,    kvæntur    Gyðriði 

Steinsdóttur  skipasmiðs  á  Eyrarbakka  Guömundssonar. 
dd.  Margrét    átti    Guðmund    Guðmundsson    frá    Eyjarhólum 

Olafssonar. 
ee.  Vilborg  gipt  Eiriki  Guðjónssyni  skósraið  i   Rvik. 
ff     Guðmundur. 

b.  Runólfur  i  Áshól  átti  Guðlaugu  Jónsdóttur,  þ.  b.: 

aa.  Runólfur  bókbindari  i  Xorðtungu,  átti  Elínu  Sigurðar- 
dóttur  systur  Rafns  skósmiös,  þ.  b.:  Sigurður,  Edvard, 
Margrét. 

bb.  Sigurður  fór  til  Ameriku. 


líU 

cc,  Sigríður^). 
(Id.  Bjarni^). 
ee.    Sigurður'). 
ff.    AnnaO- 
gg.  Margrét^). 
hh.  Árni*^). 


cc.   Arni  í  Kvík,   kvæntur  Margréti  Hróbjartsdóttur  frá   Hús- 

uni  i  Holtum. 
dd.  Jón  á  Hárlaugsstöðum  í  Holtura,  kvæntur  Yilborgu  Jóns- 

dóttur. 
cc.   Ingigeröur  gipt  Porsteini  Porsteinssyni  á  Berustööum. 

c.  Guðmundur   á    LVtingsstödum,  átti  Guðrúnu    Sigurðardóttur, 
þ.  b.:  Runólfur,  Sigurður,  Einar,  Sio'íður. 

d.  Sigríður  giptist  ekki. 
c.    Ingigerður. 

í.     Margrct.     Munu  hafa  dáið  ungar. 

1)  Sigríður  giptist  i  Vestmanneyjum  Sigurði  Eirikssyni  Breið- 
fjörð  skáldi,  pau  skildu.     Sigríður  átti  launbarn  þar  í  ej'jununi. 

2  Bjarni  i  Knararnesi  á  Vatnslcysuströnd,  átti  Ingibjörgu 
Sigurðardóttur  frá  Gróttu,  systur  Sigurðar  stúdents  Sivcrtsens  á 
Stóra-Hrauni  á  Eyrarbakka,  og  börn. 

3)  Sigurður  i  Garðhúsum  i  Leiru,  átti  Puriði  Jónasdóttur,  þ. 
b.:  Sigriður,  Ingibjörg,  Krislin. 

4)  Anna  átti  Vigfús  á  Skeggjastöðum  i  Garði  Andrésson  Eg- 
Issonar  prcsts  Eldjárnssonar,  þ.  b.:  Astriður  átti  Svein  Björns- 
son  i  Bakkakoti  i  Leiru,  Samúcl,  Olafur. 

5)  Margrét,  dó  ógipt,  bl. 

6)  Enn  voru  börn  Nikulásar  og  Margrétar: 

ii.     t'órunn  átti  Jón  Sigraundsson. 
kk.  Guðrún    eldri   átti  Jón  Stefánsson  i  Narfa 
koti,  þ.  b.: 
aaa.   Stefán  á  Brckku  i  Garði,  áttí  Pórunni 

Porstcinsdóttur. 
bbb.  Margrét    átti    Matthias    Porsteinsson, 

bróður  Pórunnar. 
ccc.   Pórdis. 
11.     Guðrún     yngri,     laundóttir     hennar    raeð 
Jóni  .lónssyni: 

aaa.  Gróa,  átti  launson  .lón  að  nalni  raeð 
Þorsteini  Kúld  kaupnianni  i  Reykja- 
vík,  giptist  svo  Jóni  Ketilssyni  yngra 
í  Junkaragerði. 

n 


162 


e.   Guðni^)   átti    Guðbjörgu    Hallgrímsdóttur, 

þ.  b.: 

aa.  Halldór^). 

bb.  Anna^). 

cc.  Margrét. 
d.  Þorgerður,  átti  séra  Jón  Jónsson  á  Grenj- 

aðarstað^),  þ.  b.: 

aa.  Björn^). 


Guðrún     Nikulásdóttir    átti    svo    Lénhard 

Porsteinsson  á  Gufuskáhim,  bl. 
S.  ni.  Marorétar  Runólfsdóttur,  ekkju  Nikulás- 
ar,  var  Porsteinn  Jónsson  frá  Brekkum  i  Holt- 
um  Filippussonar  prests  í  Kálfholti  Gunnars- 
sonar  (III,  146),  p.  b.: 
mm.  Ingveldur   álti  fyr  Árna  Magnússon,  siðar 

Magnús    Jónsson   i    Hólakoti    undir   Eyja- 

fjölium. 
nn.  Nikulás  var  i  Vestmanneyjum. 

1)  Guðni  bjó  i  Brattholti  i  Biskupstungum  og  var  fjórkvænt- 
ur.  Fyrsta  kona  hans  var  Guöbjörg  Hallgrimsdóttir  frá  Böðv- 
arsnesi  i  Fnjóskadal  Jakobssonar,  ekkja  Sigmundar  Bergsteins- 
sonar  frá  Bræöratungu. 

2)  Halldór  i  Hrosshaga,  átti  Ingunni  Guðmundsdóttur  danne- 
brogsmanns  i  Bræðratungu  Jónssonar,  p.  b.  mörg,  par  á  meðal 
Guðmundur  á  Brjámsstöðum  á  Skeiðum,  nýdáinn,  Guðni  á  Lága- 
felli,  Pórður,  Jón,  Guðbjörg,  Margrét,  Hallgiimur. 

3)  Anna  átti  Runólf  Pórðarson  í  Miðhúsum  i  Biskupstungum. 
áttu  mörg  bðrn,  par  á  meðal  voru:  Guöni  bóndi  á  Brú  og  Bjarni 
bóndi  i  Hólum. 

2.  kona  Guðna  i  Brattholti  var  Ingibjörg  Gissurardóttir  frá 
Felli  Jónssonar,  bl.  3.  kona  Guðlaug  Filippusdóttir  frá  Flag- 
bjarnarholti  Sigurðssonar,  p.  b.: 

a.  Jón  i  Lambhúskoti  í  Tungum,  átti  Guðnýju  Bjðrnsdóttur  frá 
Hjallanesi  Gíslasonar  og  Hildar  Filippusdóttur,  pau  s^^stra- 
börn,  p.  d.:  Lllfhildur. 

b.  Ingibjðrg  átti  Jón  i  Oddgeirshóla-Austurkoti  Jónsson  i  Tungu- 
felli  Sveinbjörnssonar  og  mörg  börn. 

4.  kona  Guðna  var  Guðriður  Vigfúsdóttir  frá  Lambhúskoti 
Vigfússonar,  pau  bl. 

4)  Séra  Jón  dó  24.  júní  1866,  94  ára  gamall.  Porgerður  var 
miðkona  hans. 

5)  Björn  ritstjóri  Norðanfara,  átti  fjT  Önnu  Árnadóttur  írá 
Reistará,  p.  b.: 


163 

bb.  Halldóri), 
cc.  Magnús^). 
dd.  Margrét^). 
ee.  Hildur^). 
ff.  Kristrún^). 
gg.  Guðný^). 


a.  Magnús  verzlunarstjóri  á  Sigluíiröi. 

b.  Porgerður  átti  fyr  Stefán  Stefánsson  Stefánssonar  amtmanns 
Pórarinssonar,  en  siðar  Jón  Stefánsson  smið  á  Akureyri.  S. 
k.  Björns  Kristjana  Finnbogadóltir  Arnasonar  Guömundsson- 
ar  prests  á  Barði  Sigurðssonar. 

1)  Halldór  á  Geilafelli.     Dóttir  hans: 

a.  Guðný  gipt  Benedikt  frá  Auðnum  Jónssyni  írá  Þverá  í  Lax- 
árdal  Jóakimssonar,  p.  d.:  Unnur  skáldkona  (Hulda)  giptSig- 
urði  Sigfússyni  kaupsljóra. 

2)  Magnús  prestur  á  Grenjaðarstað,  átti  Pórvöru  Skúladóttur 
prests  í  Múla  Tómassonar,  p.  b.:  Björn  á  Granastöðum,  Jón  kaup- 
maður  í  Kaupmannahöfn,  Sigfús  og  Ingibjörg  kona  Júliusar 
Halldórssonar  fyrrura  læknis  i  Húnavatnssýslu. 

3)  Margrét  átti  Edvald  Friðriksson  MöIIer  verzlunarstjóra  á 
Akureyri  og  mörg  börn.  Einn  son  þeirra  Friðrik  Möller,  áður 
kaupmaður  á.Eskilirði,  nú  á  Akureyri,  faðir  Edvalds  MöIIers  og 
Margrétar  konu  Olafs  kaupmanns  Arnasonar  á  Stokkseyri,  nú  í 
Rvik. 

4)  Hildur  átti  fyr  Pál  lækni  Porbergsson,  bl.,  en  siðar  Jakob 
Pórarinsson  Johnsen  kaupmann  á  Húsavík,  þeirra  synir:  Edvald 
Johnsen  læknir  í  Kaupmannahöfn  og  Páll  Johnsen  kaupmaður  á 
Akureyri,  átti  Nönnu  Eggertsdóttur  læknis  Jónssonar,  en  dóttir 
Jakobs  og  Hildar  var  Jenny  Albertína  Júlía  (f  1891),  er  gipt  var 
A.  Th.  Jantzen  presti  i  Gentofte. 

5)  Kristrún  átti  Hallgrím  prófast  Jónsson  á  Hólmum,  þ.  b.: 
Tómas  læknaskólakennari  í  Rvík,  Jónas  prófastur  á  Kolfrej'ju- 
stað,  Porgerður  gipt  Olivariusi  bæjarfógeta  í  Rönne  og  Puríður, 
er  átti  Jón  Ásmundsson  Johnsen  sýslumann  (sjá  Guðfræðingatal 
mitt  bls.  137). 

6)  Guðný  var  f.  k.  séra  Sveins  Nielssonar  á  Staðastað,  þ.  b.: 
Jón  Aðalsteinn  kennari  í  Kaupmannahöfn  og  Sigriður,  er  átti 
Niels  Eyjólfsson  á  Grimsstööum  á  Mýrum,  þ.  b.:  Haraldurcand. 
theol.,  Hallgrímur  á  Grímsstöðum,  Sveinn  og  Puríður  kona  Páls 
Halldórssonar  stýrimannaskólastjóra. 

Enn  voru  börn  séra  Jóns  og  Porgerðar: 
hh.  Sigriður  dó  ung. 
ii.     Jón  Gunnlaugur  dó  ungur, 

11* 


1(U 

Launson  Margrétar,  (iuðnadóttur,    er    hún 
átti  áður  en  hún   giptist,  með  Gísla  Arna- 
syni,  Erlendssonar^) : 
e.  Ohifur    Waage    fríhöndhni-),    hans    laun- 
barn^) : 
aa.    (iuðrún. 
V).   Ingveldur  (iuðnadótiir,  átti  Hákon  Vilhjálms- 

son,  bl. 
C  (iuðnv  tvígipt,  bl.^). 
1).  Vilborg  átti  Pétur  Einarsson''),  þ.  s.: 
a.  Guðmundur. 


Dóttir  Runóli's  og  Margrétar  var  ennfremur: 

e.  Auöbjörg,  dó  i  bólunni  1786,  16  ára  gömul. 

S.  m.  Margrétar  ("ruönadóttur  var  Gottskálk  á  Syöri-Flanka- 
stöðum  Gissurarson  frá  Seljalandi  ísleifssonar,  bróöir  isleifs  á 
Seljalandi,  pau  b\. 

1)  GisH  var  vinnuniaöur  fööur  hcnnar.  er  fclLst  niikið  um 
þessa  hnej'su  og  rak  hana  l>urtu. 

2)  Olafur  Waagc  dó  á  Akureyri  1.").  mar/.  1797,  rúmlega  þri- 
tugur.     Son  hans  meö  Sigriði  Oddsdóttur  var: 

a.  Georg  Holger  Waage,  (i'.  i  Kaupm.höfn  11.  dcs.  1793),  dr. 
theol.,  fyrsti  adstoöarprestur  viö  Frúarkirkju  og  siöar  forstjóri 
Sóreyjarskóla,  dó  á  afmælisdegi  sinum  11.  desember  1842,  49 
ára  gamall,  átti  .lulianc  Frcderikke  Broager,  (y  8,  nóv.  1842). 
Son  þeirra  er: 

aa.  Olafur  AVaagc,  licentialus  tlicol.,  prófastur  i  Herlufmagle 
á  Sjálandi,  (f.  11.  marz  1834),  kvæntur  .Mariu  í^hristine  Xy- 
borg,  borgmeistaradóttur  frá  Grenaa.  Son  þeirra  var 
Erik  Holm  Waage  eand.  mag.  i  þj'zkri  tungu  og  skáld- 
mæltur,  dó  hjá  föður  sinum  i  Herlufmagle  11.  desember 
(á  fæðingar-  og  andhitsdegi  afa  hans)  18{tí),  þritugur  að  aldri. 

3)  Barnsmóðir  hans  var  Bagnheiöur  Jónsdóttir  snikkara  á 
I>ágafelli  Jóhannssonar  prests  á  Mælifelli  Kristjánssonar.  Guðrún 
dóttir  Olafs  var  alllengi  á  Leirá  hjá  Jónasi  Schcving  sýslumanni, 
liefur  liklega  ekki  gipzt. 

4)  F.  m.  Guönýjar  var  Magnús  (iudmundsson  læknir  á  l'lfs- 
stöðum  i  Blönduhlið  (ý  1776),  bróðir  Lýös  sýslumanns  í  Vik,  en 
hinn  siðari  scra  Magnús  Jónsson  í  Saurbæ  i  Eyjaíirði  (ý  1807)  og 
var  hún  3.  kona  hans. 

."))  Pessi  liður  á  aö  l'alla  liurtu.  Vilborg  sú,  er  átti  Pétur  Ein- 
arsson  á    Hofi    á    Rangárvöllum  og  var  móðir  Guðnmndar    bók- 


165 

Guðni\)  var  seltur  landsþingsskrifari  1743  dag  6.  júní 
af  amtmanni  Lafrens.  En  þá  Jón  sýslumaður  Hjaltalín 
frásagði  sér  sama  ár  (jullbringusýslu  var  Guðni  þar  settur 
héraðsdómari,  en  Sigurður  Sigurðsson  tók  við  landsþings- 
skrifaraembættinu.  Pá  l'ógetinn  Ghr.  Drese  var  frásettur 
var  Guðni  settur  landfógeti  1749.  En  þá  Jón  sýshmi. 
Hjahahn  slepti  Kjósarsjslu  1750,  var  Guðni  þá  settur 
sýslumaður  í  Kjós.  Það  ár  kom  landfógeti  Skúh  út,  og 
tók  við  fógetaembætti.  Guðni  sleppti  GuUbriugu-  og  Kjós- 
arsýslu  1753,  og  hfði  þar  eptir  sem  bóndi  til  þess  hann 
deyði  nálægt  1781').  Guðni  var  góður  búmaður,  en  hald- 
inn  htt  lærður,  skrifari  og  reikningsmaður  ahgóður,  og  í 
skýrra  bændatölu. 

Þorsteinn  Hákonarson. 

Faðir:  Hálvon  í  Kirkjuvogi  Jónsson^). 

Móðir:  Ingibjörg  Jónsdóttir^)  lögréttumanns  Vilhjálms- 


bindara  á  Hofi,  var  ekki  dóttir  GuÖna  sýslumanns  Siöurdssonar, 
heldur  dóttir  Guðna  Sigurðssonar  bónda  á  Rangárvöllum.  Pessi 
villa  hefur  slæðst  inn  í  ættatölur  Snókdalins  á  einum  stað,  og 
þaðan  liefur  Bogi  liklega  tekið  hana. 

1)  Guðni  sýslumaður  var  fæddur  1  Sandgerði  um  1714,  kom 
i  Skálholtsskóla  1729  og  settist  í  efri  bekk,  var  útskrifaður  það 
an  um  1732,  en  skrifaður  1  stúdentatölu  við  háskólann  15.  des- 
ember  1736.  Hann  fékk  veitingu  f^'rir  Kjósarsýslu  24.  febrúar 
1750,  en  sle[)pti  báðum  sýslunum  1753,  og  pjónaði  ekki  embætti 
upp  frá  því.  Hann  bjó  fyrst  á  Stafnesi,  en  flutti  1752  aö  Kirkju- 
vogi,  og  andaðist  par  i  janúarmánuði  1780,  (jarðsetturlS.  janúar), 
hálfsjötugur  að  aldri,  af  byltu  úr  kirkjustiga,  drukkinn,  að  því 
er  mælt  er.  Hann  var  annars  dugnaðarmaður  og  rausnarmað- 
ur  og  i  allmiklum  metum,  lét  sraiða  vandaða  kirkju  í  Kirkjuvogi 
og  vann  að  þeirri  smið  sjálfur  ásamt  Bjarna  Vigfússyni  mági 
sinum,  er  skar  allan  útskurð  kirkjunnar,  brikur  og  stóla  o.  íl. 
mjög  haglega,  að  þvi  er  séra  Sigurður  Sivertsen  á  LJtskálum  segir 
í  Suöurnesiaannál. 

2)  Hann  dó  1780  (sjá  hér  á  undan). 

3)  Jón  faðir  Hákonar  var  son  Arna  á  Skúmsstöðum  á  E^'rar- 
bakka  Pálssonar  prests  i  Klausturhólum  Jónssonar  prests  i  Hrepp- 
hólum  Egilssonar. 

4)  Ingibjörg    kona    Hákonar  var  Guðmundsdóttir,    sbr.    aths. 


166 

sonar  á  Kirkjubóli.  (Móðir  Ingibjargar  var 
Margrét  laundóttir  Guðmundar  sonar  Þorkels 
sýslumanns,  Guðmundssonar  sýslumanns  á 
Þingeyrum). 

Systkin  Þorsteins:     1.  Vilhjálmur    í    Kotvogi, 
átti  Ingveldi,  þ.  s. :    Hákon,    sem    átti    Ingveldi 
Guðnadóttur  sýslumanns.       2.  Þuríður  átti  Jón 
Magnússon  í  Laugardælum  og  börn. 
Kona:  Þorsteins:  Guðlaug  Björnsdóttir'). 

Börn:  A.  Ingibjörg  átti  séra  Jón  Jónsson  (landsþings- 

skrifara)  vígður  til  Grímseyjar  1774-),  svo  í 
Fellsmúla. 
B.  Halldóra  átti  Jón  son  Vigfúsar    sýslumanns 
Jónssonar^)  sjá  Þingeyjarþing). 


við  I,  563.  Hún  dó  1  Kotvogi  hjá  Vilhjálmi  sj^ni  sinum  í  septem- 
ber  1771,  71  árs  aö  aldri,  og  hefur  pví  verid  fædd  um  1700.  Hún 
hefur  því  ekki  verið  laundóttir  Guðmundar  Þorkelssonar  frá 
Pingeyrum,  sem  dó  1688  eða  1689,  hehiur  dóttir  Margrétar,  laun- 
dóttur  Guómundar,  eins  og  hér  er  talið  og  viðar.  S.  m.  Mar- 
grétar  var  Eirikur  Þórhallason  lögréttumaður  í  Kirkjuvogi,  en  f. 
ra.  hennar  er  tahnn  Jón  Vilhjálmsson  lögréttumaður  á  Kirkju- 
bóli,  og  hefur  Ingibjörg  þvi  Hklega  verið  laundóttir  Margrétar, 
áður  en  hún  giptist  Jóni,  enda  getur  Margrét  ekki  verið  fædd 
fyr  en  um  1680,  og  verið  pvi  tvitug,  er  hún  átti  Ingibjörgu. 
Móðir  Margrétar  var  Guðriður,  (ekki  Guðrún,  sbr.  I.  563),  dóttir 
.íóns  Narfasonar  lögréttumanns  i  Sandgerði. 

1)  Faðir  hennar  var  Björn  Gottskálksson,  síðast  prestur  á 
Stað  í  Grindavík  (f  1750). 

2)  Petta  er  allt  bjagað  hjá  Boga.  Séra  Jón  maður  Ingibjarg- 
ar  var  bróðir  séra  Jóns  Jónssonar  i  Holti  undir  Ejjafjöllum  föð- 
ur  Steingrims  biskups,  og  var  fæddur  á  Mýrum  í  Alptaveri  2. 
desember  1746,  útskrifaður  úr  skóla  1768,  vigður  aðstoðarprest- 
ur  til  séra  Jóns  Pórðarsonar  á  ReynivöUum  24.  mai  1772,  fékk 
Hvalsnesprestakall  1774  og  Landþing  1785,  flutti  þangað  vorið 
1786,  og  bjó  á  lénsjörðinni  Fellsmúla,  lét  af  prestsskap  1794  og 
andaöist  27.  júli  1806.  Ingibjörg  var  s.  k.  hans.  Hún  dó  1.  októ- 
ber  1826.     Börn  þeirra  voru: 

a.  Þorsteinn  drukknaði  suður  í  Hðfnum. 

b.  Soffia,  dó  ógipt  11.  marz  1842. 

c.  Jón  bóndi  í  Lúnansholti,  átti  fyr  Sigriði    Porvaldsdóttur   frá 
Klofa  Jónssonar,  bl.,  en  siðar  Kristinu  Gisladóttur  og  börn. 

3)  Þetta  er   gersamlega  rangt  hjá  Boga,  og  enda  i  fleiri  ætta- 


167 

Þá  Guðni  gerðist  fógeti,  var  Þorsteinn  settur  honum 
íyrir  lögsagnara  eða  héraðsdómara  1749,  mun  hann  hafa 
verið  það  í  sífellu  til  1754,  og  svo  þar  eptit  við  og  við, 
því  hann  dæmdi  Þorgeir  prest  Markússon  1753^).  Þor- 
steinn  deyði  17662). 

Guðmundur   Runólfsson. 
Faðir:  Runólfur  bóndi  Jónsson  á  Höfðabrekku. 

Móðir:  Helga  Magnúsdóttir  ísleifssonar. 

Kona  fyrri:     Helga  Bjarnadóttir^),  barnlaus. 


tölum.  Halldóra  kona  Jóns  Vigfússonar  var  alls  ekki  dóttir  Þor- 
steins  lögsagnara  Hákonarsonar,  heldur  dóttir  samnefnds  bónda 
(Þorsteins  Hákonarsonar)  i  Grjótnesi  á  Sléttu,  er  alls  ekkert  mun 
hafa  átt  skylt  við  Hákonarættina  í  Kirkjuvogi.  Er  þetta  sam- 
kynja  vitleysa,  eins  og  um  Vilborgu  Guðnadóttur  Sigurðssonar, 
bóndadóttur  af  Rangárvöllum,  er  sumar  ættartölur  telja  dóttur 
Guðna  sýslumanns  Sigurðssonar  (sjá  hér  áður). 

En  synir  Porsteins  Hákonarsonar  og  Guðlaugar,  sem  héreru 
ekki  nefndir  voru: 

1.  Björn,  mun  hafa  dáið  ungur. 

2.  Þórður,  drukknaði  frá  Löndum  á  Miðnesi  1784, 
átti  Margréti  Björnsdóttur  frá  Busthúsum  Magn- 
ússonar,  p.  d.: 

a.  Guðrún  f.  k.  Þórðar  Gissurarsonar,  bróður  Ing- 
vars  í  Nesjum  á  Miðnesi,  þ.  b.:  Gissur  i  Hofinu 
i  Garði  og  Jón  i  Lölukoti  i  Flóa,  átti  Póru 
Brynjólfsdóttur  frá  Minnanúpi  Jónssonar  Thor- 
lacius  Brynjólfssonar  sýslumanns  á  HUðarenda 
Þórðarsonar. 

1)  Sbr.  Arb.  Esp.  X,  38. 

2)  Porsteinn  var  aUnn  upp  i  Kirkjuvogi  hjá  Eiriki  Pórhalla- 
syni  og  Margréti  ömmu  sinni.  Segir  séra  S.  B.  Sivertsen  á  Út- 
skálum  (i  Suðurnesjaannál),  að  Eirikur  hafi  komið  honum  til 
sighngar,  og  getur  það  vel  verið  rétt,  en  skólalærður  mun  Por- 
steinn  ekki  hafa  verið,  eða  hvergi  hef  eg  fundið  heimildir  fyrir 
pvi.     Hann  bjó  í  Njarðvik  og  andaðist  par  (1766). 

ó)  Helga  var  Magnúsdóttir,  Hklega  dóttir  Magnúsar  Péturs- 
sonar  og  Guðrúnar  yngri  Böðvarsdóttur  (sbr.  hér  á  undan  bls. 
20),  en  þar  er  rangt  tahð  (eptir  Ó.  Snókdahn),  að  Helga  hafi  verið 
laundóttir  Guðrúnar  með  Guðmundi  á  Einifelh.  Helgi,  sem  á 
bls.  20  er  tahnn  son  Magnúsar,  á  hklega  að  vera:  Helga.  Guð- 
raundur  sýslumaður  giptist  Helgu  7.  janúar  1755,  en  hún  dó  á 
Setbergi  i  okt.  1771,  61  árs,  (grafin  23.  okt.). 


168 

Kona  seinni:  Margrét  Helgadóttir  prests  á  Mosfelli^). 
Börn:  A.  Bjarni^). 

B.  Helga^). 

C.  Þórdís*)  seinni    kona    séra    Bergs    á    Prest- 
bakka  Jónssonar,  bl. 

Guðmundur  var  ei  skólalærður,  en  skj'r  bóndi  og  lög- 
lesinn,  bjó  á  Setbergi  við  Hafnarfjörð.  Búmaður  góður. 
Þá  Guðni  sleppti  (iullbringu-  og  Kjósarsj'slum  var  Guð- 
mundur  settur  fj'rir  þær  báðar  1753^),  mun  þó  Þorsteinn 
stundum  hafa  verið  hans  lögsagnari,  einkum  fyrsta  árið.  Guð- 
mundi  förnuðust  ólrúlega  vel  sín  embættisverk,  svo  hann 
hélt  báðum  þessum  sýslum  í  27  ár,  til  þess  hann  deyði 
1780^).  Af  ólærðum  mönnum  þótti  hann  mikill  maður, 
og  fram  yfir  líkindi  standa  sig  vel. 

Guðmundur   Vigfússon. 
Faðir:  Vigfús  lögréttumaður  í  Hjörsey  Sigurðsson  lög- 

réttumanns,  Einarssonar  sj'slumanns,  Þor- 
steinssonar  sýslumanns  og  klausturhaldara  á 
Þykkvabæ.  (NB.  Bróðir  Vigfúsar  var  Jón 
Sigurðsson  sýshimaður  í  Múlaþingi), 


1)  Séra  Helgi  Bjarnason  á  Mosfelli  i  Grimsnesi  drukknaði  i 
Slauku  (Hestlæk)  28.  júlí  1753.  Hann  var  son  Bjarna  prests  Helga- 
sonar  i  Fellsmúla.  Þau  Guðmundur  sýslumaður  og  Margrét  gipt- 
ust  22.  april  1773. 

2)  Bjarni  kallaði  sig  Lundberg,  var  járnsmiður  i  Reykjavík 
(f.  18.  mai  1774),  átti  danska  konu,  Önnu  Neumann,  þ.  b.:  Hans 
og  Margrét. 

3)  Helga  var  fædd  15.  júli  1775. 

4)  Þórdís  var  fædd  18.  okt.  1777.  Son  Guðmundar  sýslu- 
manns  og  Margrétar  var  ennfremur:  Helgi  f.  18.  okt.  1776  ý  s.  á. 

5)  Hann  fékk  veitingu  fyrir  Kjósarsýslu  3.  april  1753,  þá  er 
Guðni  sagði  henni  af  sér,  en  með  konungsúrskurði  19.  marz  1754 
var  Iðgsagnaraembættið  i  GuUbringusýsIu  sameinað  við  Kjósar- 
sýslu,  og  um  leið  aukin  launin  við  lögsagnaraembættið  úr  16  rd. 
upp  i  30  rd. 

6)  Hann  var  grafinn  5.  mai,  og  hefur  því  liklega  andazt  sið- 
ast  i  april  (sbr.  prestþjónustubók  frá  Görðum).  Er  hann  þá  talinn 
71  árs  að  aldri  og  því  fæddur  um  1709. 


169 

Móðir:  Sigríðiir  dótlir  (iuðmundar    lögsagnara  á  Alpla- 

nesi^),  hennar  nióðir  (iuðrún  yngri  dóttir  Egg- 
erts  ríka  á  Skarði. 
Kona:  Guðrún  dóttir  Þorbjarnar  auðga  í  Skildinganesi 

Bjarnasonar-). 
Rörn:  A.  Séra  Eggert  prófastur  í  Reykholti,  átti  (juð- 

rúnu  dóttur  Boga   gamia  í  Hrappsey    Bene- 
diktssonar,  þ.  b.; 

a.  Guðrún  átti  Magniis  skipherra  son  Jóns 
Daníelssonar  í  Vogum  og  börn^). 

b.  Halldóra  átti  séra  Guðmund  á  Hólmum  í 
Reyðarfirði,  Bjarnason  í  Sviðholti  og 
börn*). 


1)  Sjá  hér  að  framan  bls.  71. 

2)  Porbjörn  var  son  Bjnrna  í  Skildinganesi  licrgsteinssonar 
lögréttumanns  Bjarnasonar.  Porbjörntaldi  dóttur  sinni  100  hdr. 
i  fasteign  og  20  hdr.  í  lausafé,  er  hún  giptist  Guðmundi.  Pau 
(iuömundur  og  Guðrún  giptust  16.  marz  1769.  (iuðrún  dó  á  Gull- 
berastöðum  i  Lundarreykjadal  30.  nóvember  1821,  81  árs  að  aldri. 

3)  Meðal  barna  Magnúsar  Waage  og  Guðrúnar  Eggertsdótt- 
ur  voru : 

a.  Eggert  stúdent,  um  hrið  kaupmaður  i  Reykjavik,  átti  Krist- 
ínu  Sigurðardóttur  stúdents  á  Stóra-Hrauni  Sigurðssonar,  þ. 
b.:  Sigurður  verzhmarmaður,  Guðrún,  Kristín,  Jens  banka- 
ritari  og  HaUa. 

b.  Eyjólfur  átti  Guðrúnu  Guðmundsdóttur  prests  á  Hólmum 
Bjarnasonar,  þau  systrabörn. 

c.  Jón  í  Stóru-Vogum,  átti  Guörúnu  (iuðmundsdóttur  kaupmanns 
i  Njarðvík  Péturssonar. 

d.  Guörún  átti  Pál  guhsmið  i  Sogni  í  Kjós  Einarsson  prests  á 
Reynivöllum  Pálssonar,  meðal  barna  þeirra:  Eggert  prestur 
á  Breiðabólsstað  og  Einar  snikkari  í  Rvik. 

c.    Benedikt   átti    Guölaugu  Olafsdóttur  1  Njarðvík  Ásbjörnsson- 

ar.    Son  þeirra  er  Olafur  Waage  skipstjóri. 
f.    Vigdis  átti  Guðmund  Ólafsson  jarðyrkjumann  á  Fitjum.    Son 

þeirra  er  Stefán  bóndi  á  Fitjum. 

4)  Börn  þeirra  eru  talin  i  Guðfræðingatali  minu  bls.  97.  Til 
viðbótar  við  það,  sem  þar  segír,  skal  þess  getið,  að  Eyjólfur  son 
séra  Guðmundar  og  Halhlóru  fór  til  Ameríku,  og  andaðist  i  Víði- 
nesbyggð  í  Xýja-íslandi  3.  september  1907.  Börn  hans  og  Ing- 
veldar  Sveinbjarnardóttur  konu  hans  voru:  Guðmundur,  Aöal- 
heiður  og   Guörún,  öll  i  Ameriku  og  Guðfinna  vestur    i    Dölum 


170 

c,  Séra  Benedikt  á  Lundi,    ógiptur  og  bl.^). 

d.  Ragnheiður  gipt    1835    Birni    Jakobssyni 
frá  Húsafelli^). 

B.  Séra  Páll  í  Borgarþingum^^,  átti  Helgu  dóttur 
séra  Guðmundar  Eiríkssonar  og  Ingveldar 
Bogadóttur,  börn: 

a.  Sigríður. 

b.  Ingveldur*). 

c.  Guðrún^). 

C.  Séra  Gisli'')  1  Hítarnesi  dó  1836.  átti  Ragn- 
hildi  Gottskálksdóttur  og  mörg  börn. 


S,  m.  Halldóru   Eggertsdóttur   var   Rögnvaldur   Jónsson    á   Gull- 
berastööura,  p.  d.:  Guðriður. 

1)  Séra  Benedikt  Guðmundsen,  siðast  prestur  i  Vatnsfirði, 
átti  Agnesi  Porsleinsdóttur  frá  Núpakoti  undir  E^'jafjöllum  Magn- 
ússonar.  Synir  þeirra  eru:  Porsteinn  prestur  í  Landejjapingum 
og  Eggert  bóndi  í  Laugardælum,  kvæntur  Guðrúnu  Bjarnadóttur 
prests  á  Stafafelli  Sveinssonar. 

2)  Son  Björns  gullsmiðs  Jakobssonar  á  Fitjum  og  Ragnheiðar: 
a.   Jakob  prestur  i    Saurbæ  1  Eyjafirði,  kvæntur   Solveigu    P.-íls- 

dóttur  úr  Axarfirði,  p.  b.:  Kristín  gipt  Sigfúsi  Einarssyni  á 
Krýnastöðum,  Olöf  gipt  Guðmundi  Agúst  Sigurpálssyni,  Ragn- 
heiður  gipt  Árna  Hólm  gagnfræðing  Magnússyni,  Björn  gull- 
smiður  á  Akureyri,  kvæntur  Efemiu  Einarsdóttur  frá  Sam- 
komugerði  Hallgrimssonar  Thorlacius. 

S.  m.  Ragnheiðar  Eggertsdóttur  Sigurður  Helgason  dbrm.  á 
Jörfa,  þau  bl. 

Enn  voru  börn  séra  Eggerts  og  Guðrúnar  líogadóttur: 

e.  Jón  dó  ungur. 

f    Póra. 

g.  Guðmundur  dó  i  Bessastaðaskóla  26.  marz  1820. 

3)  Séra  Páll,  (f.  IL  apríl  1778,  t  23.  júU  1846),  var  afarmikið 
hraustmenni  og  ghminn,  sem  Gísli  prestur  bróðir  hans  eða  fremui . 

4)  Ingveldur  dó  bl. 

5)  Guðrún  átti  séra  Einar  Brynjólfsson  Sivertsen  i  Gufudal, 
bróöur  séra  Sigurðar  á  Lltskálum.  Son  þeirra  er  Páll  Brynjólfur 
Sivertsen,  fyr  prestur  á  Stað  i  Aðalvik. 

Enn  var  barn  séra  Páls  og  Helgu: 

d.  Guðmundur  sýslumaður  í  Arnarholti  (III,  380). 

6)  Séra  Gisli,  (f.  26.  mai  1774,  f  8.  febr.  1836),   var  orðlagður 


171 

D.  Eyjólfur     reservechirurgus     í     Kaupmanna- 
höfni). 

E.  Þorbjörn  dó  ungur-). 

F.  Vigfús^). 


glímumaður  og  snarmenni   (Glimu-Gísli).     Börn   hans    og    Ragn- 
hildar  voru : 

a.  Magnús,  settur  sýslumaður  í  Dalasýslu  og  víðar.  (Sjá  um 
hann  II,  745—747). 

b.  Gottskálk  i  Landbrotum,  átti  GuÖrúnu  Jónsdóttur  frá  Straura- 
íirði  Porbjörnssonar,  þ.  b.:  Gisli  á  Hraunsmúla,  Björn  i  Kol 
viðarnesi,  Guðmundur,  Ragnhildur,  Guðríður. 

c.  Bjðrn  á    Brúarhrauni,   átti  Ingibjörgu  Jónsdóttur   frá   Teiga 
koti  Jónssonar,  ekkju  Brands  Skeggjasonar. 

d.  Eggert  á  Eyri  i  Flókadal,  átti  Guðrúnu  Vigfúsdóttur  frá  Sig- 
n^'jarstöðum,  þau  bræðrabörn.  Son  þeirra:  Guðmundur 
bóndi  á  Eyri. 

e.  Sigurður  á  Ósi  á  Skógarströnd,  átti  Salvöru  Oddsdóttur  skipa- 
smiðs  í  Rifgirðingum  Arngrimssonar. 

f.  Guðríður  miðkona  séra  Benedikts  Björnssonar  i  Hvammi  i 
Norðurárdal. 

g.  Guðrún  átti  Pétur  Steindórsson  i  Einholtum,  þ.  b.:  Runólfur, 
Gyríður,  Petrina,  Guðriður  og  Kristin  s.  k.  Guðmundar  yngra 
Benediktssonar  á  Saurum  í  Hraunhrepp. 

h.    Eyjólfur  dó  um  tvitugt,  ókv.,  bl. 

1)  Eyjólfur  var  fæddur  28.  ágúst  1775,  útskrifaður  úr  skóla 
1799,  tók  próf  i  læknisfræði  við  háskólann  1815  með  2.  einkunn, 
A'arð  þá  læknir  i  danska  sjóliðinu,  en  fékk  lausn  1833;  andaðist 
í  Kaupmannahöfn  i  júni  1843.    Var  kvæntur  danskri  stúlku,  bl. 

2)  Porbjörn  var  fæddur  á  ArnarhóU  12.  október  1770,  útskrif- 
aður  úr  Reykjavíkurskóla  1790,  skrifaður  í  stúdentatölu  við  há- 
skólann  30.  apríl  1792  með  1.  einkunn,  tók  heimspekispróf  14. 
apríl  1794  með  3.  einkunn,  og  dó  á  Friðriksspitala  9.  janúar  1797 
og  var  grafinn  i  Prenningarkirkjugarði. 

3)  Vigfús,  (f.  14.  júní  1783,  f  31.  jan.  1862),  bjó  á  Signýjar- 
stöðum  i  Hálsasveit,  átti  Guðrúnu  dóttur  séra  Jóns  Oddssonar 
Hjaltalins  á  Breiðabólsstað  á  Skógarströnd,  þ.  b.: 

a.  Guðrún  átti  Eggert  Gislason  á  Eyri  i  Flókadal,  þau  bræðra- 
börn  (sjá  hér  áður),  áttu  mörg  börn. 

b.  Guðmundur  prófastur  á  Melstað,  átti  Guðrúnu  Finnbogadótt- 
ur,  systur  Teits  dýralæknis  og  þeirra  bræðra,  þ.  b.: 

aa.  Finnbogi  smiður,  fór  til  Vesturheims,  átti  Mildríði  Bene- 
diktsdóttur  læknis  í  Hnausakoti  Einarssonar  og  s.  k.  hans 
Sólrúnar  Sæmundsdóttur.  (í  III,  224  er  maður  Mildriðar 
nefndur  skakkt  Ingimundur). 


172 
(i.  Jóni). 

bb.  Vigfús    söölasmiöur,    kallaöi    sig    Mclsted,   átti    OcJdnýju 

Olafsdóttur  dbrra.  á  Sveinsstöðum  Jónssonar.     Hann   fór 

til  Vesturheims. 
cc.   Solveig  f.  k.    Ingimundar  .lakobssonar  prests    i    Steinnesi 

Finnbogasonar,  p.  b.:  (iuömundur,  líöðvar. 
dd.  Guðrún    f.  k.  Böövars    á  Sveðjustööum,    siðar   i    Hafnar- 

firði    Böðvarssonar    prófasts    á    Melstað    Porvaldssonar. 

Son  peirra  er  Guðmundur,  fyrrum  kaupmaður  i  Hafnar- 

firði,  nú  í  Rvik,  kvæntur  Kristinu,  dóttur  Magnúsar  Ólafs- 

sonar  Stephensens  frá  Viðey. 
ee.   Arndis   átti   Friðrik  Theodor  Olafsson    verzlunarstjóra    á 

BorðejTÍ  og  mörg  börn. 
íf.     Prúöur  Elizabet  var  s.  k.  Péturs  Kristóferssonar  á  Stóru- 

borg,  p.  b.:  Arndís,  Kristófer,  Guðmundur. 
gg.   Sigriður    átti    .lón    Jónsson  á  Auðunnarstöðum,    fóru    til 

Vesturheims,      Son    Sigriðar,    áður  en    hún    giptist,    nied 

Böðvari  Böðvarssyni  var:  Inöólfur  Pétur. 
c.    .Jón  dó   ungur   og   6  önnur  börn  Vigfúsar  á    Signýjarstööum 
og  Guðrúnar. 

1)  Jón  bjó  i  Höll  í  Pverárhlið,  átti  fyr  Halldóru  Auðunsdótt- 
ur  prests  i  Blöndudalshólum  Jónssonar,  systur  Björns  sýslu- 
manns  Blöndals,  p.  b.: 

a.  Guðríður  átti  Jón  Sigurðsson  i  Múlakoti  i  Lundarreykjadal, 
p.  b.:  Sigurður  a  Stórhólmi  á  Akranesi,  Guðmundur,  Guðjón, 
Halldór  Benjamin,  Margrét  átti  Grim  Gislason  á  Varraalæk, 
Benedikt  sótari  í  P»vík,  Pjóðbjörg  átti  Bjðrn  Björnsson  i  Brús- 
holti,  Birgitta  og  Halldóra. 

b.  Halldóra  átti  Tómas  Guðmundsson  i  ()skjuhoIti,  bróðursam- 
feðra  Halldórs  Guðmundssonar  skólakennara,  peirra  synirr 
Olafur  á  Spóamýri,  Jón  á  Ferjubakka  og  Oddur  i  Reykjavík, 
faðir  Sveinbjarnar  prcntara  í  Rvik,  Sveins  prentara  i  .\mer- 
iku  o.  fl. 

c.  Stefán    gullsmiður  i  Hitarneskoti,  átti  Guðrúnu  Vigfúsdóttur. 

d.  Benedikt  i  Hjörtsey,  átti  Halldóru  Jónsdóttur  P>Iendssonar 
prests  Vigi'ússonar,  ekkju  Sigurðar  Olafssonar  i  Hjörtsey  (III,. 
:}51— 3Ó4).  bl. 

c.  Ciuðmundur  á  Hönirum  i  Hraunhrepp,  átli  Ulfhildi  Jónsdótt- 
ur.     Son  hans:  Tngimundur  á  Hömrum. 

f.  Auðunn. 

g.  Björn  var  krypplingur,  kvæntist  pó. 

li.  (iuðrún.  Launson  hennar  með  Jóni  Jóns.syni  i  Tumakoti  í 
Vogum: 

aa.  Árni  i  Hábæ  í  Vogum,  átti  Guðrúnu  Ásmundsdóttur,  syst- 
ur  Eiriks  í  Grjóta.     Son  peirra  Ásmundur  i  Hábæ. 


173 

H.  Sigríður^). 

I.  Sólborg-/ 
(iuðmundur^)  var  uni  hríð  settur  oeconomus  við  tugt- 
húsið  og  1780—81  var  hann  settur  héraðsdómari  1  Gull- 
hringus\'slu  og  sýshimaður  í  Kjósarsýshi  til  þess  Vigfús 
sýslumaður  viðtók.  Guðmundur  var  í  fyrstu  auðmaður, 
en  um  of  hneigður  fyrir  ölföng,  gekk  fé  af  höndum  hon- 
um,  svo  hann  seldi  jarðir.  Hann  bjó  á  ýmsum  jörðum 
sinum,  lengst  á  Lágafelli,  þar  til  hann  seldi  það,  svo  í 
Hjarðarholti  í  Borgarfirði.     Hann  deyði   1809. 

Vlgfús   Þórarinsson. 

(Sjá  um  hann  við  Kangárvallasýslu).  Gandidatus  juris 
kom  hann  út  með  veiting    fyrir     Kjósarsýshi,    og    héraðs- 


Annar    launson    Guðrúnar   með    Agli    Vigí'ússyni    frá    Suður- 

Reykjuni  líalldórssonar  er: 

bb.  Stefán    múrari   i  lívik,    kvænlur   Scsselju    Sigvaldadóttur 

yfirsetukonu. 
Svo  átti  Guðrún  Hallgrini  .lónsson  á  Sniiðjuhóli,  p.  b.:  Jón  á 
Bakka  i  Tálknaíirði  faðir  (iuðnumdar  Kambans,  Benediktvar 
á  Eskifirði  og  Halldóra. 

S.  k.  .Tóns  Guðnumdssonar  i  Höll  var  Margrét  .lónsdóttir  frá 
■Gufunesi  Porkelssonar  lögréttumanns  i  Perney  Pórðarsonar,  þ.  d.: 
i.     Gróa    átti  Björn  Guðmundsson,    hálfbróður    Halldórs    skóla- 
kennara  Guðnumdssonar. 

1)  Sigríður,  (f.  .').  júlí  1781),  átti  E\jólf  í  Brekkukoti  i  Reyk- 
holtsdal  Guðnason  frá  Hurðarbaki  Björnssonar  og  PuríÖar  (31ats- 
■<lóttur  prests  i  Görðum  Brynjólfssonar,  bl. 

2)  Sólborg,  (f.  24.  okt.  1771),  dó  ógipt,  bl. 

Enn  voru  börn  (iuðmundar  Vigfússonar,  er  dóu  ung. 

K.  Sigriður,  f.  á  Arnarhóli  1.  jan.  1773,  -\-  i  ágúst  s.  á. 
L.  Bcnedikt,  f.  s.  st.  19.  ágúst  177í>,  ;-  23.  sepl.  1784. 
M.  (iuðriður,  f.  s.  st.  7.  jan.  178."),  ý  2.  marz  s.  á. 

3)  Guðmundur  Vigfússon  var  fæddur  i  Hjörtsey  um  1735,  út- 
íikrifaður  úr  Skálholtsskóla  17.')!),  skrifaður  i  stúdentatölu  við  há- 
íikólann  23.  des.  1760,  kom  út  aptur  1764,  og  var  pá  settur  ráðs- 
maður  cða  umsiónarmaður  (woeeonomus")  við  hið  nýstofnaöa 
begningarln'is  í  Reykjavilí,  er  stóð  á  .\rnarhóli.  Hafði  hann  þann 
staria  á  hendi  samfleytt  22  ár  (17(i4— 1786).  Hptir  að  hann  sleppti 
ráðsmennskunni  við  hcgningarhúsið  bjó  hann  sem  bóndi  i  Belgs- 
holti  i  Mclasvcit  og  viðar,  síðast  í  Hjarðarholti.     Dó  29.  júli  1809. 


174 

(lómaraembætti  í  GuUbringusj'slu  1781^),  en  sleppti  þeim 
völdum  og  tók  Rangárþing  1790,  fékk  cansellisráðs- 
nafnbót  1810.  Settur  Vestmannaeyjasýslumaður  1812. 
Bjó  á  Hlíðarenda  og  deyði  þar  þann  13.  april  1819,  þá 
hann  hafði  þrjá  vetur  hins  sjöunda  tugar. 

Sigurður  Pétursson. 
Faðir:  Pétur  sýslumaður  Þorsteinsson    (sjá  Múlaþing). 

Móðir:         Þórunn  Guðmundsdóttir  (sjá  Múlaþing). 

Hvorki  átti  Sigurður  konu  né  börn.  Hann  var  fædd- 
ur  1759,  fór  utanlands  með  föður  sínum  1768,  sigldi  apt- 
ur  1774  og  fór  í  Roskildeskóla,  þaðan  útskrifaður  1779, 
fékk  laudabil  við  háskólann  í  lögum  1788,  kom  út  og  tók 
að  veitingu  Gullbringusv'slu  sem  héraðsdómari,  en  Kjós- 
arsj^slu  sem  sj'slumaður  1790,  var  lengi  í  Nesi  við  Sel- 
tjörn  hjá  landphj^sico  Jóni  Sveinssyni,  svo  Guðríði  hans 
ekkju  til  þess  hún  fluttist  frá  Nesi;  þar  eptir  hjá  Geir 
biskupi  og  hans  frú  til  þess  hann  deyði.  Hann  sagði  frá 
sér  sýsluna  1801-),  fékk  lausn  frá  henni  með  50  rd.  pension 


1)  Med  kgs.úrsk.  28.  júní  1781  var  ákveðiö  verksviö  landfó- 
getans  og  héraðsdómarans  i  GuUbrlngusýsiu,  og  s.  d.  var  Vigfúsi 
1  raun  réttri  veitt  embættið,  s.  d.  og  hann  tók  próf  í  lögum,  en 
sjálft  veitingarbréfið  er  pó  ekki  dagsett  fyr  en  2.  júlí. 

2)  1798  var  Sigurður  Guðlaugsson  (líl,  233)  settur  SigurÖi 
sýslumanni  til  aðstoðar  í  manntalsþingaferðum  í  Kjósarsýslu. 

Hinn  23.  júli  1801  var  Gunnlaugur  Halldórsson  stúdent  settur 
af  Olafi  stiptamtmanni  s^'slumaður  í  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu, 
en  hann  þverneitaði  þá  þegar  í  s.  m.  að  takast  það  embætti  á 
hendur.  Gunnlaugur  var  son  Halldórs  Pálssonar  í  Vatnsdal  og 
siðar  á  Sámsstöðum  i  Fljótshlíð,  og  f.  k.  hans  Guðriðar  Ingi- 
mundardóttur;  var  útskiifaður  úr  skóla  1792,  siðar  skrifari  hjá 
Finne  landfógeta,  var  nokkur  ár  verzlunarstjóri  1  Hafnaríirði  og 
siðar  í  Reykjavik,  átti  Ingibjörgu  Sigurðardóttur  timbursmiðs 
Magnússonar,  skildi  við  hana  1812,  og  sigldi  tii  Danmerkur,  var 
við  verziun  i  Ripum  og  andaðist  þar  1814  um  fertugt.  Meðal 
barna  iians  og  Ingibjargar  voru:  Sigurður  i  Deild  á  Áiptanesi, 
Nicoiina  gipt  Jóni  Brynjóifssyni  undir  Eyjafjölium,  Páll  og  Guð- 
ríður  (t  1892),  er  átti  Magnús  Jónsson  i  Eyðikoti  hjá  Óttarsstöð- 
um.  Launson  Gunnlaugs  með  Porkötlu  Jónsdóttur  Eyvindsson- 
ar,  móður  Egiis  bókbindara  Jónssonar,  var  Friðrik  snikkari  í 
Rvík,    faðir   Sigurðar   og  Sigurlaugar,  er  átti    Lúðvik   Alexiusson 


175 

1803.  Deyði  sjálfur  í  Reykjavík  hjá  frú  Vídalín  1827i). 
Sigurður  var  maður  með  liprum  gáfum,  vel  að  sér,  gott 
skáld,  undarlegur,  comiskur,  satiriskur  i  tali  og  skáldskap, 
þótti  því  nokkuð  keskinn  í  tilsvörum  sínum. 

Hákon  Vilhjálmsson. 
Faðir:  Vilhjálmur  í  Kotvogi,  son  Hákonar  í  Kirkjuvogi 

(sjá    að    framan)2)  Jónssonar  Árnasonar    Páls- 
sonar. 
Móðir:         Ingigerður^). 

Kona  fyrri:  Ingveldur    Guðnadóttir  s^'Slumanns,    bl.      Hún 
varð    veik.      Þau  gerðu  testament    sín    á  milli, 
sem  kongur  staðfesti  20.  maí  1796. 
Kona  seinni:  Anna  dóttir  Jóns  Sighvatssonar  í  Höskuldar- 

koti  í  Njarðvikum*). 
Börn:  A.  Oddbjörg  átti  Stefán  Gunnarsson  á  Brekku^),. 

þeirra  börn: 
a.  Hákon. 
B.  Vilhjálmur^). 


steinsmið.    Annad  launbarn  Gunnlaugs  hét  Soffia  og  giptist  aust- 
ur  i  Grimsnes,  Halldóri  Jónssyni  frá  Hömrum. 

1)  Hann  andaðist  6.  apríl  (sbr.  um  hann  LögfræÖingatal  M. 
Stephensens  í  Tímar.  Bókm.fél.  HI,  250). 

2)  Vilhjálmur  var  bróðir  Porsteins  lögsagnara  í  Njarðvik. 

3)  Ingigerður  var  dóltir  Tómasar  i  FuglavikÁrnasonar  Sveins- 
sonar  á  Ámóti  i  Flóa  Gislasonar,  en  Árni  var  bróðir  Runólfs  lög- 
réttumanns  á  Stafnesi  (sjá  hér  áður  bls,  135). 

4)  Hákon  fékk  lej'fi  hjá  Jörundi  hundadagakonungi  að  gipt- 
ast  Önnu  1809,  að  Ingveldi  konu  sinni  lifandi,  og  var  pað  látið 
haldast  eptir  að  Jörgensen  var  oltinn  úr  völdum. 

5)  Stefán  á  Brekku  i  Biskupstungum  maður  Oddbjargar  var 
son  Gunnars  Einarssonar  i  Hvammi  á  Landi.  Börn  þeirra  mðnn- 
uðust  litt. 

6)  Vilhjálmur  Kristinn,  óöalsbóndi  i  Kirkjuvogi,  merkur  mað- 
ur,  átti  Pórunni  Brynjóifsdóttur  prests  á  Útskálum  Sigurósson- 
ar,  þ.  d.: 

a.  Steinunn  átti  f)^  séra  Sigurð  Sivertsen  aðstoðarprest  á  Ut- 
skálum,  son  Sigurðar  prests  Brynjólfssonar  Sivertsens,  syst- 
kinabörn,  bl.,  en  siðar  Helga  Sivertsen  á  Útskálum  bróður 
hans,  bl. 


17() 

C.   Guðni^). 

1).  Tónias-). 

E.  Anna^). 
Hákon  var  gildasti  bóndi,  vitur,  fyrirsjónar-  og  íram- 
kvæmdarmaður  mikiU,  auðmaður  í  betra  lagi.      Hann  var 
í  viðlögum  brúkaður  til  sýslumannsverka  þar  syðst  í  sýsl- 


b.  Anna  átti  séra  Odd  Vigfús  Gislason  á  Staö  i  Grindavik  og 
mörg  börn,  fóru  til  Vcsturheiins. 

1)  Gudni  i  Ivirkjuvogi  átti  Herdisi  Steingrimsdóttur  frá  Hliði 
á  Álptanesi  Jónssonar,  þau  skildu,  en  Guðni  lagöist  í  svall  og 
óreglu,  og  stytti  scr  að  lokum  aldur  i  ölæði  18G4.  Börn  hans  og 
Herdisar: 

a.  Hákon,  var  mikill  drykkjumaður,  átti  laundóttur,  er  Anna 
hét  með  (iuðnýju  Þórðardóttur  frá  Meðalhollum  i  Flóa  Por- 
kelssonar  á  Litlu-Reykjum  Loj)tss(mar  i  Heiðarbæ  Porvalds- 
sonar. 

b.  Bjarni  kvæntist  ekki. 

2)  Tómas  i  Nýlendu  i  Hvalsneshveril,  átti  Guðnýju  Olafsdótt- 
ur  irá  Húsagarði  á  Landi  Sæmundssonar  á  Helhuu  Olafssonar 
Olafssonar  á  Vikingslæk  Porsteinssonar,  p.  b.: 

a.  Hákon  i  Nýlendu,  átti  Guðnýiu  Einarsdóttur  frá  Rifshalakoti 
Gislasonar  Gíslasonar  á  Miðhúsum  i  Eystrihrepp  Torfasonar. 

b.  Vilhjáhuur  í  Rembihnút,  átti  Halhlóru  Einarsdúttur  frá  Merki- 
nesi  Olafssonar. 

c.  Tómas. 

d.  Guðni  smiður  í  Xylcndu. 
X'.    .lón  Norðtjörö. 

f.     .\nna. 

;];  Anna  átti  Eyjólf  i  (ierðakoti  hjá  Hvalsnesi  Arnason  írá 
:Lambbaga  Jónssonar  i  Litlabæ  á  Álptanesi  Magnússonar,  p.  b.: 

-a.  Hákon  á  Stafnesi,  átti  (iuðrúnu  Helgu  Eyvindsdóltur  frá  Staf- 
nesi  Pálssonar  i  Haukadal  Guðmundssonar,  er  siðar  giptist 
p:yjólfi  Eiríkssyni  i  Rvik.  Dóttir  bennar  og  Hákonar,  Dag- 
björt,  er  gipt  .\xel  (>ark|uist  kaupmanni  i  Rvik. 

1).  Snjólfur  i  Busthúsum,  átti  Margréti  Pórðardóttur  Þorkels- 
sonar  Lopt-ssonar,  systur  (iuönyjar  sjá  hér  á  undan),  þ.  b.: 
Anna,  l'.yjólfur. 

c.  Tómas  i  Gerðakoti. 

d.  .\nna  Sigriður  átti  .\rna  líiriksson  i  (ierðakoti. 

,\nna  Jón.sdóttir,  ekkja  Hákonar  Vilbjálmssonar,  giptist  að 
'honum  látnum  Katli  Jónssyni  i  Kotvogi  og  var  s,  k.  hans,  p.  b.: 
Ingigerður  álti  Magnús  i  Kirkjuvogi  Jónsson  prests  á  Felli  i  Mýr- 
.(hil  Torfasomir,  þ.  1).:  Kctill  Erlendur. 


177 

unni  og  bjó  í  Kirkjuvogi.     Þótti  jat'nan  merkilegur  maður. 
Hann  deyði  4,  ágúst  1821   á  69.  aldursári. 

Páll  Jónsson. 

Faðir :  Jón   Snjólfsson    á    Fljótum     í     Meðallandi    (sjá 

Húnavatnsþing)  ^). 
Móðir :         Hallgerður  dóttir  Ólafs  á  Steinsmýri  Jónssonar. 
Kona  fyrri:  Valgerður  Þorgeirsdóttir. 

Börn:  A.  Þorgeir  skólalærður,  dó  barnlaus  og  ógiptur 

1812-). 
B.  Séra    Ólafur  í  Ásum,    svo     í    Hólum     undir 
Eyjaqöllum.     Vígður  1783^),  átti  Helgu  Jóns- 
ur  prófasts  Steingrímssonar,  þ.  b.: 

a.  Jón*). 

b.  Séra  PálF). 


1)  r,  585. 

2)  Þorgeir  var  útskrifaður  úr  Skálholtsskóla  1783,  sigldi  til 
Kaupmannaliafnar,  en  var  þó  ekki  viö  háskólann,  kom  út  aptur 
að  ()  árum  liðnum,  dvaldi  fyrst  á  Prestbakka  eystra,  en  andaðist 
á  EUiðavatni  5.  niaí  1812  »úr  iörakreppu,  ólánssamur  um  æfi 
sina«  segir  i  prestþjónustubók  Reykjavíkur  frá  þeim  tíma.  Er 
þá  taHnn  fimmtugur  að  aldri.    Var  ókv.,  bl. 

3)  Séra  Ólafur  (ió  30.  desember  1839. 

4)  .lón  i  Hhðarendakoti,  átti  Ingibjörgu  Guðmundsdóttur  frá 
Fljótsdal  Nikulássonar  sýslumanns  Magnússonar,  þ.  b.: 

a.  (iuðmundur  i  Hallskoti,  átti  Þorbjörgu  Eyjólfsdóttur,  þ.  b.: 
(juðbjörg,  Ingibjörg,  Porbjörg. 

b.  Porleifur,  dó  ókv.,  bl. 

c.  Ólafur  i  Stórumörk,  Ivíkvæntur.  Börn  hans  meö  f  k.:  Lúð- 
vík,  Hans,  Ingibjörg  kona  Bergsveins  Bergsteinssonar  á  Háu- 
Pverá,  Vilborg  átti  Hjörtþór  Hlhugason  verzlunarmann  á 
Eyrarbakka,  (iuðnv  og  Olína. 

<i.    Helga  átti  Felix   (iuðmundsson   á  Ægissiðu,  þ.  b.:  Ólafur  rit- 

stjóri  i  Noregi,  (iuðmundur  og  Jón  járnsmiöur  í  Rvík. 
e.    Pórunn  átti  Sigurð  Kyjólfsson  i  Múlakoti,  þ.  b.:  Þórður,  Bócl, 

(iuðrún.  Ingibjörg,  (niðleif 
í.     Halla  átti  Arna  Ólafsson  i  Múlakoti,  þ.  b.:  .lón  í  Magnúsfjós- 

um  i  Flóa,  Olafur  fór  til  Ameriku,  Árni,  Guðrún. 
g.    Gunnvör  átti  .íóngeir  Jónsson  frá    Neðradal    un(Hr   EyjafjöU- 

um,  þ.  h.:  Þorsteinn,  Jón  og  Katrin. 

'))  Séra  Páll  prestur    í    Guttormshaga,    drukknaði    með    Pór- 

12 


178 

c.   Valgerður^),  giptust  öU. 


arni    ÖeQord    sýslumanni    á     Mýrdalssandi     1823,   átti     Kristinu 
cldri  Porvaldsdóttur  prófasts  Böðvarssonar,  þ.  b.: 

a.  Ólafur  dómkirkjuprestur  i  Rvík,  siðast  prestur  á  Melstað, 
átti  Guðrúnu  dóttur  Olafs  Magnússonar  Stephensens  jústis- 
ráðs  í  ViðeN^  og  mörg  börn.  (Sjá  Guðfræðingatal  mitt  bls.  226). 

b.  Helga  átti  Arent  Arentsson. 

c.  Guðrún  átti  séra  .lón  á  Stóranúpi  Eiriksson  frá  Asi  í  Holtum 
•Sveinssonar  prófasts  i  Hraungerði  Halldórssonar,  þ.  b.: 

aa.  Páll  prestur  i  Hestþingum,  f.  m.  Olafar  Olafsdóttur  dóm- 
kirkjuprests  Pálssonar.  er  siðar  átti  séra  Lárus  Benedikts- 
son  i  Selárdal. 

bb.  Eiríkur  i  Fossnesi,  átti  fyr  Elínu  Árnadóttur  frá  Garðs- 
auka  Arnasonar  og  börn,  en  síðar  Guðrúnu  .Tónsdóttur 
frá  Efra-Langholti  Magnússonar  og  3  bðrn. 

cc.  Olafur  i  Vestra-Geldingaholti,  kvæntur  Guðriði  Ámunda- 
dóttur  frá  Sandlæk  Guðmundssonar,  eiga  mðrg  börn. 

dd.  Helga  átti  fyr  Stefán  Höskuldsson  á  Ásólfsstöðum.  Börn 
þeirra:  Jón  prestur  á  Lundarbrekku  (f  1902),  Páll  á  EIl- 
iðavatni  og  Guðrún  kona  Jakobs  söðlasmiðs  Jónssonar 
frá  Galtafelli.  S.  m.  Helgu  Stefán  Eiríksson  frá  Árhrauni 
Ingimundssonar,  þ.  b.:  Stefanía  átti  Bjarna  snikkara  Jóns- 
son  frá  Galtafelli  og  Kristín. 

ee.  Þorvaldur  í  Skaptholti,  átti  fj'r  Guðrúnu  Gisladóttur  frá 
Asum  Rögnvaldssonar  og  7  börn,  en  síðar  Katrinu  Magn- 
úsdóttur  eldra  Magnússonar  alþm.  Andréssonar  og  einn 
son,  er  dó  ungur. 

fl'.  Sigurður  í  Hrepphólum,  kvæntur  Jóhönnu  Guðmunds- 
dóttur  frá  .\sum  Pormóðssonar  i  Hjálmholti  Bergssonar. 

gg.  Guðrún  átti  Guðmund  á  Sandlæk  Ámundason  s.  st.  Guð- 
mundssonar,  bróður  Olafs  verzlunarstjóra  i  Rvik,  og  var 
f.  k.  hans,   áttu    1  barn  og  dó  þegar  eptir  og  svo  barnið. 

hh.  Kristin  átti  Ófeig  á  Bakka  i  Rvik,  er  drukknaði  22.  mai 
1888,  Guðmundsson  frá  Asum  Pormóðssonar,  þ.  b.:  Jón 
cand.  mag.  málfræðingur  i  Rvik  og  Margrét. 

1)  Valgerður  átti  Hjörleif  Jónsson  i  Drangshlið,    bróður  séra 
Kjartans  i  Skógum,  þ.  b.: 

a.  Helga  átti  Einar  Kjartansson  í  Skálholti,  þau  bræðrabörn, 
þ.  b.:  Kjartan  prófastur  i  Holti,  Valgerður,  Hjörleifur,  Einar, 
Sigurjón,  Porsteinn. 

b.  Jón  hreppstjóri  i  Eystri-Skógum,  siðar  i  Drangshlið,  kvænt- 
ur  Guðrúnu  Magnúsdóttur  frá  Kanastöðum  i  Landeyjum 
Magnússonar,  þ.  b.  mörg,  þar  á  meðal:  Magnús  i  Klaustur- 
hólum,  Hjörleifur  i  Drangshlið,  Gissur  i  Eystri-Skógum,  Ólal- 


179 

C,  Séia  Ásgrímur  varð  1790  kapellán  á  Helga- 
felli,  fékk  svo  Kaldaðarnes  og  síðan  Dals- 
þing,  drukknaði  í  Þverá^),  átti  Ástríði  dótt- 
ur  Lýðs  sýslumanns  Guðmundssonar  og 
börn. 

Kona  seinni:  Ragnheiður-)    Guðmundsdóttir    Sæmundsson- 
ar,  Þórðarsonar. 

Börn:  D.  Páll  prestur  á  Prestbakka  austur,  átti  Matt- 

hildi  Teitsdóttur^),  þ.  b.: 
a.  Ragnheiður*). 


ur  Helgi  á  Eystri-Sólheimum,   Guörún  og  Anna  s.    k.  Björns 
Þorlákssonar  á  Varmá. 

1)  Hann  drukknaði  5.  mai  1805.  Börn  haus  og  ÁstríÖar  verða 
talin  við  Skaptafellssýslu. 

2)  S.  m.  Ragnheiðar  var  Jón  Jónsson  silfursmiður  á  Ehiða- 
vatni. 

3)  Matthildur  var  f.  k.  séra  Páls.  Hún  var  dóttir  Teits  í*órð- 
arsonar  á  SeU  við  Rvík  og  Astriðar  Ingimundsdóttur  frá  Byggð- 
arhorni  Magnússonar  á  Selfossi  Magnússonar  á  Dísastöðum 
Pálssonar. 

4)  Ragnheiður  átti  séra  Porkel  Eyjólfsson  á  Staðastað,  þ.  b.: 

a.  Matthildur  gipt  Magnúsi  Jóhannessyni  á  Hjallasandi. 

b.  Eyjólfur  úrsmiður  í  Rvik,  kvæntur  Pálinu  Pálsdóttur  guIL 
smiðs  Eyjólfssonar  Asgrímssonar  prests  Pálssonar,  þ.  d.: 
Ragnheiður,  fyr  gipt  Hannesi  0.  Magnússyni,  siðar  Kolbeini 
Porsteinssynj  snikkara  i  Rvík. 

c.  Páll  gullsmiður  í  Rvik,  kvæntur  Helgu  x4rnadóttur  sýslumanns  í 
Krísuvík  Gíslasonar  (sjá  Skaptafellssýslu),  þ.  d.:  Dórotea,  dó 
í  Kaupmannahöfn. 

d.  Jón  eldri,  var  á  ísafirði,  átti  Kristínu  Kristjánsdóttur. 

e.  Guðbrandur  i  Ólafsvík,  kvæntur  Guðbjörgu  Vigfúsdóttur. 

f    Bjarni  skipasmiður  í  Rvík,  kvæntur  Vilborgu  Andrésdóttur. 
g.    Guðrún  átti  Holger  Clausen  kaupmann  og  mörg  börn. 
h.   Jón  dr.  phil.  landskjalavörður  í  Rvík. 
i.     Kjartan  á  Arnarstapa,  kvæntur  Sigríði  Kristjánsdóttur. 
k.    Einar  skjalaritari  i  Rvik. 

Enn  voru  börn  Páls  prófasts  í  Hörgsdal  og  Matthildar: 

b.  Guðrún,  dó  18  ára. 

c.  Sigriður   míðkona  séra  Porvarðar  Jónssonar  á 
Kirkjubæjarklauslri,  þ.  b.: 

aa.   Anna  s.  k.  Sighvats  Árnasonar  frá  Eyvind- 

12* 


180 
E.  Karitas  átti  Brand  .lakobsson  í  Mvrdali). 


arholti,  þ.  b.:  Sijíríður,  Arni  verzlunarmaö- 
ur  i  Rvik. 
bb.  Kristófer  á  Breiðabólsstad  á  Siöu,  drukkn- 
aði    i  Eldvatninu  hjá  Svínadal,  átti  Sigriði 
.íónsdóttur  frá  Mörk  Bjarnasonar. 

d.  Valgerður  átti  fyr  séra  Helga  Sigurðsson  á 
Melum,  þ.  b.:  Sigriður,  cn  síðar  Sigurð 
Brandsson  hreppstjóra  i  Tröö  i  Kolbeins- 
staðahrepp,  þ.  b.:  Guðbrandur  tór  til  Amer- 
iku,  Gisli,  Páll  i  Haukatungu  og  Pálina  gipt 
Guðmundi  Eggertssyni  i  Tröð. 

e.  Guðný  átti  fyr  Guðmund  Guðniundsson  á 
Fossi  á  Siðu  og  mörg  börn,  þar  ámeðal:  Matt- 
hildur  kona  Porsteins  Árnasonar  frá  Dyrhól- 
um,  .íón  á  Hvoli  i  Fljótshverfi  o.  II. 

S.  m.  Guðnýjar  ,Ión  Sæmundsson  i  Hraunkoti 
i  Landbroti,  föðurbróðir  Valdimars  Ásmunds- 
sonar  ritstjóra,  bl. 

f.  Páll  snikkari,  bjó  á  Hörgslandi  og  Geirlandi, 
átti  Guðrúnu  Guðjónsdóttur,  .systur  Péturs  org- 
anleikara  í  Rvik,  þ.  b.:  Páll  Vatnajökulsfari 
())PáII  jökull«)  og  (iuðlaug,  gipt  Pétri  Sigurðs- 
syni  í  Hrólfsskála. 

Launson  Páls  snikkara  ineð  Ingibjörgu  Ingi- 
mundardóttur  var  Páll  i  Hlið  undir  EyjafjöIIum. 

g.  Magnús  i  Ytri-Skógum,  dó  i  kaupstaðarferö 
á  Suðurncsjum  1868. 

h.  Olafur  á  Höfðabrckku,  átti  Sigurlaugu  Jóns- 
dóttur  spitalahaldara  á  Hörgslandi  Jónssonar, 
þ.  b  :  Matthildur  átti  Halldór  Jónsson  umboös- 
mann  í  Vik,  Páll  á  Heiði,  Jón  i  Hvammi  i 
Mýrdal,  Kjartan  i  Skál.  Guðrún  átti  Pórólf 
Jónsson  i  Dalshöfða,  Katrin  ógipl. 

i.  Porgerður  miðkona  Brynjólfs  Brj'njólfssonar 
i  Hvammi  i  Mýrdal. 

k.  Jón  snikkari  í  Kvígyndisdal  i  Reykjadal,  kvænt- 
ur,  átti  börn.  Laundóttir  hans  er  Jónina,  gipt 
Hansen  hattara  i  Heykjavik. 

1.    Matthildur    átti  Finnboga  Kinarsson  frá  Póris- 
holti  Jóhannssonar.  þ.  b.:  Kinar    Páll,  Kjartan, 
•Matthias,  Magnús  Valdimar,  Sigriður. 
S.  k.  Páls  prófasts  Pálssonar  Guöríður  Jónsdóttir  frá  Kirkju- 
bæjarklaustri  Magnússonar,  þ.  b.: 


1)  Brandur  var  son  Jakobs  Sigurðssonar  i  Klömbruni    undir 


181 

F.  Valgerður  átti  fyr  Helga  Bjarnason  frá  Svið- 

holti^J,  svo  Ciuðmund  Jakobsson    frá   Húsa- 

felli. 

Páll  var  ólærður  bóndamaður,  giptisl  og  bjó  á  sínum 

fvrri  árum  eystra.      En  i  eldsbrunanum    1784    flúði    hann 


m.  Páll,  siðast  prestur  i  Pingmúla  (f  1890),  átti 
fyr  Guörúnu  Porsteinsdóttur  lögregluþjóns  í 
Rvik  Bjarnasonar  og  börn,  síðar  Steinunni 
Eiriksdóttur  frá  Hlíð  i  Skaptártungu  Jónsson- 
ar  og  börn. 

n.  Guðríður  átti  séra  Svein  Eiriksson  i  Asuni. 
peirra  synir:  Páll  stud.  mag.  og  Gisb  stud.  jur. 

o.  Helga  átti  Bjarna  Bjarnason  i  Hörgsdal  og  börn. 


EyjaQöllum,    bjó    á    Vatnsenda  og   Bakka  i    (iarðahverfi.      Dætur 
hans  og  Karitasar: 

a.  Ragnheiður  átti  Pórð  Halldórsson  frá  Elhðakoti  Snorrasonar. 

b.  Solveig  átti  Jón  Halldórsson  í  Elhðakoti,  bróður  Pórðar,  þ. 
b.:  Sigriður,  Karitas,  Hahdóra,  Jóhanna,  Jónina. 

1)  Dóttir  Helga  og  Valgerðar: 

a.  Valgerður  átti  fyr  (iuðmund  Guðmundsson  frá  Mógilsá,  p.  b.: 
(iuðmundur,  en  siðar  Jón  Jónsson  á  Reynisvatni.  Son  peirra: 
aa.   Guðmundur  stúdent,  útskritaður  af  prestaskólanum,  verzl- 

unarmaður  á  Isafirði. 
Börn    Valgerðar    Pálsdóttur    og    s.    m.    hennar,    Guðmundar 
Jakobssonar,  voru : 

b.  Helgi  í  Móakoti  i  Garðahverfi,  átti  Rannveigu  Sesselju  Magn- 
úsdóttur  verzlunarmanns  á  ísafirði  HjaUasonar  prests  Por- 
bergssonar,  peirra  börn:  Helgi  verzlunarmaður  i  Reykjavik, 
(iuðmundur  verzlunarmaður  i  Hafnarfirði,  Magnús  Tborberg 
simstjóri  á  ísafirði  og  Sigriður  kona  Benedikts  Hahdórsson- 
ar  frá  Leysingjastöðura  i  Hvaramssveit. 

c.  Kristin  átti  Sigurð  i  Glerhöll,  bl. 

d.  Puriður  átti  Helga  Einarsson  i  Hróhsskála,  p.  b.:  I^áh  á 
Bjarnastöðum  i  Hvítársiðu,  Valgarður,  Guðmundur,  Guðríður 
Jakobina  og  Guðrún  kona  Kristófers  Sigurðssonar  járnsmiðs 
i  Rvik. 

e.  Karítas  átti  Diðrik  i  Selskarði  og  Bala  Guðmundsson  frá 
Kjarnholtum  (Keldnaholti)  í  Biskupstungura  Diörikssonar 
Stefánssonar  i  Neðradal  Porsteinssonar,  p.  b.:  Guðmundur 
Jakob,  Júliana. 

1.     Ragnheiður    átti    Porleif   Jónsson   i    Lundareykjadal,     p.     d.: 

Valgerður. 
g.    Kristin,  dó  ógipt,  bl. 


182 

suður  á  Nes,  og  fékk  sér  bústað  á  Elliðavatni,  hvar  hann 
bjó  síðan.  Hann  gjörðist  klausturhaldari  á  Kirkjubæ,  og 
hospitalshaldari  á  Hörgslandi.  Páll  fæddist  1787^).  Gipt- 
ist  sinni  fj'rri  konu  1761,  flúði  með  hana  og  sín  börn  og 
nokkuð  verkafólk  suður  1784,  hðu  þau  þá  svo  stóra 
nauð,  að  suðu  hey  sér  til  matar.  Sína  fyrri  konu  missti 
hann  1793.  Sinni  seinni  konu  Ragnheiði  giptist  hann 
1794  og  varð  með  báðum  þeim  konum,  faðir,  afi  og  lang- 
afi  að  22  afkomendum,  áður  en  hann  deyði.  Hann  var 
hospítalshaldari  í  19  ár,  klausturhaldari  nærfelt  30  ár. 
Hann  var  í  fyrra  sinn  settur  héraðsdómari  í  Gullbringu- 
og  sýslumaður  i  Kjósarsýslu,  þá  Sigurður  sj'slumaður 
Pétursson  sleppti  1801—1803.  í  seinna  sinni  1818  tii 
þess  sýslumaður  Finsen  viðtók.  Hann  deyði  á  heimiH 
sinu  EIHðavatni  1819^),  þá  hann  hafði  nærfelt  tvo  vetur 
hins  níunda  tugar,  mikill  maður  meðal  bænda  og  mikill 
búhöldur. 

Rasmus  Frydensberg, 

danskur,  var  fyrst  copiisti  1  því  jutska  og  lollendska 
landvæsens  contorie  í  rentukammerinu;  þann  9.  marz 
1803  fékk  hann  veiting  fyrir  sýslumannsembætti  í  Kjósar- 
sýslu  og  héraðsdómara  í  Gullbringus^slu.  22.  apríF)  fékk 
hann  konungsveiting  fyrir  bæjarfógetaembætti  í  Reykjavík. 
Þann  10.  mai  var  hann  settur  landfógeti  á  íslandi.  Þann 
9.  maí  1806  fékk  hann  lausn  frá  sj^sluembættum,  en  varð 
þá  virkilegur  landfógeti.  Leystur  með  kongsbréfi  af  30. 
marz*)  1811  frá  því  embætti,  ei  fyr  en  í  útgöngu  ársins 
1813.  Árinu  fyrir,  31.  júlí  1810,  var  Frydensberg  gerður 
justizráð.  Hann  fór  alfarinn  tjl  Kaupmannahafnar  1814 
og  öðlaðist  þar  inntektarmikið  embætti  amtsforvaltara^). 


1)  29.  marz. 

2)  Dánardagur  hans  8.  t'ebrúar. 

3)  Réttara:  15.  april. 

4)  Réttara:  30.  april  frá  júlimánadarlokum  1813. 

ö)  Rasmus  Frydensberg  var  fæddur  i  Horsens  8.  janúar  1778. 
iilskrifaöur  úr  skóla  1796,  kandidat  í  lögfræöi  25.  janúar  1799 
meö  2.  einkunn  i  hinu  teoretiska,  en  1.  einkunn  i  hinu  praktiska 


183 

Hans   Wölner  Koefoed, 
flanskur  maður  ógiptur,  examinatus  juris,    var    hér    settur 
héraðsdómari  og  Kjósarsýslumaður  1806^),       Hann  giptist 
hér  Járngerði  dóttur  riddara  Bjarna,  kaupmanns    í    Hafn- 
arfirði,  Sigurðssonar^).  og  átti  með  henni  börn^). 

Koefoed  fór  utan  1812,  þá  hann  hafði  tekið  sér  fyrir 
lögsagnara  Otta  Guðmundsson  EíTersöe  (sjá  um  hann  við 
Snæfellsness}^slu).  Otti  var  þar  hans  lögsagnari  1812  til 
1814.  Koefoed  sótti  um  embætti  utanlands,  kom  út  1813, 
en  sama  sumar  þann  19.  júlí  var  honum  veitt  yfir-bergs- 
amtsskrifaraembætti  í  Noregi*),  fór  því  utan  alfarinn 
með  konu  og  börn  til  þessa  síns  embættis  1814.^). 


prófi,  og  varö  s.  á.  skrifari  i  rentukammerinu.  Pá  er  hann  fór 
héöan  varö  hann  fyrst  (1815),  amtsumsjónarmaöur  i  Kallund- 
borgamti  og  fékk  samskonar  erabætti  í  Kaupmannahöfn  1820. 
VarÖ  riddari  af  dannebrog  1828  og  andaðist  i  Kaupmannahöfn 
8.  april  1840.     Kona  hans  hét  Margrethe.     Börn  þeirra  voru: 

1.  Nicoline  Dorothea  Barbara,  f.  i  Rvík  1.  marz  1804,  átti  16. 
nóv.  1821  Finn  Magnússon  prófessor,  son  Magnúsar  lögmanns 
Ólafssonar  á  Meðalfelli,  bl.  Hún  skildi  við  hann  1836,  og 
flutti  burt  úr  Kaupmannahöfn. 

2.  Fridrik  Geir  Ludvig,  f.  16.  ágúst  1805. 

3.  Christian  Opfer  Frydensberg  jústisráð,  yfirfjárstjóri  háskól- 
ans  í  Kaupmannahöfn,  f.  19.  febr.  1808,  dó  1868,  átti  íslenzka 
konu,  Guörúnu  Pétursdóttur  frá  Vatnslej'su  í  Skagafiröi  Bjarna- 
sonar.  Hún  dó  í  Kaupmannahöfn  í  júlí  1862,  þ.  b.:  a)  Finn- 
ur  A.dolph  Pétur,  skrifari  í  innanríkisráðaneytinu  og  b)  Helga. 

4.  Rasmine  Margrethe,  f.  11.  júli  1809. 

5.  Johanne  Catharine,  f.  25.  nóv.  1811. 

1)  9.  maí.     Hann  fékk  aldrei  veitingu  fyiir  sýslunni. 

2)  Pau  giptust  26.  ágúst  1812.  Járngerður  (f.  1788)  dó  i  Kongs- 
bergi  21.  febrúar  1824.     Hét  fullu  nafni  Járngerður  Júlia. 

3)  Meðal  þeirra  var  Bjarni  Sivertsen  cand.  jur.,  rithöfundur, 
»fullmektugur<(  í  Qármálaráðaneytinu  norska,  (f.  13.  júni  1813,  ý 
12.  april  1868),  átti  Antonette  Helene  Johannessen. 

4)  Á  Kongsbergi. 

5)  H.  W.  Koefoed  var  fæddur  í  Skien  27.  desember  1779,  son- 
ur  Hans  Fischers  Koefoeds  lyfsala  (ý  1781),  er  var  ættaður  frá 
Borgundarhólmi.  H.  \V.  Koefoed  tók  prófí  dönskum  lögum  1800. 
22.  april  1814  varö  hann  bæjarfógeti  i  Kongsberg,  en  22.  raarz 
1837    sórenskrifari    í    Numedal    og    Sandsvær    í    Buskerudsamti. 


184 

Otti  Guðmundsson  Effersöe. 

(Sjá  um  hann  við  SnæfellsnessýsluO-  Otti  var  lög- 
sagnari  sýslumanns  Koetbeds  í  Gnllbringusýslu  1812 — 1814; 
lekk  sér  veitta  Snæfellsnessýslu  1817,  deyði  1818. 

Halldór    Guðmundsson. 
Faðir:  Séra    Guðmundur  á    Lambastöðum     prestur    til 

Reykjavíkurþinga,     son    Þorgrims     sýslumanns 
Sigurðssonar  (sjá  Mýrasjslu)-). 
Móðir:  Sigriður    dóttir    Halldórs    prófasts    í    Hítardal, 

Finnssonar  biskups  Jónssonar. 
Halldór^)  lærði  innan  og  utanlands  og  gerðist  exa- 
minatus  júris.  Kom  svo  út  og  var  af  rentukammerinu 
þann  15.  apríl  1814,  settur  héraðsdómari  í  Gullbringusýslu 
og  sýslumaður  i  Kjósarsýslu.  Af  tilhlutan  stiptamtmanns 
Gastenskjölds,  varHalldór,  af  þáverandi  stiptamtmanns  full- 
mektugum,  assessori  Bjarna  Thorarensen,  frásettur  em- 
bættinu  1818,  fyrir  illa  meðhöndlun  á  peningum  tilheyr- 
andi  kongi,  bankanum  og  fleirum.  Var  Halldór  þar  ept- 
ir  áhangandi  stjúpföður  sínum  biskup  Geir  Vídalín  og 
fleirum,  giptist  Maríu  Dorotheu  danskri;  þeirra  börn:  Hall- 
dór  og  Sigriður*). 

Halldór    var    þar    eptir     við     ýmislegt,     skrifari     við 


Hann  andaðist  í  Kongsberg  8.  júní  1849,  sjötugur  að  aldri.  Frá 
1833  var  hann  einn  af  sljórnenduni  silfurnámanna  á  Kongsbergi, 
var  stórpingsmaður  fyrir  námabæinn  á  aukaþingi  1822,  var  kos- 
inn  1821  og  síðan  1836,  en  kom  ekki  á  ping  sakir  veikinda.  Varö 
riddari  af  sænsku  Vasaorðunni  1838.  [Kptir  J.  Halvorsen  Norsk 
Forf.  Lexicon  II.  B.]. 

1)  III,  2:í5— 237. 

2)  in,  361. 

3j  Halldór  var  fæddur  29.  april  1789,  útskrifaöur  úr  heima- 
skóla  1811,  en  tók  próf  i  dönskum  lögum  1813. 

4)  Sigridur  átti  Sören  (".hristian  Topsöe,  bæjarfógeta  i  Skjel- 
skör  (t  1847),  peirra  synir:  W.  C.  S.  Topsöe  ritstjóri  Dagblaös- 
ins  (x  1881)  og  Halldór  F.  A.  Topsöe  efnafræöingur  i  Khöfn  (sbr. 
Guðfræðingatal  mitt  bls.  107—108). 

Marin  hét  enn  dóttir  H.  Thorgrimsens  og  konu  hans,  og  dó 
liún  ung  1827. 


185 

ýmsar  forréttingar  sýslumanna  eða  annara  yfirmanna,  var 
þó  optast  í  Reykjavík.     Hann  deyði  1846'). 

Ólafur  Hannesson  Finsen. 
Faðir:  Hannes    biskup    son    Finns  biskups    Jónssonar 

prófasts  Halldórssonar. 
Módir:  Valgerður    dóttir    Jóns    sýslumanns    í    Rangár- 

þingi  Jónssonar  (sjá  Rangárþing). 
Kona:  María  dóttir  dansks  kaupmanns  í  Reykjavík  að 

nafni  Ole  Pétur  Christian  Möller.      Þau  giptust 

18.  ágúst  1820^). 


1)  Hann  andaðist  30.  september.  Var  optast  nær  kallaöur 
»Halldór  valdsmaðura. 

2)  Maria  Nicoline  Möller  kona  Ólafs  Finsens  var  fædd  28. 
ágúst  1803,  en  andaðist  i  Reykjavík  27,  nóvember  1886,  (var  ekkja 
50  ár). 

Börn  Ólafs  Finsens  og  hennar  voru: 

1.  Vilhjálmur  Ludvig  hæstaréttardómari,  (f.  1.  apríl  1823,  ý  23. 
júni  1892),  átti  Caroline  Vilhelmine  Moberg,  þ.  d.:  a)  Valgerð- 
ur,  var  gipt  dönskum  verzlunarstjóra,  Bredahl  að  nafni.  Hún 
andaðist  á  Hofsós  1880. 

2.  Jón  Konstant  stiptslæknir  á  Lálandi  og  Falstri,  (f.  24.  nóv. 
1824,  V  13.  okt.  1885),  átti  Soffie  Vilhelmine  Funck,  bl.  Kiör- 
bðrn  peirra,  (bæði  fædd  á  Íslandi),  voru:  Carl  Ole  Robb 
Bjering,  kvæntur  í  Ameriku,  og  Gerða  .Tónsdóttir,  (ættleidd 
með  Finsens  nafni),  gipt  H.  E.  E.  Jensen  cand.  polyt.  i  Kaup- 
raannahöfn. 

3.  Hannes  Kristján  Steingrímur  stiptamtmaður  i  Ripum,  (f.  13. 
mai  1828,  f  18.  nóv.  1892),  átti  fyr  Johanne  Sophie  Caroline 
Christine  Formann,  dóttur  Niels  Ryberg  Formanns  stóreigna- 
ráðsmanns  á  Falstri,  þ.  b.: 

a.  Ólafur  lyfsali  i  Pórshöfn  á  Færeyjum,  átti  Mariu  Augustu, 
dóttur  H.  Öllgaard  hæstaréttardómara,  þ.  b.:  Eyvind,  Björn, 
Thorkil,  Herdis. 

b.  Niels  Ryberg,  nafnkunnur  læknir,  dó  í  Kaupmannahöfn 
1904,  átti  Ingiborg  Dorothea,  dóttur  C.  F.  Balslevs  bisk- 
ups  í  Ripum,  þ.  b.:  (junnar  (dó  ungur),  Halldór,  Gudrun. 

c.  Elizabeth  giptist  Axel  Lauritz  Reyn  lækni  við  Ijóslækninga- 
stofnun  Niels  Finsens. 

cl.  Vilhelm  Hannes  póstmeistari  í  Kaupmannahöfn,  kvæntur 
Johanne  Josephine  Wulfí',  dóttur  H.  Wulíf  vörumiðlara  á 
Jótlandi,  þ.  b.:  Hannes  Christian  Steingrim,  Valgard, 
Johanne. 


186 

Börn:  A.  Hannes    Kristján    Steingrímur     og    önnur    í> 

(hvar  af  6  lifa  1836)  Vilhelm  dimissus  1841. 
Ólafur  Hannesson  er  borinn  í  Skálholti  1793  22. 
maí,  var  á  ungdómsárum  settur  til  bókmennta,  fór  svo 
utan  til  meiri  lærdómsframa  og  tók  1.  examen  við  há- 
skólann  1814,  og  varð  candidatus  júris  1817.  Hann  var 
árið  1818  settur  héraðsdómari  i  Gulibringusýslu  og  sj'slu- 
maður  í  Kjósars\'slu,  en  fékk  kongsveiting  fyrir  téðum  em- 
bættum  5.  maí  1821,  Þá  land-  og  bæjarfógeti  Sigurður 
Thorgrimsen  deyði,  fór  Ólafur  sýskimaður  utan   1828,   tók 


S.  k.  Hannesar  F'insens    stiptamtmanns  tiét  Birgitta    Kristine 
Formann,  dóttir  A.  Formanns  sjálfseignarbónda,  þ.  b.: 
€.   .Totianne    Sophie    Caroline  Christine,  gipt  Jörgen  Lyngbyc 
borgarstjóra  i  Esbjærg,  eiga  börn. 

f.  Steingrimur  aðstoðarmaður  við   banka  í  Kaupmannahöfn. 

g.  Marie  gipt  Alfred  Johannes  Fritsche  lögfræðingi. 

h.   John    Valgard    cand.  phil.,  verkfræðingur   í  Johannisburg 

i  Suður-Afriku. 
i.    Henrikke. 

k.   Valgerda,  gipt  Emil  Cold  lækni. 
4.    Óh  Pétur  póstmeistari  i  Rvík,  (f.  1.  jan.  1832,  y  2.  marz  1897). 
átt    fyr  Hendrikku  Andreu,  dóttur  Moritz  W.    Biering   kaup- 
manns,  þ.  b.: 

a.  Moritz  Wilhelm,  dó  i  lærða  skólanum  1882. 

b.  María  gipt  Olafi  Amundasyni  verzlunarstjóra  i  Rvík,  þ.  b.: 
Moritz  Wilhelm. 

c.  Olafur  læknir  á  Akranesi,  kvæntur  Ingibjörgu  ísleifsdótt- 
ur  prests  i  Arnarbæli  Gíslasonar,  þ.  b.:  OIi  Pétur,  Karitas, 
ísleifur,  (iisli,  Hendrikka  Andrea,  María  Asa. 

S.  k.    Ola  Finsens  póstmeistara  Maria  Kristin,  dóttir   Pórðar 
Jónassens  háyfirdómara,  þ.  b.: 

d.  SolTía  gipt  Georg  Pétri  Hjaltested  cand.  phil.,  aðstoðarrit- 
ara  i  stjórnarráðinu,  syni  Björns  Hjaltesteds  járnsmiðs. 
þ.  b.:  Svafar,  Kjartan,  Björn. 

e.  Hendrikka  Andrea. 

f.  Pórður  verzlunarmaður  i  Rvík. 

g.  Karl  verzlunarmaður  í  Hafnarfirði. 
h.   Anna  Valgerður,  dó  ung. 

i.    Vilhjálmur  stúdent,  er  i  Hamborg. 
.-).    Valgerður,    (f.    16.  marz  1833,  f  25.  júli  1894),  s.    k.    Halldórs 
prófasts  Jónssonar  á  Hofi  i  Vopnafirði,  bl. 
4  börn  Ólafs  Finsens  yfirdómara  dóu  ung:  Hannes  Christian 
Stcingrímur  1827,  Ole  Peter  s.  á.,  Finnur  1836  og  Hans  Pétur  1844. 


187 

þá  Stet'án  Borgartjarðarsýslumann  í  sinn  stað  á  meðan. 
Var  meining  manna,  að  hann  hefði  sótt  um  fógetaembætt- 
ið,  sem  hlotnaðist  dönskum  sýslumanni,  er  var  examinatus 
júris,  og  hafði  haldið  Skaptafellssýslu.  Ólafur  sýslumaður 
kom  út  1829  til  síns  sKslumanns-embættis. 

1832  dag  8.  maí  fékk  hann  kammerráðsnafnbót.  Ol- 
afur  sj^slumaður  er  jafnast  við  yíirréttinn  brúkaður  fjrir 
procurator,  er  mælt  honum  farnist  það  og  embættisverk 
sín  vel,  og  að  hann  sé  góður  lagamaður.  1834  dag  12. 
apríl^)  gerðist  kammerráð  Ólafur  sá  annar  assessor  í  lands- 
yfirréttinum,  en  þénaði  þó  jafnframt  það  ár  s\^slumanns- 
verkum  í  GuIIbringu-  og  Kjósarsj'slu  til  1.  ágúst  1834.  Þá 
Lorenz  Angel  de  Krieger  fór  utan,  gerðist  Olafur  assessor 
hans  fullmektugur  og  í  stiptamtmanns  stað  téð  ár  í  á- 
gúst  og  eins  1835 — 1836,  til  þess  hann  á  sinni  sóttarsæng 
deyði  24.  febrúar  1836  frá  6  börnum  og  frú  sinni  þung- 
aðri,  sem  fimm  dögum  síðar  varð  léttari,  hvert  hennar  af- 
kvæmis  andvana  lík  var  lagt  í  líkkistu  hjá  föðurnum  og 
jarðað  í  Reykjavík  7  daga  gamalt-).  Assessor  Olafur  Fin- 
sen  var  af  öllum,  sem  til  hans  þekktu,  haldinn  mesti  ágæt- 
ismaður. 

Hans  ágætu  minning  hefur  gert  stiptprófastur,  riddari 
Arni  Helgason,  í  stuttum,  gagnyrtum  Ijóðum. 

Stefán  Gunnlaugsson. 
(Sjá  um  hann  við  BorgarfjarðarsS^sIu).  Þá  Stefán 
sýslumaður  hafði  haldið  BorgarQarðarsýsIu  í  7  ár,  veitti 
konungur  honum  Gullbringu-  og  Kjósars\'slu  1835;  flutti 
hann  þá  í  Reykjavíkurbæ  með  konu  sinni  og  börnum.  Pn 
jústiziaríus  Sveinbjörnsson  í  ágústmánuði  1836  sleppti  land- 
og  bæjarfógetastörfum  tók  Stefán  sýslumaður  við  þeim  og 
hafði  þau  á  hendi  til  þess  fógeti  Xvede  tók  algerlega  við 
sinu  téða  embætti  1837  nærfellt  í  sama  mund.  Honum 
féll  ei  vel  við  það  embætti  og  samdi  því  við  Stefán  sýslu- 
mann  við  byrjun  ágústmánaðar  1838,  að  hafa  við  hann 
cmbættaskipti,    því  sleppti  Stefán   sýslumaður  sýslumanns- 


1)  Réttara:  18.  april. 

2)  Pað  barn  hét  Finnur,  dó  27.  lebr. 


188 

embættisverkum,  en  tók  l)æjar-  og  landfógetaembættið  ept- 
ir  samningi  við  'Fveíie  18ÍÍÍS. 

Morten  Hansen  Tvede. 
(Sjá  um  hann  við  Múlasýslu).  Hann  var  fyrst  copi- 
isti,  en  1817  varð  hann  kammerassessor  og  fékk  suður- 
part  Múlasýslu;  1833  varð  hann  kammerráð.  1836  fékk 
hann  land-  og  bæjarfógetaembætti  í  Reykjavík.  1838 
samdi  hann  við  sýslumann  Gunnlaugsen  um  brauðaskipi. 
Það  tillét  kongur  1839  og  tók  Tvede  þá  Gullbringu-  og 
Kjósarsýslu.  1840  deyði  sýshimaður  Tvede  fljótlega  í  húsi 
sinu  við  skriptir^). 


Vidauki. 


Þórður  Jónasson. 

(Sjá  Eyjatjarðarsýslu)-).  Hinn  3.  marz  1840  var 
Þórður  Jónasson  yfirdómari  setlur  til  að  þjóna  sýslumanns- 
embættiuu  i  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu  og  gegndi  hann 
þvi  í  það  sinn  til  júhloka  það  ár.  Kptir  burtför  Þórðar 
s^'slumanns  Guðmundssonar,  var  Þórður  Jónasson  aptur 
settur  fyrir  sýsluna  19.  september  1850,  og  þjónaði  henni 
þá  þangað  til  Baumann  tók  við  henni  sumarið  1853,  og 
enn  var  hann  settur  til  að  gegna  þar  dómaraverkum  í  t]ar- 
veru  Baumanns  1855^ — 56.  Þórður  Jónasson  varð  háyíir- 
dómari  1856  og  síðar  (1860 — 65)  settur  stiptamtmaður. 
J)ó  í  Reykjavik  25.  ágúst  1880.  Sjá  um  ætterni  hans  og 
börn  við  Eyjafjarðarsj^shi. 

Þórður  Guðmundsson. 

Hann  var  settur    fyrir  sýsluna   1.  ágúst  1840,  en  fékk 


1)  Hann  andaðist  í  Reykjavik  1.  marz  (1840),    tæplega  fimmt- 
ugur  að  aldri. 

1)  I,  290—293. 


189 

veitingu  fyiir  henni  14.  janúar  1841.  16.  maí  1850  var 
honum  veitt  Arnessýsla,  (Sjá  frekar  um  hann  þar,  sbr, 
einnig  hér  áður  við  Kjósarsýslu  bls,  81 — 82). 

Vilhjálmur  Ludvig  Finsen. 

Ætternis  hans  er  hér  áður  getið  fyrir  skemmstu  (bls. 
185).  Hann  var  fæddur  í  Reykjavík  1.  apríl  1823,  út- 
skrifaður  úr  Bessastaðaskóla  1841  með  beztu  einkunn, 
tók  aðgöngupróf  (examen  artium)  við  Kaupmannahafnar- 
háskóla  s.  á.  með  1.  einkunn,  2.  lærdómspróf  16.  apríl 
og  27.  október  1842,  með  sömu  einkunn,  og  embættispróf 
í  lögum  12.  maí  1846  með  1.  einkunn  í  báðum  prófum, 
fékk  heiðurspening  háskólans  fyrir  lögfræðis-ritgerð  1848, 
var  um  tíma  í  rentukammerinu  og  síðar  í  íslenzku  stjórn- 
ardeildinni. 

Hinn  28,  september  1851  féklc  hann  veitingu  fyrir 
(iuilbringu-  og  Kjósarsýsiu,  en  kom  ekki  út  hingað  fyr  en 
vorið  eptir,  og  var  þá  um  sama  leyti  (23.  april  1852)  skip- 
aður  land-  og  bæjarfógeti  í  Reykjavík.  Hann  þjónaði  því 
aldrei  s<'slunni,  heldur  hélt  Þórður  Jónasson  áfram  að 
þjóna  henni,  þangað  til  Baumann  tók  við,  Vilhjálmur 
Finsen  var  hmd-  og  bæjarfógeti  frá  1852 — 1860,  að  hann 
varð  meðdómandi  í  landsyfirréttinum  i  Vébjörgiim,  1868 
varð  hann  meðdómandi  í  landsyíirdómnum  í  Kaupmanna- 
höfn  og  1871  í  liæstarétti,  en  fékk  lausn  frá  því  embætti 
1888  og  andaðist  i  Kaupmannahöfn  23.  júni  1892.  Hann 
var  sæmdur  5'nisum  tignarmerkjum  og  í  miklu  áhti  fyrir 
vísindastörf  sín.  Æfiminning  hans,  rituð  af  Boga  Th.  Mel- 
sted,  er  prentuð  í  21.  árg,  Andvara  1896,  Þar  er  og  mynd 
af  honum. 

Adolpin  Christian  Baumann, 
danskur  maður,  fæddur  á  Fjóni  um  1816,  tók  próf  í 
dönskum  lögum  1837  með  1,  einkunn,  en  fékk  veitingu 
lyrir  (lullbringu-  og  Kjósarsýslu  25.  apríl  1853,  kom  þá 
um  sumarið  út  hingað  og  tók  víð  sj'slunni,  en  þótti  lítils- 
háttar  yfirvald,  og  skildi  lítið  í  málinu,  hélzt  hér  ekki  við 
lengur  en  5  ár  að  nafninu  til,  fékk  leyli  til  siglingar  vegna 
hísleika   1855  og  kom   út  aptur  1856,    þá  kvæntur  danskri 


190 

konu,  en  íór  héðan  alfarinn  sumarið  1858  og  kom  aldrel 
aptur,  en  fékk  ekki  algerlega  lausn  frá  sSslunni  fyr  en 
22.  nóvember  1860  frá  fardögum  1861  og  fékk  þá  491  rik- 
isdal  í  eptirlaun.  Baumann  þessi  er  enn  á  lífi  í  Dan- 
mörku  (í  árslok  1908),  kominn  yíír  nírætt,  og  hefur  nú  Hf- 
að  á  eptirlaunum  nær  50  ár.  Fimm  ára  léleg  sýslumennska 
hans  i  Gullbringusýslu  hefur  nú  kostað  landið  í  eptirlaun 
um  47,000  kr.,  auk  vaxta  og  vaxtavaxta. 

Meðan  Baumann  var  ytra  1855 — 56  var  Þórður  Jónas- 
son  yíirdómari  settur  til  að  gegna  dómaraverkum  þar  í 
S}'slu,  en  Lárus  H.  Scheving  stúdent,  síðar  prestur  á  Vogs- 
ósum  (f  1870),  öðrum  embættisverkum. 

Páll  Pálsson  Melsted. 
Faðir;  Páll  Þórðarson    Melsted    amtmaður    í    Vestur- 

amtinu  (f  1861)  sjá  Arnessýslu. 
Móðir:  Anna  Sigriður    Stefánsdóttir  amtmanns    Þórar- 

inssonar. 
Kona  fyrri:  Jórunn  (f.   14.  maí  1816)    ísleifsdóttir    háyfir- 
dómara    á    Brekku  á   Alptanesi    Einarssonar^). 
Þau    giptust  30.   desember    1840.       Hún    dó    í 
Reykjavík  21.  ágúst  1858. 
Börn:  A.  Páll  stúdent  (f.  30.    jan.    1844),    útskrifaður 

úr  lærða  skólanum  1863,  dó  á  Hofi  í  Vopna- 
firði  2.  júlí  1865,  ókv.,  bl. 

B.  Sigríður  f.   1.  nóvember  1842. 

C.  Anna  Sigríður  gipt  Stefáni  Stephensen  um- 
boðsmanni  á  Akureyri,  syni  Magnúsar  Step- 
hensens  sýslumanns  i  Vatnsdal,  þau  bl. 

D.  ísleifur  (Einarsson)  f.  14.  ágúst  1847  f  20. 
s.  m. 

E.  Guðrún  Ingibjörg  f.  13.  júní  1849,  j  8.  júní 
1850. 

Kona  siðari:  Þóra  (f.   18.  desember  1823)  Grímsdóttir  amt- 
manns  á  Friðriksgáfu    (7  7.  júní     1849)    Jóns- 
sonar,  þau  bl. 
Páll    Melsted  er  fæddur  á  MöðruvöUum    i    HörgárdaL 

1)  I,  624. 


191 

13.  nóvember  1812,  kom  í  Bessasíaðaskóla  1828,  og  var 
útskrifaður  þaðan  1834,  sigldi  þá  samsumars  til  háskól- 
ans  og  tók  þar  aðgöngupróf  (examen  artium)  s.  á.  með  2. 
einkunn,  2.  lærdómspróf  1835  einnig  með  2.  einkunn,  las 
lög,  en  leysti  ekki  af  hendi  embættispróf  í  það  sinn,  kom 
út  1840,  kvæntist  það  ár  og  fór  að  búa  á  Brekku  á  Álpta- 
nesi.  Þar  brann  hjá  honum  bærinn  allur  1844.  Þvínæst 
ílutti  hann  til  Reykjavíkur,  og  fékkst  þar  víð  ritstörf,  var 
t.  d.  einn  af  stofnendum  Þjóðólfs  haustið  1848,  en  fór  þá 
um  sama  leyti  austur  i  Árnessýslu  og  þjónaði  henni  í 
fjarveru  föður  síns  veturinn  1848 — 49,  en  19.  maí  1849 
var  hann  settur  sýsiumaður  í  Snæfellsnessýslu,  og  þjónaði 
henni  til  1854  (sbr.  III,  243),  en  Mýra-  og  Hnappadals 
sýslu  frá  1853  til  vorsins  1855,  (sbr.  III,  377).  Sama  ár- 
ið  (1855)  sigldi  hann,  og  tók  próf  í  dönskum  lög- 
um  28.  janúar  1857  með  2.  einkunn  i  báðum  prófum. 
Eptir  að  hann  var  kominn  út  var  hann  settur  1858  til  að 
þjóna  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu,  fyrst  fj^rir  Baumann  til 
fardaga  1861  en  síðan  á  eigin  ábyrgð  til  vorsins  1862,  að 
Clausen  tók  við.  21.  janúar  1862  var  Páll  settur  mála- 
flutningsmaður  við  yíirréttinn  og  gegndi  því  starfi  sam- 
fleytt  24  ár,  unz  hann  fékk  lausn  frá  því  5.  febrúar  1886. 
Tímakennslu  í  sögu  við  lærðaskólann  hafði  hann  á  hendi 
25  ár  eða  frá  1869—1893.  1885  veitti  þingið  honum  1800 
kr.  föst  laun  á  ári,  aðallega  sem  viðurkenningu  á  sagn- 
fræðisritstörfum  hans.  Hann  er  nú  (1908)  96  ára  gamall  og 
iangelztur  lærðra  manna  á  landi  hér,  hefur  litla  ferlivist 
og  er  alblindur  orðinn,  en  furðu  hress  í  máli  og  fylgist  vel 
með  timanum. 

Harald  Hugo  Edvard  Clausen, 
danskur  maður,  var  fæddur  i  Nakskov  21.  október  1833, 
útskrifaður  frá  Borgardyggðaskólanum  á  Kristjánshöfn  1852. 
og  tók  embættispróf  í  lögum  11.  júní  1858  með  2,  einkunn  í 
báðum  prófum.  Hann  varð  amtsfulltrúi  í  Thisted  1860, 
en  fékk  veitingu  fyrir  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu  12.  októ- 
ber  1861  og  kom  út  hingað  i  júní  1862,  settist  þá  að  i 
Hafnarfirði.  6.  nóvember  1873  var  honum  veitt  borg- 
meistara-,    bæjarfógeta-   og   bæjarskrifaraembættið    i    Thi- 


192 

sted,  ásamt  héiaðsfógeta-  og  skritaraembætti  í  HiUerslev  og 
Hundborghéruðum,  og  fór  hann  héðan  af  landi  burt  til 
þess  embættis  i  júnímánuði  1874  með  konu  sinni  Marie 
Dorotheu  og  3  börnum,  er  fædd  voru  hér  á  landi. 

Lárus  Edvard  Sveinbjörnsson. 

(Sjá  um  hann  við  f*ingeyjars\'slu  I,    134 — 135)'). 
Börn    þeirra    hjóna,    sem  að  eins    eru    nafngreind    I, 
135  eru: 

A.  Kirstín  Sylvía,  (f.  13.  nóv.  1869),  1.  kona 
Magnúsar  Jónssonar  sj'skimanns  i  Vest- 
manneyjum.     Hún    andaðist    1(1.  apríl  1898. 

B.  Þórður  Guðmundur  cand,  jur.,  aðstoðarmað- 
ur  i  stjórnarráðinu,  (f.  9.  okt.  1871),  kvænt- 
ur  Lovísu  Pálmadóttur  prests  í  Hofsós  Þór- 
oddssonar,  þ.  b.:  Olöf. 

C  Jón  Hjaltahn  cand.  jur.  í  Kaupmannahöfn, 
(f.  3.  íebr.  1876),  kvæntur  Ebbu  dóttur  H. 
(i.  J.  Schierbecks  læknis  á  Friðriksbergi,  fyrr- 
um  landlæknis  i  Reykjavík,  þ.  b.:  Erling- 
ur,  Svala. 

I).  Asta  Sigriður,  (f.  T).  desembev  1878),  gipt 
Magnúsi  Einarssyni  dýralækni  í  Reykjavík, 
þ.  b.:  Lárus,  (iuðrún, 

E.  Ásta. 

F.  Jónína,  dóu  ungar. 
Með  konungsúrskurði  31.  janúar  1874  var  sýslumanns- 

cmbættið  í  (lullbringu-  og  Kjósarsýslu  sameinað  við  bæj- 
arfógetaembættið  i  Reykjavík,  og  þetta  sameinaða  embætti 
veitt  14.  febrúar  s.  á.  Lárusi  E.  Sveinbjörnsson  sýslumanni 
i  Þingeyjarsýslu  frá  l.júlí,  og  tók  hann  við  þessum  embætt- 
um  þá  um  sumarið.  og  þjónaði  hann  þeim  til  fardaga  1878,  jl 
er  hann  komst  í  landsyfirréttinn  sem  2.  meðdómandi  (veit-  1 
ing  12.  apríl  1878),  varð  1.  meðdómandi  28.  júli  1886,  og 
háyfirdómari    II).  apríl  1889,  fékk  lausn    frá    því    embætti 


l^  Jörgina    Margrét    SigriÖur    kona  L.  E.    Sveinbjönisson    er 
ædd  25.  raaí  1849,  en  þau  giptust  26.  sigúst  1868. 


193 


I 


30.  marz  1908.  Hann  var  sæmdur  riddarakrossi  danne- 
brogsorðunnar  24.  febrúar  1891,  heiðursmerki  dannebrogs- 
manna  5.  janúar  1899,  og  kommandörkrossi  af  2.  stigi  28. 
júlí  1904.  Hann  var  konungkjörinn  þingmaður  frá  1885 
—1897. 


Faðir: 


Kona: 


Börn. 


Kristján  Jónsson. 
Jón    Sigurðsson     óðalsbóndi,    alþingismaður    á 
Gautlöndum,    dó  í  Bakkaseli  í  Öxnadal    á    leið 
til  alþingis  26.  júní   1889,  rúmlega  sextugur,  (f. 
12.  maí  1828). 
Móðir:  Solveig    Jónsdóttir    prests  í  Reykjahlíð,    síðar  í 

Kirkjubæ  í  Tungu,  Þorsteinssonar  stúdents 
í  Reykjahhð  Jónssonar. 

Anna,  (f.  31.  júlí  1852),  Þórarinsdóttir  prófasts 
í  Görðum  á  Álptapesi,  (f  7.  maí  1895),  Böðv- 
arssonar.     Þau  giptust  22.  október  1880. 

A.  Þórunn  Solveig,  f.  18.  okt.   1881. 

B.  Böðvar  Þórarinn  kandídat  í  málfræði,  f.  31. 
ágúst  1883. 

C.  Jón    stúdent,    f.  22.  apríl  1885,  les    lög    við 
háskólann. 

D.  Þórarinn  stúdent,  f.  27.  júH  1886,  les  mann- 
virkjafræði  við  fjöHistaskólann  í  Khöfn. 

E.  Solveig,    f.  8.  cágúst  1887,  gipt  Sigurði    Egg- 
erz  sýslumanni  SkaptfelHnga. 

F.  Halkíór,  f.  12.  desember  1888. 

G.  Elizabet  Lára,  f.  22.  september  1890. 
H.  Ása,  f.  2.  desember  1892. 

Kristján  er  fæddur  á  Gautlöndum  við  M}'vatn  4.  marz 
1852,  kom  í  lærða  skólann  1866  og  settist  í  3.  bekk  A., 
útskrifaður  1870  með  1.  einlíunn  (94  st.),  sigídi  samsum- 
ars  til  háskólans  og  tók  þar  heimspekispróf  21.  júní  1871 
með  ágætum  vitnisburði,  tók  embættispróf  í  lögfræði  1. 
júní  1875  með  1.  einkunn  (101  st.),  kom  þá  út  hingað 
og  varð  skrifari  hjá  landfógetanum  1876,  fékk  Gullbringu- 
og  Kjósarsýslu  16.  ágúst  1878  og  settist  að  í  Hafnarfirði, 
var  skipaður  2.  meðdómandi  og  dómsmálaritari  við  yfir- 
réttinn  28.  júh    1886,  en  1.  meðdómandi    16.    apríl    1889, 

13 


194 

og  dómsforseli  Cháyfirdómari)  1  þeim  rétti  30.  marz  1908. 
Frá  29.  september  1891  til  1.  júlí  1894  var  hann  jafn- 
framt  sínu  embætti  settur  amtmaður  í  Suður-  og  Vestur- 
amtinu.  Hann  var  og  skipaður  formaður  i  milliþinga- 
nefnd  í  kirkjumálum,  en  sagði  því  starfi  af  sér  1905.  Hann 
sat  á  alþingi  sem  konungkjörinn  þingmaður  á  öllum  þing- 
um  frá  1893  til  1903,  en  10.  sept.  1908  var  hann  kosinn 
þingmaður  Borgfirðinga.  Hann  var  sæmdur  riddarakrossi 
dannebrogsorðunnar  8.  ágúst  1907. 

Franz  Edvard  Siemsen. 
Faðir:  Edvard    N.    G.  Siemsen  konsúll  og  kaupmaður 

í  Reykjavík. 
Móðir:  Sigríður    Þorsteinsdóttir    lögregluþjóns    Bjarna- 

sonar  í    Eyjum  í  Kjós  Gislasonar  (sbr.  bls.    31 

hér  að  framan).   . 
Kona;  Þórunn     Árnadóttir     Thorsteinssons    landfógeta 

(sbr.  ni,  246).     Þau  giptust  8.  september  1887. 
Börn:  A.  Árni,  f.  22.  september  1888. 

B.  Sigríður,  f.  24.  desember  1889. 

C.  Soffía,  f.  23.  desember  1891. 

D.  Theodor,  f.  7.  nóvember  1893. 

Franz  Siemsen  er  fæddur  í  Reykjavík  14.  október  1855, 
kom  í  skóla  1868  og  var  útskrifaður  1875  með  2.  eink- 
unn  (57  st.),  sigldi  þá  samsumars  til  háskólans  og  tók 
þar  heimspekispróf  21.  júní  1876,  tók  embættispróf  í  lög- 
fræði  1.  júní  1881  með  3.  einkunn  (59  st.),  en  gekk  upp 
aptur  5.  júni  1882  og  fékk  þá  2.  einkunn  (67  st.).  Hinn 
16.  apríl  1886  var  hann  settur  af  ráðgjafa  málaflutnings- 
maður  við  yfirdóminn,  en  hafði  áður  verið  settur  af  lands- 
höfðingja  til  að  gegna  þeirri  sýslan  27.  ágúst  1884.  23. 
ágúst  s.  á.  (1886)  var  hann  settur  sýslumaður  í  Gullbringu- 
og  Kjósarsýslu  og  fékk  veitingu  fj'rir  því  embætti  5.  nóv- 
ember  s.  á.  og  flutti  til  Hafnarfjarðar.  Hann  fékk  lausn 
frá  sýslumannsembættinu  með  eptirlaunum  12.  júní  1899 
og  flutti  þá  aptur  til  Reykjavíkur  skömmu  síðar.  Varþar 
fyrst  á  skrifstofu  hjá  Júlíusi  Havsteen  amtmanni,  en  síðan 
við  skrifstörf  hjá  kaupmönnum  í  bænum. 


195 

Páll  Einarsson. 
Faðir.  Einar    Baldvin    Guðmundsson  umboðsmaður  á 

Hraunum  í  Fljótum,    nú  kaupmaður    i    Haga- 
nesi,  bróðurson  Baldvins  Einarssonar. 
Móðir:         Kristín  Pálsdóttir  síðast  prests    í    Viðvík  Jóns- 
sonar.     Hún  var  1.  kona    Einars    á    Hraunum 
og  andaðist  9.  ágúst  1879. 
Kona:  Sigríður    Árnadóttir     Thorsteinsons     landfógeta 

(sbr.  ni,  247).  —  Hún  var  fædd  11.  júní  1872, 
giptist  Páli  sv'slumanni  11.  ágúst  1894,  en  and- 
aðist  í  Hafnarfiði  29.  janúar  1905. 
Börn:  A.  Árni  f.  4.  janúar  1897. 

B.  Kristín  f.  21.  júlí  1898. 
Páll  Einarsson  er  fæddur  á  Hraunum  í  Fljótum  25, 
maí  1868,  kom  í  skóla  1881  og  settist  í  2.  bekk,  útskrif- 
aðist  1886  með  1.  einkunn  (97  st.),  sigldi  þá  samsumars 
til  háskólans  og  tók  þar  próf  í  heimspeki  8.  júní  1887, 
en  embættispróf  1  lögfræði  15.  júní  1891  með  1.  einkunn 
(95  st.)  kom  þá  út  hingað  og  var  skipaður  málaflutnings- 
maður  við  landsyfirréttinn  27.  ágúst  1891  frá  1.  október 
s.  á.,  fékk  veitingu  fyrir  Barðastrandarsj'slu  1.  september 
1893,  og  bjó  þar  á  Patreksfirði  (Vatneyri)  meðan  hann 
hélt  sj^sluna,  en  9.  september  1899  var  honum  veitt  Gull- 
bringu-  og  Kjósarsýsla  og  flutti  þá  til  Hafnarfjarðar.  1 
maí  1908  var  hann  af  bæjarstjórn  Reykjavíkur  kjörinn 
borgarstjóri  í  Reykjavík  til  næstu  6  ára  með  4500  kr,  árs- 
launum,  og  tók  hann  við  því  embætti  í  júlimánuði  s.  á. 

Magnús  Sigurðsson, 
Faðir:  Sigurður  Magnússon    kaupmaður    í    Reykjavík 

(sbr.  hér  áður  bls.  146). 
Móðir:         Bergljót  Árnadóttir. 

Magnús  er  fæddur  í  Reykjavik  14.  júní  1880,  útskrif- 
aður  úr  skóla  1901  með  1.  einkunn  (97  st.),  tók  heim- 
spekispróf  við  háskólann  12.  júní  1902  með  ágætiseinkunn, 
og  embættispróf  í  lögum  14.  júní  1906með  1.  einkunn  (129  st.), 
var  svo  við  málfærslu  í  Reykjavík,  en  var  settur  í  júnímánuði 
1908  til  að  þjóna  sýslumannsembættinu  1  Gullbringu  og 
Kjósarsýslu,    og    bæjarfógetaembætti    í    Hafnarfirði,     fyrst 

xr 


196 

fyrir  Pál  sýslumann  Einarsson  fram  í  júlí,  en  10.  júlí  sett- 
ur  aí  ráðherra  til  að  þjóna  þeim  embættum  á  eigin  á- 
byrgð,  og  gegndi  liann  þeim  störfum  til  olítóberloka  það 
ár,  ásamt  bæjarstjóraembættinu  þar. 

Lárus  Andrésson  Fjeldsted. 

Faðir:  Andrés  Andrésson    Fjeldsted,  bóndi  í  Trönu  hjá 

Ferjulíoti,  áður  á  Hvitárvöllum  (sbr.  II,  723). 
Móðir:  Sesselja  Kristjánsdóttir  (II,  723). 

Lárus  Fjeldsted  er  fæddur  a  Hvítárvöllum  7.  septem- 
ber  1879,  útskrifaður  úr  lærða  skólanum  1900  með  1.  eink- 
unn  (93  st),  tók  heimspekispróf  við  liáskólann  6.  júni 
1901,  og  embættispróf  í  lögfræði  vorið  1908  með  2.  eink- 
unn  hinni  lægri,  en  var  settiir  30.  október  1908  til  að 
þjóna  sýslumannsembættinu  í  GulJbringu-  og  Kjósarsýslu 
fiá  1.  nóvember  s.  á. 

Magnús  Jónsson. 
Faðir:  Jón  Halldórsson  hreppstjóri  á  Laugabóli  í  ísa- 

Qarðarsj'slu,  bróðir  Gunnars  alþm.  í    Skálavík, 

(t  1894). 
Móðir:  Guðrún  Þórðardóttir  á  Laugabóli  Magnússonar. 

Kona  fyrsia:  Kirstín  Sj'lvía,    dóttir    L.    E.   Sveinbjörnssons 

háyfirdómara,  (f.   13.  nóv.  1869).      Hún    dó    af 

barnsförum  í  Vestmanneyjum  10.  apríl  1898,  þ.  b.: 

A.  Lauritz    Edvard    Sveinbjörnsson,  f.  5,    apríl 
1898. 

Kona  önnur:  Jóhanna  Andrea,  (f.  26.  maí  1877),  Oddgeirs- 
dóttir  prests  í  Vestmanneyjum  Þórðarsonar  sýslu- 
manns  Guðmundssonar.  Hún  dó  i  Vestmann- 
eyjum  17.  nóvember  1906,  þ.  b.: 

B.  Guðrún. 

C.  Oddgeir,  dáinn. 

D.  Jón. 

E.  Stúlkubarn,  dó  óskírt. 

Kona  þriðja:  Guðrún  Sigríður,  (f.  11.  júní  1878),  Oddgeirs- 
dótlir,  systir  Jóhönnu.     Þau  giptust  1908. 
Magnús  sýslumaður  er  fæddur  á  Laugabóli  í  ísafjarð- 
arsýslu  27.    desember   1865,  kom  í  skóla  haustið  1880    og 


197 

var  útskrifaður  vorið  1887  með  2.  einkunn  (73  st.),  sigldi 
þá  samsumars  til  háskólans  og  tók  próf  i  heimspeki  30. 
júni  1888,  en  embættispróf  i  lögfræði  15.  febrúar  1894 
með  2.  einkunn  (95  st.),  var  svo  í  Reyl^javík  við  mál- 
færslustörf,  en  var  settur  sýslumaður  i  Vestmanneyjum  28. 
apríl  1896  og  fékk  konungsveitingu  fyrir  því  embætti  14. 
ágúst  s.  á.,  en  30.  desember  1908  var  honum  veitt  s\'slu- 
mannsembættið  í  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu  og  bæjarfó- 
getaembættið  í  Hafnarfirði. 

Bæjarfógetar  í  Reykjavik. 

Með  því  að  sN'slumannsembættið  í  Gullbringu-  og 
Kjósarsýslu  hefur  stundum  verið  sameinað  land-  og  bæj- 
arfógetaembættinu  i  Reykjavík,  eða  bæjarfógetaembættinu 
einu  saman,  þykir  rétt  að  teija  þá  hér  upp  stuttlega,  sem 
verið  hafa  bæjarfógetar  i  Reykjavík  siðan  það  embætti  var 
stofnað  með  konungsúrskurði  15.  april  1803  (Lovs.  for 
Isl.  VI,  608 — 609),  samkv.  tillögum  rentukammersins  15. 
jan.  s.  á.  (Lovs.  for  Isl.  VI,  598-599). 

Rasmus  Frydensberg,  fyrsti  bæjarfógeti  i  Reykjavík,  frá 
15.  april  1803  til  júliloka  1813,  jafnframt  landfógeti  frá  9. 
maí  1806.  Frá  1803—1806  var  hann  bæði  bæjarfógeti  i 
Reylijavík  og  sýslumaður  i  Kjósarsj^slu  og  héraðsdómari  í 
Gullbringus}^slu,  7  8.  april  1840.  (Sjá  um  hann  hér  áð- 
ur  bls.  182). 

Sigurður  Björnsson  Thorgrimsen,  landfógeti  18,  maí 
1812,  skipaður  jafnframt  bæjarfógeti  í  Reykjavík  15.  júli 
s.  á.  írá  1.  ágúst  1813,  fékk  lausn  frá  þeim  embættum 
1828  (landfógetaembættinu  24.  maí  og  bæjarfógetaembætt- 
inu  2.  júli).  Hann  andaðist  í  Reykjavík  21.  febrúar  1831. 
Um  framætt  hans  sjá  III,  362,  (sbr.  ennfremur  Lögfræð- 
ingatal  M.  Stephensens:  Timar.  Bókmenntafélagsins  III, 
282). 

Regner  Christopher  Ulstrup,  danskur  maður,  fæddur 
um  1798,  examinatus  juris  1818  með  1.  einkunn,  sýslu- 
maður  í  Skaptafellssj^slu  1821 — 1824,  striðsassessor  að 
nafnbót,  settur  bæjarfógeti  í  Reykjavík  1828  og  jafn- 
framt  landfógeti,  veitt  það  embætti  4.  febrúar  1832, 
en     bæjarfógetaembættið    28.    marz    s.     á.,    sigldi    haustið 


198 

1835  og  andaðist  ytra  9.  júní  1836.  Kona  hans  Hedevig 
Luise  Augusta  (fædd  Lerche)  dó  í  Rvík  13.  marz  1830, 
28  ára.     Áttu  2  dætur, 

Ólafiir  Finsen  sj^slumaður  (sbr.  hér  áður  bls.  185 — 187) 
þjónaði  land-  og  bæjarfógetaembættinu  fyrir  Ulstrup  1831 
— 1832,  samhliða  sínu  embætti. 

Pórður  Sveinbjörnsson  yfirdómari  (sjá  um  hann  Ár- 
nessýslu),  þjónaði  land-  og  bæjarfógetaembættinu  frá  því 
um  haustið  1835  til  24.  febr.  1836    og    aptur    frá  25.  maí 

1836  til  31.  júH  s.  á. 

Jón  Gudmiindsson,  síðar  málaflutningsmaður  við  lands- 
yíirréttinn  og  ritstjóri  Þjóðólfs  (7  1875),  þjónaði  land-  og 
bæjarfógetaembættinu  frá  24.  febr.  1836  til  25.  maí  s.  á., 
eða  þann  tíma,  sem  Þórður  Sveinbjörnsson  var  settur  stipt- 
amtmaður. 

Morten  Hansen  Tvede  kammerráð,  sýslumaður  í  Suð- 
ur-MúIasýslu,  skipaður  landfógeti  og  bæjarfógeti  22.  sept. 
1836.  Varð  9.  okt.  1838  sýslumaður  í  Gullbringu-  og 
Kjósarsýslu,  f  1.  marz  1840.  (Sjá  um  hann  hér  áður 
bls.  188). 

Stefán  Gunnlaugsson  sýslumaður  í  GuIIbringu  og  Kjós- 
arsýslu,  skipaður  landfógeti  9.  okt.  1838  og  4.  desember 
s.  á.  bæjarfógeti  í  Reykjavík,  fékk  lausn  frá  bæjarfógeta- 
embættinu  30.  júní  1848,  en  þjónaði  því  þó  til  september- 
loka  s.  á.,  ■]-  13.  apríl  1883.  (Sjá  um  hann  hér  áður  bls. 
187—188  og  III,  522—527). 

Pórður  Guðmundsson  s<'slumaður  (sjá  hér  áður  bls. 
188 — 189),  þjónaði  bæjarfógetaembættinu  frá  1.  október  1848 
þangað  til  Kristján  Kristjánsson  tók  við  þvi  sumarið  eptir. 

Kristján  Krisfjánsson,  síðar  amtmaður  í  Norður-  og  Aust- 
uramtinu,  (f  13.  maí  1882),  varð  land-  og  bæjarfógeti 
10.  júli  1849,  en  hafði  áður  þjónað  því  embætti  1  Qarveru 
Stefáns  Gunnlaugssonar  frá  10.  maí  1843 — 1.  júní  1844. 
28.  september  1851  var  Kristján  settur  frá  bæjarfógetaem- 
bættinu  ásamt  landfógetaembættinu,  og  fór  utan  árið  eptir. 
(Sjá  um  hann  I,  431—432,  634  og  Lögfr.tal  M.  St.  Tímar. 
III,  237). 

Jón  Pétursson  yfirdómari  (II,  399—400;  111,374—376, 


199 

532 — 533),  þjónaði  bæjarfógetaembættinu  1  Reykjavík   sem 
settur  frá  því  um  haustið  18ól,  þangað  til  um  sumarið  1852. 

Vilhjálmur  Ludvig  Finsen  (sjá  hér  áður  bls.  189), 
land-  og  bæjarfógeti  frá  23.  apríl  1852—1860. 

Hermannius  Elias  Johnsen  þjónaði  land-  og  bæjarfó- 
getaembættinu  fyrir  Vilhjálm  Finsen  veturinn  1859 — 1860 
og  því  næst  á  eigin  ábyrgð  frá  25.  ágúst  1860,  þangað  til 
Árni  Thorsteinsson  tók  við  árið  eptir.  Varð  sýslumaður 
í  Rangárvallasýslu  25.  maí  1861  (sjá  um  hann  þar). 

Arni  Bjarnason  Thorsteinsson  landfógeti  og  bæjarfógeti 
i  Reykjavík  18.  febrúar  1861 — 1874,  er  embættin  voru  að- 
skilin,  og  hann  varð  eingöngu  landfógeti  frá  1.  júlí  s.  á. 
(Sjá  um  hann  III,  246—247). 

Lárus  Edvard  Sveinbjörnsson  bæjarfógeti  í  Reykjavík 
1874 — 1878  og  jafnframt  sýslumaður  í  GuIIbringu-  og 
Kjósarsýslu.     (Sjá  hér  á  undan  bls.  192 — 193). 

Jón  Jónsson  (Johnsen)  landshöfðingjaritari,  var  settur 
bæjarfógeti  í  Reykjavík  frá  6.  júní — 1.  október  1878.  f  4. 
janúar  1883.     (Sbr.  Lögfr.tal  M.  St.  Tímar.  111,231—232). 

Eggert  Theodor  Jónassen,  síðar  amtmaður  í  Suður-  og 
Vesturamtinu,  (f  29.  sept.  1891),  var  skipaður  bæjarfógeti 
í  Reykjavík  16.  ágúst  1878,  en  varð  amtmaður  13.  apríl 
1886.     (Sbr.  III,  379—380). 

Jón  Jenssonlandrita  ri(f.  23.  nóv.  1855)  þjónaðibæjarfógeta- 
embættinu  sem  setturfrál.  maí — 1.  september  1886.  Hann 
er  son  Jens  rektors  Sigurðssonar  og  Ólafar  Björnsdóttur  yfir- 
kennara  Gunnlaugssonar,  útskrifaðist  úr  skóla  1876  með 
2.  einkunn  (78  st.),  tók  embættispróf  í  lögfræði  7.  janúar 
1882  með  1.  einkunn  (93  st.^,  varð  aðstoðarmaður  í  ísl. 
stjórnardeildinni  s.  á.,  landritari  7.  maí  1884  (áður  sett- 
ur),  2.  yfirdómari  í  landsyfirréttinum  9.  ágúst  1889,  sett- 
ur  1.  yfirdómari  30.  marz  1908,  en  fékk  veitingu  fyrir  þvi 
embætti  19.  nóv.  s.  á.  Riddari  af  dannebrog  8;  ágúst 
1907.  Kvæntur  Sigríði  Hjaltadóttur  Thorberg  Ólafssonar, 
bróðurdóttur  Bergs  Thorbergs  amtmanns;  eiga  þau  4  börn, 
Guðlaugu,  Ólöfu,  Berg  og  Sesselju.  Var  þingmaður  Reyk- 
víkinga  frá  1894—1899. 

Halldór  Danielsson,  fæddur  í  Glæsibæ  6.  febrúar  1855, 
sonur  Daníels  prófasts  Halldórssonar  síðast    á    Hólmum  í 


200 

Reyðarfirði  (f  10.  sept.  1908)  og  konu  hans  Jakobínu 
Magnúsdóttur  Thorarensen.  Halldór  er  útskrifaður  úr 
skóla  1877  með  1.  einkunn  (90  st.),  tók  heimspekispróf  við 
háskólann  12.  júní  1878  og  embættispróf  i  lögfræði  9. 
janúar  1883  með  1.  einkunn  (101  st.),  fékk  veitingu  fyrir 
DalasN'slu  25.  júH  s.  á.  (sbr.  II,  752)  en  veitingu  fyrir  bæj- 
arfógetaembættinu  í  Reykjavík  28.  júlí  1886,  og  tók  við 
því  1.  september  s.  á.  Sumarið  1908  var  allmiklum 
störfum  létt  af  bæjarfógeta,  þar  á  meðal  formennsku  bæj- 
arstjórnarinnar  og  öðrum  bæjarmálum,  er  sérstakur  borg- 
arstjóri  var  fenginn  til  að  gegna  (sbi'.  hér  á  undan  bls. 
195).  Halldór  varð  riddari  af  dannebrog  28.  júlí  1904 
og  dannebrogsmaður  8.  ágúst  1907,  en  19.  nóvember  1908 
var  honum  veitt  2.  meðdómaraembættið  við  landsyfirrétt- 
inn  og  sleppti  þá  bæjarfógetaembættinu  1.  janúar  1909. 
Kona  hans  er  Anna  María  Leopoldína,  (f.  27.  nóv.  1856), 
Halldórsdóttir  vfirkennara  Friðrikssonar  og  eru  börn  þeirra: 
SoíTía  (f.  25.  apr.  1885)  Leopoldína  (f.  5.  jan.  1888)  og 
Daníel  (f.  17.  okt,  1891). 

Jón  Magm'isson,  fæddur  í  Múla  í  Aðalreykjadal  16. 
janúar  1859,  sonur  séra  Magnúsar  Jónssonar  síðast  prests 
í  Laufási  (7  19.  marz  1901)  og  konu  hans  Vilborgar  Sig- 
urðardóttur  bónda  á  HóH  í  Kelduhverfi  Þorsteinssonar. 
Hann  var  útskrifaður  úr  skóla  1881  með  1.  einkunn  (94 
st.),  sigldi  þá  samsumars  til  háskólans  og  tók  próf  í 
heimspeki  4.  júlí  1882,  hætti  svo  við  nám  um  hríð  og  var 
amtsskrifari  á  Akureyri,  sigldi  svo  aptur  og  tók  embættis- 
próf  í  lögfræði  29.  mai  1891  með  1.  einkunn  (97  st.),  var 
skipaður  sýslumaður  í  Vestmanneyjum  3.  júlí  s.  á.,  en 
landritari  28.  febrúar  1896  og  skrifstofustjóri  í  stjórnar- 
ráði  islands  2.  marz  1904,  en  30.  desember  1908  var  hon- 
um  veitt  bæjarfógetaembættið  í  Reykjavík,  og  tók  við  þvi 
á  nýári  1909.  Hann  hefur  setið  á  |3Íngi  síðan  1902  sem 
þingmaður  Vestmanneyinga.  Var  skipaður  i  milHþinga- 
nefnd  í  fátækramálum  18.  nóvember  1901  og  formaður 
hennar  3.  janúar  1905  eptir  fráfall  Páls  amtmanns  Briems. 
Hann  var  einn  hinna  íslenzku  fulitrúa  í  sambandslaga- 
nefndinni,  er  skipuð  var  30.  júli  1907.  Var  sæmdur  ridd- 
arakrossi  dannebrogsorðunnar  27.  janúar  1904,  og  heið- 
ursmerki  dannebrogsmanna  8.  ágúst  1907.  Hann  kvænt- 
ist  12.  mai  1892  Þóru  (f.  17.  maí^  1858)  Jónsdóttur  háyfir- 
dómara  Péturssonar,  þau  bl.,  en  kjördóttir  þeirra  er  Póra 
dóttir  Guðmundar  Guðmundssonar  héraðslæknis  1  Stykk- 
ishólmi  (sbr.  III,  376). 


Aths.    Sarnkvæmt   nýfengnum  upplvsingum    hjá    stjórnarráð* 
inu  ("/1— '09)  hefur  A.  C.  Baumann  (sbr.  bis.  189)  andazt  56.  april  1908. 


III.    Árnessýsla. 


Ilinir  gömlu  pingstadir  í  Árnessýslu: 

1.  Stokkseyri  á  Eyrarbakka. 

2.  Sandvík  í  Flóa. 

3.  Gaulverjabær  í  Flóa. 

4.  Vælugerði  1  Flóa. 

5.  Hraungerði. 

6.  Húsatóftir  á  Skeiðum. 

7.  Gröf  í  Hreppum. 

8.  Núpur  í  Eystrihrepp. 

9.  Vatnsleysa  í  Biskupstungum. 

10.  Borg  í  Grímsnesi. 

11.  Bakkarholt  í  Ölfusi. 

12.  Nes  í  Selvogi. 

Héruð  þau,  sem  liggja  milli  Þjórsár  og  Sýslusteina 
undir  Geitahlíð,  nefnast  nú  Árnesþing,  eða  Árnessýsla. 
Er  það  nú  eitt  s5'slumannsumdæmi.  Fyrrum  voru  þar  ýms 
goðorð,  stundum  mörg,  stundum  ei  utan  eitt,  og  stundum 
var  Rangárþing  þar  með,  og  þó  ei  ntan  eitt  goðorð 
þær  báðar  sýslur  til  samans.  Mestu  landshöfðingjar  bjuggu 
þar  á  fyrri  öldum,  hvar  af  næst  eftir  Oddverja  voru  með- 
al  annara:^) 


1)  Þorvarður  Þórarinsson. 

Hann  er  alkunnur  af  Sturlungu  og  Árna  biskups  sögu,  og  hefur 
hans  verið  áður  að  nokkru  getið  i  þessu  riti.  Hann  tók  sýslu 
fyrir  wsunnan  heiðarw  sumarið  1276  (Bisk.s.  I,  703)  og  sat  vetur- 
inn  1276 — 77  í  Odd«  á  Rangárvöllum,  en  ílutti  um  vorið  að  Keld- 
um  og  var  þar  þangaö  til  hann  sigldi  um  sumarið  með  Rafni 
og  Sturlu  Pórðarsyni.  AÖ  Porvarður  hafi  haft  sýslu  wfyrir  sunn- 
an  heiðar((  verður  liklega  svo  að  skilja,  að  hann  hafi  haft  Árnes- 
þing  og  Rangárþing  til  yfirsóknar,  og  Jón  Sigurðsson  hj'ggur,  að 
hann  hafi  þá  haft  Múlaþing  að  auki  (ísl.  Fornbr.safn  I,  664).    Pá 

14 


202 

Asgrímur  Porsteinsson'^)  íynv  um  og  eptir  1270-). 


er  Porvarður  var  utan  farinn  hefur  Árni  biskup  liklega  komið 
pví  til  leiðar,  aö  Ásgrimur  Porsteinsson  fékk  syslu  fyrir  utan 
Pjórsá  (Árnesping)  þvi  að  biskupi  var  i  nöp  við  Porvarð.  Pe'w 
Rafn  og  Porvarður  komu  báðir  út  1279  og  mun  Rafn  pá  hafa 
verið  settur  yfir  land  allt,  og  tekiö  pá  sjáltur  sýsluumboð  Þor- 
varðar,  pvi  að  Árna  biskups  saga  segir,  að  Ásgrimur  hafi  haft 
með  honum  hvorttveggja  sýslu  (þ.  e.  báðar  sýslurnar  fyrir  sunn- 
an  og  utan  f*jórsá  (p.  e.  Árnessýslu  og  Rangárvallasýslu).  Hefur 
Rafn  Hklega  sett  hann  sem  umboðsmann  sinn  yfir  Rangárping 
og  ef  til  vilt  Skaptafellsping  einnig,  pví  að  Ásgrimur  hafði  par 
yfirsókn  eptir  1280  (sbr.  hér  á  eptir).  Porvarður  hefur  pví  ekki 
haft  sX'sIuvöld  i  Arnessýslu  lengur  en  frá  1276  til  1278  eða  1279 
i  lengsta  lagi,  pá  Ásgrimur  til  1285,  og  pá  Eyjólfur  son  hans. 
Porvarður  mun  hafa  verið  herraður  i  pessari  utanför.  Hann 
andaðist  í  Noregi  1296.  Artið  hans  er  31.  marz  (Ártíðaskrár  dr. 
J.  P.  bls.  72,  74). 

1)  AsgrimuF  Þorsteinsson  var  son  Porsteins  Jóns- 
sonar  í  Hvammi  í  Vatnsdal  og  Ingunnar  Asgrimsdóttur.  Móðir 
Jóns  föður  Porsteins  var  Kolfinna  Jörundardóttir  Gunnarssonar 
og  Guðrúnar  Porsteinsdóttur  rangláts  á  Grund  Einarssonar  Ket- 
ilssonar  Porvaldssonar  króks  Þórissonar  af  Espilióli  Hámundar- 
sonar  lieljarskinns.  Rróðir  Ásgríms  var  Eyjólfur  ofsi,  er  féll  á 
Pverárfundi  1255,  og  pað  ár  getur  Asgrims  fyrst,  og  mun  hann 
pá  hafa  verið  allungur  maður  (liklega  fæddur  1220 — 30).  í*ótti 
liann  enginn  jafnaðarmaöur  og  liktist  i  pvi  Eyjólfi  bróður  sinum. 
Var  hann  fyrst  á  Norðurlandi,  en  flutti  siðan  á  Suðurland  i  skjól 
Arna  biskups  Porlákssonar,  og  voru  peir  i  fyrstu  vinir  miklir. 
Segir  1  Árna  biskups  sögu  (Risks.  I,  716),  að  Ásgrimur  hafi  fengið 
sýslu  fyrir  sunnan  og  utan  Pjórsá  (p.  e.  Arnesping  og  Rangár- 
ping)  með  herra  Rafn  fyrir  fullting  og  framkvæmd  Árna  biskups. 
I  sögunni  stendur:  »fékk  hann  með  hans  (p.  e.  .\rna  biskups)  full- 
ting  og  framkvæmd  hvárttveggja  sýslu  firir  sunnan  [ok]  firir  utan 
Pjórsá  með  herra  Rafnic.  Petta  liggur  pvi  beinast  við  að  skilja  um 
báðar  sýslurnar:  Arness-  og  Rangárvalla,  og  enda  jafnvel  enn 
lengra  austur  (að  Skeiðarársandi?),  pvi  að  svo  er  að  sjá,  semAs- 
grimur  hafi  haft  einnig  völd  i  Skaptafellssýslu  ef  til  vill  i  umboði 
Hafns)  pvi  að  hann  heldur  ping  i  Kirkjubæ  á  Siðu  1282  (Risks. 
1,727).  En  siðar  hófust  miklar  deilur  með  honum  og  biskupi,  svo  að 
biskup  bannfærði  hann,  og  segir  itarlega  frá  pví  i  Árna  biskups 
sögu.    Ásgrimur  bjó  um  hríð    á    Raugsstöðum   og   fékk   pá  jörð 


2)  Réttara:  1280.  Ásgrímur  hefir  farið  suður  nokkru  eptir 
1270,  fengið  sýsluvöld  par  um  1277 — 79  eptir  Porvarð,  og  verið 
pví  um  6 — 8  ár  sýslumaður  i  Árnessýslu, 


203 
Eyjólfiir  Asgrímsson^)  eptir  föður  sinn  um   1274-). 


f^TÍr  tilstilli  bisltups,  en  virðist  liafa  hrölilast  þaðan,  er  óvild 
hófst  milli  þeirra,  og  flutti  um  1284  aö  TraÖarhoIti  (Bisks.  I, 
735).  Hann  hefur  veriö  herraður  um  1280.  Paö  ár  kom  hann 
út  hingað  með  Jóni  lögmanni  Einarssyni  og  Loðni  lepp,  og  var 
á  þingi  árið  eptir,  er  Jónsbók  var  lögtekin.  Hann  andaðist  i 
Gröf  í  Hrunamannahreppi  1.  febrúar  1285,  og  mun  þá  hafa  verið 
um  sextugt.  Árna  biskups  saga  (Bisks.  I,  747)  segir  beinlinis,  að 
hann  hafi  dáið  ))in  festo  Brigidæ  virginisa  (þ.  e.  1.  febr.),  en  i 
Ártíðaskrá  Oddaverja  (ísl.  Ártíðaskrár  bls.  29,  47)  er  ártið 
hans  talin  16.  mai,  nema  það  sé  einhver  annar  Ásgrimur 
Porsteinsson,  er  ártiðarskráin  getur,  enda  er  hann  ekki 
nefndur  þar  ))herra<(.  En  hvernig  sem  því  er  varið  er  frásögn 
sögunnar  um  fráíall  Asgrims  svo  greinileg,  að  hún  verður  ekki 
rengd.  Er  þar  sagt,  að  Asgrimur  hafi  farið  i  sýslu  sína  að  liðn- 
um  jólum  (1284)  og  tekið  gisting  í  Gröf,  en  þar  tók  hann  bana- 
sótt  sina,  og  er  nákvæmlega  lýst  sóttarfari  hans,  sætt  hans  við 
biskup  o.  s.  frv.  Par  segir  og,  að  um  vorið  eptir  páska  (1285) 
hafi  Ormur  Klængsson,  er  þá  bjó  í  Bræðratungu  farið  norðurtil 
Rafns  og  beiðzt  sýslu  þeirrar,  er  Asgrimur  hafði  hafl  (Bisks.  I, 
747)  og  hefur  hann  verið  kominn  úr  þessari  ferð  i  fardögum,  er 
hann  flutti  búferlum  að  Haukadal.  Pað  getur  því  ekki  verið  rétt, 
að  ártiðardagur  herra  Ásgrims  sé  16.  maí,  heldur  1.  febrúar. 
Hann  átti  Guðnýju  Mánadóttur  frá  Núpufelli  i  Eyjafirði,  og  voru 
synir  þeirra: 

1.  Herra  Eyjól/iir  (sjá  hcr  á  eptir). 

2.  Máni  átti  dóttur  Páls  af  Hvalsnesi,  eflaust  Páls  Porsteinsson- 
ar  af  Hvalsnesi,  er  getur  i  Sturlungu  í  fylgd  með  Gissuri  eptir 
Flugumýrarbrennu.  Var  hjónaband  það  ))með  meinumw  og 
var  um  það  hrið  mikil,  segir  i  Bisks.  I,  715,  (en  þar  vantar 
i  textann).    Ennfremur  voru  synir  Ásgríms : 

3.  Jón.  Son  hans  hef  ur  ef  til  vill  verið  Ásgrimur  ábóti  á  Helga- 
felli  (t  1379  Flateyjarannáll,  1380  Gottskálksannáll). 

4.  Porsteinn.  Hann  og  Jón  bróðir  hans  tóku  prestsvigslu  af 
Árna  biskupi.  Tók  biskup  Porstein  litlu  eptir  dauða  föður 
hans  og  lét  kenna  honum,  þangað  til  hann  vigði  hann  til 
prests  (Bisks.  I.  747).  Ekki  er  þessara  bræðra  (Jóns  og  Por- 
steins)  annarsstaðar  frekar  getið,  svo  eg  viti.  í  ættatölubrot- 
ÍDu  í  Melabók  (Landn.  1843  bls.  359)  eru  að  eins  taldirherra 
Eyjólfur  og  Máni  synir  herra  Ásgrims  og  Guðnýjar,  og  hafa 
þeir  Jón  og  Porsteinn  líklega  verið  óskilgetnir  ogmóðirJóns 


1)  Eyjólfur  Asgrimsson 

hefur  verið  heitinn  eptir   föðurbróður   sinum    Eyjólfi    Porsteins- 

2)  Petta  f»rtal  er  skakkt.     Á  að  vera  1285  (sjá  hér  á  undan). 

14* 


204 

Rafn  Oddsson^)  hirðstjóri  yfir  öllu  landinu  til  1289. 
Erlendur  Olafsson  hafði  þar  eptir  kongsvald  til  1312'). 


ef  lil  vill  Geirlaug  Jónsdóttir  af  Stokkseyri,   sú   er  Ásgrímur 
tók  frillutaki  og  átti  barn  meö  (Bisks.  I,  723) 


sj'ni  ofsa  og  mun  því  fæddur  skömmu  eptir  Pverárbardaga  (1255), 
Hann  ílutti  með  föður  sínum  suður  á  land  og  kvæntist  Guðrúnu 
Garðsdóttur  úr  Austfjörðum,  en  lítt  ástúðlegt  var  hjónaband 
peirra  og  lagði  hann  lag  sitt  við  aðra  konu  (Ingibjörgu  Jóns- 
dóttur  af  Stokkseyri).  Varð  af  pvi  missætt  milli  hans  og  Árna 
biskups  (Bisks.  I,  735),  því  að  biskup  vandaði  um,  en  Ej'jólfur 
skeytti  pví  engu.  Pó  sættust  peir  síðar  (1284).  Vorið  1285  skip- 
aði  Rafn  Oddsson  Eyjólf  fyrir  sýslu  pá,  er  faðir  hans  hafði  haít 
(Árnessýslu),  en  Ormur  Klængsson  fékk  enga  áhej'rn.  En  pessi 
skipun  Rafns  var  að  eins  til  bráðabirgða,  pangað  til  annað  ráð 
væri  fyrir  sýslunni  séð  af  Noregi.  Hafði  Raín  pá  hirðstjórnar- 
völd  hér  á  landi.  Hve  lengi  Eyjólfur  hefur  haft  sÝsluvöId  í  Ár- 
nessýslu  veröur  ekki  séð.  1286  sendi  Rafn  hann  ásamt  Jóni  lög- 
manni  Einarssyni  og  Porláki  Narfasyni  í  Skálholt  til  að  leita 
um  sættir  við  Árna  biskup  (Bisks.  1,  752)  og  má  af  pví  sjá,  að 
Eyjólfur  heíur  pá  verið  i  rðð  virðingarmanna  og  trúnaðarmaður 
Rafns.  1299  segja  annálar  að  Ej'jólfur  hafi  komið  úr  utanför  og 
er  pá  kallaður  herra,  en  1302  andaðist  hann  og  hefur  ekki  orðið 
gamall  maður,  liklega  ekki  eldri  en  hátt  á  fimmtugsaldri.  Jón 
Sigurðsson  (ísl.  Fornbréfasafn  I,  403)  hyggur,  að  hann  hafi  búið 
á  Stokkseyri  eða  par  í  grennd,  og  er  pað  dregið  af  ummælum 
Arna  biskups  sögu,  en  pað  er  auðvitað  ágizkun  ein,  ogað  minnsta 
kosti  mjög  óvíst,  að  hann  hafi  verið  par  siðari  hluta  æfi  sinnar. 
Um  afkomendur  hans  er  ekkert  kunnugt  þvi  að  getgátan  1  II, 
434  (eptir  Jósafat  Jónasson)  að  Valtýr  og  Pretta-Páll  hafi  ef  til 
vill  verið  synir  hans  er  á  veikum  likum  bN'ggð. 

1)  Rafn  Oddsson.  Sjá  um  hann  Sturlungu  og  Árna 
biskups  sögu  og  mörg  rit  frá  síðari  tímum.  Hann  hefur  fengið 
hirðstjórn  yfir  öllu  íslandi  um  1279  (sjá  hér  áður)  og  haft  Ás- 
grim  Porsteinsson  sem  umboðsmann  sinn  austan  Pjórsár,  ef  til 
vill  austur  að  Skeiðarársandi.  Rafn  andaðist  22.  nóv.  1289  og 
hafði  verið  atkvæðamaður  mikill. 

2)  ErlenduF  Ölafsson  sterki 

faðir  Hauks  lögmanns  hefur  að  likindum  haft  einhverntíma  völd 
1  Arnespingi,  pótt  pess  sé  ekki  beinlínis  getið.  Hann  átti  eignir  bæði 
fyrir  vestan  og  sunnan,  og  Strönd  í  Selvogi  var  t.  d.  lengi  lang- 
feögaeign  i  peirri  ætt  síðar.  Erlendur  var  alImikiU  róstumaður 
og  átti  í  miklum  málaferlum.  Sonur  hans  annar  en  Haukur  var 
Jón  á  Ferjubakka  faðir  Flosa  prests  á  Kolbeinsstöðum  föður  Vig- 


205 

Ýmsir  voru  og  fleiri  þar  eptir,  sem  ei  verða  settir  til  nokk- 


fúsar  i  Krossholti  ættfööur  Kolbeinsstaðamanna,  en  annar  son 
Flosa  var  Póröur  faðir  Odds  lepps.  Föðurætt  Erlends  sterka  er 
ekki  kunn,  en  nokkrar  líkur  fyrir  því,  að  hann  hafi  verið  kom- 
inn  i  beinan  karllegg  at  Ingólfi  Arnarsyni.  (Sbr.  ýmsar  athuga- 
semdir  um  ætt  Hauks  Erlendssonar  í  ísl.  Ártiðaskrám  bls. 
236—241).  Dr,  Jón  Porkelsson  rektor  hefur  fyrstur  leitast  við  aÖ 
sanna,  (i  formála  fyrir  wNokkur  blöð  úr  Hauksbók  og  brot  úr 
Guðmundarsögu«  bls.  IV — VI.),  að  faðir  Erlends  sterka  haíi  verið 
Ólafur  tottur,  er  var  i  Örlygsstaöabardaga  með  Gissuri  Por- 
valdssyni,  og  byggir  það  á  þeirri  frásögn  Sturlungu  (I,  377),  að 
Ólaíur  tottur  cr  þar  nefndur  ))mágur  Flosa  prestsw,  og  muni  það 
vera  sama  sem  tengdasonur  Flosa  prests,  því  að  i  fornu  máli  gat 
mágur  verið  bæði  tcngdabróðir,  tengdafaöir  og  teng-dasonur.  Nú 
er  það  kunnugt  af  Landnámu,  að  móðir  herra  Erlends  Ólafsson- 
ar  var  Valgerður  dóttir  Flosa  prests  Bjarnasonar  á  Baugsstööum, 
og  með  þvi  að  Landnáma  getur  ekki  nema  um  tvær  systur  Val- 
gcrðar,  er  sjá  má  hverjum  giptzt  hafa,  þá  virðist  fcngin  nokkurn 
veginn  ábyggileg  sönnun  fyrir  því,  að  faðir  Erlends  sterka  hafi 
verið  Olafur  tottur,  svo  framarlega  sem  orðið  ))mágur((  í  Sturl- 
ungu  á  íyrgreindum  stað  er  talið  =  tengdasonur.  En  það  er  ein- 
mitt  alls  ekki  unnt  að  fullyröa,  að  sú  skýring  sé  rétt.  Getur  al- 
veg  eins  verið,  aö  Olafur  hafi  átt  systur  Flosa  prests,  og  vcrið 
þá  nokkuð  roskinn  1238,  en  Jón  skólameistari  hyggur  hann  þá 
ofgamlan  til  að  vera  i  herferðum.  Hvergi  veröur  séð,  hver  hafi 
verið  faðir  Ólafs  totts,  og  að  hann  hafi  verið  son  Pormóðs  Guð- 
mundssonar  Skeiðagoða  er  vitanlega  getgáta,  en  ekki  ósennileg 
aö  vísu.  En  verði  það  ckki  talið  áreiðanlegt  af  fyrgreindum  stað 
i  Sturlungu,  að  Olafur  tottur  hafi  verið  tengdason  Flosa  prests  og 
faöir  Erlends  sterka,  þá  cru  langmestar  líkur  fyrir  þvi,  að  faðir 
Erlends  hafi  verið  Ólafiir  Soartsson,  er  ásamt  Ólafi  tott  var  í 
Orlj'gsstaðabardaga  með  Gissuri  og  sömulciðis  voru  þeir  báðir  í 
bardaganum  í  Skálholti  2.  janúar  1242.  Var  þá  Ólafur  Svartsson 
fyrir  Grimsnesinguni,  og  mun  hann  hafa  búið  á  Hömrum,  stað- 
arbúi  (útibúi)  frá  Skálholti.  Son  hans  var  Haukiir  og  bjó  hann 
á  Hömrum  1264  (Sturl.-  II.  261).  Var  hann  með  Gissuri  jarli  þá 
er  Andréssynir  eltu  hann  að  Bræðratungu,  og  reið  á  aðra  hönd 
honuni  á  flóttanum.  Ólafur  faöir  hans  hcfur  þá  veriö  kominn 
að  Esjubcrgi  á  Kjalarnesi,  og  var  cinnig  í  fylgd  með  Gissuri. 
Fór  hann  með  sáttaumleitan  milli  hans  og  Póröar  Andréssonar 
(Sturl,  -  II,  263).  Hefur  hann  þá  verið  orðinn  allroskinn  að  aldri. 
Bróðir  Olafs  virðist  vcra  Loptur  Svartsson  faðir  Helga  í  Skál  á 
Siöu,  er  átti  Ásbjörgu  Porláksdóttur,  systur  Árna  biskups.  Sá 
Loptur  átti  Guðrúnu  dóttur  Hamra-Finns,  þ.  e.  Finns  á  Hömrum, 
eptirþvi  sem  eðlilegast  er  að  skilja  það,  og  sést  af  þessu,  að  ætt 


206 

urs  viss  árs,  en  ei  höfðu  þeir  völdin  lengi  á  hendi  i  hverj- 
um  stað,  og  er  þar  um  sagnafátt,  að  áreiðanlegt  sé^). 


þessi  er  bundin  við  Hamra.  En  að  mun  eldri  hefur  Lopturver- 
ið  en  Ólafur  og  fæddur  um  1180,  en  Ólafur  líklega  1190—1200. 
Svarlur  son  Lopts,  er  Ögmundur  Helgason  lét  handhöggva  1252 
bjó  í  Þykkvabæ  í  Landbroti,  og  átti  þá  ungan  son,  er  Porkell  liét, 
en  annar  son  hans  var  Oddiir  Svartsson,  er  síðar  var  prófastur  i 
Árnesþingi  og  prestur  í  Haukadal.  Er  hann  kallaður  frændi  Árna 
biskups  i  sögu  hans,  enda  munu  þeir  hafa  verið  systkinasynir,  þvi 
að  kona  Svarts  Loptssonar  hét  Ástríður  Guðmundsdóttir,  oghef- 
ur  hún  verið  systir  Porláks  föður  Árna  biskups.  Eftir  vig  Orras- 
sona  fór  Porlákur  og  börn  þeirra  Loptssona  Helga  og  Svarts 
vestur  i  sýslur.  Oddur  prestur  Svartsson  var  enn  á  lifi  1326,  þvi 
að  það  er  enginn  efi  á,  að  hann  er  sá,  sem  getur  um  i  máldaga 
Holtskirkju  undir  EyjafjöIIum  það  ár  (ísl.  Fornbréfasafn  II,  581), 
en  óvist  er,  að  hann  hafi  lifað  1329,  (sbr.  úrskurðarbréf  Guð- 
mundar  lögmanns  Sigurðssonar:  Fornbr.safn  II,  641 — 642)  enda  er 
ártalið  á  þvi  bréfi  af  handahófi  sett.  Par  Tbrs.  II,  641)  er  skakkt, 
að  séra  Oddur  hafi  dáið  1353,  þvi  að  það  ár  andaðist  Oddur 
Svarthöfðason,  sem  er  alt  annar  maður.  Nöfnin  Loptur  og  Svart- 
ur  eru  einkum  í  ætt  Oddaverja,  og  þykir  mér  þvi  likast,  að  Loptur 
Svartsson  hafi  af  þeirri  ætt  verið.  Eg  þori  að  visu  ekki  að  full- 
yrða,  að  hann  hafi  verið  bróðir  Olafs  Svartssonar  á  Hömrum, 
en  sennilegt  hygg  eg  það.  Bróðir  Guðrúnar  Hamra-Finnsdóttur 
konu  Lopts  var  Bjarni  (eða  Björn)  faðir  Póru,  er  Pormóður  á 
Gufunesi  átti  faðir  Svarts  (Bisks  I,  679).  Pessi  Pormóður  áGufu- 
nesi  er  eflaust  sá  Pormóður  Svartsson,  sem  nefndur  er  í  Gufu- 
nesmáldaga  um  veiði  í  Elliðaám  frá  1235.  (Fbrs.  I,  511—513). 
Svartur  son  Pormóös  og  Árni  biskup  son  Helga  Loptssonar  hafa 
þá  verið  þremenningar  að  frændsemi.  Að  Pormóður  hafi  verið 
bróðir  Lopts  Svartssonar  er  nokkuð  hæpið,  þvi  að  hann  er  kvæntur 
bróðurdóttur  Guðrúnar  konu  Lopts,  en  staðist  gæti  það  á  þann 
hátt,  að  Loptur  hafi  verið  eldri  miklu  og  ekki  sammæðra  við 
þá  Pormóð  og  Ólaf.  Er  þá  bæði  Hauks  og  Porraóðs  nafnið  kom- 
ið  i  þessa  Svartsætt.  En  það  er  vist  litill  vafi  á  þvi,  að  Haukur 
lögmaður  Erlendsson  hafi  verið  af  Ingólfi  Arnarsyni  kominn,  að 
likindum  i  beinan  karllegg.  Hauksnafnið  er  i  Ingólfsættinni,  þvi 
að  Þorkell  dótturson  Porsteins  Ingólfssonar  var  föðurfaðir  Hauks 
Ketilssonar,  raóðurföður  Snorra  lögsögumanns  Húnbogasonar. 
Hafi  Haukur  lögraaður  verið  sonarson  Ólafs  Svartssonar  hefur 
hann  borið  naín  Hauks  Ólafssonar  föðurbróður  síns.    Er  nú  ann- 


1)  Ivar  Jónsson  Hólmur. 

Framætt  hans  er  ókunn,  en  hann  var  kvæntur  Astu   Klængs- 
dóttur  Teitssonar  lögsöguraanns  bróður  Gissurar  jarls   Porvalds- 


207 
Það  er  gáta,  að  Arni  Pórðarson^),  sem  Smiður  lét  drepa 


að  tveggja,  að  Svartur  faöir  Ólafs  og  Pormóðs  (og  Lopts)  hefur 
verið  son  Pormóðs  Skeiðagoða,  og  i  beinan  Itarllegg  frá  Ingólfi, 
eða  Svartur  þessi  hefur  verið  dótturson  Pormóðs  og  sami  mað- 
ur  og  sá  Sifartiir  son  Eyjólfs  Óblauðssonar,  bróðir  Atla  á  Gufunesi, 
er  getur  um  i  Sturlungu  -  I,  235  um  1216.  Með  pvi  að  þeir  bræö- 
ur  Svartur  og  Atli  (^og  Eirikur)  voru  um  það  skeið  á  Gufunesi  og 
Atli  tók  þar  þá  við  búinu,  liggur  næst  að  ætla,  að  Pormóður  á 
Gufunesi  hafi  verið  son  þessa  Svarts  Eyiólíssonar,  er  vel  gæti 
einnig  verið  faðir  Ólafs  Svartssonar,  en  siður  Lopts  Svartssonar. 
Eg  þj'kist  sannfærður  um,  að  Pormóður  Svartsson  á  Gufunesi 
hafi  verið  af  ætt  Ingólfs,  og  með  þvi  að  Ólafur  Svartsson  er  á 
siðari  árum  að  minsta  kosti  þar  i  grendinni  (á  Esjubergi)  gæti 
bent  á,  að  óðul  þeirra  hafi  verið  i  Kjalarnesþingi,  enda  mun 
Haukur  lögmaður  hafa  átt  eignir  þar  syðra.  Eg  hef  látið  þessa 
hér  getið,  aðeins  til  athugunar  fyrir  þá,  sem  ekki  þykjast  fyllilega 
sannfærðir  um  af  orðum  Sturlungu,  að  Ólafur  tottur  Flosamágur 
hafi  verið  faðir  Erlends  sterka.  Pá  er  Haukur  ritaði  Landnámu 
sina,  hefur  hann  hvergi  rakið  föðurætt  sina  í  karllegg,  talið  hana 
fullkunna,  eins  og  hún  hefur  vitanlega  þá  verið,  enda  má  geta 
nærri,  aö  honum  hefur  verið  um  hana  kunnugt. 


sonar.  Móðir  Ástu  var  Porgerður  Þorláksdóttir,  systir  Árna  biskups 
(Bisks.  I,  680)  og  var  hún  siðari  kona  Klængs,  en  fyrri  kona  haus 
var  Asta  Andrésdóttir  Sæmundssonar  frá  Odda  Jónssonar,  syst- 
ir  Andréssona,  og  var  hún  enn  á  lifi  1264,  er  bræður  hennar  eltu 
Gissur  jarl  að  Bræðratungu,  heimili  þeirra  Klængs  og  Astu(SturI.- 
II,  261—262).  Litlu  siðar  mun  Ásta  hafa  andazt  og  Klængur 
kvænzt  aptur.  Er  þvi  Ásta  dóttir  hans,  sem  heitin  hefur  verið  ept- 
ir  fyrri  konu  hans,  ekki  fædd  fyr  en  litlu  fyrir  eða  um  1270,  og 
hefur  liklega  ekki  gipzt  fyr  en  um  eða  eptir  1290.  Munívarraaður 
hennar  hafa  verið  eldri  nokkru.  Mun  hann  vera  sá  ívar  Jóns- 
son,  sem  nefndur  er  umboðsmaður  Viðeyjarklausturs  i  bréfi 
Runólfs  ábóta  Styrkárssonar  í  Viðey  um  osttoll  til  klaustursins 
(ísl.  Fornbrs.  II,  194—195),  og  er  það  bréf  árfært  til  1280  eða  þar 
um  bil,  en  mun  vera  yngra  t.  d.  frá  þvi  um  1290  eða  jafnvel  frá 
siöustu  árum  Runólfs  ábóta,  en  hann  andaöist  1299.  I  Konungs- 
annál  er  getið  útkomu  ívars  Hólms  Jónssonar  með  kongsbréfum 
1307.  (G.  Storm  ísl.  Ann.  bls.  149)  og  1312  geta  annálar  og  Laur- 
entiussaga  (Bisks.  1, 825, 886)  um  útkomu  herra  ívars  Hólms.  Hef- 
ur  hann  þá  oröið  riddari  kringum   1310,  eða  eptir   erindarekstur 


1)  Arni  ÞÖPðaFSon 

hirðstjóri  mun  naumast  hafa  haít  sýsluvöld  í  Arnesþingi.    SmiÖ- 
ur  Andrésson  lét  taka  hann  aí  lifi  i  Lambey  18.  júní  1361,   frem- 


208 

1361,    hafi  haldið  Rangár-  og  Árnesþing,  og  máske  bróðir 

sinn  hér  á  landi  1307,  Eptir  þetta  er  ívars  Hólms  ekki  getið,  því 
að  það  er  rangt,  sem  stendur  í  athugasemd  viö  hiröstjóraannál 
Jóns  Halldórssonar  (Safn  til  s.  ísl.  H,  619),  að  ívar  hafi  oröid 
kanzlari  1314,  þvi  aö  þaö  var  Norðmaöurinn  ívar  Ólafsson,  er 
kanzlari  varð  það  ár.  Dr.  Jón  Porkelsson  (Fornbrs.  HI,  690) 
hyggur,  að  ívar  og  þeir  Hólmarnir  hafi  ef  til  vill  fengið  lcenning- 
arnafn  sitt  af  Hólmi  á  Rosmhvalanesi,  en  það  er  dálitið  vafasamt, 
hvort  ívar  Hólmur  hefur  verið  islenzkur  eða  norslíur.  ívars 
Hólms  er  getið  i  Hákonarsögu.  Var  hann  i  bardaganum  i  Osló 
1240  og  síðar  með  Hákoni  konungi  i  herferð  hans  vestur  um  haf, 
og  andast  skyndilega  i  þeirri  ferð  nálægt  Mikaelsmessu  1263.  Pað 
er  litill  vafi  á,  að  sá  ívar  Hólmur  hefur  verið  norskur,  og  gæti 
hann  verið  föðurbróðir  herra  ívars  Jónssonar  Hólms.  Um  þetta 
verður  þó  ekkert  sagt  með  fullri  vissu.  Hólmarnir  áttu  eignir 
um  Suðurnes  og  er  ekki  óliklegt,  að  ívar  hólmur  hinn  eldri  hafi 
haft  hirðstjórnarvald  hér  um  tíma. 

ívar  Vigfússon  Hólmup 

sá  er  kom  út  raeð  Gjrð  biskupi  1352  og  hafði  þá  fengið  sýslu 
frá  Pjórsá  austan  (þ.  e.  Árnessýslu)  og  um  alla  Yestfirði,  hj'gg  eg, 
að  hafi  verið  fremur  dóttursonur  herra  ívars  Jónssonar  Hólms, 
en  sonarsonur  hans,  þótt  svo  hafi  venjulegast  verið  talið,  (1, 162), 
sbr.  um  þetta  hér  áður  III,  B.  bls.  306 — 307.  Dr.  Jón  Porkelsson 
hefur  getið  þess  til  (Ártiðaskrár  bls.  258),  að  móðir  ívars  Vig- 
fússonar  Hólms  hafi  verið  Halla  Jónssdóttir  sú  sem  nefnd  er  i 
Strandarmáldaga  i  Selvogi  (Fornbrs.  IV,  101)  og  sá  máldagi  sé 
frá  1360 — 1370,  en  Halla  muni  hafa  verið  dóttir  Jóns  á  Ferjubakka 
Erlendssonar  sterka,  og  þannig  hafi  Strönd  komizt  i  ætt  þeirra 
Hólraanna.  En  þetta  styður  einraitt  getgátu  mína  (III,  306 — 307) 
um,  að  ívar  hafi  verið  son  Vigtúsar  hirðstjóra  Jónssonar  á  Ferju- 
bakka  Erlendssonar  og  dótturson  herra  ívars  Jónssonar  Hólms, 
en  Halla  Jónsdóttir  þá  systir  Vigfúsar  liirðstjóra.  Við  það 
sem  sagt  er  III  306 — 307  raætti  þá  bæta,  að  Vigfúsarnafn- 
ið  er  i  ætt  Erlends  sterka,  þvi  að  Vigfiis  Flosason  í  Kross- 
holti  var  sonarson  Jóns  Erlendssonar  og  gæli  þvi  borið  nafn  Vig- 
fúsar  Jónssonar  hirðstjóra  föðurbróður  sins,  er  andaðist  1370. 
Annars  verður  ekkert  um  þetta  full^Tt  með  óí/g'(//andí  vissu.  ívars 
Vigfússonar  Hólms  er  opt  getið  í  annálum  frá  1352—1371,  að  hann 
andaðist.  (Sjá  ura  hann  II,  257,  III,  306—307  og  bls.  87,  89hérad 
fraraan.).     Sonur  hans  og  Margrétar  Össurardóttur 

ur  en  1362,  þvi  að  annála  greinir  á  um  árið,  hvenær  vig  Árna 
og  Grundarbardagi  hafi  verið  (sbr.  Ártíðaskrár  bls.  163—164). 
Árni  hirðstjóri  hefur  verið  talinn  bróðir  Grundar-Helgu  (II,  153 
— 144),  en  þau  hafa  að  minnsta  kosti  ekki  verið  samfeðra,  þvi 
að  sú  ættfærsla  Jósafats    Jónassonar    raun    rétt,    að    Helga    hafi 


209 

hans  hafi  verið  Skúli  Pórðarson^)  sem  og  svo  meinast  að 
hafi  haldið  téðar  sj'slur  um  1340,  þó  er  það  allt  óvíst. 
Þessi  Skúh  kom  út  1368  með  sýslu,  hygg  eg  hann  hafi 
haft  Árnesþing,  eða  SunnlendingaQórðung  og  veit  eg  ei 
víst,  hvort  hann  á  heldur  að  teljast  með  hirðstjórum  eða 
sýslumönnum,  en  sjsla  kongs  var  þá  sama  sem  hirðstjórn, 
yfir  parti  meiri  eða  minni  af  landinu.  Skúli  fór  utan  á- 
samt  Þorgauti  hirðstjóra  1373.     1377  hvarf  Austfjarðaskip- 


Vigfús  ívarsson  Hólmup 

hirðstjóri  frá  þvi  um  1399—1415,  dó  um  1419  (sbr.  bls.  89  hér  áö- 
ur),  var  mikilsháltar  maöur  og  er  viða  viö  getið.  Hann  var 
kvæntur  norskri  konu  Guðríði  dóttur  Ingimundar  Óþyrmissonar 
af  Rogalandi  í  Xoregi  og  Hólmfriðar  Önundardóttur.  Guðríður 
var  enn  á  lífi  1433  og  gefur  þá  Klausturhóla  i  Grimsnesi  fyrir 
sál  Vigfúsar  manns  sins  og  Erlends  sonar  sins.  Bréfið  gert  í 
Brautarholti  16.  apríl  (Fbrs.  IV,  530—531).  Sjá  meðal  annars  um. 
Vigfús  hirðstjóra  og  börn  hans  I,  161 — 163  og  víðar  hér  í  þessit 
riti,  einnig  Hirðstjóraannál ,  Safn  til  s.  ísl.  II,  635 — 640,  Artíða- 
skrár  J.  P.  bls.  180,  258-259  o.  fl. 


verið  Björnsdóttir  Loptssonar  Hálfdanarsonar  frá  Keldum  Sæ- 
mundssonar  frá  Odda  (II,  488 — 491).  En  hinsvegar  er  naumast 
ástæða  til  að  efast  um,  að  ættfærslan  í  Pórðar  sögu  hreðu  í 
Vatnshyrnu  sé  rétt:  að  Arni  hirðstjóri  hafi  verið  son  Pórðar  Kol- 
beinssonar  Þórðarsonar  kakala  (sbr.  II,  153 — 154).  Dóttir  Arna 
hefur  eflaust  verið  Ingileif  kona  Jóns  Hákonarsonar  í  Viðidals- 
tungu  (I,  153,  449).  Pórður  Kolbeinsson,  sá  er  andast  1331  (Skál- 
holtsannáll)  gæti  verið  faðir  Árna  hirðstjóra,  og  sá  hinn  sami, 
er  1310  vegur  Karlamagnús  Magnússon  að  líkindum  i  hefnd  fyrir 
vig  herra  Kolbeins  Bjarnasonar  (auðkýlings)  árið  áður  (Gott- 
skálksannáll),  en  vera  má  samt,  að  sá  Pórður  sé  sonur  herra 
Kolbeins  og  hafi  þar  heínt  föður  síns.  Þórður  Kolbeinsson  faðir 
Árna  gat  t.  d.  verið  stjúpfaðir  Grundar-Helgu,  og  Jón  Hákonar- 
son  i  Víðidalstungu  dótturmaður  Árna  þannig  orðið  eigandi  að 
hálfri  Grund,  er  hann  seldi  2.  febr.  1398  (Fbrs.  111,623— 624),  sbr. 
II,  153. 

1)  Skúli  var  alls  ekki  bróðir  Árna  Pórðarsonar,  heldur  son 
Pórðar  Flosasonar  og  bróðir  Odds  lögmanns  lepps.  Skúli  mun 
ekki  hafa  haft  sýslu  syðra  heldur  á  Vesturlandi.  Hann  drukkn- 
aði  á  leið  frá  Noregi  út  hingað  ura  1375.  Sjá  frekar  um  hann 
II.  B.  bls.  259—260. 


210 

ið,  þar  á  var  Skúli    Þórðarson,    Jón    Teitsson,    Kolgrímur 
Kárason  og  margir  aðrir.^) 

Björn  Þorleifsson  ríki. 
(Sjá  um  hann  við    Dalasjslu).     Þá    Björn    tók    undir    sig 
Skálholt  eptir  1450,  mun  hann  og  liafa  haldið    Arnesþing, 
eins  eptir  það  hann    tók    hirðstjórn    1457;    þó    hélt    hann 
þar  sína  umboðsmenn,  meðal  hverra  var: 

Erlendur  Brandsson, 
sem  sjá  má  af  dómi  hans: 

Öllum  mönnum,  sem  þetta  bréf  sjá  eður  heyra  send- 
um  vér  Jón  Kolbeinsson,  Sigurður  Jónsson,  Arnór  Stein- 
dórsson,  Jónas  Bjarnason,  Magnús  Þorláksson,  Brynjólfur 
Jónsson,  Jón  Hinriksson,  Ásbjörn  Sigmundsson,  Halldór 
Ciíslason,  Gunnar  Erlendsson,  Gísli  Vigfússon  og  Páll  And- 
résson  kveðju  guðs  og  sína,  kunnugt  gerandi,  að  Anno 
domini  1459,  vorum  við  í  dóm  nefndir  af  Erlendi  Brands- 
syni,  er*þá  hafði  fullt  og  löglegt  umboð  af  Birni  Þorleifs- 
syni  hirðstjóra  fyrir  sunnan  og  austan  á  íslandi,  yfir  sýslu 
í  Árnesi,  til  að  dæma  á  millum  Erlends  Brandssonar  og 
Nikulásar  Jónssonar.  í  fyrstu  kærði  Erlendur  til  Niku- 
lásar,  að  hann  hefði  slegið  hann  þau  högg  með  vopnum 
sínum,  svo  hann  fékk  lemstur   af  hvöriu  höggi  etc.  etc^). 

1)  Það  mun  réttara,  aö  Skúli  hafl  farizt  1375,  eins  og  Gott- 
skálksannáll  telur,  en  áreiðanleg  frétt  um  skiptapann  hefir  ekki 
komið  hingað  til  lands  f^'r  en  1377  (sbr.  II,  260). 

2)  Dómur  pessi  er  prentaður  i  ísl.  Fornbr.s.  V,  187—189 
uppkveðinn  20.  júlí  i  Hraungerði,  en  bréfið  ritað  í  Asi  í  Holtum 
14.  nóv  s.  á.  (1459).  Um  Erlend  pennan  er  fremur  litið  kunnugt, 
en  hann  mun  vera  sá  Erlendur  Brandsson,  er  tekur  við  staðar- 
forráðum  i  Hólum  (Hrepphólum)  í  Hrunamannahreppi  af  Sæ- 
mundi  Jónssyni  1444  (ísl.  Fornbr.s.  IV,  662)  og  2.  júlí  1459  er 
hann  einn  dómsmanna  á  Þingvelli,  er  Björn  Þorleifsson  lét  dæma 
Teit  Gunnlaugsson  slíj'^Idan  að  hylla  Kristján  konung  hinn  1. 
(Fbrs.  V,  185—186).  Hann  var  og  einn  peirra  manna,  er  mest 
hark  gerðu  að  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  á  alpingi  30.  júni 
1481  með  Rafni  lögmanni  Brandssyni  o.  fl.  (Fbrs.  VI,  379—381). 
Síðast  getur  hans  við  kaupsamning  á  Egilsstððum  i  Flóa  11- 
tebrúar  1487  (Fbrs.  VI,  589—590),  og  hefur  hann  pá  hlotið  að 
vera  allhniginn  að  aldri.  Er  hann  par  fyrstur  kaupvotta.  Hann 
virðist  hafa  verið  uppivöðsluraaður. 


211 


Ólafur  Loptsson. 
Faðir:  Loptur  ríki  Guttormsson,  Örnólfssonar  sjá  Vaðla- 

þing. 
Móðir:  Krislín  Oddsdóttir  frilla  Lopts.^) 

Kona:  Guðrún  dóttir  Rafns  lögmanns  Guðmundssonar. 

Börn:  A.  Jón  sj'slumaður  (sjá  síðar). 

B.  Þorgeir  í  Ögri,  átti  Ólöfu  dóttur  sira  Þórar- 
ins  á  Ósi  Sigurðssonar  (sjá  Dalasj'slu),  þ.  b.: 

a.  Guðfinna  kona  Asgeirs  Árnasonar  (sjá 
ísaQarðarsj'slu.  NB.  Aðrar  ættartölubæk- 
ur  nefna  ekki  þessa  Guðfinnu  dóttur  Þor- 
geirs  í  Ögri,  konu  Asgeirs  Arnasonar, 
heldur  Guðnýju  dóttur  eða  sonardóttur 
Hákonar  Gissurarsonar  galla,  sjá  Vaðla- 
þing)^). 

b.  Erlingur,  hans  son: 

aa.  Jón    undir     Skálmarnessmúla^)     átti 
Ingibjörgu  Arnadóttur;  þ.  b.: 
aaa.    Ingibjörg. 
bbb.  Ingunn. 

c.  Halldór  (sjá  Snæfellsness^'slu)^). 

C.  Margrét,    átti    Hvassafells-Bjarna    Ólafsson^) 


1)  Pað  er  nokkuð  efamál,  hvort  Kristin  liefur  veriö  móðir 
Olafs,  sbr.  II,  554  )i.  m. 

2)  Pessi  ættfærsla  er  öU  skökk  hjá  Boga.  Porgeir  hefur 
ekki  verið  sonur  Ólafs  Loptssonar  né  faðir  Guðfinnu  konu  Ás- 
geirs  Árnasonar.  Sjá  rækilegar  um  þetta  hér  áður  I,  158;  II,  478, 
495,  og  vísast  lil  pess. 

3)  Pað  er  vafasamt,  að  Erlingur  faðir  Jóns  hafi  verið  Por- 
geirsson,  sbr.  II,  495  n.  m. 

4)  Ura  Halldór  sýslumann  Þorgeirsson  sjá  III,  16 — 17.  Pað 
errangt,  að  hann  hafi  verið  son  Þorgeirs  Ólafssonar.  Til  viðbót- 
ar  því  sem  sagt  er  um  Halldór  sýslumann  III,  16 — 17,  má  geta  þess 
að  hann  bjó  um  og  eptir  1500  í  Kalmannstungu,  og  gefur  meðal 
annars  Porgerði  dóttur  sinni  alla  jörðina  Jörfa  í  Krossholtssókn. 
Er  það  bréf  gert  i  wKalmannstungu  undir  Jöklura<(  26.  janúar 
1512  (Fbrs.  VIII,  364—365). 

5)  Bjarni  var  Ólason,  Bjarnasonar  og  Þóru  Sturludóttur. 
Kaupmáli  Bjarna  og  Margrétar  var  1461.    Son  þeirra  var  Ólafur, 


212 

1471.     Hann  komst  í  mál  við    Olaf   biskup 

Rögnvaldsson,  um  eða  eptir  1480,   og    hafði 

biskup  loks  af  honum  aleigu  hans  1492,  með 

tilstyrk   hirðstjórans    Ambrosíusar    Illequod, 

var  þó  máli  Margrétar  áður  frá  tekinn.    Rand- 

íður  var  ekki  dóttir    Margrétar    (sjá    Vaðla- 

þing    og    Húnavatnsþing).       [Síra    Eyjólfur 

Jónsson  á  Völlum  segir,  að  son  Ólafs  Lopts- 

sonarhafi  verið  Hvassafells-Bjarni^).     Hann 

átti   Hvassafell,  Þverá  i  FZjjaíirði  og  Þverá  í 

Fnjóskadal  (það  held  eg  vilt)]. 

Ekki  hef  eg  fullvissu,  en  öll  líkindi  eru  til,  að  Ólafur 

hafi  gerzt  um  hríð  umboðsmaður  Björns  ríka  1  Arnessýslu 

fyrir  1460,  en  óvíst  hvað  lengi.     Hann    tjáist  að  hafa  dá- 

ið  1460.-) 


er  fær  kvittunarbréf  frá  Gottskálki  biskupi  21.  sept.  1499  fyrir  að 
hata  grafiö  föður  sinn  i  Miklagarðskirkju  og  móður  sína  i 
Hvassafellskirkju  bæði  i  forboði  (banni)  biskups  (Fbrs.  VII,  438. 
—439). 

1)  Petta  er  vitanlega  gersaralega  rangt. 

2)  Olafs  Loptssonar  er  fjTst  getið  í  bréfi  gerðu  á  Möðru- 
völlum  í  Eyjafirði  8.-9.  sept.  1424  (Fbrs.  lY,  317—319).  Því  næst 
getur  hans  í  12  manna  dómi  útnefndum  á  Porkelshóli  í  Víðidal 
af  Rafni  lögmanni  Guðmundssyni  31.  okt.  1426(Fbrs.  IV,  339— 340). 
Næst  er  hans  getið  við  bréf  í  Saurbæ  i  Eyjafirði  6.  júni  1432 
(Fbrs.  IV,  500 — 501).  Hann  er  við  skiptagerning  á  Möðruvöllum 
eptir  föður  sinn  að  likindum  s.  á.  (1432:  Fbrs.  IV,  519-520).  26. 
janúar  1437  er  hann  fyrstur  kaupvotta  við  jarðasðlu  að  Grenjað- 
arstöðum  (Fbrs.  IV,  564—566).  1449  er  hann  staðarhaldari  á  Helga- 
stöðum,  og  selur  þá  19.  febr.  pað  ár  Asgrimi  Jónssyni  með  sam- 
þykki  Guðrúnar  konu  sinnar  jarðirnar  Tjörn  og  Haíralæk  í  Að- 
aldal  fyrir  Lundarbrekku  i  Bárðardal  (Fbrs.  IV,  756—758).  Hann 
lenti  í  deilu  við  síra  Porkel  Guðbjartsson  i  Laufási  út  af  töku  á 
jörö  sira  Porkels  Lundarbrekku  i  Bárðardal  og  ððru  ráni,  að 
þvi  er  virðist,  og  var  Olafur  bannfærður.  Bréf  um  það  frá  Gott- 
skálki  biskupi  eldra  til  séra  Porkels  um  1450  eða  nálægt  þvi  (Fbrs. 
V,  74 — 75)  og  annað  til  Ólafs  um  sama  (Fbrs.  V,  77 — 78.).  Vita 
menn  ekki  hvernig  þvi  máli  hefur  lokið.  Hetur  kaup  hans  á 
Lundarbrekku  liklega  verið  ógilt,  og  Asgrimur  ekki  haft  leyfi 
til  að  selja.  Er  ekki  óliklegt,  að  Ásgrímur  hafi  verið  náfrændi 
sira  Porkels,   að  þeir  hafi  t.  d.  verið  bræðrasynir.      12.  maí  1457 


213 

Jón  Ólafsson. 

Faðir:  Ólafur  sýslumaður  Loptsson  nýnefndur. 

Móðir:  Guðrún  dóttir  Rafns  lögmanns  Guðmundssonar. 

Kona:  Ingibjörg    dóttir    Eiríks    Snjólfssonar,    eða    þó 

heldur  dóttir    Eiríks    Bjarnasonar,    Sumarliðq- 
sonar  (sjá  Múlaþing)'). 
Barn:  A.  Toríi  s^'slumaður  (sjá  hér  síðar). 

Jón  hefur  fyrst  tekið  ÁrnessS'slu  í  umboði  Björns  ríka 
nálægt  1460;  löngu  áður  var  þó  Jón  giptur.  1457  gaf  Jón 
föður  sinn  Ólaf,  og  móður  sina  Guðrúnu  Rafnsdóttur  kvitt 
um  allan  arf  eptir  þau. 

1465  keypti  hann  Stokkseyri  af  Sigríði  Arnadóttur, 
en  bjó  sjálfur  í  Klofa  á  Landi  og  hafði  Árnessx'slu. 

1471  þá  Krossreiðardómur  fram  fór,  var  hann  þar 
enn  sýslumaður,  og  fram  til  1480  meina  eg  hann  hafi 
haldið  þessa  sýslu. 

Jón  var  auðugur  og  talinn  með  höfðingjum  í  sinni 
tið,  þótti  stórlengur  og  fégjarn.  Hann  var  orðinn  sý^slu- 
maður  1466,  þegar  Oddur  lögmaður  Ásmundsson  tók  eið 
aí  Sigríði  Árnadóltur,  að  hún  hefði  fengið  Jóni  sj'slumanni 
Ólafssyni  háifa  jörðina  Klofa,  sem  sonur  hennar  Árni  Sæ- 


virðist  Ólafur  vera  á  Vidimýri  í  Skagafirði,  og  gefur  Jón  sonur 
hans  þar  foreldra  sína  kvitta  fyrir  föður-  og  móðurarfi  sinum. 
Er  bréf  um  pað  gert  í  Reykjahlíð  29.  ágúst  s.  á.  (Fbrs.  V,  155 — 
156),  og  er  Jón  par  staddur  pá,  Virðist  Ólafur  hafa  búið  þar 
lengstura.  Hann  hefur  dáið  um  1458,  því  aö  Margrét  Ólafsdóttir 
sj'stir  Jóns  gefur  hann  kvittan  um  allan  föðurart  sinn,  og  eru 
þau  þá  bæði  stödd  í  Reykjahlíð,  en  kvittunarbréfið  gert  í  Skarði 
á  Landi  24.  nóvember  1459.  Engar  líkur  eru  til  þess,  aö  ólafur 
hafi  haft  nokkurt  sýslu-umboð  syðra  fyrir  Björn  Porleifsson,  og 
það  má  telja  víst,  að  svo  hefur  ekki  verið.  Petta  er  að  eins  á- 
gizkun  ein  hjá  Boga. 

1)  Petta  er  allt  skakkt.  Ingibjörg  kona  Jóns  sýslumanns 
var  dóttir  Eiríks  í  Skarði  á  Landi  (á  lífi  1438)  Krákssonar  hins 
gamla  i  Skarði,  sem  enn  er  á  lífi  1423,  Jónssonar,  og  hyggur  dr, 
Jón  Þorkelsson  yngri  (Ártiðaskrár  bls.  228)  að  hann  hafi  verið 
kominn  af  Skógamönnum.  En  misritun  eða  misminni  er  það 
hiá  honum,  að  Guörún  dóttir  Eiríks  Krákssonar  hafi  átt  Ólaf 
í^optsson. 


214 

mundsson  hefði  deilt  til;    var    þar    um    þingað    á    Stærri- 
vöUumi). 


Faðir: 
Móðir : 
Kona: 


Börn : 


Torfi  Jónsson. 

Jón  sýslumaður  nSnefndur  Ólafsson. 

Ingibjörg  dóttir  Eiriks  í  Ási^)  Snjólfssonar. 

Helga  dóttir    Guðna    s^slumanns    í    Ögri    og    á 

Kirkjubóli  í  Langadal    (sjá    Dalasj'slu).     Helga 

lifði  15443). 

A.  Þorsteinn  í  Hjörsey  (hverja  hann  erfði  eptir 
móður  sína,  því  Hjörsey  var  Helgu  heiman- 
mundur  ásamt  öðru),  Þorsteinn  hafði  um 
hríð  Mýras^slu^),  átti  Þorgerði  dóttur 
Sturlu  Magnússonar,  systur  Jóns  föður  Elín- 
ar  fyrri  konu  Magnúsar  sjslumanns  frá  Sval- 
barði  (sjá  Barðaslrandarsýslu);  börn: 
a.  Ingibjörg  dó  1606,  átti  Þormóð  í  Bræðra- 
tungu  Asmundsson,  Lýtingssonar  (sjá 
síðar);  böm: 


1)  Fbrs.  V,  463—464.  Jón  mun  fæddur  um  1420—1425  og 
kemur  fyrst  við  bréfáHólum  4.  sept.  1449(Fbrs.  V,  27— 28).  Vorid 
1457  er  hann  kvæntur  og  kominn  suður  að  Kloía  á  Landi,  hefur 
liklega  kvænzt  skömmu  eptir  1450.  1467  er  hann  ráösmaður  i 
Skálholti  og  gefa  pau  hjón  pá  jöröina  Sandlæk  í  E\'strilirepp 
fjTÍr  sálu  Eiriks  lieitins  sonar  síns.  Brét  um  pað  gert  i  Skál- 
hoHi8.janúar(1467)  Fbrs.  V,  470 — 471.  í  Krossreiðardóm  Erlends 
sýslumanns  Erlendssonar  í  Lambej'  9. — 10.  september  1471  (Fbrs. 
V,  636 — 642)  er  Jón  bóndi  Ólafsson  kallaður  sýslumaður  í  Árnes- 
pingi,  en  dómar  hans  par  eru  nú  ekki  kunnir.  Eptir  1471  er 
Jóns  sýslumanns  ekki  getið  i  bréfum,  pvi  að  hann  mun  alls  ekki 
vera  sá  Jón  Ólafsson,  sem  er  einn  dómsmanna  á  Hhðarenda  25. 
janúar  1472  (Fbrs.  V,  655),  pví  að  pá  mundi  hann  talinn  fyrstur, 
en  ekki  meðal  hinna  síðustu.  Það  er  pvi  naumast  rétt  hjá  Boga, 
að  liann  hafi  verið  sýslumaður  frara  undir  1480,  pótt  ekkert  verði 
sagt  um  pað  með  vissu,  hvenær  hann  hafi  dáið. 

2)  Á  að  vera:   Eiríks  Krákssonar,  sjá  hér  á  undan. 

3)  Helga  dó  í  Klofa,  áttræð  að  aldri,  segir  í  ættatölubók  Lbs. 
199  4í£.    Hún  mun  pvi  vera  fædd  á  árunum  1465 — 1470. 


4)    Sbr.  IH,  325. 


215 


aa.    Síra  Asmundur  í    Hvammi    í    Norð- 

urárdal, 
bb.  Síra  Jón  á  Breiðabólsstað  og  Helga- 

felli. 
cc.    Síra  Gísli  dó  í  bólu  1606. 
dd.  Einar. 
ee.    Kristín. 
ÍT.     Katrín. 
gg.    Þorgerður. 
hh.  Jón,  laungetinn,  prestur. 

b.  Guðrún  seinni  kona  Halls  sj'slumanns  í 
Hjörsey,  Ólafssonar  prests  (sjá  Mýra- 
sS'slu);  börn : 

aa.    Sesselja. 
bb.   Þórdís. 
cc.    Sigríður^). 

c.  Arndís  Þorsteinsdóttir  átti  Ögmund  Halls- 
son^);  börn: 

aa.    Torfi  á  Leirá. 

bb.   Sturla. 

cc.    Sigurður  í  Bjarnarhöfn. 

dd.   Hallur  lögréttumaður  á  Hrísum. 

ee.    Oddur. 

ff.     Þorgerður. 

gg.    Ingibjörg. 

hh.  Snorri^). 

d.  Þóra  Þorsteinsdóttir  fyrri  kona  Jóns  á 
Svarfhóli  Ólafssonar*),  ei  lifðu  börn 
þeirra. 

e.  Sigríður  Þorsteinsdóttir  átti  Ólaf  í  Fagra- 
dal,  son  síra  Ólafs  Guðmundssonar  í 
Hjarðarholti ;  börn :  ^) 


1)  Sjá  um  pessi  börn  nánar;    III,  334—336. 

2)  Ógmundur   var    sonur    Halls    sýslumanns    Ólafssonar    i 
Hjörtsey  og  f.  k.  hans  Sesselju  Guömundsdóttur  (III,  326—334). 

3)  Um  börn  þeirra  sjá  nánar  III,  333—334. 

4)  Sbr.  II,  329. 

5)  Sbr.  II,  343—34-1. 


216 

aa.    Torfi. 

bb.  Þorsteinn. 

cc.    Þorsteinn  yngri. 

dd.  Björn. 

ee.    Halldóra. 

ff.     Guðlaug. 

gg.    Ingiríður. 
f.    Sigríður    önnur    Þorsteinsdóttir,    átti    fyr 

Jón    son    Erlends     lögmanns     Þorvarðs- 

sonar,    síðar    Ara    Ormsson    Guðniunds- 

sonar,  Andréssonar,  barnlaus    með    báð- 

um^). 
B.  Eiríkur  Torfason  sj'slumaður  1528,  átti  Ingi- 
gerði  Tómasdóttur^);  börn: 
a.   Guðni  í  Klofa,  átti  Oddbjörgu  dóttur  síra 

Jóns  ráðsmanns  í  Skáiholti  1550,  Bjarna- 

sonar  á  Breiðabólsstað  eystra^);  börn: 

aa.    Eiríkur  í  iMiðey*). 

bb.  Páll^). 


1)  Sigriður  átti  eitt  barn  rnilli  manna,  það  dó  ungt.  Með 
Ara  siðari  raanni  sinum  átti  hún  4  börn,  en  þau  komust  ekki  á 
legg.  Ari  átti  hálft  Svignaskarð,  en  Sigríður  1  hundrað  hundraða 
1  jörðum.    Fé  þeirra  eyddist. 

2)  Eirikur  bjó  i  Klofa,  átti  þar  að  auki  Hellur,  Eskiholt  og 
Skarð.    Ingigerður  kona  hans  var  ættuð  úr  Landej'jum, 

3)  Móðir  Oddbjargar  var  Sigriður  BjarnadóttirPorieifssonar 
og  hafði  hún  áður  átt  Kolbein  á  Kotferju  Einarsson  Sigurðs- 
sonar  og  skilið  við  hann.  Hún  var  systir  sammæðra  Höllu 
Halldórsdóttur,  móður  Sveins  prófasts  Símonarsonar  i  Holti. 

4)  Eiríkur  bjó  i  Miðfelli  í  Ytrihrepp.  Svo  segir  í  ætta- 
tölubókinni  Lbs.  199  4}^.  Hann  átti  Kristinu  Gisladóttur  sýslu- 
manns  Sveinssonar.  Hann  og  Sigurður  bróðir  hans  seldu  Há- 
koni  Árnasjni  Klofa.    Börn  hans  og  Kristinar 

a.  GisH. 

b.  Guðni. 

c.  Halldór. 

d.  Erlendur. 

e.  Póra. 

5)  Páll  átti  Höllu  Sæmundsdóttur  Eyjólfssonar  og  Margrétar 
Gísladóttur.    Sæmundur  var  bróðir  Guðmundar  á  Hofi,  þ.  b.: 

a.  Jón. 


217 

cc.    Sigríður^). 

b.  Oddbjörg. 

c.  Guðrún. 

d.  Kristín    átti  Svein  Arnbjarnarson. 

1)    Sigríður  átti  Jón  Porleifsson  Asmundssonar  og   Kristínar 
Vigfúsdóttur,  þ.  b.: 

a.  Vigfús. 

b.  Pórarinn. 

c.  Kristin. 

Enn  voru  börn  Guðna  Eiríkssonar  í  Klofa  og  Oddbjargar: 

dd.  Sigurður  átti  Puriði  Eirílcsdóttur  frá  Keld- 
um  Björnssonar  og  Pórunnar  Snæbjarnar- 
dóttur  þ.  b.  1,  þar  á  meðal  Örnólfur. 
ee.   Jón  varð  manni  að  skaða  og  þvi  gerður  út- 
lægur,  var  siðar  lengi  i  Noregi.    Laundótt- 
ir  hans  Manga  (Margrét)   giptist    Jóni   Er- 
lendssyni  í    Helgafellssveit,  þ.   b.:  Halldór, 
Gisli,  Guðrún,  Engilráð. 
íT.    Helga  átti  Einar  Oddleifsson  Brynjólfsson- 
ar  og  Matthildar  Einarsdóttur,  þ.  b.: 
aa)   Guðni. 
bb;  Einar. 
cc)   Málfríður. 
dd)  Sigríður,   s.   m.    hennar   Jón   Jónsson 

norðlenzkur  þ.  b.  Einar. 
gg.  Porbjörg  átti   Olaf  Arnþórsson   á    Miðnesi 
bróður  séra  Eyjólfs  í  Görðum  á  Akranesi, 
þ.  b.: 

aa)  Guðni. 
bb)  Sveinn. 
cc)   Póra. 
dd)  Sigriður. 
ee)   Oddbjörg. 
ÍT)    Puríður. 
gg)   Kolflnna. 
hh.  Ingigeröur   átti   séra   Nikulás   i    Hítarnesi 
Narfason  prests  Nikulássonar  og  Bóthildar 
Nikulásdóttur,  þ.  b.: 
aa)  Jón  prestur    i   Hitarnesi,   drukknaði  í 

fiskiróðri  úr  Hitarnesshólmi  með  Finni 

bróður  sínum  vorið   1640,   voru   tveir 

einir  á  bát. 
bb)  Finnur  drukknaði   tvitugur   með   síra 

Jóni  bróður  sínum. 
cc)  Oddbjörg  (líkl.  réttara   en    Oddfríður) 

15 


218 

b.  Jóii  í  Skarði  á  Landi^);  börn: 


átti  Guðmund  Ólafsson  prests  á  Kvenna- 

brekku    Brandssonar,    þ.    b.    Nikulás 

prestur  i  Flatey  o.  tl.  sbr.  II,  282. 
dd)  Bóthildur  átti  Finn   Jónsson   prests    á 

Melum  Finnssonar  ogbörn  sbr.  II,  354. 
ii.    Valgeröur  átti  Pétur  Narfason  á  Miðhrauni, 
bróður   séra    Nikulásar,   er   átti    Ingigeröi 
systur  hennar,  þ.  b.: 
aa)   Guðni  dó  fulltíða,  bl, 
bb)  Nikulás     átti    Guðriði    Pálsdóttur    frá 

Hauguni, 
cc)   Narfi  átti  Ragnhildi  .lónsdóttur. 
dd)  Jón  á  Miðhrauni,  tvíkvæntur. 
ee)   Bóthildur. 

íT)    Gisli  á  Gerðubergi  i  Eyjahrepp. 
kk.  Valgerður   önnur   átti    Porstein    Narfason 
skipasmið,  bróður  séra  Nikulásar  og   Pét- 
urs,  þ.  b.: 
aa)   Jófríður. 
bb)  Kristin    átti    Jón    eldra    son    Marteins 

Arasonar  og  Vigdisar    Torfadóttur   og 

eru  þaðan  ættir. 
cc)  Oddbjörg. 
dd)  Guðrún. 

1)  Jón  i  Skarði  átti  Guðrúnu  Brynjólfsdóttur  prests  i  Odda 
Halldórssonar  i  Tungufelli  Brynjólfssonar.  Hún  dó  við  græðslu 
1594,  þ.  b.: 

a.   Brynjólfur  i  Skarði  álti  fyr  Valgerði  Gisladóttur  sýslumanns 
í  Miðfelli  Sveinssonar,  þ.  b.: 

aa.   Gisli  lögréttumaður  i  Ölvaðsholli  átti   Vigdisi    Sæmunds- 

dóttur  Ej'jólfssonar,  bróðurdótlur  Guðmundar  á  Hofi,  þ.  b.: 

aaa.    Sveinn    á   .\rmóti   i    Flóa    fyrri     maður     Hallfriðar 

Snorradóttur  frá  Hæringsstöðum  Jónssonar,   þeirra 

son    Runólfur    lögréttumaður    á  Stafnesi  föðurfaðir 

Guðna  sýslumanns  Sigurðssonar    í    Kirkjuvogi,  sbr. 

hér  áður  bls.  135,  158 — 165.     Er  frá    Runólfi  Sveins- 

syni  kominn  mikill  ættbálkur  (Sandgerðisætt). 

bbb.  Jón  á  Hæringsstöðum  átti  Helgu  ()rnólfsdóttur,  ekkju 

Snorra    Jónssonar    á    Hæringsstööum    og  mun  son 

þeirra  hafa  verið  Örnólfur  á  Pórustöðum    í    Ölfusi, 

en  s.  k.  börn  Jóns  hafa  verið : 

a)  Helga  átti  Pórólf  Guðmundsson  lögréttumann 
i  Vorsabæ  í  Flóa  og  mörg  börn,  sem  fjðlmennar 
ættir  eru  frá  komnar. 


219 

aa.    Erlendur^). 

b)  Bóthildur  átti  Gunnlaug  á  Þúfu  i  Olfusi  Andrés- 
son  lögréttumanns  á  Kröggólfsstööum  Finnboga- 
sonar,  p.  b.: 

aa)  Halldór  1  Sogni  í  Ölfusi  átti  Sigriði  Póröar- 
dóttur  ráösmanns  í  Háfi  Póröarsonar  (sbr. 
ni,  149—150). 
bb)  Anna,  átti  fyr  Eirik  Brynjólfsson  á  Púfu  og 
börn  (sjá  hér  síðar)  en  siðar  Odd  á  I'úfu 
Porsteinsson  frá  Núpum  Jónssonar,  Eysteins- 
sonar,  peirra  son: 

X  Björn  á  Púfu  átti   Guðrúnu   Ej'jólfsdóttur 
frá    Kröggólfsstöðum    Jónssonar,   bróður- 
dóttur  séra  Engilberts  í  Saurbæ  og  mörg 
bðrn.     Eitt  barna  peirra  var  Oddur  á  Púfu, 
er  átti  Jórunni  Magnúsdóttur,  systur  Gisla 
skólakennara  og  mörg  börn.     Er   sá   ætt- 
leggur  fjölmennur. 
cc)   Margrét  var  s.  k.  Narfa  Einarssonar  i  Efsta- 
dal  (sbr.  bls.  4 — 6  n.  ra.  hér  að  traman;  peirra 
aíkomendur  par  taldir).     S.  m.  Margrétar  Jón 
í  Eístadal  Jónsson  frá  Látalæti  á  Landi  Jóns- 
sonar  og  Guðriðar  Gisladóttur,   systur   Ólaís 
biskups.      Hann  bjó  siðast   í   Ondverðarnesi, 
pau  bl. 
dd)  Sigriður  átti  Grim  Hálfdanarson   á    Kotferju 
og  börn  (sjá  hér  síðar). 
S.  k.  Brynjóifs  Jónssonar  Valgerður  Ásmundsdóttir   Porleifs- 
sonar  lögmanns  Pálssonar,  p.  b.: 

bb.  Asmundur  á  Minnivöllum  átti  Katrinu  Gísladóttur,  systur 
Bárðar  i  Vatnsdal,  p.  b.: 

aaa.    Jón  á  Reykjum  í  Ölfusi  átti  Sigriöi  laundóttur  Hálf- 
danar  prests  Rafnssonar  á  Undirfelli,  p.  b.: 
X  Hálfdan  á  Reykjum  faðir  Einars  prófasts  á  Kirkju- 

bæjarklaustri  föður  Hálfdanar  skólameistara. 
X  Brj'njólfur  lögréttumaður  á  Hrauni  i  Ölfusi.  Hans 
son  Eirikur  á  Púfu  átti  Önnu  Gunnlaugsdóttur 
Andréssonar,  p.  d.:  Steinunn  átti  fyr  Gisla  Sig- 
urðsson  frá  Asgarði  Asmundssonar,  bróður  séra 
Jóns  á  Rafnseyri,  peirra  son  Gísli  á  ViIIingavatni, 
en  síðar  Magnús  á  Núpum  Pórðarson  Magnús- 
sonar  á  Selfossi  Magnússonar,  p.  b.:  Pórður  á 
Núpum    faðir   Porgeirs    s.    st.,    Guölaug,   er   átti 


1)    Erlendur  er  venjulegast  ekki  talinn  meðal   barna   Jóns    í 
Skarði. 

15* 


220 

bb.  Þuríður^)  etc. 

Sæmund  Steindórsson    frá    Auösholti    Sæmunds- 
sonar   og    Bóttiildur,   er  átti  Eyvind  á  Syðri-Brú 
Hjörtsson  frá  Hvammi  i  Ölfusi  Jónssonar,  þeirra 
synir  Hjörtur  hreppstjóri  i  Austurhlið  og    Björn 
á   Vatnshorni    i    Skorradal.      Dóttir   Brynjólfs    á 
Hrauni,  Sigríður,    átti    Sæmund    Gissursson   Iðg- 
réttumann  á  Ölfusvatni  og  fjölda  barna. 
X  Gisli    á    Kröggólfsstöðum    átti    íunni    Jónsdóttur 
frá  Hróarsholti  Loptssonar,  þ.  b.: 
XX  Sæmundur  i  Porlákshöfn  átti    Halldóru    III- 
hugadóttur   lögrcttumanns    i  Xesi   i    Höfða- 
hverfi  Jónssonar  og  börn. 
XX  Jón  á  Hrauni  í  Ölfusi    átti   Porbjörgu    Ras- 

musdóttur  og  börn. 
XX  Loptur  í  Riftúni  átti   Geirlaugu   Jónsdóttur. 
Eitt  barna  þeirra  var: 

a)   Guörún,   er    átti   Arnodd     Hafliðasoa    á 

Ragnheiðarstöðum  i  Flóa,  þ.  b.:    Loptur 

í   Rauðárhól,   Anna,    íunn    og    Svanhild- 

ur,  er  átti  Geirmund  Jónsson  i  Götu. 

XX  Helga  átti  Bergstein  lögréttumann    á  Arnar- 

hóli  í  Reykjavík  Tómasson  s.  st.  Bergsteins- 

sonar,  voru  bl.     [Helga  mun  hafa  verið  s.  k. 

hans,  en  dóttir  hans    með    f.  k.   Kristin,    er 

átti    Gísla    Jónsson    á  Mógilsá,    þeirra    son 

dr.  Jón  (Mógils)  læknir  i  Xoregi  (t  1804)]. 

X  Guðrún   átti    Þorstein    i    Porlákshöfn  Jónsson    á 

Hjalla    Jónssonar   á   GuIIberastöðum    Teitssonar 

prests  á  Lundi  Péturssonar  og  börn,  sjá  HI,  394. 

bbb.  Gísli  lögréttumaður  i  Úthlið    i    Biskupstungum    átti 

Oddrúnu   Jónsdóttur    prests    i    Miðdal    Gislasonar. 

Son  þeirra: 

X  t*órður    lögréttumaður    í    Úthlíð,    átti     Porgerði 
Pórðardóttur  og  mörg   börn,   sem    allíjölmennar 
ættir  eru  frá  komnar. 
ccc.    Sæmundur  i  Sumarliðabæ  átti  Ingibjörgu  Erasmus- 
dóttur  prests  á  Skúmsstöðum  Snorrasonar,  þ.  b.: 
X  Gísli  i  Sumarliðabæ  átti    F*óru    Pórisdóttur.     Af- 
komendur  þeirra  eru  taldir  Hí,  442 — 446. 
ddd.  Þorsteinn  átti  Margréti  Gunnarsdóttur   frá  Hvammi 
á  Landi  Jónssonar;  þ.  b.  munu  hafa  verið: 


1)  Puríður  átti  Ólaf  prest  á  Helgafelli  Einarsson  frá  Hvann- 
eyri  Eirikssonar  og  börn :  Jóna  tvo,  Egil,  Guðrúnu,  Valgerði, 
Steinunni,  Porgerði,  sem  talin  eru  HI,  334. 


221 

c.    Ingibjörg,  átti  Pétur  Þorleifsson   prófasts, 
og  börn,^) 
C.  Bjarni,  átti  Ingibjörgu  dóttur  Sigurðar  sýslu- 


X  Ásmundur  lögréttumaður  i  Laugardalshólum    sá 
er  i  málunum  átti  við  séra  Ólaf  Jónsson  í  Miðdal, 
átti  Guðnýju  Jónsdóttur  og  eru  frá  peim  komnar 
allmililar  ættir. 
X  Porgerður  átti  Arnþór    Brynjólfsson    í    Ostvatns- 
liolti  og  börn,  þar  ámeðal:     Porsteinn  á  Vilíings- 
læk  (bls.  129  hér   að    framan),  Jón    á    MinnivöU- 
um  á  Landi,  Auðunn  faðir  Halldórs  á  Leirubakka 
og   Arnþórs    á    Minnivöllum,   Anna   kona    Eiriks 
Bjarnasonar  i  Kviarholti  o.  fl. 
X  Olafur  á  Víkingslæk  mun  og  hafa  verið  son  Por- 
steins   Ásmundssonar.     Son    hans    var   Olaíur  á 
Hellum  á  Landi  faöir  Sæmundar  á  Hellum  föð- 
ur  Guðbrands  á  Lækjarbotnum. 
eee.    Valgerður  átti  Eirik  son  Jóns  prests   í  Fellsmúla  (t 
1682)  Jónssonar. 
cc.   Guðrún  átti  Alf  lögréttumann  áReykjum  í  Ölfusi  Gíslason 
prests  i  Arnarbæli  Teitssonar.   Synir  þeirra :  Gisli  og  Björn, 
er  átti  Arneiði  Björnsdóttur  frá  Skildinganesi  Tómassonar. 
dd.  Helga  átti  Kolbein   launson   Guðmundar   Eyjólfssonar    á 
Hofi  og  mörg  börn,  en  ættir  verða   ekki   raeð   vissu   frá 
þeim  taldar. 
ec.   Eyvindur. 
ff.    Guðrún  önnur. 
gg.  Jón. 
hh.  Valgerður. 


1)    Pétur  var  son  Porleifs  prests  Eiríkssonar  á  Breiðabólsstað 
bróður  Sæmundar  í  Ási.     Hann  bjó  á  Sólheimum  í  Mýrdal. 
Börn  hans  og  Ingibjargar: 

a.  Ólafur  ætlaði  að  kvongast  Herdísi  Ásgeirsdóttur  prests  á 
Lundi  Hákonarsonar  en  tók  banasóít  sina,  er  hann  ætlaði  að 
riða  til  brúðkaupsins,  og  andaðist  sama  daginn,  sem  brúð- 
kaupið  hafði  verið  ákveðið. 

b.  Sigurður  lögréttumaður. 

c.  Emerentiana  átti  Einar  Porláksson  á  Sólheimum,  þ.  b.r  Katrín. 

d.  Ingibjðrg  átti  Jón  Vigfússon  á  Hrútafelli,  þ.  b.:   Ingigerður. 
c.   Katrin,   átti   fyr    Helga    Steinsson  í   Mýrdal,  en  síðar  Erlend 

prest  (i  Miðdal)  Jónsson  prests  á  Pingvöllum,  þ.  d.:  Emerenti- 
ana,   ólst    upp   hjá  séra  Eiriki  Stefánssyni  á  Snæfoksstöðum. 


222 

manns  Finnbogasonar  (sjá  þeirra  afkomend- 
ur  við  Hegranesþing^). 

D.  Sesselja  Torfadóttir  átti  Þorstein  s\'slumann 
Finnbogason  (sjá  Þingeyiarþing)'-). 

E.  Kristín  Torfadótlir,  átti    Þorleif   son    Einars 
á  Hofstöðum ;  börn  :  ^) 

a.    Ormur  á  Knerri,  átti  Ólöfu    Eiríksdóttur 
þau  barnlaus.     Launbörn  Orms: 
aa.    Illhugi. 

bb.  Ragnhildur;  af  þeim  eru  ættir. 
(Nokkrar    ættir    telja    enn    börn    Þorleifs 
og  Kristínar:  Arna  prest  og  Sigurð,    geta 
þó  ei  þeirra  afkvæmis;  held  eg  það  sé  vilt). 

F.  Guðný    Torfadóttir    átti    Erlend    Jónsson,*) 
börn  : 

a.    Torfi  á  Stóruvöllum  á  Landi;  börn: 
aa.    Erlendur. 


1)  I,  319.  Til  viðauka  viö  það,  sem  þar  er  sagt,  skal  þess 
getið,  að  börn  Þórunnar  Bjarnadóltur  Toríasonar  og  Porgríms 
lögréttumanns  Oddssonar  vorn  : 

a.  Bjarni  í  Haga  álti  Hðllu  Jónsdóttur,  þ.  b.: 

aa.   Jón  á  Stokkseyri  átti  Kristínu  Kolbeinsdóttur  Guðmunds- 

sonar  og  Helgu  Brynjólfsdóttur  frá  Skarði  Jónssonar. 
bb.  Hannes. 
cc.  Porgerður.    Launson  Bjarna  Þorsteinn. 

b.  Arnbjörn  átti  Kristínu  Eiríksdóttur  frá  Keldum    Björnssonar 
þ.  b.: 

aa.   Sveinn  átti    Kristínu    Pálsdóttur  Guönasonar   (sjá    hér    á 

undan). 
bb.  Þorbjörg  átti  Ketil  Steinsson. 

c.  Sesselja  átti  Magnús  i  Bjólu  Arnason  frá   Vetleifsliolti  og  var 
f.  k.  hans,  þau  bl. 

d.  Una  var  s.  k.  Guðmundar  Magnússonar  i  Velleifsholti  (sjá  hér 
siðar). 

2)  Um  afkomendur  þeirra  sjá  I.  B.  bls.  54—65. 

3j     Sjá  um  Porleif  sýslumann  Einarsson  III,  22 — 23. 

4)  Erlendur  bjó  á  StóruvöIIum.  Hann  var  norðlenzkur  aö 
ætt  og  föðurbróðir  Jóns  Asgrimssonar  í  Fjalli,  er  átti  Eydisi 
Helgadóttur,  móðursystur  Odds  biskups.  Erlendur  og  Asgrimur 
hafa  verið  synir  Jóns  sýslumanns  í  Vaðlaþingi  Asgrimssonar  Por- 
kelssonar  prests  Guðbjartssonar  (sbr.  I,  178). 


223 

bb.  Brynjólfur^.) 
b.   Guðrún  átti  Magnús  undir  Núpi  í  Eystri- 
hreppr)  börn: 
aa.    Erlendur^). 


1)  Enn  voru  börn  Torfa  Erlendssonar: 

cc.   Halla  átti  Egil  Ólafsson. 
dd.  Kristin. 

2)  Magnús  var  merkur  bóndl.  Var  liann  einn  þeirra,  er 
niótmælti  einna  liarðlegast  aftöku  Jóns  biskups  Arasonar  i  Skál- 
holti  1550  (Bisks.  II,  352).  Faöir  hans  var  Jón  Magnússon,  er 
áður  bjó  á  Núpi  um  og  eptir  1500,  sá  hinn  sami,  sem  Jón  Egils- 
son  segir  um  í  Biskupaannálum  (Safn  til  s.  ísl.  I,  45)  að  wsóttur 
hafi  verið  til  allra  mála  og  haldinn  hinn  visasti«.  Hafði  hann  á 
hendi  reikninga  Skálholtskirkju  hjá  Stefáni  biskupi.  Framætt 
hans  er  ekki  með  öllu  viss,  en  likur  eru  fyrir,  að  hann  hafi  ver- 
ið  sonur  Magnúsar  á  Krossi,  er  veginn  var  i  Krossreið  1471,  en 
sá  Magnús  ætla  menn  að  hafi  verið  kominn  af  Hagamönnum,  son 
Jóns  Narfasonar  Péturssonar  Pórðarsonar  i  Haga  Gislasonar  i  Haga 
(f  1370)  Filippussonar  Loptssonar  Gíslasonar  af  Rauðasandi  Markús- 
sonar,  er  kominn  hefur  verið  i  beinan  karllegg  af  Miðfjarðar-Skeggja. 
Hér  er  ekki  rúm  til  að  rökstj'ðja  þessa  ættfærslu  frekar.  Að  eins 
skal  þess  getið,  að  Magnús  Jónsson  á  Krossi  kaupir  jörðina 
Núp  í  Eystrihrepp  ásamt  Krossi  i  Landeyjum  af  Ólöfu  Lopts- 
dóttur  og  Porleifi  Björnssyni  3.  júlí  1471  (Fbrs.  V,  620—622), 
skömmu  áður  en  Krossreið  varð.  En  jörðin  Núpur  var  siðan 
lengi  óðalseign  og  ábúðarjörð  afkomenda  Jóns  Magnússonar  hins 
eldra,  er  fyrstur  bjó  þar  sinna  kj'nsmanna.  F*að  er  þvi  ekki 
ósennilegt,  að  hann  hafi  einmitt  verið  sonur  Magnúsar  Jónsson- 
ar  á  Krossi,  en  vitanlega  er  það  þó  getgáta  en  ekki  vissa.  Annar 
son  Jóns  Magnússonar  (eldra)  á  Núpi  og  bróðir  Magnúsar  var 
Guðmundur  prestur  i  Hrepphólum  (1538)  faðir  Guðlaugar  f.  k. 
Gisla  Sveinssonar  i  Miðfelli  (sjá  hér  siðar).  Bróðir  Guðlaugar 
Jón.  Hans  börn:  Guðmundur,  Árbjartur  faðir  Odds,  Ingunn  átti 
Hallvarð  Halldórsson,  Guðný  og  Ástríður  átti  Jón  Sigmundsson. 
Guðrún  Erlendsdóttir  var  f.  k.  Magnúsar  Jónssonar  á  Núpi  en 
hin  siðari  kona  hans  var  Jarþrúður  Bjarnadóttir  frá  Fellsenda 
Sumarliðasonar,  er  siöar  átti  Hinrik  Gerken  og  siðast  Nikulás 
sýslumann  Björnsson  á  Seljalandi.  Er  barna  þeirra  Magnúsar  og 
Jarþrúðar  getið  II,  292—294  m.  fl.  um  það  efni.  Skal  því  aö  eins 
viö  bætt,  að  s.  k.  Guðmundar  í  Vetleifsholti  og  Háfi  sonar  Magn- 
úsar  og  Jarþrúðar  var  Una  Þorgrimsdóttir  lögréttumanns  Odds- 
sonar  og  Pórunnar  Bjarnadóttur  Torfasonar  (sjá  hér  áður). 

3)  P.  e.  Erlendur  sýslumaður  faðir  Torfa  sýslumanns  (sjá 
hér  siðar  og  Múlaþing). 


224 

bb.  Jón.i) 

1)    Jón  bjó  á  Núpi  eptir  föður  sinn  (Jón   yngri    Magnússon) 
átti  Guðrúnu  Jónsdóttur;  þ.  b.: 

a,  Torfi  lögréttumaður  i  Hlíð  i  Eystrihrepp,  keypti  hana  fyrir 
hálfan  Núp;  dó  4.  júní  1646,  56  ára,  var  prikvæntur.  Börn  hans: 
aa.   Jón  i  Hlíð. 

bb.  Gísli  i  Hlið;  s.  k.  hans  Pórdis  Porvaldsdóttir  Rafnssonar 
prests  i  Saurbæ  á  Hvalfjarðarströnd  Porvaldssonar;  þ.  b.: 
aaa.    Jón  prestur  i  Villingaholti,  dó   i   iúni    1757,   81    árs, 
átti  Kristínu  (-[  21.   ágúst   1740)   Ásmundsdóttur   frá 
Tungufelli    (f  1674)    Guðnasonar   lögrétturaanns    s. 
st.  Jónssonar;  þ.  b.  raörg,  þar    á   meðal   Asraundur 
á  Hurðarbaki  i  Flóa,  Ólafur,  Guðni,  Guðlaug,  er  átti 
sira  Jón  Guðraundsson  i  Reykjadal  og  Gisli  á  Mýr- 
um  i  Flóa  faðir   Finns    stúdents    og   Jóns    Snesteds 
stúdents,  er  andaðist  í  Kaupmannahöln  1780. 
bbb.  Stefán  i  Hlið.    Hans    son    Gísli    i    Hlið   (t   1759),  er 
átti  Rannveigu  Jónsdóttur   og   mörg   börn:    Steíán, 
Jón,  Sigriði,  Guðlaugu,  Torfa,  Ingibjörgu,  Randiði. 
ccc.    Torfi  á  Sandlæk. 

ddd.  Randiður(?)  átti  Ej'jólf  Jónsson  á  Ásólfsstöðum. 
cc.   Guðný  átti  Magnús  Arnórsson  á  Kotferju;  þ.  b. : 

aaa.    Torfi  i  Salthól  á  Eyrarbakka  átti  Vilborgu  Sighvats- 
dóttur;  þ.  b.:  Magnús  átti  Guðrúnu  Grimsdóttur. 
dd.  Jón  annar  drukknaði  i  Laxá. 
ee.   íT.  gg.  Guðrúnar  þrjár.     hh.  Porlákur. 

b.  Jón  lögréttumaður  á  Grafarbakka  átti  fyr  Guðrúnu  Gunnlaugs- 
dóttur  prests  i  Hruna  Jónssonar;  þ.  b.: 

aa.   Rafn  átti  Úlfhildi  Porbjarnardóttur. 

bb.  Jón  ólst  upp  hjá  sira  Engilbert  Nikulássyni    á    PingvöII- 
um.     Dóttir  hans  mun  hafa  verið: 

aaa.    Margrét,  er  átti  Andrés    Finnbogason   lögréttumann 
á  Kröggólfsstöðum  (sbr.  bls.  158  hér  að  framan). 
cc.   Erasraus  drukknaði  i  Laxá,  bl. 
dd.  Gisli    dó    bl.     Son    Jóns   lögréttumanns    mun    ennfremur 

hafa  veriö: 
ee.  Oddur,  bjó  á  Grafarbakka  1671,  liklega  sami  Oddur  og  sá 
er  siðar  bjó  i  Jötu  og  átti  Sigriði  Bjarnadóttur  frá  Laug- 
ura    Arnkelssonar    Hallssonar    (Bisks.    II,    677).        Meðal 
barna  þeirra: 

aaa.  Gissur  bjó  i  Tungufelli  1704.  Son  hans  Jón  á  Gýgj- 
arhóli  i  Biskupstungura  faðir  Stefáns  föður  Ásbjarn- 
ar  i  Fellskoti,  er  átti  Elizabetu  Narfadóttur  frá 
Efstadal  Einarssonar  (sbr.  bls.  4  n.m.  hér  að  fram- 
an  og  II,  342,  þar  sem  sú  ættfærsla    er   getgáta,   að 


225 
cc.    Guðni^). 

Oddur  í  Jötu  hafi  veriö  son  Jóns  prests   Jónssonar 

i  Fellsmúla  (f  1682)  og  ætti  pví  að  falla  burtu). 
bbb.  Porsteinn  í  Jötu  tvikvæntur.     Börn  hans  meö  f.  k. : 

X  Guömundur  á  Kópsvatni,  er  i  deilunum  átti  vid 
sira  Pórö  i  Reykjadal,  átti  mörg  börn,  er  mikil 
ætt  er  frá  komin. 

X  Guðrún  átti  Jón  á  Brúnastöðum  son  Ófeigs 
Magnússonar  lögréttumanns  í  Skipholti  og  Bryn- 
hildar  Jónsdóttur.  Jón  var  bróðir  Vernharðs  stúd- 
ents  á  Búrfelli.  Meðal  barna  peirra  voru  Oddur  á 
Brúnastöðum  og  Ofeigur  i  Langholtsparti  faðir 
Eyvindar  i  Votmúlakoti  föður  Pórðar  föður  Ey- 
vindar  i  Utey  i  Laugardal. 

S.  k.  Porsteins  Oddssonar  Kolfinna    Porláksdótt- 
ur;  p.  b. : 

X  Porlákur  á  Fossi.  Sonur  hans  Oddur  faðir  Rögn- 
valds  i  Reykjadal  og  Bjarna  i  Jötu. 

X  Gissur  i  Hlið  i  Ytrihrepp,  tvikvæntur.  Son  hans 
með  s.  k.  Snorri  i  Hólum  í  Gaulverjabæjarhreppi 
faðir  Eiriks,  er  par  bjó  siðar. 

X  Ingibjörg  átti  Jón   Sumarliðason    frá    Kotlaugum 
og  síðar   Birnustöðum    Jónssonar   i    Bryðjuholti 
Sveinssonar  á  Kotlaugum  Póroddssonar. 
ccc.    Hildur    átti     Eirik   i    Stóru-Mástungu    Beinteinsson 

Olafssonar.    Meðal  barna   þeirra    Beinteinn   í    Bala 

og  Oddur  í  Ásura  faðir  Snorra  i  Austurhlið  og   Ei- 

riks  í  Fossnesi,  og  eru  þaðan  ættir  komnar  i  Eystri- 

hrepp  og  víðar. 
ddd.  Hallur  var  á  Eyrarbakka.     Dóttir  hans  Birget. 

Son  Odds  mun  ennfremur: 
eee.    Bjarni  íaðir  ívars  i  Skáldabúðura,  er  átti  Kristrúnu 

Sölmundardóttur  systur  Eiríks  lögréttumanns  i  Hlið 

i  Eystrihrepp. 
S.  k.  Jóns  löoréttumanns  Jónssonar  á  Grafarbakka 


1)    Guðni  átti  Guðrúnu  Ásmundsdóttur,   þ.  b.: 

a.  Magnús  lögréttumaður  átti  Gróu  Ólafsdóttur  frá  Marteinstungu 
Björnssonar  Porleifssonar  lögmanns  Pálssonar  (sbr.  II,  624— 
625).  Móðir  Ólafs  (s.  k.  Bjðrns)  Katrin  Eyjóltsdóttir  Magn- 
ússonar  á  Krossi  Jónssonar  (Biskupaannálar  J.  Egilssonar. 
Safn  til  s.  ísl.  I,  116).     Son  Magnúsar  og  Gróu: 

aa.   Guöni  átti  Guðrúnu  Gisladóttur  bl. 

b.  Ingibjörg  átti  Jón  Jónsson,  Ormssonar  og  Þórunnar  Gisla- 
dóttur. 

c.  Guðrún. 


226 

dd.  AriO. 

var  Margrét  Sigurðardóttir,  bróöurdóttir  Odds  bisk- 
ups,  ekkja  síra  Gisla  Árnasonar  í  Holti  undir  Ej'ja- 
fjöllum,  bl. 
c.    Guðný  átti  sira  Brand  Jónsson  i  Guttormshaga;  p.  b.: 

aa.   Erlendur  átti  Guðlaugu  Tómasdóttur  frá  Skammbeinsstöð- 

um  Einarssonar. 
bb.  Kristin  átti  fyr  Guðmund   Arnórsson    frá    Öndverðarnesi 

bróður  Jóns  i  Skálmholtshrauni;  p.  b.:  Arnór,  Borghildur. 

Brandur,  Torfi,  Guðný.     S.  m.  Kristínar   Erlendur   Gísla- 

son  á  Gafli,  peirra  son  Guðmundur  á  Gafli  faðir  Erlends 

á  Vatnsenda  og  eru  paðan  ætlir  í  Flóa. 
cc.   Brjmhildur  átti  Torfa  Ólafsson  Dagstj'ggssonar. 
dd.  Þórdis. 
ú.   Guðrún  átti  sira    Engilbert   á    Pingvöllum    son    Nikulásar   á 
Skógtjörn,  p.  b.: 
aa.   Xikulás  stúdent,  dó  ungur. 
bb.  Jón  átti  Salvöru  Guðmundsdóttur  frí.  Hálsi  i  Kjós  Narfa- 

sonar. 
cc.   Sæmundur  á  Syðri-Brú  átli    Ingibjörgu    Guðmundsdóttur 

frá  Hálsi  og  bðrn. 
dd.  Margrét  átti  Narfa  Guðmundsson  á  Hálsi.     Sjá  um  pessa 

ætt  bls.  43—44  hér  að  íraman. 
ee.   Ingibjörg  átti  Narfa   Ejjólfsson    spítalahaldara    i    Klaust- 

urhólum,  bl. 
ff.     Póra  s.  k.  sira  Jóns  Gislasonar  i  Miðdal,  bl. 
gg.  Guðný  átti  Jón  Ólafsson  í  Re^kjavik. 
hh.  Arnbjörg  átti  Asbjörn  Sighvatsson  i  Gröf  i  Grimsnesi,  þ. 

b.  Nikulás  i  Gröf  og  Sigríður. 
ii.     Guðrún  átti  Guðmund  Jónsson  á  Palli  i  Olafsvik. 
e.    Margrét,  hvarf  pá  er  hún  var  ráðskona  i  seli,  fór  að  svipast 
að  smalamanni  og  búpeningi  upp  á  hæðir  og  kom  aldrei  aptur. 

1)    Ari  lögréttumaður  átti  Ragnheiði  (Lbs.  199  4i£  Ragnhildi) 
Hemingsdóttur  prests  i  Fellsmúla  Höskuldssonar  og  HöIIu,  p.  b.: 

a.  Brynhildur  átti  séra  Sigurð  Oddsson  i  Arnarbæli   (7  11.  nóv. 
1641),  p.  b.: 

aa.  Páll  lögréttumaður  i  Gislholti  átti  Halldóru  Hannesdótt- 
ur  prests  í  Guttormshaga  Tómassonar  og  f.  k.  hans  Krist- 
inar  Pálsdóttur,  peirra  dóttir  mun  vera  Brynhildur,  sem 
býr  ekkja  i  Köldukinn  i  Holtum  1708  (Jarðabók  A.  M.) 

bb.  Ingibjörg  átti  Porgrím  i  Bakkakoti  (Ó.  Sn.ætt  o.  fl.) 

cc.   Stefán  dó  ungur. 

b.  Hemingur. 

Alhs.     Náfrændi  pessa  Ara  hefur  eflaust  verið  Ari    Magn- 
ússon  lögréttumaður  í  Geldingaholti,  er  átti  Þorbjörgu  Teits- 


227 

ee.    Magnús^). 
ff.     Úlfhildur^). 
gg.   Ingveldur^). 
G.  Jón  Torfason  átti  Guðrúnu  systur  síra  Jóns 
Einarssonar,  þau   barnlaus.     (Jón    varð    úti 
um  1530)3). 
H.  Katrín  í  Bræðratungu*). 
J.    Þórarinn  Torfason^). 
K.  Halla^). 


dóttur  prests  á  Lundi  Péturssonar.  Hann  var  dáinn  1665. 
Tímansvegna  getur  hann  naumastveriö  son  Magnúsar  Jónsson- 
ar  á  Núpi  og  Porbjörg  t.  d.  s.  k.  hans,  en  sonarson  hans  gæti 
hann  verið.  í  ættatölu  Guömundar  Jónssonar  verksmiðju- 
stjóra  í  Rvik  eru  dætur  séra  SigurÖar  Oddssonar  taldar  Ingi- 
björg.  er  átti  Gísla  Jónsson  í  Moldartungu,  móðir  Helgu 
konu  Jóns  Vigfússonar  í  Hvammi  á  Landi  og  Ingibjörg  önn- 
ur,  er  átti  Jón  Jónsson  í  Kviarholti,  peirra  son  Páll  faðir 
Jóns  á  Uppsölum  i  Flóa. 

1)  Magnús  dó  ókv.  bl. 

2)  Hverjum  pær  systur  Úlfhildur  og  Ingveldur  hafl  gipzt  er 
•ckki  kunnugt,  en  son  IJlfhiIdar  hét  Magnús.  Hans  dóttir  í*ór- 
unn  átti  Magnús  Jónsson  á  Eyrarbakka  1667,  p.  b.:  Hallur,  Erík- 
ur,  Jón  o.  fl. 

3)  Jón  Torfason  átti  Þórunni  (ekki  Guðrúnu)  dóttur  Einars 
Pórólfssonar  á  Hofsstöðum  (III,  257),  og  er  kaupmáli  peirra  gerð- 
ur  í  Haukadal  12.  nóv.  1525  (Fbrs.  IX,  286-287).  Hann  dó  bl. 
varö  úti  í  íjúki  1  Klofa,  er  hann  vitjaði  fjár  og  fjármanns,  hatði 
hlaupið  út  fáklæddur,  pví  aö  fjármaður  kom  heim  og  sagðist  ei 
koma  fénu  að  skjóli.  [Hdr.  i  Lbs.  199  4^  með  hendi  séra  Vigfús- 
ar  Jónssonar  í  Hítardal  en  ættartölustofninn  i  peirri  bók  og 
198  4í£  eptir  séra  Guðbrand  Jónsson  í  Vatnsfirði  (y  1690)].  Þór- 
unn  giptist  aptur  Birni  Jónssj'ni  á  Eyvindaráog  voru  sj'nirþeirra 
Jón  á  Egilsstöðum  á  VöUum  og  Þórður  á  Eyvindará. 

4)  Hún  giptist  Olafi  Daðasyni  móðurbróður  Daða  i  Snóks- 
dal  (sbr.  Fbrs.  IX,  357—358),  og  hefur  pvi  ekki  fyr  verið  eptirtekt 
veitt.  Atti  Bræðratungu  og  bjó  þar.  Hún  var  i  hjónabandi  3  ár 
og  dó  bl. 

5)  Pessara  barna  Torfa  (Þórarins  og  HöIIu)  er  óvíða  ann- 
arsstaðar  getið  en  hér,  aö  minnsta  kosti  ekki  Pórarins  og  mun 
þetta  pví  skakkt.  Pau  eru  ekki  heldur  nefnd  í  hdr.  Lbs.  199  4t£ 
sem  nákvæmast  er  um  pessa  ætt.     Séra  Jón  á  Lambavatni  segir. 


228 

L.  Ingibjörg  dó  barnlaus^). 


ad  Halla  hafi  gipst  austur  frá  (þ.  e.  austur  á  Landi).     En    Klofa- 
ættin  er  ónákvæm  i  ættartölum  hans  og  óíullkorain. 

1)    Ingibjörg  bjó  á  Leirubakka  á  Landi,  giptist  ekki  ogdóbl. 
Enn  er  talin  (Lbs.  199  41^)  dóttir  Torfa  í  Klofa  og  Helgu: 

M.  Ingibjörg  önnur  átti  Brand  á  Leirá,  sem  í  Lbs. 
199  4í£  er  talinn  son  Magnúsar,  er  átti  Leirá,  en 
aðrir  telja  Brand  öðruvisi  til  ættar  (t.  d.  Guö- 
mundsson  og  bróðurson  Stefáns  biskups),  þ.  b.: 
a.  Torfi  í  Höfn  i  Melasveit  átti  Ástríði  Eiríks- 
dóttur  frá  Re^'kholti  Jónssonar,  systur  Einars 
á  Hvanneyri,  þ.  b.: 

aa.  Helgi  i  Höfn  átti  fyr  Sesselju  Aradóttur 
Olafssonar,  en  síðar  Guðnýju  Einarsdótt- 
ur  prests  á  Útskálum  Hallgrímssonar  bl. 
Börn  hans  meö  f.  k.: 

aaa.    Torfi    átti    Sigriði    Styrsdóttur    Por- 
valdssonar,    þ.    b.:     Jón     prestur    á 
Torfaslöðum,  Porvaldur  faðir   Styrs 
prentara  á  Syðri-Reykjum  í  Biskups- 
tungum,   Jón    annar,    Styr,  Markús, 
Sesselja,  Solveig,  Guðrún,  Guðriður. 
Eru  þaðan  alhniklar  ættir. 
bbb.  Teitur  átti  Arnfriði  Rafnsdótturpresls. 
Porvaldssonar,  þ.  b.:  Halldór  dó  íull- 
tiða  bl. 
ccc.    .Margrét  átti  Jón  Sveinsson  frá  Rauöa- 
nesi  Egilssonar,  þ.  b.:    Jón    drukkn- 
aði  bl.,  Sesselja,  Erlendur. 
ddd.  Oddný  átti  Jón    Porbjarnarson   mó- 
koll  á  Beigalda   og  börn:   Jón,  Sig- 
ríði,  Sigmund,  Guörúnu. 
eee.    Helga    átti    Odd    nokkurn     suður   á 
Alptanesi.      í     brúökaupi    þeirra    í 
Höfn     varð     mikið   slark     og    hníf- 
skurður. 
fff.      Valgerður  átti  Vigfús  Bjarnason  Vig- 
fússonar  og  Guðríðar  Porsteinsdótt- 
ur,  þ.  b.:  Jón. 
ggg.    Valgerður  önnur  giptist  ekki. 
hhh.  Astriður  átti  fyrst  Jón  Pálsson,  þ.  b.; 
X  Ingibjörg  átti    Hallgríra   í    Njarð- 
vik  Árnason  sraiðs   Magnússonar 
og  Halldóru  Einarsdóttur   prests 
Hallgrimssonar,  þ.  b.: 


229 
Óijóst  er  mér  um  uppvöxt,  menning    eða    annað    um 


X  Guörún   átti    f^-rst   tvö   launbörn 

með  Porvaldi  Ratnssjni :    Úlf hildi 

og  pilt,  er  ))dó  í  uppvexti  af  því 

hann  drakk  kvikt  i  sig    á   grasa- 

fjalli«    (Lbs.    199    4to).       Guörún 

giptist   síðar   Porsteini    Porgeirs- 

sj'ni  Ingiraundssonar  og    Jódísar 

IUhugadóttur  og  var   son    peirra 

Björn  faðir  Snorra  prests  á  Húsa- 

felli. 

2.  maður  Ástríöar    Helgadóttur   var 

séra  Rafn  Porvaldsson  i  Saurbæ,  þ. 

d.:  Guðrún  átti  Guðmund    nokkurn. 

Síðasti    maður    Astríðar   var    Finn- 

björn    Finnbjarnarson    i    Melasveit, 

bróðir    Ara    Finnbjarnarsonar,  þau 

bl. 

Launsynir  Helga  Torfasonar  i  Höfn 
voru : 
iii.  Runólfur  átti  Sigriði  Helgadóttur 
Eyjólfssonar  prests  á  Melum  Grims- 
sonar,  bjuggu  i  Leirárgörðum,  þ.  b.: 
Magnús  og  Guðrún. 
kkk.  Oddur  giptist  á  Suðurnesjum.  Son 
hans: 

X  Jóakim  átti  Guðrúnu  Björnsdótt- 

ur  Olafssonar  og  Kolfinnu  Bene- 

diktsdóttur. 

bb.  Helga  átti  Pétur  son  Odds  lögmanns  Gott- 

skálkssonar.     Pau  sigldu  með   2   börnum 

sínum  til  Noregs  og  þar  andaðist   Pétur, 

en  Helga  giptist  aptur  að  sðgn. 

b.  Ólafur  Brandsson  á  Leirá,  átti  fyrst   3    laun- 

börn  meö  Elinu   Bárðardóttur    fátækri    konu 

úr  Melasveit.     Pessi  launbörn  voru: 

aa.   Torfi    í    Fiflholtum,    tvíkvæntur,   átti    fyr 

Gróu  Porleifsdóttur,  þ.  b.:  Magnús,  Vigdís, 

Guörún,  en  síðar  Dýrfinnu  Porsteinsdótt- 

ur  Hallbjarnarsonar  og  voru  börn  þeirra: 

Ólafur  í  Fiflholtum  faðir  Jóns  á  Hellu    á 

Brimilsvöllum,  Gróa  kona  Jóns  Guðmunds- 

sonar  á  Litla-Hrauni,   Margrét  kona  Jóns 

smiðs     Jónssonar     á    Moldbrekku,    Elin 

kona  Helga  Bjarnasonar  á  Álptá  og   Por- 

björg  kona  Porgeirs  Péturssonar. 


230 

Torfa,  meðan  hann  var  á  æskuskeiði.  Tilgátur  eru,  a5 
hann  hafi  snemma  sS'slur  tekið,  og  er  Hkast  um  Árnesþing 
nálægt  1480,  þó  hefi  eg  engan  dóm  þar  eplir  hann  fundið 


bb.  Sölvi  á  Laxárbakka.     Dóttir  lians: 

aaa.    Guörún  átti  Jón  .Tónsson   i    Hólkoti 
i  Staöarsveit, 
cc.   Ingibjörg"  giptist. 

Síöar  kvæntist  Olafur  Brandsson  Helgu  Böð- 
varsdóttur  prests  á  Reynivöllum  Eyjólfssonar, 
Þ.  b.: 

dd.  Sesselja  átti  fyr  Hannes  i  Hvammi  i  Kjós 
Olafsson  Narfasonar  og  mörg   börn,   sem 
talin  eru  H,  569—571,  en  siöar  Helga  Eyj- 
ólfsson  prests  á  Melum  Grímssonar,  p.  b. : 
aaa.    Hannes   lögréttumaöur   i     Kolsholti 
(t  30.  júni  1653)  faöir  Vigfúsar  sýslu- 
manns  i  Árnessýslu  (sjá   hér   siðar) 
og     Hólmtriðar     (wprófastamóðura) 
móðurséra  Jóns  Halldórssonarlæröa 
i  Hitardal  og  systkina  hans. 
bbb.  Guðrún  átti  Jón  son  Torfa  Ögraunds- 
sonar  á  Leirá,   p.    b.:    Guðríður,    dó 
bl.  og  Pórunn  drukknaði  meö  barni 
sinu  i  Hafnará  1676. 
ccc.    Gunnhildur  dó  ógipt,  h\. 
Svo  kvæntist  Olafur  Brandsson  i  annað  sinn, 
börn  : 
ee.    Gróa  átti    Markús  Guðmundsson  Pórðar- 

sonar,  paðan  ættir. 
IT.    Pórunn    átti    Hafliða     Guðmundsson     úr 

Kjós  og  börn. 
gg.  Jón  á  Geitabergi  »var  nærflej'gur  Guðriöi 
dóttur    Gisla    lögmanns    Pórðarsonar,    er 
hún  var  i  Innrahólmsseli,  í  landinu  (land- 
areign  Geitabergs?)  lét  pvi  úti    Pórustaði 
5  hndr.   bezta   part   af  Geitabergiw   (Lbs. 
198  4í£).     Frá  Jóni  er  ætt  komin. 
Olafur    Brandsson     á     Leirá,  faðir    Jóns   og 
peirra  systkina  tók  banasótt  sína  á  ferð  suö- 
ur  i  Hafnarfirði   hjá    Hamarsholtslæk   (Hafn- 
arfjarðarlæknum?)    og     dó    par.     Ögmundur 
Hallsson  náði  kaupi  á  Leirá  að  Ólafi  látnum, 
hafði  lengi  falað  jörðina  af  honum,   en   ekkt 
fenöið. 


281 

þau  árin^).  Hann  hafði  DalasSslu  1497  og  lét  6  manna 
(ióm  ganga  á  Staðarhóli  það  ár,  með  hverjum  Birni  Guðna- 
syni  dæmdist  alkir  arfur  eptir  Solveigu  dóttur  Björns  rika-), 
Hygg  eg  hann  hefði  þó  um  þau  ár  ásamt  Arnessýslu  og 
strax  þar  eptir  Rangárþing,  um  1498^).  Gipzt  hefur  hann 
fyrir  1490,  sem  ráða  má  af  hans  barnafjölda  með  konu 
sinni. 

Með  biskupi  Stefáni  og  Torfa  var  óvild  mikil,  þar  af 
að  Toríi  tólv  í  vernd  sína  þá  menn  marga,  sem  biskup 
hafði  fyrir  sökum,  má  þar  af  ráða  stórmennsku  og  völd 
Torfa,  að  fæstir  voguðu  shkt,  mót  þáverandi  ríki  bisk- 
upa.  Síra  Jón  Egilsson  skrifar,  að  svo  haíi  þrútnað  óvild 
Torfa  til  biskups  Stefáns,  að  hann  hafi  eitt  sinn  um  vetur 
farið  með  30  manna  til  Skálholts  og  ætlað  að  taka  bisk- 
up  höndum,  en  er  þeir  komu  að  Nautavaði  á  Þjórsá, 
hafi  þeim  sýnzt  auður  áll  eptir  miðri  ánni  og  horfið  frá. 
Tjáir  Jón  prestur  að  áin  hafi  bæði  fyrir  og  eptir  verið 
riðin  á  ísi,  og  tekur  þetta  fyrir  jarteikn.  En  skeð  gat 
að  áin  hefði  fyrir  og  eptir  verið  á  öðrum  stöðum  riðin, 
eða  af  einstöku  vogunarmönnum,  sem  hefði  verið  ófær  fyrir 
mannfjölda.  í  öðru  sinni  tjáir  sira  Jón,  að  Torfi  hafi 
komið  í  Skálholt,  þá  fátt  manna  var  fyrir,  var  þá  læst 
öllum  dyrum,  að  boði  biskups;  gekk  Torfi    að    kirkju    og 


1)  Pað  er  j'firleitt  vafasamt,  hvort  Torfi  hefur  nokkru  sinni 
verið  sýslumaður  i  Árnesþingi,  pví  að  heimildir  skortir  fyrir  þvi, 
og  dómar  hans  þar  finnast  ekki.  En  samt  sem  áður  getur  vel  veriö, 
að  hann  hafi  haldið  pá  sýslu  um  tíma  fyrir  og  um  1500  eða  áð- 
ur  en  hann  varð  sýshnnaður  i  Rangárþingi.  En  1492  er  Porvarð- 
ur  Erlendsson  orðinn  sýslumaður  i  Arnessýslu.  Torfl  mun  alls 
ckki  fæddur  fyr  en  á  árunum  1455—1460,  og  hefur  því  eflaust 
ekki  fengið  sýsluvöld  um  1480.  Getur  hans  fyrst  1491  i  bréfi  út 
af  dauðafregn  Diðriks  Pinings  (Fbrs.  VI,  754),  ef  hann  er  þá  sá 
Torfl  Jónsson,  sem  þar  er  einn  dómsmanna  meðal  hinna  síðustu. 
Hefur  hann  þá  verið  alkingur  og  engin  völd  haít.  Mun  hann 
hafa  kvænzt  ekki  siðar  en  um  1485,  því  að  Sesselja  dóttir  hans, 
er  giptist  1505,  mun  vera  meðal  elztu  barna  hans. 

2)  Sbr.  II,  B.  bls.  554  og  Fbrs.  VII,  347—349. 

3)  Hinn  25.  júní  1504  veitir  Kai  van  Anifell  hiröstjóri  Toría 
sýslu  milli  Pjórsár  og  Jökulsár  á  Sólheimasandi  (Rangárþing). 
Fbrs.  VII,  696—697.    En  samt  hefur  Torfi  haít  þá  sýslu  fyrri. 


232 

ofan  að  norðurdjTura  og  greiddi  högg  mikið  á  dyrnar  og 
spurði,  livort  skolli  væri  inni.  Biskupssveinn  hertígjaður, 
að  nafni  Loptur,  hljóp  fyrir  djrnar,  og  mælti:  ))Inni  er 
skolli  og  ei  hræddur,  bíð  þú  þess  hann  er  klæddur,  hóru- 
sonurinn,  hver  sem  þú  erl((.  ))Ertu  þar  stráka-Loptur. 
Þessu  mundir  þú  ekki  ansa,  ef  þú  þættist  ei  hafa  yfir 
fleiru  að  búa,  en  eg  af  veit((.  Reið  þá  Torfi  á  braut  við 
svo  búið.  Fleiri  urðu  atvik  Torfa  og  ofsóknir  við  biskup. 
Svo  bar  til  á  alþingi,  er  Torfi  gekk  til  lögréttu,  að  mönn- 
um  s\'ndist  sem  Htill  svartur  flóki  í  fuglslíki  kæmi  norð- 
an  frá  Skjaldbreið,  og  steypti  sér  ofan  yfir  Toría.  Rak 
hann  þá  upp  hljóð  mikið  og  gerðist  svo  ofursterkur,  að 
mjög  margir  menn  urðu  að  halda  honum,  en  þó  varð  það 
um  siðir,  að  hann  varð  bundinn.  Kom  þá  þangað  bisk- 
up  Stefán  og  allur  kennilj'ður  með  honum,  og  hvolfdi 
stakksermi  sinni  yíir  höfuð  Torfa,  því  öllum  ofbauð  augna- 
bragð  hans  og  andht,  og  ofurhljóð.  Féll  biskup  á  kné  og 
allir  með  honum  til  bænar  með  lestrum  og  söngvum. 
Sefaðist  þá  Torfi  nokkuð  og  batnaði  siðan.  Urðu  þeir 
biskup  og  hann  vinir  útvortis  að  kalla,  en  þó  aldrei  þela- 
laust.     Toríi  kaus  sér  legstað  i  Skálholti. 

Þá  var  mikill  yfirgangur  Lienharðs,  er  hafði  verið  fó- 
geti  á  Bessastöðum.  Gerði  hann  margt  stórlega.  Hétzt 
við  Torfa  í  Klofa,  og  settist  í  ArnarbæH  með  rán.  En  þá 
Lienharður  var  staddur  að  Hrauni  i  Ölfusi,  fór  Torfi  þar 
að  honum  með  marga  menn.  Eysteinn  fylgdarmaður 
Lienharðs,  18  vetra,  varði  bæjardyrnar,  svo  Torfa  menn 
fengu  ei  aðgert,  rufu  þeir  þá  húsin  að  baki  honum,  og 
féll  þar  Lienharður.  Var  það  1502  að  sögn  Bjarnar  á 
Skarðsá^).  Stefán  biskup  lét  sér  ei  það  verk  mislíka,  og 
bað  hann  hafa  unnið  það  verk  manna  heppnastur.  Gekk 
Torfi  til  skripta  við  biskup,  og  sætti  htlum  fésektum. 

Torfi  hélt  Árnes-,  Rangár-,  Dala-  og  máske  fleiri  sj'sl- 
ur  fyr.  Ei  er  fullvíst  á  hverju  ári  hann  tók  hverja  sj'slu, 
þó  áður  sé  nokkurs  til  getið;  en  víst  er,  að  hann  hélt  Ár- 


1)  Til  er  bréf  frá  Stefáni  biskupi  til  ónafngreinds  frænda 
sins  um  kirkjuleg  fj^rir  Lénarö  ))svoddan  stórbrotamannc  Er 
þad  ártalslaust,  en  taliö  til  ársins  1502  i  ísl.  Fornbrs.  VII,  625 
—626. 


233 

nes  og  Rangárþing  lil  síns  dauða,  sem  flestir  segja  hafi 
tilfallið  1502  (aðrir  1503).  Um  andlát  Torfa  eru  og  tvenn- 
ar  sagnir:  Nokkrir  segja  hann  hafi  dáið  á  Fíflholtaþingi 
af  drykkjuskap,  en  aðrir,  að  hann  hafi  dáið  i  sótt  á  Skíða- 
bakka  í  Landeyjum^). 

Torfi  var  hinn  mesti  yfirgangsmaður  og  ráðríkur  stór- 
Iiöfðingi.  Hann  tjáist  að  hafa  verið  mesti  hljóðfæraslátt- 
armaður;  þaðan  er  sagður  málshátturinn :  ))Hefurðu  verið 
í  Ivlofa,  þar  harpan  bannaði  börnunum  að  soía«.  Torfi 
kallast  sumstaðar  riddari,  en  það  ætla  eg  vilt,  og  blandað 
við  Toría  Arason.  Ríki  Torfi  kallast  hann  og  sumstaðar, 
og  mun  það  rétt. 

Hjá  Stefáni  biskupi  varð  Helgu  konu  Torfa  dý^rkeypt 
leg  manns  síns  í  Skálholti,  mátti  hún  þar  fyrir  gefa  jarð- 
irnar:  Vindás,  Hreiður,  Akbrautarholt  og  bezta  silfur- 
kross^).  Tjáði  biskup  Torfa  ei  betri,  en  þeir  er  farga  sjálf- 
um  sér,  og  lítur  það  til  fyrri  sagnarinnar.  Máske  Torfi 
Iiafi  af  drykkjuskap  orðið  veikur  á  Fíflholtaþingi,  ferðast 
þaðan  og  dáið  á  Skíðabakka. 


1)  A  alþingi  1504  gerði  Torfi  aösúg  aö  Arnóri  s^'slumanni 
Finnssyni,  er  hann  sat  þar  að  dómum,  gekk  Torfi  að  dóminum 
með  tygjað  fólk  með  bogum,  byssum,  sverðum,  spjótum  og  arn- 
geirum  og  náði  Arnóri  á  einmæli,  en  menn  Torfa  stóðu  þá  svo 
þykkt  i  kringum  Arnór,  að  hann  mátti  hvergi  burtu  komast. 
Hafði  Torfi  stefnt  Arnóri  þar  á  þinginu,  en  Arnór  fékk  þá  stefnu 
ónýtta  með  dómi  Finnboga  lögmanns  2.  og  3.  júli  1504  (Fbrs. 
VII,  705 — 709).  Skömmu  síðar  hefur  Torfi  andazt,  liklega  á  þvi 
sama  ári  (1504),  því  að  af  vitnisburði  útnefndum  á  Breiðabólsstað 
í  Fljótshlið  11.  febrúar  1505  (Fbrs.  VII,  755—756)  sést,  að  hann  er 
látinn.  Mun  hann  hafa  verið  um  fimmtugt,  er  hann  andaðist,  eða 
hátt  á  fimmtugsaldri.  Hinn  28.  júli  1505  kvittar  Stefán  biskup  Helgu 
ekkju  hans  um  þær  fésektir,  er  hún  varð  honum  skj'ldug  vegna 
bónda  síns  um  það  sem  Torfi  hafði  orðið  misfara  við  guð,  heil- 
aga  kirkju  og  biskup  (Fbrs.  VII,  787—788). 

2)  Bréf  um  þetta  þekkist  nú  ekki.  í  bréfinu  frá  1505  eru  ekki 
nefndar  aðrar  jarðeignir,  er  Helga  lætur  af  hendi,  en  Köldukinn 
i  Holtum  og  Kolbeinsey  í  Pjórsá,  en  það  kemur  fram  í  bréfinu, 
að  dómur  hafi  verið  áður  genginn  og  samkvæmt  honum  hafi 
gjaldið  átt  að  vera  meira,  en  í  bréfinu  greinir,  en  biskup  gefur 
henni  það  upp  wfyrir  auðmýkt  hennar  og  góða  eptirleitan«.  Einn- 
ig  gefur  biskup  Eystein  Brandsson  (hinn  sterka  í  Mörk)  i  henn- 
ar  vald  um  það,  sem  hann  hafi  til  hans  að  tala  (Fbrs.  VII,  788). 

16 


234 

Þorvarður  Erlendsson. 

Faðir:  Erlendur    sNslumaður    Erlendsson    Narfasonar 

(sjá  Rangárþing). 
Móöir:  Guðríður    Þorvarðardóttir    sjslumanns    Lopts- 

sonar  rika. 
Kona  fyrri:     Margrét  dóttir  Asmundar  illa  (bróður  Stefáns 
biskups    Jónssonar.     Aðrar  ættir  telja  Margréti 
dóttur  Jóns,  en  systur  Stefáns  biskupsy). 
Börn:  A.  Erlendur  lögmaður  á  Strönd  (sjá  síðar). 

B.  Ragnheiður  átti  Orm  Einarsson  í  Saurbæ  á 
Kjalarnesi  Þórólfssonar  frá  Hofsstöðum. 
(Ormur  var  veginn  í  Viðey  1519  af  Erlendi 
bróður  Ragnheiðar);  börn: 

a.  Halldór  átti  Þórdísi  dóttur  Eyjóits  yngra 
mókolls-);  börn: 

aa.    Eyjólfur    sýslumaður    í    Rangárþingi 

(sjá  þar). 
bb.   Valgerður   átti    síra    Jón    í    Stafholti 

1571   son  Egils  á    Ingjaldshóli    Jóns- 

sonar  og  börn. 

b.  Sesselja  Ormsdóttir  átti  Odd  í  Öskjuholti 
son  Tómasar  á  Borg  Oddssonar  Sigurðs- 
sonar  (sjá  Dalasýslu)"^);  börn: 

aa.    Bjarni  á  Skarði  (sjá  Dalasýslu). 
bb.   Ragnhildur  átti    fyr    Jón    Þórðarson 

frá  Stað  í  Súgandafirði^);  börn: 

aaa.    Páll. 

bbb.  Ingibjörg. 

ccc.    SofFia. 


J)    Pað  er  réttara. 

2)  Sbr.  II,  531. 

3)  Sbr.  II,  608-609. 


4)  Fyrri  maöur  Ragnhildar  hét  Póröur,  eptir  pvi  sera  séra 
Jón  Halldórsson  segir  og  dóttir  þeirra  Sotlia,  er  átti  Jón  Jónsson, 
systurson  Benedikts  ríka  Halldórssonar  á  Möðruvöllum,  þeirra 
son  Porkell  faðir  Pórðar  i  Bæ  í  Hrútafirði  föður  Ásgeirs  prests 
á  Álptamýri. 


235 

Svo    Orm    Jónsson    í    Fiemri- 
Gufudal,  börn: 
ddd.  Síra  Jón  á  Kvennabrekku. 
eee.    Halldóra. 
cc.    Katrín  Oddsdóttir  átti    Guðmund    og 

börn. 
dd.  Ingibjörg   Oddsdóttir    giptist    og    átti 
börn. 
c.    Málíríður  Ormsdóttir^). 
Kona  seinni  Þorvarðar  var  Kristín  dóttir   Gottskálks    bisk- 
ups  á  Hólum.     Giptust    þau    1508,    taldi    Þor- 
varður  sér  þá  6  hndr.    hndr.    1    fasteign    og    5 
hndr.   hndr.  í    lausafé    (aðrir    skrifa    10    hndr. 
hndr.  hálft  i  föstu  og  hálft  í  lausafé).     En  bisk- 
up  taldi  dóttur  sinni  3  hndr.    hndr.    í    jörðum 
og  2   hndr.    hndr.    i    lausafé.       Þorvarður    gaf 
Kristínu  60  hndr.  í  föstu,  hvort  sem  hún  vildi 
heldur  Innra-hólm  á  Akranesi    eða    Saurbæ    á 
Kjalarnesi,    en    að    bekkjargjöf   gaf    Þorvarður 
henni  djásn  gullbúið,    vóg    4    merkur.     Biskup 
tilskildi  með  þeim  hehningafélag. 

Ekki  get  eg  fundið  með  sönnu,  að  þau  hafi 

átt  börn,  sem  tii  fullorðins  aldurs   komust,    þó 

nokkrar    ættir    telji    Margrétu    konu     Sigurðar 

sýslumanns  Finnbogasonar  þeirra  dóttur-),  álít 

eg  það  vilt  (sjá  Hegranesþing). 

Þorvarður  var  sýslumaður  í  Vaðlaþingi  1489,  því  það 

ár  lét  hann  þar  dóm  ganga,    þó    hefur    hann    annaðhvort 

ekki  haft  utan  hálfa  sj'sluna,  eða  hann    hefur    ekki    verið 

þar  sýslumaður  í  sífellu  eptir  það,  til  1503,  en  þá   máske 

haft  sýskir  annarsstaðar.     1499  gerðist  Þorvarður  lögmað- 

ur  sunnan  og  austan.      1503    tók    hann    Árnessj'slu    eptir 

Torfa  í  Klofa^).     1505  kallast  hann  sjslumaður   i    Kjalar- 

1)  Flestar  ættatölur  nefna  ekki  þessa  Málfriöi  meðal  barna 
Orms  og  Ragnlieiöar. 

2)  Pað  er  alls  ekki  rétt.  Margrét  kona  SigurÖar  sýslumanns 
var  Þorvarðsdóttir  Bjarnasonar  s^^slunianns  Marteinssonar,  sbr. 
I,  317—318. 

3)  Porvarður  er  orðinn  sýslumaður  i  Árnessýslu  í  janúar 
1492  (Fbrs.  VII,  88—89). 

16* 


236 

nesþingi,  og  lét  þar  þá  ganga  dóm  um  vigsbætur,  þá  Árni 
Eiríksson  hafði  vegið  Hannes,  sem  hafði  yfirfallið  Arna 
með  höggum  og  slögum;  var  Árni  dæmdur  að  betala  15 
hndr.  1  vígsbætur. 

1506  fór  hann  utan  með  Erlendi  bróður  sínum^),  upp 
á  Möðruvallamál.  Þeir  bræður  komu  út  1507.  Þá  hóf- 
ust  að  nýju  Möðruvallamál  (sjá  um  þau  við  Grím  Páls- 
son  í  Þingeyjarþingi). 

1508  giptist  Þorvarður  Kristínu  á  Hólum,  sem  áður 
er  sagt,  og  bjó  hann  á  ýmsum  sínum  jörðum,  optast  sunn- 
anlands. 

Þorvarður  átti  garð  í  Noregi,  og  þótti  honum  f^'si- 
legra  að  vera  þar  en  hér,  fór  hann  því  utan  með  konu 
sína  um   1510  og  lézt  þar  1513. 

Auðvitað  er,  að  Þorvarður  hefur  haldið  umboðsmenn 
í  lénum  sínum,  og  hkast  er  til  hann  hafi  fengið  Vigfúsi 
bróður  sínum  umboð  sitt,  þá  hann  fór  utan  til  Xoregs. 

Eptir  dauða  Þorvarðar  kom  Kristín  kona  hans  út, 
og  fór  til  Gottskálks  biskups  föður  síns,  og  giptist  svo 
aptur  1516  Jóni  sýslumanni  Einarssyni  á  Geitaskarði  (sjá 
Húnavatnssýslu). 

1505  lét  Þorvarður  lögmaður  ganga  dóm  að  Varmá, 
og  nefnist  hann  í  þeim  dómi  sýslumaður  í  Kjalarnesþingi, 
máske  hann  hafi  haldið  það  ásamt  Arnesþingi  til  1510, 
að  hann  fór  utan  alfarinn"-). 

Vigfús  Erlendsson. 
(Sjá  um  hann  við  Rangárþing).  Þó  Vigfús  hafi  tekið 
Rangárþing  1503  eptir  Torfa,  lítur  svo  út,  sem  samfélag 
hafi  með  sýsluvöldin  verið  þeirra  bræðra  á  millum  um 
Rangár-  og  Árnesþing,  því  dómur  finnst  Hka  í  Rangárþingi 
eptir  Þorvarð  1503.     En  þá  Þorvarður  fór    utan    alfarinn, 


1)  Á  vitanlega  að  vera:  Vigfús. 

2)  Porvarður  lögniaður  fór  utan  1512,  og  andaöist  um  vet- 
urinn  1  Noregi,  liklega  sneiiima  árs  1513.  Sum  ártöl  hjá  Boga, 
að  pví  er  Porvarð  snertir,  eru  ónákvæm.  Sjá  annars  um  Þor- 
varð  lögmann:  Lögsögumannatal  og  lögmanna:  Safn  til  s.  ísl. 
II,  96—100,  og  visast  til  pess  hér. 


237 

sem  sumir  meina  að  hafi  verið  nálægt  1509,  aðrir  1511, 
er  líkast  til  að  Vigfús  hafi  og  tekið  Árnesþing,  og  víst  var, 
að  lögmannsdæmið  tók  hann  eptir  Þorvarð  bróður  sinn, 
því  á  alþingi  1510  bauð  Björn  sj^slumaður  Guðnason  mál 
sitt  'undir  Vigfús,  sem  það  ár  slepti  hirðstjóraembætti. 
Lítur  það  og  til  þess,  að  Þorvarður  hafi  þá  ei  nærri  verið 
sem  lögmaður. 

1513  lét  Vigfús  ganga  12  manna  dóm  um  virðingu  á 
köplum.  Vigfús  mun  hafa  haldið  Arnesþing  ásamt  Rang- 
árþingi  til  þess  hann  fór  utan  1520,  og  deyði  í  þeirri  ferð 
í  Noregi  1521.     Báðir  þeir  bræður  hafa  haft  umboðsmenn^). 

Halldór  Brynjólfsson 

1  Tungufelli.  Um  hann  lét  Stefán  biskup  ganga  dóm  1 
Skálholti  1492  fyrir  misþyrming  á  staðarins  landseta  Gesti 
Pálssyni,  þar  íyrir  bætti  Halldór  biskupi  Ketilsstaði  í  A- 
verjahreppi;  þar  eptir  gekk  6  manna  dómur  millum  bisk- 
ups  og  Halldórs  um  Haukholt  í  Hrunamannahreppi,  og 
Hraun  í  Grímsnesi,  og  dæmdust  báðar  af  Halldóri  undir 
Skálholtskirkju. 

1493  í  plágunni  miklu,  tilféll  Halldóri  stórfé  í  arfa, 
svo  hann  varð  hinn  auðugasti  maður. 

Freysteinn  hét  einn  sonur  Halldórs,  sem  gerðist  bróðir 
í  Viðey,  og  gaf  þar  klaustrinu  með  sér  Vaðnes  í  Gríms- 
nesi;  þá  gjöf  samþykkti  Halldór  1515.  Þvi  get  eg  til,  að 
Halldór  hafi  einhver  sýsluvöld  haft,  að  hann  kallast  bóndi, 
sem  þá  var  valdsmannatitiIP). 


1)  Vigfús  lögmaður  liefur  andazt  snemma  árs  1521.  23.  og24. 
mai  1521  lætur  Hólrafriður  Erlendsdóttir  systir  hans  virða  alla  pen- 
inga  hans  kvika  og  dauða,  sem  börnum  hans  höfðu  til  erfða  fallið. 
Er  sú  virðingargerð  prentuð  i  ísl.  Fornbrs.  VIII,  794 — 81 1,  nijög  itar- 
legt  skjal  og  merkilegt,  og  er  það  hin  clzta  dánarbús-up])skript, 
sem  til  er  í  heilu  lagi.  Sjá  frekar  um  Vigfús  lögmann  Erlends- 
son  :  Lögsögumannatal  og  lögmanna  í  Safni  til  s.  ísl.  II,  107 — 109 
og  hér  síðar  (við  Rangárþing). 

2)  Að  likindum  hefur  Halldór  ekki  haft  sýsluvöld  í  Árnes- 
sýslu,  þótt  hann  sé  kallaður  ))bóndi((.  Faðir  hans  hefur  verið 
Brynjólfur  Eiríksson  bóndi  i  Ytrihrepp,  sem  kemur  við  bréf  1481 
(Fbrs.  VI,  411),  1492  (Fbrs.  VII,  118)  og  1493  (Fbrs.  VII,  176—177). 
Að  hann  hafi  verið  son  Eiriks  Krákssonar  í  Skarði  á  Landi,    og 


238 


Árni  Guðmundsson  bóndi. 

Honum  útgaf  Steí'án  biskup  bréf  1492  og  er    ei    ólík- 
legt,  hann  haíi  einliver  völd  haít,  sem  umboðsmaður  í  sýslu^). 


móöurbróöir  Torfa  í  Klofa,  eins  og  talið  er  fullum  fetum  i  registri 
vid  6.  bindi  Fornbréfasafnsins,  er  eflaust  hæpið.  Gjafabréf 
Freysteins  sonar  Halldórs  til  Viðej'jarklausturs  erdagsett27.  októ- 
ber  1515  (Fbrs.  VIII,  571-572).  Er  Halldór  þá  lifandi.  Af  Frey- 
steinsnafninu  mætti  ætla,  að  þeir  Grímssynir,  séra  Freysteinn, 
oö  bræður  hans,  hafi  verið  i  ætt  við  Halldór  í  Tungufelli. 
Grímur  faðir  þeirra  var  bóndi  í  Arnessýslu,  bjó  um  hríð  í  Auðs- 
holti  i  Biskupstungum  eptir  1500,  en  föðurnafn  hans  er  ekki  kunn- 
ugt,  svo  að  víst  sé,  en  ef  til  vill  verður  það  Ijóst,  er  registur  er 
komið  við  8.  og  9.  bindi  Fornbrétasafnsins.  Hann  er  liklega  sá 
Grímur,  sem  nefndur  er  i  vaðmálareikningi  Skálholtsstaðar  1502 
(Fbrs.  VII,  628).  Grímur  faðir  séra  Freysleins  gæti  t.  d.  verið 
dótturmaður  Halldórs  i  Tungufelli.  Halldóra  hét  dóttir  Grims, 
móðir  séra  Grims  Skúlasonar  í  Hruna.  Synir  Halldórs  aðrir  en 
Freysteinn  voru  Oddur  prestur  i  Gaulverjabæ,  Snæbjörn  á  Keld- 
um  og  Brynjólfur  prestur  i  Odda  faðir  Guðrúnar  konu  Jóns  i 
Skarði  Eiríkssonar  Torfasonar  i  Klofa  (sjá  hér  áður). 

1)  Ekki  tel  eg  liklegt,  að  Árni  þessi  hafi  hatt  sýsluvöld  i  Ar- 
nessýslu.  Sáttargerð  milli  hans  og  Stefáns  biskups  —  staðfesting 
á  samningi  Svcins  biskups  og  Arna  út  at  Oddgeirshólareið — ,  er 
gerð  i  Skálhoili  25.  janúar  1492  (Fbrs.  VII,  88— 90).  Pessi  samning- 
ur  Sveins  biskups  er  frá  12.  marz  1474  (Fbrs.  V,  730—731).  Hann 
er  sá  Arni  bóndi  Guðmundsson,  er  tveir  prestar  votta  um  í  Holti 
undír  Eyjafjöllum  11.  júli  1499,  að  gert  hafi  testamenti  sitt  (Fbrs. 
VII,  431 — 432)  og  er  Árni  þá  látinn.  Er  i  bréfi  þessu  nefnd  ekkja 
hans,  Steinunn  Sigurðardóttir,  og  er  hennar  einnig  getið  i  hinu 
fyrnefnda  bréfi  Sveins  biskups. 

Meðal  heldri  lögréttumanna  í  Árnesþingi  um  1500  voru: 

Ari  Narfason.  Hann  var  einn  dómsmanna  á  Öxarárþingi  30. 
júni  1495  (Fbrs.  V^II,  271)  og  árið  eptir  einn  í  hinni  alkunnu 
Áshildarmýrarsamþykkt  (Fbrs.  VII,  321—324).  Hann  mun  hafa 
átt  heima  í  Hreppunum  (Eystri-  eða  Ytrihrepp). 

Páll  Teitsson    er    í    Áshildarmýrarsamþykkt    1496    og    1.   júli 

1501  einn  dómsmanna  á  Öxarárþingi  (Fbrs.  VII,  575).  Hans  er  og 
getið  í  áreiðargerð  um  landamerki  Núps  i    Eystrihrepp    31.    okt. 

1502  (Fbrs.  VII,  620—622)  og  1504  er  hann  á  alþingi  næst  fyrstur 
dómsmanna  og  næst  á  undan  Jóni  Magnússyni  á  Núpi.  1.  júlí 
1508  er  hann  einn  dómsmanna  á  alþingi  (Fbrs.  VIII,  225).  Hann 
mun  hafa  búið  í  Eystrihrepp,  og  hygg  eg  hann  son  Teits  á 
Krossi  i  Landeyjum  Helgasonar  sýslumanns  Styrssonar.  Mun 
Teitur  hafa  átt  systur  Jóns  Narlasonar  föður  Magnúsar  á  Krossi 


239 

Erlendur  Þorvarðsson. 

Faðir:  Þorvarður  lögmaður  Erlendsson  (sjá  að    fram- 

an) 

Móðir:  Margrét  Jónsdóttir,  systir  Stefáns  biskups^). 

Kona  fgrsta:  Þórunn  dóttir  Sturlu  s\sluinanns  á  Staðar- 
felli  Þórðarsonar  Helgasonar.  Þórunn  giptist 
1525  innan  tvítugt,  varð  ekki  gömul  og  deyði 
á  Kolbeinsstöðum.  1525  var  svofelldur  kaup- 
máli  Ij'stur  og  staðfestur  á  Staðarhóli  á  brúð- 
kaupsdegi  Erlends  lögmanns  Þorvarðarsonar 
og  Þórunnar  Sturiudóttur: 

Sturla  bóndi  og  Guðlaug  húsfre^'ja  gáfu 
Þórunni  dóttur  sinni  jarðirnar:  Ballará,  Víg- 
hólsstaði  og  Svínej',  einnig  Rafnkelsstaði  og 
Álptárbakka  á  Mjrum,  samt  Bakka  á  Skaga- 
strönd,  allar  fyrir  2  hndr.  hndr.  og  þar  til  40 
kúgildi  og  20  hndr.  1  silfri.  Erlendur  lögmað- 
ur  lagði  þar  á    móti    4    hndr.    hndr.    Strönd    í 


og  Narfi  sonur  þeirra,  er  var  í  Krossreið  og  vann  á  Magnúsi, 
verið  á  þennan  liátt  náskyldur  Magnúsi,  þeir  verið  SN'stkinas^'nir. 
Getur  og  vel  verið,  að  Ari  lögréttumaður  Narfason  tiafi  verið 
móðurbróðir  Narfa  Teitssonar,  en  föðurbróðir  Magnúsar  á  Krossi 
og  orðinn  gamall  1496,  þvi  að  son  Narfa  Teitssonar  getur  hann 
varla  verið.  Aranafnið  kemur  og  fram  í  Núpsæltinni,  þvi  að 
svo  hét  sonarsonur  Jóns  Magnússonar  hins  eldra  á  Núpi.  En 
þetta  er  vitanlega  að  eins  lausleg  getgáta  og  annað  ekki.  P*að  er 
t.  d.  ekki  óliugsandi,  að  faðir  Páls  hafi  verið  Teitur  Pálsson  lög- 
rétturaaöur  i  Rangárþingi  (1481)  er  verið  mun  hafa  systkinabarn 
við  Teit  Helgason  (sjá  Rangárþing). 

Olafur  Porbjarnarson  er  einn  i  Ashildarraýrarsamþj'kkt 
1496  og  hann  er  einn  dómsmanna  á  Vatnsleysu  i  Biskups- 
tungura  13.  febrúar  1500  (Fbrs.  VII,  470)  og  í  dómi  á  alþingi  1. 
júlí  1508  (Fbrs.  VIII,  225).  En  Ólaíur  Porbjarnarson,  sem  gefur 
vitnisburð  í  Hvammi  i  Kjós  20.  júni  1500  (Fbrs.  VII,  489— 490),  er 
liklega  annar  raaður.  Olafur  Porljjarnarson  lögrétturaaður  í  Ár- 
nesþingi  raun  vera  =  Ólafur  Þorbjarnarson  faðir  síra  Einars  í 
Hrepphólum  afa  séra  Jóns  Egilssonar. 

1)  Jón  Sigurðsson  (Lögsögumannatal  og  lögmanna:  Safn  II, 
110)  telur  Erlend  launson  Porvarðar  lögmanns  og  Margrétar,  en 
það  er  skakkt,  því  að  þau  Porvarður  og  Margrét  voru  gipt  (sbr. 
Fbrs.  VII,  636)  og  Erlendur  hjónabandsbarn. 


240 

Selvogi  með  tilliggjandi  jörðum  og  100  kúgild- 
um.  Skyldi  Þórunn  eignast  Nes  í  Selvogi  og 
þar  til  30  kúgildi,  eða  ef  hún  heldur  vildi 
Hlíðarenda,  Breiðabólsstað  og  Litlaland  fyrir 
90  hndr.  og  þar  til  30  kúgildi.  Skyldi  þessa 
fyr  skrifaða  peninga  hafa  húsfrú  Þórunn  átölu- 
laust,  hvort  heldur  vex  eða  þverra  peningar 
lögmanns,  og  alla  þá  gripi,  sem  hann  gæfi 
henni  fyr  eða  síðar;  skyldi  hún  og  hennar  erf- 
ingjar  þetta  eiga,  eins  hvað  henni  kynni  að  til- 
falla  af  arfi,  gjöf  eða  gjaldi.  Framfóru  þessir 
fjárskilmálar  1  stofunni  á  Staðaríelli,  að  nær- 
verandi  brúðkaupsvottum:  Ólafi  Guðmunds- 
syni,  PáU  Ólafssyni,  Halldóri  TjTfmgssj'ni  prest- 
um,  Þorleifi  Pálssyni,  Pétri  Loptssyni,  Hákoni 
Björgólfssyni  leikmönnum.  Bréfið  skrifað  á  Stað- 
arhóH  í  Saurbæ,  og  þar  innsiglað  sama  ár, 
laugardaginn  næstan  fyrir  translationem  Magni 
martyris^). 
Börn:  A.  Jón  átti  Sigríði  Þorsteinsdóttur  frá   Hjörsey, 

Torfasonar  ríka  sýslumanns  í  Klofa-). 

B.  Guðbjörg  giptist  í  íyrra  sinni  nálægt  1550 
Grími  sýslumanni  og  klausturhaldara  á 
Munkaþverá  (sjá  Vaðlaþing)'')  síðar  1561 
Jóni  sj'Slumanni  Marteinssyni  (sjá  Vaðla- 
þing)3).     Guðbjörg  dó  1594. 

Laundóttir  Erlends  með  Ingveldi  Jónsdóttur: 

C.  Margrét  átti  Þórólf  son  Eyiólfs  á  Hjalla  og 
Asdísar  systur  Ögmundar  biskups;  börn: 

a.  Sigmundur  á  Hoíi  á  RangárvöIIum,  lög- 
sagnari  í  Rangárþingi  (sjá  þar). 

b.  Þorvarður  á  Suður-Reykjum,  átti  Vil- 
borgu  dóttur  Gísla  biskups  Jónssonar, 
börn : 


1)  P.  e.  15.  desember  (1525).    Kaupmálabréf  þetta  er   prent- 
að  i  ísl.  Fornbrs.  IX,  288—289. 

2)  Pau  voru  bl. 

3)  Sbr.  I,  214—222. 


241 


aa.    Magnús. 
bb.  Erlendur. 
cc.    Kristín. 
dd.  Gísli. 
ee.    Þórður. 

c.  Vigdís  Þórólfsdóttir  seinni  kona  Þorláks 
sj'slumanns  Einarssonar  (sjá  ísafjarðar- 
sýslu). 

d.  Guðrún  Þórólfsdóttir^)  átti  síra  Pétur  í 
Hvammi  í  Hvammssveit,  son  síra  Árna 
í  Hítardal  Arnórssonar,  barn: 

aa.    Síra  Magnús    í    Miðdalaþingum,    átti 
börn. 

e.  Þórunn  Þórólfsdóttir  seinni  kona  síra 
Erasmusar  Villadssonar;  börn: 

aa.    Helga, 

hb.  Margrét,  giptust  og  áttu  börn. 

f.  Jarþrúður  Þórólfsdóttir  átti  síra  Jón 
Kráksson;  börn: 

aa.    Sira  Ólafur. 

bb.  Margrét. 

cc.    Sturla,  giptust  og  áttu  börn^). 


1)  Guörún  kona  séra  Péturs  i  Hvammi  hefur  ekki  verid 
dóttir  Pórólfs  Eyjólfssonar  frá  Hjalla,  heldur  annars  eldra  Þór- 
ólfs,  er  reyndar  var  náskyldur  Ögmundi  biskupi  og  fékk  jarðir 
hjá  honum,  sbr.  Bisks.  H,  288,  en  Guörún  er  þó  heldur  ung  til  aö 
geta  verið  dótíir  Pórólfs  Ögmundssonar,  erkallaöur  var  »biskup((, 
móöurbróður  Ögmundar  biskups,  þótt  sá  Pórólfur  haíi  eflaust 
orðið  gamall.  í  ættatölunum  í  Bisks.  H,  294—298  er  Guðrún 
ekki  lieldur  talinn  meðal  barna  Pórólfs  Eyjólfssonar. 

2)  Um  næstu  afkomendur  Pórólís  Eyjólfssonar  og  Margrétar 
Erlendsdóttur  sjá  Bisks.  U,  294—298.  Er  mikill  ættbálkur  paðan 
kominn.  I  dómabókum  finnst,  að  einn  son  Porvarðar  Pórólfs- 
sonar,  er  ekki  er  getið  í  ættatölum,  hefur  verið: 

1.    Ormur   (ef  til    vill   sami   og   Ormur   prestur   Porvarðsson  á 
Reynivöllum  j  1629).     Börn  hans: 

a.  Jón  prestur  (liklega  séraJón  Ormsson  í  Laugardælum  1636). 

b.  Rögnvaldur,  (ef  til  vill  sami  og  Rögnvaldur  prestur  Orms- 
son  i  Möðrudal?). 

c.  Pórður. 


242 

Kona  önniir  Erlends :  Guðrún  Jónsdóttir.  Anno  1541 
laugardaginn  næstan  fyrir  Mikaelsmessu  á  Skarði 
í  Langadal,  framfór  svofelldur  kaupmáli  miU- 
um  Erlends  lögmanns  Þorvarðssonar  og  Guð- 
rúnar  Jónsdóttur,  sem  þá  gerðist  hans  ekta- 
kvinna,  með  ráði  og  samþj'kki  hennar  næstu 
frænda,  sem  var  hennar  móðir  Kristín  Gott- 
skálksdóttir  og  elzti  skilgetinn  bróðir  Egill 
Jónsson,  að  þau  mæðgin  Kristín  og  Egill  gáfu 
og  lögðu  þessa  peninga  henni  til  giptingar,  með 
þeim  peningum,  sem  hún  átti  áður  í  sinn  föð- 
urarf:  jarðirnar  Vík  og  Hól  í  Skagafirði  fjTÍr 
100  hndr.  og  Víkurland  á  Skaga  fyrir  20  hndr., 
Bjarg  í  Miðfirði  60  hndr.  og  hér  til  20  kúgildi 
og  40  hndr.  í  silfri  og  öðrum  góðum  pening- 
um.  Hér  á  mót  lagði  greindur  Erlendur  lög- 
mann  5  hndr.  hndr.  og  gaf  henni  þar  af  eitt 
hundrað  hundraða,  og  skyldi  hún  vera  mála- 
kona  í  hans  garð.  A  sama  stað  gerði  Erlendur 
lögmaður  brúðkaup  og  festing  til  nefndrar  Guð- 
rúnar.  Að  téðum  gerningi  voru  vottar:  Helgi 
ábóti  á  Þingej'rum,  síra  Björn  Ólafsson,  Eirikur 
Þorvarðarson,  Þormóður  Arason,  Jón  Björns- 
son,  Flóvent  Helgason,  sem  settu  sín  innsigli 
fyrir  kaupmálabréíið. 


d.  Pórólfur,  dáinn  um  1042,  átti  Bríet  Jónsdóttur   og  Brietar 
Teitsdóttur  presls  á  Lundi  Péturssonar,  p.  b.r 
aa.   Póra  (í.  um  1632). 
bb.  Katrin  (f,  um  1633)  átti  Pál  Bjarnason.    Dóttir  hennar 

Bríet. 
cc.   Elizabet  (f.  um  1636). 
dd.  Teitur  (f.  um  1637  f   7.  júní    1692),   bjó  i  Grafarkoti  í 

Lundarreykjadal,    átti    Hallíríöi    Arnþórsdóttur,    p.  b.: 

Þóröur,  Rögnvaldur,  Póra. 
ee.   Margrét  (f.  um  1640). 
ff.    Jón  var  á  1.  ári  1642,  var  á  Kroppi  í  Reykholtsdall672. 

Laundóttir   hans    meö    Kristínu  Hallsdóttur    Guörún. 

[Petta  um  afkomendur  Orms  Porvarössonar    er   tekið 

eptir  framfærsludómi  frá  1642  i  svoneíndri  Hörgslands 

dómabók  í  landsskjalasafninu]. 


243 

1542  að  Strönd  í  Selvogi  in  visitatione  St. 
Maríæ  voru  framanskrifaðir  skilmálar  endurnýj- 
aðir  ssoleiðis:  Erlendur  lögmaður  hafði  til 
kaups  við  konu  sína  5  hndr.  hndr.  en  hennar 
heimanfylgja  var  2  hndr.  hndr.  Upp  1  téð  5 
hndr.  hndr.  taldi  hann  sér:  Kolbeinsstaði  í 
Kolbeinsstaðahreppi  100  hndr.,  Gröf  í  Eyrar- 
sveit  20  hndr.,  Breiðabólsstað  í  Ölfusi  50  hndr., 
Hraun  30  hndr.,  Grímslæk  og  Litlaland  30 
hndr.  og  Þúfu  20  hndr.,  allt  í  sömu  sveit.  Þar 
til  1  hndr.  hndr.  í  silfri  og  30  málnytjukúgildi, 
1  hndr.  hndr.  í  skipum  og  öðrum  þarflegum 
aurum.  Hennar  peningar  töldust:  As  í  Vatns- 
dal  60  hndr.  Brekka  20  hndr.,  Ejjólfsstaðir  og 
Bakki  40  hndr.,  Bjarg  í  Miðíirði  60  hndr.  og 
hér  með  20  málnytju  kúgildi,  40  hndr.  í  silfri 
og  20  hndr.  í  þarflegum  peningum.  Beiknast 
þetta  til  samans  2  hndr.  hndr.  Hér  til  lagði 
herra  Erlendur  af  fyr  slírifuðu  sinu  fé,  1  lindr. 
hndr.,  svo  máli  greindrar  hústrúr  Guðrúnar 
varð  3  hndr.  hndr.,  voru  þar  í  sérdeilis  tilskildir 
Kolbeinsstaðir  og  hér  útí  löggjafir,  sem  er  fjórð- 
ungsgjöf,  og  áður  var  umtalað  að  vera  skj'ldi 
60  hndr.  Vitni  þessa  gernings  voru:  Síra 
Björn  Ólafsson  er  fyr  var  viðstaddur  á  brúð- 
kaupsdegi,  síra  Jón  Jónsson,  Ormur  Þorsteins- 
son  og  Björn  Þórðarson,  sem  settu  undir  það 
kaupmálabréf  sín  innsigli. 
Kona  þriðja  Erlends  nefnist  Arnleif. 

Óvíst  er  um  börn  þeirra  kvenna;  þó  telja  sum- 
ar  ættir,  að  einn  son  þessa  Erlends  hafi  verið 
Narfi  faðir  Erlends  á  Kirkjulandi  í  Landeyjum 
og  Salbjargar  Narfadóttur,  konu  Eyjólfs  föður 
Narfa  föður  Vigdísar  og  Gunnlaugs,  einnig 
Guðmundar  og  Jóns,  sem  drukknuðu  i  Þjórsá 
á  Eyjarvaði,  og  áttu  þá  eptir  laungetin  börn^). 


1)    Petta  er  röng  ágizkun  hjá  Boga.     Narfi  faðir  Erlends,  Sal- 
bjargar,  Guömundar  og  Jóns  var   Narfi    sýslumaður   Erlendsson 


244 

Þá  Eiiendur  vóx  upp  geiðist  hann  mikill  uppvöðslu- 
maður.  Hann  giptist  snemma  og  bjó  þá  fyrst  á  eign 
sinni  Kolbeinsstöðum.  Oljóst  er  mér,  hvort  hann  hefur  þá 
haldið  sýslu  í  Þverárþingi,  eða  annarsstaðar.  Þess  er  getið, 
þá  Erlendur  var  á  léttasta  skeiði,  og  fylgdi  Stefáni  biskupi 
móðurbróður  sínum,  var  hann  ásamt  fleiri  höfðingjum  i 
Viðey  1518^).  Þar  var  þá  og  Ormur  Einarsson,  er  átti 
Ragnheiði  systur  hans,  bar  þeim  á  millum  út  af  heiman- 
fylgju  Ragnheiðar,  hvar  af  Erlendur  hafði  undir  sig  dregið 
nokkuð,  Sóttust  þeir  með  vopnum  í  útidyrum  í  Viðey, 
meðan  biskupsveizla  yfir  stóð.  Tveir  menn  vildu  stöðva 
þá,  en  særðust  og  fengu  ei  aðgert.  Erlendur  særði  Orm 
banasári.  Meina  menn  að  biskup  og  Vigfús  lögmaður 
f  rændur  hans  hafi  þá  komið  honum  utan,  og  hafi  hann  þá 
fengið  aflát  hjá  konungi,  og  bætt  fyrir  vígið,  en  komið  út 
1520  eða  1519,  og  að  Vigfús  lögmaður  hafi  þá  sett  hann 
fyrir  sinn  umboðsmann  1520,  þá  hann  sjálfur  fór  utan 
með  Ögmundi  biskupsefni.  Hitt  er  víst  að  lögmaður  var 
hann  orðinn  sunnan  og  austan  1523^),  því  1523  mánu- 
daginn  eptir  páskaviku,  lét  Erlendur  ganga  12  manna 
dóm  í  Kópavogi  um  rán  Thyla  Péturssonar  á  Bessastöð- 
um,  þá  hann  rænti  því  hann  náði,  og  fangaði  Hannes 
hirðstjóra  og  hélt  honum  hjá  sér  í  14  daga.  Dæmdist 
Thyle  óbótamaður^).  (Að  sönnu  ritar  dr.  Finnur  biskup, 
að  hann  haíi  orðið  lögmaður  1527  og  slept  því  embætti 
1554,  en  þvi  get  eg  ekki  samsinnt).  1536  fékk  Erlendur 
kóngs  Kristjáns   3.  bréf  fyrir    lögsögu    sunnan,    austan    og 


födurbróöir  Erlends  lögmanns  Þorvarðssonar,  en  alls  ekki  son- 
ur  hans  (sjá  Rangárþing).  Annars  er  mjög  óvist  um  3.  konu  Er- 
lends  lögmanns,  en  venjulegast  er  hann  þó  talinn  þrikvæntur. 

1)  Réttara  mun  1519.  Erlendur  hefur  þá  verið  ungur,  þvi 
aö  hann  mun  ekki  fæddur  öllu  fyr  en  um  1496,  eða  litki  áður 
og  mun  ekki  hafa  verið  eldri  en  rúmlega  hálfþritugur,  er  hann 
var  kjörinn  lögmaður  1521,  ef  til  vill  helduryngri(Fbrs.  VIII,  816). 

2)  Hann  varð  lögmaður  sunnan  og  austan  1521  (sjá  liér  á 
undan). 

3)  Pessi  dómur  frá  1.  júní  1523  er  prentaður  í  ísl.  Fornbrs. 
IX,  140—142. 


245 

vestaii  á  íslandi  en  1539  á  St.  Mathiæ  dag  annað,  að 
vera  lögmaður  sunnan  og  austan.  1538  lét  Erlendur  Þor- 
varðarson  lögmaður  dóm  ganga  að  Bakkarholti  í  Ölfusi, 
um  hýsingu  fátækra  manna,  með  6  mönnum, 

Arnessýslu  mun  hann  og  hafa  tekið  eptir  Vigfús  lög- 
mann  1522;  þar  finn  eg  hann  hefur  1525  nefnt  6  menn  í 
dóm^),  Erlendur  hélt  Jón  Björnsson  fj'rir  umboðsmann, 
þvi  í  hans  umboði  lét  Jón  dóm  ganga  um  dráp  Diðriks 
af  Mynden;  voru  þá  dómsmenn:  Páll  Vigfússon  á  Hhð- 
arenda,  Sæmundur  Eiríksson  í  Asi,  Daði  Guðmundsson  í 
Snóksdal  og  íleiri. 

1543  lét  Erlendur  12  manna  dóm  ganga  á  Egilsstöð- 
um  i  Múlas5"slu,  um  byggðarrikti,  að  Sesselja  Loptsdóttir 
hefði  drepið  mann  sinn  (það  var  lögmannsdómur). 

1544  nefndi  Erlendur  6  menn  í  dóm  að  Nesi  1  Sel- 
vogi,  miðvikudaginn  næstan  fyrir  Pálsmessu  um  veturinn, 
að  dæma  um  orðbragð,  skatthald  og  ógoldna  landsskuld, 
millum  Erlends  lögmanns  og  Þorsteins  Pálssonar.  Þar 
af  sézt,  að  Erlendur  hélt  þá  enn  Árnesþing;  þá  hafði  hann 
og  Kjalarnesþing.  En  fyrir  1550  hefur  hann  slept  Arnes- 
þingi  og  Jón  Björnsson  tekið  það^). 

Lögdæminu  sleppti  Erlendur  1553,  þá  hann  var  af- 
settur  embættinu  af  Páli  Hvítfeld.  Voru  honum  þá  bornar 
margar  sakargiptir: 

1.  að  hann  hefði  stungið  með    hnííi    Guðlaugu    Runólfs- 
dóttur. 

2.  að  hann  hefði  verið  með  að  rupla  kóngsgarðinn  Bessa- 
staði. 

3.  hafi  í  nokkur  ár  ekki  goldið  biskupstíundir  eða  kirkju- 
gjöld. 

4.  selt  kóngsjörð,  sem  lengi  hafði  i  eyði  verið. 

1)  Arið  1525  finnst  ekki  annar  dómur  eptir  Erlend  en  G 
manna  alþingisdómur  (1,  júlí  1525)  ura  ákæru  Péturs  Loptssonar 
tilEyjólís  Einarssonar  (Fbrs,  IX,  268—269).  Ártaliðliklega  skakkt 
hér  og  á  við  einhvern  síðari  dóm  Erlends  lögmanns  í  Árnessýslu, 
ef  til  vill  Bakkarholtsdóm  1538. 

2)  Talið  er  þó,  að  Erlendur  hafi  verið  kongsumboðsmaður 
i  Árnessýslu  1551  (sbr.  Sýslumannaskrá  J.  S,  64  fol.  í  landsbóka- 
safninu). 


246 

ó.    gefið  friðlausum  manni,  sem    drepið    hafði    húsbónda 

sinn,  verndarbréf. 

6.    veitt  högg,  stingi   og  misþyrmingu  Ormi  Þorsteinssyni 

og  hans  fylgjurum.     Hér    fyrir    dæmdist  hann  af  em- 

bætti  og  allt  hans  fé  falHð  undir  kong.     Stóðu   máUn 

lengi  yfir  og  hafði  hann  fjTst  ýms  undanbrögð,  og  þá 

ekki  dugði  skaut  Erlendur  þeim  fyrir  kong,  sem  1558 

dag  27.  janúar  gaf  honum  lausn  á  fé  sínu  fyrir  500  rdl. 

Þess  er  að  geta,  að  Erlendur  lögmaður  bjó    fyrst 

á  Kolbeinsstöðum,  og  þar  missti  hann    sína    fyrstu    konu. 

Slirífað  er,  að  eptir  það  hann    vóg    Orm    mág    sinn,    hafi 

hann  vegið  pilt  á  Kolbeinsstöðum.     Nálægt  eða  fyrir  1530 

flutti  hann  að  Strönd  í  Selvogi  til  hægðar  sér  í  embættis- 

verkum,  þá  hann  hélt  Árnessj'shi.     En    hans    kona    deyði 

snögglega,  og  var  þar  um  margt  rætt.     Er    og    sögn  hann 

hafi  vegið  nokkur  víg,    en    ekki    er    kunnugt    hvað    mörg, 

eða  með  hverjum  atvikum. 

Fyrst  framan  af  voru  þeir  Ögmundur  biskup  vinir, 
en  brátt  kólnaði  kærleiki  þeirra.  Biskup  ásakaði  hann 
fyrir,  að  hafa  slegið  prest  nokkurn  í  Vogsósakirkjukór,  og 
annan  prest  á  Kolbeinsstöðum,  og  hefði  svo  báða  hrakið, 
að  blætt  hefði.  Einnig  að  hann  héldi  hóru  sína  á  heimili 
sínu;  að  hann  héldi  SkálhoUskirkjueign;  að  hann  hefði 
stefnt  biskupi  fyrir  kóng;  að  hann  hefði  sagt,  að  biskup- 
inn  fóttræði  konungsins  rétt  og  héldi  konungsjörðunni 
Háeyri;  að  hann  hefði  lofað  prestunum  að  bæta  þeim,  en 
ekki  efnt  það;  að  hann  hefði  ekki  viljað  tala  við  biskupsins 
erindisreka,  sem  hefði  átt  að  stefna  honum.  Vegna  þriggja 
fyrst  talinna  saka  var  hann  dæmdur  að  betala  Skálholts- 
kirkju  og  biskupi  90  merkur,  og  fallinn  í  bann;  en  vegna 
orða  hans  um  biskupinn,  skyldi  hann  taka  aflausn  bisk- 
ups  og  vera  faUinn  í  bann,  ef  hann  þrjóskaðist  1  því  í- 
dæmda.  Ei  er  Ijóst,  hver  málalok  urðu,  þó  ætla  eg  að 
Erlendur  hafi  lítið  til  vægt,  og  biskup  minnkað  ofsa 
sinn.  Erlendur  hefur  opt  farið  utan  og  fengið  uppgjöf 
konungs  á  vígaferlum  sinum. 

Sagt  er  hann  hafi  með  elHnni  orðið  því  nær  bhndur, 

og  því  rita  sumir,  að  hann    hafi    slept    lögmannsdæminu. 

1561  eða  1562,  þá  Jón  sýslumaður  Marteinsson  giptist 


247 

Guðbjörgu  dóttur  hans,  var  hann  í  því  brúðkaupi,  og    þá 
að  kalla  blindur. 

1576  (al.  1577)  deyði  Erlendur^).  Hafði  hann  veri& 
hið  inesta  afarmenni,  ofsafenginn,  kvennamaður.  Hann 
var  og  kallaður  fjölkunnugur.  Þar  hjá  var  hann  spek- 
ingur  að  viti  og  auðmaður.  Hann  hhðraði  sér  hjá  eptir 
megni  málum  biskupanna,  lét  Jón  umboðsmann  sinn  gera 
í  málum,  svo  sem  um  dráp  Diðriks  af  Mynden  og  hans 
fylgjara,  og  eigi  vildi  hann  blanda  sér  í  mál  Jóns  biskups 
Arasonar,  sem  sjá  má  af  bréíi  Kristjáns  skrifara  til  Daða 
í  Snóksdal,  hvar  Kristján  hrósar  vitsmunum  og  forsjálni 
Erlends. 

Jón  Björnsson. 
1525  nefndi  hann  6  menn  í  dóm  um  ákæru  þá,  er 
Jón  ísleifsson  kærði  til  Jóns  Eyjólfssonar  um  hald  á  vinnu- 
konu,  dæmdist  af  Jóni  Eyjólfssyni  e^TÍr  á  viku  fyrir  haldi5 
og  4  merkur  i  fullrétti^).  (Mun  hafa  verið  í  umboði  Er- 
lends).  1529  nefndi  hann  menn  1  dóm  að  Þjóðólfshaga, 
um  þá  sem  halda  lögráðið  hjú  annars  manns^)  1539  út- 
nefndi  hann  menn  í  dóm  um  dráp  Diðriks  af  Ms'nden*). 
Hygg  eg    allt    þetta   i    umboði    Erlends    lögmanns,    og    að 


1)  1576  mun  réttara.  Hefur  Erlendur  þá  veriö  kominn  yfir 
áttrætt.  Sjá  meðal  annars  um  hann:  Lögsögumannatal  og  lög- 
manna:    Safn  II,  110-111. 

2)  Pessi  dóraur  finnst  ekki  1  Fornbréfasafninu  petta  ár  (1525), 
og  er  þvi  liklega  frá  öðru  ári  siðar.  Hinsvegar  er  til  6  manna 
dómur  um  framfæri  Sigríöar  Jónsdóttur,  útnefndur  á  Vatnsleysu 
i  Biskupslungum  12.  mai  1524  af  Jóni  Björnssyni,  er  þá  hafði 
»mins  herra  kongsins  sýslu  og  umboð  í  Árnesi((  (Fbrs.  IX,  211 — 
212).  Hefur  þá  Jón  beinlínis  haldið  sýsluna  fyrir  eigin  reikning, 
en  ekki  i  umboði  Erlends.  Pó  virðist  hann  siðar  hafa  veri6 
stundum  umboðsmaður  hans. 

3)  Ártalið  1529  á  þessum  dómi  er  skakkt  og  á  að  vera  1539, 
Er  sami  dómurinn  og  Bogi  getur  síðar  um,  að  Jón  hafi  dæmt  1 
Pjóðólfshaga  1539  um  hald  á  vinnukonu  og  dráp  á  kú. 

4)  Sá  dómur  var  útnefndur  i  Laxárholti,  og  segir  séra  Jón 
Halldórsson  beinlinis  að  það  hafi  verið  í  umboði  Erlends  Iðg- 
manns  (Hirðstjóraannáll:     Safn  til  s.  ísl.  II,  681—682). 


248 

Jón  hafi  nálægt  1525  orðið  hans  umboðsmaður  og  haldið 
því  umboði  til  þess  um  1545,  þá  Erlendur  hefur  nálægt 
þeim  tíma  sleppt  sýslunni,  en  Jón  tekið  hana  að  veitingu, 
og  haldið  hana  til  1554  eða  nálægt  því,  þó  árið  sé  óvíst. 
1545^)  var  Jón  vottur  að  trúlofun  Þorláks  Einarssonar  og 
Katrinar  Hannesdóttur.  1550  var  hann  i  Skálholti  og 
mælti  á  móti  aftöku  Jóns  biskups  Arasonar  og  sonahans; 
kallast  hann  þá  sjslumaður  1  Arnessýslu. 

1539  lætur  hann  að  Þjóðólfshaga  ganga  dóm  um  hald 
á  vinnukonu  og  um  dráp  á  kú.  Þar  dómur  þessi  fram- 
fór  í  Rangárþingi  hygg  eg  hann  haíi  dæmt  í  umboði  Jóns 
Hallssonar  (máske  þetta  sé  sami  dómur  og  nefndur  er  fyr 
við  árið  1529).  1541  að  Reyðarvatni  lét  hann  dóm  ganga 
um  skipsáróðrarmenn.  1554  fékk  Eggert  Hannesson  sýsl- 
una  og  hefur  Jón  Björnsson  þá  Uklega  orðið  umboðsmað- 
ur  1555 — 1556. 

Níels  Ólafsson. 

Eg  meina  hann  danskan.  Var  hann  umboðsmaður 
hirðstjórans  Páls  Stígssonar  yfir  þremur  landsfjórðungum, 
og  ásamt  öðrum  sýslum  tók  hann  sjálfur  undir  sig  Árnes- 
þing  1564  og  lét  sama  ár  dóm  ganga  að  Bakkarholti  1 
Ölfusi.  Eg  meina  hann  hafi  eigi  sjálfur  haldið  sý'sluna, 
utan  það  eina  ár,  en  þar  eptir  haft  Gísla  Sveinsson  f^TÍr 
sinn  umboðsmann  í  þessari  sj'slu,  því  umboðsmenn  hirð- 
stjóra  tóku  sjálfir  þær  sýslur,  sem  þeim  sýndist,  um  þær 
mundir,  eins  og  Henrik  Krag  tók  þá  Snæfellsnessj^slu  og 
Stapaumboð  sama  ár^). 

Auðvitað  er,  að  Jón  Björnsson  hefur  þá  verið  frá  sj^sl- 
unni  og  máske  dáinn. 

Eggert  Hannesson  lögnnaður. 

Eptir  veitingarbréfi  Eggerts  fyrir  lögdæminu  S.  og  A. 
dagsettu  sunnudaginn  judica  1554  af  Kristjáni  þriðja,  lénar 


1)  Mun  réttara:  1544  (sbr.  Árb.  Esp.  IV,  15).    Ætt  Jóns  sýslu- 
manns  Björnssonar  er  ekki  kunn. 

2)  Sbr.  Hirðstjóraannál  Jóns  Halldórssonar:  Safn   til    s.    Isl. 
II,  705.    Níels  hefur  vafalaust  veriö  danskur  að  ætt. 


249 

hann  Eggert  Í  löginannskaup  Árnesþing,  utan  13  marka 
og  óbóta-mál.  Mun  Eggert  hafa  slept  þessari  sj'slu  fyrir 
1560  eða  um  1556  eða  15ó7. 

Ormur  Jónsson. 

1560  útnefndi  liann  dómsmenn  á  Vælugerðisþingi,  um 
kaplageymslu  Skálholtsstaðarlandseta.  (Hann  var  þetta 
ár  settur  fyrir  sýsluna,  en  i  Þverárþingi  1561)^). 


1)  Petta  er  Ormur  Jónsson,  er  bjó  i  Reykjavik  (sbr.  Safn  tii 
s.  ísl.  I,  114)  og  andaöist  1564.  Er  svo  sagt  1  hdr.  199  412  (Lbs.) 
med  hendi  Hannesar  biskups,  að  Ormur  hafi  fallið  af  hestbaki 
og  dáið  af  afleiðÍDgum  peirrar  byltu.  Af  sama  hesti  hafi  og  Páll 
Stígsson  hirðstjóri  dottiö  og  Grímur  Þorleifsson  frá  Möðruvöll- 
um  og  beðið  báðir  bana  af  (sbr.  ísl.  Sagnaþætti  I,  19).  Framætt 
Orms  er  ókunn,  en  litill  vaíi  virðist  á  því,  að  Ormur  Vigfússon  í 
Eyjumhafi  verið  af  þessari  sömu  ætt  og  ef  til  vill  heitinn  eptirOrmi  í 
Vík,  hvernig  sem  þeim  skyldleilia  hefur  verið  háttaö.  Pj'kir  raér 
sennilegt,  að  Ormur  Jónsson  hafi  verið  af  Viðeyjarmönnum  kom- 
inn  (ætt  Steinmóðs  ábóta),  eins  og  eg  hef  áður  talið  um  Orm  í 
Eyjum  (sbr.  hér  aö  íraman  bls.  6—7  n.  m.).  Um  ISOOkemur/ón 
Ormsson  opt  við  bréí  og  gerninga  í  Viðey  og  gæti  hann  verið 
faðir  Orms,  og  sonur  OrmsJó/issonar  konventubróður  í  Viðey  ept- 
ir  miðja  15.  öld,  þvi  að  það  er  enginn  efi  á,  að  sá  Ormur  er 
dáinn  íyrir  1497,  eins  og  sjá  má  af  vitnisburði  Böðvars  prests 
Jónssonar  á  Starnesi  20.  april  það  ár  (Fbrs.  VII,  337).  En  hitt 
skjalið,  þar  sem  Orms  er  getið  (landamerkjaskrá  um  Laugarvatn 
og  Snorrastaði  er  ártalslaus  og  sennilega  eldri  en  frá  1497  (Fbrs. 
VII,  324 — 325).  Að  Árni  Magnússon  segir,  að  Ormur  wkonventu- 
bróðir«  hafi  verið  á  lifi  1497  (Fbrs.  VII,  325  n.  m.)  stafar  eflaust 
iif  lauslegri  athugun  á  Starnesvitnisburðinum.  í*essi  Ormur 
Jónsson  hefur  því  verið  munkur  i  Viðey  á  tímum  Steinmóðs  ?- 
bóta  (um  1450 — 1480).  Son  hans  og  bróðir  Jóns  Ormssonar  gæti 
verið  sá  Vilhjálmur  Ormsson,  sem  verið  hefur  i  Viðey,  og  er 
annar  vottur  að  sölu  Porvarðs  Steinmóðssonar  (ábóta)  á  20 
hundruðum  í  Reykjavik.  Fer  sá  gerningur  fram  22.  desember 
1487,  en  bréfið  ritað  tveim  árum  síðar  (1489)  í  klaustrinu  í  Við- 
ey  (Fbrs.  VI.  610—611).  Vilhjálmur  er  dáinn  fyrir  8.  marz  1494, 
því  að  þá  gefur  Stefán  biskup  Porbirni  Jónssj'ni  leyfi  tilaðflytja 
burt  af  Viðey  peninga  þá,  er  féllu  eptir  Vilhjálm  heitinn  Ormsson 
og  Guörúnu  .\ndrésdóttur  (Fbrs.  VII,  305).  Einkennilegt  er,  að 
Vilhjálmsnafnið,  sem  er  injög  fágætt  á  þeim  tímum,  kemur  siðar 
íram  í  Kalaslaöaættinni,  þvi  að  einn  son  Vigfúsar  á  Kalastöðum 
og  bróðir  Orms  í  Eyjum  hét  Vilhjálmur.  Tel  eg  lítirm  vafa  á,  að 
þetta  sé  ein  og  sama  æltin  og  ætt  Orms  i  Vik.    Með  því  að  landa- 

17 


250 

Gísli  Sveinsson. 

Faðir:  Sveinn  Hólmfastsson. 

Móðir:  Guðlaug  Jónsdóttir    Erlendssonar^)    (sjá    Rang- 

árþing). 
Kona:  Guðrún  dóttir  Gísla  biskups  Jónssonar    (seinni 

maður  Guðrúnar  var  Stefán  son  Gunnars  Gísla- 

sonar). 
Börn:  A.  Sira  Guðmundur  í  Gaulverjabæ-)  (dó  1605), 


merkjaskrá  Reykjavíkur,  sem  talin  er  frá  því  um  1500  (Fbrs.  VII, 
458),  er  árstalslaus,  verður  tæplega  byggt  á  því,  að  Jón  Pálsson, 
sem  þar  er  neíndur  búandi  ásamt  Olafi  Olafssyni,  og  þá  meira 
en  fimmtugur  að  aldri,  hafi  verið  faðir  Orms  i  Vik,  þvi  að  landa- 
merkjaskrá  þessi  getur  verið  miklu  yngri  en  frá  1500,  þótt  einn 
vottanna  sé  Gissur  Porleifsson,  sem  opt  kemur  við  Viðeyjarbréí 
um  þær  mundir.  En  þessi  Jón  Pálsson,  sem  i  landamerkjaskránni 
er  nefndur,  getur  þó  timans  vegna  ekki  verið  Jón  faðir  Vigfúsar 
á  Kalaslöðum,  enda  þótt  skráin  væri  ekki  eldri  en  frá  því  um 
1520. 

Ormur  Jónsson  sýslumaöur  i  Reykjavik  átti  Ingibjörgu  dótt- 
ur  Narfa  ábóta  ívarssonar  á  Helgafellii)  og  voru  synir  þeirra: 

a.  Narfi  i  Reykjavik  (sbr.  II,  .502 — 504).  Einn  ættleggur  frá  hon- 
um  ())Narfaættin((  i  Árnessýslu)  er  rakin  á  bls  4—6  n.  m.  hér 
ad  framan. 

b.  Ogmundur  bjó  i  Rej'kjavik  um  hríð  ásamt  Narfa  bróðursin- 
um.  Son  hans  Ormur  var  austur  i  Ölfusi,  átti  Porkötlu  01- 
afsdóttur  trá  Bakkarholti  Eyjólfssonar  á  Hjalla  Jónssonar, 
systur  Sigurðar  i  Bakkarholti.     Ætt  frá  þeim  er  ókunn. 

1)  Jón  faðir  Guðlaugar  var  bróðir  þeirra  Erlendssona,  Por- 
varðs  og  Vigfúsar. 

2)  Séra  Guðmundur  og  séra  Bjarni  voru  ekki  synir  Gíslaog 
Guðrúnar  Gisladóttur  biskups,  þótt  svo  sé  talið  i  öllum  ættartöl- 
um,  heldur  synir  Gisla  og  f^Tri  konu  hans  Guðlaugar  Guðmunds- 
dóttur  prests  i  Hrcpphólum  Jónssonar  eldra  á  Núpi  Magnússon- 
ar  (sjá  hér  áður).  Petta  sést  beinlinis  af  framfærsludómi  í  dóma- 
bók  Einars  sýslumanns  Hákonarsonar  frá  1620.  Guðrún  dóltir 
Gisla  biskups  var  s.  k.  Gísla  og  voru  5  börn  þeirra:  (Sveinn, 
Magnús,  Valgerður,  Guðrún,  Ingunn,  Kristin). 


1)  í  ættartölubókinni  Lbs.  199  4^  er  kona  Orms  talin  Katrin 
Hallsdóttir,  systir  Solveigar,  er  átti  Porleif  Grimsson  á  Möðruvðll- 
um,  og  Porgerðar  konu  Björns  á  Breiðavaöi  i  Langadal.  Hún  hef- 
ur  því  ef  til  vill  verið  s.  k.  hans. 


251 

álli  Onnu    dóttur    Þorláks    Hreiðarssonar    á 
Kötlustöðum^);  börn: 

a.  Salvör  átti  Bjarna  á  Stokkseyri   Sigurðs- 
son;  börn: 

aa.    Sira  Þorlákur  á   Helgafelli,    tvígiptur 

barnlaus,  dó  1673. 
bb.  Gísli  í  Skarði  á  Landi,  giptist  og  átti 

börn,  kól  1629. 
cc.    Magnús        Vestmannaeyjasj'slumaður 

(sjá  þar). 
dd.  Markús  á    Stokkseyri    kól    1629,    dó 

1687,  giptist  átti  börn. 
ee.    Ragnheiðnr  átti  Einar  Ólafssoii  Árna- 

sonar  í  Gunnarsholti  og  börn. 
tT.      Ingibjörg  seinni  kona  Páls  Gíslason- 

ar  landskrifara,  átti  börn. 
gg.    Síra  Guðmundur,  dó  barnlaus. 
hh.  Sigurður  á  Háeyri,  barnlaus. 

b.  Guðlaug     Guðmundsdóttir    átti    Torfa    á 
Keldum  Eiríksson;  börn: 

aa.  Guðmundur  dó  á  Keldum  1669,  átti 
1644  Valgerði  dóttur  Halldórs  lög- 
manns  Ólafssonar  og  börn. 

bb.    Sigríður. 

cc.    Jón. 

dd.  Gróa  fyrri  kona  Hákonar  Bjarnason- 
ar  Hákonarsonar  Árnasonar. 

c.  Helga    átti    Arnór    ))Laganóra«    holgóma 
eystra  á  Öndverðarnesi,  börn: 

aa.  Jón  á  Skeiðum-)  átti  Þorgerði  Odds- 
dóttur  og  börn. 


1)  Porlákur  bjó  á  Loptsstöðum. 

2)  Jón    átti    Skálmlioltstiraun    og    t)jó  þar.     Þorgeröur  kona 
lians  var  dóttir  séra  Odds  Stefánssonar  i  Gaulverjabæ,  p.  b.: 

a.   Oddur  í  Háliolti  á  Skeiðum  átti  Katrinu  Erasmusdótturprests 

i  Hrepphólum  Pálssonar,  þ.  b.: 

aa.  Gisli  átti  Óshildi  Hinriksdóttur  Magnússonar,  þ.  b.:  Ingi- 
björg,  Sólborg,  Katrín,  Guðlaug,  Þorgerður,  Sigríöur  og 
Valgerður,  er  átti    fyr   Jón    Eiriksson    á   Laugura    í   Flóa 

ir 


252 

bb.    Magnús')    átti    Guðn\'ju    Toríadóttur 

og  börn: 
cc.    Guðrún  tvígipt,  átti  Nikulás  fyr-)  og 

Erlend^)  síðar  og  börn. 
dd.  Borgbildur  átti  Guðmund*)    og  börn. 
Magnús  Guðmundsson  átti  Guðrúnu  Jóns- 
dóttur  Stefánssonar;  börn: 
aa.    Þuriður  átti  Einar  Jónsson  Ólafsson- 

ar  og  börn. 


Hjörtssonar,  þ.  b.:  Guðmundur  verksmiðiuforstödumaður 
i  Reykjavik,  íaðir  Kristjáns  á  Brekkum  í  Hvolhrepp.  S. 
m.  \'algerðar  Gisladóttur  Páll  Helgason,  p.  b.:  Osliildur. 
bb.  Guðmundur  átti  Önnu  Guðmundsdóltur  á  Lindarhamri 
Vigiússonar  á  ísabakka  Pórólfssonar. 

b.  Guðmundur.     Börn  hans: 
aa.   Helgi  i  Sandvik  í  Flóa. 

bb.  Porvarður  i  Sauðholti  i  Holtum  og  Hamrahól  átti  ing- 
veldi  Gísladóttur  og  mörg  börn.  Ennfremur  mun  hafa 
verið  son  Guðmundar: 

cc.  Arnór  á  Gjábakka  i  Pingvallasveit  átti  Puríði  Jónsdóttur. 
Son  peirra  Guðmundur  á  Skálabrekku,  faðir  Jóns  s.  st., 
föður  líinars  föður  Halldórs  Iireppsljóra  á    Kárastöðum. 

c.  Ingibjörg  átti  Porstein  skáld  á  Hæli  í  Eystrihrepp  son  Magn- 
úsar  Eirikssonar  á  Skriðufelli  og  var  f.  k.  hans.  Hann  var  á 
lifi  1729,  77  ára.  S.  k.  hans  Guðlaug  Örnólfsdóttir.  Son  hans 
og  Ingibjargar: 

aa.   Guðni  i  Langholti  i  Flóa,  álti  Margréti  Magnúsdóttur,  þ.b.: 

aaa.    Ingibjörg  átti  Eyjólf  Björnsson  í  Litlutungu   i   Holt- 

um,  þ.  d.:     Margrét  átli  Olaf  í  Nesi  við  PjórsáJóns- 

son  s.  st.  Jónssonar   og  Ingveldar   Sigurðardóttur  i 

Skálmholtshrauni  ísólfssonar. 

d.  Arnór. 

e.  Helga. 

f.  Ingiriður. 

1)  Magnús  bjó  á  Kotferju.     Guðný  kona  hans  var  dóttirTorfa 
Jónssonar  lögréttumanns  í  Hlið  sjá  hér  áður  bls.  224. 

2)  Nikulás  Oddsson  í  Sauðholti  var  bróðir  Porgerðar   konu 
Jóns  Arnórssonar,  bróður  Guðrúnar. 

3)  Erlendur  s.  m.  Guðrúnar  var   Erlendur    Bjarnason    i   As- 
um  i  Eystrihrepp. 

4)  Maður  Borghildar   er   venjulega    ncfndur   Guðni    og   hafi 
þau  verið  á  Kalmannstjörn  i  Höfnum. 


253 

bb.  Salvör  átti  Gunnar  Jónsson  í  Hvammi 

á  Landi  og  börn. 
cc.    Þórdís  átti  Daða  son  síra  Jóns  Gunn- 

laugssonar  og  börn. 
dd.  Guðrún  átti  Þórólf  Guðmundsson  frá 

Háfi  og  börn. 
ee.    Guðriin    yngri    átti    Lopt    Jónsson    á 

Eyvindarstöðum  og  börn^). 


1)    Sonur  Lopts  var: 
a.   Sigurður  á  Hjalla  og  síðar  Nesi  i  Selvogi  átti  Guðriði  Snorra- 
dóttur,  þ.  b.: 
aa,   Bjarni  í  Nesi  i  Selvogi  átti  Guðrúnu  Pálsdóttur  lögréttu- 

manns  Björnssonar. 
bb,  Pétur  i  Nesi  i  Selvogi  átti  Helgu  Þorsteinsdóttur,  þ.  b.: 
aaa.    Sigurður   i    Vorsabæ    i   Flóa    átti  Járngerði  Hjörts- 
dóttur  á  Velli  Andréssonar;  son  þeirra  Bjarni  ridd- 
ari,  kaupmaður  i  Hafnarfirði. 
bbb.  Herdis  átti  Þorstein  á  Bjarnastöðum  i  Selvogi  Jóns 
son  i  Eymu  Hróbjartssonar,  þ.  b.  mörg,  þar  á  með- 
al  Guðmundur  á  Járngerðarstöðum  faðir  Páls  i  Haulía- 
dal  föður  Eyvindar  á  Stafnesi  og  Sigurðar  i  Hauka- 
dal  föður  Greips,  er  þar   bjó    siðar,    og   Jóns    Guð- 
manns  á  Laug. 
ccc,    Þorsteinn  átti  Ingunni  Ivlemensdóttur  frá  Einarsliöfn 
Jónssonar,  þ.  d.  Una  átti  fyr  ísak  Jónsson   á    Gufu- 
nesi,  en  siðar  séra  Helga  Bjarnason  á  Reynivöllum. 
ddd.  Katrin  átti  Jón  Þorsteinsson  á  Ófriðarstöðum. 
eee.    Anna    átti    Þorkel    Hjörtsson    á    Rútsstöðum,   þ.    b.: 
Hjörtur  á  Bjarnastöðum  i   Selvogi,    ísólfur    á    Mið- 
húsum    i     Biskupstungum,    Hinrik   í  Brandshúsum, 
Hafliði  á  Birnustöðum,  Herdís,  er  átti  Valda  Markús- 
son  i  Geirakoti,  og  Guðrún  f.  k.  Ólafs  Lénharðsson- 
sonar  á  Egilsstöðum. 
ffí'.      Guðrún  átti  Orm  á  Hamri  i  F"lóa  Arnþórsson  Björns- 

sonar;  þeirra  son  Bjarni  i  Sviðugörðum. 
ggg,    Guðlaug  álti  Guðmund  Björnsson  á    Galtastöðum    í 
Flóa;  þeirra  dóttir: 

a)  Guðrún  átti  Pétur  Grimsson  á  Galtastöðum,  þeirra 

synir    Guðmundur    verzlunarstjóri    i     Reykjavik 

(sbr.    III,   357—359),    Friðíinnur    á    Galtastððum, 

Bjarni  i  Hákoti  og  Andrés  í  Hólmfastskoti. 

hhh,  Guðriður  átti  Þórð  i  Þorlákshöfn  launson    Gunnars 

Jónssonar    og    Puríðar    Halldórsdóttur    frá    Stóru- 

Sandvík  Jónssonar,  þ.  b.: 


254 

íT.     GuðiiN'  tvígipt  átti  son,  sem  sigldi. 
Gísli  átti  Kristínu  Eiríksdóltur,  Björnsson- 
ar  frá  Keldum;  börn: 
aa.    Eiríkur    átli     Önnu     Jónsdóttur     og 

mörg  börn. 
bb.  Guðmundur  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur 

og  börn. 
cc.    Vilborg     (al.     Guðrún)     átti     Bjarna 

Jónsson  og  börn. 
dd.  Katrín  átti    Jón    Ólafsson    á    Búðar- 

hvoli  og  börn. 
ee.    Salvör   átti  Sigurð  Hallsson  og  börn. 


a)  Pétur  á  Loptsstöðuni  átti  Hildi  Porkelsdóttur,  p.  b.: 

a.  Porkell  í  Skógsnesi. 

b.  Porsteinn  á  Ragnheiðarstöðum  í  Flóa. 

c.  Vigfús  i  Móakoli  i  Grindavík. 

d.  Pórður. 

e.  Ingibjörg  átti  Orm  i  Hamarshjáleigu  Magn- 
ússon  Ormssonar  og  Halldóru  Oddsdóttur  i 
í  Vorsabæ  Loptssonar  í  Árhrauni  Guðmunds- 
sonar. 

f.  Guðriður  átti  Eyvind  Björnsson  verzlunar- 
mann  í  Keflavik. 

g.  Helga  átti  launson  með  Pórði  Ej'jólfssj'ni  frá 
Skúfslæk  Sigurðssonar,  er  Pórður  hét. 

h.  Jón. 
i.     Hildur. 

Launson  Péturs  Pórðarsonar: 
k.   Gísli  á  Óseyri  við  Hafnarfjörð  átti   Porbjörgu 

Porláksdóttur  frá  P'ossi  i  Ytrihrepp  Porsteins- 

sonar   i    Jötu  Oddssonar  (sjá  hér   áður)  þ.  b. 

Guðný  átti  Hans  MöIIer  kaupmann  í  Re^'kja- 

vík. 

b)  Porsteinn  í  Porlákshðfn  átti  Ingibjörgu  Halldórs- 
dóttur  í  Porlákshöfn  Jónssonar  á  Kröggólfsstðö- 
um  Eyjólfssonar,  þ.  b.: 

a.  Guðbjörg  átti  Einar  á  líeyðarvatni  Guniiars- 
son  frá  Hvammi  á  Landi  Einarssonar. 

c)  Puríður  átti  Jón  Frey&teinsson  á    Purá  i    Ölfusi. 

d)  Margrét  átti  Gisla  Eiriksson  á  Úlfljótsvatni. 

e)  Guðrún  átti  lyr  Ásraund  Jónsson  á  Litlalandi, 
siðar  Porgeir  á  Litlalandi  Porláksson  á  Hjalla  Guð- 
mundssonar,  þeirra  dætur  Herdis  og  Guðriöur. 


255 

B.  Síra  Bjarni  Gislason  i  Ásum  í  Skaptártungu 
átti  fyr  ívatrinu  (al.    Kristinu)    dóttur    Hall- 
dórs  sÝslumanns  og  lílausturhaldara  í  Slvapta- 
fellssýslu  (sjá  Skaptárþing);  börn: 
a.    Sira  Gísli  prófastur  á    Stað    í    Grindavik 
(dó  1656)    átti  fyr    Guðrúnu    syslur    síra 
Gunnars  Pálssonar,  börn: 
aa.    Sira  Ólafur  í  Hvalsnesþingum,  seinni 
maður    Guðriðar    Gisladóttur,     hans 
son:     Gísli    í    Njarðvik    faðir    Ólafs 
biskups. 
bb.  Jón  á  Hópi  í  Grindavík,  átti  börn. 
cc.    Sigurður    á    Stafnesi    átti    Guðbjörgu 

og  börn, 
dd.   Bjarni  fór  utan  til  Hollands  1645. 
ee.    Katrín  átti    síra    Vigfús    Oddsson    og 

börn. 
IT.      Ingveldur  átti  sira  SumarHða  Orms- 

son  og  börn. 
gg.    Guðríður  átti  Helga,  sem  hernuminn 
var,  Jónsson  og  börn, 
Seinni  kona  síra  Gisla  Bjarnasonar:  Guðrún 
dóttir  síra  Jóns  i  Grindavik.  barnlaus^). 
C.  Sveinn   (son    Gísla    sj'slum.)    átti    Guðrúnu 
dóttur    Stefáns    í    Oddgeirshólum    Gunnars- 
sonar  á  Víðivöllum-);  börn: 
a.    Sveinn   átti    fyr    Kristinu    Þormóðsdóttur 
ekkju    frá    Bræðratungu,    þau     barnlaus. 


1)  Frá  peim  séra  Guðmundi  og  séra  Bjarna  sonum  Gisla 
Sveinssonar,  er  mikill  æltbálkur  kominn,  sem  hér  yröi  oflangtað 
rekja  út  i  æsar. 

2)  í  Bisks.  II,  651  er  kona  Sveins  talin  GuÖríöur  Sveinsdótt- 
ir  frá  Kálfafelli  (dóttir  séra  Sveins  Jónssonar  á  Kálfafelli)  og  mun 
þaö  rétt,  p.  b.:  Sveinn  og  Katrín,  en  sennilegt  er,  að  GuÖrún 
Stefánsdóttir  Gunnarssonar  hafi  verið  s.  k.  Sveins.  Annars  er  í 
ættartölum  raikill  ruglingur  um  börn  Gísla  sýslumanns  Sveins- 
sonar  og  erfitt  að  greiöa  úr  pvi  með  fullri  vissu,  enda  hefur  Bogi 
allmjög  i  þessu  villzt  og  veröur  pað  leiðrétt  hér,  eptir  pvi  sem 
ojnnt  er. 


256 

Seinni  kona  Sveins  Guðriður  Sveinsdóttir 

frá  Kálfholtii),  börn: 

aa.    Katrín  átti    launbarn,    það    dó;    hún 

giptist  og  átti  börn^), 
bb.    Ingunn  átti  barn  við    Kvæða-Eyjólfi, 

giptist  svo  og  átti  börn^). 


1)  Petta  er  skakkt.  Guðríður  Sveinsdóttir  var  kona  Sveins 
föður  hans  og  móðir  Sveins  yngra,  aö  því  er  talið  er. 

2)  Katrín  pessi  var  dóttir  Sveins  Gislasonar,  en  ekki  sonar- 
dóttir  hans.  Hún  er  ómagi  i  Miöfelh  1675  og  pá  dæmd  á  fram- 
færi  skyldmenna  sinna.  Systurson  hennar  er  pá  nefndur  Sveinn 
Sveinsson  á  Seltjarnarnesi. 

3)  Ingunn,  er  álti  barn  meö  Kvæða-Eyiólíi,  var  dótlir  Gisla 
sýslumanns  Sveinssonar,  en  ekki  Sveins  yngra.  Pað  sést  Ijós- 
lega  af  dómi  Einars  sýslumanns  Hákonarsonar  15.  april  1624  i 
Gröf  í  Ytrihrepp  um  framfæri  Porgils  Pórissonar,  bróðursonar 
Gisla  sýslumanns.  Eru  pá  séra  Gish  Árnason  og  Sveinbjörn  Geir- 
mundsson  eiginmenn  Guðrúnar  og  Ingunnar  Gisladætra  par 
nefndir.  Ingunn  átti  Sveinbjörn  Geirmundsson,  bjuggu  pau 
á  Skúmsstöðum  á  Eyrarbakka.  Sveinbjörn  hefur  verið  son  Geir- 
mundar  Jónssonar,  er  kemur  við  bréí  á  E\'rarbakka  á  siðari 
hluta  16,  aldar.  Bræður  Sveinbjarnar  voru  Björn  og  Arnljótur 
Geirmundssynir  og  systir  peirra  eflaust  Guðrún  Geirmundsdóttir,. 
er  átti  Ögmund  Sighvatsson  (Galdra-Ögmund)  á  Loptsstððum. 
Sonur  peirra  Páh  bjó  á  Loptsstöðum,  átti  Sigríði  Björnsdóttur 
p.  b.:  Gish,  Guðmundur  og  Snjólaug,  er  átti  Porlák  Arviðsson 
Porleifssonar,  Ásmundssonar  ftá  Hvoli.  Dóttir  Páls  Ögmunds- 
sonar  mun  og  hafa  verið  sú  Geirlaug  Pálsdóttir,  er  1685  giptist 
Jóni  Egilssyni  i  Ytrihrepp  bróður  Sveinbjarnar  Egilssonar  i  Mið- 
húsum  i  Sandvikurhreppi  og  eru  pau  Jón  og  Geirlaug  talin  pre- 
menningar  að  frændsemi,  er  niun  pannig  háttað,  að  Sveinbjörn 
Geirmundsson  haíi  verið  móðuríaðir  peirra  Egilssona  og  Svein- 
björn  í  Miðhúsum  borið  nafn  hans.  Verður  pá  skyldleikinn 
pannig:  öðrumeginn  :  Guðrún  Geirmundsdóttir  —  Páll  Ögmunds- 
son  —  Geirlaug  Pálsdóttir,  hinumeginn:  Sveinbjörn  Geirmundsson 
—  dóttir  Sveinbjarnar  —  Jón  og  Sveinbjörn  Egilssynir.  Pessi 
Sveinbjörn  Egilsson  i  Miðhúsum,  er  uppi  var  á  siðari  hluta  17. 
aldar  var  forfaðir  dr.  Sveinbjarnar  Egilssonar  i  beinan  ættlið,. 
pvi  að  son  Sveinbjarnar  i  Miðhúsum  var  Egill  i  Miðhúsum  (álífr 
1729,  66  ára)  faðir  Sveinbjarnar  í  Njarðvik  (t  1773)  fðður  Egils  í 
Njarðvik(t  1808)  föður  dr.  Sveinbjarnar  (f  1852),  og  skiptast  par 
nötnin  Sveinbjörn  og  Egill  stöðugt  á  um  200  ára  bil.  Hj'gg  eg,. 
að  Egill  faðir  Sveinbjarnar  elzta  hafi  verið  bróðurson  séra  Jóns 
Egilssonar  í  Hrepphólum,  son  Einars  Egilssonar  í  Miðfelli  í  Ytri- 


'loi 

b.  Katrín^)    átti    Sveinbjörn    Geirmundsson; 
börn : 
aa.    Brynjólfuv  skipasmiður,  átti    Guðríði 

og  börn. 
bb,  Magnús  á  Skúmsstöðum,   átti    systur 

sterka-Fúsa. 
cc.    Guðmundur.  (Sumar  ættir  telja  þetta 
öðruvísi). 
[c.    Einar  Sveinsson  á  Skíðabakka. 

d.  Sveinn. 

e.  Guðrún-). 

D,  Síra  Gissur  í  Þingmúla^),  átti  Guðrúnu  Ein- 
arsdóttur;  börn: 

a.    Síra  Bjarni   í    Þingmúla,    átti    Ingibjörgu 
Þorvarðardóttur;  börii : 
aa.    Sira  Jakob  á  Kálfafelli,  átti  Guðn\'ju 

Guðmundsdóttur  og  börn. 
bb.     Síra     Eiríkur    á    Hallormsstað,     átli 

Þuríði  Arnadóttur  og  börn. 
ce.    Henrik  átti    Guðrúnu    Arnadóttur    og 

barn, 

E.  Magnús  í  Miðfelli  dó  fyrir  1640,  átti  Katrínu 


hrepp,    Sveinbjarnarnafnið  er  einnig  i  þeirri  ætt,  pvi  aöeinnson 
séra  Jóns  liét  Sveinbjörn. 

Börn  Sveinbjarnar  Geirniundssonar  og  Ingunnar  Gisladóttur 
hafa  verið: 

a.  Brynjólfur  skipasmiður. 

b.  Magnús  á  Skúmsstöðum,  er  tímans  vegna  gæti  verið  iaðir  Ög- 
mundar  á  Loptsstöðum  og  Ofeigs  lögréttumanns   í  Skipholti. 

c.  Guðrún  átti  Orm  Jónsson  á  Skúmsstðöum  (sjá  hér  síðar). 

d.  Guðmundur  (ef  til  vill  réttara:  Geirmundur). 

1)  Petta  er  skakkt.  Kona  Sveinbjarnar  var  ekki  Katrin 
Sveinsdóttir  Gíslasonar,  heldur  Ingunn  fööurs^'stir  hennar  (sjá 
hér  næst  á  undan). 

2)  Frá  [  á  aö  falla  burtu,  þvi  að  það  er  skakkt. 

3)  Séra  Gissur  í  Pingmúla  var  alls  ekki  son  Gísla  sýslu- 
manns  Sveinssonar,  hekiur  son  Gísla  prests  Örnólfssonar  áSönd- 
um  i  Dyrafirði.  Pessir  ættliðir  frá  séra  Gissuri  eiga  þvi  að  íalla 
hér  burtu. 


258 

frá    Bræðratungu    Þorinóðsdóltur  Asmunds- 
sonar;  þeirra  börn: 

a.    Valgerður  átti  Brynjólf  Jónsson  í    Skarði 
á  Landi^);  börn: 
aa.    Ásmundur    á    Litluvöllum    á    Landi, 

mikill  smiður. 
bb.  Guðrún  átti  Alf  Gíslason  á   Reykjum 

og  börn. 
cc.    Helga  átti  Kolbein  Guðmundsson    og 

börn. 
dd.  Gísli. 
ee.    Kristin  átti  Eirík  Guðmundsson-). 

F.  Þuríður  Gísladóttir'). 

G.  Guðrún*). 


1)  Þetta  er  skakkt.  Valgerður  f.  k.  Brynjólfs  1  Skarði  var 
ekki  dóttir  Magnúsar,  Iieldur  systir  hans,  dóttir  Gisla  sýslumanns 
Sveinssonar  (sjá  liér  áður  bls.  218)  og  son  peirra  var  Gísli  i 
Ölvaðstiolti,  en  Ásmundur,  Guðrún,  Helga  o.  fl.  voru  börn  Brynj- 
ólfs  og  s.  k.  hans  Valgerðar  Asmundsdótlur  (sjá  hér  áður  bls.  219). 
t*elta  er  þvi  allt  skakkt  rakið  hjá  Boga.  En  dóttir  Magnúsar  og 
Katrinar  var : 

a.  Guðrún  f.  k.  ívars  á  Brúnastöðum  Guðmundssonar  i  Vetleifs- 
holti  Magnússonar  og  Auðbjargar  Xikulásdóttur,  áltu  citt 
barn,  er  dó  ungt. 

2)  Mun  eiga  að  vera  Eiríkur  Guðnason  í  MiðfelH  (sjá  liér 
áður  bls.  216)  en  kona  hans  var  ekki  Kristín  dóttir  Brynjólís  i 
Skarði,  heldur  Krislin  dóttir  Gisla  sýslumanns  Sveinssonar.  I 
Bisks.  II,  652  stafar  paö  af  mislestri  i  ættatölunum,  að  kona  Ei- 
ríks  Guðnasonar  í  Miðfelli  er  talin  Kristin  Kolbeinsdóttir. 

3)  Pessi  Puriður  á  að  falla  hér  burtu,  og  sömuleiðis  Mar- 
grét,  sem  dætur  Gisla  Sveinssonar. 

4)  Guðrún  pessi  átti  fyr  séra  Gisla  Árnason,  er  var  á  lifi 
1624.  Er  hann  i  ættatölum  talinn  sonarson  Sveins  prests  Jóns- 
sonar  á  Kálfafelli,  son  Árna  Sveinssonar  og  Margrétar  Gísladóttur. 
Var  sá  Árni  bróðir  samfeðra  Guðríðar  Sveinsdóttur,  konu  Sveins 
Gislasonar,  en  Margrét  Gísladóttir  kona  Árna  talin  systir  stjúp- 
móður  hans,  er  einnig  hafi  heitið  Margrét,  en  mun  réttara 
Guðriður  (Bisks.  II,  651). 

Börn  séra  Gísla  og  Guðrúnar:  Gisb,  Guðmundur  og  Margrét,. 
er  átti  Magnús  Gamalielsson  á  Eyrarbakka.  Synir  Guðmundar: 
Jón,  Þórður,  Hinrik  og  Gísli.  S.  m.  Guðrúnar  var  Stefán  í  Odd- 
geirshólum,  launson  Gunnars  Gislasonar  á  VíðivöIIum,  pau  bl." 


259 

H.  Kristín^). 

I.    Margrét  átti  Arna  Sveinsson-), 
K.  Ingunn  átti    Sveinbjörn    Geirmundsson^)    og 
börn. 

Gísli  mannaðist  vel  og  bjó  í  Miðfelli,  gerðist  og  Skál- 
holtsstaðarráðsmaður,  Hann  þótti  lögvilur,  var  fyrst  lög- 
réttumaður  og  í  stóradómi  var  hann  ásamt  öðrum  1564. 

1565  meina  eg  hann  hafi  orðið  umboðsmaður  danskra 
á  Bessastöðum  og  þar  eptir  tekið  veiting  fyrir  Arness\'slu*). 
Því  til  sanninda:  1566  nefndi  hann  12  menn  í  dóm  um 
lemstrarsár  og  sama  ár  nefndi  hann  6  menn  í  dóm  um 
þjófnað  í  Arnessýslu.  1567  nefndi  hann  6  menn  í  dóm 
um  mann,  er  hljóp  frá  konu  sinni,  og  lét  dóm  ganga  um 
sektir  hans.  Sama  ár  nefndi  GísH  Sveinsson  sýslumaður 
i  Arnesþingi  6  presta  og  6  leikmenn  í  dóm  að  Húsatópt- 
um,  eptir  l)oði  höfuðsmanns  Henriks  Krag  um  kirknafé; 
dæmdist  að  þeirra  fé  skyldi  fyrst  af  öUum  skuldum  greiðast. 

1570  var  hann  í  lögmannskjörum  ásamt  Þórði  Guð- 
mundssyni  og  Þorláki  undir  Núpi,  hefur  hann  því  verið 
álitinn  lögvitur  maður.  Hvað  lengi  hann  hefur  haldið 
Arnessv'slu  eða  hvort  Þormóður  Asmundsson  hafði  þar 
sýsluvöld  sem  lögsagnari,    eða    hafði    SN'sluna     að    veiting 


1)  Kristin  átti  Eirik  Guðnason  i  Miðfelli  (sjá  hér  á  undan). 

2)  Þetta  er  vafalaust  skakkt,  pótt  svona  sé  talið  í  sumum 
ættatölum,  og  að  Árni  og  Margrél  hafi  verið  foreldrar  séra  Gísla 
(sjá  hér  á  undan). 

3)  Sjá  hér  á  undan.  Vegna  þessa  afarmikla  rugUngs  um 
börn  Gísla  sýslumanns  Sveinssonar  pykir  rétt  að  benda  á,  aö  f. 
k.  börn  hans  voru  þeir  séra  (iuðmundur  i  Gaulverjabæ  og  séra 
lijarni  í  Asum,  en  s.  k.  börn  hans  með  (iuðrúnu  Gisladóttur 
biskups  hafa  verið  þessi :  Sveinn,  Magnús  í  Miðfelli,  Valgerður 
f.  k.  Brynjólfs  í  Skarði,  Kiistín  kona  Eiríks  GuÖnasonar  i  Miðfelli 
Ingunn  kona  Sveinbjarnar  (ieirmundssonar  og  Guðrún,  er  átti  séra 
Gísla  Árnason. 

4)  Séra  Jón  Egilsson  (Biskupaannálar :  Safn  til  s.  ísl.  I,  114) 
segir,  að  Gísli  hafi  fengið  Árnessýslu  1564  hjá  Hinrich  Krag,  og 
reið  séra  Jón,  þá  unglingspiltur,  með  honum  um  vorið  i  fyrstu 
þingaferð  hans  um  sýsluna.     Þetta  mun  þvi  öldungis  rétt. 


260 

1574,  er  mér  dulið,  eins  nær  hann  deyði^);  og  annað 
fleira  um  hann.  Hitt  er  Ijóst,  að  hann  hefir  verið  miliill 
auðmaður,  því  við  hans  dauða  var  arfur  dóttur  hans  60 
hundruð.  En  þar  vist  er,  að  hann  átli  5  syni  og  íimm 
dætur^)  (ef  ei  fleiri),  hefur  hann  mátt  eptirláta  börnum 
sínum  hálft  áttunda  hundrað  hundraða,  eða  meira. 

Nikulás  Björnsson^) 
lét  dóra  ganga  að  Krossi   1577,  um  hald  á  hesti    og    1579 
er  hann  á  alþingi  nefndur  Arnessýslumaður,  hkast  í  hálfri 
sj^slunni. 

Þormóður  Asmundsson. 
Faðir:  Asmundur  i  Bræðratungu,    Lýtingsson    Einars- 

sonar^). 


1)  Gisli  svsluraaöur  andaöist  1577  (Biskupaannálar:  Safn  I, 
110).  Bogi  hefur  auösjáanlega  ekki  pekkt  Biskupaannála  séra 
Jóns.  Sýslumannarööin  í  Árnessýslu  á  peim  árum  mun  eflaust 
rétt,  eptir  pvi  sem  séra  Jón  telur  hana  (Safn  I,  114),  en  hún  er 
pessi,  svo  langt  sem  séra  Jón  mundi: 

Ormur  Jónsson  i  Vik  (1560 — 64). 

Gísli  Sveinsson  (1564 — 1567?). 

Ólafiir  Jónsson  Baggi  (c.  1568?— 1569?). 

Gisli  Sveinsson  aptur  (c.  1569? — 1570?). 

Gísli  Pórðarson  lögmaður  (c.  1570? — 1574?). 

Olafur  Jónsson  Baggi  aptur  (c.  1574? — 1580?). 

Gisli  Pórdarson  aptur  (c.  1580? — c.  1600). 

Jón  Marteinsson  tvisvar  (c.  1585 — 1590?  og  c.  1600 — c.  1603). 

Hákon  Árnason  (c.  1603—1608). 

Hákon  haföi  og  sýsluna  áöur  um  tima  með  Gisla  Pórðarsyni 
milli  1590 — 1600  (sjá  hér  siöar).  Pormóður  Ásmundsson  og  Niku- 
lás  Bförnsson  (sjá  siðar)  hafa  að  eins  verið  umboösmenn,  liklega 
Ólafs  Bagga. 

2)  Petla  mun  nokkuð  vatasamt  lijá  Boga    sjá  hér  áður). 

3)  Um  Nikulás  sýslumann  Björnsson  sjá  Rangárping  og  III, 
417—418  n.  m. 

4)  Lytingur  Einarsson  íaðir  .\smundar  bjó  i  Súlunesi  í  Leir- 
ársveit  og  er  nefndur  í  dómi  Jóns  sýslumanns  Pórðarsonar  1525, 
er  hann  kærir  pá  menn,  er  lofað  höfðu  peningum  til  giptingar 
Oddi  heitnum  Einarssyni  bróður  hans  sbr.  III,  402 — 403  n.  m.  og 
Fbrs.  IX,  265 — 266.  Faðir  Lýtings  og  Oddshefur  verið  Einar  Oddsson 


261 

Kona:  Ingibjörg  (dó  1606)  dóttir  Þorsteins  í    Hjörsey, 

Torfasonar   sS'slumanns    í    Klofa    (sjá    hér    aö 

framan). 

Börn:  A.  Síra  Asmundur    i    Hvammi    í    Norðurárdal, 

f^Tst  prestur  til  Torfastaða  nálægt  1580,  svo 

kirkjuprestur  í  Skálholti   1587,   tók    Hvamm 

1592  til  1631,  var  við  prestsembætti  yfir    50 

ár^),  átti  Ingibjörgu  dóttur    síra    Halldórs    í 

Selárdal,   Einarssonar    Sigvaldasonar    langa- 

lífs-);  börn: 

a.  Guðmundur  i  Stóraholti  í  Saurbæjarsveit 
átti  1633  Guðrúnu  (dó  1660)  dótturJóns 
yngra  Dan;  þeirra  dóttir: 


(gullsmiður),  er  búið  hefur  á  Sturlureykjum  i  Reyklioltsdal 
())GuIlsmiðsreykjum((),  en  ekki  á  Norður-Reykjum  i  Hálsasveit,  eins 
og  segir  í  registri  við  5.  Ijindi  Fornbréfasafnsins).  Hann  kemur 
nokkrum  sinnum  við  bréf  og  síðast  1501  (Fbrs.  VII,  687 — 688). 
Er  ekki  ósennilegt,  að  hann  sé  sami  maður  og  Einar  son  Odds 
lögmanns  Asmnndssonar  á  Stóruvöllum  á  Landi,  sem  er  f^Tstur 
dómsmanna  í  dómi  í  Fiflholti  30.  okt.  1475  (Fbrs.  V,  805—800) 
ásamt  Örnólfi  bróður  sínum.  En  litlu  síðar  fer  Einar  Oddsson 
aö  koma  fyrir  í  bréfum  í  BorgarfirÖi.  Eg  tel  petta  mjög  senni- 
legt  og  Ásmundarnafnið  bendir  einnig  á  pað.  Kona  Einars  Odds- 
sonar  á  Sturlureykjum  hefur  eflaust  verið  sú  Gndriin  Pormóðsdótlir, 
sera  nefnd  er  i  bréfinu  1504  (Fbrs.  VII,  687)  og  bróðir  hennar  sá 
Eilífur  Pormóðsson,  sem  er  einn  í  áreiðargerð  um  landamerki 
TTiiIli  Sign}jarstaða  og  Norður-Reykja  í  Hálsasveit  31.  okt.  1480 
(Fbrs.  VI,  298—299)  ásamt  (mági  sinum)  Einar  Oddssyni,  sem 
par  er  fyrstur  áreiðarmanna.  Eg  tel  petta  vafalaust  auk  pess 
sem  Pormóðs  nafnið  í  ætt  pessari  bendir  beinlinis  á,  að  petta 
muni  rétt  vera,  Pau  Eilífur  og  Guðrún  gætu  verið  börn  Pormóðs 
Jónssonar  konventubróður  i  Viðey  1484,  en  um  pað  skal  eg  samt 
ekkert  fullyrða.  Petta  sem  hér  er  sagt  um  framætt  Pormóðs  i 
Bræðratungu  hefur  ekki  fyr  verið  athugað.  Að  Ásmundur  Lýt- 
ingsson  faðir  hans  hafi  búið  i  Bræðratungu,  eins  og  Bogi  segir, 
mun  vera  rangt.  Pormóður  mun  hafa  búið  par  fyistur  sinna 
kynsmanna  og  fengið  jörðina  að  erfðum  með  konu  sinni,  pvi  að 
Torfi  í  Klofa  átti  hana.  Kona  Ásmundar  og  móðir  Pormóðs  var 
Gudrún  Snorradótlir,  systir  Hildar,  er  átti  Finn  Ólafsson  frá 
Pernuvikr 

1)  Síra  Ásmundur    átti    hálfa    Bræðratungu    og    seldi    hana 
Oisla  lögmanni  Hákonarsyni. 

2)  Sbr.  II,  70. 


262 

aa.  Ólöf  átti  Magnús  sýslumann  á  Eyri 
(sjá  ísafjarðarsýslu)^). 
b.  Þóra  átti  fyr  Pétur  sNslumann  Pálsson 
(sjá  Strandasýslu^)  en  síðar  Þorstein  á 
Narfeyri,  sem  testamenteraði  Eggert  rika 
fé  sitt,  þau  Ijarnlaus. 

B.  Sira  Jón  á  Slíógarströnd  og  Helgafelli  (dá 
1622)  átti  Ingveldi  Vigfúsdóttur  sj'slum.  Jóns 
sonar  (sjá  Kjósarsj'slu;  börn^): 

a.  Guðmundur  á  Fróðá  átti  Þórunni  dóttur 
Steindórs  sSslumanns  Finnssonar  (sjá 
Snæfellsnessj'slu). 

b.  Jórunn  átti  fyr  Sigurð  son  síra  Gísla 
Guðbrandssonar;  börn: 

aa.    Gisli. 

bb.  Guðrún,  bæði  l)arnlaus. 

Seinna     átti     Jórunn     Jón    Einarsson    á 

Skarðshömrum. 

c.  Ingibjörg,  dó  1680,  átti  Þórð  Eyjólfsson,. 
barnlaus. 

d.  Sigríður  átti  Jón  Gíslason  (sjá  Dalasýslu). 

C.  Síra  Gisli^)  deyði  í  bólunni  1616. 

D.  Einar  átti  fj'r  Guðrúnu  eldri,  dóttur  Sigvalda 
á  Búlandi;  börn: 

a.  Halldór  i  Þrándarholti,  lögréttumaður  og 
bryti  í  Skálholti,  giptist  og  átti  börn°). 


1)  Sbr.  II,  48 — 49  og  221.  ÞaÖ  er  einkennilegt,  aö  á  þeim 
báðum  stöðum  er  Pormóður  i  Bræðratungu  sagður  ))Porsteins- 
son  Torfasonar«,  og  befur  pað  ekki  verið  leiðrétt.  Par  á  auð- 
Yitað  að  standa:  ))tengdason«  Porsteins  Torfasonar. 

2)  II,  371.    Synir  scra  Ásmundar  voru  ennfremur: 

c.  Halldór  sigldi  og  var  2  ár  erlendis,  andaðist  í 
í  bólunni  1616,  bl. 

d.  Bárður  dó  í  sömu  bólu,  14  ára  gamall. 

3)  Pau  eru  talin  hér  áður  á  bls.  21  og  ítarlegar  en  hér.  Af- 
komendur  Guðmundar  á  Fróðá  eru  taldir  III,  121 — 125  og  af  kom- 
endur  Sigríðar  systur  lians  II,  655—665. 

4)  Hafi  Gísh  þessi  veriö  prestvígður,  heíur  hann  að  eins  ver- 
ið  aöstoðarprestur. 

5)  Halldór  lögréttumaður  (f  1696)  átti  Hallberu  Magnúsdótt- 


263 

b.  Þormóður     í     Súluholti,     giptist    og    áttí 
bönn^). 

c.  Sigurður,  átti  launson-). 

d.  Guðrún  giptist  og  átti  börn^). 

Einars  seinni  kona  var  Jóhanna  Ein- 
arsdóttir.  Hún  þótti  skapstór,  þau  gipt- 
ust  1(516  að  ráðum  Odds  biskups  í  Skál- 
holti.  Taldi  þá  Einar  sér  40  hundruð 
og  gaf  henni  fjórðungsgjöf,  en  henni  voru 
talin  20  hundruð,  hvar  af  hún  átti  sjálf 
10  hundruð;  biskup  lofaði  henni  að  gjöf 
5  hundruðum,  en  Arni   og  síra  GísH  bisk- 


ur  frá  Skriðufelli  Eirikssonar  (og  GuÖriöar  Ögmundsdóttur)  syst- 
ur  Porsteins  skálds  á  Hæli  og  eru  frá  þeim  ættir,  sbr.  II,  341. 

1)  Pormóður  átti  Porbjcrgu  Ögmundsdóttur,  þ.  b.: 

a.  Hlin  átti  Hannes  Hannesson. 

b.  Guðrún  átti  Olaf  Olafsson,  sem  er  á  lifi  í  Vorsabæ  á  Skeiö- 
um  1729,  77  ára,  p.  b.:  Pormóður,  Porbjörg  og  Póra,  er  átti 
Magnús  Jónsson  i  Vorsabæ. 

c.  Salgerður  átti  Jón  Jónsson  i  Kolsholti,  þeirra  son  mun  vera 
Pormóður  Jónsson,  er  býr  í  Vatnsholti  1729,  kvæntur  Krist- 
inu  Porvarðsdóttur,  átti  mörg  börn. 

d.  Guðrún  yngri  var  blind,  er  á  lífi  á  BoUastöðum  í  Flóa  1729, 
78  ára  gömul.  Launson  hennar  með  Gísla  Porsteinssyni  á 
Hurðarbaki: 

aa.  Guðmundur  á  Bollastöðum  átti  Oddnýju  Snæbjörnsdótt- 
ur  (frá  Neistastöðum  Gunnarssonar)  systir  Guðfinnu  f.  k. 
Sigurðar  ísólfssonar  í  Skálmholtshrauni,  þ.  b.:  Oddur  i 
Langholti  i  Flóa,  Einar  i  Ölvaðsholti,  Sigríður,  Elín  og 
Guðlaug,  er  átti  Helga  í  Vola  lijá  Hraungerði  Sigmunds- 
son  á  Ófeigsstöðum  Helgasonar,  en  Helgi  í  Vola  var  bróð- 
ir  Ofeigs  í  Fjalli  á  Skeiðum,  föður  Vigfúsar  i  Fjalli,  föð- 
ur  Ofeigs  ))rika«,  er  þar  bjó  einnig,  föður  Ofeigs  i  Fjalli 
og  Vigfúsar  föður  Ofeigs  prests  í  F'ellsmúla  (sbr.  um  þetta 
II,  341). 

2)  Hann  hét  Ásmundur  og  var  í  Asi  í  Melasveit. 

3)  Guðnin  átti  Magnús  Einarsson  i  Múla   í    Biskupstungum, 
þ.  d.: 

a.  Guörún  f.  k.  Einars  í  Efstadal  Narfasonar  s.  st.  Einarssonar 
í  Gröf  Jónssonar  á  Kringlu  og  Laugarvatni  Narfasonar  í  Reykja- 
vík  Ormssonar,  sbr.  II,  341—342  og  bls.  4—6  n.  m.  hér  aö 
framan  og  eru  þar  taldir  nokkrir  aíkomendur  þeirra.     Skai 


264 

ups  Odds  synir  öðrum  5  hundruðum,  til 
samans  10  hundruð*  Eptir  dauða  Ein- 
ars  vildu  erfingjar  hans  svipta  Svein  son 
þeirra  arfinum,  og  fundu  það  til,  að  þeir 
réttu  giptingarmenn  Jóhönnu  rétt  tii 
bornir  hefðu  ei  geíið  sitt  samþykki  þar 
lil,  og  hún  hefði  verið  öðrum  heitin. 
Kom  þetta  til  alþingis  1637  og  optar. 
Jóhanna  giptist  eptir  dauða  Einars  síra 
Gottskálki  í  MiðdaF).  Son  Einars  og 
Jóhönnu: 
e.    Sveinn  álti  tvö  launbörn. 

E.  Kristín  átti  fyr  Guðmund,  svo  Svein  Sveins- 
son  (sjá  að  framan),  barnlaus. 

F.  Katrín'-)  átti  Magnús  Gíslason  (sjá  að  framan). 

G.  Þorgerður   átti    síra    Pál    í    Klausturhólum, 
Jónsson^);  börn: 

a.   Arni  á  Skúmsstöðum,  átti  Astu  Sigmunds- 
dóttur*);  börn: 


I 


þess  hér  getiö,  að  það  sést  af  bréfabók  Brjnjólfs  biskups, 
að  kona  Einars  í  Gröf  og  iiióðir  Narfa  (eldra)  i  Efstadal  hef- 
ur  verið  Guðrún  Jónsdóttir  frá  Seli  Hallvarðssonar  og  Guð- 
rúnar  Sæniundsdóttur  í  Gröf  Jónssonar  rebba  eða  refs  í  Gröf, 
(er  varð  banamaður  Diðriks  von  Mynden  í  Skálholti  IH'AQ),  Sig- 
urðssonar.  En  Jón  refur  var  bróðir  Guðrúnar,  föðurmóður 
séra  Jóns  Egilssonar  í  Hrepphólum  (Safn  til  s.  ísl.  I,  70, 
Dætur  Einars  og  systur  Naría  (eldra)  í  Efstadal  voru:Guðný, 
er  átti  Hall  Þorsteinsson  og  Ingibjörg,  er  átti  Jón  ívarsson. 
Kona  Jóns  Narfasonar  var  Guðrún  Oddleifsdóttir,  ekki  Pm- 
íður  (bls.  4—6,  II,  ó04\  Pað  sést  af  bréfabókura  Brynjólfs 
biskups. 

1)  Systir  Jóhönnu  var  Ingunn  Einarsdóttir,  er  átti  Pórodd 
Magnússon  i  Skáldabúðura,  þ.  b.:  Gísli  prestur  á  Snæfoksstöðura 
(t  1667)  og  Vilhjálmur. 

2)  Katrin  bjó  lengi  ekkja  eptir  mann  sinn  á  Hrauni  á  Eyr- 
arbakka. 

3)  Scra  Páll  var  son  séra  Jóns  Egilssonar  í  Hrepphólum. 
Porgerður  hafði  átt  áður  barn  raeð  smaladreng  Markúsi  Hall- 
dórssyni. 

4)  Ásta  (eða  Ástríður)  kona  Árna  var  dóttir  Sigurðai  í  Bakk- 
arholti  Ólafssonar  s.  st.  Eyjólfssonar  á  Hjalla  Jónssonar. 


265 


aa,    Síra  Páll  á  Kolfreyjustað,   átti    Hall- 
dóru  Magnúsdóttur  og  börn^). 
b.  Sigríður  átti  fyrst  sira  Odd  í    Miklagarði 
Jónsson;  barn: 
aa.    Páll. 

Síðar  síra  Halldór  Jónsson  og  seinast  Björn 
Ólafsson-). 


1)  Enn  voru  synir  Arna  Pálssonar: 

bb.  Oddiir  prestur  á  Kálfatjörn  átti  Katrínn 
Jónsdóttur  prests  i  Arnarbæli  Daöasonar 
þ.  d.  Porbjörg  átti  Jón  sýslumann  ísleifs- 
son  (sjá  Skaptafellssýslu). 

cc.  Símon  stúdent  á  Pórustöðum  í  Ölfusi, 
tvíkvæntur. 

dd.  Jón  var  launson  Arna  Pálssonar,  áttiMar- 
gréti  Daðadóttur  prests  i  Steinsholti  Hall- 
dórssonar,  þeirra  son  Hákon  í  Kirkjuvogi 
faðir  Vilhjálms  í  Kotvogi  föður  Hákonar 
dannebrogsmanns  i  Kirkjuvogi  (sbr.  bls. 
165-166  og  175—177  hér  að  framan). 

2)  Enn  voru  dætur  séra  Páls  og  Porgerðar: 

c.  Hallgerður  átti  Pórð  á  Kiðabergi  ólafsson  á 
Búrfelli  Jónssonar,  þ.  b.:  Páll,  Steinunn. 

d.  Ingibjörg  átti  Olaf  Gíslason  prests  í  Arnarbæli 
Teitssonar  sterka  i  Auðsholti  Gislasonar, 
bróður  Álfs  lögrétturaanns  á  Rej'kjum,  þ.  b.: 
aa.    Álfur   i    Mundakoti     á    Eyrarbakka    1708. 

S^nir  hans  Ólafur  og  Sturlaugur  búa  á 
Stokkseyri  1729  en  Jón  i  Ferjunesi. 
bb.  Sturlaugur  bjó  á  Kotleysu  1708.  Synir 
hans  Einar  á  Efri-BrúnavöIIum  á  Skeið- 
um  og  Bergur  i  Brattsholti,  sem  afarmilf- 
il  ætt  er  frá  komin  i  Árnessýslu  (Bergs- 
ætt)  sbr.  vísuna:  Sex  eru  taldir  synir 
Bergs  I  á  sigluhundi  |  Ari,  Valdi  (þ.  e.  Por- 
valdur),  Grimur  (þ.  e.  Porgrímur),  Gvend- 
ur,  Jón  og  Mundi  (þ.  e.  Ingimundur). 
Framætt  Bergs  hefur  áöur  ókunn  verið, 
en  þetta,  sem  hér  er  sagt  er  rétt.  Að 
rekja  þessa  Bergsætt  ítarlega  niður  til 
núlifandi  manna  yrði  oflangt  mál,  og  verö- 
ur  þvi  hér  að  sleppa.  Frá  Einari  Stur- 
laugssyni  bróöur  hans  eru  og  ættir  komn- 
ar. 

18 


266 

H.  Síra  Jón  laungetinn-),  var  seinni  maður  Hall- 
dóru  Halldórsdóttur  prests  í  Selárdal  Einars- 
sonar;  börn : 

a.  Guðmundur,  hans  dóttir: 

aa.    Hallfríður  átti  mörg  börn. 

b.  Páll  í  Stapadal;  hans  börn: 
aa.    Úlfur, 

bb.  Jón^). 

Þormóður  Asmundsson  fór  17  vetra  gamall  til  Odds 
lögmanns  Gottskálkssonar  (og  sagði  Oddi  biskupi  Einars- 
syni  flest  um  Odd  lögmann).  En  eptir  dauða  Odds  gipt- 
ist  Þormóður,  gerðist  lögréttumaður  og  bjó  í  Bræðratungu. 
Hann  gerðist  s\'slumaður  í  Arness}'slu,  eg  meina  í  umboði 
Gísla  Sveinssonar,  eða  danskra  á  Bessastöðum. 

1573  nefndi  hann  menn  í  dóm  að  Gröf  í  Ylrihrepp 
um  hjáleigu-  og  búðarmenn,  að  þeir  skyldu  framfæra  fá- 
tæka  að  tiltölu.  1574  lét  Þormóður  ásamt  Gísla  biskupi 
Jónssyni,  ganga  dóm  að  Borg  í  Grimsnesi  og  nefndi  6 
leikmenn  í  dóm  um  krankleik  hjónaefna  og  hjóna,  og 
hvað  væri  lögmæt  orsök  þar  af  til  aðskilnaðar. 

Hér  af  má  sjá,  að  Þormóður  heíur  verið  fyrir  sýslu- 
mannsverkum  í  Arnessj'slu,  en  hvað  lengi  er  mér  óljóst, 
þó  ætla  eg  hann  haíi  þar  verið  nokkur  ár. 

1593  er  hann  á  alþingi  talinn  með  öðrum  meðdóms- 
mönnum  í  máh  Guðbrands  biskups.  Hefur  hann  þá 
verið  hniginn  að  aldri. 


cc.  Hallgerður  f.  c.  1645,  er  á  lifi  á  Eyrar- 
bakka  1729,  84  ára  gömul.  Dóttir  tiennar 
Geirný  Guðmundsdóttir  (f.  c.  1677),  ef  til 
vill  dóttir  Guðmundar  Pálssonar  frá  Lopts- 
stöðum  Ögmundssonar  (Galdra-Ögmund- 
ar)  Sighvatssonar  (sjá  liér  áður  bls.  256), 

dd.  Helga  f.  c.  1650,  er  á  Stokkseyri  1729  iijá 
Ólafi  .\lfss5'ni  bróðursyni  sínum,  79  ára 
gömul. 

1)  Hann  er  kallaður  wséra  Jón  látúnssmiöur«  i  Bisks.  II,  612; 
I  Lbs.  199  4í£  er  sagt,  að  hann  hafi  verið  prestur  og  misst  em- 
bættið  og  orðið  sár  (p.  e.  veikzt  af  sárasótt). 

2)  Sonur  Jóns  Pálssonar  var  tjlfur  faðir  Jóns  í  Dufansdal 
fööur  Jóns  Vestmanns  prests  i  Móum  á  Kjalarnesi  (7  1859). 


267 

Þormóður  var  auðmaður  og  með  heldri  mönnum. 
Hann  mun  hafa  verið  umboðsmaður  í  hálfri  sýslunni. 
Hann  lét  á  Grafarþingi  dóni  6  manna  ganga  í  Ólafs  um- 
boði^). 

Ólafur  Baggi  Jónsson 
eða  Jansson-).  1575  útnefndi  kongsumboðsmaður  Ólafur 
Baggi  í  Arnessýslu  6  menn  í  dóm,  mánudag  næstan  fyrir 
uppstigningardag,  um  skógaspjöll  hjá  Miðdal,  sem  Gisli 
bóndi  Sveinsson  í  biskupsumboði  klagaði  til  síra  ólafs 
Gíslasonar  og  hans  bræðra  Diðriks  og  Arna. 

Umboðsmaður  Olafs  var  1574  etc.  Þormóður  Ás- 
mundsson. 

Gísli  lögmaður  Þórðarson. 
(Sjá  um  hann  við  Borgarfjarðarsj'slu)^).     Hann  hefur  tekið 
þessa  sjslu  fyrir  1590,  því  1590  þann  2.  maí  lét  hann  að 
Baiikarholti  ganga    dóm    um    Skálholtsstaðarmark.     Hirð- 
stjóraannáll  nefnir  hann  og  sýslumann  í  Arnessýslu. 

1596  lætur  hann  dóm  ganga  með  6  mönnum,  að  þeir 
sem  á  sveit  liggja  ráði  ekki  kaupum  sínum;  kallast  hann 
þá  s^'slumaður  í  Arnessýslu.  Eg  meina  hann  hafi  sleppt 
þessari  sýslu  nálægt  1599  og  ei  ólíklegt  hann  haíi  annað- 
hvort  ekki  haft  utan  hálfa  sýsluna,  eða  verið  sem  ura- 
boðsmaður  danskra  stundum,  bæði  þar  og  i  Kjalarnesþingi. 

1598  dag  6.  maí  að  Vælugerði  lét  Gísli  ganga  12 
manna  dóm  út  af  máli,  milli  Jóns  Bjarnarsonar  og  Jóns 
Magnússonar,  þá  Jón  Bjarnarson  bar  fram,  að  Jón  Magnús- 
son  hefði  kippt  sér  af  baki  hestsins  og  slegið  sig  Qögur 
hnefahögg  etc. 


1)  Þormóður  átti  i  skærura  við  Teit  Gislason  sterka  i  Auðs- 
holti  ())Vopna-Teit«)  og  urðu  áverkar  milli  manna  peirra.  Eru 
bréf  um  þaö.    Þormóður  var  mikill  látúnssmiður, 

2)  Sjá  nánar  um  Ólaf  Bagga  hér  áður  bls.  109—110  n.  m. 

3)  III,  419—435. 

18" 


268 

Jón  Marteinsson. 
(Sjá  um  hann  við  Vaðlasj'slu)^).  Hann  tók  VaðlasNslu 
1.Ö60,  sleppti  tienni  1573,  flutti  þar  eptir  til  Suðurlands,  og 
mun  hann  þá  hafa  tekið  VestmannaeyjasNslu,  því  1575 
nefndi  Jón  sýslumaður  Marteinsson  12  menn  í  dóm  að 
Lambey,  um  mannslagið,  sem  varð  ófyrirsynju  í  Vest- 
mannaeyjum.  Eg  meina  Jón  hafi  stundum  verið  umboðs- 
maður  í  Árnesþingi  eða  fengið  það  hálft  að  veitingu  fyrir 
1600.  1592  seldi  húsfrú  Guðbjörg  Erlendsdóttir  með  sam- 
þykki  Jóns  Marteinssonar  bónda  síns,  Hálíoni  í  Nesi 
dótturmanni  sinum,  Götu  í  Selvogi.  1593  var  Jóni  Mar- 
teinssyni  dæmt  skyldugt  að  gjalda  fé  Hólakirkju  í  Eyja- 
firði,  er  þá  tillieyrði  börnum  Einars  Grímssonar.  1603 
þann  9.  maí  að  Vatnsleysu  lét  Jón  Marteinsson  dóm  ganga 
um  þá,  sem  skera  niður  annara  pening.  Sama  ár  17. 
maí  á  Stokkseyri  á  Eyrarbakka  lét  Jón  ganga  dóm  með 
6  mönnum  um  skyldu  að  fylgja  líki  til  kirkju;  því  sýnist 
hann  hafa  þá  haft  þar  sSsIu,  eg  held  hálfa,  eða  verið  uin- 
boðsmaður  Hákonar.  Hann  mun  hafa  dáið  1603,  en  Guð- 
björg  deyði  1594. 

Jón  sj'slumaður  Marteinsson  tjáist  og  hafa  haft  kongs- 
sýslu  í  Rangárþingi  1572. 


Hákon  Árnason. 

Faðir:  Arni    sýslumaður    á    Hliðarenda    Gíslason    (sjá 

Skaptárþing). 
Móðir:  Guðrún  Sæmundsdóttir. 

Kona:  Þorbjörg  dóttir  Vigfúsar  sj'slumanns,  Þorsteins- 

sonar  sj-slumanns. 
Börn:  A.  Gísli  lögmaður  (sjá  hér  síðar). 

B.  Einar  sýslumaður  (sjá  síðar). 

C.  Bjarni  hélt  Þykkvabæjarklaustur'),  dó  1623, 
átti  Katrínu  (sem  seinna  átti  Torfa  son  Ei- 
ríks  á  Keldum)  sem  dó  1652,  dóttur  Magn- 
úsar  sýslumanns  í  Ögri  og  Bæ  Jónssonar; 
börn: 


1)  I,  218—222. 

2)  Bjarni  bjó  i  Mörk  undir  Eyjafjöllum,   en  áöur  um  liríð  i 
Brautarholti  (Lbs.  199  4i£). 


269 

a.  Hákon  á  Keldum  dó  1(360^),  átti  fyr 
Gróu  Torfadóttur,  svo  Ragnhildi  Snæ- 
björnsdóttur  prests  frá  Odda;  börn: 

aa.    Torfi  varð  skipherra  í  Hollandi^). 
bb.  Ragnheiður  átti  síra  Gísla  í    Reykja- 

dal  Jónsson,  barnlaus. 
cc.    Katrin  átti  Gísla    Alfsson    Gíslasonar 

á  Reykjum  og  börn. 
dd.  Snæbjörn  deyði  barnlaus. 
ee.    Sesselja  deyði  ógipt. 

b.  Guðrún  Bjarnadóttir  átti  Einar  ísleifsson^), 
þeirra  dóttir: 

aa.    Ingibjörg     átti     ísleif     Magnússon^), 
börn: 
aaa.    Valgerður^). 


1)  Hann  drukknaöi  i  Porleifslæk  i  Ölfusi  (J.  S.  163  fol.). 

2)  Torfi  komst  í  vigsmálið  meö  Pormóði  Torfasjni,  flæktist 
svo  til  Hollands.  Hann  seldi  Jóni  sýslumanni  Vigfússyni  (Bauka- 
Jóni)  tóbaksrulluna,  er  mest  stapp  varð  úr.  Síðast  tók  hann 
Kalvinstrú  í  Hollandi  og  dó  þar  af  brennivinsdrykkju. 

3)  Einar  var  ísleiksson,  en  Guðrún  kona  hans  hefur  ekkí 
veriö  systir  Hákonar  Bjarnasonar,  heldur  dóttir  Bjarna  launson- 
ar  Hákonar  sýslumanns  Arnasonar.  í  ættatölum  Lbs.  199  4i2  er 
Hákon  einnig  talinn  einbirni  Bjarna  Hákonarsonar  og   Katrinar. 

4)  Isleifur  var  Magnússon  ísleifssonar  frá  Höfðabrekku 
Magnússonar,  og  bjó  á  Seljalandi.  Ingibjörg  er  fædd  um  1694  og 
og  átti  síðar  Einar  Hafliðason  á  Seljalandi,  þ.  b.  Jón  á  Fitjamýri, 
Isleifur  i  Kirkjulandshjáleigu  og  Erlendur  í  Olafshúsum. 

5)  Valgerður  átti  Magnús,  er  kallaður  var  wbitunc  son  Filipp- 
usar  Jónssonar  á  Seljalandi  og  f.  k.  hans  Porgerðar  Jónsdóttur,  þ.  b.: 

a.  Tómas  i  Eyvindarholti  átti  Guðlaugu  Erlendsdóttur  íráMurna- 

velli  Eirikssonar,  þ.  b.: 

aa.  Valgerður  átti  Sigurð  Jónsson  stúdent  í  Varmahlið,  þ.  b.: 
Páll  í  Árkvörn,  Jón  prestur  á  Breiðabólsstað  í  Vestur- 
hópi  og  Tómas  í  Varmahlið. 

bb.  Katrín  átti  Porstein  Magnússon  frá  Núpakoti  Einarssonar 
á  Leirum  Oddssonar  i  Steinum  Einarssonar,  þ.  b.:  Tóm- 
as  prestur  á  Sauðárkrók,  Guðlaug,  er  átti  séra  Pál  Jónsson 
Matthiesen  i  Arnarbæli,  Agnes,  er  átti  séra  BenediktEgg- 
ertsson  Guðmundsen  í  Vatnsfirði,    Sigríður,    er   átti  séra 


270 

bbb.  Gissur^). 
D.  Bjarnilaungetinn  (Aðrir  segja.að  Guðrún  kona 
Einars  Isleifssonar  á  Höfðabrekku  hafi  verið 
dóttir  hans,  en  ekki  dóttir  Bjarna  bróður  hans)-). 


Berg  Jónsson  1  Vallanesi,  ísleikur  í   Núpakoti,    Ingibjörg 
og  Katrín. 

b.  ísleikur  dó  ókv.  bl. 

c.  Katrín  átti  Magnús  Jónsson  í  Kollabæ  i  Fljótshlíð,  bróður 
Hjartar  afa  séra  Hjartar  Jónssonar  á  Gilsbakka,  og  var  s.  k. 
hans. 

d.  Snjófrlður  giptisL  í  Vestmanneyjum. 

e.  Ingibjörg  átti  Hjörleif  Sigurösson. 

1)  Gissur  bjó  á  Seljalandi  (f.  c.  1715  y  1782)  átti  Steinunni 
Filippusdóttir,  systur  Magnúsar,  er  átti  Valgerði  systur  hans,  þ.  b.: 

a.  Gottskálk  á  Syðri-Plankastöðum  átti  Margréti  Guðnadóttur 
s^'slumanns  Sigurössonar  og  var  s.  m.  hennar  (sbr.  bls.  164 
hér  að  framan). 

b.  Ingunn  átti  Jón  Jónsson  í  Dalskoti  og  börn. 

c.  Kristín  s.  k.  P*órðar  í  Höfða  í  Biskupstungum  Sæmundsson- 
sonar  i  Hreiðurborg  Ólafssonar. 

d.  ísleifur  á  Seljalandi  átti  Ingibjörgu  Sigurðardóttur  á  Selja- 
landi  Ketilssonar,  Sigvaldasonar  Snorrasonar  Pálssonar  Úlfs- 
sonar,  þ.  b.:  Sigurður  á  Barkarstöðum,  Einar  á  Seljalandi, 
Sesselja  kona  séra  Guðmundar  Lassen  á  Stóranúpi,  Steinunn 
f.  k.  Sighvats  Árnasonar  í  Eyvindarholti,  Helga  f.  k.  Árna 
Arnasonar  í  Garðsauka,  og  Guðrún,  er  átti  Magnús  Magnús- 
son  á  Kanastöðum. 

e.  Póroddur  í  Dalsseli  átti  Guðrúnu  Sigurðardóttur  frá  Vorsabæ 
i  Flóa  Péturssonar,  systur  Bjarna  riddara  kaupmanns  í  Hafn- 
arfirði,  þ.  b.:  Gissur  faðir  Pórodds  á  Reykjum  í  Ölfusi,Magn- 
iis  i  Dalsseli,  Vilborg  kona  Torfa  Jónssonar  í  Árbæ  í  Ölfusi 
og  Margrét. 

Enn  voru  börn  ísleifs  Magnússonar  á  Seljalandi  og  Ingi- 
bjargar: 

=  Guðriður  átti  Sölmund  Guðmundsson  á  Miðskála  ogbörn: 
Jón  í  Vallnatúni,  Einar  og  Agnesi,  cr  átti  Stein   Porsteins- 
son  á  Yztaskála. 
=  Helga   átti   Jörund   Sigvaldason    í   Nikuláshúsum  í  Fljóts- 

hlíð,  bl. 
=  Oddný. 

Siðasti  maður  Ingibjargar  Einarsdóttur  var  Filippus  Jónsson 
á  Seljalandi,  faðir  Magnúsar  ))bits«  og  Steinunnar  (sjá  hér  á  und- 
an)  og  var  Ingibjörg  s.  k.  hans,  þau  bl. 

2)  Pað  mun  réttara,  að  Guðrún  hafi  verið  dóttir  Bjarna 
launsonar  Hákonar  sýslumanns,  en  betur  kæmi  þaö  reyndarheim 


271 

Hákoii  var  um  hríð  á  Hóli  í  Bolungarvík  og  hélt 
norðurpart  ísafjarðarsýslu^).  En  1593  er  hann  fluttur 
suður.  1583  nefndi  Hákon  Arnason  6  menn  í  dóm  að 
Holti  undir  Ej^jafjöllum,  í  umboði  Arna  föður  síns,  kongs- 
umboðsmanns  í  Rangárþingi,  um  þá  er  um  vertíð  setja 
upp  skip  sín  á  annara  manna  fjöru  í  óleyfi.  Þar  er 
Nikulás  Björnsson  fyrstur  dómsmaður,  og  kallast  svarinn 
lögréttumaður.  (NB,  Datum  er  1593,  hvað  eg  hygg  rangt, 
því  þá  var  Árni  faðir  hans  dáinn.  Óvíst  er  nær  hann 
hélt  Isafjarðars\'slu,  eða  hvort  hann  var  þar  annað  en 
umboðsmaður  Magnúsar  í  Norðurpartinum.  Nálægt  1590 
finn  eg  liklegast  hann  hafi  þar  haft  sj'slu.  Téðan  dóm 
mun  hann  hafa  afsagt  á  fyrstu  valdaárum  sínum). 

Sama  ár  nefndi  hann  12  menn  í  dóm  um  orðbragð 
og  blak,  ei  nefnist  í  hverri  sýslu.  Er  líkast  hann  hafi 
um  þær  mundir  verið  umboðsmaður  föður  síns  1  Rangár- 
og  jafnvel  Skaptárþingi. 

1593  hefur  hann  haft  hálft  Árnesþing  móts  við    Gísla 


limans  vegna,  aö  Bjarni  faöir  hennar  hafi  verid  launson  Hákon- 

ar  Bjarnasonar. 

Aths.  Hafi  Bjarni  launson  Hákonar  sýslumanns  verið  faðir 
hennar  hefur  hann  átt  Guðrúnu  í  elli  sinni,  pví  að  hún  getur 
ekki  verið  fædd  fyr  en  1650—1660,  en  Hákon  sýslumaður  deyr 
1608.  En  hafi  hún  verið  sonardóttir  Hákonar  Bjarnasonar,  þá 
kemur  allt  betur  heim:  Bjarni  launson  hans  f.  c.  1640,  Guðrún 
dóttir  hans  c.  1665—70  og  Ingibjörg  dóttir  hennar  c.  1694,  eins 
og  áður  er  sagt.  En  Bjarna  launsonar  Hákonar  Bjarnasonar 
er  ekki  getið  í  ættatölum  og  hin  ættfærslan  getiir  staöizt.  Sum- 
staöar  er  kona  Einars  isleikssonar  og  móðir  Ingibjargar  talin 
Agnes  Jónsdóttir  Guöbrandssonar  á  Steinum  Jónssonar,  en  Ein- 
ar  getur  hafa  verið  tvikvæntur  og  Agnes  t.  d.  s.  k.  hans  og 
stjúpa  Ingibjargar.  En  áreiðanlega  vissu  um  petta  mun  erfitt 
að  fá. 

Annars  er  œtt  pessi  allmjög  óviss  í  sumum  atriðum.  Meðal 
annars  er  talið  1  nokkrum  ættartölum,  að  Bjarni  Hákonarson 
Arnasonar  hafi  átt  tvær  laundætur:  Helgu  og  Sunnefu  með  Önnu 
Olafsdóttur  frá  Lambey  Jónssonar,  en  sumir  (t.  d.  Jón  Magnús- 
son  bróðir  Arna  assessors)  telja  Helgu  pessa  dóttur  Hákonar 
Bjarnasonar,  en  ekki  systur  hans.  Ennfremur  telja  sumir  (t.  d. 
Jón  Magnússon  o.  fl.,  sbr.  Bisks.  H,  674),  að  Hákon  hafi  einnig 
verið  launson  Bjarna  og  Önnu,  sem  vitanlega  er  alveg  rangt,  pví 
að  hann  var  hjónabandsbarn,  sonur  Bjarna  og  Katrinar  konu 
hans.    Pað  er  áreiðanlegt. 

1)    II,  180—181. 


272 

(síðar  lögmann)  Þórðarson,  því  sama  ár  hefur  hann  látið 
þar  ganga  þrjá  dóma,  annan  um  illt  skrif,  hinn  um  ótekna 
jörð,  þriðja  um  hórdómsbrot.  1594  heimti  Hákon  gjaftoli 
i  Arnesþingi  og  fékk  ei  og  sama  ár  dæmdi  hann  um  á- 
verka.  Þar  eptir  fmn  eg  ekki  dóma  hans  í  Arnesþingi  fyr 
en  1597  um  hestborgun  vinnumanns  til  húsbónda  síns. 
Aptur  hefur  Hákon  með  Oddi  biskupi  og  12  dómsmönn- 
um  að  Borg  1  Grímsnesi  þann  12.  maí  1604  látið  dóm 
ganga  um  fálækraframfæri  og  sama  dag  að  Borg  lét  hann 
dóm  ganga,  að  fóðranaut  og  kýr  skyldu  útsvarast  1  lög- 
legu  standi.  1605  nefndi  hann  12  menn  í  dóm  um  þjófn- 
að.  Af  þessu  meina  eg,  að  hann  hafi  haldið  hálfa  Arnes- 
sýslu,  fyrst  móti  Gísla  lögmanni,  svo  móti  Jóni  sj^slu- 
manni  Marteinssyni,  og  þar  eptir  móti  Einari  syni  sínum. 
Getur  og  verið,  að  bæði  Jón  og  Einar  hafi  ei  verið  utan 
umboðsmenn  Hákonar.  Ekki  get  eg  fundið,  að  Hákon 
hafi  verið  sv-slumaður  í  Rangárþingi  öðruvísi  en  sem  um- 
boðsmaður  föður  síns  1583 — 84  og  1593  útnefndi  hann 
dómsmenn  að  Lambey,  í  umboði  Eyjólfs  mágs  síns.  1597 
hefur  hann  nefnt  nienn  í  dóm  í  Skaptárþingi  og  1603  á 
Egilsstöðum  í  Múlaþingi.  Máske  hann  hafi  téð  ár  haft 
þar  s}'sluparta,  og  það  er  nokkurnveginn  víst,  að  hann 
hélt  hálfa  Skaptafellss\'slu  um  hríð,  og  klaustur  þar.  1587 
hlaut  Hákon  1  föðurarf  sinn  jarðirnar:  Reynir  1  hundr. 
hundraða,  VöU  og  Arngeirsstaði  80  hundr.  1604  gipti 
Hákon  Helgu  dótlur  E^iríks  danska  Jakobssonar,  Snæbirni 
syni  síra  Stefáns  Gíslasonar  biskups;  var  það  mjög  að  ó- 
vilja  móður  Helgu. 

Hákon  flutti  frá  Hóli  í  Bolungarvík  á  Suðurland,  þar 
eptir  bjó  hann  á  Reyni  og  áður  1  Klofa.  Hákon  var 
mesti  höfðingi  og  stórauðugur.  Hann  varð  ekki  gamall; 
deyði  1608. 

Einar  Hákonarson. 

Faðir:  Hákon  sjslumaður,  nSnefndur,  Arnason. 

Móðir:  Þorbjörg  Vigfúsdóttir  s^-slumanns. 

Kona:  Ragnheiður  dóttir  Magnúsar  sýslumanns  í  Ögri, 

giptust  1608. 


273 

íiörn:  A.  Kristín  átti  Markús  Snæbjörnsson  sjslumann 

í  Vestmannaeyjum  (sjá  þar). 

B.  Hólmfríður  átti  Benedikt  Pálsson  Möðru- 
vallaklausturhaldara,  barnlaus. 

C.  Ingibjörg  átti  Sigurð  son  Hákonar  s}'slumanns 
í  Nesi,  Björnssonar  (sjá  Gullbringus\'slu)^). 
Þau  Sigurður  bjuggu  í  Ölfusi;  börn: 

a.  Arni  átti    dóttur    síra    Magnúsar    Péturs- 
sonar,  barnlaus"-). 

b.  Þorbjörg  fyrri    kona    Odds    Magnússonar 
á  Sperðli^);  son: 

aa.    Einar,  mannleysa;    þeirra  börn  dóu. 
.  c.    Hólmfríður  átti  launbarn,  giptist  svo. 

d.  Brynhildur. 

e.  Guðrún. 

f.  Hákon. 

Afkomendur    Ingibjargar    urðu    flest    al- 

múgamenn^). 
Einar  bjó  í  Asi  í  Holtum  og  fékk  hálfa  Arnessýslu 
1603,  þá  Jón  Marteinsson  slepti,  en  alla  1608,  þá  faðir 
hans  deyði,  eða  Einar  varð  umboðsmaður  föður  síns  1603, 
til  þess  hann  deyði.  A  Maríumessu  síðari  1608  keypti 
Einar  s<'slumaður  Ragnheiði  Magnúsdóttur  frá  Ögri.  Hans 
fasteign  var  þá  2  hundr.  hundr.  (þar  í  Brautarholt  talið 
1  hndr.  hndr.)  en  lausafé  1  hundr  hundr.,  til  samans  3 
hndr.  hndr.  Ari,  Þorleifur  og  Björn  töldu  systur  sinni 
Ragnheiði  2  hndr.  hndr.  1618  var  dæmt  á  millum  Ein- 
ars  sýslumanns  og  Arnórs    holgóma^),    af   tilsettum    com- 


1)  Sbr.  bls.  114—123  hér  að  franian. 

2)  Kona  Árna  hét  Guðrún  dóttirséra  Magnúsar  á  Hörgslandi. 

3)  Oddur  var  um  hriö  sýsluraaður  i  Vestraanneyjum(sjá  um 
hann  þar). 

4)  Sigurður  Hákonarson  bjó  á  Breiðabólsstað  i  Ölfusi,  var 
ólánsmaður  og  sóaðist  allt  fé  hans  fast  og  laust,  seldi  hann  séra 
Jóni  Daðasyni  i  Arnarbæli  miklar  fasteignir  (Bisks.  II,  625), 

5)  Arnór  bjó  i  Öndverðarnesi  i  Grimsnesi  og  átti  Helgu  dótt- 
ur  séra  Guðmundar  Gíslasonar  í  Gaulverjabæ.  Hann  hefur  lik- 
lcga  veriö  sonarson    eða    dótturson   Arnórs    bónda  í    Arnarbæli, 


274 


TOÍssariis.  1620  á  alþingi  sór  Einar  kongi  eið.  1628  tóku 
Danir  s}'sluna  af  Einari  og  héldu  hana  sjálfir,  létu  þó  þar 
vera  sína  umboðsmenn,  og  yíirumsjón  sýslunnar  hafði 
GísH  lögmaður  Hákonarson  frá  1628  til  sins  dauða  1631. 
En  Björn  Grímsson  var  þar  lögsagnari  eða  umboðsmaður. 
Einar  s5'slumaður  deyði  í  svefni  i  kaupstaðarferð, 
íyni'  alþing  1649\).  í  lífssögu  Markúsar  s\'slumanns  Snæ- 
björnssonar  er  ritað,  að  Einar  hafi  í  26  ár  verið  sj'slu- 
maður  í  Arnessýslu,  og  ber  því  saman  við  áður  sagt. 

Gisli  lögmaður  Hákonarson. 

Fadir:  Hákon  sýslumaður  Arnason,  nSnefndur. 

Móðir:  Þorbjörg  Vigfúsdóttir  sýslumanns. 

Kona:  Margrét  dóttir  síra  Jóns    Krákssonar    (hún    dó 

1658).  (Krákur  Hallvarðsson  faðir  síra  Jóns, 
var  bóndi  á  Auðunnarstöðum  i  Víðidal,  hann 
tVndist  ásamt  bróður  sínum  í  Víðidalsá,  þá  þeir 
voru  að  veiðiskap.  Kona  Kráks,  en  móðir 
síra  Jóns,  var  Helga  dóttir  Jóns  lögmanns  Sig- 
mundssonar.  Síra  Jón  var  8  vetra,  þá  hann 
missti  föður  sinn.  Biskup  Jón  Arason  vígði 
Jón  til  prests,  gerðist  hann  fyrst  þingaprestur 
hjá  Eggert  lögmanni  í  Bæ  á  Rauðasandi,  fékk 
svo  Garðastað;  átti  Jarþrúði  dóttur  Þórólfs 
Eyjólfssonar  á  Hjalla,  þeirra  börn:  Síra  Ólaf- 
ur  í  Görðum,  Sturla  og  áðurnefnd  Margrét 
kona  Gísla  lögmanns)-). 


er  var  einn  peirra  bænda,  er  mótmæltu  aftöku  Jóns  biskups  Ara- 
sonar  i  Skálholti  1550,  svo  harölega,  að  viö  sjálftlá,  að  hannjTÖi 
handtekinn  (Bisks.  II,  352). 

1)  Hann  andaðist  10.  júní  (sbr.  J.  S.  64  fol.  í  landsbókasafn- 
inu).  í  ættatölubókinni  Lbs.  199  4^  er  honum  lýst  á  pessa  leið  : 
)>Hann  var  skynsamur  maður  sagöur  utan  öls,  en  hinn  mesti  ó- 
róamaöur  og  svo  sem  vitstola  með  drykkjuskap  í  hvern  hann 
lagðist  pó  freklega  etc«.  Dómabók  hans  úr  Arnessýslu  ura  og 
eptir  1620  er  enn  til  í  safni  Árna  Magnússonar  (afskript  í  lands- 
skjalasafninu  gerð  af  dr.  Jóni  Porkelssyni  landskjalaverði).  Frum- 
ritið  er  viða  mjög  skemmt. 

2)  Séra  Jón  Kráksson  í  Görðum  dó  11.  marz  1622,  89  ára 
gamall. 


275 

A.  Vigfús  sN'slumaður  í  Rangár-  og    Arnesþingi 
(sjá  Rangárþing  og  hér  síðar). 

B.  Hákon  s<'slumaður  í  Rangárþingi   (sjá  þar). 

C.  Kristín  giptist  1630,  deyði  1694,  84  ára;  átti 
Þorlák  biskup  Skúlason,  börn: 

a.  Gísli  biskup  á  Hólum,  giptist  fyrst  1658 
Gróu  Þorleifsdóttur  s^'slumanns  á  Hlíð- 
arenda.  Hún  deyði  1660  barnlaus.  Apt- 
ur  giptist  Gísli  biskup  1664  Ingibjörgu 
dóttur  Benedikts  sx'slumanns  Halldórs- 
sonar,  hún  dó  [1673]  barnlaus.  Svo 
giptist  Gísli  biskup  í  þriðja  sinn  1674 
Ragnheiði  Jónsdóttur.  Biskup  dó  [1684]  bl. 
Ragnheiður  giptist  aptur  Einari  biskupi 
1696,  missti  hann  [1696]^),  dó  sjálf  1715 
69  ára,  barnlaus. 

b.  Magister  Þórður,  vígðist  til  biskups  1671, 
tók  við  Skálholtsstól  1674,  sálaðist  1697, 
giptist  1674  Guðriði  dóttur  Gísla  sn'sIu- 
manns  á  Hhðarenda;  börn: 

aa.  Þorlákur,  varð  skólameistari  í  Skál- 
holti,  deyði  af  átumeini,  ógiptur  og 
barnlaus. 

bb.  Brynjólfur  sjslumaður  á  Hiíðarenda 
(sjá  síðar). 

c.  Síra  SkúH  á  Grenjaðarstað,  átti  fyr  Guð- 
rúnu  dóttur  Benedikts  sýslumanns  HaH- 
dórssonar,  þau  barnlaus,  svo  EHnu  dótt- 
ur  Sigurðar  sýslumanns  Magnússonar. 
(5  þeirra  börn  dóu  í  stórubólu,  en  það 
6.  Jórunn  Hfði  og  giptist  Br.  Tliorlacíus 
(sjá  Þingeyjarþing). 

d.  Guðbrandur  sv'slumaður  í  Húnavatnsþingi 
(sjá  þar). 

e.  Jón  sýslumaður  í  Múlaþingi  (sjá  þar). 

f.  Elín  kona  Þorsteins  svslumanns  Þorleifs- 


1)  Einar  biskup  Porsteinsson  kvæntlst  Ragnheiði  12.  sept- 
eniber  1696,  en  andaöist  9.  október  s.  á.  Ragnheiður  andaðist  10. 
april  1715. 


276 

sonar    (sjá    um    hann    við    Múlaþing    og 
Hegranesþing). 

D.  Valgerður  Gísladóttir  giptist  1(333  Eggert 
s\^slumanni  á  Skarði  á  Skarðsströnd  Björns- 
syni;  varð  ekkja  1680;  dó  sjálf  1702  (sjá  um 
hennar   afkvæmi    við    Barðastrandarsýslu)^). 

E.  Þórður  og 

F.  Jarþrúður  dóu  börn^). 

Gisli  Hákonarson  mannaðist  vel,  og  gerðist  maður 
vel  lærður.  Hann  var  orðinn  maður  fuUtíða  þá  faðir  hans 
deyði  1608,  því  Gísli  var  borinn  1583^);  hafði  Gísli  verið 
við  lærdóm  utan-  og  innanlands,  og  framast  vel.  Hann 
reisti  fyrst  bú  í  Laugarnesi,  svo  i  Klofa  á  Landi,  en  keypti 
seinna  Bræðratungu,  og  flutti  þangað.  Tók  til  sín  Mar- 
gréti  dóttur  Jóns  prófasts  Krákssonar  og  egtaði  hana.  GísH 
liafði  og  góðan  kunningsskap  við  höfuðsmanninn  Herluíl' 
Daae,  og  féklv  sér  veitta  Rangárvallasýslu,  eptir  Gisla  Arna 
son  föðurbróður  sinn  nálægt  1612  (að  eg  meina);  þó  hefi  eg 
ei  fullvissu  þar  fyrir,  því  ei  heíi  eg  séð  hans  sj'slumanns- 
dóm  í  Rangárþingi  fyr  en  1627  þann  5.  maí,  þá  liann  að 
Skarði  á  Landi  útnefndi  6  manna  dóm  um  skóga  og  íleira. 
Hann  hefur  haldið  umboðsmenn  í  Rangárþingi. 

Þá  Gísli  lögmaður  Þórðarson  frásagði  sér  lögsögu,  var 
Gísli  s<'slumaður  Hákonarson  með  allra  samþykki  tekinn 
til  lögmanns  1614.  Kongsstaðfesting  upp  á  lögmannsem- 
bætti  (iísla  lögmanns  er  daterað  25.  april  1615.  1618  þá 
þeir  commissarii  Friðrich  Friis  og  Jörgen  Wind  komu  út 
í  málum  Herluffs  Daae  og  Arna  Oddssonar,  virlu  þeir 
Gísla  lögmann  mest  af  öllum  íslendingum,  og  gegndu  helzt 
hans  tiUögum. 


1)    II,  110—112. 


2)  Þórður  son  Gisla  lögmanns  sigldi  til  háskólans  og  var 
skrifaður  þar  í  stúdentatölu  4.  febr.  1630,  en  mun  hafa  andazt 
ytra  skömmu  síðar.  Helga  hét  og  dóttir  Gisla  lögmanns  er  and- 
aðist  ung,  og  ef  tii  vill  hefur  hann  átt  annan  Pórð,  erdáiðhetur 
barn.  Hafa  pau  alls  verið  4  börn  hans,  er  ung  önduðust,  sbr.  út- 
fararminningu  hans  í  Ijóðum  (ísl.  Ártiðaskrár  bls.  183 — 184). 

3)  Hann  var  fæddur  á  Hliðarenda  (sbr.  útfararminninguna). 


277 

Höfuðsmaðurinn  Holgeir  Rósenkranz  virti  og  Gísla 
lögmann  mikils,  gerðist  Gísli  lögmaður  hans  umboðsmað- 
ur  1628.  Eptir  höfuðsmannsskipun  tók  hann  Skagafjarð- 
arsýslu  aí  Halldóri  lögmanni  Olafssyni  fyrir  skuldir,  og 
veitti  hana  Jóni  sj^slumanni  á  Reynistað.  Möðruvalla- 
klaustur  veitti  hann  Halldóru  eldri  Jónsdóttur,  kvinnu 
Halldórs  lögmanns.  Arnessj'slu  tók  hann  eptir  höfuðs- 
manns  skipun  af  Einari  bróður  sínum  fyrir  skuldir  og 
setti  þar  fyrir  lögsagnara  Björn  Grímsson  málara,  en  undir 
umsjón  Gisla  lögmanns,  eða  Bessastaðavaldsins.  1629  þá 
höfuðsmaðurinn  kom  út,  fékk  Halldór  lögmaður  fyrir  til- 
lögur  Odds  biskups,  með  nauðung  að  halda  SkagaQarðar- 
sj'slu,  þá  hann  áður  hafði  betalað  skuldir  sínar.  Gisli 
lögmaður  slepti  umboði  höfuðsmannsins  árið  1630.  Rígur 
var  í  milhim  Odds  biskups  og  Gísla  lögmanns,  mest  útaf 
Bræðratungukaupi,  því  biskup  vildi  ná  í  þá  jörð;  þó  var 
það  stórslysalaust,  meðan  þeir  Hfðu,  en  meiri  varð  óvild 
millum  sona  þeirra. 

1617  þann  10.  okt.  keypti  Gísli  lögmaður  Hákonar- 
son  í  Klofa  á  Landi,  jörðina  Bræðratungu  80  hndr.  af 
bræðrunum  síra  Ásmundi  og  síra  Jóni  Þormóðssonum. 
Síra  Asmundi  fékk  hann  Brekku  og  Dalsmynni  í  Norður- 
árdal  fyrir  40  hndr.  og  Straumfjörð  á  Mýrum  20  hndr. 
En  sira  Jóni  Svefnej'jar  40  hndr.  og  Hamar  í  Reykhóla- 
sveit  20  hndr.  í  sinn  parl.  Var  Bræðratunga  seld  fyrir 
tvenn  80  hndr.  í  peningum,  en  með  sama  hætti  voru  hver 
60  hndr.  er  þeir  bræður  móttóku  metin  80  hndr.  í  pen- 
ingum. 

Kongs  Kristjáns  IV.  verndarbréf  gefið  Gísla  Hákon- 
arsyni,   dat.   1634  [NB.     Eptir  hann  dáinn). 

Að  Gísli  lögmaður  hafi  haft  yfirumsjón  og  vald  í  Ar- 
nessýslu,  sést  þar  af,  að  hann  dæmdi  Þorláki  á  Baugsstöð- 
um  svo  mikið  af  þeirri  jörð  til  ábýlis,  sem  hann  hafði  áð- 
ur  haft,  þar  til  honum  væri  löglegar  útbyggingar  sakir 
gefnar,  og  sá  héraðsdómur  var  staðfestur  á  alþingi. 

Þorlákur  Hólabiskup  bað  1630  Kristínar  dóttur  Gísla 
lögmanns,  en  hún  var  áður  heitstúlka  Eggerts  Björnssonar 
á  Skarði,  og  voru  þeir  feðgar  Björn  sj'slumaður  og  Eggert 
komnir  á  ferð  að  vitja   ráðsins.     Vildi    Gísli    lögmaður    ei 


278 

frávísa  biskupi,  reið  á  móti  þeim  feðgum,  talaði  fyrir 
þeim  um  þetta,  og  tjáði  hvað  virðugleg  væri  mágsemdin 
við  biskup,  bauð  Eggert  yngri  dóttur  sína,  þá  hún  væri 
gjafvaxta,  og  talaði  svo  um  fyrir  þeim  feðgum,  að  þeir 
létu  sér  það  vel  Hka.  En  biskup  skyldi  fá  Kristínar,  gekk 
þá  ráðahagurinn  saman,  og  var  brúðkaup  Þorláks  bisk- 
ups  haldið  sama  ár. 

Tjald  Þorláks  biskups  stóð  langt  frá  bænum  norður 
í  holtum,  þangað  reið  Oddur  biskup  með  fj'lgd  sína.  Síð- 
an  var  skipað  niður  brúðgumareiðinni,  sem  þá  var  tíð  í 
stórhófum,  á  laugardagskvöld  heim  til  Bræðratungu,  svo 
að  jafnan  riðu  þrír  og  þrír  samsíða  með  jöfnu  millibiH, 
þar  til  lielmingur  mannfjöldans  var  af  stað  kominn,  en 
síðan  tveir  og  tveir;  seinast  riðu  biskuparnir  báðir  frá 
tjöldunum,  og  voru  þá  hinir  fremstu  komnir  heim  á  stað- 
inn,  en  er  kom  að  túninu,  var  ölkim  mannfjöldanum 
skipt  í  tvær  langar  raðir,  og  sátu  allir  á  liestum,  var  sín 
röð  eða  fylkíng  á  hverja  liHð  heim  með  tröðum  öHum, 
þeir  yztir,  sem  undan  höfðu  riðið,  og  svo  hverjir  að  öðr- 
um,  voru  þeir  þvi  meiriháttar,  sem  þeir  voru  síðar  í  brúð- 
gumareiðinni,  en  í  gegnum  kví  þessa  riðu  fyrirmennirnir 
heim  að  staðnum  og  stigu  af  iiestum.  Sá  þá  ekki  í  vöH- 
inn  fyrir  hestum  og  mönnum,  er  þeir  stigu  af  baki.  Var 
GísH  lögmaður  Iiinn  mesti  höfðingi  og  rausnarmaður  heima 
fyrir,  með  vinaflokk  sinn,  og  bað  alla  gesti  sína  vera  vel- 
komna;  en  kvaðst  afskilja  alla  norðlenzka  hæversku. 
Veitti  lögmaður  hið  stórmannlegasta,  svo  ei  liefur  brúð- 
kaup  á  þeim  tímum  verið  ríkmannlegra  liér.  Var  þá 
mikill  uppgangur  og  virðing  Gísla  lögmanns.  Oddur  bisk- 
up  var  talsmaður  Þorláks  biskups,  og  vildi  fyrir  elli 
sakir  heldur  hvílast  í  tjaldi  sínu,  en  í  háreysti  fjölmennis 
heima,  þegar  veizlan  var.  Einn  morgun  sem  optar,  gekk 
Gísli  lögmaður  út  til  tjalds  biskups,  að  hressa  hann,  og 
spurði,  hvort  hann  vekti,  Sveinarnir  kváðu  hann  sofa 
mundi.  Lögmaður  gekk  inn  í  tjaldið,  og  sá,  að  biskup 
svaf;  lagði  hönd  sína  á  kinn  honum  og  bauð  lionum  góð- 
an  dag.  Biskup  vaknaði  við  og  raælti:  ))Herra  GísHí 
Nú  vaktir  þú  mig  óhentuglega,  mig  var  að  dreyma  um 
burtför  mína,  því  Hfdagar  mínir  eru  fljótt  á  enda  kljáðir<(. 


279 

Lögmaður  gerði  gaman  af  og  mælti:  ))Þið  andlegu  menn- 
irnir  eruð  jafnan  með  ykkar  guðliræðsluw.  Biskup  mælti: 
))Pá  eg  er  sofnaður,  mátlu  gæta  að  þínum  högum,  því 
ekki  mun  langt  verða  á  milli  okkar;  en  þess  bið  eg  þig,. 
að  þú  sért  við  jarðarför  mína,  og  ausir  mig  einni  mold- 
arreku((.  Voru  þeir  Oddur  biskup  og  lögmaður  þá  alsáttir,. 
og  kvöddust  með  kærleikum  í  veizlulok. 

Oddur  biskup  andaðist  aðfaranótt  þriðja  dags  jóla  á 
sama  ári,  er  hann  var  vetri  betur  en  sjötugur,  hafði  hann 
þá  verið  biskup  einn  vetur  hins  fimmta  tugar,  þrem  mán- 
uðum  fátt  i.  Við  jarðarför  hans  var  Gísli  lögmaður,  og 
kendi  þá  sóttar.  Komst  hann  heim  til  sin,  elnaði  þá  sótt 
hans,  lá  12  daga,  og  lézt  þann  12.  febr.^)  1631,  er  hann 
skorti  tvo  vetur  á  fimmtugan.  Hann  var  lögmaður  1  17 
ár,  og  hélt  ætíð  virðingu  sinni. 

GísH  lögmaður  var  ríklundaður,  örlátur,  vinsæll,  höfð- 
ingi  mikill,  djarfmæltur,  einarður  og  stundaði  réttvísi. 
Mynd  Gísla  lögmanns  er  enn  1  Hólakirkju,  hefur  hanri 
verið  mikill  maður  og  þó  skapfallegur;  þykkur  og  kringlu- 
leitur  i  andliti,  með  hæstu  meðalmönnum,  léttur  og  fim- 
ur  á  æskuskeiði;  en  varð  með  aldrinum  holdugur,  feitur 
og  dimmleitur  í  andliti,    en    ætíð    fyrirmannlegur. 

Björn  Grímsson  málari. 

Faðir  :  Séra  Grímur  í  Hruna-).     (Hans  móðir  var  Hall- 

dóra  Grímsdóttir,  systir  séra  Freysteins  í    Staf- 
holti). 

1)  Dánardagurinn  liklega  réttari  10.  febrúar,  því  að  svo 
stencJur  i  samtiöa  ártiðaskrá  (ísl.  Ártiðaskrár  bls.  182,  184).  í 
hinni  fyrnefnciu  útfararminningu  er  hann  talinn  (iáinn  8.  febrúar, 
en  hitt  er  að  líkindum  réttara. 

2)  Séra  Grimur  var  Skúlason.  (Sjá  um  hann  ísl.  Artiðaskrár 
bls.  246 — 247).  Hann  hefur  dáið  um  1580  og  ekki  orðið  gamall 
maður.  Móðir  hans  Halldóra  Grimsdóttir  var  fædd  um  1493  og 
andaðist  1582  (Biskupaannálar:  Safn.  I,  43).  Son  séra  Freysteins 
bróður  hennar  var  Jón  prestur  i  Borgarþingum,  faðir  Bréfa-Helgu, 
er  gerð  var  á  framíæri  Pormóðs  Kortssonar,  er  kvæntur  var 
Höllu  Grimsdóttur  prests  Skúlasonar.  Helga  var  ekki  dóttir  séra 
Freysteins,  eins  og  talið  er  HI,  308,  heldur  sonardóttir  hans,  og 
þvi  þremenningur  að  frændsemi  við  Höllu  i  Skógum,  en  ekkr 
2.  og  3.   (sbr.  ni,  308). 


280 

Móðir :  Guðrún  dóttir  séra  Björns  Ólafssonar^). 

Systkin  Björns  voru:  1.  Halla  átti  Þormóð 
Kortsson;  börn :  a)  Amundi  í  Siíógum  (sjá 
Rangárþing).  b)  Niiiulás,  sem  tók  Kirkjubæjar- 
klaustur  1643.^)  2.  Kristín  átti  Einar  Stefáns- 
son  á  Hörgslandi.  3.  Guðrún  kona  séra  Berg- 
sveins  á  Utskálum. 

Konu  átti  Björn  enga.  En  þó  átti  hann 
launson:  A.  Séra  Þorstein,  fékk  Útskála  1638, 
átti  konu^)  og  börn.     Varð  sjálfur  holdsveikur. 


1)  Guörún  var  systir  Nikulásar  sýslumaniis  á  Seljalandi  (sbr. 
III,  417—418  og  ísl.  Ártiöaskrár  bls.  246).  Að  séra  Grimi  látnum 
giptist  Guðri'in  ekkja  hans  Eiriki  Jakobssyni  klausturhaldara  og 
var  dóttir  peirra  Helga  f.  k.  séra  Snæbjarnar  Stefánssonar  í  Odda. 
En  alsystur  Björns  málara  voru  Halla,  Kristin  og  Guörún  (sbr. 
dóm  Hákonar  sýslumanns  Arnasonar  um  arfskipti  eptir  Eirík 
Jakobsson  í  ísl.  Ártiðaskrám  bls.  247 — 249). 

2)  Nikulás  klausturhaldari  átti  Katrinu  Gísladóttur  Erasmus- 
sonar  prófasts  Villatssonar,  þ.  b.: 

a.  Margrét  átti  Björn  Jónsson  yngra  sýslumann  í  Dalasýslu  og 
börn,  sbr.  II,  668. 

b.  Björn  lærði  í  skóla,  varð  Idausturhaldari  á  Kirkjubæ  eptir 
föður  sinn,  en  misti  klaustrið  vegna  skulda,  fór  í  Austfjörðu 
og  lenti  i  fátækt,  átti  Ingunni  Þorsteinsdóttur  prests  á  Sval- 
barði  í  Þistilfiröi  Jónssonar. 

c.  Guðrún  átti  séra  Halldór  Eiriksson  i  Heydölum,  p.  b.:  Hösk- 
uldur  (sjá  Múlaping),  Eirikur,  Kort,  Elin  f.  k.  séra  Árna 
Alfssonar  i  Heydölum. 

d.  Hólmfríður  átti  Bessa  Guðmundsson  sýslumann  í  Múlaþingi 
og  var  fyrri  kona  hans  (sjá  þar),  pau  bl.  Hún  arfleiddi  mann 
sinn  að  öllu  fé  sínu. 

Enn  voru  börn  Pormóðs  Kortssonar  og    Höllu    Grimsdóttur: 

c.  Kort  átti  Þórunni  dóttur  Hákonar  Björnssonarsýslumanns 
í  Nesi.  Son  peirra  Porleifur  lögmaður  o.  fl.  Eru  afkoni- 
endur  systkina  Þorleifs  lögmanns  taldir  hér  að  framan  bls. 
115—121. 

d.  Páll,  varð  kaupmaður. 

e.  Sigriður  átti  sira  Illhuga  Jónsson  (Galdra-Illhuga)  á  Kálfa- 
felh  (Esp.  ætt.). 

Móðir  Þormóðs  Kortssonar  í  Skógum  var  íslenzk,  en  faðir 
hans  Kort  Lýösson  var  pýzkur  kaupmaður  (frá  Hamborg)  og 
sagður  af  aðalsætt. 

3)  Kona  hans  var  Guðrún  dóttir  Björns  Tómassonar  i  Skild- 


281 

Tók    framhjá^)    og    misti    prestskap    og    kallið 

1660,  lét  aka  sér    millum    búða    á    alþingi,    og 

deildi  á  dómendur  sína,  vildi  og  ei  burt    ílytja 

af  staðnum,  svo  hann  var  fluttur  þaðan  nauð- 

ugur;  gerði  þá   minnisslætt    skrugguveður;    var 

Þorsteinn  prestur  haldinn  fjölkunnugur.     Hann 

var  vel  heima  í  mörgu    og    mesti    málagarpur. 

Lifði    þar     eptir    við    örbirgð    í    15    ár;    gerði 

sjálfur    mikið    grobbsfulla    grafskript    sína    og 

deyði  16752). 

Björn  var  að  viðurnefni  kallaður  málari.      Þá    sýslan 

var  tekin  af  Einari  var  Björn  settur    umboðsmaður    í    Ár- 

nessýslu,  en   Danir    tóku    afgjald    sj'slunnar    sjálfir.      1628 

mun  Björn  hafa  verið  þar  settur,  fyrst  undir  umsjón  Gísla 

lögmanns  til  1630.     Hann  sætti  Baugstaðamál  1631.     Þótti 

lítill  lagamaður,  og  hjáhliðrunarsamur  um  mál.     Síra  Gísh 

Þorbjarnarson  í    VilHngaliolti    klagaði    Björn    fyrir    réttar- 

neitun  1632  og   stefndi    honum    til    alþingis    1633.       Mun 

Björn  þá  hafa  verið  frá  settur  sýsluvöldum,  en  Arna  Odds- 


inganesi  og  Guðnýjar  Jónsdóttur  prests  í  Laugardælum    Stefáns- 

sonar.    Börn  þeirra  voru: 
L   Jón  dó  bl. 

2.  t*óra,  lærði  hjá  föður  sínum  reikningslist  o.  fl.,  átti  f\Tst 
launbarn  með  Porkeli  Jónssyni,  bróður  Gisla  skálds  í  Nýja- 
bæ  á  Alptanesi,  og  giptist  honum  löngu  siðar  til  að  gera  son 
þeirra  arfgengan.  Hann  hét  GisH  og  hafðist  við  á  Setbergi, 
pangað  til  hann  varð  að  selja  það  sér  til  viðurværis;  var  ó- 
kvæntur  og  bl.  Hann  hefur  ritað  annál,  er  endar  1713 
og  geymdur  er  i  Thottssafni  i  Kaupmannahöfn  með  eigin 
hendi  Gísla.  Eru  þar  í  meðal  annars  merkilegar  skýrslur 
um  manndauða  i  stórubólu,  og  er  ágrip  af  þeim  prentað  i 
ísl.  Ártíðaskrám  bls.  16—21. 

1)  Barnsmóðir  lians  liét  Asný  Hallsteinsdóttir, 

2)  Hann  andaðist  á  Setbergi  við  Hafnarfjörð  1675,  63  ára 
gamall.  Er  þvi  íæddur  um  1612.  Hann  setti  sér  sjálfur  graf- 
skriptá  latinu  með  íburðarmiklu  lofi,  kallar  sig  þar  »flos  patriæ, 
antiqua  magnus  in  historia«  o.  s.  frv.,  og  tekur  síra  Jón  Hall- 
dórsson  grafskriptina  upp  i  prestaæfir  sínar  (sbr.  Árb.  Esp.  VII, 
24 — 25)  og  segir  að  lesa  megi  hana  á  legsteini  yfir  síra  Porstein 
í  Garðakirkjugarði.  Síra  Porsteinn  liefur  ort  kvæöi  á  latinu,  er 
hann  nefndi  wNoctes  Setbergensesw  (»Setbergsnætur((). 

19 


282 

syni  á  hendur  falið  umboð  sS'slunnar.  1633  klagaði  Jón 
Olafsson  fyrir  Arna  lögmanni,  að  hann  hefði  ei  fengið  lög 
og  rétt  af  Birni  Grímssyni,  en  Björn  forsvaraði  sig,  og  lof- 
aði  á  Stokkseyrarþingi,  að  gera  Jóni  lög  og  rétt.  Held  og 
Björn  hafi  það  ár  verið  umboðsmaður  Vigfúsar  Gísla- 
sonar.  Hann  mun  eigi  hafa  haft  SNskiveiting,  en  verið 
umboðsmaður^). 

Björn  var  mjög  undarlegur  maður.  Eitt  sinn  var 
hann  staddur  á  Hhðarenda,  um  vetur,  þá  gerði  mikla 
snjóaleysingu.  Heimti  hann  þá  hest  sinn  úr  húsi  með 
ákafa,  og  bað  um  fylgdarmann,  Lézt  eiga  nauðsj'njaerindi 
til  Höllu  systur  sinnar  í  Skóga  austur;  komst  um  Ivvöldið 
yfir  Markaríljót  og  önnur  vatnsföll,  er  mönnum  sýndust 
ófær,  í  miklu  regni  og  leysingu  til  Skóga,  og  bað  Hölhi 
systur  sína  búa  sér  rúm  í  kirkjunni,  og  senda  sér  þangað 
vinnukonu  hennar  til  gamans.  Kvað  það  vera  forlög  sín 
að  geta  þar  son.  Mundi  sá  verða  prestur,  ef  hann  væri 
getinn  í  helgum  stað.  Halla  gerði  sem  hann  beiddi.  Biörn 
var  þar  um  hríð  og  fór  burt  síðan.  Vinnukonan  varð 
þunguð  og  ól  áðurnefndan  Þorstein  prest.  Meinast  að 
þetta  hafi  tilborið  nálægt  1612.  Ekki  er  þess  getið,  að 
Björn  væri  við  konu  kendur  eptir  né  áður. 

(Björn  tjáist  enn  nú  að  hafa  átt  launson  (sem  síra 
Jón  Halldórsson  hefur  ei  af  vitað)  nefnilega:  síra  Eyjólf 
Björnsson  á  Snæfuglsstöðum  1716,  dó  1747  tvígiptur;  af 
honum  er  fjöldi  fólks  kominn;  en  sé  það  satt,  að  hann 
hafi  verið  þessa  Björns  Grímssonar  málara  son,  má  Björn 
hafa  orðið  mjög  gamall,  og  getið  hann  í  elH  sinni,  og  sira 
Eyjólfur  orðið  aldraður  prestur.  Getur  þetta  varla  staðizt 
tímans  vegna-). 


1)  Björn  er  nefndur  ))sýslumaður  yfir  Árnessýsluw  idómilS. 
mai  1632  og  konungsumboðsmaður  og  sýslumaður  í  Arnessýslu 
1  dómi  Árna  lögmanns  Oddssonar  i  Bakkarholti  11.  júní  s.  á. 
Virðist  hann  hafa  sleppt  sýslunni  pað  ár,  því  að  pá  fékk  Vigíús 
Gislason  hana  ásamt  Níels  Hanssyni.  Er  til  dómur  Vigfúsar 
sýslumanns  útnefndur  á  Vatnsleysu  í  Biskupstungum  18.  ágúst 
1632.  Björn  sýslumaður  Grímsson  hefur  dáið  1634  síðla  árs)  eða 
1635,  sem  ef  til  vill  er  réttara. 

2)  Petla  er  alveg  gripið  úr  lausu  lopti  hjá    Boga.     Að   vísu 


283 

Árni  Oddsson. 

Faðir:  Oddur  biskup  í  Skálholti,  Einarsson. 

Móðir:  Helga  dóttir  Jóns  sýslumanns  Björnssonar  pró- 

fasts  Jónssonar  biskups  Arasonar.  Hún  dó 
1662,  95  ára^. 

Kona  fijrri:  Helga,  dó  1616,  dóttir  Jóns  sj-slumanns  Vig- 
fússonar,  síðast  á  Galtalæk.  Þau  Árni  giptust 
1613.  Helga  gaf  Arna  ektamanni  sínum  i  lög- 
gjöf  Máná  og  Valadal  á  Tjörnesi. 

Barn:  Ingibjörg  dó  ung. 

Kona  seinni:  Þórdís,  dó  á  Leirá  1670-),  þá  70  ára,  giptist 
16  vetra  1616.  Hún  var  dóttir  Jóns  á  Sval- 
barði^)  Jónssonar  á  Ökrum  Grímssonar. 

Börn:  A.   Jón  var  málrómslítill,    sigldi    tvisvar,    lærði 

lítið;  var  lengi  á  Leirá  hjá  föður  sínum, 
síðan    bóndi    á     Holtastöðum    í     Langadal, 


hét  faðir  sira  ENJólfs  á  Snæfoksstööum  (f  22.  nóv.  1746)  Björn 
Grímsson,  pn  hann  var  son  Grims  prests  Bergsveinssonar  í  Görö- 
um  á  Akranesi  og  systursonarson  Björns  málara,  pví  að  sira 
Bergsvcinn  á  IJtskálum  faðir  síra  Gríms  átti  Guðrúnu  Grimsdótt- 
ur,  sj'stur  Björns    sjá  hér  áður . 

Niels   Hansson 

sbr.  bls.  115  hér  að  framan  og  Hirðstjóraannál  (Safn  til  s.  ísl. 
II,  735).  Hinn  1.  marz  1632  staðfesti  konungur  veitingarbréf 
Holgers  Rosenkrantz  fjTÍr  allri  Árness^'slu  upp  á  lífstið  til  Niels 
Hanssonar  og  Yigfúsar  Gíslasonar,  fjTÍr  venjulegt  afgjald  55 
rd.  og  -/3  óvissra  tekna  eptir  reikningi  (sbr.  sýslumannaskrá 
í  saíni  J.  S.  64  fol.  i  landsbókasafninu).  Liklega  hefur  Niels 
þessi  aldrei  rekið  sýsluua,  en  Vigfús  haft  þar  lengstum  umboðs- 
menn. 

Þorsteinn  Magnússon  lét  dóm  ganga  i  Bakkarholti  í 
Ölfusi  3.  maí  1634  og  annan  á  Núpi  í  Eystrihrepp  um  tíund  af 
Asólísstöðum  i  umboði  Vigfúsar  Gíslasonar  og  komu  þeir  dómar 
til  alþingis  1634,  Hefur  Þorsteinn  verið  umboðsmaður  Vigfúsar 
það  ár.  Að  hann  sé  sami  maður  og  Þorsteinn  Magnússon  i 
Þykkvabæ,  er  þá  var  orðinn  sýslumaður  1  Skaptafellsþingi,  getur 
verið,  en  ekki  þori  eg  að  fullyrða  neitt  um  það. 

1)  Hún  andaðist  23.  október  (ísl.  Artíðaskrár  bls.  197). 

2)  Hún  andaðist  1.  september. 

3)  Réttara:  Sjávarborg. 

19* 


284 

deyði  barnlaus  1685^).  Giptisl  1678  Þór- 
unni  dóttur  Hallgríms  Halldórssonar  lög- 
manns^). 
B,  Sigurður  Árnason^)  1  Leirárgörðum  var  skóla- 
genginn  og  biskupssveinn,  átti  1651  Elínu 
(dó  1660)  dóttur  Magnúsar  sýslumanns  í 
Haga  Jónssonar  sýslumanns  eldra,  Magnús- 
sonar  sý^slumanns  í  Ögri;  börn: 

a.  Bjarni  á  Heynesi  lögréttumaður  1700, 
átti  Helgu  dóttur  Gísla  á  Skarði  á  Landi, 
sonar  síra  Guðmundar  Gíslasonar  sj^slu- 
manns  í  Miðfelli  Sveinssonar^).  Helga 
var  þá  ekkja  (því  hún  átti  áður  Jón 
Guðmundsson  Torfasonar,  bl.),  börn: 
aa.    Síra  Gísli  á  Melum  í  Melasveit  (prest- 

ur  og  prófastur  í  60  ár)  dó    ógiptur, 
barnlaus  1771. 
bb.  Síra  Jón  á  Holtastöðum  í   Langadal, 
átti  Þuríði  Einarsdóttur;    með   henni 
börn,  þau  dóu  ung^). 

b.  Þorbjörg,  dó  1736,  átti  Sæmund  (dó  1699) 
son  Árna  Gíslasonar  á  Innra-Hólmi  bl. 
(sjá  Borgarfjarðars^'slu)^). 

c.  Margrét    fvrsta    kona    Þórðar    á    Hólmi 


1)  í  Bisks.  II,  663  er  hann  tahnn  dáinn  1684. 

2)  Svo  er  að  sjá  sem  Árni  lögmaður  hafi  átt  annan  Jón 
j'ngri  en  hinn,  og  að  hann  hafi  andazt  á  Leirá  11.  janúar  1666, 
sbr.  ísl.  Ártíðaskrár  bls.  193,  en  aldurs  hans  er  par  ekki  getið. 
Pessa  Jóns  er  þó  ekki  getið  í  ættatölum  meðal  barna  Árna 
lögmanns. 

3)  Sigurður  dó  14.  júni  1690  á  68.  aldursári  (Artiðaskrár 
bls.  195  o.  n.). 

4)  Petta  er  gersamlega  rangt  hjá  Boga.  Gísli  i  Skaröi  faðir 
Helgu  var  son  Bjarna  á  Stokkseyri  Sigurðssonar  Bjarnasonar 
Torfasonar  i  Klofa  (sbr.  III,  107). 

5)  Um  pá  bræður  sira  Gísla  og  sira  Jón  sjá  nánar  III,    109. 

6)  III,  420. 


285 

Péturssonar  Þórðarsonar  sýslumanns,  bl. 
(sjá  Borgarfjarðarsý'slu)'). 

d.  Ljótunn  átti  Þorkel  Jónsson  í  Njarðvík; 
þ.  son: 

aa.    Jón  rektor  9  ár  í  Skálholti,  barnlaus^). 

e.  Arni  á  Grund  1  Skorradal,  varð  lögréttu- 
maður  1709,  dó  1736,  átti  Þóru  dóttur 
síra  Einars  á  Helgafelli  Gíslasonar  prests 
samastaðar;  börn: 

aa.    Arni  bjó  og  á  Grund,    átti    Bergljótu 

Guðmundsdóttur,  bl. 
bb.  Elín  átti  Þorleif  Pálmason  á  Breiða- 

bólsstað  og  börn^). 
cc.    Magnús    á    Indriðastöðum,  tvígiptur; 

átti  börn^). 


1)  III,  439. 

2)  Jón  rektor  Þorkelsson  dó  i  Kaupmannahöí'n  5.  apríl  1759. 

3)  Um  framætt  Porleifs  sjá  II,  319  og  III,  436.  Börn  hans 
og  Elínar  voru : 

a.  Einar  prestur  i  Guttormshaga  (f  22.  marz  1834)  átti  Ragn- 
hildi  Sigurðardóttur  prests  á  Kálfatjörn  Jónssonar,  p.  b.: 
Guömundur  i  Hjallanesi,  Siguröur  i  Saurbæ  i  Holtum,  Gisli, 
Málfríður,  er  átti  Pál  Þórhallason  prests  á  Breiðabólsstaö  1 
Fljótshlið  Magnússonar  og  Ragnhildur,  er  átti  Magnús  Brands- 
son  á  Læk  i  Holtum. 

b.  Pálmi  i  Skörðum  átti  Kristinu  Ólaísdóttur  prests  á  Álpta- 
mýri  Einarssonar,  þ.  b. :  Ólafur,  er  átti  Herdisi  Hrómunds- 
dóttur,  Margrét  átti  Benedikt  á  Hvitskjaldarhóli  Þórðarson 
prests  i  Hvammi  i  Noröurárdal  Þorsteinssonar  og  Anna,  er 
átti  Jón  Jónsson  í'rá  Snorrastöðum  i  Kolbeinsstaðahrepp 
Jónssonar. 

c.  Þórunn  f.  k.  Gisla  Ólafssonar  á  Kjörsej'ri,  p.  d.:  Þorbjörg,  er 
átti  Tómas  Eiriksson  prests  á  Staðarbakka  Ólafssonar. 

d.  Árni  átti  3  launbörn. 

4)  F".  k.  Magnúsar  var  Margrét  Bjarnadóttir  írá  Vogatungu 
Jónssonar,  þau  bl..  en  hin  síðari  Guðrún  Árnadóttir  Bryniólfs- 
sonar  prests  í  Kirkjubæ  i  Tungu  Halldórssonar,  þ.  d.:  Pórunn 
f.  k.  Torfa  stúdents  Árnasonar  á  Mófellsstöðum  og  Sigriður,  er 
fyr  átti  sira  Auðunn  Jónsson  á  StóruvöIIum  (sjá  um  börn  peirra 
III,  503—504),  en  siðar  Bergstein  Guttormsson  á  Árgilsstöðum. 


286 

dd.  Jón,  átti  Hallgerði  Brynjólfsdóttur  og 
barn,  líka  laundóttur^). 

f.  Hákon  á  Leirárgörðum,    átti    tvær    laun- 
dætur  með  Jórunni  Guðmundsdóttur: 
aa.    Guðnv,  sem  hann  arfleiddl  1704:   og 

með  Oddn<'ju  Hjaltadóttur: 
bb.  Asvör-).     Hákon  dó  1737. 

g.  Helga  Sigurðardóttir,  átt  Jón  Þórðarson 
á  Bakka*);  barnlaus. 

h,    Guðlaug  átti  Pétur  Gam  Daðason    sv-slu- 
manns,  barnlaus"^). 
C.  Helga    Árnadóttir    giptist     1642    síra    Þórði 
Jónssyni  í  Hítardal.     Hún  deyði  1693^),    68 
ára.     Hann  dó  1670,  61  árs;  börn: 

a.  Þorsteinn  á  Hrafnabjörgum  og  svo  á 
Skarði  á  Skarðsströnd,  átti  Arnfríði  dótt- 
ur  Eggerts  ríka  Björnssonar  1675.  Þor- 
steinn  dó  1700,  en  Arnfríður  1726.  Þeirra 
börn  sjá  við  Barðastrandarsj'slu)^). 

b.  Guðríður,  átti  Jón  yngra  sýslumann  Vig- 


1)  Jón  mun  hafa  verið  barnlaus  nieð  konu  sinni,  en  laun- 
dóttur  átti  hann,  er  Þórunn  hct. 

2)  Ólafur  Snókdahn  telur  þær  Guðnj'ju  og  Ásvöru  báðar 
laundætur  Hákonar  og  Jórunnar,  en  i  ættatölubók  J.  S.  163  fol. 
er  Ásvör  tahn  laundóttir  Hákonar  og  Oddnýjar  Hjahadóttur  (sbr. 
II,  92),  Ásvðr  átti  Jón  smið  á  Reyni  á  Skaga  Jónsson  Gislasonar 
og  var  f  k.  hans,  p.  b.  talin  hcr  að  framan  bls.  14. 

3)  Jón  á  Bakka  var  son  Póröar  sýslumanns  Hinrikssonar  á 
Innra-Hólmi,  sbr.  IH,  441. 

4)  Sbr.  bls.  60  hér  aö  framan. 

Enn  var  son  Sigurðar  Árnasonar  í  Leirárgörðum  og  Ehnar: 
i.  Hahdór  lærði  í  skóla,  drukknaði  i  kaupstaðar- 
ferð  af  Akranesi  1709,  ókv.  bl.  (J.  H.  ættatölur, 
sbr.  Árb.  Esp.  VIII,  119}.  Kristin  er  og  neínd 
dóttir  Sigurðar  og  Elinar  í  Bisks.  II,  663,  en 
síra  J.  H.  getur  hennar  ekki.  Hún  mun  hafa 
dáið  ung. 

5,'    Hún  dó  11.  ágúst  á  67.  aldursári  (ísl.  Ártíðaskrár  bls.  196 . 
6,    II,  110,  sbr.  Bisks.  II,  663. 


287 

íússon,  er  seinna  varð  Hólabiskup  (sjá 
þeirra  börn  við  Borgarfjarðarsýslu)^). 

Árni  Oddsson  var  borinn  1592,  var  settur  ungur  til 
menta,  og  útskrifaðist  17  vetra.  Fór  hann  sama  ár  (1609) 
utan  til  frekari  lærdómsmentunar  og  dvaldi  þar  3  ár;  kom 
út  1612,  þá  tvítugur  að  aldri  og  var  settur  skólameistari  í 
Skálholti.  1613  giptist  hann  Helgu  Jónsdóttur,  1614  slepti 
hann  skólameistaraembætti  og  tók  að  leggja  sig  eptir  laga- 
vísindum. 

Um  1615  misti  Arni  sína  fyrri  konu,  en  1616  giptist 
hann  seinni  konu  sinni.  (Frá  því  hann  slepti  skólameist- 
araembætti,  er  sagt  af  sumum,  að  hann  hafi  um  hrið  flutt 
að  Holtastöðum,  og  haft  umboð  nyrðra,  en  það  hygg 
eg  vilt). 

Lítt  féll  á  með  höfuðsmanni  Herluíl"  Daae  og  biskupi 
Oddi,  hafði  þeim  margt  orðið  til  sundurlyndis;  meina  eg 
að  biskup  sendi  Arna  son  sinn  utan  1617  með  kvörtun 
sina  yfir  Herluíí  Daae.  1615  gekk  bólusótt  og  þar  eptir 
hallæri  á  íslandi,  höfðu  gjöldin  orðið  minni  af  landinu  en 
fyrr.  Höfuðsmaðurinn  HerluíT  Daae  hafði  landsins  gjöld 
í  léni  frá  kongi,  fyrir  tiltekna  peningaupphæð  árlega;  kvart- 
aði  yfir  við  konung,  að  afgjald  landsins  væri  orðið  mjög 
litið,  og  sagði  þó  minna  en  var.  Arni  frétti  þetta,  og 
kom  því  svo  fyrir,  að  það  komst  til  konungs,  er  Arni 
kvað  Herluir  Daae  segja  ósatt  um  gjöldin,  og  kom  þar 
með  á  framfæri  skrifum  föður  síns,  svo  konungur  tilsetti 
commissarios  Jörgen  Wind  og  Fridrich  Friis  stórherra  er- 
lendis,  að  rannsaka  málið  og  gera  öllum  lög  og  rétt  hér 
á  landi.  Komu  þeir  út  snemma  um  vorið  1618  og  þá  að 
þeim  tíma  kom  riðu  þeir  til  alþingis,  en  ekkert  spurðist 
til  Árna;  var  Oddur  biskup  með  döpru  bragði,  þar  áríð- 
andi  skjöl  hans  voru  hjá  Arna.  Höfuðsmaður  hafði  lagt 
bann  að  flytja  Árna  til  landsins,  fékk  hann  því  ei  far,  þó 
beiddi,  fyrr  en  með  Vopnafjarðarskipi,  sem  siðast  fór: 
kom  hann  út    undir    sjálft    alþingi.       Fékk    sér    viðbrigða 


1)    III,  461—465. 

Son  sira  Pórðar  i  Hítardal  og  Helgu  var  ennfremur: 
c.  Jón,  er  dó  ungur,  sbr.  Bisks.  II,  283. 


288 

hesta  og  reið  nótt  og  dag,  á  fjóruni  dögum  austan  úr 
Vopnafirði  til  alþingis.  Náði  gögnum  sínum  og  vitnum  í 
málum  þeirra,  gengu  þau  að  lokum  á  HerluíT  Daae,  svo 
hann  varð  fyrir  konungs  ónáð,  stórum  fésektum  og  em- 
bættismissi  og  varð  snauður. 

Það  er  sagt,  að  Arni  hafi  um  hríð  haldið  Reynistaðar- 
klaustur,  og  búið  á  Holtastöðum.  Getur  hann  ei  hafa 
klaustrið  haldið,  utan  það  ásamt  lögmanns-  og  sýslumanns- 
embætti  hafi  verið  dæmt  af  Jóni  Sigurðssyni  1618.  En 
ei  hefur  Árni  það  haldið  lengur  en  til  1620,  þá  Holger 
Rosenkranz  hefur  það  Jóni  aptur  veitt,  sé  þetta  rétt  til 
getið.  Líklegra  er  að  Arni  lögmaður  hafi  ei  tekið  Re^mi- 
staðarklaustur  fyrr  en  eptir  dauða  Jóns  1635  og  haldið 
þvi  til  síns  dauða  1665,  því  1641  á  alþingi  skipaði  höf- 
uðsmaður  Pros  Mundt  Vigfúsi  sj'slumanni  Gíslasyni,  að 
sættast  við  Arna  lögmann  Oddsson  og  betala  honum  spjöll 
á  Reynistaðarkirkju.  Þetta  sýnir,  að  Arni  hefur  ei  tekið 
Reynistaðarklaustur  fyrr  en  eptir  Jón  Sigurðsson.  Arni 
lögmaður  spyr  höfuðsmanninn,  hver  betala  skyldi  klukku- 
umsteyping  í  Reynistaðarkirkju  1642. 

Víst  er  að  Arni  bjó  í  Miðfelli,  og  gerðist  Skálholts- 
staðarráðsmaður;  eg  meina  nálægt  1621.  Hann  var  og 
viðriðinn  Baugstaðamál.  Upptök  þess  voru,  að  Þorláki  á 
Baugsstöðum  hafði  Arni  Oddsson  útbygt,  án  löglegra  saka. 
Þetta  kærði  hann  fyrir  Gísla  lögmanni  Hákonarsyni,  sem 
tildæmdi  Þorláki  svo  mikið  af  Baugstöðum,  sem  hann 
hafði  áður  haft,  til  þess  löglegar  útbyggingarsakir  kæmu. 
Sá  dómur  var  staðfestur  á  alþingi,  og  4  merkur  í  dóms- 
rof,  en  8  merkur  1  bréfabrot  af  þeim  er  hindruðu.  Ei  að 
síður  bar  Gizur  út  peninga  Þorláks,  sló  engjar  hans  og  | 
hélt  fyrir  honum  2  leigukúgildum,  og  enn  fleiru,  þó  með  ' 
vitund  eða  ráði  Arna  Oddssonar.  Var  þá  við  búið,  að  deila 
sú  mundi  lengra  fara,  nema  þeir  Gizur  og  Þorlákur  hefðu 
sætzt,  að  forlagi  Arna  Oddssonar  og  s^slumanns  Björns 
Grímssonar  málara,  er  gaf  sakfellið  kvitt.  Þótti  Arni  ei 
sem  jafnaðargjarn  góður  maður  framan  af  æfi  sinni.  Mál 
þetta  hófst  1628,  en  lyktaði  með  sætt  1631.  Gefur  hér- 
aðsdómur  Gísla  lögmanns  til  kynna,  að  hann  hafi  þá  liaft     I 


289 

umráð  Árnessýslu,  en  Björn  1630,  þá  Gísli  lögmaður  hafði 
sleppl  umboði  Dana. 

Björn  Grímsson  hefur  ekki  haft  veitingu  fyrir  Árnes- 
sýslu,  lieldur  verið  umboðsmaður.  Hann  var  ekki  frá- 
settur  umboðinu  1633,  svo  eg  víst  viti.  En  óvíst  er,  hvort 
Vigfús  Gíslason,  eða  Arni  eða  Danir  héldu  þá  sS^sluna. 
Máske  henni  hafi  þá  verið  tvískipt  milH  Vigfúsar  og  Arna 
þau  ár^).  1633  lét  Vigfús  Gíslason  dóm  ganga  í  Bakkar- 
hohi  um  mál  Hannesar  og  Bjarna,  Þar  af  sést  að  Vigfiís 
hefur  þá  haldið  að  minsta  kosti  hálfa  sx'sluna. 

1632  lét  Arni  ganga  dóm  að  BakkarhoUi,  máske  hann 
hafi  1631  til  1632  haít  meðgerð  með  sýsluna  hálfa,  en 
Björn  verið  hans  umboðsmaður. 

1631  þá  GísH  lögmaður  hafði  látizt,  og  til  alþingis 
kom,  var  talað  um  lögmannskosningu,  voru  þá  í  kjörum: 
Þorsteinn  s}^slumaður  á  Þykkvabæ,  Þorleifur  sýslumaður 
á  HHðarenda  og  Arni  Oddsson.  Þingheimur  og  Þorlákur 
biskup  gerðu  bænir  til  guðs,  að  sá  yrði  til  lögmanns  kos- 
inn,  sem  bezt  gegndi.  Var  hlutað  um,  og  hlaut  Árni 
Oddsson.  Vann  hann  lögmannseið  sinn  á  hnjám  og 
var  beðið  fyrir  honum.  Hafði  Arni  lögmaður  þá  um  hríð 
Skálholtsstaðarráðsmensku,  og  eg  meina  umráð  Arnessj'Slu, 
þó  hann  sem  lögmaður  haíi  haldið  þar  umboðsmann. 
Kongsveitingarbréf  Arna  fyrir  lögmannsembættinu  er  af  1. 
marz  1632, 

1635  hefur  Arni  lögmaður  látið  ganga  dóma  i  Vælu- 
gerði,  og  bauðst  til  á  alþingi  að  forsvara  þá.  Þorlákur 
Markússon  segir  í  sínum  annál,  að  Arni  lögmaður  Odds- 
son  hafi  fengið  Reynistaðarklaustur  1634  og  haldið  það  í 
31  ár.  Eg  hygg  hann  hafi  tekið  það  eptir  dauða  Jóns 
lögmanns  Sigurðssonar  á  alþingi  1635  og  sé  talið  það  ár 
1635  og  dauðaár  Arna  1665,  þó  hann  héldi  ekki  klaustrið 
þau  ár  út,  þá  eru  það  31  ár.  1645  telst  Benedikt  í  Ból- 
staðarhlíð  klausturhaldari  á  Reynistað,  líklega  í  umboði 
Árna  lögmanns. 


1;  Eins  og  áður  er  getið  heíur  Vigfús  tekið  við  sýslunni  lfi32 
af  Birni  Grirassyni  málara,  er  mun  einmitt  hafa  haft  konungs- 
veitingu  fyrir  henni,  en  ekki  verið  umboðsmaður. 


290 

Óvild  mikil  var  millum  Vigfúsar  Gíslasonar  og  Arna 
lögmanns,  má  það  hafa  orsakað,  að  Arni,  nokkru  þar  eptir 
ílutti  að  Leirá.  Arni  lögmaður  var  framan  af  æfi  sinni 
framfús  og  vildi  eigi  láta  hluta  sinn,  en  var  skarpur  að 
náttúrufari,  vitur  og  ráðagóður.  Honum  var  til  lýta  lagt 
aðgerðir  hans  í  Everts  og  Þyrilsmálum,  samt  fylgi  í  fleiru. 

1635  sv'nist  Arni  vera  fluttur  að  Leirá,  því  hann  lét 
ganga  dóm  að  Bæ  í  Borgarfirði  1635,  þá  þar  var  millibil 
um  sj'slumenn;  máske  hann  hafi  eptir  1635  búið  fá  ár  á 
Hohastöðum,  eptir  það  hann  fékk  Reynistaðarklaustur. 

Með  elHnni  gerðist  Árni  guðhræddur  og  bænræknis- 
maður  mikill.  Hann  lét  halda  kvöld-  og  morgunsöng  í 
Leirárkirkju,  hepti  ósiðu  á  elliárum,  þá  hann  gat  því  við- 
komið,  og  gerðist  mesti  reglumaður  í  hvívetna. 

1663  þá  hann  var  vetri  betur  en  sjötugur,  frásagði 
hann  sér  lögmannsdæmið  24.  d.  janúarmánaðar. 

1665  gekk  hann  um  veturinn  einsamall  til  laugar  á 
Leirá.  Hann  var  vanur  að  láta  hringja  til  bænahalds  1 
kirkjunni  kvöld  og  morgna,  og  fastaði  hvern  föstudag  á 
langaföstu;  var  og  þessi  tilburður  á  frjádegi  á  föstunni; 
þá  hringt  var  um  kvöldið  og  hann  kom  ei  til  bæna,  sem 
hann  var  vanur,  var  hans  leitað:  fanst  hann  þá  fljótandi 
á  grúfu  örendur  í  lauginni  10.  d.  marzmánaðar.  Meina 
menn  honum  undir  laugun  haíi  liðið  í  brjóst  af  gufunni 
og  svo  drukknað.  Var  hann  sveipaður  klæðum,  heim- 
færður,  og  síðan  virðulega  greptraður.  Hafði  hann  þá 
þrjá  vetur  hins  áttunda  tugar;  verið  lögmaður  32  ár,  og 
þótti  hinn  ágætasti  maður  á  hnigins  aldri^). 

Árni  lögmaður  og  Þórdís  ektafrú  hans  voru  grafin  í 
Leirárkirkju. 

Benedikt  prestur  telur  það  furðu  hans,  þá  Árni  lög- 
maður  skömmu   áður    vildi    loka    vesturdyrabæjarhurð    á 


1)  Frásögn  um  fráfall  Árna  lögmanns  eptir  annál  sira  Bene- 
dikts  Péturssonar  á  Hesti  er  i  Árb.  Esp.  VII,  40 — 41.  ))Mæltu 
margir«  segir  Espólin,  »30  ei  mundi  svo  ágætur  lögmaður  upp 
þaöan  landslögum  stýra  eða  slíkur  höfðingi  koma  á  Leirá«  (Árb. 
VII,  41).  Hin  drengilega  framkoma  hans  viö  hyllingareiðinn 
nafnfræga  í  Kópavogi  1662  er  nú  kunn  orðin  eptir  nVlega  fundn- 
um  skrifum    sbr.  Rikisréttindi  íslands). 


291 

Leirá,  gekk  hurðin  aptur  og  aptur  upp  og  á  hann.  En 
Hk  hans  var  lagt  á  sömu  hurð  síðar. 

Hallgrímur  prestur  Pétursson  kvað  heilræðavísur  til 
Arna  lögmanns. 

1662  afsakaði  Arni  lögmaður  sig  frá  lögmannsembætt- 
isfærslu,  en  fynr  bænarstað  höfðingja  var  hann  við  em- 
bættið  til  1663:  það  ár  gerðist  Sigurður  Jónsson  í  Einars- 
nesi  lögmaður. 

Arni  lögmaður  dæmdi  einn  á  alþingi  árin  1661  og 
1662,  þvi  Magnús  lögmaður  Björnsson  var  þá  svo  sjúkur, 
að  ei  komst  til  alþingis^). 


Vlgfus  Gislason. 
Faðir:  GísH  lögmaður  í  Bræðratungu  Hákonarson  sý'slu- 

manns    Árnasonar    s^'slumanns     (sjá     hér     að 
framan). 
Móðir:  Margrét  dóttir  síra    Jóns    Krákssonar    (sjá    hér 

að  framan). 

Kona:  Katrín  (dó  1693)'^)    dóttir    Erlends  SN^slumanns 

á  HvoH  Asmundssonar  Þorleifssonar  lögmanns. 

Börn:  A.  Magister  GísH,  gerðist  skólameistari    á    Hól- 

um  1664,  fór  svo   utan    og    fékk    magisters- 

nafnbót,  kom  út  1669,  giptist   1670    Guðríði 

dóttur  síra  Gunnars  að  Hofi  á  Höfðaströnd, 

Björnssonar    í     BólstaðarhHð     Magnússonar 

Björnssonar  officiaHs  á    Melstað.      Gísli    bjó 

að  Hofi  á  Höfðaströnd,  dó  1673;  barn: 

a.    Vigfús  á  Hofi,  giptist  1700  Helgu    dóttur 

Jóns  biskups    Vigfússonar    (Vigfús    dó    í 

stórubólu  1707,  36  ára,  aðrir  segja  1709), 


1)  Gisli  Bpynjólfsson  löoréttumadur  i  Ölvaðsholti  var 
umboösmaður  Árna  lögmanns  Oddssonar  i  Árnessýslu  1635  aö 
einhvcrju  leyti.  Hann  var  son  Brynjólfs  i  Skarði  á  Landi  Jóns- 
sonar  Eirikssonar  Torfasonar  i  Klofa,  dóttursonur  Gísla  sýslu- 
manns  Sveinssonar  i  Miöfelh  (sjá  hér  áður  bls.  218,  258j, 

2)  Katrin  var  fædd  1612  og  andaðist  á  81.  ári.  Svo  segir  í 
erfiljóðum,  er  sonarson  hennar  sira  Pórður  Jónsson  á  Staðarstaö 
orti  eptir  hana.  Pau  erfiljóð  eru  fremst  í  ))Listiháf«  Benedikts 
Bech  íhdr.  i  minni  eigni. 


292 

en  Helga  giptist  aptur  sSslumanni  Spen- 
drup,  sjá  Hegranessþing;  börn  Vigfúsar 
og  Helgu: 

aa.    Jón  klausturhaldari  á  Reynistað,   dó 
1752,  átti   Þórunni    dóttur    Hannesar 
s^'slumanns     Schevings      Lárussonar 
sÝslumanns  (sjá  Vaðlaþing),  börn: 
aaa.    Jónas  skólahaldari  á  Amager^). 
bbb,  Vigfús  á  Hofi  á  Kjalarnesi,  átti 
Sesselju  (sem  druknaði    1    Jök- 
ulsá  1790,  eptir  stirt  hjónaband) 
dóttur    Þórðar    klausturhaldara 
Brynjólfssonar,    sjá     um     börn 
þeirra  hér  síðar. 
ccc.    Karítas  átti  Þorstein   Ejjólísson 
og  15  börn,  varð  alt  bændafólk. 
ddd,  Guðlaug  Jónsdóttir. 
bb.  Guðrún  átti  Hans    Scheving    Möðru- 
vallakhiusturhaldara,     Hún   dó    1767 
(sjá  Vaðlaþing)-). 

B.  Jón  sýslumaður  1  Arnessx'slu  (sjá  hér  á  eptir). 

C.  Jón  yngri  sýslumaður  og  síðar  biskup  (sjá 
Borgarfjarðarsýslu), 

D.  Salvör  Vigfúsdóttir  átti  1667  Sæmund  pró- 
fast  í  Hítardal  (sem  dó  1687)  Oddsson  frá 
Borg  Þorleifssonar  Bjarnasonar,  Salvör 
deyði  1711;  þeirra  dóttir: 

a.  Margrét  gipt  1700  síra  Þórði  syni  Jóns  bisk- 
ups  Vigfússonar  (sjá  BorgarfjarðarsS'ski), 
voru  henni  þá  talin  6  hndr,   hndr,     Síra 


1)  Hann  hét  ekki  Jónas  heldur  Jón  og  hann  var  ekki  skóla- 
haldari  á  Amager,  eins  og  segir  I,  263.  Pað  var  Jón  Björnsson 
Scheving  frændi  hans.  Jón  Scheving  son  Jóns  klausturhaldara 
Vigíússonar  var  útskrifaður  úr  SkálhoUsskóla  1766,  og  skrifaður 
i  stúdentatölu  við  háskólann  22.  des.  s.  á.,  lenti  i  svalH  og  varð 
hermaður  og  vita  menn  ekki,  hvað  af  honum  hefur  orðið.  Sjá 
um  Jón  klausturhaldara  Vigfússon  og  nánustu  afkomendur  hans: 
Guöfræðingatal  mitt  bls.  191—194. 

2]     I,  254. 


293 

Þórður  deyði  1720,  en  Margrét  .  .  .  .  ^). 
Þeirra  börn*). 

aa.    Katrín    (dó    1762)    fyrri    kona    síra 

Vigfúsar  Jónssonar  í   Hítardal    (Vig- 

fús  var  bróðir  Finns  biskups)  barn: 

aaa.    Síra    Eiríkur    í    Reykholti    (dó 

1808)  átti    Sigríði    dóttur    Jóns 

biskups  Teitssonar,    þeirra    son 

síra  Vigfús  í  Hvammi  etc. 

bb.  Þorbjörg  átti  1733  síra  Ásmund  Jóns- 

son  á  Breiðabólsstað  á  Skógarströnd; 

börn: 

aaa.    Síra  Jón  á  Breiðabólsstað,    átti 

Sigríði  Jónsdóttur;  bl. 
bbb.  Þuríður  seinni  kona  Jóns  sj'slu- 
manns  Eggertssonar  (sjá   Borg- 
arfjarðarsýslu). 
cc.    Salvör    átti    síra    Halldór    prófast    á 
Hólum  Jónsson  prests  á  Völlum  Hall- 
dórssonar;  þeirra  dóttir: 
aaa.    Helga  giptist  16  vetra    Magnúsi 
sj'slumanni  Gislasjmi  (sjá  Húna- 
vatnsþing). 
dd.  Sæmundur^)  (dó  1749)  átti    Kristínu 
dóttur  síra  Guðmundar    á    Helgafelli 
Jónssonar;  börn: 

aaa.  Guðmundur*),  átti  Guðrúnu 
Þorkelsdóttur  lögréttumanns  í 
Þernev;  börn: 


1)  Eyöa  í  handr.  fjTÍr  ártalinu.     Margrét   dó   í    Máfahliö   6. 
okt.  1725,  46  ára  gömul  (Prestaæfir  Jóns  Halldórssonar). 

2)  Pessara  barna  sira   Pórðar   og   Margrétar   er   áður   getið 
III,  461—463. 

3)  Sæmundur  lærði  um  hrið  i  skóla,  en  var  ekki    útskriíað- 
ur.    Hann  var  lánlítill.    Sjá  um    börn   hans    III,   153 — 154.     Sbr. 

II,  648. 

4)  Afkomenda    Guðmundar    Sæmundssonar   er   getið    nánar 

III,  153,  shr.  bls.  179—181  hér  að  framan  og  vísast  til  pess  hér. 


294 

a  Ragnheiður  seinni  kona   Páls 
í    Gufunesi    (sjá    Gullbringu- 
sýslu). 
/5  Kristín  átti  Jakob  Snorrason. 
7  Olafur    átti    Rannveigu    Guð- 
mundsdóttur,  og  síðar  Helgu. 
ó  Karítas^). 
f    Margrét. 
bbb.  Guðrún  átti   Vigfús    á    Hálsi    á 
Skógarströnd  Arason;  börn: 
a  Jón  á  Narfeyri    og  Hólmlátri 
átti   Steinunni    Jónsdóttur    og 
börn. 
f)  Guðrún   átti    Odd    Arngríms- 

son  og  mörg  börn. 
y  Kristm  átti  Jóhannes  á  Hálsi 
Jónsson  og  börn. 
ee.    Gísli  sonur  síra  Þórðar  á  Staðarstað 
átti    Önnu    Katrínu    dóttur    Lárusar 
Schevings,  þau  bl. 
ÍT.     Jón  Þórðarson  landsþingisskrifari  og 
settur     SN'slumaður     í     Rangárþingi, 
drukknaði  miUi  lands  og  Vestmanna- 
eyja  1743  (sjá  Rangárþing. 
E.  Þorbjörg  (dó  1693)  átti  1664  Gísla  Sigurðs- 
son  prófasts  í  Stafholti  Oddssonar    biskups. 
Hann    hafði    verið    utanlands    3    vetur,    en 
giptist  þá  út  kom  og  gerðist  þá    ráðsmaður 
i  Skálholti,  dó  1665.     Þau  barnlaus. 
Vigfús  Gíslason,  fæddur  1608,  var  fljótskarpur  og  mjög 
vel  gáfaður;  snemma  til  menta  settur,  og   var    útskrifaður 
úr  skóla  16  vetra,  fór  hann  þá  utan  til    Kaupmannahafn- 
arháskóla,  þaðan  til  Batavia  og  kom  út  1628,  þá  tvítugur, 
haldinn  lærðasti  maður.     Gerðist  hann  þá  skólameistari  á 
Hólum  1628—1629  og  1630  og    síðar    í    Skálholti    1630— 
1631.     Hann  þótti  ofharður,  hvar  fyrir  nokkrir  lærisveinar 
yfirgáfu  skólann,  þvi  hann   ætlaði    þeim    ofmikið,    sem    ei 
höíðu  skarpleika  að  nema  svo  fljótt  sem  hann  vildi,  urðu 


295 

því  lærisveinar  fegnir,  þá  hann  vék  frá  því  embætli.  Hann 
tók  Bræðratungu  eptir  föður  sinn  1631  og  hafði  þar  bú. 
1632  sleppti  hann  skólamtistaraembættinu  og  tók  Rangár- 
þing  (Hist.  eccl.  HI,  528).  En  eptir  Árbóka  VI.  deild  71. 
kap.  bls.  64  tjáist  hann  að  hafa  tekið  ArnessK'shi.  Björn 
var  þá  frá  sj'slunni,  en  Vigfús  hefur  hana  1632,  og  1633 
og  1634  lét  Þorsteinn  Magnússon  ganga  dóm  að  Núpi  í 
umboði  Vigfúsar  (iíslasonar  og  s.  á.  3,  maí  lét  Þorsteinn 
ganga  dóm  að  Bakkarholti  um  nafnið  háskerðing,  meinar 
Halldór  lögmaður  það  hákall. 

1633  hélt  Vigfús  brúðkaup  Valgerðar  systur  sinnar 
og  Eggerts  Björnssonar  frá  Skarði  með  mikilli  rausn  í 
Bræðratungu  og  sama  ár  fór  hann  utan  og  setti  Hákon 
bróður  sinn  undir  umsjón  Erlends  á  Hvoli  yfir  lén  sín. 
Ei  vissu  menn  orsök  utanfarar  Vigfúsar. 

1634  kom  Vigfús  út  með  verndarbréf  fyrir  sig  og  syst- 
kin  sín.  Var  þá  á  alþingi  talað  um  Baugstaða-  og  Botns- 
mál.  Meðgekk  Vigfús  sj'slumaður,  að  hann  hefði  það  til- 
kynnt,  því  bréf  kom  þar  um  út.  Dæmdi  höfuðsmaður 
Pros  Mundt  í  Baugstaðamáli  millum  Arna  lögmanns  og 
Vigfúsar. 

1632  þann  18.  ágúst  lætur  Vigfús  Gíslason  ganga  dóm 
um  arf  að  Vatnsleysu  í  Biskupstungum  og  kallast  hann 
þá  kongsumboðsmaður  í  Arnessþingi.  1633,  1634,  1635, 
1636  nefnist  hann  í  alþingisbók  sj'slumaður.  1637  K'sir 
hann  burtstroknum  manni  og  biður,  að  hann  flytjist  til 
Bræðratungu,  ef  næst.  1638  er  hann  dómsmaður  á  al- 
þingi.  1639  lét  hann  dóm  ganga  í  Vestmannaeyjum  og 
annan  í  Arnessþingi. 

1634  afsetti  Jens  SöíTrensson  þá  bræður  Vigfús  og  Há- 
kon  frá  lénum  sínum,  þá  þeir  vildu  ekki  vinna  eiðinn 
fyrir  honum. 

1635  lét  Arni  lögmaður  ganga  dóma  í  Arnessþingi. 
Máske  það  sé  árið,  sem  hann  hélt  það.  Það  ár  telst  Arni 
lögmaður  fyrir  Arnessýslu,  þá  Jens  SöíYrensson  frásetti 
Vigfús  og  Hákon  SNsIunni.  1636  sj'nist  svo  Vigfús  hafa 
aptur  fengið  Vestmannaeyjar  og  Árnessþing  eða  Erlendur 
Arnessþing.     1636  lætur  Vigfús  ganga  dóm    i    Vestmanna- 


296 

eyjum    í    hórdómsmálum.      Hefur    hann    þá    haldið    Vest- 
mannaeyjar. 

1635  kom  bréf  konungs  að  selja  burt  af  jörðum  þau 
kúgildi,  er  fleiri  voru,  en  að  fornu  höfðu  verið.  Eptir  þvi 
spurði  höfuðsmaður  í  lögréttu.  Vigfús,  en  ei  aðrir  svör- 
uðu,  að  hann  hefði  með  norðanskipum  tilkj'nnt  að  á  dóm- 
kirkjujörðum  i  Árness^'slu  væru  fleiri  kúgildi,  en  jarða- 
bókin  héldi.  GísH  biskup  framlagði  nokkra  vitnisburði 
landseta,  að  þeir  hefðu  beiðst  eplir  kúgildum  1  þörf  sinni, 
þá  þeir  felldu  pening  sinn  etc.  Um  rekann  á  Þorlákshafn- 
arskeiði  var  þá  og  útkljáð  af  höfuðsmanninum,  En  elvki 
urðu  þeir  Vigfús  og  Arni  lögmaður  sáttir  á  því  þingi  og 
elti  lengi  á  þeirra  óvild;  varð  margt  þeim  til  ágreinings 
^sjá  um  Þyrilsmálið  við  Kjósarsj'slu). 

1636  komu  höfuðsmaðurinn  Pros  Mundt  ásamt  beztu 
mönnum  á  sætt  með  Arna  lögmanni  og  Vigfúsi  Gislasyni. 
Skildu  þeir  sáttir  að  kalla. 

Eg  er  ei  fullviss  um,  hvort  Vigfús  hefur  tekið  Árness- 
þing  1632  og  þar  eptir  (haldið  það)  til  1640,  því  þá  þeir 
bræður  Vigfús  og  Hákon  afsögðu  1634  að  vinna  eiðinn 
fyrir  Jens  SölTrenssyni  fyrirbauð  hann  þeim  Rangárþing 
og  Vestmannaeyjar.  Er  þá  ei  getið  þeirra  valdstjórnar  í 
Arnessþingi,  hvert  eg  meina  Erlendur  á  Hvoli  hafi  haldið 
frá  1634  til  1640^). 


1,  Frásögn  Boga  um  sýsluvöld  Vigíúsar  er  hér  nokkuö  á 
reiki  og  óákveöin.  Eins  og  áður  er  getiö  hefur  Vigfús  tekiö  við 
sýslunni  af  Birni  Grímssyni  1632  og  haldiö  hana  1633  og  1634,  en 
verið  þá  vikið  frá  af  Jens  Söflrenssyni  og  Árni  Oddsson  haft 
hana  1635,  en  Vigfús  tekið  hana  svo  aptur  1636  og  lialdið  hana 
til  dauðadags,  en  haldið  umboösmenn,  sérstaklega  eptir  að  hann 
íluttist  austur  að  Stórólfslivon,  sem  orðið  heíur  eptir  lát  tengda- 
föður  hans  1640. 

Vigfús  Jónsson 
er  nefndur  umboðsmaður  Vigíúsar  og  hafi  netnt  dóma  i  .\r- 
nessýslu  í  umboði  Iians  7.  maí  163()  og  13.  mai  1637  (sbr.  Sýslu- 
mannaskrá  J.  S.  64  fol.  í  landsbókasafninu).  Pessi  Vigfús  mun 
vera  Vigfús  lögréttumaður,  er  siðar  bjó  á  Herjólísstöðum  i  Álpta- 
veri,  son  Jóns  prests  Stefánssonar  i  Kálfholti  og  bróöir  Guðna 
lögréttumanns  i  Tungufelli,  foríöður  Jóns  Sigurðssonar  ísbr.  III, 
248 .  Son  Vigfúsar  lögréttumanns  var  Eiríkur  á  Móeiðarhvoli 
faðir  Jóns  s.  st.    föður    Eiriks    á    Helluvaði    móðurföður    Grims 


297 

1640  við  dauða  Erlends  tók  Vigfús  að  vísu  Árnessþing, 
en  slepti  þá  Rangárþingi  til  Hákonar  bróður  síns,  Hann 
sýnist  þá  og  að  hafa  haldið  Vestmannaeyjas<slu,  þvi  eptir 
hans  dauða  fj'lgdist  hún  með  Árnessþingi. 

Ormur  Jónsson  var  umboðsmaður  Vigfúsar  1641  og 
þar  eptir,  Til  Orms  átti  Arnór  Eyjólfsson,  sem  strauk,  að 
flytjast  1643.  Hannes  Helgason  var  lögsagnari  Vigfúsar 
1643.  1647  lætur  Indriði  Jónsson  dóm  ganga  um  Þorkels 
og  Aldisarmál'^). 

1647  miðvikudaginn  seinastan  í  vetri  (þann  14.  apríl 
segir  Jón  Olafsson)  deyði  Vigfús  s5"slumaður,  þá  staddur 
á  Seljalandi.     Lík  hans  var  jarðað  á  föstudaginn  langa. 

Vigfús  sj'slumaður  var  einhver  hinn  mesti  höfðingi 
eptir  það  hann  kom  að  Bræðratungu  og  þótti  fyrir  öðrum 
sínum  S3'stkinum.  Hann  var  lærður,  vitur,  kappsamur  og 
auðugur,  en  þótti  harðgerður  þá  því  var  að  skipta. 

Þá  Brynjólfur  Sveinsson  kom  út  í  fyrra  sinni  og  fáir 
skiptu  sér  af  honum  var  Vigfús  þá,  1631,  skólameistari  í 
Skálholti,  en  hafði  bú  í  Bræðratungu.  Gerði  hann  Brynj- 
ólfi  orð  að  koma  til  sín  og  vera  hjá  sér  heldur  en  ráfa 
um  stéttarnar  í  Skálholti;  því  tók  Brynjólfur  þá  með 
þökkum. 

Katrín  ekkja  Vigfúsar  sj^slumanns  bjó  eptir  hann  að 
Stórólfshvoli.  1648  brann  bærinn  að  Stórólfshvoli  með 
með  miklu  lausafé  Katrínar  og  barna  hennar,  þann  30. 
október.  Er  sagt,  að  Katrínu  haíi  áður  dreymt,  að  kirkjan 
brynni,  en  hún  hafi  haft  þar  inni  kistur  sínar  með  mörgu 


amtraanns  Jónssonar.  Son  Vigfúsar  meö  s.  k.  Jarprúði  Sturlu- 
dóttur  Jónssonar  prófasts  Krákssonar  var  Jón  ))Prúöuvangi((,  er 
fór  til  Sviþjóðar  með  Jóni  Eggertssyni. 

Hákon  Gislason  1  Bræðratungu  bróðir  Vigfúsar  (sbr. 
Rangárping)  hefur  að  líkindum  verið  umboðsmaður  bróður  síns 
að  einhverju  leyti  í  Árnessýslu.  En  að  Hákon  hafi  haft  sýsluna 
ásamt  Vigfúsi  um  hríð,  eins  og  Bogi  hjggur,  mun  ekki  á  veru- 
legum  rökum  bvggt. 


'  oo"- 


1)  Indriði  var  lögréttumaður  í  Árnesþingi  og  dæmdi  i  um- 
boði  Vigfúsar  í  Bakkarholti.  Mnn  það  vera  sá  dómur,  sem  hér 
er  getið,  þótt  sumstaðar  sé  hann  tahnn  frá  1648,  en  þá  var  Vig- 
fús  sýslumaður  dauður  og  Ormur  á  Skúmsstöðum  millibils- 
sýslumaður  (sjá  siðarj, 

20 


298 

fémætu  og  hafi  látið  bera  þær  í  bæinn,  en  kistur  hjúa 
sinna  í  kirkjuna  aptur.  Það  bjargaðist,  sem  í  kirkjunni 
var,  því  hún  brann  ekki.  Katrin  var  haldin  féföst.  Hún 
dó  16931). 

Erlendur  Ásmundsson. 
Faðir:  Ásmundur    á    StórólfshvoH    launsonur    Þorleifs 

lögmanns  Pálssonar  (sjá  Dalasj'slu). 
Móðir:  Hólmfríður  dóttir  Erlends   á  Stórólfshvoli  Jóns- 

sonar  s^^slumanns  og  skálds  Hallssonar. 
Kona:  Salvör  dóttir    síra    Stefáns    í    Odda    Gíslasonar 

biskups  Jónssonar. 
Barn:  Katrín    kona    Vigfúsar    sýshimanns    Gíslasonar 

(sjá  hér  áður). 
Um  uppvöxt  og  menning  Erlends  er  sagnafátt  og  íinn 
eg  hans  ekki  getið  fyr  en  1607  þann  8.  júlí,  þá  hann  í 
umboði  Gisla  Arnasonar  kongsumboðsmanns  í  Rangárþingi 
nefndi  6  menn  í  dóm  í  Holti  undir  Eyjafjöllum  um  ólof- 
aða  skipsmeðferð. 

Eg  meina,  að  Erlendur  hafi  þá  verið  orðinn  lögréttu- 
maður  og  það  kallast  hann  enn  1624  og  opt  var  hann  í 
dómum  á  alþingi.  Líka  mun  hann  opt  liafa  verið  um- 
boðsmaður  Gísla  lögmanns  Hákonarsonar  í  Rangárþingi, 
og  það  mun  hann  hafa  verið  þá  Gisli  deyði  1631.  En  eg 
held,  að  hann  hafi  verið  umboðsmaður  Vigfúsar  1633,  þá 
Vigfús  fór  utan  og  hafi  tekið  Árnessþing  1635  eða  1636 
og  haldið  það  þar  eptir  til  síns  dauða-).  1635  var  hann 
i  lögréttumannatölu  til  dóms  útnefndur  af  lögmönnunum 
Halldóri  og  Arna  í  máh  Magnúsar  Arasonar  móti  síra 
Einari  Guðmundssyni,  líka  ásamt  s\'slumönnum  til  dóms- 
mannsútnefndur  1634,  1637  og  1638.  1636  lét  hann  ganga 
dóm  í  Árnessþingi  um  pantsetning.     1638 — 39  kallast  hann 


1)    Hún  andaðist  12.  marz  f^sbr.  Isl.  Artiöaskrár  bls.  200). 

2;  Pað  er  mjög  vafasamt,  að  Erlendur  hafi  haft  veitingu 
fyrir  Árnessýslu,  en  virðist  hafa  verið  þar  umboðsmaður  Vigfús- 
ar  tengdasonar  sins  að  einhverju  leyti  árin  1636 — 1639,  og  senni- 
legt,  að  hann  hafi  einnig  verið  umboðsmaður  Vigfúsar  í  Rang- 
árþingi. 


299 

í  lögréltu  sýslumaðiir  konungs  og  víða  í  ættatölum  sýslu- 
maður  í  Arnessþingi.  Margir  meina  hann  hafi  ei  verið 
utan  umboðsmaður  Vigfúsar  tengdasonar  síns.  Erlendur 
deyði  1640.  Hefur  hann  þótt  með  gildari  mönnum  og 
auðmaður,  því  hefur  Vigfús  gipzt  hans  einkadóttur  Katrínu. 
Strax  að  önduðum  Erlendi  tók  Vigfús  sýslumaður  alla 
Arnessýslu,  sem  áður  er  sagt  og  hafði  þó  ásamt  Vest- 
mannaeyjar.     1641  tók  hann  lögsagnara.     Það  var 

Ormur  Jónsson 

lögréttumaður  í  Arnessý'sh]^).  Hann  lét  1641  dóm  ganga 
í  umboði  Vigfúsar  sýslumanns  um  preststíundir  af  öllum 
kirknajörðum  þar  í  sýslu;  kom  sá  dómur  til  alþingis  til 
samþykktar,  en  biskup  Brynjólfur  mótstóð  því,  þar  enginn 
vissi  hana  áður  lieimta  og  varð  sú  ályktun,  að  mál  það 
skyldi  standa  til  úrskurðar  konungs. 

1648  lét  téður  Ormur  dóm  ganga  að  Húsatóptum  sem 
miHibilssýslumaður  um  ómaga  framfæri'). 

Hannes  Helgason  Skálholtsstaðarráðsmaður,  sem  dó 
1653,  var  um  þessar  mundir  lögsagnari  í  Arnessýslu  (sjá 
hér  áður). 

Torfi  Erlendsson. 

Faðir:  Erlendur  sVsIumaður  i  Múlaþingi  son  Magnúsar 

á  Suður-Reykjum   Þorvarðssonar    sama    staðar 

Þórólfssonar   Eyjólfssonar    á    Hjalla.      Eyjólfur 

átti  Asdísi  systur  Ögmundar  biskups,     Þórólfur 


1)  Ormur  bjó  fjTst  í  Kolsholti,  en  ílutti  siðar  að  Skúms- 
stöðum  á  Eyrarbakka.  Hann  var  son  Jóns  prests  á  MostelH  i 
Grimsnesi  Stefánssonar  Gunnarssonar  á  Víðivöllum  Gíslasonar, 
og  bróðir  Jóns  prests  i  I'ellsmúla  lý  1682 1  og  Gunnars  bónda  i 
Hvammi  á  Landi,  er  Hvammsverjar  þar  eru  frá  komnir.  Ormur 
átti  Guðrúnu  dóttur  Sveinbjarnar  Geirmundssonar  á  Skúmsstöð- 
um  og  Ingunnar  Gísladóttur  sýslumanns  Sveinssonar  fsjá  hér 
áður  bls.  257).  1654  og  1657  er  hans  getið  sem  umboðsmanns 
Torfa  sýslumanns  i  Árnessýslu.  Ormur  dó  12.  marz  1665  á  heira- 
leiö  frá  kirkju.  Synir  hans  voru  Stefán,  Sveinn  og  Jón  á  Skúms- 
slöðum  (t  1687),  er  átti  Ástríði  Snorradóttur. 

2)  Sá  dómur  er  um  Ellisif  Ögmundsdóttur  og  dæmdur  4. 
nóv.  (1648).    Hann  kom  til  alþingis  1649. 

20* 


300 


átti    Margréti    Erlendsdóttur    lögmanns.      Þor- 
varður  átti  Vilborgu  Gísladóttur^). 
Móðir:  Þórdís    dóttir    Hinriks    Gerkens    (sjá    Stranda- 

sj-slu).  Móðir  Þórdísar  var  Jarþrúður  dóttir 
Bjarna  á  Fellsenda  Sumarliðasonar-)  Jónssonar 
Ásbjörnssonar  og  Ragnheiðar  dóttur  síra  As- 
mundar  á  Hallbjarnareyri.  (Aðrar  ættatölur  og 
ágrip  Worms  yfir  Þormóð  Torfason  segja,  að 
Þórdís  kona  Erlends  hafi  verið  dóttir  Magnús- 
ar  og  Jarþrúðar  Oddleifsdóttur^),  en  eg  held 
það  fyrra  sannara,  einkum  vegna  ættarnafna  á 
börnum  Erlends. 
Kona:  Þórdís   dóttir    síra    Bergsveins    Einarssonar    og 

Guðrúnar  Grímsdóttur,  systur  Björns  málara. 
Þórdísar  Bergsveinsdóttur  fyrri  maður  var  Sig- 
urður  son  Arna  Magnússonar  á  Grýtubakka  og 
Sigríðar  dóttur  Árna  Gíslasonar  á  Hliðarenda. 
Börn  Sigurðar  og  Þórdísar  dóu  ung,  erfði  svo 
Þórdís  börnin  og  varð  auðug'). 
Börn:  A.  Sigurður,  lærði  utan   og    innanlands.      Varð 

kirkjupresturí  Skálholti  1657.  Missti  prests- 
skap  fyrir  barneign  1660,  fór  utan  vegna 
sin  og  föður  síns,  fékk  uppreisn,  kom  út  og 
varð  prestur  á  Melum  í  Borgarfirði  1663,  og 
dó  þar  1670°).  Hans  kona  var  Elín  Bene- 
diktsdóttir,  þau  barnlaus. 


1)  Föðurætt  Torfa  er  hér  öldungis  skakkt  rakin  hjá  Boga. 
Erlendur  faðir  hans  var  son  Magnúsar  Jónssonar  á  Núpi  1  Eystri- 
hrepp  og  f.  k.  hans  Guðrúnar  Erlendsdóttur,  er  var  dótturdóttir 
Torfa  í  Klofa  og  er  þaðan  Torfanafnið  í  ættina  komið  (sbr.  hér 
á  undan  bls.  223).  Pórdis  dóttir  Hinriks  Gerkens  var  s.  k.  Er- 
lends  Magnússonar. 

2)  Framætt  Bjarna  Sumarliðasonar  á  Fellsenda  er  óviss. 

3)  Hér  virðist  eitthvað  blandað  málum  með  Jarþrúði  Bjarna- 
dóttur,  sem  var  s.  k.  Magnúsar  á  Núpi  og  stjúpa  Erlends. 

4)  SigurÖur  og  Pórdis  bjuggu  í  Xeshverfi  á  Seltjarnarnesi. 
Pórdís  dó  13.  júní  1C69,  67  ára  gömul  (Lbs.  198  4to). 

5)  SiraSigurður  dó  9.  júlí  1670,41  ársgamall,  eptirþví  semsegir 


301 

B.  Þormóður,  borinn  í  Engey  hjá  Reykjavík 
1636^),  fór  í  Skálholtsskóla  1647,  úlskrifaðist 
þaðan  1654,  fór  utan  og  tók  reynslupróf  í 
guðfræði  við  Kaupmannahafnarháskóla  1657, 
kom  út  til  íslands  sama  ár,  fór  aptur  utan 
1658,  en  vegna  ófriðar  þorði  ei  skipið  lengra 
en  til  Kristjánssands.  1659  fór  hann  þaðan 
með  hollenzku  skipi,  sem  Svíar  tóku  og  færðu 
til  Jótlands.  Þormóður  slapp  þó  þar  frá  og 
komst  til  Kaupmannahafnar  í  júHmánuði. 
1660  gerðist  hann  konglegur  útleggjari  á 
gömlum  sagnaskrifum.  1662  var  hann  send- 
ur  til  íslands  að  safna  gömlum  sagnabók- 
um  í  fornfræði  og  dvaldi  um  veturinn  hjá 
biskupi  Brynjólfi.  Þaðan  ferðaðist  hann  til 
Hóla  og  íór  utan  um  haustið  1663  til 
GKickstaðar,  þaðan  til  Hamborgar  og  Ly- 
beck,  en  komst  um  haustið  til  Kaupenhafn- 
ar.  1664  varð  hann  stiptamtsskrifari  í  Staf- 
angursamti  i  Noregi.  1665  giptist  hann 
Önnu  Jónsdóttur  þá  ekkju.  Hún  átti  óð- 
alsgarðinn  Strangaland*)  á  eyjunnni  Körmt. 
1667  frásagði  hann  sér  það  embætti,  en 
gerðist  þá  konunglegur  fornsagnaskrifari. 
1671  fór  hann  til  Islands  að  sækja  arf  eptir 
föður  sinn,  sem  deyði  1665,  og  bróður  sinn, 
sem  deyði  1670.  Seldi  hann  þá  jarðir  sínar, 
sem  mælt  var,  að  hafi  hlaupið  til  1500 
spesía.  Fór  utau  sama  haustið  til  Amster- 
dam,  þaðan  til  Danmerkur,  en  leið  skipbrot 
við  Skagann.     Þaðan  ferðaðist  hann  landveg 


i  ættatölubók  sira  Vigfúsar  1  Hitardal  iLbs.  199  4to\  en  i  ísl.  Ar- 
tiöaskrám  bls.  196  er  ártiðardagur  hans  talinn  24.  júlí,  og  i  æfi- 
sögum  presta  á  Melum  er  hann  tahnn  dáinn  8.  júli.  Elin  kona 
hans  var  dótlir  Benedikts  á  HáejTÍ  Þorleifssonar  i  Búöardal 
Bjarnasonar  á  Skarði  Oddssonar. 

1)  Fæðingardagur  hans  var  27.  maí. 

2)  Réttara:  Stangaland  (Stangeland). 


302 


til  Árósa.  Eii  þá  hann  vildi  þaðan  ferðast 
sjóveg,  kom  upp  á  þá  veður,  svo  þeir  máttu 
leggjast  við  akker  undir  Sámse^'ju.  Um 
nóttina  var  hann  yfirfalHnn  af  skipverjun- 
um,  en  hann  varði  sig  með  korða  og  varð 
að  hana  einum  dönskum  manni.  Hann  var 
þá  strax  fangaður  og  dæmdur  frá  Hfi  fj'rir 
héraðsrétti  frá  hverjum  Þormóður  skírskot- 
aði  til  landþingsréttar,  sem  dæmdi,  að  drápið 
hefði  að  nokkru  leyti  verið  nauðverja  og 
dómurinn  mætti  ei  exekverast,  fyr  en  sökin 
væri  borin  fyrir  kong.  Konungur  skipaði 
hæstarétti  að  rannsaka  hana  og  segja  sína 
meiningu,  en  kongur  vildi  sjálfur  í  henni 
dæma;  þeirra  meining  varð,  að  vígið  hefði 
skeð  af  hræðslu,  en  ekki  af  ásetningi.  Þor- 
móður  skyldi  standa  opinberar  skriptir  og 
betala  100  rd.  specie.  Þessa  þ^irra  mein- 
ingu  slaðfesti  konungur  1673.  Af  þessu  til- 
lelli  missti  Þormóður  sitt  embætti,  ferðaðist 
til  Noregs  og  Hfði  þar  á  l)úgarði  sínum  em- 
bættislaus  til  1682;  þá  var  hann  á  ný  skip- 
aður  af  konungi  að  gerast  norskra  sagna 
skrifari  konungs  með  600  rd.  specie  launum. 

1695  deyði  hans  f\MTÍ  kona.  1706  féll 
hann  i  sjúkdóm  1  hverjum  hann  missti 
minnið,  yfirlét  því  til  prófessors  Reitzer  að 
útgefa  sitt  verk,  sem  ei  náði  lengra  en  til 
þess  kalmarska  sambands.  —  Þormóður 
gipti  sig  aptur  1709  Önnu  Hansdóttur  ráðs- 
manns  í  Stafangri,  en  átti  engin  bórn  með 
hvorugri  konu  sinni.  Þormóður  deyði  1719, 
31.  janúar. 

Hjá  Friðrik  konungi  3.  var  Þormóður 
i  mestu  náð  og  náðaði  [hann]  bæði  föður  og 
bróður  hans  af  velvild  til  Þormóðs.  Kristján 
konungur  5.  gaf  honum  Hf  og  margt 
annað  gott,       Friðrik    kongur    4.    gisti    hjá 


303 

honum  1704  á  bæ  hans   St(r)angalandi,    þá 
konungur  ferðaðist  til  Noregs  nefnt  ár^). 
Guðrún  Torfadóttir  átti    Markús    á    Stokks- 
eyri  Bjarnason.     Guðrún  dó  1688,  börn: 

1.  Guðríður  átti  Hans  Londemann  (sjá  síðar). 

2.  Þórdís  á  Stokkseyri^),  illa  kynt,  átti  Guð- 
mund  West  son  Jasons  enska,  hkan  konu 
sinni.  Lá  við  hún  yrði  bannfærð  þá 
hún  deyði  snögglega  1728;  börn: 

a.  Markús  dó  bl. 

b.  Guðríður  giptist^). 

c.  Guðrún  átti  Jón  Sveinsson^)  og  börn, 
varð  almúgafólk. 


1)  Jón  Eiríksson  konferenzráð  hcfur  ritað  æfisögu  Pormóðs 
og  er  hún  prentuð  í  danska  tíniaritinn  ))Minerva((  1786 — 1788,  en 
höf.  entist  ekki  aldur  til  að  Ijúka  við  hana;  Pormóður  var  jarö- 
aður  undir  kórnum  i  Ögvaldsneskirkju  og  scst  þar  enn  legsteinn 
yfir  hann,  eptir  því  sem  Ludvig  Daae  háskólakennari  i  Kristjaníu 
segir,  en  hann  hefur  ritað  um  Pormóð  i  Dansk  biografisk  Lexi- 
con  XVII,  453—459,  Khöfn  1903.  Hann  cr  jafnan  nefndur  latneska 
nafninu  nTorfæusc. 

2)  Var  kölluð  venjulega  Stokkseyrar-Dísa. 

3)  Guðríður  átti  Jón  Porstcinsson  á  Eyrarbakka,  þ.  b.  Jason 
dó  utanlands. 

4)  Hann  var  ættaður  undan  Jöklí  og  misjafnt  kynntur.  Er 
líklega  sá  Jón  Sveinsson,  sem  lýst  cr  burthlaupnura  úr  Snæfells- 
nessýslu  á  alþingi  1723  íLögþbók  1723  nr.  29j.  Pau  Jón  og  Guð- 
rún  búa  1729  á  Stokkseyri  og  er  Jón  þá  26  ára  gamall,  cn  Guð- 
rún  27  ára,  þ.  b.: 

a.    Pórdis  (f.  1729  -]-  1805,  átti  síra  Einar  Jónsson  á  Ólafsvöllum 
(t  1774)  þ.  b. 

aa.   Guðrún  átti  Jón  á  Stokkseyri  (ý  27.    ágúst    1825,   84   ára) 
Ingimundsson  Bergssonar  i  Brattsholti  Sturlaugssonar.  þ.  b. 
aaa.    Pórður  á  Stokkseyri  átti  Sigriði  Jónsdóttur,  bl. 
bbb.  Einar  drukknaði  á  Stokkseyri. 

ccc.  Ingibjörg  átti  Jón  í  Traðarholti  Grimsson  Jónssonar 
Bergssonar,  þau  þremenningar,  þ.  b.: 
X  Grimur  í  Gljákoti  átti  Guðfinnu  Siguröardóttur 
þ.  b.  mörg:  Hákon  á  Dísastöðum,  nú  í  Reykja- 
vík,  Ingibjörg  gipt  Jóni  Jónssyni  hreppsnefndar- 
oddvita  i  Holti  i  Stokkseyrarhrepp,  Jón,  Sigurður, 
Pórður,  Grímur,  Pórdís,  Guðný,  Ingibjörg. 


304 


3.  Guðrún    átti    Hákon    Jónsson^),    þau    bl, 
Hún  tók  framhjá  með  Bergi,  þeirra  son  : 
a.    Markús    sýslumaður    í    Isafjarðarsjslu 
(sjá  þar). 


X  Einarkaupmaður  og  borgari  á  Eyrarbakka.  Börn: 

Sigfús  söngkennari  í  Reykjavík,  kvæntur  danskri 

konu  og  Ingibjörg  gipt  síra  Bjarna   Pórarinssyni, 

er  prestur  var  á  Utskálum  og  fór  til  Ameriku. 

X  Margrét.     Launson    hennar   meö    Jóni    á    Syösta- 

Kekki  Sturlaugssyni  á  Grjótlæk  Jónssonar  Bergs- 

sonar  er  Jón  lireppstjóri  á    Hliðarenda   i    Ölfusi, 

kvæntur  Pórunni   dóttur   Jóns   Árnasonar   dbrm. 

í  Porlákshöfn. 

ddd.  Markús  var  á  Stokkseyri,  liálfgerður  aumingi,  dó  bl. 

eee.   Elín    átti    fyr    Bjarna    Magnússon    á     Baugsstöðum, 

peirra  son  Magnús   á    Baugsstöðum    og   Óseyrarnesi 

faðir  Sigríðar,  er  átti  Pórð  Grimsson    á    Stokkseyri. 

Launson  Magnúsar  Jóhann  í  Eyfakoti.    S.  m.  Elinar 

Hannes    á    Baugsstöðum    launson    Árna    á    Selalæk 

Ormssonar  prests  á  Reyðarvatni  Snorrasonar,  p.  b.: 

X  Bjarni  i  Oseyrarnesi  átti  Sigriði  Guðmundsdóttur 

Jónssonar  i   Óseyrarnesi   Snorrasonar   Ögmunds- 

sonar  Snorrasonar,  p.  b.:  Elín,  er  átti  Grím  i  Os- 

ej'rarnesi  Gíslason   frá    Kalastöðum    Porgilssonar 

s.  st.  Jónssonar   úr    Landeyjum    Guðbrandssonar 

á  Moshvoli  Lafranssonar  Pórðarsonar. 

X  Magnús  á  Baugsstöðum  átti  Guðlaugu  Jónsdóttur 

rika  á  Loptsstöðum  Jónssonar,  p.  b.:  Jón  i  Aust- 

ur-MeðalhoItum,     Jón    smiður    á     Baugsstöðum, 

Hannes,  Magnús,  Sigurður,  Elín. 

X  í*uriður  átti  Steindór   i    Fljótshólum    Ólaísson    s. 

st.  Porleifssonar  i   Arbæ   i    Ölfusi   Ásbjörnssonar 

Loptssonar,    peirra    son    Halldór    í    Fljótshólum 

faðir  Bjarna,  er  par  býr  nú  (1911). 

bb.  Elin  átti  Helga  Sigurðsson  i  Brattsholti  (ý  1817)    bróður 

sira  Jóns  á  RafnsejTÍ;  p.  b.: 

aaa.  Margrét  átti  fyr  Jens  Haagensen  i  Ranakoti,  peirra 
son  Ólafur  i  Stokkseyrarseli  faðir  Jóns  timburmanns 
1  Reykjavík.  S.  m.  Margrétar  Gunnlaugur  Loptsson 
í  Brattsholti,  peirra  son  Gunnlaugur  dó  ókv.  bl. 
bbb.  Sesselja  átti  Jón  Vigfússon  i  Ranakoti  og  börn  Jóna 
tvo,  Elínu  og  Sigurð. 


1)  Son  Jóns  prests  Daðasonar  i  Arnarbæli.  Ingveldur  systir 
Hákonar  átti  Berg  Benediktsson  á  Hjalla.  Varð  mikil  rekistefna 
um  hórdómsmál  Bergs  og  Guðrúnar. 


305 

4.  Bjarni  dó  1679,  barnlaus^). 
D.  Asa  Torfadóttir  átti  Helga  Jónsson-),    barn- 
laus,     Hún     testamenteraði     Londemann    fé 
sitt;  það  var  staðfest  aí  konungi  1697. 
Um  uppvöxt  og  menningu  Torfa   er    eg    ófróður^)    og 
íinn  hans  ei  getið  fyr  en  hann  var  lögréttumaður  í  Reyni- 
valladómi  1637.     Bjó  hann  þá  í  Engey  og  gerðist  grjótpáll 
danskra  á  Bessastöðum  og  stundum  umboðsmaður.      1640 
setti  Jens  Sönrensson  hann  s<'slumann  í  Gullbringusj'ski  i 
sínu  umboði  (sjá  Gullbringus\'slu).     1643  fékk  liann  í  lén 
10  kongsjarðir  í  Borgarfirði.     Hann  flutti  úr  Engey  suður 
á  Stafnes  og  bjó    þar    um    hríð,    kom    sér    vel    við    Jens 
SöíTrensson,  en  þótti  jafnan  harðdrægur    við    sýslubúa    og 
ágengur,  þá  hann  kom  því  við. 

1647  þá  Vigfús  Gíslason  deyði  setti  Jens  Söffrensson 
Torfa  fyrir  ÁrnessS'slu  og  Vestmannaeyjar  og  stjúpson  sinn 
Jakob  Bang.     Ei  höfðu   þeir  lengi    þessar    báðar    sýslur'^). 


ccc.  Guðrún  s.  k.  Jóns  Bjarnasonar  í  Grimsfjósum;  þ.  b. 
Guðrún,  Jens. 
cc.   Póra  átti  Benedikt  Thorlacius  1  Stokkseyrarseh  son  Jóns 

klausturhaldara  á    Kirkjubæ    Brynjólfssonar   sýslumanns 

Thorlaciusar  (sjá  hér  síðar). 
dd.  Margrét  dó  ung. 
ee.   EHn  önnur. 
ÍT.     Guðmundur, 
gg.   Jón, 
lih.  Sigurður,  fóru  alHr  utan. 

1)  Bjarni  var  skólagenginn.  Hann  drukknaði  við  Leirárey 
(i  Vogaál)  10.  ágúst  1679  ))aí  ofdirfsku  sundreiða,  ætlaði  að  kvong- 
ast  Margréti  Guðmundsdóttur  írá  Heynesi,  er  siðar  átti  Porgeir 
Jónsson,  bróður  Steins  biskups. 

2)  Helgi  var  prestur  á  Mehnn  (ý  10.  nóv.  1682). 

3)  Torfi  var  fæddur  á  Skriðuklaustri  1598  eptir  lát  föður 
sins  (ísl.  Ártiðarskrár  bls.  249).  Hann  bjó  fyrst  á  eign  sinni 
Svignaskarði,  er  hann  heíur  erft  eptir  móður  sína,  kvæntist  Pór- 
dísi  1626,  en  síðar  flutti  hann  til  Engeyjar  1634.  Pá  er  hann  var 
kominn  að  Stafnesi  lét  hann  byggja  sér  bæ  i  Porkelsgerði  1  Sel- 
vogi,  sem  síðar  kallaðist  Torfabær,  og  hafði  þar  útibú.  Mun 
hann  hafa  búið  þar  eptir  að  hann  tók  Árnessýslu. 

4)  1651  hetur  Toríi  fengið  alla  Árnessýslu. 


306 

því  Jakob  yfirgaf  þessa  sjslan  og  voru  þá  Vestmannaeyjar 
frá  skildar  nálægt  1650  og  þar  settur  Magnús  Bjarnason, 
því  konungur  bauð,  að  þar  skyldi  vera  SNslumaður  út  af 
íyrir  sig.  Þar  eptir  hafði  Torfi  einn  Arnessýslu  og  þar 
tók  hann  lögsagnara  Orm  Jónsson  í  stöku  málum,  sem 
áður  var  og  lögsagnari  Vigfúsar  sN'slumanns,  en  stundum 
var  Hannes  í  Kolsholti  Torfa  lögsagnari  af  Toría  sjálfum 
tilkvaddur  í  stöku  málum  eða  sj'siusökum.  1(557  lýsti 
Torfi  burtstroknum  persónum.  1660  dæmdi  hann  um 
barn,  sem  drukknaði  í  læk,  sömuleiðis  um  Símon  Brandsson. 

1659  á  Vatnsleysuþingi  varð  Torfi  s\'slumaður  fyrir 
rétti  mjög  illmæltur  við  bóndamann  Helga  Sveinsson^), 
sem  klagaði  það  fyrir  Arna  lögmanni  og  Jóhanni  Klein. 
Þingaði  því  Arni  lögmaður  í  því  máli  að  Vatnsleysu  þann 
4.  desember  1660,  en  vegna  bóndans  var  Sigurður  Jóns- 
son  settur  áklagari  Torfa.  Dæmdi  þá  Arni  lögmaður 
Torfa  í  nærfelt  84  marka  sekt  til  konungs  og  Helga.  Einn- 
ig  dæmdi  hann  Torfa  frá  lénum  og  virðingu  allri. 

1661  átti  Torfi  i  miklu  málavastri  við  Arna  lögmann 
og  kom  þar  Htið  út  af  annað  en  ófriður.  Þá  fór  síra  Sig- 
urður  sonur  Torfa  utan  til  bróður  síns  Þormóðs,  sem  þá 
var  í  Kaupmannahöfn  og  hafði  mikla  konungshylh.  Er 
mælt  þá  Þormóður  frá  sh'sferli  föður  síns  og  bróður,  að 
hann  hafi  slegið  á  sig  fásinnu  og  borið  það  fyrir,  að  sér 
gengi  svo  nærri,  er  faðir  hans  á  íslandi  væri  sviptur  æru 
og  embætti  og  sótti  hans  vegna  um  náð  konungs.  27. 
marz  1662  gaf  Ivonungur  út  bréf  sitt  til  Henriks  Bjelke 
höfuðsmanns  og  bauð  að  hann  skyldi  setja  Torfa  aptur  í 
sýslu  sína  og  fulla  uppreisn  á  æru  og  embætti,  einnig  að 
hann  skyldi  fá  betöluð  embættislaun  sín,  meðan  hann  var 
frá  sj'slunni.  Það  konungsbréf  er  frá  29.  janúar  1663. 
Þar  með  gaf  konungur  Sigurði  bróður  Torfa  aptur  prests- 
slvap  og  bauð  að  fá  honum  meðal  prestsbrauð  það  fyrsta 
þá  tilfélii.  Sama  ár  (1662)  komu  þeir  bræður  Þormóður 
og  síra  Sigurður  út  og  fékk  síra  Sigurður  Mela,  sem  áður 


1)  Helgi  bjó  á  Brú  í  Biskupstungum.  Hróbjartur  son  hans 
bjó  á  Króki  og  Jón  son  Iians  þar  eptir  hann.  Ingunn  dóttir 
Hróbjarts  átti  Franz  Illhugason  prófasts  í  Hruna  Jónssonar. 


307 

er  sagt,  en  ToiTi  sj'slu  sína  (1663),  Þormóður  fór  utan 
árið  eptir  (1663).  1664  lét  Torfi  dóm  ganga  að  Gaulverja- 
bæ  um  húsrof.  Þar  eptir  lifði  Torfi  í  rósemi  við  sýslu 
sína  og  þótti  meira  til  hans  koraa  en  áður,  þá  menn  urðu 
varir,  hvað  náðugur  konungur  var  honum  og  naut  hann 
að  Þormóðs  sonar  síns.  1665  kom  Torfi  með  ómagadóm 
sinn  á  alþing. 

Torfi  s}'slumaður  deyði  1665^).  Var  þá  ger  útför  hans 
hin  heiðarlegasta  og  stóðu  9  prestar  yfir  hans  jarðarför 
og  fjölmenni  margt  af  öðrum  heiðarlegum  mönnum. 

Torfi  tjáist  að  hafa  verið  afarmenni  að  skapi,  fédræg- 
ur  þá  hann  því  við  kom,  harðger  og  vitur,  ágengnismaður 
og  miðlungi  réttvís,  átti  opt  i  þrætumálum  og  var  heldur 
óvinsæll. 

Við  giptingu  sína  varð  hann  vel  við  efni,  en  auðgaðist 
mjög  bæði  að  lendum  og  lausum  aurum,  svo  hann  varð 
auðmaður.  Ekki  varð  hann  mörgum  harmdauði  og  þótti 
ei  verið  hafa  góðmenni,  heldur  stórmennsku-  og  fjárgæzlu- 
maður  mikill. 

Guðmundur  Jónsson 

var  í  útistöðum  Torfa  settur  s\'slumaður  í  Arnessþingi 
1660.  1661  dæmir  hann  með  meðdómsmönnum  Sigríði 
Illhugadóttur  og  Jón  Jónsson  til  hórdómssekta,  því  þau 
fengu  ei  eiðamenn.  1662  tók  Guðmundur  að  Laxárholts- 
þingstað  vitni  af  Helga  Sveinssyni,  að  hann  hefði  betalað 
Torfa  Erlendssyni  8  rdl.  í  sína  hórdómssekt  með  Matt- 
hildi  Bjarnadóttur.  Hinn  1.  júlí  1662  kom  Guðmundur  í 
lögréttu  með  dóm  genginn  að  Hraungerði  í  Flóa  þann 
10.  maí  um  vinnufólk-). 


1)  Torfi  andaöist  25.  ágúst  (1665)  (Ættatölubók  Lbs.  198  4to). 
í  ísl.  Árliðaskrám  bls.  219  er  ártiöardagur  hans  talinn  24.  ágúst. 

2)  Eg  hygg  þaö  vafalaust,  að  pessi  Guðmundur  Jónsson,  er 
var  settur  sýslumaöur  i  Árnessýslu  í  útistöðum  Torfa,  liafi  verið 
Guðmundur  bróðir  Sigurðar  lögmanns  Jónssonar  i  Einarsnesi. 
Hann  varð  síðar  s}''slumaður  í  Mýrasýslu  og  Borgaríjarðarsýslu 
Csbr.  III,  347—348  og  472—473). 


308 

Markús   Bjarnason. 
Faðir:  Bjarni  Sigurðsson  á  Stokkseyri. 

Móðir:  Salvör  Guðmundsdóttir. 

Kona:  Guðrún  dóttir    Torfa  sýslumanns  Erlendssonar. 

Börn:  A,  Bjarni.     B,  StokksejTar-Þórdís.      C,  Guðrið- 

ur,  D.  Guðrún  (sjá  um  þau  liér  á  undan). 
Markús  bjó  á  Stokkseyri  og  gerðist  umboðsmaður 
Torfa  sýslumanns,  lét  dóm  ganga  1659  um  grunsemd  01- 
afs  Jónssonar,  að  Sigríður  Illhugadóttir  kona  sín  hafi  fram 
hjá  sér.  Málið  kom  til  alþingis,  þar  ei  fengust  eiðamenn, 
dæmdist  hún  sek. 

Jakob  Knutsson  Bang 

danskur,  stjúpsonur  Jens  SölTrenssonar,  en  bróðir  Gregers 
Bang,  er  Jens  setti  fyrir  Snæfellsnessýslu  óg  Stapaumboð 
1647^).  Jakob  Bang  ^ar  ásamt  Torfa  gerður  sýslumaður 
fyrir  Árness-  og  Vestmannaeyjasýslu  1647.  Hvað  lengi 
Bang  var  þar  við,  eða  hvað  hans  forlög  voru  framvegis,  er 
mér  duHð,  en  ei  loddi  hann  þar  lengur  við  en  tvö  ár. 
1649  var  hann  úr  Árnessýslu  við  hyllingareiðinn. 

Hannes  Helgason. 

Faðir:  Helgi    sonur  síra  Eyjólfs  Grímssonar  á  Melum. 

Móðir:  Sesselja  dóttir  Hannesar  Ólafssonar  i    Hvammi 

í  Kjós. 
Kona:  Ragnhildur  dóttir  Daða    silfursmiðs    á    Staðar- 

felH  Jónssonar. 
Börn:  A.  Vigfús  sýslumaður  í  Árnessý'slu    (sjá   síðar). 

B.  Hólmfríður  (prófastamóðir),  dó  1731,  90 
ára-),  átti  1664  sira  Halldór  Jónsson  í  Rej'k- 
holti,     Börn: 

1,  Síra  Jón  fróði,  prófastur  i  Hítardal*)  faðir 
Finns  biskups  etc. 


I 


1)  IIí,  121. 

2)  Hún  var  fædd  i  Bræðratungu  .30.  nóv  1641,  en  dó  1  Reyk- 
holti  aðíaranóttina  6.  okt.  1731  (J.  Halldórsson  œttatölur). 

3)  Slra  Jón  (f.  6.  nóv.  1605  y  27.  okt.  1736;  átti  Sigriöi  dóttur 


309 

2.  Hannes  prófastur  í  Reykholti  faðir  Ragn- 
hildar  konu  Þorgríms  sýslumanns  Sig- 
urðssonar^). 

3.  Torfi  prófaslur  á  Reynivöllum,  átti  af- 
kvæmi^). 

4.  Síra  Jón  yngri^). 

5. — 6.  Sesseljur  tvær^). 

7.  Guðrún. 

8.  Katrín^). 

Hannes  var  mikihnenni,  gerðist  ráðsmaður  i  SkálhoUi 
og  lögsagnari  í  Árnesþingi  um  liríð.     Hann   deyði    1653^). 


sira  Björns  Stefánssonar  á  Snæfoksstöðum,  sj'stur  Högna  lögréttu- 
manns  á  Laugarvatni. 

K      1)     Sjá  um  börn  síra  Hannesar  HI,  475. 

2)  Torfi  prófastur,  átti  fyr  Sigriði  Pálsdóttur  prests  á  Gils- 
bakka  Gunnarssonar,  þ.  b.: 

a.  Einar  prestur  á  Reynivöllum,  dó  sviplega  á  Svínaskarði  1758. 
Eitt  barna  hans  Porsteinn  prestur  á  Staðarhrauni. 

b.  Halldór  var  lengi  (8  ár)  i  Skálholtsskóla  (1723—1731),  varð 
holdsveikur,  dó  ungur. 

c.  Helga  átti  síra  Sigvalda  Hahdórsson  á  Húsafelli,  bróður 
Bjarna  sýslumanns  á  Pingeyrum,  p.  b.:  Pórarinn  Liliendahl 
sýslumaður  (III,  516),  Torfi  stúdent,  djákn  i  Odda  (j  1785)  og 
Sigríður,  er  átti  sira  Snæbjörn  i  Grímstungu  son  Halldórs 
biskups,  og  er  þaðan  fjölraenn  ætt. 

3)  Sira  Jón  yngri  prestur  á  Pingvöllum  (ý  1739)  átti  íjt  Guð- 
rúnu  (f  1718)  Benediktsdóttur  prests  á  Hesti  Péturssonar,  þ.  b.: 

a.  Sesselja  átti  sira  Markús  Snæbjörnsson  i  Flatey, 

b.  Sigríður  átti  Torfa  Erlendsson  á  Stórólfshvoli  (sjá  hér  síðar). 
S.  k.  síra  Jóns  Halldórssonar  var  Pórunn  Sigurðardóttir 
Núpssonar,  eklíja  síra  Snæbjarnar  Einarssonar  á  ReynivöII- 
um,  þau  bl. 

4)  Sesselja  eldri  átti  síra  Helga  Jónsson  á  Staðarhrauni, 
bróður  frú  Valgerðar  konu  Steins  biskups,  þeirra  son  Jón  prest- 
ur  i  Hofsþingum  (f  1784). 

Sesselja  yngri  Halldórsdóttir  átti  síra  Björn  Pórðarson  á 
Melum,  og  var  son  þeirra  Hannes  prestur  á  Kvennabrekku  faðir 
sira  Benedikts  i  Miðdölum  (sbr.  bls.  25  hér  að  framan  og  II,  136). 

5)  Guðrún  og  Katrín  dætur  sira  Halldórs  og  Hólmfríðar 
dóu  báðar  ógiptar,  fulltiða,  i  stórubólu  1707. 

6)  Dánardagur  hans  30.  júní. 


310 

Bjó  í  Kolsholti.     Hann  var  fyrst  lögsagnari  Vigfúsar  Gísla- 
sonar  1643  og  lýsti  þá  strolvumanni  á  alþingi, 

Jón  Vigfússon  eldri. 
Faðir:  Vigfús  sýslumaður  Gíslason  (sjá  hér  á  undan). 

Móðir:  Katrín  Erlendsdóttir. 

Kona:  Helga  einkadóttir  Þorláks  Arasonar  sýslumanns 

í  Ögri  Magnússonar  s^slumanns  Jónssonar  (sjá 

Barðastrandarsýslu).     Þorlákur  giptist    1636    á 

Reykhólum  MálmíVíði    dóttir    Gísla    á    Hrafna- 

björgum  (sjá  Borgarfjarðarsýslu),     Bjó  þar  eptir 

fyrst  í  Súðavík,  svo  á  Staðarfelli    sínum    eign- 

arjörðum,     Þaðan    flutti    hann    1666    austur    á 

Rangárvelli  og  deyði  þar  1667.  —  Jón  Vigfús- 

son  og  Helga  giptust  27.  október  1667. 

Börn:  A.  Erlendur  lögréttumaður    á    Hvoli    átti    Ingi- 

björgu  dóttur  Sigurðar  lögmanns  Björnsson- 

ar  (sjá  Kjósars^'slu).     Erlendur  diukknaði  í 

Markarfljóti   1723.     Börn : 

1.  Torfi  á  Stórólfshvoli,  fæddur  1710,  giptist 
1740  Sigríði  (fæddri  1712,  hún  dó  1785) 
dóttur  síra  Jóns  eldra^)  Halldórssonar  á 
ÞingvöIIum.  Torfi  Erlendsson  deyði 
1777").     Hans  einkadóttir: 

a.    Guðfinna    gipt    1765    síra    Halldóri    í 
Hítardal,  s^ni  Finns  biskups  Jónssonar. 

2.  Síra  Vigfús  prófastur  á  Setbergi,  dó  1781, 
átti  Þóru  dóttur  Sigurðar  sS'sIumanns  á 
Hvitárvöllum,  bl.^). 


1)  Á  að  vera:  síra  Jóns  yngra. 

2)  í  ættatölubók  sira  Vigfúsar  i  Hitardal  (Lbs.  199  4to)  er 
sagt,  að  Torfi  hafi  verið  útskrifaður  úr  skóla,  en  það  er  vist 
skakkt,  og  naut  hann  að  eins  undirbúningskennslu  undir  skóla, 
svo  var  hann  10  ár  skriíari  Jóns  biskups  Árnasonar,  en  fór 
aö  búa  á  Stórólfshvoli  1740.  Hann  dó  i  Hitardal  28.  janúar 
1777. 

3)  Enn  voru  börn  Erlends  á  StórólfshvoH  og  Ingibjargar: 

3.  Jón  varð  úti  á  Bröttubrekku,  þá  er  hann   var 


311 

B.  Kristín  (dó  1707)  átli  íyv  Torfa  Guðmunds- 
son  Torfasonar^),  þeirra  son  Guðmundur 
deyði  ungur,  svo  1703  Sigurð  landskrifara 
Arnessýslumann. 
Jón  eldri  Vigfússon  var  ungur  til  menta  settur,  var  ei 
fulltíða  þá  faðir  hans  deyði,  fór  utan  til  meiri  lærdóms- 
frama-),  kom  út  og  hlaut  veiting  f^TÍr  Arnessýslu  eptir 
Torfa  sýslumann  IGGfi  og  tók  sér  bústað  með  móður 
sinni  á  StórólfshvoH.  Hann  giptist  1667,  sem  áður  er  sagí, 
og  annaðist  sitt  embætti  meðan  Hfði.  1666  biður  Jón 
sýslumaður  lögmann  góðra  ráða,  hvernig  fara  skuli  með 
þá  óskihnerkilegu  Ksing  Guðrúnar  Finnbogadóttur  á  barns- 
faðerni  hennar.  Svar:  Henni  skal  refsað  og  hún  áminn- 
ast,  svo  til  alþingis  færa,  ef  ei  betrast.  1667  lét  hann  dóm 
ganga  um  fé  barna  Sveins  sál.  Gíslasonar.  8.  maí  1668 
gaf  kongur  honum  leyfi  að  búa  utansj'slu  á  sinni  eignar- 
jörðu  og  var  því  á  StórólfshvoH  til  síns  dauða.  1668 
dæmdi  hann  um  Guðrúnu  Finnbogadóttur  og  annan  dóm 
s.  á.  um  barnsfaðernislýsingu  Valgerðar  sjónlausu  Jóns- 
dóttur.  1669  kom  hann  með  dóm  til  alþingis  um  barns- 
faðernisK'sing  Vigdísar  Jónsdóttur.  1670  kom  hann  á  al- 
þing  með  mál  Bjarna  Lafranssonar.  1671,  17.  júní  lét 
hann  dóm  ganga  um  barneign  Sigríðar,  færði  þann  dóm  og 
tvo  aðra  til  alþingis.  Upp  á  klögun  hans  1669  um  mann- 
talsfiska  var  það  svar  lögmanns  og  lögréttunnar,  að  dóm- 
ar  1Ö90,  16ö4  og  1661  skæru  þar  úr  fyrir  utansSsIumenn 
og  áminntu,  að  þeir  væru  goldnir  af  utansj'slubúum.  1672 


á  heimleið  úr  Hólaskóla  með  frænda  sinum 
Jóni  Sigurössyni  frá  Hvítárvöllum  (sbr.  III, 
498).  Segir  Espólín  (Árb.  IX,  135)  að  peir  nafn- 
ar  hafi  oröið  úti  14.  apríl  1738  (sbr.  III,  498) 
en  i  Lbs.  199  4to  er  sagt  að  það  hafi  verið 
1739  og  í  ættatölum  síra  Jóns  Haldórssonar 
(viöbót  síra  Vigfúsar)  vorið  1740.  1738  er  réttasí. 
4.  Sesselja  dó  ógipt,  bl. 

1)  Torfi  faðir  Guðmundar  var  Torfi  Eiriksson  á  Keldum. 

2)  Jón  sýslumaður,  er  fæddur  var  1639,  kom  í  Skálholtsskóla 
um  1649  og  var  útskrifaður  um  1656,  en  skrifaður  i  stúdentatölu 
við  háskólann  5.  nóvember  1660. 


312 

var  Jón  sýslumaður  á  alþingi.  1673  spurði  hann  um 
fjórðungsútlegð  Sigurðar  Einarssonar,  hve  lengi  vara 
sk^idi,  lögmenn  svöruðu  3  ár.  Jón  sýslumaður  hafði 
dæmt  hann  fjTÍr  barneign.  1673  spyr  Jón  s^'slumaður 
hverjum  tilhejTÍ  eirketiU  fundinn  í  Skálholtskirkjujörð, 
Svar:  Kongsvaldi  ber  þar  af  reikning  gera. 

Jón  s^'slumaður  varð  ekki  gamall  maður,  deyði  að 
kalla  á  miðjum  aldri  1682^).  Hann  var  kyrlátur  og  spak- 
ur  maður  og  hélt  búið  með  móður  sinni,  var  ekki  mjög 
riðinn  við  málaferli,  en  hélt  sínum  hlut  með  hæglæti.  Hann 
var  auðmaður  af  örfum.  Hann  hélt  Þormóð  Asmundsson 
fyrir  umboðsmann  1  snsIu  sinni-),  því  honum  voru  leið 
málaferli,  og  var  kyrlátur  friðsemdarmaður.  í  konu  sinn- 
ar  fé  hafði  hafði  hann  fengið  margar  jarðir  meðal  hverra 
var  Staðarfell  á  Fellsströnd.  1572  hafði  Arni  Gíslason 
sýslumaður  fengið  þá  jörð  Guðbrandi  biskupi  í  heiman- 
niund  Halldóru  dóttur  sinnar  fyrir  60  hundruð.  En  Ari 
sýslumaður  í  Ögri  keypti  hana  af  Halldóru  Guðbrands- 
<ióttur  upp  1  Silfrastaði  og  fékk  þá  fleiri  jarðir  vestra. 
Eptir  Ara  hlaut  Þorlákur  son  Ara  Staðarfell.  Helga  hlaut 
það  eptir  föður  sinn.  1684  keypti  Björn  Jónsson  Slaðar- 
fell  af  Jóni  sjslumanni  fyrir  jarðir  Margrétar  konu  sinnar 
Geldingalæk,  Kaldaðarnes  og  Keldulæk  í  Mýrdal  til  sam- 
ans  64  hdr.  bóndaeign,  en  eptir  á  iðraðist  Björn  skipt- 
anna,  átaldi  og  óútsvöruð  kirkjukúgildi,  sem  hann  eptir 
Gísla  máldaga  kvað  vera  14  og  jörðina  nærfellt  hálfa 
kirkjueign,  því  bevísaðist  að  kúgildin  voru  ei  utan  12. 
Biskup  Þórður  og  amtmaður  komu  á  sáttum  milli  Björns 
og  Katrínar,  eptir  langa  þrætu  og  hefur  síðan  Staðarfell  ei 
komið  í  þá  ættkvisl,  en  jafnan  talin  12  kirkjukúgildi 
með  því^). 


1)  Réttara  er,  að  Jón  sýslumaöur  hafi  andazt  29.  desember 
1681.    Var  hann  þá  á  43.  aldursári  (ísl.  Artíðaskrár  bls.  198,  220). 

2)  Petta  er  allmikil  villa  hjá  Boga.  Þormóður  i  Bræðra- 
tungu  var  þá  löngu  dauður  (sjá  um  hann  licr  áðurbls.  260 — 267). 

3)  Pessum  kaíla  um  Staðarfell  lieíur  Bogi  bætt  liér  við  að 
gamni  sinu,  aí  þvi  að  liann  átti  jörðina  og  bjó  þar,  er  hann  reit 
Sýslumannaærirnar.     En    ekki   getur   það   verið    rétt   hermt   hjá 


313 

Magnús  Kortsson. 
(sjá  Rangárþing). 
1677  lét  hann    dóm    ganga    í    Árnessýslu    um    ákæru 
Torfa  Þorsteinssonar  upp  á  Einholt  og  3  kúgildi,  sem  þar 
með  væru. 


Hans  Londemann. 
Faðir:  Willum  Londemann,  danskur  að  kyni. 

Móðir:  þýzkrar  eða  danskrar  ættar. 

Kona:  Guðríður  dóttir  Markúsar  Bjarnasonar  og  Guð- 

rúnar  dóttur  Torfa  s^'slumanns  Erlendssonar. 
Börn:  A.  Evert  Londemann,  fæddur  á  íslandi  1680,  fór 

utan  með  foreldrum  sínum  1692.  Hann 
gerðist  magister,  prófessor  og  síðar  biskup, 
var  hafmn  í  aðalsstétt  1749  með  nafninu 
Rosencrone  og  deyði  sama  ár.  Hans  fyrri 
kona  var  Maria  Elizabet  Wieland,  svo  Anna 
Kristína  Nyegaard,  börn: 

1 Rosencrone.     Hans  son: 

a.  Marcus  Gerhard  Rosencrone,  barón, 
Legationssekreter  i  Svíaríki,  svo  Envoye 
til  Dresden  og  Neapels,  síðar  Stats- 
minister  og  greifi  1782,  fékk  lausn  í 
náð  frá  embætti  1783.  Hann  áttti 
dóttur  geheimeráðs  Hjelmstjerna,  sem 
var  sonur  Nikulásar  Henrikssonar 
erfiðismanns  á  Reyðarfirði,  svo  ráðs- 
manns  í  Kaupmannahöfn. 
2.  Friðrik  Rosencrone,  konferenzráð  dó  ó- 
giptur,  bl.^). 


honum,  að  Björn  Jónsson  yngri  hafi  keypt  Staðarfell  1684  af  Jóni 
sýslumanni,  þvi  að  hann  var  pá  látinn.  Björn  hefur  keyptjörö- 
ina  af  erfingjum  Jóns. 

Dómabók  Jóns  sýslumanns  Vigfússonar  i  Árnessýslu  1666 — 
1677  er  enn  til  (í  landsskjalasafninu)  en  orðin  mjög  skemmd  af  fúa. 

Ij  Evert  Londemann  var  fæddur  5.  júlí  1680  og  var  sendur 
9  ára  gamall  í  fóstur  til  föðurbróður  sins  Gert  ^YiIlumsen  arats- 
skrifara  í  Vordingborg,  fööurfööur  Gert  Londemanns  nafnkennds 
leikara  í  Kaupmannahöfn  (ý  3.  marz  1773:  Dansk  biografisk  Lexi- 

21 


314 
B.  Þoiiákur^)  deyði  1726,  átti  Arnfríði,  þ.  d.: 


con  X,  362 — 363).  Evert  var  skrifaður  i  stúdentatölu  við  háskól- 
ann  1698  og  varð  baccalaureus  1699,  því  næst  kennari  (lieyrari) 
i  5.  bekk  Frúarskóla  og  1706  sóknarprestur  i  Skelund  í  Vébjarga- 
stipti,  fékk  s.  á.  meistaratitil  i  heimspcki.  Var  boðið  að  veröa 
biskup  i  Skálholti  eptir  Jón  Vidalin  1720,  en  honum  var  ráðið 
frá  pvi.  1727  varð  hann  kennari  i  heimspeki  við  háskólann  og 
1732  lektor  i  guðfræði  i  Bcrgen.  1734  varð  hann  hæstaréttar- 
málaflutningsmaður  að  nafnbót,  og  íékk  1735  biskupsnafnbót, 
keypti  1745  höfðingjasetrið  Rosendal  i  Noregi  með  tilheyrandi 
jarðeign.  Var  liafinn  i  aðalsstétt  29.  janúar  1749  með  nafninu 
R  o  s  e  n  c  r  o  n  e  og  fékk  Rosendalsgóss  gert  að  ættareign  9.  sept.  s.  á. 
En  7  dögum  síðar  (16.  sept.  1749)  andaðist  hann  á  70.  aldursári. 
Hann  þótl  ágjarn  maður  til  fjár.  Sbr.  um  hann  Dansk  biograf- 
isk  Lexicon  XIV,  176 — 177.  Með  f.  k.  sinni  Marie  Christine  (ekki 
Elisabeth)  Wieland,  dóttur  Peder  Wieland  kaupmanns,  er  rak 
verzlun  á  íslandi,  átti  hann  þessi  börn: 

1.  Christopher  Rosencrone  konferenzráð,  er  bjó  á  Nöragergaard 
á  Jótlandi  (7  1774),  og  ól  upp  Markús  hálfbróður  sinn.  Mun 
þetta  vera  sami  maður  og  hér  hjá  Boga  og  annarstaðar  i 
ættatölum  er  nefndur  Friðrik  Rosencrone  konferenzráð,  er 
hafi  dáið  ókv.  bl.  Er  sagt  i  Lbs.  198  4to.  að  Markús  greifi, 
sem  þar  er  talinn  ranglega  bróðursonur  hans,  hafi  erft  hinar 
miklu  eignir  hans,  og  er  það  rétt  (sbr.  Dansk  biografisk  Lexi- 
con  XIV,  177—178). 

2.  Maria  Margrét  (f.  1714  7  1762).    Sonur  hennar: 
a.   Hans  de  Hoft  (f.  1738,  7  1769).  Son  hans: 

aa.   Christian  de  Hoff  f.  1768,  tók  sér   nafnið    HofT-Rosen- 

crone,  er  hann  erfði  Rosendal  eptir  Rosencrone  greifa, 

ömmubróður  sinn  1811  (sjá  síðar). 

Með  s.  k.  sinni  Önnu  Christine  Nj-egaard  (f.  7.  febr.  1711 

7  7.  april   1743)   ekkju   Markúsar   Múllers    biskups    i    Bergen 

(7  1731)  átti  Evert  Londemann  einn  son: 

3.  Marcus  Gerhard  greifi,  íæddur  i  Bergen  25.  mai  1738,  var  al- 
inn  upp  hjá  hálíbróður  sinum  Christopher  Rosencrone,  eins 

1)  Porlákur  Hansson  Londemann  bjó  á  Litlu-Laugum  í 
Reykjadal  1712  Jarðabók  A.  M.)  og  hafði  þá  wýmsar  kongsjarðir  i 
forléningutt.  í  ættatölubókinni  Lbs.  198  4to  er  sagt,  að  hann  hafi 
verið  lausamaður  á  Hólum  i  Hjaltadal  og  dáið  þar  ókvæntur  og 
bl.  um  1720  eöa  skömmu  þar  á  eptir.  Snókdalin  segir  beinlinis, 
að  Porlákur  hafi  dáið  1720  og  telur  ætt  frá  honum,  eins  og  hér 
,er  gert,  en  liún  er  samt  ckki  með  öllu  viss.  Son  hans,  Hans  að 
nafni,  varð  úti  með  Jóni  Pálssyni  Vidalín  á  Hjaltadalsheiði  12. 
okt.  1726.  í  Árb.  Esp.  IX,  86  er  sá  piltur  ranglega  nefndur  Por- 
lákur  Torfason  Londemann. 


315 

1.  Sigríður    átfi    Jón    smið    Hallvarðsson    á 
Steinkrossi  og  börn: 


og  áöur  er  sagt.  1766  varö  hann  sendiherraskrifari  í  Sachsen 
og  1767  i  Stokkhólmi,  1773  kammerherra  og  sendiherra  í  Dresden 
og  1777  sendiherra  i  Berlin,  en  1780  utanríkisráðherra  i  stad 
A.  P.  Bernstorfs.  177.3  varö  hann  friherra  og  1783  fékk  hann 
greifanafnbót.  1784  varö  liann  aö  láta  aí  ráðherraembætti  á- 
samt  Guldbergogfékk2500  rikisdali  i  eptirlaun.  Hafði  upp  frá 
pvi  ekki  cmbætti  á  hendi.  1809  varð  hann  riddari  af  filsorð- 
unni  og  andaðist  i  Kaupm.höfn  5.  desbr.  1811  (sjá  um  hann 
Dansk  biografisk  Lexicon  XIV,  177 — 179).  Hann  kvæntist 
1773  Agnete  Marie  Hjelmstjerne  (f.  1752  j  3.  sept.  1838)  dóttur 
Hinriks  Hielmstjerne  geheimeráðs  og  bókasafnanda  (f  18. 
júli  1780),  er  var  sonur  Niels  Hinriksens  auðugs  manns,  er 
verzlun  hafði  haft  á  íslandi,  en  var  siðar  wráðsmaðuru,  just- 
isráð  að  nafnbót  og  varaborgarstjóri  i  Kaupmannahöfn  (ý  9, 
okt.  1745\  Pau  Rosencrone  greifi  og  kona  hans  voru  barn- 
laus.  Aíhenti  Rosencrone  konunginum  hið  mikla  bókasafn 
tengdaföður  sins,  og  var  ákveðið  með  kgl.  tilskipun  6.  marz 
1807,  að  það  skyldi  jafnan  vera  scrstök  deild  i  konunglega 
bókasafninu  og  nefnast  ))hið  Hjelmstierne-Rosencronske  bóka- 
safn<(.  Er  pað  ágætl  safn  og  merkilcgt.  Í  sambandi  við  það 
er  dálitið  gripasafn.  Bæði  danska  og  norska  visindafélagið 
gerðu  Rosencrone  greifa  að  heiðursfélaga  sínum,  og  áður  en 
hann  andaðist  (1811)  hafði  hann  og  kona  hans  gert  ráðstaf- 
anir  til  (30.  nóv.  1809)  að  stoínsetja  hina  svonefndu  ))greve- 
lige  Hjelmstjerne-Rosencronske  Stiftclsca  og  er  höfuðstóll 
sjóðs  þessa  nú  rúmar  2  miljónir  kr.  Stofnun  pessi  á  að 
stuðla  að  pvi  að  hjálpa  peim,  er  ófjTÍrsynju  hafa  lent  i  bág- 
indum,  vinna  að  fjölgun  farsælla  hjónabanda  meðal  lægri 
stéttanna,  stj'rkja  framgjarna,  efnalitla  unga  menn,  efla  menn- 
ing  og  visindi  og  hvetja  efnilega  mcnn  til  frekari  Iramsóknar. 
Uthlutar  stofnun  pessi  árlega  miklu  fé  til  ýmissa  gagnsam- 
legra  hluta.  Eignina  Rosendal  erfði  Christian  dc  Hoff,  syst- 
ursonarson  Rosencrone  greifa,  er  pá  nefndi  sig  HoíT-Rosen- 
crone  (sjá  áöur),  cn  sá  karlleggur  dó  út  árið  1900  og  pá 
komst  Roscndal  í  eign  systur  síðasta  eigandans  og  1902  crfði 
hana  sonur  hcnnar  Chr.  Weis  læknir,  er  fékk  Icj^fi  til  að 
taka  upp  ættarnafn  móður  sinnar,  Hoff-Rosencrone  og  ncfnir 
sig  Weis-Rosencrone.  Háskólinn  i  Kristjaniu  hefur  eptir 
samningi  milli  Danmerkur  og  Noregs  20.  april  1820  crfðarétt 
til  Rosendalcignarinnar. 

Af  pvi  scm  hér  hefur  veriö  sagt  og  áreiðanlcgt  er,  sést, 
að  pað  er  rangt,  sem  hér  er  talið  hjá  Boga  og  viðar  í  íslenzkum 
ættatölum,   að    Markús    Rosencrone    greifi    hafi    verið    sonarson 

2V 


316 

a.  Elín  átti  Guðmund  Magnússon^),  deyði 
hjá  Magnúsi  Stephensen  konferenz- 
ráði,  þ.  b.: 

aa.    Þorleifur    halti     á     Fellsöxl,     átti 

börn^). 
bb.  Auðunn'), 
cc.    Guðrún,  giptust  og  áttu  börn. 

b.  Magnús  átti  Guðríði  Hrómundsdóttur, 
þ.  b.: 

aa.    Elín  átti  Nikulás  Arnason  á  Reyni 

og  börn*). 
bb.  Guðrún  átti  Ólaf  Ólafsson. 
cc.    Arnfríður^). 

c.  Vilhjálmur, 

d.  Hannes^)  fóru  utan  til  frænda  sinna, 
komu  ei  aptur  til  Islands. 

C.  Torfi  fékk  veiting  Beyers  fyrir  hálfri  Árnes- 


Everts  Londemanns,   pvi    að    hann    var    sonur    hans    af    siðara 
hjónabandi. 

1)  Faðir  Guömundar,  er  bjó  i  Höfn  1  Melasvcit,  var  Magnús 
5'ngri  Sigurðsson  Magnússonar  á  Suður-Reykjum  Porvarðssonar, 
bróðir  samfeðra  Auðunnar  Sigurðssonar  (III,  104,457).  Elín  ekkja 
Guðmundar  var  lengi  ráðskona  í  ViÖej'  hjá  Olafi  stiptamtmanni 
og  síðar  hjá  Magnúsi  Stephensen  og  andaðist  15.  des.  1826,  78 
ára  (sbr.  Kl.póst.  IX,  165). 

2)  Porleifur  var  tvikvæntur,  átti  fj-r  Puriði  Magnúsdóttur 
(III,  184)  p.  b.  par,  en  síðar  Arnbjörgu  Jónsdóttur  frá  Narfastöö- 
um  Sigmundssonar,  p.  b.  Auðunn. 

3)  Auðunn  átli  Guðrúnu  Pctursdóttur  frá  Bigggarði  Guð- 
mundssonar,  sjá  um  börn  peirra  bls.  39  hér  aö  íraman. 

4)  Faöir  Nikulásar  var  Arni  Jónsson  á  Mársstöðum,  tjróðir 
Asgauts  i  Dægru  á  Akranesi.  Voru  peir  synir  Jóns  Guðmunds- 
sonar  og  Gróu  Ásgautsdóttur,  er  fyr  bjuggu  á  Seli  i  Grimsnesi, 
en  fluttu  siðar  vestur  aö  Fellsðxl  i  Skilraannahreppi. 

5)  Arnfriður  og  GuÖrún  eru  ekki  neínd  meðal  barna  Magn- 
úsar  og  Guðriðar  hjá  Olafi  Snókdalín. 

6)  Likl.  réttara:  Hans,  og  svo  telur  Snókdalin.  Son  Porláks 
Londemanns  samnefndur  varð  úti  á  Hjaltadalsheiði  1726  (sjá  hér 
á  undan). 


317 

sýslu  1716,  en  hélzt  ekki,  því  konungur  hafði 
sama  ár  veitt  hana  alla  Brynjólfi  Thorlacius^). 
Hans  Londemann  var  snauður  að  fé,  er  hann  kom 
til  Islands;  mér  er  óljóst,  hvort  hann  kom  inn  til  Bessa- 
staða  eða  var  við  höndkin  á  Eyrarbakka  sem  assistent 
fyrst  eptir  1G76,  þá  ástir  Guðríðar  og  hans  saman  dróg- 
ust^).  Sýnist  og  sem  hann  haíi  verið  orðinn  umboðs- 
maður  Jóns  eldra  Vigfússonar  nálægt  1680.  En  1682  þá 
Jón  deyði  var  hann  fynr  sj'sluna  settur  svo  sem  umboðs- 
maður  Dana  í  fyrstu,  fékk  þó  veiting  26.  október  s.  á.  og 
kongsstaðfestingu  þar  upp  á  11.  nóvember  1683  og  átti 
árlega  að  gjalda  55  rd.,  tvo  frímenn  til  sjóar  og  gera 
reikning  fyrir  sakafalli  og  rekum. 

Af  því  að  hann  var  ekki  lögvitur  maður  tók  hann 
sér  lögsagnara  með  kongs  samþykki  Einar  Eyjólfsson  og 
Vigfús  Hannesson  með  vonarbréfi  um  sj'sluna  eptir  hann 
fyrir  hálfri  hvor  þiirra.  Hann  fór  utan  alfarinn  1692  og 
setti  þá  eptir  téða  tvo  lögsagnara,  gerðist  sjálfur  tollheimtu- 
maður  í  Presteyju  í  Vordingborgaramti  á  Sjálandi,  útvegaði 
lögsögnurum  sínum  bréf  konungs  hvorum  fyrir  hálfri 
sý'slunni  1694,  þá  hann  vildi  sleppa,  sem  hann  og  gerði 
1702.  Hann  deyði  sjálfur  1705.  Var  hið  mesta  prúð- 
menni  og  gæflyndur. 

Einar  Eyjólfsson. 
Faðir:  Síra  Eyjólfur    á    Lundi    (deyði    1672)    Jónsson 

Hallssonar  Jónssonar, 


1)  Torfi  var  á  lifi  1738  og  bjó  þá  1  Nesi  við  Seltjörn.  í  ætta- 
tölum  er  ekki  getið  barna  Torfa  og  sumstaöar  beinlínis  sagt,  ad 
hann  hafi  verid  bl.  Pað  er  beinlínis  rangt  hjá  Espólín  (Árb.  IX, 
86)  að  sonur  hans  Porlákur  Londemann  lærisveinn  í  Hólaskóla, 
hafi  oröið  úti  á  Hjaltadalsheiði  með  Jóni  Pálssyni  Vidalin 
haustið  1726  ÍÁrb.  Esp.  IX,  86)  pví  að  sá  piltur  var  Hans  son 
Þorláks  Londemanns  bróður  Torfa  (sjá  hér  áður). 

Meðal  barna  Hans  Londemanns  og  Guðríðar  eru  ennfremur 
talin:  D.  Elin,  og  hjá  Snókdalín 

E.  Vigfús,     Sé  það  rétt  hafa  þau  liklega  dáið  ung. 

2)  Hans  og  Guðriður  giptust  1683,  þrem  árum  síðar  en  Evert 
son  þeirra  fæddist.  Hans  var  þá  (1680)  ))eptirliggjari«  (þ.  e.  fastur 
verzlunarmaður)  á  Eyrarbakka. 


818 

Móðir:  Katrín  Einarsdóttir  systir  Péturs  á  Ballará  (sjá 

Barðastrandarsýslu). 
Kona:  Margrét  dóttir  síra  Halldórs  í  Hruna.     Margrét 

átti  fyr  Grim    Einarsson.      Margrét    dó    á    Ós- 
landi  1718^). 
Börn:  A.  Halldór     sj'slumaður    í    ÞingeyjarsN'slu    (sjá 

þar)^). 
B.  Eyjólfur^)  klausturhaldari  á  Reynistað  1713 
— 15  átti  Björgu  dóttur  Ara  á  Sökku  1710. 
Sá  Ari  dó  1698  af  kulda  og  vosi  í  brim- 
lending,  þá  hann  hafði  bjargað  öðrum  mönn- 
um.  Hann  var  son  síra  Jóns  i  Vatnsfirði 
Arasonar.     Börn: 

1.  Þorsteinn. 

2.  Katrín. 

3.  Jón. 

4.  Kristrún  átti   Guðmund    bryta    Arnþórs- 
son*).     Börn: 

a.  Guðmundur^). 

b.  Steinvör. 

c.  Arnbjörg. 

d.  Sesselja. 

e.  E}jólfur^). 


1)  Margrét  dóttir  sira  Halldórs  Daðasonar  var  prigipt  og  var 
Einar  sýslumaður  miðmaður  hennar,  en  hinn  síðasti  sira  Oddur 
Eyjólfsson  eldri  i  Holti  undir  Eyjafjöllum  (f  1703),  pau  bl. 

2)  I,  113—117. 

3)  Ej'jóhur  dó  í  Reykhohsdal  1751. 

4)  Espóhn  segir,  að  Guðmundur  maður  Kristrúnar  hafi  verið 
bróðir  Guðmundar  bryta  á  Hólum. 

5)  Guðmundur  bjó  á  Geirmundarstöðura. 

G)  Eyjólfur  á  Sviðningi  átti  Porgerði  Magnúsdóttur  úr  Eyja- 
firði;  p.  b.: 

a.    Magnús  á  Grund  i  Þorvaldsdal  átti  SoíTiu  Jónsdóttur  á  Grund 
Finnssonarog  Jórunnar  Þorsteinsdóttur  prests  i  Stærraárskógi 
Hallgrímsssonar,  p.  b.: 
aa.   Jóhann,  er  bjó  í  Stærraárskógi. 
bb.  Jórunn. 


319 

f.  Þjóðhildur. 

g.  Kristrún^). 
h.   Jón. 

5.  Ari^). 

6.  Helga=^). 

7.  Einar. 

8.  Þorbjörg. 

9.  Steinvör. 
10.  Anna. 

Nokkur  af  þessum  börnum  urðu  sek 
um  sauðatöku  ásamt  móður  sinni,  Var 
Björg  keypt  undan  hj'ðing,  en  sum 
börnin  hýdd  og  einn  eða  tveir  bræð- 
urnir  fóru  á  Brimarhólm.  Komst  því 
r^'rð  á  þá  ætt  og  urðu  ógöfug  giptumál, 
allt  almúgamenn.  Er  það  norðanlands 
og  þeirra  afkomendur  margir  ráðvendn- 
ismenn  til  munns  og  handa. 

C.  Síra     Grímur     á     Staðarbakka,     laungetinn, 
deyði  ógiptur  barnlaus  1707  í  stórubólu. 

Laundóttir  Einars  með  Sigríði  systur 
Guðmundar  antiquarii  i  Svíaríki  Ólafsson- 
ar  var: 

D.  Anna,  átti  fyr  Hálfdan  Jónsson*)  á  Reykjum, 
börn: 

1.  Síra  Einar  á  Kirkjubæ   32    ár,    dó    1752, 


cc.   Porgerður  átti  fyr    Ólaf  Pétursson    Hjaltested,   en    siðar 
Brynjólf  Oddsson  bókbindara  i  Reykjavík. 

1)  Kristrún  var  1.  kona  sira  Jóns  Jónssonar   gamla  á  Grenj- 
aðarstað  (f  1866),  bl. 

2)  Ari  kvæntist  í  Hollandi. 

3)  Helga  átti  3  launbörn,  eitt  raeð  Jóni  fálkafangara  á  Fjarð- 
arhorni  i  Strandasýslu: 

a.   Helga  átti  Hrólf  Póröarson  á  Karlsstöðum  i  Arnaríirdi.    Son 
þeirra  Hrólfur. 

4)  Hálfdan  var  son  Jóns  Ásmundssonar  á  Reykjura  í  Ölfusi  og 
korainn  í  beinan  karllegg  af  Torfa  i  Klofa  (sjá  hér  áður  bls.  219). 


320 

átti  Guðrúnu  Sigurðardóttur  prests  Snorra- 
sonar,  börn: 

a.  Hálfdan  rektor. 

b.  Síra  Ólafur  á  Snæfjöllum. 

c.  Sigurður  konrektor. 

d.  Álflieiður,  sem  átti  síra  Tómas  Skúla- 
son^). 

2.  Grimur   Hálfdanarson   á    Kotferju  i   Flóa, 
átti  Sigríði  Gunnlaugsdóttur^),  börn: 

a.  Sveinbjörn^). 

b.  Steinunn'^). 

c.  Sigríður^). 

d.  Guðrún^). 

Giptust  öll  og  áttu  börn. 

Önnu  seinni  maður  Magnús  Einarsson^).     Þau 

barnlaus. 

Einar  lærði  í  skóla,  varð  vel  að  sér,  átti  síðan    laun- 

son  og  misti  prestlegan    verðugleik.      Sló    sér    til    annara 

fræða,  einkum  fornyrða  og    laga.      Var    giptur    og    orðinn 


1)  Utn  börn  þeirra  sjá  Guðíræðingatal  raitt  bls.  276 — 279. 

2)  Sigriður  var  dóttir  Gunnlaugs  Andréssonar  á  Púfu  og 
Bóthildar  Jónsdóttur  (sjá  hér  áður  bls,  219). 

3)  Dóttir  Sveinbjarnar  var  Sigríður,  er  átti  Jón  Kristófersson. 

4;  Steinunn  átti  fjT  Ólaf  á  Pórustöðum  í  Ölfusi  Porsteins- 
son  í  Geldingaholti  Bergþórssonar  og  börn,  en  siðar  Sigurð  í 
Króki  í  Ölfusi  Porsteinsson  frá  Núpum  Jónssonar  Eysteins- 
sonar,  bl. 

5)  SigríÖur  átti  fyr  Jón  Jónsson  á  Valdastöðum,  en  siðar 
Porleií  á  Selfossi  Valdason  í  Fljótshólura  Eiríkssonar,  þ.  b.  Ein- 
ar,  Ingveldur,  Anna. 

6)  Guðrún  átti  Sigvalda  Jónsson  frá  Háholti  i  Eystrihrepp 
Sigvaldasonar.  Son  þeirra  Inginiundur  i  Vorsabæ  á  Skeiðum 
íaðir  Sigvalda  á  Björk  í  Grimsnesi  föður  Jónasar,  sem  nú  (1911) 
býr  á  Björk. 

7)  Magnús  var  son  Einars  prests  Magnússonar  í  Guttorms- 
haga  (t  1716).  Pau  hjón  Magnús  og  Anna  búa  á  Reykjum  i  Ölf- 
usi  1729.  Er  Anna  þá  talin  63  ára,  og  er  því  fædd  um  1666,  sjálf- 
sagt  áður  en  Einar  laðir  hennar  kvæntist. 


321 

lögréttumaður  1680.  En  1683  gerðist  hann  lögsagnari  hjá 
Hans  Londemann  í  Arnesþingi  og  síðan  opt.  Eptir  að 
amtmaður  Múller  kom  lít  til  síns  embættis  1688,  setti 
hann  Einar  til  dómara  í  mörgum  málum,  því  hann  reyndi 
Einar  fjölvitran,  lærðan  og  skarpan.  1693  setti  amt- 
maður  hann  að  gera  í  morðsmálinu  úr  Vestmannaeyjum, 
1694  1  hvalrekamáHnu  á  Skagaströnd,  hvar  1  Einar  lét 
dóm  ganga  við  Vallnalaug.  Var  hann  þá  í  lögmanns  stað 
og  dæmdi  við  Vallnalaug,  og  sama  ár  var  hann  í  lög- 
manns  stað  á  alþingi.  Sama  ár  fékk  hann  og  konungs 
vonarbréf  fjTÍr  hálfu  Arnesþingi.  Það  var  dagsett  19.  maí 
1694.  Sama  ár  var  hann  af  amtmanni  MiiIIer  skipaður 
til  að  þjóna  lögmanns  verkum  á  alþingi  eptir  Magnús 
lögmann  Jónsson  fráfallinn. 

1695  fékk  Einar  veiting  fyrir  Snæfellssj'slu  og  Stapa- 
umboði,  og  ætlaði  að  flytja  vestur  að  Ingjaldshóli,  en 
deyði  þá  í  Traðarholti  á  Eyrarbakka  55  ára  gamalF). 

Einar  var  vinur  amtmanns  Múllers  og  var  hald  manna, 
að  amtmaður  sækti  stundum  til  hans  ráð  og  fræði,  þvi 
Einar  var  maður  skarpvitur  og  umgengilegur.  Amtmaður 
Múller  var  og  maður  vel  lærður. 

Við  söguprentanir  Þórðar  biskups  var  Einar  Eyjólfs- 
son  hans  helzti  meðhjálpari.  Fyrir  utan  inntak  úr  vís- 
um  í  sögu  Ólafs  Tryggvasonar  hefur  hann  skrifað  að- 
skiljanlegt  í  fornfræði.  Er  meining  manna,  að  Páll  lög- 
maður  Vídalín,  sem  um  þær  mundir  var  skólameistari  í 
Skálholti,  hafi  töluvert  fræðst  af  Einari,  einkum  í  gömlum 
fornfræðum,  lögbókarfornj^rðum  og  gömlum  kveðskap.  Er 
mælt,  að  Vídalín  hafi  látið  Halldór  son  hans  njóta  þess 
vinfengis,  er  var  þeirra  Einars  í  millum,  og  frætt  Halldór 
vel,  sem  hafði  skarpar  lærdómsgáfur. 

1)  Hann  andaðist  15.  júlí,  54  ára  gamall,  eptir  pvi  sem  sagt 
er  í  ættatölum  sira  Jóns  Halldórssonar  og  hefur  pá  verið  fædd- 
ur  um  1641.  í  gömlum  skólaröðum  frá  Skálholti:  Lbs.  207  4to 
er  Einarus  Eyjolfi  (Einar  Ej'jólfsson)  3.  að  ofan  i  neöri  bekk 
veturinn  1654—55  og  pá  talinn  á  19.  ári,  en  7.  skólaárið.  Sé  petta 
Einar  sýslumaður  Eyjólfsson  ætti  hann  ekki  að  vera  fæddur  sið- 
ar  en  1637,  en  ef  til  vill  er  petta  annar  maður,  pótt  mér  sé  hann 
ekki  kunnur,  eða  pá  aldur  hans  rangur  i  skránni  og  skólaveru- 
timinn  einnig.    Osennilegt  að  hann  hafi  veriö  svo  lengi  i  neðri  bekk. 


322 


Vigfús  Hannesson. 

Fadir:  Hannes  Skálholtsstaðar  ráðsmaður.     Hann  var 

Helgason  Eyjólfssonar  prests  á  Melum  Gríms- 
sonar.  Móðir  Hannesar  var  Guðrún^)  dóttir 
Hannesar  Ólafssonar  í  Kjós.  Hannes  Helga- 
son  bjó  í  Kolsholti  og  var  um  tíma  lögsagnari 
í  Arnessýslu  nálægt  1650.     Hann  deyði   1653. 

Móðir  Vigfúsar,  en  kvinna  Hannesar  i    Kolsholti    var 

Ragnhildur  (fædd  1610,  dó  1699)  dóttir  Daða 
silíursmiðs  á  Staðarfelli  Jónssonar  Ólafssonar 
(sjá  StrandasN'slu),  börn: 

1.  Hólmfríður  prófastamóðir,  giptist  1664  síra 
Halldóri  Jónssyni.  Hún  deyði  1731  niræð. 
Þeirra  börn: 

a.  Síra  Jón  í  Hítardal.  b.  Síra  Hannes  í  Reyk- 
holti.  c.  Síra  Torfi  á  Reynivöllum.  d. 
Síra  Jón  á  ÞingvöIIum.  e.  Sesselja.  f. 
Sesselja  j'ngri.  g.  Katrín  al.  Kristín.  h. 
Guðrún^). 

2.  Vigfús  SN'slumaður  ofannefndur.    Hans  ekta- 
Kvinna  sú  fyrri  var   Rannveig    dóttir    síra    Torfa    í    Gaul- 

verjabæ.     Hún  deyði  1688  bl.^)  (sbr.  Hegranes- 

þing  og  Isafjarðars\'slu). 
Kvinna  seinni:     Guðríður  dóttir  Sigurðar  lögmanns  Björns- 

sonar.     Þau  giptust  1699.     Guðríður  deyði  1707 

29  ára*). 
Barn:  Hannes  á  Hofi^)  átti  fyr  Helgu  dóttur  Sigurðar 


1)     Réttara:  Sesselja. 


2)  Pessara  barna  sira  Halldórs  og  Hólmfriðar  er  hér  áöur 
getiö  nánar  bls.  308—309. 

3)  Rannveig  dó  af  barnstörum.  Pau  Vigfús  áttu  eptir  eina 
dóttur,  er  dó  i  stórubólu  1707,  ógipt,  bl. 

4)  Sbr.  bls.  64  hér  að  framan.  (Guðriður  eldri  íædd  13. 
nóv.  1678). 

5)  Hannes  var  útskrifaður  úr  Skállioltsskóla  1729,  bjó 
fyrst  á  Hvanneyri,  en  síðar  á  Hofi  á  Kjalarnesi  og  andaðist  þar 
1772,66  ára  gamall.  Hann  sótti  um  Mýrasýslu  1731,  en  íékk  ekki. 
Helga  f.  k.  hans  dó  um  1745. 


323 

eldra  sýslumanns  í   Arnesþingi    og    landsþings- 
skrifara  Sigurðssonar.     Börn: 
A.   Síra  Erlendur  á  Kvennabrekku  og   Gufudal, 
átti  fyr  Hólmfríði  Runólfsdóttur;  börn: 

1.  Runólfur  prestur  á    Brjánslæk,    dó    1834, 
giptur  á  börni). 

2.  Vigfús  dó  ungur  barnlaus-). 

Seinni     kvinna    síra    Erlends    var    Jar- 
þrúður,  ekkja,  dóttir    síra    Ólafs    prófasts 
á  Ballará.     Þeirra  son: 
Hannes  skómakari^). 


1)  Síra  Runólíur  átti  fyr  Kristinu  Þorláksdóttur  klaustur- 
haldara  á  Pykkvabæ  Þórðarsonar  Tliorlaciusar  Brj'njólfssonar, 
voru  systkinat)örn,  þ.  b.: 

a.  Erlendur  á  Hamri  á  Baröaströnd  ý  1859)  átti  fyr  Önnu 
SoíTíu  Gunnlaugsdóttur  prests  á  Hafsteinsstöðura  Magnús- 
sonar,  þ.  b.  Kristján,  en  siðar  Valgerði  Jónsdóttur  Bergþórs- 
sonar,  þ,  b.  Jón,  Marteinn,  Vigfús. 

b.  Sigurður  í  Sauðejjum,  kvæntur. 

c.  Hólmfriður  átti  P*órð  Gislason  prests  i  Selárdal  Elinarssonar. 

d.  Helga  átti  Brynjólf  Eggertsson  á  Melanesi  (II,  706) 

e.  Olöf,  launson  hennar  með  Bessa  Sigurðssyni:  Guðbjartur. 

f.  Ingibjörg  áttí  fyr  Gísla  ísleifsson  úr  Patreksfirði  Jónssonar, 
bróður  Jóns  i  Bæ  á  Rauðasandi  (II,  706),  en  siðar  Guðmund 
Guðmundsson  á  Vattarnesi. 

S.  k,  síra  Runólfs  á  Brjánslæk  var  Guðrún  Vernharðs- 
dóttir  prests  i  Otrardal  Guðmundssonar,  er  siðar  varð  s,  k. 
Hálfdanar  prófasts  Einarssonar  á  Eyri  i  Skutulsíirði,  Dóttir 
sira  Runólfs  og  hennar: 

g.  Kristin  átti  Jón  Auðunsson  á  Eyri  i  ísafirði  vestur  (sbr,  III, 
503),  Eitt  barna  þeirra  Baldvin  faðir  Jóns  prentara  í  Rej'kja- 
vik,    Önnur  dóttir  sira  Runólfs  og  Guðrúnar: 

h.   Sigriöur  dó  6  vetra. 

2)  Vigfús  var  útskrifaöur  úr  skóla  1804,  varð  úti  yfir  sauðfé 
á  Gufudalshálsi  28.  nóvember  1806,  Enn  var  dóttir  síra  Erlends 
og  f.  k,  hans. 

3.  Póra  varð  holdsveik,  dó  ung  í  Gufudal, 

3)  Hannes  skósmiður  á  Melnum  i  Reykjavik  átti  Sigríöi 
Hallsdóttur  frá  Brúnastöðum  i  Tungusveit  Jónssonar,  þ.  b,: 

a.  Erlendur  á  Melnum  átti  Halldóru  Jóhannsdóttur  frá  Árdal 
Porleifssonar.  Son  þeirra  Hannes  fór  til  Ameríku,  og  sömu- 
leiðis  Sigríöur  dóttir  þeirra. 


324 

B.  Ólöf  Hannesdóttir  átti  Þorlák  klausturhald- 
ara  á  Þykkvabæ  Þórðarson  ibid.  Brynj- 
ólfssonar  Thorlacii  á  Hlíðarenda,  sjslumanns. 
Þorlákur  dó  1775.     Börn: 

1.  Þórður. 

2.  Kristín  átti  sira    Runólf  á    Brjánslæk    og 
börn. 

C.  Vigfús,  deyði  utanlands  barnlaus^). 

D.  Kristín  Hannesdóttir  átti  Sigurð  Jónsson  í 
FljótshHð  austur.  Hennar  laundóttir  var 
Ingibjörg-). 

E.  Guðríður  Hannesdóttir  barnlaus^). 

Seinni  kvinna  Hannesar  var  Olöf  Bárð- 
ardóttir*).     Börn: 

F.  Síra  Illugi  í  Stóradal,  átti  Hildi  Lýðsdóttur 
og  börn^). 

G.  Guðrún  átti  Pétur  Pétursson  í  Eyjum  (í 
Kjós)  og  börn*^). 


b.  Kristjana  Maria, 

c.  Jarþrúður, 

d.  Vigíús,  dóu  öll  ung. 

1)  Hann  sigldi  til  að  læra  hattasmíði.  Dó  i  Kaupmannahöín. 

2)  Hún  var  s.  k.  Gisla  Ólafssonar  smiðs  á  Skarðshömrum. 

3)  Guðríður  dó  1754,  21  árs  að  aldri. 

4)  Hún  var  dóttir  sira  Bárðar  Jónssonar  i  Guttormshaga. 

5)  Sjá  um  þau  við  Skaptafellssýslu. 

6)  Meðal  barna  þeirra  voru: 

a.  Kristín  var  tvígipt.  F.  m.  hennar  Porvarður  á  Skeggjastöð- 
um  í  Moslellssveit  Einarsson  í  Stýílisdal  Jónssonar  á  Núp- 
um  i  Olfusi  Klemenssonar  og  Birgittu  Þorvarðsdóttur,  þ.  b.: 
Jón  átti  fj'r  Póru  Árnadóttur  frá  Kópavogi  Péturssonar,  en 
síðar  Ólöfu  Magnúsdóttur,  Snjálaug,  er  átti  Bjarna  Ket- 
ilsson  i  Knútskoti,  ]3irgitta  o.  fl.  S.  m.  Krislínar  Péturs- 
dóttur  Bjarni  Magnússon  á  Skeggjastöðum. 

b.  Pórunn  átti  Þórarinn  Loptsson  i  Ejjum,  þ.  d.  Karitas  átti 
Arnór  i  Mýrarhúsum  Oddsson  Snorrasonar  í  Engey  Sigurðs- 
sonar,  þ.  b.:  Pórarinn  skipstjóri  og  Oddur  í  Reykjavik. 

c.  Pétur  dó  1826  ókv.  Enn  fleiri  voru  börn  Péturs  í  Eyjum  og 
Guðrúnar. 


325 

H.  Ragnhildur,  ógipt,  barnlaus. 

Vigfús  lærði  í  Hólaskóla,  lagði  sig  svo  eptir  lögvísi, 
giptist  og  bjó  að  Stóra-Hofi,  missti  þar  sína  fyrri  konu^). 
Hann  fékk  vonarbréf  fyrir  hálfri  Árnessýslu  1694^).  A 
sama  ári  fékk  Einar  Eyjólfsson  vonarbréf  fyrir  hinum 
helming  sjslunnar.  En  þá  Einar  var  fráfallinn  var  Vigfús 
íyrir  allri  sýslunni  vegna  Londemanns  til  þess  Londemann 
frásagði  sér  hana  1702.  Þá  fékk  Vigfús  veitingu  fyrir 
henni.  Hans  veitingarbréf  er  af  19.  maí  1702,  i  lögréttu 
upplesið  sama  ár.  Hafði  hann  lengi  áður  þjónað  sem  lög- 
sagnari  og  fulhnektugur  Londemanns.  Fyrir  Htlar  sakir 
var  Vigfús  hart  dæmdur  af  Páh  Vídalín,  en  Vigfús  skaut 
til  hæstaréttar  máH  sínu  og  urðu  það  lok  þess  máls,  að 
VídaHn  mátti  bæta  erfingjum  Vigfúsar  100  rd.,  því  Vigfús 
deyði  um  vorið  1715  á  heimiH  sínu^)  áður  dómur  var 
til  íslands  kominn.  (Markúsar  annáH  segir  Vigfús  hafa 
dáið  1714)*).  Opt  átti  Vigfús  í  málaferlum  og  héU  hann 
hlut  sínum.  Ritfært  er,  að  Vigfús  hafi  og  búið  í  Lang- 
holti  í  Flóa. 

EpHr  dauða  Vigfúsar  sóttu  margir  um  Árnesþing. 
Var  þá  Oddur  lögmaður  utanlands  og  hafði  sett  fyrir  sinn 
fullmektugan  Lárus  sýslumann  Scheving,  sem  þá  veitti 
landsþingsskrifara  Sigurði  eldra  Sigurðssyni  Árnesþing  þann 
10.  nóvember  1715,  því  Lárus  stóð  þá  fyrir  stiptamtmanns- 
verkum.  En  landfógeti  P.  Beyer  hafði  þá  og  völd,  Hkaði  (hon- 
um)  þetta  ekki  og  því  veitti  hann  þann  9.  maí  1716  hálfa  Ár- 
nessýshi  Torfa  syni  Hans  Londemanns  (sjá  áður),  en  hina 


1)  Hann  var  skipaður  ráðsmaður  i  Skálholti  aí  Pórði  bisk- 
upi  5.  júní  1684. 

2)  Pað  bréf  er  dagsett  12.  mai. 

3)  Vigfús  sýslumaður  bjó  í  Langholti  í  Flóa,  að  minnsta  kosti 
lengstum  meðan  hann  hafði  Arnessýslu  og  þar  andaðist  hann 
snögglega  úr  höfuðsvima  (slagi?)  2.  desember  1714,  61  árs  að 
aldri  (sbr.  Ættatölur  Jóns  Halldórssonar,  ísl.  Ártiðaskrár  bls.  219 
o.  fl.;.  Pað  er  þvi  rangt,  sem  hér  og  víðar  er  talið,  að  Vigfús 
hafi  dáið  vorið  1715. 

4)  Paö  er  einmitt  hiö  rétta. 


326 

hálfa  Axel  Friðrik,  þó  engar  þessar  veitingar  héldusl.   Torfi 
hygg  eg  færi  utan^). 

Axel  Friðrik  Jónsson. 
Faðir:  Jón  eldri  Sigurðsson  frá  Einarsnesi    sýslumað- 

ur  í  Húnavatnsþingi  (sjá  þar)-). 
Móðir:  Bente  Trúelsdóttir  dönsk. 

Kona:  Ólöf  dóttir  Bjarna  lögréttumanns  Arnasonar    á 

Skúmsslöðum  Gíslasonar.     Hún  fædd  1670^). 
Börn:  A.  Páll  s^slumaður,  sjá  Hnappadalssýslu*). 

B.  Guðrún  átti    Þórólf    Finnsson    Nikulássonar 
prests;  börn: 

1.  Finnur,  dó  ungur^). 

2.  Axel. 

C.  Jón  Hammer  skraddari,    giptist    á    Jótlandi, 

bl.'^')- 

D.  Þorsteinn  átti  Málfríði'^). 

E.  Jón  átti  Rannveigu,  bl.^). 

F.  Valgerður   átti    Þorlák    Brynjólfsson    búðar- 
loku  á  Eyrarbakka,     Barn: 


1)  Torfi  var  lengstum  hér  á  landi  og  mun  hafa  dáid  hér. 
Þess  er  getiö,  aö  hann  hafi  einusinni  siglt  og  var  þá  i  húsi  Everts 
bróður  sins,  en  þóttu  veitingar  þar  fremur  óríflegar. 

2)  I,  585—586. 

3)  Ólöí  mun  fædd  um  1673,  er  á  Hömrum  hjá  Bjarna  syni 
sinum  1729,  56  ára  gömul. 

4)  III,  296-300. 

5)  Finnur  Muhle  stúdent  dó  við  háskólann  í  Göttingen  1776 
(sjá  um  framætt  hans  II,  282 .  Fleiri  voru  börn  Þórólfs  og  Guö- 
rúnar  en  Finnur  og  Axel. 

6)  Hann  var  smákaupmaður  í  Álaborg  og  kvæntist  þar  vel 
íjáðri  ekkju  1733.     Hann  dó  um  1765. 

7)  Þorsteinn  bjó  i  Vorsabæ  á  Skeiðum,  átti  Rannveigu  Er- 
lendsdóttur,  er  síðar  átti  Þorvald  i  Vorsabæ  Porsteinsson  á 
Birnustöðum  Gissurarsonar,  þau  bl. 

8)  Jón  bjó  austur  i  Landeyjum  og  hét  kona  hans  Málfriður. 
Xöfnin  á  konum  þeirra  bræðra  hafa  skipzt  hér  á  hjá  Boga. 


327 

1.  Sigurður  átti  Solveigu  Nikulásdóttur  silf- 
ursmiðs^). 
G.  Halldór  lögréttumaður  á  Smiðjuhóli,  átti  fyr 
Þorgerði,  bl.-),  svo  Helgu  Högnadóttur,  syst- 
ur  sira  Guðmuudar*).     Þeirra  börn: 

1.  Þorgerður,  átti  fj^r  Bjarna  Egilsson;  börn: 
a.  Egill.     b.  Guðrún*).     c.  Helga^). 

Svo  Jón  Snorrason  og  var  hans  seinni 
kona^). 

2.  Jón  Haldórsson  átti  Ragnhildi  Pétursdótt- 
ur  að  austan.  börn: 

a.  Ragnhildur')  og  fleiri.  Jón  var  laun- 
sonur  Halldórs  með  Margrétu  Jóns- 
dóttur. 


1)  Nikulás  silfursmiöur  Jónsson  bjó  i  Auðsholti  i  Olfusi.  Sorv 
hans  og  bróöir  Solveigar  var  Vigfús  faöir  Þorsteins  föður  Filippus- 
ar  á  Bjólu,  föður  Filippusar,  er  var  á  Guíunesi  og  þeirra  bræðra. 

2)  Þorgerður  var  dóttir  Jóns  á  Smiðjuhóli  Jónssonar  Everts- 
sonar  og  tvigipt  áður  hún  giptist  Halldóri. 

3)  í  Vestraannaeyjum.  Þau  voru  börn  síra  Högna  Bjarna- 
sonar  í  Ásum.     Halldór  Axelsson  var  fyrri  maður  Helgu. 

4)  Guðrún  átti  fyrst  laundóttur  með  Jóni  Sigurðssyni,  er  hét 
Halla,  giptist  svo  Jóni  Þórðarsyni  á  Grjóti  i  Þverárhlíð,  bl. 

5)  Helga  átti  fyr  Halldór  Einarsson  í  Múlaseli  p.  b.  Þor- 
gerður,  Eysteinn,  Bjarni,  Helgi.  S.  m.  Helgu  Jón  Þórðarson  á 
Grjóti,  er  átt  hafði  áður  Guðrúnu  sj'stur  hennar,  pau  bl. 

6)  Börn  Jóns  Snorrasonar  á  Svarfhóli  í  Hraunhrepp  og 
Þorgerðar: 

a.  Jón  á  Svarfhóli  átti    Ingiríði    Einarsdóttur   frá    Moldbrekku, 
þ.  b.  Einar,  Sigurlaug,  Bjarni,  Jón,  Guðmundur,  Halldór. 

b.  Herdis  átti    Sigurð    Oddsson    írá  Hvítsstöðum    Magnússonar^ 
þ.  b.  Oddur,  Guðrún,  Jón,  Herdis,  Sigurður. 

c.  Halldór  dó  bl. 

d.  Guðrún  dó  bl. 

7)  Ragnhildur  átti  Hrómund  Jónsson  í  Laxholti  (þ.  b.  HI,  276). 
Jón  Halldórsson  Axelssonar  átti  nokkur  launbörn.    Ein  laun- 

dóttir  hans  Sesselja,  fædd  1749,  var  lengi  á  sveitinni.  Önnur 
laundóttir  hans  Hallfríður,  er  dó  1819,  átti  Sigurð  Sigurðsson 
i  Kvislhöfða  og  voru  börn  þeirra:  Sigurður  á   Langárfossi,  Jón    i 


328 

H.  Bjarni  lögréttumaður  í  Arnesþingi,  giptist 
1701^)  Elinu  Erlendsdóttur,  bjuggu  á  Hömr- 
um  í  Grímsnesi,  börn: 

1.  Ólöf  átti  Bjarna  í  Öndverðarnesi  1  Gríms- 
nesi  og  börn: 

2.  Þórunn  átti  Jón  skyttu  ísleifsson  i  Botni 
við  Hvalfjörð^),  börn: 

a.  Ulídís  átti  Finn  sj'slumann,  bl. 

b.  Ingibjörg  átti  Björn  og  börn. 

c.  Isleifur  á  Grjóteyri  átti    Kristínu    ibid. 
Hálfdanardóttur  og  börn. 

d.  Árni   átti    Ingveldi    Þorsteinsdóttur    og 
börn. 

3.  Erlendur,  og  fleiri  voru  þessi  börn^). 
Axel  Friðrik   fæddist    1    Kaupmannahöfn    og    kom    út 

með  foreldrum  sínum,  mannaðist  sæmilega,  giptist  síðan 
og  fór  að  búa  á  Hömrum  í  Grímsnesi.  Hann  gerðist  lög- 
réttumaður  fyrir  1710,  en  lögsagnari  1714  í  Arnesþingi. 
P.  Bej'er  veitti  honum  hálft  Arnesþing  1716,  en  sú  veiting 
hélzt  ekki,  því  BryDJóIfur  Thorlacius  fékk   sama    ár    kon- 


Akratanga,  Helga  f.  k.  Jóns  Jónssonar  á  Snorrastöðum,  GuÖrún, 
er  átti  Bjarna  Pórðarson  i  Gröf  i  Borgarhreppi,  Sesselja  er  átli 
Snorra  Pórðarson  á  Urriðaá  bróður  hans  og  Guðrún  J'ngri,  er 
átti  Snorra  Snorrason.  Launson  Jóns  Halldórssonar  með  Krist- 
inu  Bárðardóttur  brotinnefs  á  Stakkhamri  Pórðarsonar  var 
Pórður  bej^kir  i  Reykjavík,  er  átti  Guðrúnu  Björnsdóttur  föður- 
systur  Teits  Finnbogasonar  dýralæknis,  þ.  b.:  Pctur,  Jens,  Doró- 
tea,  Puríður. 

1)  Petta  er  gersamlega  rangt.  Bjarni  var  einmitt  íæddurárið 
1701.  Elín  kona  hans  var  dóttir  Erlends  í  Klasbarða  Gíslasonar 
prests  á  Skúmsstöðum  Bárðarsonar.  (Sjá  um  tjörn  liennar  og 
Bjarnabls.  128  liér  að  framan).  Bjarni  lögrcttumaður  dó  á  Hömr- 
um  7.  febr.  1771. 

2)  Petla  er  fjarstæða,  þótt  Espólín  telji  einnig  á  þennan  hátt. 
Pórunn  dóttir  Bjarna  Axelssonar  átti  Jón  smið  Felixson  í  Kára- 
nesi  (j  1829)  fsbr.  bls.  128  hér  áður  ,  og  á  þetta  ekkert  skylt  við  Jón 
ísleifsson  föður  Úlfdisar.  Móðir  þessara  barna  Jóns,  sem  hér 
eru  talin,  var  Ingibjörg  Oddsdóttir  (sbr,  bls.  38  hér  að  framan). 

3)  Pórður  var  enn  son  Axels  Friðriks.  Um  hann  ekkert 
kunnust. 


329 

ungsveiting.  Bjó  þvi  Axel  Friðrik  sem  bóndi  þar  eptir 
um  hríð.  Hann  datt  út  af  kaupskipi  ofan  í  bátinn,  sem 
lá  við  skipssíðuna,  í  Hólmi  syðra,  náðist  þó  aptur  mjög 
kostaður  og  var  til  lands  fluttur.  Nokkru  seinna  varð 
hann  enn  í  sjóvolki.  Lagðist  hann  þá  og  hfði  þrjú  dæg- 
ur  til  þess  hann  deyði  1717.  (Markúsar  annáll  segir  hann 
hafi  dáið  1718). 

Brynjölfur  Þórðarson  Thorlacius. 

Faðir:  Þórður  biskup  í  Skálholti  Þorláksson. 

Móðir:  Guðríður  dóttir  Gísla   sýslumanns    Magnússon- 

ar  á  Hlíðarenda  (sjá  um  hann  við  Múlasýslu). 
Guðríður  fædd  á  Skriðuklaustri  1651,  giptist 
Þórði  biskupi  1674,  deyði  á  Hliðarenda  1707^). 

Kvinna  fijrri:  Þrúður  dóttur  Þorsteins  á  Skarði  á  Skarðs- 
strönd  Þórðarsonar.  Þau  Brynjólfur  og  Þrúð- 
ur  giptust  á  Skarði  1704  undir  eins  og  Bjarni 
giptist  Elínu  systur  hennar.  Taldi  Brynjólfur 
sér  þá  til  giptingar  9  hndr.  hndr.,  en  Bjarni 
12  hndr.  hndr.  Þrúður  deyði  í  stórubólu  1707 
barnlaus-). 

Kvinna  seinni:  Jórunn  dóttir  síra  Skúla  á  Grenjaðarstað. 
Þau  fengu  kongsleyfi  til  giptingar  1710  og  gipt- 
ust  á  Hókim  í  Hjaltadal  1711.     Hún  dó  1761^). 

Börn:  A.  Þórður  klausturhaldari    á    Þykkvabæ'*)    átti 

Kristínu  dóttur  Sigurðar  eldra  sýslumanns 
(sjá  síðar)  í  Árnesþingi,  Sigurðssonar  lög- 
manns  Björnssonar  (sjá  Kjósarsýslu);  börn: 


1)  Hún  andaðist  8.  april,  var  lik  hennar  flutt  í  Skálholt  og 
jaröað  þar  með  mikilli  viðhöfn  2.  maí. 

2)  Prúður  var  fædd  á  Skarði  31.  desember  1683,  giptist  31. 
ágúst  1704,  og  andaðist  á  Hlíðarenda  4.  september  1707.  Espólin 
segir  i  ættatölum  sínum,  að  sambúð  þeirra  hjóna  haíi  ekki  verið 
»glæsileg«, 

3)  Jórunn  var  fædd  1693,  en  giptist  Brynjólfi  27.  sept.  1711. 

4)  Pórður  var  fæddur  31.  desember  1712,  og  andaðist  í  Teigi 
29.  nóvember  1791.  Kristin  kona  hans  andaðist  21.  janúar  1785, 
72  ára. 

22 


330 


1.  Sesselja  (dó  1790  í  Jökulsá  á  Sólheima- 
sandi)  átti  Vigfús  á  Hofi  á  Kjalarnesi 
son  Jóns  (er  dó  1752)  klausturhaldara  á 
Reynislað  Vigfússonar  á  Hofi  (dó  1709) 
Gíslasonar  Vigfússonar  sj'slumanns  (sjá 
áður).     Þeirra  hjónaband  ólaglegt;  börn^): 

a.  Guðríður  átti   Jón    Eyjólfsson    í    Mýr- 
dal;  börn: 

aa.  Guðrún.     bb.  Rannveig. 

b.  Jón  Scheving  bókbindari. 

c.  Kristín. 

d.  Rannveig. 

2.  Þorlákur  (dó  1775)  klausturhaldari  á 
Þykkvabæ  átti  Ólöfu  dóttur  Hannesar  á 
Hofi  (sjá  áður)-). 


í)  Sjá  um  börn  Vigfúsar  og  Sesselju:  Guðtræöingatal  niitt 
bls.  193.  Sesselja  var  í.  k.  Vigfúsai-.  Vigfús  bjó  siðar  á  Hellum 
i  Mýrdal. 

2)    Samkvæmt  æfisögubroti  Porláks,  sem  enn  er  til  (í  minni 

eign)    með     hendi     Porsteins     Halldórssonar     i     Skarfanesi,     er 

Porlákur  fæddur  i  Teigi  9.  júni  1743,  fékk  Pykkvabæjarklausturs 

umboð  1763,  fór  pangað    til    veru    1765,    kvæntist    Olöfu    7.    júlí 

1766  í  Hjálmholti,  flutti  sig  frá  klaustrinu  vorið  1774  að    Teigi    í 

Fljótshlíð  og  andaöist  þar  15.  júlí  s.  á.    Pau  hjón  áttu  2  syni  og 

4  dætur,  en  að  cins  tvö  þessara  barna    hafa    komizt   til    fullorö- 

ins  aldurs. 

a.    Póröur    i    Hvamnii    undir    EyjafjöIIum  átti  Guðrúnu  Gríms- 

dóttur  írá  Götuhúsum  í  Reykjavik  Ásgrímssonar   Einarsson- 

ar  á  Hraunum  i  Fljótum  Sigurðssonar;  þ.  b.: 

aa.   Porlákur  í  Hvammi  átti  Guðrúnu  Einarsdóttur  írá  Valla- 

túni  Jónssonar,  þ.  b.:  Einar,  Guðrún,  Svanborg,  Margrét. 

bb.  Grimur  í   Hvammi    átti    Gunnvöru    Jónsdóttur    Hjörleifs- 

sonar  og  Guðrúnar  Hjaltadóttur,  bl. 
cc.   Brynjólfur  á  Fornusöndum  átti  Ingibjörgu  Jónsdóttur  frá 
Galtarvik  á  Akranesi  Vigfússonar,  þ.  b.:    Jón    í    Klauf   og 
Pórður  i  Berjaneshjáleigu,  er  átti  Jórunni  Eoptsdóttur  frá 
Klasbarða  GuÖnasonar. 
dd.  Ólöf  átti  Jón  Sveinsson  frá  Sólheimum   Alexanderssonar, 

þ.  b.:  Sveinn  í  Miöeyjarhólmi  o.  fl. 
ee.   Hlaðgerður  var  f.  k.  Gríms  Laxdals  bókbindara  á   Akur- 
eyri  sonar  Grims  Laxdals  borgara  í    Reykjavik   Jónsson- 


331 

Gísli    rektor    í    Reykjavík    átti    Halldóru 

dóttur    Sigurðar    landsþingsskrifara     Sig- 

urðssonar;  barn : 

a.  Sigurður,  deyði  ungur^). 

Skúli  jústitsráð,  rektor  við    Frúarskóla    í 

Kaupmannahöfn  átti    Agathe    dóttur    síra 

Hans  Christians  Risbricts.     (Skúli    fædd- 

ur  1741,  dó  1815)2).     Börn: 


ar  garöyrkjumanns  Grimssonar  lögsagnara  á  Giljá  Gríms- 
sonar  (sbr.  I,  118,  609),  þ.  b. : 

X  Jón  átti  Eiinu  Helgadóttur  prentara  Helgasonar,  p.  h.: 
Helgi   Laxdal    i    Tungu    á    Svalbarösströnd,    Sigriður, 
Hlaögeröur,  Jón. 
X  Porgrimur  fór  til  Vesturheims. 
X  Sigurjóna  giptist  ekki,  dó  i  Vesturheimi. 
X  Sigurður  Pétur  átti  Katrinu   dóttur   Schou    verzlunar- 

stjóra  á  Húsavik. 
X  Friðbjörg  Guðrún  átti  Jón  Guðmundsson  á   Akureyri. 
peirra  synir  Grimur  Laxdal  verzlunarstjóri   á   Vopna- 
firöi,  fór  til  Vesturheims,  og  Jón  Laxdal,  íyrrum  verzl- 
unarstjóri  á  Isafirði,  nú  i  Reykjavik. 
X  Eggert  kaupmaður   á   Akureyri    átti    Rannveigu    Hall- 
grimsdóttur  Tómassonar  á  Steinsstöðum  Ásmundsson- 
ar.     Einkasonur   peirra    Bernhard    Ágúst   stúdent   dó 
ungur. 
fi.     Pórunn  var  f.  k.  Sigurðar  dbrm.  á    Skúmsstöðum    Magn- 
ussonar  í  Porlákshöfn  Beinteinssonar,  p.  d.:  Jórunn  kona 
Jóns  Árnasonar  dbrm.  í  Porlákshöfn  (sbr.  HI,  135). 
gg.   Kristín  eldri    átti    Gisla    Eyjólfsson    i    Klauf,    peirra    son 

Pórður  á  Lýtingsstöðum  i  Holtum. 
hh.  Kristín  yngri    átti    Hall    Pálsson    í    Fróðholtshól,    p.    b.: 
Griraur  á  Kaldbak,  Páll  í  Fróðholtshól,  Pórður,  Sigurður. 
ii.     Vigdis  dó  úr  holdsveiki  ógipt,  bl. 
kk.  Helga  átti  fyr  Porstein  Jakobsson  á  Fjósura  og  siðar  Ólaf 

Pórðarson  á  Fjósura. 
11.     Guðrún  átti  Jóhann  á  ísólfsstöðum    á   Tjörnesi    Jónsson 
Sigmundssonar  og  börn. 
b.   Kristin  f.  k.  sira  Runólfs  Erlendssonar  á  Brjánslæk,   og   eru 
börn  peirra  hér  áður  talin. 

1)  Sjá  um  Gísla  Thorlacius  skólameistara:  Guðfræðingatal 
mitt  bls.  91—93.  Með  pvi  að  Porlákur  bróðir  hans  er  fæddur 
1743  mun  Gísli  fæddur  1744,  en  annars  hef  eg  hvergi  fundið  fæö- 
ingarárs  hans  getiö. 

2)  Skúli  var  fœddur  i  Teigi  10.  apríl  1741,   og   pví    eldri    en 


332 

a.  Kristian. 

b.  Börge. 

c.  Pétur. 

d.  Þórður  sý^slumaður    (sjá   Múlasýslu)^). 
B.  Jón  klausturhaldari    á    Kirkjubæ,    átti    Þór- 

unni  dóttur  Halldórs  biskups  Brjmjólfsson- 
sonar.  Jón  og  Þórunn  giptust  á  Hólum  i 
Hjaltadal  þann  11.  ágúst  1749.  Þá  orti 
Gunnar  rektor  Pálsson  lil  þeirra  Igðuspá 
(fornyrt  drápa)').     Börn: 

1.  Halldór    fæddur    1758    átti    Hildi    Odds- 
dóttur^);  barn: 

a.    Guðrún  átti  Andrés*);  börn: 
aa.  Biarni.     bb.  Halldór. 

2.  Þóra  átti  Jón  Einarsson  Oddssonar^);  börn: 

a.  Helga*^). 

b.  Jón'). 


bræður  hans  Porlákur  og  Gisli.     Sjá   um    hann    og   börn    hans: 
Guöfræðingatal  mitt  bls.  252—254. 

1)  Enn  var  son  Þóröar  Brynjólfssonar  Thorlaciusar  og 
Kristínar: 

5,  Sigurður  dó  1765.    Var  þá  lærisveinn  í  Slagelseskóla   (sbr. 
Chr.  Giessing  Jubillærere  I,  245). 

2)  Sjá  um  Jón  Brynjólfsson  og  Pórunni:  Guðíræðingatal 
mitt  bls.  123.  Jón  varö  að  lokum  snauöur  að  fé,  þvi  að  hann 
var  mjög  óspilunarsamur. 

3)  Hún  var  dóttir  Odds  í  Asum  í  Eystrihrepp  Eiríkssonar 
Beinteinssonar,  og  átti  síðar  Björn  Erlendsson  í  Ossabæjarhól, 
þau  bl.     Hildur  dó  26.  maí  1812. 

4)  Andrés  i  Grákletti  hjá  Hróarsholti  maður  Guðrúnar  var 
Bjarnason  Hjörtssonar  á  Kálfhóli  Jónssonar.  Dóttir  þeirra  var 
Hildur,  er  átti  Odd  i  Keflavík  Jónsson  Lafranzsonar,  þeirra  son 
Jón.  Sj'nir  Andrésar  og  Guðrúnar:  Bjarni,  Halldór,  Sigmundur, 
Guöraundur,  Andrés,  Benedikt. 

5)  Jón  og  Þóra  bjuggu  i  Butru  í  Fljótshlið. 

6)  Helga  átti  Porleif  Jónsson  frá  Akurey  Hjörtssonar,  bróð- 
ur  sira  Hjartar  á  Gilsbakka,  þ.  b.:  Jón  í  Fiflholtshjáleigu  og  Jón 
rokkasmiður  suður  i  Höfnum. 

7)  Jón  dó  bl. 


333 

3.  Brynjólfur,  fæddur  1760^),  tvígiptur,  átti 
börn: 

a.  Halldór^). 

b.  Jón3). 

c.  GísliO. 

d.  Þórunn^). 

4.  Benedikt  átti  Þóru  dóttur  síra  Einars  á 
Olafsvöllum  Jónssonar,  er  dó  1774^); 
þeirra  son: 

a.    Einar. 


1)  Brynjólfur  var  um  hríö  i  skóla,  hætti  við  nám  og  bjó  á 
Minnanúpi  í  Ej'strihrepp,  dó  8.  júní  1830,  átti  fj'r  Járngerði  ekkju 
Jóns  Knútssonar  í  Laugarási,  en  síðar  Póru  (f  1861)  Erlingsdótt- 
ur  Olafssonar  Gíslasonar  í  Langholti  i  Ytrihrepp  Erlendssonar, 
þ.  b.  þau,  sem  hér  eru  talin. 

2)  Halldór  drukknaði  i  Porlákshöín  25.  apríl  1840. 

3)  Jón  eldri  á  Minnanúpi  átti  Margréti  Jónsdóttur  írá  Baug- 
stöðum  Einarssonar  og  Sesselju  Ámundadóttur,  systur  Halldórs 
prófasts  á  Melstað,  p.  b.r  Brynjólfur  dbrm.,  fornfræðingur  og 
nafnkendur  fræðimaður,  Jón,  er  bjó  á  Minnanúpi,  Guðmundur  á 
Baugsstöðum,  Sesselja,  Guðrún,  Póra,  er  til  aldurs  komust,  en 
Halldór,  Kristján  og  Sesselja  dóu  ung. 

4)  Gísli  í  Varmahlíð  undir  Eyjafjöllum,  siðar  á  Melabergi  á 
Suðurnesjum,  drukknaði  i  Vestmannaeyjum,  átti  Porbjörgu 
Bjarnadóttur  frá  Brekku  í  Biskupstungum  Porsteinssonar,  þ.  b.: 
Brynjólfur  i  Kvihólma,  Solveig,  Halldór,  Porsteinn,  Bjarni,  Gísli. 

5)  Þórunn  (réttara  en  Póra)  átti  Jón  i  Lölukoti  í  Flóa  og 
Rauðárhól  Þórðarson  Gissurarsonar  (sjá  hér  á  undan  bls.  167), 
þ.  b.:  Póra,  Brynjólfur,  Gissur,  dó  ungur,  og  Pórdís,  er  átti  Matth- 
ias  Sigurðsson  á  Syðra-Velli,  þ.  d.  Sigurbjörg  kona  sira  Ólafs 
Sæmundssonar  i  Hraungerði. 

Enn  var  son  Brj^njólfs  og  Póru  Erlingsdóttur:  e.  Jón  yngri 
bjó  í  Ölvaðsholti  átti  Margréti  Sveinsdóttur  frá  Súluholti  Einars- 
sonar  og  mörg  börn :  Benjamin  á  Grimsstöðum  við  Reykjavík, 
Jósep  járnsmiður  i  Rvik,  er  átti  Guðrúnu  Markúsdóttur  írá  Por- 
móðsstöðum  Pórðarsonar,  Jón  i  Einarshöfn,  Brynjólfur,  Halldóra 
átti  Pórð  Jakobsson  í  Vatnsholti,  Jónas,  Póra  og  Guðlaug,  er  átti 
Gisla  Jónsson  í  Eyfakoti  á  Eyrarbakka. 

6)  Sjá  hér  áður  bls.  305. 


334 


[ö.  Járngerður. 

6.  Guðrún. 

7.  Jón  átti  Guðrúnu  úr  Flóa^). 

,  Helga  átti  Sigurð  landsþingsskrifara  (1743, 
dó  1780,  60  ára  gamall).  Helga  dó  1784, 
56  ára.     Börn: 

1.  Ragnheiður  miðkona  síra  Markúsar  í 
Görðum,  bl. 

2.  Guðríður  átti  landlækni  Jón  Sveinsson, 
bl.  Siðar  átti  hana  sira  Jón  Steingríms- 
son  í  Reykjadal. 

3.  Halldóra  átti  Gísla  rektor  (sjá  hér  á  undan). 

4.  Ingibjörg,  fædd  1771'),  fyrri  kona  síra 
Sæmundar  Hálfdanarsonar,  barnlaus. 

5.  Jórunn,  fædd  1756,  giptist  18  vetra  1774 
í  fyrra  sinni  Einari  Brynjólfssyni,  sem 
dó  1785  (sjá  siðar),  átti  svo  síra  Gísla  1 
Odda  Þórarinsson  (sjá  Vaðlaþing)^). 

6.  Málfríður,  fædd  1761*),  seinni  kona  Þor- 
leifs  Nikulássonar  (sjá  Rangárþing). 

7.  Þrúður  átti  fyr  Jörgen  Hansen  assistent 
á  Eyrabakka;  börn: 

a.  Ingibjörg^). 

b.  Hans. 

Svo  seinni  kona  síra  Arngríms  Jóns- 
sonar  íyv  á  Melum,  bl. 

8.  Síra  Sigurður,  fæddur    1771*^),    prestur    á 


1)  Frá  [  mun  hæpið,   aö  hafi  verið  börn  Jóns  Thorlaciusar. 

2)  Ingibjörg  var  fædd  1758.  (Chr.  Giessing  Jubillærere  1,246). 

3)  I,  274. 

4)  Málfriöur  mun  fædd  G.  ágúst  1759. 

5)  Ingibjörg  átti  Guðmund  í  Rifshalakoti  í  Holtum  Filippus- 
son  Sigurðssonar  Klængssonar,  þ.  b.,  Fihppus,  Brynjóhur,  Skúh, 
Prúður,  HaHdóra,  Ragnheiöur  og  Sigríður,  er  átti  Gunnlaug 
Pórðarson  á  Litlahólmi  í  Leiru.  Þrúður  nióðir  Ingibjargar  dó 
á  Útskálum  1834. 

6)  Petta  er  ekki  rétt,  á  að  vera  1760  (sbr.  hdr.  í  Lbs.  615  4to). 


335 

Jótlandi,    átti    Elenoru    gullsmiðsdóttur    í 
Kaupmannahöfn;  börn: 

a.  Sigurður,  fæddur  1797^). 

b.  Helga^). 

c.  Jacob  Arne^). 

d.  Pétur  Wilhelm^). 

9.  Síra  Brynjólfur  varð  candidatus  theologiæ 
utanlands,  kom  út  og  varð  proconrektor 
við  Reykjavíkurskóla  2  ár,  svo  þar  dóm- 
kirkjuprestur  1797,  fékk  Holt  1814,  síðan 
prestur  á  Útskálum,  fæddur  1767  (al. 
1770),  giptist  1805  Steinunni  Helgadóttur 
Guðmundssonar,  þá  ekkju  Guðmundar 
faktors  í  Hafnarfirði  Þórðarsonar  Þórðar- 
sonar  á  Kjörseyri.  Guðmundur  var  faktor 
í  5  ár,  en  áður  ökonomus  tukthússins 
um  tíma,  giptist  1793,  en  deyði  1803. 
Voru  hans  börn,  sem  lifðu^): 

a.  Helgi  prófastur  í  Odda,  fæddur  1794, 
giptur  Ragnheiði  dóttur  amlmanns 
Stefáns  Ólafssonar;  eiga  börn. 

b.  Sigriður,  fædd  1795. 

c.  Ragnheiður,  fædd  1796,  átti  Guðmund 
Pétursson  borgara. 

d.  Ástríður,  fædd  1798,  gipt  Stephensen, 
dó  1834. 

e.  Guðrún,  fædd  1799,  átti  kaupmann 
Sivertsen. 


■Sira  Siguröur  dó  i  Ferslev  á  Sjálandi  1814,  eptir  pví  sem  segir  í 
Lbs.  615  4to. 

1)  Siguröur  (Sivert)  var  viö  landmælingar  í  hernum,  dó  1840. 
Dætur  hans:  Thora  giptist  ekki  og  Helga  giptist  Sophus  Schiött 
kaupmanni. 

2)  Helga  dó  1873,  73  ára,  átti  Níels  MöUer  jaröeiganda. 

3)  Hann  var  gullsmiöur  i  Kaupmannahöfn,  kvæntur  og 
átti  börn,  dó  1877. 

4)  Hann  var  examinatus  juris,  kvæntist  og  átti  mörg  börn. 
Yarö  bráðkvaddur. 

5)  Um  börn  þeirra  er  ítarlega  getiö  III,  357 — 358. 


336 

f.  Ingibjörg,  fædd  1800,   átti    sira    Thor- 
grimsen. 

g.  Steinunn,  fædd  1803. 

Börn    síra    Brynjólfs    og    Steinunnar 
voru^). 

a.  Helga,  fædd  1807,  átti  síra  Jón  1  Hruna 
Steingrímsson. 

b.  Sigríður  fædd  1808. 

c.  Einar. 

d.  Síra  Sigurður  á  Útskálum,  giptur  Helgu 
(sjá  Rangárþing). 

10.  Arni,  fæddur  1772-),  kommissarius  \iu 
jarðaverðleggingu,  varð  kammersekreteri, 
giptist  Elisabeth  Magdalenu  borgaradóttur 
á  Jótlandi;  börn: 

a.  Sivert.     b.  Arnete  og  2  ðnnur. 

11.  Þorleifur,  snikkarasveinn,  tukthúsökono- 
mus  1808^). 

D.  Skúh,  barnlaus'^). 
Brynjólfur  fæddist  1681^),    uppólst    1    Skálholti,    lærði 


1)  Sjá  itarlega  um  börn  síra  Brynjólfs  og  Steinunnar  I  III, 
358 — 359.  Hér  er  Halldóru  og  Pórunni  sleppt  úr  tölu  barnanna. 
en  hins  vegar  talin  SigríÖur,  sem  ekki  er  rétt.  Guðmundur  hét 
enn  son  sira  Brynjólfs  og  dó  nýfæddur. 

2)  Réttara:  1769.  DæturÁrna  Sívertsens  voru:  Mari*^,  Arnette, 
Agathe,  giptust  ekki,  en  sonur  Árna  var  Carl  Adam  Sivertsen 
skólakennari  (-J-  1859)  átti  mörg  börn,  þar  á  meöal  voru  Hans 
Árni  timburmeistari  i  Höín,  Carl  guUsmiður  í  Berlín,  Sigurður 
kaupmaður  á  Falstri,  Kristján  og  Nicolai  voru  i  sjóferðum. 

3)  Porleifur  dó  1821,  bl. 

4)  Skúli  var  skrifaður  í  stúdentatölu  við  Kaupmannahafnar- 
háskóla  20.  desember  1735  og  er  þá  talinn  á  19.  aldursári.  Hann 
andaðist  i  Kaupmannahöfn  8.  marz  1736  (Jón  Grunnvíkingur 
segir  16.  marz).  Eptir  honum  hefur  verið  heitinn  Skúli  rektor 
Thorlacius  bróðurson  hans. 

5)  Brynjólíur  sýslumaður  hefur  ritað  stutta  æfisögu  sina 
fram  að  1722,  og  er  afskript  aí  þessu  æfisögubroti  í  minni  eign 
með  hendi  Porsteins  Halldórssonar  í  Skarfanesi  á  Landi.  Frum- 
ritiö  mun  nú  glatað,  en  hefur  verið  i  eigu  sira    Sigurðar   Sivert- 


337 

skólalærdóm  og  fór  síðan  utan  til  að  frama  sig^).  Kom 
svo  út  aptur  og  var  við  útsvar  Skálholtsstaðar  til  biskups 
Jóns  Vídalín.  Var  þar  góður  vinskapur  á  milli;  er  mælt 
að  frú  Guðríður  haíi  þenkt  að  ekta  Vídahn;  bjó  liún  á 
hálfum  Skálholtsstað  1698  móts  við  biskup  Vídahn,  en 
flutti  sig  í  fardögum  1699  þaðan  og  að  Hlíðarenda,  því 
hún  vissi,  að  biskup  ásetti  að  giptast  Sigríði,  og  ekki  vildu 
þau  mæðgin  vera  í  brúðkaupi  Jóns  biskups.  Guðríður 
deyði  á  HHðarenda  1707. 

Brynjólfur  giptist  á  Skarði  1704  og  flutti  þaðan  að 
Bæ  á  Rauðasandi,  hvar  hann  var  um  veturinn,  því  Guð- 
rún  Eggertsdóttir  hafði  ánafnað  Þrúði  konu  hans  Bæ  eptir 
sig.  Ekki  féll  Brjmjólfi  þar,  flutti  því  austur  að  HHðar- 
enda  til  móður  sinnar,  tók  þar  við  búi  og  bjó  þar  síðan 
meðan  hann  Hfði.  Hann  misti  konu  sína  1707  sama  ár 
og  frú  Guðríður  móðir  hans  deyði.  Ei  áttu  þau  börn 
saman  og  ei  sem  skyldi  yndislegt  hjónaband  þeirra,  eptir 
sögn, 

Brynjólfur  setti  mjög  hug  sinn  til  að  fá  sj'sluvöld  og 
þá  Hákon  Hannesson  s^slumaður  var  frádæmdur  Rangár- 
þingi  1711  var  Brynjólfur  þar  settur  af  þeim  fuHmektugu 
og  sótti  um  sýsluna.  En  þar  Hákon  hafði  skotið  sínu 
máH  til  hæstaréttar  og  þeir  fuHmektugu  fengu  skipun  kon- 
ungs  1713  að  setja  Hákon  aptur  í  völd  sín,  mátti  Bryn- 
jólfur  sleppa  sj^slunni  1714,  þá  Hákon  við  tók.     Þá  Vigfús 


sens  á  LJtskálum,  er  heíur  skriíað  paö  upp,  pótt  sú  afskript  finn- 
ist  nú  ekki,  en  eptir  henni  hefur  Bjarni  Guðmundsson  ættfræö- 
ingur  tekið  aðra  afskript,  sem  einnig  er  í  minni  eign,  en  sú  af- 
skript  er  nokkru  ónákvæmari  en  afskript  Porsteins,  seni  er  mjög 
fallega  rituð.  Samkvæmt  þeirri  afskript  segist  Brj'njólfur  vera 
fæddur  i  Skálholti  28.  september  1681  miUi  kl.  9  og  10  eptir 
miðjan  dag,  en  i  afskript  Bjarna  er  fæðingardagur  hans  talinn 
24.  september. 

1)  Brj^njólfur  útskrifaðist  úr  skóla  vorið  1697,  sigldi  sam- 
sumars  til  Kaupmannahafnar  og  var  skrifaður  þar  í  stúdentatölu 
við  háskólann  22.  október  s.  á.  Er  hann  pá  í  innritunarskránni 
talinn  17  ára  (en  á  að  vera  16).  Er  þá  fyrst  farið  að  geta  ald- 
urs  þeirra,  er  innritaðir  voru,  og  er  Brynjólfur  fyrsti  íslending- 
urinn  með  aldursákvörðun  i  skránni,  en  yfirleitt  er  nokkuð  valt 
á  þeim  að  byggja,  þótt  opt  séu  þær  betri  en  ekki  neitt. 


338 

Hannesson  dej'ði  1715^)  brá  Brynjólfur  til  utanferðar  (að 
mælt  er)  og  kom  út  með  konungsveiting  fyrir  Arnessýslu 
ds.  13.  april  1716.  Er  þó  mælt  liann  hafi  gefið  300  rd. 
í  festu.  On^ttust  þá  allar  hinar  fj'rri  veitingar  í  Arnes- 
þingi. 

1718,  undir  veturnætur,  strandaði  danska  stríðsskipið 
Gottenborg  við  Hafnarskeið  í  Arnessýslu,  gekk  þar  sumt 
misjafnlega  til,  varð  stapp  um  meðferð  á  því,  sem  upp 
rak  og  urðu  á  misjöín  skil.  I  því  vastri  beiddist  sýslu- 
maður  Brynjólfur  Thorlacius  um  lausn  frá  sýslunni  1720, 
og  fékk  umbeðna  lausn  172P). 

Guðbrandur  Hólabiskup  hafði  þá  ráðstöfun  gert  fjTÍr 
prentverki  sinu,  að  Páll  sýslumaður  sonur  sinn  skyldi 
halda  því  eptir  sig,  ef  hann  væri  til  fær,  en  annars  skyldi 
það  vera  á  Hólum,  ef  niðjar  sínir  vildu  uokkuð  prenta 
láta.  Eptir  dauða  Guðbrands  biskups  tók  Þorlákur  biskup 
prentverkið  sem  sína  eign.  Þórður  biskup  tók  það  eptir 
hann  með  öðru  arfafé  sínu  og  setti  það  í  Skálholt.  Síðan 
fékk  Björn  biskup  það  til  Hóla  og  hafði  það  að  erfðum 
farið  sem  aðrir  fjármunir.  Eptir  dauða  Björns  biskups 
var  l^áll  lögmaður  Vídalín  fyrir  hönd  ekkjufrúarinnar 
Þrúðar  að  afhenda  Hólastað  og  tillét  prentverkið  í  ofan- 
álag  staðarins.  Tók  þá  Sleinn  biskup  við  því  og  var  alt 
kyrt  um  hríð.     Seinna  þá  þeir  biskup    Steinn    og    Vídalín 


1)  Vigíússýslumaðurdó  1714(sjá  áður).  Brynjólfur  sigldi  haust- 
iö  1715  og  kom  til  Haínar6.  desember.  Segir  hann  i  æfisögu  sinni, 
aö  sér  hafi  veriö  stefnt  fyrir  hæstarétt,  og  hefur  það  verið  út  af 
Hákonarmálinu.  Kveðst  hann  hafa  unnið  sigur  i  þvi  máU  vor- 
ið  1716. 

2)  Um  þetta  farast  lionum  svo  orö  í  æfisögu  sinni:  wPoröi 
eg  ekki  lengur  að  voga  minni  tcnere  complcxione  [o:  veiku  hk- 
amsbyggingu]  undir  stranga  travallia  [o:  ferðalög]  svo  sera  em- 
bættis  mins  function  [o:  starf]  útkrafði,  réði  heldur  af  aö  conserv- 
era  mina  sanitatem  [o:  vernda  heilsu  mína]  og  hfa  rólegur  i 
minu  eigin  húsi  við  ánægjanlcg  meðul,  sem  guð  hafði  mér  og  min- 
um  rikuglega  veitt,  því  supphceraði  [o:  sótti]  eg  til  kongl.  Majestat 
Anno  1721  um  afskeiði  eða  dimission  [o:  afsked  =  lausn]  frá  áður 
raér  tiltrúuðu  sýsluraannsembætti,  hvert  mér  var  allra  náðugast 
meödeilt  1722«.  Er  þetta  dálítið  sýnishorn  af  íslenzkunni  á 
þessu  æfisögubroti. 


339 

voru  orðnir  beztu  vinir,  féll  Vídalín  upp  á,  að  Guðbrand- 
ur  biskup  hefði  gefið  Hólastól  téð  prenlverk;  gerðist  þar 
uni  mikið  stapp,  en  koni  aidrei  til  dóms.  Epíir  marga 
hnykki  og  útúrdúra  VídaHns,  varð  það  loks,  að  Brynjólf- 
ur  Thorlacius  lét  sig  yfirtala  að  eptirláta  Hólastól  prent- 
verkið  sín  og  sinna  erfingja  vegna,  en  betalaði  Hólastóls 
álag  í  öðru,  mest  jörðum. 

I  mörgum  fleiri  misklíðum  og  málum  átti  Brynjólfur 
Thoriacius  og  útseldust  þau  misjafnt.  1734  misti  Brynj- 
ólfur  stórt  skip  í  Vestmannaeyjum  með  16  manns.  Hann 
var  haldinn  i  mörgu  mikill  höfðingi  og  hinn  auðugasti 
maður  um  hríð.  Er  mælt,  að  þá  hafi  lítið  skort  jarða- 
góss  hans  á  tólf  hundruð  hundraða  og  lengi  hélzt  fé  við 
í  hans  ætt  og  hjá  hans  afkomendum.  Hann  var  hinn 
mesti  complimentamaður.  Ekki  var  hann  kallaður  há- 
lærður  eða  skarpvitur.  Höfðinglegur  ásN'ndum  tjáist  hann 
að  hafa  verið,  einnig  veitingasamur  og  sjálfur  gefinn  fyrir 
ölföng  á  efra  aldri. 

Brynjólfur  varð  mjög  hrumur,  er  hann  var  meir  en 
hálf-áttræður  og  lagðist  í  kör,  en  kona  hans  Jórunn  hafði 
þá  mest  búráð,  þó  hún  væri  þá  um  sjötugt,  því  hún  var 
10  árum  yngri,  en  deyði  1761  á  Hlíðarenda  um  Jóns- 
messu.  Þá  brá  Brynjólfi  svo  við,  að  hann  reis  úr  rekkju 
og  hafði  eptir  mætti  tillit  uni  bú  sitt,  þar  til  árið  eptir 
1762,  að  hann  lagðist  og  deyði  á  81.  aldursári. 

1707  misti  Jórunn  7  systkin  sín  í  stórubólu,  eins  og 
Margrét  systir  hennar  hafði  fyrir  spáð.  Jórunn  var  þá  að 
Hólum  1  fóstri  hjá  biskupi,  föðurbróður  sínum,  16  ára. 
Jórunn  erfði  foreldra  sína  og  öll  systkin  sín  og  varð  því 
mjög  auðug.  Bæði  vegna  auðs  og  ættgöfgis  sótti  því 
Brynjólfur  mjög  eptir  að  fá  hennar.  Hann  hafði  þá  og 
erft  foreldra  sína.  Voru  honum  þá  til  giptingar  talin  10 
hndr  hndr.,  en  henni  5  hndr,  hndr.  og  þótti  jafnt  á  komið. 
Líka  voru  þau  sín  á  milli  nákomin;  bræðrabörn. 


Grimur  Magnússon. 
Fadir:  Magnús  bryti  í   Skálholti    (hjá    biskupi    Þórði) 


340 

son  Gísla  bóndamanns  Olafssonar  prests  í  Saur- 
bæ  Böðvarssonar^). 
Móðir:  Borghildur  Jónsdóttir  frá  Búrfelli-). 

Grímur  lærði  skólalærdóm^),  bjó  þar  eptir  á  Lang- 
holti  í  Flóa,  en  giptist  ei  eða  átti  börn,  það  eg  viti.  Hann 
var  opt  lögsagnari  frá  1715,  þó  ei  héldist  veiting  hans 
1716,  þá  Thorlacius  tók  Arnesþing  (Bej^er  veitti  honum 
part  sj'slunnar  9.  maí  1716).  Hann  sótti  um  sýsluna  þá 
Thorlacius  vildi  sleppa  og  fékk  veiting  fyrir  henni  17. 
marz  1721.  Svo  bar  til  1723,  að  hann  bjóst  að  heiman 
til  alþingis  og  þá  hann  var  í  þeirrar  ferðar  búningi  sett- 
ist  hann  til  borðs  og  gestir  með  honum,  er  þar  voru 
komnir  nálægt  miðdegi.  Um  matmálstímann  stóð  hann 
upp  frá  borðinu  og  gekk  út,  kom  ei  inn  aptur.  En  er 
mönnum  lengdist  var  farið  að  leita    hans.       Fannst    hann 

1)  Kona  Gísla  og  móðir  Magnúsar  var  Ingibjörg  dóttir  Magn- 
úsar  Illhugasonar,  er  kallaður  var  ))miser«  og  Astu  Magnúsdóttur 
prests  i  Holtum  Hróbjartssonar  (sbr.  Bisks.  II,  677 — 678). 

2)  Faðir  Borghildar  var  Jón  Jónsson,  er  f^'r  átti  Borghildi 
Einarsdóttur  Teitssonar,  og  bjó  fyrst  á  Iðu  í  Biskupstungum. 
Par  brunnu  þau  Einar  og  Borghildur  inni  í  bæjarbruna  7.  febr. 
1636,  en  Jón  flutti  írá  Iðu  að  Hömrum  i  Grimsnesi  og  gerði^st 
ráðsmaður  og  yfirbrN'ti  hjá  Brynjólfi  biskupi,  kvæntist  þá  aptur 
Arnleifu  dóttur  Björns  Tómassonar  lögréttumanns  i  vSkildinga- 
nesi  og  voru  börn  þeirra  auk  Borghildar,  er  heitin  var  eptir  f. 
k.  hans:  Björn  prestur  i  Hrepphólum  (7  1696),  Jón  lögréttumaður 
í  Laugardalshólum  faðir  Pórðar  prests  í  Reykjadal,  Finnur  lög- 
réttumaður  á  Búríelli,  er  átti  Agnesi  Sigurðardóttur  og  Guð- 
mundur.  Jón  brj^ti  á  Hömrum  faðir  þessara  systkina  er  í  sum- 
um  ættatölum  talinn  sonarson  Jóns  Sigurðssonar  refs  i  Gröf,  er 
vann  á  Diðrik  van  Mynden,  en  pað  getur  naumast  verið  rétt,  því 
að  þar  er  of  langt  í  milli.  En  það  hygg  eg  réttara,  aö  Jón  bryti 
hafi  verið  son  Jóns  Hallvarðssonar  á  Seli  og  Guðrúnar  Sæmunds- 
dóttur  Jónssonar  refs,  og  haíi  þvi  verið  bróðir  Guðrúnar  konu 
Einars  í  Gröf  Jónssonar  Narfasonar,  móður  Naría  eldra  i  Efsta- 
dal  (sjá  hér  áður  bls.  264).  Pað  er  enginn  vafi  á,  að  Jón  bryti 
hcfur  verið  af  Jóni  ref  kominn  og  að  líkindum  á  þennan  hátt: 
sonardótturson  hans.  í  ættatölum  er  þessi  Hamra-  og  Búrfells- 
ætt  allmjög  rugluð. 

3)  Hann  er  útskrifaður  úr  Skálholtsskóla  1710  (sbr.  skóla- 
raðir  Lbs.  207  4to)  og  hefur  þá  liklega  verið  rúmlega  tvitugur,. 
fæddur  skömmu  fyrir  1690. 


341 

*þá  örendur  í  brunni  þeim,  sem  þar  er  við  bæinn.  Hafði 
hann  verið  geðveikur;  en  þó  var  alt  hans  góss  geit  upp- 
tækt  fyrir  þessa  sök^). 

Niels  Kjær. 
Sjá  um  hann  við  Gullbringusýslu^). 
Hann  var  hér  settur  sýslumaður  eptir  Grím  1723 — 24 
til  þess  Sigurður  við  tók. 

Sigurður  eldri  Sigurðsson. 

Faðir:  Sigurður  lögmaður  Björnsson  (sjá  Kjósarsj'slu). 

Móðir:  Ragnheiður  dóttir  Sigurðar  lögmanns  í  Einars- 

nesi  Jónssonar^). 
Kona  fyrri:     Kristín  (gipt    1703*),    dó    1707)    dóltir    Jóns 

s^'slumanns  Vigfússonar  (sjá  áður). 
Barn:  A.  Helga  átti    Hannes    Vigfússon    á    Hofi    (sjá 

hennar  afkomendur  að  framan). 
Kona  seinni:     Málfríður  (gipt    1709)^)    dóttir    síra    Einars 
prófasts  í  Görðum  Einarssonar  prests  á  Reyni- 
vöUum  Illhugasonar. 
Börn:  B.  Brynjólfur  sýslumaður  (sjá  hér  á  eptir). 

C.  Sigurður  landsþingsskrifari  fæddur  1718, 
sigldi  lil  lærdóms,  varð  sá  fyrsti  öconomus 
í  Skálholti.  Hann  varð  landþingsskrifari 
29.  nóv.  1743,  skipti  embættisverkum  við 
sinu  vice-Iandsþingsskrifara  Þorleií  Nikulás- 


1)  Greinileg  skýrsla  um  fráfall  hans  er  i  dómabókum  Ár- 
nessýslu  frá  þeim  timum  (i  landsskjalasafninu),  þvi  aö  allmikil 
réttarhöld  urðu  um  það.  Paö  var  5.  júli,  sem  hann  fyrirfór  sér. 
Sóknarprestur  hans  sira  Jóhann  prófastur  Pórðarson  í  Laugar- 
dælum  og  sira  Ólafur  Gislason,  síðar  biskup,  voru  þá  staddir  á 
heimili  Grims  sýslumanns,  og  gáfu  sk^'rslu  um  atvikin  að  dauða 
hans. 

2)  Sjá  bls.  134—135  hér  að  framan. 

3)  Hún  dó  1727. 

4)  Pau  giptust  19.  ágúst.     Hún  andaðist  10.  okt.  1707  á  34.  ári. 

5)  Giptingardagur  þeirra  6.  október. 


342 

son  1764,  deyði  sjálfur    1780^).      Hann    átli 

Helgu  dóttur  Brynjólfs  sýslumanns   á    Hlíð- 

arenda  (sjá  áóur  um  þeirra  afkomendur). 

D.  Kristin  átti  Þórð  lilausturhaldara  á  Þykkva- 

bæ  (sjá  þeirra  afkomendur  hér  að  framan). 

Kristín   átti    laundóttur    með    Oddi    Eiriks- 

syni-)  áður,  hét  Margrét. 

Sigurður  gerðist  maður  vel  að   sér    og    gerðist    lands- 

þingsskrifari  1700,  þá  Sören    Matthíasson,    sem     1691     tók 

við  af  Arna  (sem  dó  169ö)  Geirssyni,  sleppti  því    embætti 

við  Sigurð  og  hélt  Sigurður  þvi  í  28    ár,  unz    liann    1728 

sleppti  þvi  við  Magnús  Gislason  (síðar  amtmann).     Sigurður 

fékk  að  sönnu  veiting  f^TÍr  Árnesþingi  1715  10,  nóvember 

af  Lárusi  Scheving,  sem  þá    var    fulhnektugur    Odds    lög- 

manns  Sigurðssonar,  en  sú  veiting  hélzt  ekki,    þvi    Brj'nj- 

ólfur  Thorlacius  fékk  kongsveiting   1716    fyrir    Arnesþingi. 

1724,  þann  16.   febrúar    fékk    Sigurður    kongsveiting    fyrir 

Arnessj'slu  og  hélt  henni  þar  eptir  til    síns    dauða    1746^). 

Að  sönnu  tók  hann  Brynjólf  son  sinn  1734  til  aðstoðar    í 

sv'slumannsverkum,  eptir   kammerleyfi    af    13.    febr.    1734, 

en  sleppti  þó  ekki  sýslunni  meðan  hann  lifði. 

Sigurður  var  mikill  lagamaður,  öryggur  og  fylginn 
sér  til  allra  framkvæmda,  þótti  og  i  harðara  lagi  yfirvald, 
Hann  var  og  auðmaður  mikill  og  þótti  einhver  hinn  helzti 
SN'sIumaður  í  sinni  tíð.  1716  var  Sigurður  skipaður  af 
Lárusi  Scheving,  Odds  umboðsmanni,  að  gegna  norðan 
og  vestan  lögmanns  verkum  og  Páll  Beyer  ítrekaði  það, 
en  Sigurður  vildi  ekki  gefa  sig  þar  til.     Opt  var  Sigurður 


1)  Hann  var  íæddur  1  Eyjum  i  Kjós  10.  nóvember  1718, 
kvæntist  Helgu  21.  sept.  1747,  en  andaðist  17.  sept.  1780. 

2)  Oddur  stúdent  var  son  Eiriks  prests  i  Hrepphólum  Odds- 
sonar  á  Fitjum  Eirikssonar  Oddssonar  biskups. 

3)  Siguröur  sýslumaður  bjó  jafnan  utansýslu  í  Saurbæ  á 
Kjalarnesi,  flutti  þangað  frá  Eyjum  i  Kjós  1719  og  andaðist  þar 
aðfaranóttina  11.  janúar  1745  (ekki  1740)  65  ára  garaall  (f.  21.  des. 
1G79,  sbr.  bls.  64  hér  að  framan).  Hann  útskrifaðist  úr  Skálholts- 
skóla  1699. 


343 

í  máliira  og  hélt  jafnan  sínum  hlut.      Hann    varð    67    ára 
gamall^). 

1705  þann  6.  marz  setti  kongur  landskrifara  Sigurð  Sig- 
urðsson  og  Eggert  Jónsson  á  Ökrum  fjTÍr  contra  commissarios 
millum  amtmanns  Múllers,  Beyers  og  Lárusar  lögmanns. 

Brynjólfur  Sigurðsson, 

Faðir:  Sigurður  sj'slumaður,  nýnefndur. 

Móðir:  Málfríður  nýnefnd  Einarsdóttir. 

Kmnna:  Ingibjörg^)  dóttir  Einars  lögréttumanns  á  Reykj- 
um  í  Mosfellssveit  ísleifssonar  ibid.  Þórðarson- 
ar  Erlendssonar  á  Suður-Reykjum  Þorvarðs- 
sonar  (sjá  Vestmannaeyjasj^slu).  Ingibjörg  dó 
1767. 
Börn:  A.  Guðni,  lærði  innan-  og  utanlands,  fékk  með 

kongsbréfi  von  um  sj'sluna  eptir  föður  sinn 
1769,  dag  21.  marz,  en  deyði  1770,  ógipt- 
ur,  bl. 

B.  Einar  eldri,  var  við  innanlandslærdóm  og 
fór  utan,  var  settur  lögsagnari  i  Arnesþingi 
eptir  dauða  föður  síns  1771,  giptist  svo 
Jórunni  dóttur  Sigurðar  landsþingsskrifara 
(sjá  hér  áður)  Sigurðssonar.  Einar  deyði 
barnlaus  1785^). 

C.  Þórunn  átti  Pál  konrektor  Jakobsson,  bl. 
(sjá  Snæfellsnessj'slu). 

D.  Guðrún   fyrri    kona    Jóns    sýslumanns    Egg- 


1)  Réttara  65  ára  (sjá  tiér  á  undan). 

2)  Þau  Brynjólfur  og  Ingibjörg  giptust  í  október  1739,  bió 
hann  þá  á  Reykjum  i  Ölfusi  með  Kristinu  systur  sinni,  en  1740 
íluttu  þau  ad  Hrauni  á  Eyrarbakka  og  1746  að  Hjálmholti. 

3)  Hann  var  útskrifaður  úr  Hólaskóla  1767  og  skrifaöur  i 
stúdentatölu  við  háskólann  28.  desember  s.  á.  Hann  bjó  i  Haga 
i  Eystrihrepp  meðan  hann  var  lögsagnari  föður  síns,  en  1782 
varð  hann  umboðsmaöur  Skóga-  og  Merkureigna.  Hann  bjó 
siðar  á  Barkarstöðum  i  Fljótshlið,  en  síðast  á  Hhðarenda  og 
andaðist  í  svefni  á  ferð  að  Stórólfshvoli  21.  febrúar  1785,  36  ára 
garaall  (f.  i  desember  1748). 


344 

ertssonar,  dó  af  barnsförum,  sjálf  þá    barn- 
laus  (sjá  Borgarfjarðars5'slu). 
iE.  Ingibjörg   átti    síra    Guðmund    á    Kálfatjörn 
Magnússon  prests  á    Þingvöllum    Sæmunds- 
sonar,  börn: 

1.  Ragnhildur  átti  síra  Torfa  í  Hruna  og  á 
Breiðabólsstað  (dó  1834)  Jónsson;  börn  : 
a.    Guðmundur.     b.  Markús.     c.  Jón.     d. 

Magnús.     e.  Vilborg.     f.  Guðríður.     g. 
Kristín.     h.  Guðni.     i.  Ingibjörg^). 

2.  Guðni,  varð  prestur  í  Miðdal,  átti  Þór- 
dísi^),  bl. 

3.  Guðrún.  Hennar  launson  með  Bjarna 
(Sveinssj^ni)  hét  Halldór.  Giptist  svo  Jóni 
bónda  Björnssyni  í  Núpstúni  og  Galtafelli^). 

4.  Ragnheiður  gipt  Biarna  frá  Laugardælum. 
Hann  bjó  og  á  Kópsvatni*).  Þau  áttu 
mörg  börn. 

F.  Helga  Brynjólfsdóttir  átti  síra  Björn   á    Set- 


1)  Börn  síra  Torfa  og  Ragnhildar  eru  talin  itarlega  III,  165 
— 166.  Ragnhildur  er  fædd  á  Keldum  á  Rangárvöllum  1779,  en 
ekki  1775  í  Efri-Hól  undir  E^jaíjöllum,  eins  og  sagt  er  í  Guö- 
fræðingatali  mínu,  Pað  var  eldri  systir  hennar  samnefnd,  sem 
íæddist  pað  ár,  en  andaðist  vikugömul  12.  des.  1775. 

2)  Hún  var  dóttir  Björns  sýslumanns  Tómassonar  sjá  I,  129. 

3)  Jón  var  son  Björns  Högnasonar  í  Vorsabæ  á  Skeiðum  og 
Bryngerðar  Knútsdóttur.  Mcðal  barna  Jóns  og  Guðrúnar  var 
Jón  Björnsen  prestur  á  Dvergasteini  (f  1867),  haldinn  son  Jóns 
lektors  í  Lambhúsum,  Bryngerður,  er  átti  Magnús  Porkelsson  i 
SölvhoUi,  og  Halla,  er  átti  Gisla  Gunnarsson  í  Heimalandi  i 
Flóa,  p.  b.  Stefán  héraðslæknir  í  Mýrdal. 

4)  Pau  Bjarni  og  Ragnheiður  bjuggu  í  Laugardælum.  Bjarni 
var  son  Símonar  í  Laugardælum  Þorkelssonar  á  ReykjavöIIum  í 
Biskupstungum  Simonarsonar  í  Höfða  Jónssonar.     Börn    Bjarna 

■  og  Ragnheiðar  eru  talin  í  Guðfræðingatali  mínu  bls.  101 — 102. 
Enn  voru  börn  síra  Guðmundar  og  Ingibjargar: 

5.  Brynjólfur, 

6.  Halldór,  dóu  ungir. 


345 

bergi  son  Þorgríms  sýslumanns    (sjá    Mýra- 
sýslu)^),  börn: 

1.  Ragnhildur  átti  síra  Jón  Bachmann  á 
Hesti  Hallgrímsson  læknis.     Börn: 

a.    Hallgrímur.     b.  Halldóra.    c.  Sigríður, 
d.  Geir.     e.  Helga  og  fleiri. 

2.  Sigurður  landfógeti  og  býfógeti  í  Reykja- 
vik  átti  dóttur  Jóns  stýrimanns  Vídalíns 
að  nafni  Sigríði,  bl. 

3.  Þóra  varð  fjast  seinni  kona  Ólafs  læknis 
Brynjólfssonar,  og  átti  með  honum  börn. 
Seinna  átti  hún  prest  fyrir  austan  og  börn. 

4.  Síra  Þorlákur  á  Kúlu,  dó  1832  ógiptur,  bl. 

5.  Ingibjörg,  ógipt,  bl. 

6.  Sigríður  og 

7.  Jón  dóu  unglingar. 

G.  Einar  Brynjólfsson  yngri,  skólalærður,  drukn- 

aði  barnlaus.     Hann  lærði  og  utanlands-). 

Brynjólfur  lærði  utan    og    innanlands^),    en    þá    hann 

Ivom  út  gerðist  hann  heyrari  við  Skálholtsskóla  1733.    En 

1734  fékk  hann  kongsbréf^)  að  vera  föður    sínum    til    að- 


1)  III,  362 — 364  og  er  þar  getið  afkomenda  sira  Björns  og 
Helgu  ítarlegar  en  hér. 

2)  Hann  var  fæddur  um  1752,  kom  1  Skálholtsskóla  1765,  en 
sigldi  1768  og  gekk  i  Hróarskelduskóla,  var  útskrifaður  paðan 
og  skriíaður  í  stúdentatölu  við  háskólann  30.  júli  1774,  var  óspil- 
unarsamur  og  komst  i  stórskuldir,  vann  þó  einu  sinni  2000  dali 
i  hlutaveltu  (lotteri),  var  að  lokum  keyptur  út  og  sendur  heim 
aptur,  bjó  síðast  á  Hliðarenda  i  Ölfusi  og  drukknaði  í  Hólmsós 
i  Ölfusi  1793,  ókvæntur  og  bl. 

Enn  var  son  Brjnjólís  sýslumanns  og  Málfriðar: 
H.  Björn  (skirður  21.  júní  1750,  t  s.  á.). 

3)  Brynjólfur  sýslumaður  er  fæddur  i  Eyjum  í  Kjós  4.  des- 
ember  1708  og  heitinn  eptir  móðurbróður  sínum  Brynjólfi  stú- 
dent  Einarssyni,  er  dó  í  bólunni  1707,  lærði  í  Skálholtsskóla  og 
útskrifaðist  paðan  1730,  skrifaður  í  stúdentatölu  við  háskólann 
haustið  1731. 

4)  Pað  bréf  er  dagsett  13.  febrúar  (1734).  Brynjólfur  bjó 
siðast  á  Stóranúpi. 

23 


346 

stoðar  með  von  um  sýsluna  eptir  hann,  hverja  hann  og 
öðlaðist  algerlega  við  dauða  föður  síns  1746^).  Brynjólfs 
kongsveitingarbréf  er  daterað  þann  26.  apríl  1740.  Bryn- 
jólfur  bjó  í  Hjálmholti,  auðugur  og  höfðingi,  deyði  1771^). 
Hann  fékk  af  kongi  1750,  dag  25.  apríl  Hjálmholt  í  maka- 
skiptum  fyrir  Þórisstaði  og  Gröf.  1768  fór  Brynjólfur 
sýslumaður  utan  á  Eyrarbakkaskipi  og  tók  með  sér  Ólaf 
prest  Gislason,  hvern  hann  hafði  dæmt  á  sama  árs  al- 
þingi  fyrir  banatilræði  veitt  amtmanni  Ólafi^). 

Guðni  Brynjólfsson 

(sjá  hér  áður)  settur  til  aðstoðar  föður  sínum,  fékk  von 
um  sýsluna  eptir  hann  1769,  dag  21.  marz,  en  deyði  1770» 
bl.O- 

Einar  eldri  Brynjólfsson 

(sjá  áður)  þénaði  til  þingaferða  þá  faðir  hans  deyði    1771 

1)  Á  aö  vera  1745. 

2)  Hann  andaöist  á  Stóranúpi  16.  ágúst,  en  var  grafinn  í 
Hjálmholti  30.  s.  m.  Eptir  hann  var  geysimikill  auður.  Var  hann 
og  Porsteinn  sýslumaður  Magnússon  á  Móeiðarhvoli  taldir  auð- 
ugastir  menn  hér  á  landi  í  sinni  tið.  Fasteign  Brynjólfs  sýslu- 
manns  var  metin  900  hundraða,  en  lausafé  1400  hundraða,  alls 
2300  hundraða. 

3)  Æfiminning  Brynjólfs  sýslumanns  er  í  likprédikun,  er 
síra  Sigurður  Magnússon,  þá  aðstoðarprestur  i  Hraungerði,  hélt 
yfir  honum  i  Hjálmholtskirkju  30.  ágúst  1771.  Er  hún  meðal 
annars  í  safni  Steingríms  biskups  í  landsbókasafninu,  en  afskript 
eplir  Pál  stúdent  Pálsson  í  safni  Jóns  Sigurðssonar  299  4to,  og 
önnur  afskript  í  Lbs.  481  4to,  en  par  vantar  dálítið  aptan  af. 
Eptir  pessari  æfiminningu  hetur  sumu  verið  hér  viðbætt,  en 
óþarft  þótti  að  taka  upp  líkræðulofið.  Brynjólfur  sýslumaður 
þótti  nokkuð  harðdrægur  og  héraðsríkur,  en  þó  rausnarmaður 
og  höíðinglyndur. 

4)  Guðni  var  íæddur  um  1743,  útskrifaður  úr  Skálholtsskóla 
1766,  skrifaður  i  stúdentatölu  við  háskólann  22.  desember  s.  á. 
og  lók  þar  próf  i  dönskum  lögum  23.  april  1767  með  2.  einkunn. 
Hann  an<laöist  úr  brjóstveiki  í  Hjáhiiholti  28.  september  1770 
;sbr.  annála  Hallgr.  djákna)  og  var  jarðsunginn  4.  október.  Haföi 
faöir  hans  þá  um  vorið  áður  afhent  honum  jörðina  og  llutt  ad 
Stóranúpi. 


347 

og  aptur  í  forföllum  eða  við  dauða  Þorláks  1772^),  til 
þess  Steindór  s\'slumaður  við  tók  sS'slunni.  Einar  giptist 
.lórunni,  átti  ei  við  henni  barn,  en  bjó  sem  bóndi  á  Barkar- 
stöðum  til  þess  hann  deyði  1785. 

Þorlákur  Guðmundsson. 

Sjá  um  hann  við  Vestmannaeyjasýslu.  1771  var  hann 
hér  settur  sý'slumaður,  hafði  þó  klaustur  eystra,  var  gam- 
all  og  lasinn  og  þénaði  hér  Htið  eða  ekki,  og  deyði  1772. 
Var  því  Einar  fyrir  sj'sluverkum  til  þess  Steindór  við  tók 
sama  ár'). 

Stelndór  Finnsson. 
Fadir:  Finnur  biskup  í  Skálholti  Jónsson. 

Móðir:  Guðríður  dóttir  Gísla  studiosi  í  Máfahhð  Jóns- 

sonar  biskups   Vigfússonar.      Sbr.    Snæfellsnes- 

s5"slu. 
Kinnna:        Kristín    dóttir    sira    Halldórs    Pálssonar    s^'slu- 

manns  Marteinssonar  (sjá  Múlaþing),  barnlaus. 

Kristin  deyði  1810^),  70  ára. 

Steindór  var  fæddur  (í  Reykholti)  1743  dag  7.janúar, 

lærði  hér  í  landi*),  fór  svo  utan  til  meiri  lærdómsfrömun- 

ar    og    tók    reynslupróf    í    rómverskri  lögspeki    með    góðri 

heppni.     Fékk  veiting  fyrir  Arnesþingi  1772^);    giptist    19. 

1)  Einar  mun  ekki  hafa  þjónaö  sýslunni  1772  eptir  Porlák 
og  áður  en  Steindór  tók  viö,  heldur  Steindór  lekið  beinhnis  við 
af  Þorláki. 

2  Porhíkur  mun  hafa  tekið  við  sýslunni  þegar  eptir  dauöa 
Hrj'njólís,  því  að  4.  október  1771  heldur  hann  rétt  og  þjónaði 
sýslunni  þaugað  til  um  suraarið  árið  eptir,  að  Steindór  tók  við. 
Porlákur  hefur  ekki  dáið  fyr  en  árið  1773  í  fjTsta  lagi  og  verða 
leidd  rök  að  því  siðar  (við  Vestraannae\^asýslu).  Porlákur  bjó 
síðast  i  Hrepphólum,  en  ekki  finnst  sarat,  að  hann  hafi  dáið  þar. 

3)  13.  apríl. 

4)  Steindór  var  útskrifaður  úr  Skálholtsskóla  15.  maí  1759, 
og  er  sagt  í  vitnisburðarbréfi  hans,  að  hann  hafi  ágætar  gáfur 
(wpræclaras  ingenii  dotes(( .  Hann  var  skrifaður  i  stúdentatölu 
við  háskólann  23.  júli  1764,  en  tók  embættispróf  i  lögfræði  7.  júní 
1771  með  1,  cinkunn. 

5)  12.  febrúar. 

23* 


348 

sept.  1776  og  bjó  í  Oddgeirshólum^),  vaið  og  maður  auð- 
ugur.  Hann  átti  ekki  börn  á  lifi,  tók  því  sína  systurdótt- 
ur  Guðríði  til  uppfósturs,  er  og  varð  hans  bústj'ra  eptir 
það  hann  misti  konu  sína  1810,  gaf  henni  eptir  sig  Odd- 
geirshóla  og  búið  þar,  Hún  giptist  síðar  bóndamanni, 
Stefáni  sj'ni  síra  Páls  Þorlákssonar  á  Þingvöllum.  Stein- 
dór  fékk  cansellieráðsnafnbót  1810  þ.  8.  ágúst,  bað  um 
lausn  frá  sýslunni  1812,  öðlaðist  hana  1813  þann  31, 
marz-)  með  pensíón.  Hann  deyði  þann  26.  ágúst  1819  á 
77.  aldursári.  Var  maður  vel  að  sér  í  lögspeki  og  mörgu 
öðru,  ráðvandur,  stundaði  sitt  embætti,  auðugur,  góðgjarn 
og  í  flestu  ágætur  maður,  Stundum  í  sínum  aldurdómi 
brúkaði  hann  Jón  i  Skálholti  sér  til  styrktar  í  sj'slumanns 
verkum'). 


1)  Hann  var  i  Skálholti  fyrstu  2  árin,  er  hann  hélt  sýsluna, 
bjó  svo  6  ár  1774 — 1780)  á  Stóra-Hrauni  á  Eyrarbakka,  en  síðan 
til  daudadags  i  Oddgeirshólum. 

2  Sumstaðar  er  talið,  ad  hann  hafi  fengið  lausn  10.  apríi 
en  sumstaðar  24.  apríl  ísbr.  ísl.  Sagnablöð  IX,  104),  en  það  er 
hvorttveggja  rangt. 

3)  Æfiminning  Steindórs  sýslumanns  eða  líkprédikun  yfir 
hann  er  til  i  handriti,  þar  á  meöal  í  tvennu  lagi  i  safni  J.  S.  i 
landsbókasaíninu  299  4to.  Er  honum  lýst  þar  allrækilega  og  lítt 
úr  lofinu  dregið,  enda  ber  öllum  saman  um,  að  Steindór  s^'slu- 
maður  hafi  verið  mætur  maður.  Um  heyrnardej'fu  hans  segir 
þar  meðal  annars:  ))Hann  hafði  frá  barndómi  heyrn  mjög  daufa, 
svo  hann  heyrði  ekki  á  hversdagsmál  manna  og  trauðlega  nokk- 
uð  nema  talað  væri  i  hæsta  lagi,  þó  hafði  kona  hans  og  einstaka 
menn  lag  á  að  hvísla  skýrlega  við  eyra  hans,  lægra  en  i  hálfum 
hljóðum,  svo  hann  hejrðicí.  Ennfremur  segir  svo  um  hann: 
))Hann  var  lærður  maður,  liðugur  að  í'æra  penna  í  sínu  nióður- 
raáli,  einnig  dönsku.  Auk  latínu  og  grísku  var  hann  vel  skilj- 
andi  þýzka,  franska  og  engelska  tungu  og  hafði  mikla  lyst  og 
skemmtun  að  lesa  nýjar  bækur  i  ýmsum  visindum,  djúpsær  að 
raeta  þær  eptir  innihaldi.  Hann  var  einhver  hinn  skarpvitrasti 
maður  og  i  allri  lögvisi  talinn  meö  þeim  lærðustu  hér  á  landi, 
svo  sem  liann  i  henni  (sér  í  lagi  þeirri  fornu  íslenzku:,  ekki  ein- 
asta  hafði  grundaða,  Ijósa  og  útbreidda  þekkingu,  heldur  og  kunni 
raeð  að  fara«  o.  s.  frv. 


349 

Þórður  Skúlason  Thorlacius. 
(Sjá  um  hann  við  Múlasýslu  suðurhluta).  1813  þann 
31.  mai^)  fékk  hann  konungsveiting  fyrir  Arnesþingi  eptir 
Steindór.  Hann  fékk  kammerassessors  nafnbót  þann  31. 
maí^)  1813.  En  þar  hann  var  opt  i  utanferðum  sínum  og 
erlendis  tók  hann  fyrir  sinn  lögsagnara  Jón  Jónsson,  sem 
þá  bjó  í  Skálholti.  Þórður  sagði  af  sér  Árnessýslu  1818 
og  fékk  embætti  utanlands^)  og  lausn  frá  sýslunni  1819. 

Jón  Jónsson. 

Faðir:  Jón  Jónsson  sýslumaður  í  Rangárþingi  (sjá  þar) 

son  síra  Jóns  í  Stafholti. 
Móðir:  Sigríður  dóttir  Þorsteins  sj^slumanns   á    Móeið- 

arhvoh  (sjá  Rangárþing). 

Kvinna:        Halla^)     dóttir    Magnúsar    bónda    á     Skeiðum 

Jónssonar  bónda.       Móðir    Höhu    var    Margrét 

dóttir  Sigurðar  bónda  í  Skálmholti  ísólfssonar^). 

Börn:  A.  Jón,  lærði  hér  í  landi,  fór  svo  utan  til  meiri 

lærdóms  frama  og   tók    reynslupróf   í    róm- 

verskri  lögvisi  ISS^'^).      1836    fékk    Johnsen 

annað    assessors-  og   sekretera    embætti    við 

yfirrétt    íslands.      Giptist  utanlands,  kom  út 

til    síns    embættis  1836.      Varð  fullmektugur 


1)  Réttara:  31.  niarz. 

2)  Réttara:  17.  júni. 


3)  Hann  var  skipaður  héraðsritari  í  Ultborg  og  Hindhéruð- 
um  i  Ringkjöbingamti  11.  desember  1818.  Hann  andaöist  i  Kaup- 
mannahöfn  12.  ágúst  1850,  76  ára  gamall.  Hann  var  á  Stóra- 
Hrauni  á  Eyrarbakka  meðan  hann  hélt  Arnessýslu. 

4)  Hún  andaöist  10.  september  1851  74  ára.  Pau  Jón  og 
Halla  giptust  22.  júní  1804. 

5)  Magnús  faðir  Höllu  bjó  1  Skálmholtshrauni.  Hann  var 
son  Jóns  í  Skálmholtshrauni  Oddssonar  á  Yztaskála  undir  Eyja- 
tjöllum  Báröarsonar.  Kona  hans  og  móðir  Höllu  var  ekki  Mar- 
grét  dóttir  Sigurðar  ísólfssonar,  heldur  Margrét  Vigfúsdóttir  frá 
Húsatóptum  á  Skeiðum  Einarssonar  s.  st.  Porgilssonar. 

6)  Réttara:  1830. 


350 

stiptamtmanns  Hoppe  1844  og  hafði   mörgii 
fleiru  að  gegna^). 

B.  Helga  átti    Árna    Magnússon    Beinteinssonar 
bónda-). 

C.  Magnús^). 

D.  Þorsteinn^),  lærði  utanlands  og  innan,    sett- 
ur  s}'slumaður  í  Múlaþingi^). 

Jón  var  fæddur  11.  maí  1778*^),  var  á  ungdómsárum 
við  lærdómsmentir^).  Giptist  svo  Höllu  1804  og  fór  að 
búa  á  Drumboddsstöðum.  Þaðan  flutti  hann  i  Slíálholt, 
hvar  hann  bjó  um  hríð,  síðan  að  Ármóti.      Jón    var  auð- 


1)  Hann  varð  bæjarfógeti  og  ráðamaður  i  Álaborg  m.  m.  6. 
mai  1848,  fékk  lausn  frá  embættum  22.  september  1873,  og  and- 
aðist  í  Álaborg  7.  júH  1881,  hálfáttræður  að  aldri  ff.  24.  febr.  1806  . 
Hann  var  kvæntur  danskri  konu  Önnu  Cathrine  Martine  Bbchert 
prestsdóttur  frá  Kolding  og  var  einn  son  peirra  Jón  landshöfð- 
ingjaritari  (f.  23.  apríl  1841,  ý  4.  jan.  1883  ókv.  og  bl.).  .\nnar 
Pétur  Arild  (f.  8.  des.  1843)  varð  bóndi  á  Jótlandi.  Þriðji  Bjarni 
(f.  18.  nóv.  1860  er  yfirréttarmálafærslumaður  og  bankastjóri  i 
Vébjörgum. 

2)  Sjá  um  börn  peirra  III,  153.  Helga  var  fædd  á  Drumb- 
oddsstöðum  18.  febrúar  1805. 

3)  Magnús  (f.  2.  ágúst  1807  ý  28.  mai  1889)  var  síðast  kauj)- 
maður  í  Rejkjavík,  bjó  í  Bráðræði,  átti  Guðrúnu  (f  24.  maí  1882i 
dóttur  síra  Jóns  Oddssonar  Hjaltalin  á  Breiðabólsstað  á  Skógar- 
strönd.    Sjá  um  börn  peirra  bls.  145 — 146  hcr  að  framan. 

4)  Sjá  um  hann  hér  síðar. 

5)  Laundóttir  Jóns  á  Árraóíi  með  Guðrúnu  Guðmundsdóttur 
frá  Miðhúsum  í  Biskupstungum  Gamalielssonar  var: 

E.  Porbjörg  f.  20.  okt.  1828,  dó  20.   okt.    1857    á    Mó- 
eiðarhvoli,  ógipt,  bl. 

6)  Rétlara:  11.  mai  1779.  Hann  var  fæddur  á  Stórólfshvoli, 
en  ekki  á  Móeiðarhvoli,  eins  og  sagt  er  í  Timar.  III,  276. 

7)  Hann  var  útskrifaður  úr  heimaskóla  1797,  skriíaður  í 
stúdentatölu  við  háskólann  5.  mai  1798  með  1.  einkunn,  en  tók  em- 
bættispróf  i  dönskum  lögum  26.  júni  og  7.  júli  1801  (ekki  22.júní 
1800,  eins  og  segir  í  Lögfr.tali  M.  Stephensens  í  Timar.  III,  276)  með 
2.  einkunn  i  báðum  prófum.  Hann  varð  s.  á.  lögsagnari  Stein- 
dórs  sýslumanns,  og  er  pað  pvi  ekki  rétt  hjá  Boga.  að  hann  hafi 
fyrst  orðið  lögsagnari  hans  1812. 


351 

maður  og  búþegn  góður.  Hann  gerðist  lögsagnari  í  Ár- 
nesþingi  1812,  einnig  þar  eptir  Þórðar  sýslumanns  Thor- 
laciusar  í  hans  utanferðum^).  Hann  var  og  fyrir  sýslunni 
allsendis  árin  1818  og  1819  og  1820,  meðan  á  þvi  stóð, 
að  canselliráði  Þórði  var  veitt  Árnessýsla  og  hann  afsak- 
aði  sig  þar  frá,  til  þess  justitsráð  B.  Thorarensen  við  tók. 
Að  stiptamts  tilhlutun  hélt  hann  sj^sluna  téð  ár,  eins  árin 
1814  og  1815,  en  hin  árin,  sem  hann  þénaði  var  að  frivilja 
samkomulagi.  1833  þá  Þórður  sýslumaður  fór  utan  gerð- 
ist  Jón  enn  lögsagnari  í  Árness^^slu^). 

1842  drukknaði  Jón  ofan  um  árís  13.   nóv.^).      Hann 
var  valmenni,  vinfastur  og  í  mörgu  afbragð  annara  manna. 

Þórður  Björnsson. 
(Sjá  um  hann  við  Þingeyjarþing). 
Kanselliráði  Þórði  var  veitt  Árnessýsla  1819,  en  sagði 
henni  jafnskjótt  af  sér  vegna  elHburða,  að  ílytja  sig  svo 
langan  veg  og  öðlaðist  þar  um  bænheyrslu  1820*).  Hélt 
hann  síðan  Þingeyjarþingi  til  þess  hann  deyði  um  vetur- 
urinn  1834. 

Bjarni  Vigfússon  Thorarensen. 

Faðir:  Vigfús    kanselHráð    Thorarensen     (sjá    Rangár- 

1)  Þad  var  árin  1815—1819.  Hann  þjónaði  og  sýslunni  frá 
þvi  Bjarni  Thorarensen  slepti  henni  vorið  1822  til  sumars  1823, 
er  Póröur  Sveinbjörnsson  tók  viö. 

2)  Hann  þjónaöi  pá  sýslunni  til  sumarsins  1835,  að  Páll  Mel- 
sted  tók  viö  henni. 

3)  Það  var  i  Þjórsá.  Er  greinileg  frásögn  um  fráíall  hans 
i  sögunni  af  Þuríði  formanni  og  Kambsránsmönnum  bls.  254 — 
257.  En  þar  og  í  Lögfræðingatali  M.  St.  Tímarit  III,  276  er  drukkn- 
un  hans  talin  1843,  en  1842  er  réttara.  Það  var  nóttina  railli 
13.  og  14.  nóv.,  sem  hann  drukknaði.  Jón  var  umboðsmaður 
yfir  konungsjörðum  í  Árnessýslu,  pangað  til  pær  voru  seldar,  hin 
síðasta  1837.  Var  hann  pvi  kallaður  ))administrator<(  en  optast 
aðeins  ))Jónson((.  Var  hann  mjög  riðinn  við  rannsóknir  í  hinu 
alræmda  Kambsránsmáli  og  er  hans  mjögvíða  getið  i  peirri  sögu. 

4)  Hann  fékk  veitingu  fyrir  Árnessýslu  11.  mai  1819,  en  22. 
júni  1820  fékk  hann  leyfi  til  að  vera  kjT  í  sýslu  sinni  nyrðra. 


352 

Móðir:  Steinunn  dóttir  Bjarna  landlæknis  Pálssonar. 

Kvinna:        Hildur^)  dóttir  Boga  í  Stykkishólmi  Benedikts- 

sonar  á  Staðarfelli  Bogasonar  í  Hrappsey  Bene- 

diktssonar  s.  st. 
Börn:  A.  Vigfús    giptist    ekkju    Arnórs-)     sýslumanns 

Arnasonar  (sjá  Þingeyjarþing). 

B.  Bogi  fór  dimissus    utan    1846,    tók    examen 
artium  1847^). 

C.  Steinunn^). 

D.  Þórarinn^). 

E.  Jón«). 

F.  Hildur  Solveig') 


1)     Hún  andaðist  11.  nóvember  1882. 

2;  Á  aö  vera:  Jóhanns  sýslumanns  bróður  hans  (sbr.  I,  132', 
þvi  að  Arnór  sýslumaður  kvæntist  aldrei.  Vigfús  vargullsraiður 
vestra  og  bjó  síðast  i  Gvendareyjum,  dó  par  5.  júlí  1861.  Kona  hans 
Oline  Marie  Jacobine,  dóttir  Bonnesens  sýslumanns,  skildi  við 
hann  og  giptist  i  3.  sinn  Sigurði  Vigtússyni  fornfræðing,  en  Vig- 
lús  kvæntist  aptur  1858  Valgerði  Jónsdóttur  eldra  i  Stykkishólmi 
Arnfinnssonar,  er  siðar  átti  Hallgrim  dbrm.  Jónsson  á  Staðarfelli. 

3)  Um  Boga  sýslumann  Thorarensen  sjá  H,  745,  HI,  244,  377. 

4)  Steinunn  (f  15.  júní  1891j  átti  sira  Jón  Pálsson  Melsted  i 
Klausturhólum  (sjá  ura  bðrn  þeirra  siðar). 

5)  Pórarinn  var  ekki  með  fullu  ráði,  dó  ókv.  bl. 

6;  Jón  var  prestur  í  Saurbæjarþingura  (7  25.  ágúst  1895)  bjó 
i  Stórholti,  átti  Steinunni  Jakobinu  (7  26.  nóv.  1903)  Jónsdóttur 
prests  i  Stórholti  Halldórssonar,  þ.  b.: 

a.  Jón  i  Reykjavik,  kvæntur  Elinu  dóttur  Jóns  Einars  Jónsson- 
ar  stúdents  á  Ingunnarstöðum  í  Geiradal  (7  1889)  og  Her- 
disar  Andrésdóttur,  þ.  b.:  Jón,  Jakobína,  Olafur. 

b.  Lárus  Pórarinn,  prestur  i  Vesturheimi. 

c.  Hildur  átti  fyr  Eirík  Sverrisson  verzlunarraann  (7  13.  mai 
19041  son  Sigurðar  sýslumanns  Eirikssonar  Sverrissons  fsbr. 
II,  404)  en  síðar  Ketil  i  Kotvogi  i  Höfnum  Ketilsson  s.  st. 
Ketilssonar. 

d.  Bogi  i  Hvammsdal  kvæntur  Guðrúnu  Guðmundsdóttur  frá 
Felli  í  KoIIafirði  Einarssonar,  þ.  b.:  Jón,  Guðmundur. 

7)  Hildur  átti  Bjarna  Einar  Magnússon  sýslumann  á  Geita- 
skarði  (I,  635)  og  voru  synir  þeirra  Guðraundur  Scheving  héraðs- 


353 

G.  Skúli. 

H.  Tómas.  I.  Jarþrúður.  J.  Sigríður,  dóu  ölí 
ungbörn. 
Bjarni  er  borinn  1786  þann  30.  desember^),  ólst  upp 
hjá  foreldrum  sínum  og  fluttist  með  þeim  að  Hlíðarenda 
1789.  Þá  hann  hafði  aldur  til  var  hann  settur  til  bók- 
náms,  svo  til  latínulærdóms  hjá  Þorvaldi  presti  Böðvars- 
syni,  sem  fann  að  hann  hafði  flugskarpar  gáfur  og  sagði 
um  hann,  að  ekki  þyrfti  hann  annað  til  lærdóms,  en  vilja. 
Bjarni  var  hjá  honum  til  þess  hann  var  16  vetra  við  lær- 
dómsmentir.  Lét  þá  Vigfús  sýskimaður  þennan  sinn  son 
fara  utan  1802,  þá  16  vetra,  Tók  Bjarni  examen  artium 
1803,  en  í  rómverskum  lagavísindum  embættispróf  1806 
með  bezta  lofi.  Þar  eptir  gaf  hann  sig  í  canselHi  þén- 
ustu  í  6  ár  og  varð  undircanseHisti  21.  ágúst  1809,  can- 
sellisekreteri  22.  febr.  1811.  1811  varð  Castenskiöld  hér 
stiptamtmaður  og  fékk  Bjarna  Thorarensen  sem  kunnugan 
í  íslandi  að  leiðbeina  sér  ókunnugum  í  ýmislegu.  Þá 
Bjarni  kom  út  var  assessor  Benedikt  Gröndal  orðinn  bil- 
aður  að  heilsu,  svo  ei  gat  þénað  sínu  embætti.  Var  þá 
Bjarni  settur  að  þjóna  hans  embætti  með  mjög  htlum 
launum  (300  rd.)  og  þjónaði  hann  frá  20.  marz  1811  til 
18.  júni  1817  téðu  embætti,  en  þá  varð  hann  virkilegur 
annar  assessor  með  500  rd.  launum.  1817,  þá  stiptamt- 
maður  Castenskiöld  fór  utan,  fékk  hann  assessor  Bjarna 
Thorarensen  að  gegna  sínu  embætti  í  fjarveru  sinni  (eins 
og  hann  hafði  1  stiptamtmannsins  utanferð  gert  1814  og 
1815).  Hafði  Thorarensen  það  á  hendi  til  þess  18.  júní 
1819,  þá  stiptamtmaður  Moltke  kom  út  og  tók  við  em- 
bættinu.  Um  þessa  tíma  uppihélt  assessor  Bjarni  sér  opt- 
ast  í  Reykjavík.  Þá  var  og  á  Leirá  í  fóstri  hjá  Jónasi 
s\slumanni  Scheving  Ehn  dóttir  amtmanns  Stefáns  O. 
Sttphensens,  sem  með  ráði  fóstra  síns  og  föður  var  trú- 
lofuð    assessor    B.    Thorarensen.       Miflum    amtmanns    og 


læknir  á  Hólmavik  (f  1909),    Páll    Vidalín    sýslumaöur   Skagfirð- 
inga  og  Brynjólfur  bóndi  í  Pverárdal. 

1      Bjarni  er  fæddur  í  Brautarholti  á   Kjalarnesi,   en    ekki    á 
Lágafelli,  eins  og  segir  í  LögfræÖingatali    M.  St.   Timarit  III.  213. 


354 

assessors  Bjarna  kom  misklíð,  svo  amtmaður  brá  upp 
giptumáli  þessu.  Orsök  miskliðar  var:  Hannes  og  Pétur 
synir  amtmanns  Stefáns  voru  þá  í  skólanum  á  ölmusu, 
báðir  vel  gáfaðir,  en  amtmaður  vildi  innþrengja  í  annars 
þeirra  stað  Stefáni  syni  sínum,  en  assessor  mótmælti  því, 
þar  hann  væri  mjög  gáfnalítill,  en  ölmusur  tilheyrðu  ein- 
asta  gáfupiltum.  Uppskátt  var  af  amtmanni  gert,  að  of- 
mikil  yrðu  vensli  í  yfirréttinum,  ef  þessi  ráðahagur  tækist, 
skyldi  hann  því  sækja  um  Arnessv'slu,  sem  þá  var  liðug, 
hvað  assessor  Thorarensen  gerði  og  fékk  fyrir  henni  veit- 
ing  22.  júlí^)  1820,  en  Bjarni  Thorsteinsson,  sem  síðar 
varð  amlmaður,  fékk  þá  hans  embætti.  Þá  svo  var  komið 
sá  assessor  brögð  þessi,  er  honum  var  uppsögð  konan,  og 
áleit  þetta  mundi  gert  vera  til  að  r\'ma  sig  frá  yfirréttin- 
um;  var  þó  við  sýslu  sína  það  árið ;  þvarr  ei  hugur  ass- 
essors  Bjarna  þar  við,  leitaði  sér  annars  kvonfangs  og  fékk 
Hildar  dóttur  Boga  í  St\'kkishólmi  og  giptist  henni  þar 
þann  15.  september  1820. 

Bjarni  assessor  hafði  áður  k^ypt  undir  bú  sitt  jörðina 
Gufunes  og  lét  þar  búið  standa,  en  var  sjálfur  um  veturinn 
optast  að  Arnarbæli  í  Ölfusi,  þvi  hann  þjónaði  optast 
assessorsembættinu,  þar  assessor  Bjarni  Thorsteinsson  var 
þá  í  Kaupmannahöfn,  en  fékk  sér  veitt  amtmannsembættið 
á  Vesturlandi  1821.  Þá  assessorsembættið  varð  liðugt, 
sótti  assessor  Thorarensen  um  það  embætti  aptur  og  fékk 
þess  veiting  þann  1.  maí  1822  með  700  rd.  launum.  Var 
honum  þá  og  uppálagt  að  yfirsetja  jústitsmál,  sem  utan 
voru  send.  Bjó  assessor  Thorarensen  þann  veg  á  Gufu- 
nesi  um  hríð  við  sæmilega  vellíðan.  1829  þann  1.  ágúst 
veitti  kongur  honum  virkilegs  jústitsráðs  nafnbót,  skyldi 
hann  og  vera  meðlimur  í  þáverandi  lagaverki  m.  m. 

Um  þessar  mundir  fékk  amtmaðurinn  í  Norðuramt- 
inu,  Grímur  Jónsson,  brauð  utanlands,  svo  amtmannsem- 
bættið  nyrðra  varð  liðugt.  1833  brá  því  jústitsráð  B. 
Thorarensen  til  utanferðar  í  maí  téð  ár  og  sótti  um  amt- 
mannsembættið  i  Norðurlandi.  Kom  hann  aptur  til  ís- 
lands  í  júlí,  þá  hann  hafði  talað  við  kong  og  fleiri    höfð- 


1)    Réttara:  22.  júni. 


355 

ingja  og  var  í  óvissu  um  það  embætti.  En  öndverðlega  í 
september  kom  honum  til  lianda  kongs  veitingarbréf  af 
10,  ágúst  1833  fyrir  Norður-  og  Austuramtinu.  Ferðaðist 
hann  því  í  októbermánuði  norður  að  Möðruvöllum  með 
þénara  sinn  og  tók  við  amtsskjölum  af  sýslumanni  kam- 
merráði  G.  Briem,  sem  settur  hafði  verið  fyrir  amtmanns- 
embættið,  þá  amtmaður  og  etatsráð  Grímur  fór  utan  til 
sÍDs  embættis.  Var  þá  sýslumaður  Briem  mjög  heilsulas- 
inn,  svo  hann  dvaldi  á  Möðruvöllum  hjá  amtmanni  B. 
Thorarensen  að  mestu  um  veturinn,  en  andaðist  Utki  eptir 
það  hann  komst  heim  1834. 

1834  í  júnímánuði  fór  amtmaður  B.  Thorarensen  á 
Suðurland  að  sækja  konu  sína  og  börn.  Þá  bar  svo  til, 
að  prinz  Friðrik  frá  Kaupmannahöfn  var  kominn  til  ís- 
lands  og  vildi  ferðast  norður.  Mátti  þá  Bjarni  amtmaður 
fylgja  honum  norður,  síðan  ferðast  suður  aptur  að  sækja 
konu  sína,  sem  áður  hafði  sjúk  lagst.  í  þeirri  ferð  lét 
amtmaður  Thorarensen  auctionera  bú  sitt  á  Gufunesi  með 
miklum  skaða  sínum,  en  sendi  bælvur  sínar  með  skipi, 
sem  ætlaði  til  Eyjafjarðar  og  forHsti  á  leiðinni. 

Þá  hann  var  kominn  að  Möðruvöllum  varð  hann  að 
arka  upp  á  nýjan  stofn,  að  aíla  sér  flestra  búshluta,  sem 
honum  varð  kosinaðarsamt,  leggja  í  ekkjukassa  fyrir  konu 
sína  og  hafði  þar  að  auk  miklar  og  margvíslegar  útgiptir, 
sem  of  langt  er  að  telja,  hitti  og  f\TÍr  bág  ár,  en  hafði 
mannmargt  og  rausnarbii.  En  vegna  góðrar  forsjónar 
auðgaðist  hann  lieldur  en  tapaði,  þó  hann  yrði  fyrir  stór- 
um  sköðum. 

1836  og  1837  ferðaðist  liann  um  amt  sitt,  og  optar; 
þá  Reykjavílcursamkomurnar  voru  haldnar,  var  hann  þar 
ásamt  öðrum  höfðingjum. 

1841,  þá  amtmaður  Thorarensen  kom  frá  Reykjavík- 
ursamkomunni  norður  til  Friðriksgáfu,  varð  honum  Htlu 
síðar  eitt  kvöld  snögglega  illt,  lagði  sig  til  svefns,  en  gat 
ekki  sofnað.  Verkurinn  óx  óðum  og  var  strax  sent  eptir 
lækni,  en  áður  hann  kom  andaðist  amtmaður  um  nóttina 
milli  þess  24.  og  25.  ágúst,  menn  meina  úr  blóð-slagflóði. 
Hann  var  jarðaður  i  Möðruvallakirkjugarði  lijá  börnum 
sínum  nálægt  leiði    amtmanns    og    konferensráðs    Stefáns 


356 

Thorarensens.  Þar  eptir  var  prýðilegur  legsteinn  bestiltur 
og  íærður  yfir  hans  legstað.  Þess  er  að  geta,  að  þetta 
sama  ár,  1841,  sæmdi  konungur  hann  með  heiðurs  ridd- 
ara  orðu  af  Dannebrogen. 

Bjarni  amtmaður  Thorarensen  var  maður  að  gáfum 
flugskarpur.  Var  það  meðal  annars  Ijóst  af  þvi,  að  liann 
á  þrem  árum  tólv  öU  reynslupróí  utanlands  með  bezta  lofi, 
tjáist  þó  ei  iðnismaður  við  lærdóm.  Hann  var  og  að  nátt- 
úru  ágætasta  skáld,  en  vandaði  það  oft  lítið.  Hvarvetna 
lýsa  þó  hans  góða  skáldskapar  anda  Ijóðmæli  hans.  Hann 
var  bæði  margfróður  og  liálærður  í  mörgu,  að  sögn,  þó 
haldinn  beztur  í  lögspeki.  Jarðræktarmaður  var  hann 
mikiU  og  góður  búþegn.  Að  náttúrufari  var  hann  bráð- 
lyndur,  hreinskilinn,  og  lét  í  Ijósi  sína  sanna  meiningu 
við  hvern,  sem  þess  leitaði,  sáttgjarn  við  alla  og  vildi  öll- 
um  vel;  varð  hann  því  ástsæll  meðan  hann  hafði  em- 
bætti  á  hendi.  Örlátur  var  hann  jafnvel  fram  yíir  sin 
efni  og  góðgjarn  við  snauða  menn.  Hkit  sinum  vildi  hann 
halda  við  höfðingja  og  í  dómum  lijáhliðrunariaust  fylgdi 
hann  lögum  og  rétti.  Höfðingi  var  hann  lieim  að  sækja. 
Skorti  efni  að  framfylgja  örlætislyndi  sinu,  því  lengst  af 
varð  liann  að  bjargast  á  sínar  sp\tur. 

Þórður  Sveinbjörnsson. 

Faðir:  Sveinbjörn  bóndi,  sem  fyr  bjó  á  Ytra-Hólmi    á 

Akranesi  og  var  þar  smáliöndlari;  þar  eptir 
keypti  hann  Hvítárvelli  af  sekretera  Birni  Step- 
hensen  og  bjó  þar  til  þess  hann  deyði.  Faðir 
Sveinbjarnar  bónda  var  Þórður  son  Sveinbjarn- 
ar  Jónssonar  í  Þerney  Helgasonar^). 


1)  Pessi  framætt  Pórðar  háylirdómara  hlýtur  aö  vera  röng, 
pótt  svona  sé  talið  í  flestum  ættatölum.  Pað  nær  engri  átt,  ad 
Þórður  Sveinbjörnsson  i  Akrakoti  á  Álptanesi,  afi  Pórðar  háyfir- 
(iómara,  hafi  eins  og  talið  er  venjulegast  verið  dótturson  sira 
Jóscps  Loptssonar  á  ÓlafsvöIIum,  er  andaðist  gamall  1683.  Sess- 
elja  dóttir  síra  Jóseps,  sem  liklega  er  ekki  fædd  siðar  en  uni  1650  átti 
Sveinbjörn  son  Jóns  Helgasonar  i  Perney,  og  er  pá  Ijóst,  að 
Pórður  i  Akrakoti,  sem  andaðist  fimmtugur  að  aldri  1771,  getur 
ekki  verið  son  peirra.  Hér  vantar  pvi  liði  í  milli,  en  ættin  mun 
samt  vera  frá  peim  Sveinbirni  og  Sesselju  komin  og  sama  Svein- 


357 

Módir:  Halldóra^)  dóttir  Jóns  smiðs  í  Bár    Jónssonar, 


bjarnarnafniö.  Faöir  Pórðar  í  Akrakoti  hj'gg  eg  aö  haíí  verið 
Sueinbiörn  Oddsson,  er  bjó  á  Hliði  á  Álptanesi  á  fj-rri  hluta  18. 
aldar  og  andaöist  í  Melshöfða  1758.  Hann  mun  hafa  verið  að 
minnsta  kosti  príkvæntur  og  Pórður  son  hans  með  1.  eða  mið- 
konunni.  En  með  siðustu  konunni  átti  hann  meðal  annars  Ein- 
ar,  sera  er  fæddur  1751,  og  var  faðir  Pórdísar,  er  átti  Halldór 
Pálsson  fræðimann  á  Ásbjarnarstöðum.  En  móðir  Pórðar  i 
Akrakoti  hygg  eg  hafi  verið  systir  Porgeirs  Pórðarsonar  i  Akra- 
koti,  íöður  Guðlaugs  prófasts  i  Görðum,  pótt  fulla  vissu  hafi  eg 
ekki  fyrir  pvi.  Faðir  Sveinbjarnar  á  Hliöi  h^gg  eg  að  hafi  verið 
Oddiir  Valgarðsson,  er  bjó  i  Sviðholti  á  Alptanesi  fyrir  og  um 
1720,  og  pað  kæmi  vel  heim  timans  vegna,  að  hann  hefði  átt 
dóttur  Sveinbjarnai-  Jónssonar  frá  Perney  og  Sesselju  Jóseps- 
dóttur,  og  Sveinbjörn  son  peirra  borið  nafn  afa  sins.  En  Oddur 
gæti  verið  son  Valgards  Jónssonar,  er  bjó  í  Borgarholti  i  Bisk- 
upstungum  á  síðari  hluta  17.  aldar.  Valgarðs  nafnið  kemur  ein- 
mitt  siöar  fram  í  ætt  Sveinbjarnar  Oddssonar,  pvi  að  son  Pór- 
hildar  dóttur  hans,  er  átti  Helga  Einarsson  i  Hliðsnesi  og  var 
móðir  Porbjarnar  á  Ketilvöllum,  hét  Valgarður  og  dó  hann 
ungur.  Virðist  petta  benda  á,  að  Sveinbjörn  sé  rétt  talinn  son 
Odds  Valgarðssonar.  Til  styrktar  pessari  ættfærslu  skal  og  pess 
getið,  að  i  annál  Halldórs  Pálssonar  á  Ásbjarnarslöðum,  telur 
höf.  Pórdisi  konu  sina,  er  var  bróðurdóttir  Pórðar  i  Akrakoti 
komna  í  5.  lið  frá  sira  Jósep  og  yrði  pað  einmitt  eptir  pví  sem 
hér  er  talið:  1.  Sesselja  Jósepsdóttir,  2.  hennar  dóttir  gipt  Oddi 
Valgarðssyni  3.  peirra  son  Sveinbjörn,  4.  synir  hans  Pórður  i 
Akrakoti  og  Einar,  5.  Dóttir  Einars  Pórdis  kona  Halldórs.  Narfa 
nafn  er  og  i  þessari  ætt.  Narfi  Sveinbjarnarson,  er  verið  hefur 
móðurbróðir  Sveinbjarnar  Oddssonar,  bjó  i  grennd  viö  Rcykja- 
vik  eptir  1700,  og  Narfi  hét  einn  son  Pórðar  i  Akrakoti,  bróðir 
Sveinbjarnar  á  Hvitárvöllum.  Petta  fólk  hefur  verið  skylt  Jóni 
Helgasyni,  er  bjó  á  Brekku  á  Álptanesi  á  fyrri  hluta  18.  aldar  og 
var  faðir  peirra  Helga  á  Hliði  og  Ketils  i  Sviðholti  afa  Ketils 
elzta  i  Kotvogi.  Bróðir  Jóns  Helgasonar  var  Narfi  Helgason  faðir 
Páls  i  Laxnesi  föður  Narfa,  er  siðast  bjó  á  Brúsastöðum  i  Ping- 
vallasveit  j  1827,  94  ára;.  KetiII  hét  og  einn  son  Sveinbjarnar 
Oddssonar  á  Hliði  og  Pórdis  dóttir  hans.  Petla  fólk  mun  pvi 
hafa  verið  náskylt  og  komið  frá  Jóni  Helgasyni  i  Perney  fööur 
Sveinbjarnar,  er  átti  Sesselju  Jósepsdóttur.  í  einni  ættatölu  hef 
eg  séð  Jón  i  Pernej'  talinn  son  Helga  lögréttumanns  á  Reykjum 
í  Miðfirði  Ingjaldssonar  Illhugasonar  prests    í    Múla    Guðmunds- 


1)  Halldóravarf.  k.  Sveinbjarnar.en  hin  síðari  Margrét  Brands- 
dóttir  frá  Hróarsholti  Pálssonar  og  synir  peirra  Sveinbjörn  prest- 
ur  á  Staðarhrauni,  Guömundar  tveir  og  Guölaugur. 


358 

Móðir  Halldóru  var  Sigríður  Böðvarsdóttir  Jóns- 
sonar  Jónssonar  annars  á  Stakkhamri  Björns- 
sonar  Þorvarðssonar  Brandssonar. 

Kvinna  fyrri:  Guðrún  dóttir  síra  Odds  á  Reynivöllum  í 
Kjós  Þorvarðssonar.  Hún  átti  fyrst  amtmann 
Stefán  Stephensen  og  með  honum  börn,  sem 
dóu.  Svo  átti  hún  Þórð  sj'slumann  Svein- 
björnsson.     Þeirra  börn  deyðu^). 

Kuinna  seinni:  Kristín  Knudsen^),  hálfdönsk  að  ætt,  dóttir 
faktors  L.  Knudsen  og  Margrétar  dóttur  beykis 
Lars  Hölters  og  Guðrúnar  Þorbergsdóttur  prests. 

Börn:  A.  Þórður'), 

B.  Guðrún^). 

sonar,  og  pað  hyggur  Póröur  Sveinbjörnsson  rétt  i  æfisögu  sinni, 
en  sú  ættfærsla  mun  þó  nokkuö  hæpin,  þótt  vel  geti  hún  staðizt 
tímans  vegna.  En  tengdir  urðu  niilli  ætta  þessara  siðar.  Son 
Illhuga  prests  Ingjaldssonar  á  Tjörn  bróöur  Helga  á  Reykjum  var 
sira  P>lendur  á  Tjörn  faðir  Guðnýjar  er  átti  Porgeir  Þórðarson  i 
Akrakoti,  og  var  son  þeirra  Guðlaugur  prófastur  í  Görðum.  En 
bróðir  Guðnýjar  var  DavíÖ  Erlendsson,  faðir  Guðmundar  í  Hlíd- 
arhúsum  og  Yigdisar,  er  1757  giptist  Þórði  Sveinbjörnssyni  i 
Akrakoti,  og  var  móðir  Sveinbjarnar  föður  Pórðar  háyfirdómara 
^sbr.  II,  570—571).  Vigdis  Daviðsdóttir  dó  á  Ytra-Hólmi  hjá  syni 
sinum  19.  nóvember  1788. 

1)  Guðrún  f.  k.  Þórðar  háyfirdómara  dó  11.  nóvember  1838. 
Börn  þeirra  voru:  1.  Stefán  (f.  12.  marz  1824,  7  27.  ágúst  1827). 
2.  Jóhanna  María  (f.  11.  des.  1825,  t  12.  júli  1827). 

2)  Hún  hét  fullu  nafni  Kirstin  Katrin,  fædd  27.  april  1813 
Ý  8.  jan.  1874.  Son  hennar  með  Edvard  Thomsen  kaupmanni  i 
Rvik  var  Lárus  Edvard  Sveinbjörnsson  háyfirdómari  {■[-  7.  jan. 
1910)  sbr.  bls.  192—193  hér  að  framan  og  I,  134—135.  Þórður 
háyfirdómari  gerði  hann  aö  kjörsj'ni  sínum  og  gaf  honum  nafn 
sitt,  er  hann  kvæntist  móður  hans.     En  þau  giptust  21.  okt.  1840. 

3)  Réttara:  Theodor  f.  22.  april  1841,  útskrifaöur  úr  skóla 
1858,  tók  próf  i  læknisfræði  við  háskólann  1866  með  1.  einkunn, 
varð  »praktiserandi<(  læknir  i  Silkeborg  á  Jótlandi  og  andaðist 
þar  21.  desember  1883.  Hann  var  kvæntur  danskri  konu  Selma 
Ritta  Johanne  .Mathilde  Knudsen,  íósturdóttur  Knud  Peter  Knud- 
sens  prests  i  Blegind  i  .\rósastipti,  móðurbróður  Theodors  læknis. 
Dóttir  þeirra  cr  s.  k.  Pórðar  Gudjohnsens  i  Kaupmannahðfn 
(sjá  siðar). 

4)  Guörún  Lauretta  f.  14.  ágúst  1842,  dó  30.  júni  1861,  ógipt,  bl. 


359 

C.  Halldóra  Guðrún^). 

Þórður  er  borinn  .  .  .  ^).  Lærði  seinast  skólalærdóm 
í  Bessastaðaskóla  og  dimitteraðist^).  Fór  svo  fyrir  þénara 
til  amtmanns  Stefáns  Stephensen,  þá  búandi  á  Hvanneyri. 
Til  meiri  lærdómsframa  fór  Þórður  utan,  tók  öll  venjuleg 
lærdómspróf  og  seinast  í  rómverskri  lögvisi  með  góðri 
heppni"^). 

1822,  þann  16.  maí,  fékk  Þórður  kongsveiting  fyrir 
Arnessj'slu  næst  eptir  assessor  Bjarna  og  giptist  ekkjufrú 
Guðrúnu.  Setti  bú  í  Hjálmholti  og  keypti  siðan  þá  }ör5 
og  gerðist  auðugur. 

1833  brá  hann  til  utanferðar  og  dvaldi  um  veturinn 
i  Kaupmannahöfn,  hvar  hann  kom  svo  sinni  ár  um  borð^ 


1)  Réttara:  Halldóra  Margrét  f.  18.  júní  1844,  var  f.  k.  ÞórÖar 
Gudjohnsens  verzlunarstjóra  á  Húsavík,  pau  systrabörn  (sjá  siöar). 

Enn  voru  börn  Póröar  háyfirdómara  og  Kirstinar: 

D.  Aurora  Didrikiía  Ingibjörg  f.  13.  april  1846  f  ^^- 
Ían.  1851. 

E.  Sveinbjörn  cand.  theol.,  tónskáld  (f.  28.júni  1847.) 
Var  lengi  i  Edinborg,  en  er  nú  fluttur  til  Kaup- 
mannahafnar,  kvæntur  enskri  konu. 

F.  Stefán  f.  26.  ágúst  1848  t  1.  nóv.  1850. 

G.  Árna-Bjarni  f.  26.  okt.  1849,  heitinn  i  höfuðið  á 
Árna  stiptprófasti  Helgasj'ni  og  Bjarna  aintm. 
Thorsteinson,  fór  til  Vesturheims  og  mun  vera 
par  enn  á  lífi. 

H.  Aurora  Didrikka  Ingibjörg  f.  23.  april  1853,  gipt- 
ist  Christjáni  Trampe  póstafgreiöslumanni  á  Jót- 
landi  syni  Jörgens  Trampe  stiptamtmanns.  Þau 
eiga  börn  nokkur. 

2)  Hér  er  eyöa  fyrir  ártalinu  hjá  Boga.  Pórður  var  fæddur 
á  Ytra-Hólmi  4.  september  1786. 

3)  Hann  læröi  i  heimaskóla  hjá  sira  Bjarna  Arngrimssyni  á 
Melum,  en  var  útskrifaður  af  Geir  biskup  Vídalín  1802,  var  svo 
2  ár  i  vinnumennsku  hjá  kennara  sinum  sira  Bjarna  á  Melum, 
en  þvi  næst  7  ár  hjá  föður  sinum  og  reri  pá  til  sjáfar  á  vertið- 
um.  1811  fór  hann  i  pjónustu  Stefáns  amtmanns,  er  pá  flutti  að 
Hvit.árvöIIum  eptir  lát  Sveinbjarnar  föður  Þórðar. 

4)  Hann  tók  lögfræðispróf  13.  júní  1820  með  1.  einkunn  í 
báðum  prófum. 


360 

að  hann  gerðist  1834,  þann  12.  apríl  efri  assessor  í  lands- 
yfirréttinum.  Kom  hann  út  um  vorið  til  síns  embættis, 
en  hélt  þó  jafnframt  Arnessýslu  það  ár.  Hann  tók  Jón 
Jónsson  á  Ármóti  fyrir  sinn  lögsagnara  haustið  1833  við 
utanför  sína,  en  stiptamtmaður  setti  hann  fyrir  sS'sluna 
1834,  þá  Sveinbjörnsen  kom  út  og  hafði  fengið  assessors- 
embættið.  Hélt  Jón  sj^slunni  til  þess  við  tók  1835  kam- 
merráð  Melsteð,  sem  áður  hafði  norðurpart  Múlasýslu. 

1835  flutti  assessor  Sveinbjörnsen  að  sinni  nýkeyptu 
jörð  Nesi  við  Sehjörn,  en  var  þó  optast  sjálfur  i  Reykja- 
vík^)  því  fógeti  Ulstrup  fór  utan  haustið  1835  og  fékk 
hann  assessor  Sveinbjörnsen  að  gegna  sinu  land-  og  b}'- 
fógetaembætti.  1836,  þá  stiptamtmanns  fullmektugur, 
assessor  Olafur  Finsen  deyði,  var  assessor  Sveinbjörnsen 
settur  ad  interim  af  amtmanni  og  riddara  B.  Thorsteinsen 
að  gegna  stiptamtmanns  verkum.  Slepti  hann  þá  fógeta- 
embættum,  f^'rir  hver  fógetans  þénari  og  amanuensis  var 
þá  settur  af  háttnefndum  amtmanni.  En  O.  M.  Stephen- 
sen  vice-sekreteri  var  settur  til  að  gegna  efra  assessoris 
verli^um  við  3'firréttinn.  Stefán  s^^slumaður  Gunnlaugsson 
gegndi  annars  assessors  verkum. 

Þá  stiptamtmaður  Krieger  kom  út  1836  slepti  Þórður 
því  embætti,  en  tók  aptur  um  hríð  við  bý-  og  landfógeta- 
embættum. 

1836  fékk  Þórður  kongsveiting  fyrir  iustitiarii  em- 
bætti  við  3'firréttinn,  Þórður  Jónasson  VaðlasX'sIumaður 
efra,  en  Jón  sonur  Jóns  á  Ármóti  annað  assessorat,  komu 
þó  ei  til  embætta  það  ár,  fj^r  en  1837.  Þórður  Svein- 
björnsson  gerðist  1847  forseti  á  alþingi.  Fékk  etatsráðs- 
nafnbót  1844^). 


1  Hann  ílutti  frá  Nesi  til  Reykjavikur  1851  og  andaðist  par 
20.  febrúar  1856. 

2)  Petta  er  skakkt.  Hann  í'ékk  konferensráðsnafnbót  8.  júlí 
1848,  en  1841  varð  hann  riddari  af  dannebrog. 

Pórður  háyfirdómari  hefur  ritað  æfisögu  sina  allt  fram  að 
pjóðfundinum  1851  og  er  petta  eiginliandarrit  hans  nú  í  eign 
Guðm.  Sveinbjörnssonar  aðstoðarmanns  i  stjórnarráðinu.  Er  pað 
148  bls.  péttskrifaöar  í  8vo,  merkisrit  og  margt  á  pvi  að  græða 
um  menn  og  málefni  á  fyrri  hluta  19.  aldar.    Væri  nytsemdarverk 


361 

Páll  Þóröarson  Meísted. 

Sjá  um  hann  við  norðurpart  Múlas^slu.  1835,  þann 
24.  febr.,  veitti  konungur  kammerráði  Melsted  Arnesþing. 
Flutti  hann  sig  þvi  með  nokkru  af  varnaði  sínum,  ásamt 
frú  sinni  og  mikla  barnahóp,  á  dönsku  skipi  til  Reykja- 
víkur  sumarið  1835  og  þaðan  að  Hjálmholti,  hvert  assessor 
Þórður  Sveinbjörnsen  yfirlét  honum  til  bústaðar  ásanit 
miklu  aí  búshhitum  og  Hfandi  peningi.  Melsted  hafði  og 
sama  gert  við  sinn  eptirmann  í  Múlasýslu  norðurparti, 
candidatum  juris  Carl  Ferdinand  Walsöe,  og  yfirlét  hon- 
um  bústað  og  eignarjörð  sina  Ketilsstaði  á  Völlum  með 
því  mesta  af  búshlutum  og  lifandi  peningi  sínum.  1830, 
þá  Eiriki  sýslumanni  Sverrissyni  var  veitt  Rangárþing, 
gegndi  Melsted  þar  s\'slumannsverkum  hans  vegna,  þar  lil 
Sverrisen  flutti  austur.  Melsted  fékk  kammerráðs  nafn- 
bót  1832,  þann  22.  maí^).  Þannig  bjó  kammerráð  Melsted 
á  eignarjörðu  sinni  Hjálmholti  við  nægtir  og  uppól  börn  sín 
eptir  mætti  til  manndóms  og  menningar.  Hann  var  og 
ásami  mörgum  öðrum  á  nefndarfundum  í  Reykjavík  til- 
settur  1839—1841  —  1845. 

1844  missti  Melsted  konu  sína  Önnu  dóttur  konferens- 
ráðs  og  amtmanns  St.  Thorarensen.  1846  giptist  kammer- 
ráð  Melsted  aptur  jómfrú  Ingileif  dóttur  síra  Jóns  Bach- 
manns  Hallgrímssonar  læknis  Jónssonar. 

Téð  ár  var  og  svo  Melsted  í  ráðum  með  öðrum  um 
innleiðslu  }'mislegs  i  lögum  hér  á  landi,  sem  þó  enn  er 
óstaðfest  af  kongi,  en  sumt  hefur  allgott  þótt. 

Melsted  var  og  á  alþingi  1845  og  hefur  átt  mikinn 
þátt  í  einu  og  öðru,  sem  um  var  rætt.  Frá  því  fjTsta 
hefur  hann  og  verið  á  öllum  standaþingum  þar  syðra  og 
forsela  meðhjálp-). 


að  geía  þad  út,  pvi  að  vér  íslendingar  eigum  pvi  midur  svo  fáll 
af  slikum  minnÍQgarritum.  Þóröur  Sveinbjörnsson  var  einnií* 
svo  mikiUiæfur  raaður  og  mikilsvirtur  á  sinni  tíð,  að  minningu 
hans  má  gjarnan  á  lopti  lialda. 

1)  liéttara:  8.  mai. 

2)  Páll    Melsted    sigldi    til    Danmcrkur    hauslið    1S4.S  og  var 
skipaður  amtmaður  í  Vesluramtinu  12.  maí  1849,   og  pjónaði  pvi 

24 


362 

Vldauki. 

Páll  Pálsson  Melsted. 
Hann  þjónaði  Árnessýslu  í  fjarveru  föður  síns  frá  því 
í  nóvemberbyrjun   1848  og  til  vorsins  1849,    að   hann   var 


embætti  til  dauðadags.  Hann  andaðist  i  Stykkishólmi  9.  mai  1861. 
Hann  var  sæmdur  riddarakrossi  dannebrogsoröunnar  10.  júni 
1841,  jústisráösnafnbót  8.  júH  1848,  heiðursmerki  dannebrogs- 
manna  21.  september  1851  og  kommandörkrossi  dannebrogsorð- 
unnarl4.  júlí  1859.  Á  þingunum  1849,  1853,  1855,  1857  og  1859  var 
hann  konungsfulltrúi.  en  konungkjörinn  pingmaður  á  pjóðfund- 
inum  1851  og  var  forseti  fundarins,  Stutt  æfiminning  hans  er  i 
Þjóðólfi  XIII.  árg.  1861  bls.  103.  Börn  hans  og  f.  k.  hans  Önnu  Sig- 
ríðar  (f  8.  júni  1844)  Stefánsdóttur  amtmanns  Þórarinssonar  voru: 

1.  Páll  sagnfræðingur  (f.  13.  nóv.  1812  f  9.  febr.  1910)  sjá  um 
hann  bls.  190 — 191  hér  að  framan. 

2.  Ragnheiður  (í.  1816)  átti  Vigtús  Sigurðsson  Thorarensen  sýslu- 
niann  í  Strandasýslu  (f  1854).     Sjá  II,  400—403. 

3.  Ingibjörg  (f.  28.  sept.  1817  f  17.  mai  1885)  átti  síra  Gisla  Sig- 
urdsson  Thorarensen,  síðast  prest  á  Stokkseyri  (f  25.  des. 
1874)  bróður  Vigfúsar  s^'slumanns,  er  átti  Ragnheiði  systur 
hennar,  p.  h.:  Sigurður  og  Páll. 

4.  Sigurður  lektor,  forstöðumaður  prestaskólans  (t,  12.  des.  1819 
Ý  20.  mai  1895)  átti  Ástriði  Helgadóttur  biskups  Thordersens 
og  börn  (sbr.  Guðfræðingatal  mitt  bls,  242—244). 

5.  Margrét  (f.  6.  mai  1821  f  18.  okt.  1893  ógipt,  bl.). 

6.  Gudrún  tviburi  við  Margréti  (f.  6.  maí  1821  f  6.  júni  1822). 

7.  Sigriöur  (f.  1.  mai  1822  t  10.  júni  1828). 

8.  Björg  (f.  3.  júni  1823  f  1.  febr.  1887)  átti  Guðraund  Pálsson 
sýslumann  i  Mýrasýslu  (f  1886)  bl.,  sbr.  III,  380. 

9.  Pórdis  (f.  7.  júli  1824  f  16.  nóv.  1825). 

10.  Guðrún  (f.  29.  ágúst  1825  t  3.  okt.  1896)  átti  sira  Stelán  Pét- 
ursson  Stephensen  prófast  i  Vatnsfirði  (f  14.  raai  1900)  p.  b.: 

a.  Páll  prestur  í  Holti  i  Önundaríirði  kvæntur  Helgu  Por- 
valdsdóttur  læknis  á  ísafirði  Jónssonar, 

b.  Ólalur  læknir  í  Vesturheimi,  kvæntur. 

c.  Anna  SigriÖur  (f  9.  ágúst  1882)  f.  k.  Einars  Gudjohnsens 
læknis  á  Vopnafirði,  p.  b.  4:  Guðrún  Sigriður,  Pétur,  Stefán, 
Anna  Ragnheiöur. 

d.  Ragnheiður  s.  k.  Einars  Gudjohnsens,  þ.  b.:  Anna  Sigriður. 

e.  Ástriður  átti  sira  Ólaf  Petersen  á  Svalbarði  i  Pistilfirði 
(Ý  31.  mai  1898)  og  börn. 

11.  Stefania  (f  13.  jan.  1827  f  28.  april  1862)  átti  Halldór  Guð- 
mundsson  kcnnara  við  lærða  skólann  (f  13.  febr.  1904)  bl. 


363 
settur  sýslumaður  í  Snæfellsnessýslu.    Sjá  frekar  um  hann 


12.  Jón  ])rófastur  i  Klausturhólura  (f.  28.  mai  1829  f  13.  lebr.  1872) 
átti  29.  júli  1853  Steinunni  Sjarnadóttur  amtmanns  Thorar- 
ensens,  p^  b.: 

a.  Ingileií  (1.  30.  mai  1853  f  28.  april  1901)  f.  k.  Jón.s  bónda 
á  Búrfelli  Sigurössonar  á  Kröggólfsstöðum  Gislasonar,  p.  b. 
sem  lifðu:    Steíanía  og  Steinunn. 

b.  Páll  andaðist  ungur,  skömmu  eptir  að  hann  hafdi  íengið 
inngöngu  i  læröa  skólann. 

c.  Bogi  Thorarensen  cand.  mag.  í  Kaupmannahöín,  ókvæntur. 

d.  Bjarni  bóndi  i  Framnesi  á  Skeiöum.  kvæntur  Jórunni  Guð- 
mundsdóltur  frá  Miðengi  Jónssonar,  eiga  mörg  börn. 

e.  Anna  SigriÖur  (f  20.  febr.  1894)  átti  Guöjón,  er  um  tíma 
bjó  i  Klausturhólum,  en  fór  siöar  til  Vesturheims,  son 
Vigfúsar  á  Neðra-Apavatni  Danielssonar  á  Hæðarenda 
Snorrasonar. 

f.  Brjmjólfur  dó  uppkominn. 

g.  Stefania  dó  ógipt,  bl. 

h.   Hildur  dó  12.  mai  1892,  tæplega  þritug,  ógipt,  bl. 

13.  Jakobina  Jóhanna  Sigríður  (í.  9.  júli  1831)  f.  k.  Péturs  Eggerz 
i  Akure^'jum  (f  5.  april  1892)  Friðrikssonar  prests  i  Skarðs- 
þingum  Eggertssonar,  þ.  b.: 

a.  Arndís  gipt  sira  Páli  Ólafssyni  i  Vatnsfirði  (sbr.  I,  417  og 
Guðfræðingatal  bls.  227). 

b.  Páll  átti  fyr  Bagnheiði  dóttur  Sigurðar  prests  Sivertsens 
á  Útskálum  og  börn,  en  siðar  Ingibjörgu  Pórarinsdóttur 
jarðyrkjumanns  Árnasonar.  Páll  fór  til  Vesturheims  og 
andaðist  par  skyndilega. 

c.  Elinborg  átti  Kristján  Hall  verzlunarstjóra  á  Boröeyri  son 
Péturs  Hall  og  Önnu  Margrétar  Norgaard,  systurdóttur 
Helga  biskups  (III,  357)  p.  d.:  Ragnheiöur  gipt  Einari  M. 
Jónassyni  málafærslumanni  í  Reykjavik. 

d.  Friðrik  fór  til  Vesturheims. 

e.  Ingibjörg  (f  16.  júli  1898)  f.  k.  síra  Magnúsar  Blöndal 
Jónssonar  i  Vallanesi,  áttu  mörg  börn. 

f.  Pétur  (þessara  barna  er  áður  getið  II,  727). 

14.  Halldór  cand.  phil.,  amtskrifari  i  Reykjavik  (f.  21.  okt.  1832 
T  27.  febr.  1895)  ókv.,  bl. 

15.  Pórdis  (f.  i  Hjálmholti  24.  okt.  1835  f  22.  nóv.  1891)  átti  Jónas 
Jónsson  Thorstensen  sýslumann  i  Suðurmúlasýslu  (f  28. 
okt.  1861)  p.  b.:  Jón  prestur  á  PingvöUum  og  Elin  kona 
Magnúsar  Stephensens  landshöfðingja. 

Sonur    Páls  amtmanns    Melsteds    og   s.   k.   hans   Ingileifar 
Jónsdóttur  (f.  6.  raaí  1812  f  13.  marz  1894)  var 

16.  Hallgrimur  landsbókasalnsvörður  (f.  2^.  jan.  1853  ý  8.  sept. 
1906)  ókv.,  bl. 

24* 


364 

bls.   190—191    hér   að    framan    og    III,   243,    377).     Hann 
andadist  i  Reykjavík  9.  febrúar  1910,  á  98.  aldursári. 

Pétur  Guðjónsson. 

Faðir:  Guðjón,  er  um  tíma  bjó  á  Sjávarborg  i  Skaga- 

firði,  Sigurðsson  Grímssonar  Þorlakssonar  prests 
i  Miklagarði  Grímssonar.  (Sjá  ætt  hans  i  Tíma- 
riti  Jóns  Pélurssonar  II.  B.  bls.  28—31). 

Móðir:  Guðlaug    Magnúsdótlir    prófasts    á    HrafnagiU 

(t  23.  jan.  1836)  Erlendssonar. 

Kona:  Guðrún   Sigríður    (f.    15.    nóv.    1818  ý  12.  júlí 

1899)  dóttir  Lárusar  M.  Knudsens  kaupmanns 
í  Re^'kjavík  og  Margrétar  Andreu  (y  3.  maí 
1849)  dóttur  Lars  Jóhanns  Hölters  beykis  í 
Stykkishólmi.  Þau  Pétur  og  Guðrún  giptust 
15.  október   1841. 

Börn:  A.    Laura   Michaeline    (f.    16.    maí    1842)    gipt 

sira  Jóni  Bjarnasyni  í  Winnipeg,  bl. 

B.  Jörgen  Pétur  Havsteen  stúdent,  verzlunar- 
stjóri  á  Vopnafirði  (f.  2.  júní  1843  -1-  9.  apríl 
1901)  átti  Þórunni  Elísabetu  dóttur  Halldórs 
prófasts  Jónssonar  á  Hofi  í  Vopnafirði,  þ.  d.: 
1.    Guðrun  gipt  Sveini   kaupmanni    Einars- 

syni  á  Raufarhöfn,  bróður    Páls  borgar- 
stjóra  í  Rvík. 

C.  Þórður  Sveinbjörnsson  lengi  verzlunarstjóri 
á  Húsavik,  nú  í  Kaupmannahöfn  (f.  14.  sept. 
1844)  átti  fyr  Halldóru  Margrétu  dóttur 
Þórðar  Sveinbjörnssonar  háyfirdómara  (sjá 
hér  áður).     Börn  þeirra  voru: 

1.  Þórður  læknir  á  Borgundarhólmi. 

2.  Stefán  verzlunarstjóri  á  Húsavík. 

3.  Sveinbjörn  fór  til  Klondyke. 

4.  Baldur  garðyrkjumaður  þar. 

5.  Pélur  stúdent,    er    dó  í  Kaupmannahöfn 
7.  apríl  1900. 

6.  Kirstín  s.  k.  Ásgeirs  Lárussonar  Blöndals 
héraðslæknis  á  Eyrarbakka. 

Síðar  kvæntist    Þórður    Gudjohnsen    dóttur 


365 

Theodórs  Sveinbjörnssons  læknis  í  Silkiborg, 
þau  eiga  börn. 

D.  Guðlaug  Magnea  Ingibjörg  (f.  21.jan.  1846) 
giptist  Hermanni  stúdent,  syni  Hjálmars 
dannebrogsmanns  Hermannssonar  á  Brekku 
i  Mjóafirði,  fóru  til  Ameriku,  eiga  börn. 

E.  Margrét  Andrea  (f.  25.  sept.  1847)  dó  ung. 

F.  Einar  Oddur  héraðslæknir  á  Vopnafirði  (f. 
17.  febr.  1849  f  3.  júlí  1891)  átti  fyr  ()hnu 
Sigríði  Stefánsdóttur  prófasts  Stephensens  i 
Vatnsfirði,  en  síðar  Ragnheiði  systur  hemiar, 
og  börn  með  báðum  (sjá  hér  áður). 

G.  Kirstin  Katrín  (f.  6.  maí  1850)  átti  síra 
Lárus  Halldórsson  fríkirkjuprest  (ý  24.júní 
1908)  þ.  b.: 

1.  Guðrún  kona    Sigurbjarnar  A.  Gíslason- 
ar  cand.  theol. 

2.  Halldór  dó  fulltíða  28.  sept.  1903. 

3.  Pétur  prentari,  í  Rvík. 

4.  Valgerður,    gipt  séra  Þorsteini  Ólafssyni 
Briem  í  Grundarþingum. 

H.  Marta  Maria  (f.  2.  ágúst  1851)  gipt  Indriða 
Einarssyni  skrifstofustjóra,  þ.  b.: 

1.  Efemía     gipt    Jens     Eggertssyni    Waage 
bókara  við  íslands  banka. 

2.  Guðrún. 

3.  Einar,  bankaaðstoðarmaður. 

4.  Emilia. 

5.  Lára,    gipt    Pétri  Bogasyni  lækni  á  Sjá- 
landi. 

6.  Marta. 

7.  Jens. 

8.  •  Ingibjörg. 

I.  Guðrún  Sigríður  (f.  31.  des.  1852)  gipt  síra 
Jens  prófasti  Pálssyni  í  Görðum  á  Álpta- 
nesi,  bl. 

K.  Theodora  Andrea  Petrina  (f.  4.  sept.  1854 
t  12.  sept.  1857). 


366 

L.   Andreas   Peter  Berggreen  (f.  18.  marz  1856 

t  16.  sept.  1857). 
M.  Theodora  Jóhanna  Andrea  (f.  27.  júlí  1857 

-}-  13.  jan.  1874). 
N.  Anna  Lovisa  (f.  17.  des.    1858)    gipt    Þórði 

Jónssyni  Thoroddsen,    fyrrum    héraðslækni 

í  Keflavík  (sbr.  III,  538). 
O.  Emilía  (ý  18.  nóv.  1885)  f.  k,  Ásgeirs  Lár- 

ussonar    Blöndals    héraðslæknis    á    Eyrar- 

bakka,  bl. 
P.    Kristjana    (f.    2.    maí    1863)    gipt    Halldóri 

Jónssyni  bankagjaldkera  í  Rvík,  þ.  b.: 

1.  Pétur    bóksah    í    Rvík,    kvæntur    Olöfu 
Björnsdóttur  yfirkennara  Jenssonar. 

2.  Jón  aðstoðarmaður  við  landsbankann. 

3.  Hólmfríður. 

4.  Gunnar. 

5.  Halldór. 

Pétur  Guðjónsson  var  fæddur  á  HrafnagiH  í  Eyjafirði 
29.  nóvember  1812,  útskrifaður  úr  Bessastaðaskóla  1835^), 
sigldi  og  varð  lærisveinn  við  Johnstrupkennaraskóla 
1838,  og  kom  þaðan  að  afloknu  prófi  þar  26.  apríl  1840. 
Varð  organleikari  við  dómkirkjuna  i  Reykjavík  1841  og 
hafði  það  starf  á  hendi  til  dauðadags.  Jafnframt  gegndi 
hann  margvíslegum  öðrum  störfum.  Hann  veitti  t.  d.  for- 
stöðu  barnaskóla  í  Reykjavík  8  ár,  var  einn  vetur  1848 — 
1849  tímakennari  i  dönskum  stíl  við  lærða  skólann  og 
söngkennari  við  sama  skóla  frá  1846  til  dauðadags,  enn 
fremur  söngkennari  við  prestaskólann,  en  stiptamts-  og 
landshöfðingjaskrifari  25  ár  samfleytt.  Hann  var  og  þing- 
maður  fyrir  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu  á  þingunum  1865 
og  1867.  Hann  fékkst  og  við  málafærslumannsstörf.  — 
Þorsteinn  Jónsson,  er  settur  hafði  verið  sýslumaður  i  Ár- 
nessýslu  20.  \ú\í  1849,  fékk  Pétur  Guðjónsson  til  að  fara 
þá  austur  og  þjónaði  hann  s\'slunni  fyrir  hann  þangað  til 


1)  1834  segir  í  Pjóðólfi  XXIX.  árg.  bls.  107  og  i  50  ára  rainn- 
ingarriti  lærða  skólans  1896  bls.  20,  en  paö  er  rangt.  Pétur  organ- 
leikari  skriCaði  sig  jafnan  Gudjohnsen  og  var  svo  nefndur  alme'nt. 
Varð  það  að  ættarnafni. 


367 

i  júlímánuði  árið  eptir  (1850),  að  Þórður  sýslumaður  Guð- 
mundsson  tók  við.  Pétur  sigldi  snöggva  ferð  til  Kaup- 
mannahafnar  haustið  1865  og  kom  aptur  í  marzmánuði 
1866.  Fór  hann  þá  ferð  til  að  kynna  sér  póstmál,  og 
ætluðu  menn,  að  hann  mundi  verða  skipaður  í  hið  nýja 
póstmeistaraembætti,  er  þá  var  í  ráði  að  stofna  hér  á  landi. 
en  sú  embættisskipun  fórst  fyrir  í  það  sinn.  A  þjóðhá- 
tíðinni  (10.  ágúst)  1874  var  hann  sæmdur  heiðurspeningi 
úr  gulli.  Hann  andaðist  í  Reykjavík  25.  ágúst  1877.  Eptir 
hann  er  prentuð  Söngkenslubók,  og  var  hann  fyrsti  maður 
hér  á  landi,  er  vann  að  almennri  útbreiðslu  sönglistarinnar, 
og  hafði  í  þeim  efnum  mikil  áhrif  á  hina  yngri  kynslóð. 
Hann  var  dugnaðarmaður,  fastlyndur  og  hreinskilinn  og 
margt  vel  gefið. 

Þórður  Guðmundsson. 
Um   foreldra  hans  og  kvonfang    er    þegar    áður    getið 
(bls.  81  hér  að  framan).      Jóhanna    kona    hans  var  fædd 
8.  október  1817,  en  andaðist  á  Litla-Hrauni  17.  desember 
1883.     Þau  giptust  9.  janúar  1841. 
Börn  þeirra  voru : 

A.  Margrét  Andrea  (f.  í  Rvík  5.  ágúst  1841) 
átti  (8.  okt.  1864)  síra  Pál  Sigurðsson  í 
Gaulverjabæ  (f  23.  júlí  1887),  þ.  b.: 

1.  Sigurður  héraðslæknir  á  Sauðárkrók 
(drukknaði  13.  okt.  1910)  átti  Þóru  Gísla- 
dóttur  verzlunarmanns  í  Reykjavík  Tóm- 
assonar. 

2.  Þórður  héraðslæknir  í  Borgarnesi,  kvænt- 
ur  Guðrúnu  Björnsdóttur  ritstjóra  Jóns- 
sonar. 

3.  Árni  cand.  phil,,  ritstjóri  í  Reykjavík,  var 
kvæntur  Kristínu  Benediktsdóttur  sýslu- 
manns  Sveinssonar. 

4.  Jóhanna  Andrea  dó  fulltíða. 

5.  Anna  Guðrún  gipt  Sigurði  sýsluskrifara 
í  Arnarholti  Sigurðssyni  skólakennara 
Sigurðssonar. 

6.  Laura  Michaelina  dó  á  tvítugsaldri. 


368 

B.  Sigriður  (f.  í  RvíIí  27.  júni  1843  ý  13.  ágúst 
s.  á.). 

C.  Árni  (f.  í  Rvík  2.  febr.  1845)  fór  til  Ame- 
ríku  og  kvæntist  þar  austfirzkri  konu.  Bjt 
nú(1912)  ekkjumaðurá  Washington-eyjunni. 

D.  SoíTia  Amalía  (f.  i  Rvik  26.  ágúst  1846  f 
29.  april   1848). 

E.  Þórður  héraðsiæknir  á  Suðurnesjum  (f.  í 
Rvík  14.  marz  1848),  fór  til  Ameriku  og 
hafði  þar  læknisstörf  á  hendi  i  Detroit  Har- 
bour  á  Washington-eynni.  Andaðist  þar  29. 
janúar  1899,  ókv.  og  bl. 

F.  Oddgeir  prestur  i  Vestmanneyjum  (f.  í  Rvik 
11.  ágúst  1849),  kvæntur  Önnu  dóttur  Guð- 
mundar  prófasts  Einarssonar  Johnsens  i 
Arnarbæli,  eiga  mörg  börn,  þar  á  meðal: 

1 .  Guðmundur  aðstoðarm.  í  landsbankanum. 

2.  Þórður  aðstoðarprestur  á  Sauðanesi. 

3.  Jóhanna  Andrea  (f  17.  nóv.  1906)  2.  köna 
Magnúsar  sýslumanns  Jónssonar  i  Hafn- 
arfirði. 

4.  Guðrún  Sigríður  3.  kona  Magnúsar  sýslu- 
manns  (sbr.  bls.  196  hér  að  framan). 

G.  Þorgrimur  (f.  í  Hjálmholti  6.  des.  1850), 
tungumálakennari  og  ferðamannatúlkur  í 
Reykjavík,  ókvæntur. 

H.  Sigríður  (f.  í  Hiálmholti  26.  okt.  1852)  s.  k. 

síra     Jóhanns      prófasts     Þorsteinssonar     í 

Stafholti   siðar  biskupsskrifara  í  Reykjavík. 
I.    Guðný,    tviburi    við    hana  (f.  26.  okt.  1852 

t  11.  nóv.  1866). 
K,   Sigurður    sýslumaðuf  í   Mýra-    og    Borgar- 

Qarðarsýslu  (f.  24.  des.  1856)  sbr.  HI,  381). 
L.    Skúli    (f.  27.  jan.    1860)    var    heyrnar-    og 

mállaus,  dó  ungur. 

Aður    en    Þórður    sýslumaður    kvæntist 

átti  hann  laundóttur  með  Valgerði  Einars- 

dóttur  í  Reykjavík,  hét 
M.   Guðný  (f.  3.  april  1839  -\-  27.  jan.  1840). 


369 

Póiður  sýslumaður  Guðmundsson  var  fæddur  í  Arnar- 
dal  við  Isafjarðardjúp  11.  april  1811,  ólst  upp  að  nokkru 
leyti  hjá  móðurbróður  sínuni  Arna  stiptprófasti  Helgasyni 
i  Görðum,  er  kenndi  honum  skólalærdóm  og  útskrifaði  hann 
1830.  Hann  sigldi  samsumars  til  háskólans  og  tók  þar 
aðgöngupróf  (examen  artium)  með  1.  einkunn,  og  annað 
lærdómspróf  1831  með  sömu  einkunri,  tók  embættispróf 
í  lögum  25.  apríl  1835  með  2.  einkunn  í  teoretiska  hhit- 
anum  og  sömu  einkunn  í  praktiska  hlutanurn  16.  nóv.  s.  á., 
gekk  aplur  upp  í  þeim  hluta  prófsins  30.  nóvember  1836, 
en  fékk  þá  einnig  sömu  (2.)  einkunn.  Hann  var  því  næst 
á  skrifstofu  Jjardenfleths  stiptamtmanns,  var  seltur  sj'slu- 
maður  i  Vestmanneyjum  1.  júii  1839  og  þjónaði  þeirri 
sýshi  þangað  til  i  maí  árið  eptir,  var  settur  sýslumaður  i 
Gullbringu-  og  Kjósarsýslu  1.  ágúst  1840  og  fékk  veitingu 
fyrir  henni  14.  janúar  1841.  Meðan  hann  var  þar  sýslu- 
maður  bjó  hann  í  Reykjavík  og  hafði  þá  opt  önnur  störí 
á  hendi  jafnframt  sínu  embætti,  Hann  þjónaði  t.  d.  Borg- 
arQarðarsýsiu  1846—1847  (III,  529  og  bls.  82  hér  að  framan). 
bæjarfógetaembættinu  í  Reykjavík  1848 — 1849,  sat  i  lands- 
yfirréttinum  optast  sem  2.  assessor,  en  siðast  sem  1.  ass- 
essor  á  árunum  1846  —  1850  (sbr.  Lögfr.tal  M.  St.  Tímar. 
III,  261).  Hinn  16.  maí  1850  var  honum  veitt  Arnessj'sla 
og  tók  við  henni  þá  um  sumarið,  þjónaði  henni  þangað 
til  um  sumarið  1866,  en  fékk  algerlega  láusn  frá  embætti 
19.  febrúar  1867.  Hann  sat  á  alþingi  1855  og  1857,  sem 
konungkjörinn  þingmaður.  Hann  var  og  kosinn  vara- 
þingmaður  Árnesinga  1869.  21.  september  1851  var  hann 
sæmdur  kammerráðs  nafnbót.  Meðan  hann  var  sýslu- 
maður  í  Arnessýslu,  bjó  hann  leugslum  á  Litla-Hrauni  á 
Eyrarbakka,  ílutti  þangað  frá  Hjálmholti  1853,  en  eptir 
lát  konu  sinnar  (1883)  brá  hann  búi  og  flulti  til  tengda- 
sonar  síns  síra  Páls  Sigurðssonar  í  Gaulverjabæ,  en  eptir 
lát  hans  (1887)  til  Reykjavíkur.  Andaðist  þar  19.  ágúst 
1892.  Hann  var  valinkunnur  sæmdarmaður  og  mjög  vel 
látinn.hjá  sýslubúum  sínum,  sakir  réttsýni,  góðgirni  og 
lipurðar. 


370 

Lárus  Edvard  Sveinbjörnsson. 

Hann  var  settur  syslumaður  í  Árnessj'slu  sumarið  1866, 
þá  er  Þórður  sýslumaður  sagði  henni  af  sér,  og  þjónaði 
Lárus  henni  þangað  til  í  júnímánuði  1868,  er  hann  tók 
við  SN'slumannsembættinu  í  Þingeyjarsýslu.  Dvaldi  hann 
á  Eyrarbakka  meðan  hann  þjónaði  Árnessýsiu,  og  kvænt- 
ist  þar  27.  ágúst  1868.  Sjá  frekar  um  hann  I,  134—135 
og  bls.  192—193  hér  að  framan.  Hann  andaðist  i  Reykja- 
vík  7.  janúar  1910. 

Jón  Jónsson 

bæjarfógeta  í  Álaborg  Jónssonar  (sjá  bls.  349—351)  þjónaði 
Árnessj'slu  sem  settur,  fyrir  Þorstein  sýslumann  föðurbróður 
sinn,  frá  því  í  júnímánuði  1868  og  þangað  til  snemma  í  ágúst 
s.  á.,  að  Þorsteinn  kanselliráð  tók  við  henni.  Var  Jón  þá 
nýlega  (17.  apríl  1867)  orðinn  kandidat  í  lögfræði  með  1. 
einkunn,  en  síðar  varð  hann  landshöfðingjaritari  og  and- 
aðist  í  Reykjavík  4.  ianúar  1883,  ókvæntur  og  bl.  (Sjá 
um  hann  Lögfr.tal  iM.  St.:  Tímar.  UI,  231—232). 

Þorsteinn  Jónsson. 

Um  foreldra  hans  er  hér  áður  getið  á  bls.  349 — 351 .  Sjá 
ennfremur  I,  133.  Kona  hans  Ingibjörg  Elizabet  (f.  4.  júlí 
1830),  dóttir  Gunnlaugs  Oddssonar  dómkirkjuprests,  and- 
aðist  2.  júlí  1893.  Synir  þeirra,  er  til  fullorðins  aldurs 
komust,  voru: 

A.  Gunnlaugur  Jón  Halldór  dbrm.  á  Kiðabergi  (f. 
1  maí  1851)  kvæntur  Soffíu  Skúladóttur  pró- 
fasts  á  Breiðabólsstað  Gislasonar,  eiga  mörg 
börn. 

B.  Jón  Ólafur  (f.  23.  maí  1853)  var  4  vetur  í 
skóla,  en  hætti  við  nám  sakir  augnveiki  og 
varð  siðar  kaupmaður  í  Reykjavík,  en 
drukknaði  í  Granton  á  heimleið  til  íslands 
haustið  1895,  ókv.  bl. 

C.  Halldór  Ólafur  (f,  22.  des.  1855)  fyr  prestur 
í  Landeyjaþingum,  átti  Björgu  dóttur  L.  J. 
C.  Schou's  verzlunarfulltrúa  á  Húsavík.  Hún 
skildi    við    hann    og  fór  til  Ameríku. 


371 

Enn  var  son  Þorsteins  sýslum.: 
D.  Halldór  Gisli  (f.  7.  júli  1854,  f  8.  okt.  .s.  á.). 
Um  Þorstein  sýslumann  er  getið  itarlegar  hér  áður  við 
Þingeyjars}'slu  I,  133 — 134,  sbr.  ennfremur  Lögfræðingatal 
M.  St.  Tímarit  III,  266—267,  og  vísast  að  mestu  leyti  til 
þess  hér.  Eins  og  áður  er  sagt,  var  hann  settur  sýslu- 
maður  í  Árnessýslu  20.  júlí  1849,  en  fór  þangað  ekki  í 
það  sinn  ög  fékk  Pétur  Guðjónsson  til  að  þjóna  sýslunni 
fyrir  sig,  en  7.  júní  1867  fékk  Þorsteinn  kanselliráð  veit- 
ingu  fyrir  Árnessýslu  og  tók  við  henni  í  ágústmánuði  1868, 
fékk  lausn  frá  embætti  14.  ágúst  1878,  en  þjónaði  þó  Ár- 
ness}'slu  til  24.  júní  1879.  Hinn  13.  september  1880  var 
hann  settur  málaflutningsmaður  við  landsj'firréttinn  og 
gegndi  því  starfi  til  1.  janúar  1884,  að  hann  sagði  því  af 
sér,  flutti  þá  til  Gunnlaugs  sonar  síns  að  Kiðabergi  í  Gríms- 
nesi  og  andaðist  þar  9.  marz  1893.  Hafði  hann  búið  á 
Kiðabergi  lengi  meðan  hann  var  sýslumaður  í  Árnessýslu. 
Hann  var  talinn  með  heldri  sýslumönnum  á  sinni  tíð  og 
þótti  jafnan  mikið  að  Iionum  kveða.  Hann  var  tryggur 
vinur  vina  sinna  og  margt  vel  um  hann. 

Stefán  Björnsson. 

Faðir:  Björn   Sigurðsson  bóndi  á  Ketilsslöðum  í  Jök- 

ulsárhlíð,  kominn  af  Njarðvíkurætt. 

Módir:  Þorbjörg  Stefánsdóttir  prests  Schevings  í  Prest- 

hólum  (f  18.  okt.  1825)  Lárussonar  (sbr.  I, 
258 — 259).  Þorbjörg  var  áður  gipt  Eiríki  bónda 
Grímssyni  á  Skinnalóni,  og  var  son  þeirra 
Magnús  cand.  theol.  í  Kaupmannahöfn  (f  3. 
júlí  1881). 

Kona:  Karen    Emilia    Jörgensen,    dóttir    gózeiganda  í 

Kaupmannahöfn. 

Börn:  A.   Björn^)  sýslumaður  í  Dalasýslu  (sjá  II,  754 

—755). 
B.    Hans  Sigfús  stúdent  (f.  24.  sept.  1857),  fyrr- 
um    norskur    vísikonsúll    á    ísafirði,    nú    í 


4)    Synir  Stefáns  sýslumanns  hafa  allir  tekið  upp  ættarnafn- 
ið  Bjarnarson. 


372 

Kaupmannahöfn,  kvæntur  Ingibjörgu  Þor- 
steinsdóttur  bakara  á  ísafirði  í*orsteins- 
sonar,  bl. 

C.  Benedikt  (f.  24.  sept.  1858)  fór  til  Vestur- 
heims,  kom  aptur,  kvæntist  í  Ameríku  Stein- 
unni  Jónsdóttur  söðlasmiðs  Sigurðssonar  og 
Ragnhildar  Jónsdóttur  prests  á  Rafnseyri, 
þau  skildu.  Er  á  ísaíírði,  kvæntur  síðar  Jar- 
þrúði  Jónsdóttur,  eiga  mörg  börn: 

1.  Ragnar. 

2.  Ingibjörg. 

3.  Stefán. 

4.  KamiUus  Vik. 

5.  Alheid  Dagmar. 

D.  Alheid  Dagmar  er  kennslukona  í  Parísar- 
borg,  ógipt. 

E.  Petrine  Thora  Kamilla  (f.  10.  okt.  1864) 
gipt  Magnúsi  Torfasyni  sýslumanni  og  bæj- 
arfógeta  á  ísafirði  (sjá  Rangárvallasýslu). 

F.  Þorbjörg  (f.  3.  júní  1866,  f  30.  jan.  1902) 
f.  k.  Klemens  Jónssonar  landritara,  þ.  b.: 

1.  Agnar  Stefán,  dó  ungur. 

2.  Anna. 

3.  Karen,  dó  uppkomin. 

G.  Pétur  Magnús  kaupmaður  á  ísafirði,  for- 
stjóri  niðursuðuverksmiðju  þar  (f.  3.  júní 
1866),  kvæntur  danskri  konu,  Sopie  Höeg- 
denskov,  bl. 

H.  Þórarinn  skipstjóri  á  gufuskipi,  kvæntur 
danskri  konu. 
Stefán  sN'slumaður  Björnsson  var  fæddur  á  Ketilsstöð- 
um  í  Jökulsárhlíð  29.  júlí  1826,  kom  i  Reykjavíkurskóla 
haustið  1846,  en  vék  þadan  eptir  ))pereatið((  1850,  sigldi 
til  Kaupmannahafnar  og  var  útskrifaður  af  Magnúsi  Ei- 
ríkssyni  bróður  sinum  1851,  tók  s.  á.  aðgöngupróf  (examen 
artium)  við  háskólann  með  2.  einkunn  og  2.  lærdómspróf 
3.  marz  og  26.  júni  1852  einnig  með  2.  einkunn,  en  em- 
bættispróf  í  lögfræði  18,  júní  1858  sömuleiðis  með  2.  eink- 
unn  í  báðum  prófum.     Hann  var  s.  á.  settur  sjslumaður  í 


373 

ísafjarðarsýslu  og  Qekk  veitingii  fyrir  henni  28.  janúar 
1859,  og  26,  febrúar  1866  varð  hann  jafnframt  bæjarfógeti 
á  ísafirði.  Hinn  6.  nóvember  1878  var  honum  veitt  Ár- 
nessýsla  og  tók  við  henni  24.  júní  1879.  1888  tók  hann 
Björn  son  sinn  sér  til  aðstoðar  í  sýslumannsverkum,  en 
fékk  algerlega  lausn  frá  embætti  1.  nóvember  1890,  og 
og  sleppti  sj'shmni  þá  þegar.  Hann  bjó  í  Gerðiskoti  í  Flóa- 
gaflshveríi  og  andaðist  þar  3.  júlí  1891.  Stefán  sj^slu- 
maður  var  stór  vexti  og  öldurmannlegur  ásýndum,  góð- 
menni  og  spakmenni  og  yfirleitt  vel  þokkaður  af  sýslu- 
búum. 

Sigurður  Egrgertsson  Briem 

var  settur  sýslumaður  í  Árnessýslu  9.  október  1890  frá  1. 
nóvember  s.  á.,  tók  þá  við  sj'slunni  af  Stefáni  sýslumanni 
og  þjónaði  henni  þangað  til  Sigurður  sýslumaður  Ólafs- 
son  tók  við  henni  vorið  1891,  Var  Sigurður  Briem  þann 
vetur  (1890 — 91)  til  heimilis  á  Eyrarbakka.  (Sjá  meira 
um  hann  HI,  249—250). 


Sigrurður  Ólafsson. 

Faðir:  Ólafur  óðalsbóndi  i  Hjálmholti  (f  2.  maí  1900) 

Þormóðsson  bónda  sama  staðar  Bergssonar 
Halldórssonar.  Móðir  Þormóðs  var  Ingibjörg 
Ólafsdóttir  frá  Fljótshólum  Þorleifssonar  í  Ar- 
bæ  í  Ölfusi  Ásbjörnssonar  í  Árbæ  Loptssonar, 
en  kona  Þormóðs  og  móðir  Ólafs  í  Hjálmholti 
var  Margrét  Sigurðardóttir  smiðs  á  Hærings- 
stöðum  Gíslasonar  og  Guðnýjar  Guðmunds- 
dótlur  prests  í  Kálfholti  Bergssonar. 

Móðir:  Guðrún    Jónsdóttir    bónda    í    Langholti  í  Flóa 

Eyvindssonar  í  Höfða  í  Biskupstungum  Þórðar- 
sonar  í  Höfða  Sæmundssonar  í  Hreiðurborg 
Olafssonar  (sbr.  III,  134).  Kona  Jóns  Eyvinds- 
sonar  og  móðir  Guðrúnar  var  Astríður  Guð- 
mundsdóttir  frá  Hlíð  í  Eystrihrepp  Bergsteins- 
sonar  í  Bræðratungu  Guðmundssonar  s.  st. 
Jónssonar. 

Kona:  Sigriður  (f.  23.  okt.   1858)  Jónsdóttir  umboðs- 


374 

manns    í    Vík    í    Mýrdal  Jónssonar  slúdents  á 
Leirá  Árnasonar  (sbr.  III,  531).      Sigríður  var 
áður  gipt  Jóni  Sigurði  Ólafssyni  lækni  í  Vestur- 
Skaptafellssýslu  (f  30.  júní  1882). 
Börn:  A.   Jón  stúdent  í  Kaupmannahöfn   (f.  18.  febr. 

1886). 

B.  Halla,  f.  18.  júní  1887. 

C.  Ólafur  (f.  31.  jan.  1889)  kandídat  í  búfræði 
frá  landbúnaðarháskólanum  í  Khöfn. 

D.  Guðrún,  dó  ógipt,  bl. 

E.  Haraldur  (f.  5.  mai  1892),  lærir  söng  við 
söngskólann  (Musik-konservatoriel)  í  Kaup- 
mannahöfn. 

Sigurður  sýslumaður  Ólafsson  er  fæddur  í  Hjálmholti 
í  Flóa  14.  marz  1855,  kom  í  lærða  skólann  1869  og  var 
útskrifaður  þaðan  1876  með  2.  einkunn  (71  st.),  sigldi  þá 
samsumars  til  háskólans  og  tók  próf  í  heimspeki  25.  júní 
1877  með  1.  einkunn,  en  embættispróf  í  lögfræði  9.  júlí 
1881  með  2.  einkunn  (85  st.),  var  settur  sýsiumaður  í 
Skaptafellssýslu  20.  s.  m.  frá  1.  ágúst  s.  a.,  og  fékk  veit- 
ingu  fyrir  sýslunni  6.  janúar  1883,  kvæntist  skömmu  síðar 
s.  á.  og  fór  að  búa  á  Kirkjubæjarklaustri,  fékk  veitingu 
fyrir  Árnessýslu  9.  janúar  1891  frá  1.  maí  s.  á.  og  tók  þá 
við  þeirri  sýslu,  keypti  því  næst  höfuðbólið  Kaldaðarnes 
með  hjáleigum  öllum  og  hefur  búið  þar  síðan.  Hann  var 
sæmdur  riddarakrossi  dannebrogsorðunnar  8,  ágúst  1907. 


lY.  Rangárvallasýsla. 


Þeir  gömlu  þingstaðir  í  Rangárþingi: 

1.  Þingskálir,  þriggja  hreppa  þing. 

2.  Holt  undir  Eyjafjöllum. 

3.  Kross  í  Eystri-Landeyjum. 

4.  Fiflholt  í  Ytri-Landeyjum. 

5.  Reyðarvatn  á  Rangárvöllum. 

6.  Stórólfshvoll  í  Hvolhrepp. 

7.  Lambey  í  Fljótshlið. 

8.  Kirkjulækur  í  Fljótshlíð. 

9.  Þjóðólfshagi  í  Holtum. 

10.  Skarð  í  Landmannahreppi. 


Nú  á  tímum  eru  takmörk  Bangárvallasýslu  mót  austri 
frá  Skaptafellssýslu,  Jökulsá  á  Sólheimasandi,  en  mót  vestri 
aðgreinist  hún  frá  Árnessj'slu  af  Þjórsá.  í  fyrri  tíðum  voru 
ekki  téð  sýslutakmörk  regluleg,  því  stundum  héldu  sýslu- 
menn  parta  af  tveimur  sýslum  og  enn  fyrri  voru  goðorð 
ekki  bundin  við  viss  pláss,  heldur  sögðust  ýmsir  í  þing 
með  ýmsum  höfðingjum  opt  langt  frá  hggjandi;  gekk  það 
svo  til  þess  landið  komst  undir  kong  1264.  Óskipnlega 
gekk  og  margt  lengi  þar  eptir.  í  fornsögum  getur  margra 
goða  í  öllum  landsfjórðungum;  voru  goðorðin  mjög  mis- 
jöfn  að  víðlendum  og  þingmönnum.  Ómögulegt  er  um 
flesta  að  vita,  nær  þeir  tóku  eða  sleptu  goðorðum. 

Sæmundur  fróði  hygg  eg  hafi  verið  oddviti  fyrir  þvi 
siðar  nafnfræga  Oddverjagoðorði.  Með  konu  sinni  Guð- 
riinu  dóttur  Kolbeins  goða  og  lög[sögujmanns   Flosasonar 


376 

mun  hann  hafa  fengið  goðorð  Kolbeins  um  1090  nálægt 
þvi  sem  hann  giptist.  1097  var  hann  ásamt  Markúsi  lög- 
[sögujmanni  Skeggjasyni  aðstoðarmaður  til  þess  að  tíund 
hér  á  landi  á  kæmist.  Börn  Sæmundar  prests  fróða  voru 
Eyjólfur  prestur,  Loptur  prestur,  Loðmundur  og  f*órey,  allt 
göíugmenni.     Sæmundur  fróði  deyði  1133^). 

Loptur  prestur  var  ungur  i  íörum  og  um  hrið  í  Noregi, 
hvar  hann  giptist  f*óru  dóttur  Magnúsar  konungs  berfætts, 
og  vissu  þá  fáir,  að  hún  væri  kongsdóttir.  Þar  eptir 
fór  Loptur  til  íslands  og  bjó  á  íöðurleifð  sinni,  Atli 
mörg  börn. 

Jón  hét  einn  son  Lopts  prests  og  Þóru.  Hann  var  á 
unga  aldri  í  förum  og  mjog  við  iærdómsmentir.  Hann 
giptist  fyrir  1154  Halldóru  Skeggbrandsdóttur,  þeirra  börn 
Sæmundur  og  Solveig.  Margar  frillur  átti  Jón,  ein  þeirra 
var  Ragnheiður  systir  Þorláks  biskups,  þeirra  synir  voru : 
Páll,  er  síðar  varð  biskup,  og  Ormur  breiðbælingur,  mikill 
höfðingi.  Jón  átti  með  Æsu  Þorgeirsdóttur  son,  er  hél 
Þorsteinn,  og  við  Helgu  Þórisdóttur  Einar,  og  við  Valgerði 
Loptsdóttur  Hallbjörn  prest').  ÖIl  börn  Jóns  Loptssonar 
mönnuðust  vel.  Jón  Loptsson  var  mestur  höfðingi  og  vin- 
sælastur  á  íslandi.  Hann  hafði  mikil  vold,  stórt  goðorð 
og  auð  mikinn,  var  hann  tilkvaddur  að  gera  um  flest  stór- 
mál,  því  hann  þótti  réttsýnn.  Opt  fór  hann  utan  og  var 
í  miklum  metum.  1164  og  1171  getur  útkomu  hans  frá 
Noregi  og  optar,  Hann  hélt  lærðan  skóla  í  Odda,  hvar 
Snorri  Sturluson  og  margir  fleiri  voru  uppfræddir.  1197 
deyði  þessi  stórhöfðingi. 

Sæmundur  Jónsson,  fæddur  1 154,  tók  eptir  föður  sinn  goð- 
orð  hans  og  mannvirðingar.  Sæmundur  var  ekki  eiginkvænt- 
ur,  því  hann  vildi  ekki  sækja  brúðkaup  sitt  lil  Orkneyja,  þá 
honum  var  boðin  Langalif  jarlsdóttir^).    En  f)ölda  átti  hann 


1)  Ártiðardagur  Særaundar  er  22.  mai  (ísl.  Ártíöaskrár  bls.  48). 

2)  Siguröur  var  og  son  Jóns  Loptssonar  og  Valgcrðar. 

3)  Hún  hét  Langlif  og  var  dóttir  Haralds  jarls  Maddaðar- 
sonar  í  Orkneyjum.  Nafn  hans  mun  hafa  borið  Haraldur  son 
Sæmundar. 


377 

frillu-barna,  sem  flest  urðu  að  mönnum.  Sæmundur  var 
og  mikill  höfðingi  og  hélt  því  til  síns  dauða. 

Eptir  Sæmund  skiptist  hans  stóra  goðorð  miilum 
barna  hans  í  mörg  smærri,  og  loks  voru  þeir  Filippus  og 
Haraldur  Sæmundarsynir  neyddir  til  að  fara  utan  og  fá 
Hákoni  konungi  goðorð  sín  1250.  Þeir  drukknuðu  1251. 
Mest  goðorð  Sæmundarsona  voru  um  Rangárvelli^).  Þor- 
valdur  í  Hruna  og  Gissur  son  hans  höfðu  þá  og  goðorð 
bæði  áður,  um-og  eptir  þann  tima  þar  syðra;  hélt  Gissur 
þar  nokkrum  goðorðum  ásamt  þeim  í  Skagafirði  og  víðar, 
því  Hákon  konungur  gerði  Gissur  að  jarli  yfir  íslandi  1258, 
áður  en  hann  hafði  fengið  yfirráð  yfir  öllu  landi,  sem  fyrst 
varð  allsendis  1264;  hét  þar  eplir  svo,  að  Gissur  væri  jarl 
yfir  öllu  íslandi  til  þess  hann  deyði  1268. 

1270,  þá  Gissur  jarl  var  dáinn.  setti  Magnús  konungur 
lagabætir  Rafn  Oddsson  og  Orm  son  Orms  Svinfellings  yfir 
allt  ísland.  Ormur  drukknaði  sama*'hau^  í  Herðluveri 
við  Noreg,  þá  hann  ætlaði  ti!  íslands,  týndist  þar  sonur 
hans  og  öll  skipshöfn.     En  Rafn  Oddsson  komst  með  heilu 


1)  Peir  brædur,  herra  Sighvalur  Hálfdanarson  á  Keldum  og 
herra  Loptur  Hálfdanarson,  sonarsynir  Sæmundar,  tóku  Oddastað 
1284  og  áttu  í  brósum  viö  Árna  biskup.  Hafa  peir  verið  mestir 
höfðingjar  sinna  ættmanna  pá,  og  sðmuleiðis  bræðrungur  þeirra 
herra  Kristoforus  Viihjálmsson  (Sæmundssonar).  Um  hann  vita 
menn  að  vísu  litið.  Eb  útkomu  hans  getið  í  annálum  1288  og 
1292,  en  hann  andaðlst  1312.  Pessir  frændur  hafa  eflaust  haft 
völd  á  Rangárvöllum  á  siðasta  hluta  13.  aldar.  Herra  Sighvatur 
Hálfdanarson  á  Keldum  heíur  andazt  skómmu  cptir  1305,  en 
herra  Loptur  bróðir  hans  1312,  og  var  þá  kominn  að  Grund  i 
Eyjafirði.  Um  líkur  fyrir  pvi,  að  Grundar-Helga  hafi  verið  sonar- 
dóttir  hans  er  áður  getið  II,  489—491.  Synir  Andrésar  Sæmunds- 
sonar  munu  trauðla  hafa  haft  nokkur  vðld  i  Rangárþingi,  eptir 
að  forvigismaður  þeirra  Þórður  var  drepinn  (1264).  Pað  væri 
þá  helzt  Eyj'ólfur  Andrésson,  er  bjó  í  Skarði  hinu  ytra  á  Landí 
eptir  föður  sinn,  og  kemur  við  staðamál,  tók  Hraungerði  1284. 
Ekki  er  óliklegí,  að  þeir  nafnar  Andrés  Gislason  hirðstjóri  og 
Andrés  Sveinsson  hirðstjóri  á'14.  öld  hafi  verið  niðjar  Andrcsar 
Sæmundssonar,  þótt  nú  verði  það  ekki  með  vissu  rakið.  Get- 
gáta  all-sennileg  um  afkomendur  AndrésarSæmundssonar  er  í  Isl. 
Artiðaskrám  bls.  257. 

25 


378 

til  fslands  sama  haust  og  hafði  af  kongs  hendi  stjórn  yfir 
öUu  landi. 

1272  setti  Magnús  konungur  Þorvarð  Þórarinsson  með 
Rafni  yfir  ísland,  og  voru  þeir  sem  hirðstjórar  þar  eptir, 
þó  þeiui  veitti  örðugt  að  koma  við  stjórn  yfir  landinu, 
þvi  Árni  biskup  Þorláksson  var  þá  sera  konungur  og  átti 
hlat  í  flestum  málum,  en  bannfærði  þá,  er  settu  sig  móti 
honum.  Voru  þá  Rafn,  Þorvarður  og  þar  eptir  fleiri  kall- 
aðir  sýslumenn  kongs,  en  ei  hirðstjórar,  þó  þeir  hefðu 
hirðstjóravöld.  Af  því  að  landið  var  víðlent,  settu  þeir 
menn  í  ýmsa  parta  landsins,  sem  þeir  kölluðu  sveina  sina. 
Um  fæsta  þessara  heí  eg  sagnir,  en  get  þó  einstöku  manna. 

Asgrímur  Þorsteinsson 
frá  Hvammi,  átti  Guðnýju  dóttur  Mána  í  Gnúpufelli  og 
með  henni  Eyjólf,  Mána,  Jón  og  Þorstein.  Asgrímur  varð 
óþokkasæll,  af  því  að  hann  var  að  Flugumýrarbrennu  með 
Eyjólfi  bróður  sínum.  En  seinna,  þá  Rafn  og  Þorvarður 
komust  til  valda,  léntu  þeir  sýslu  beggja  meginn  Þjórsár 
Ásgrími  Þorsteinssyni.  Komst  hann  í  þrætu  við  Árna 
biskup.  Sættist  þó  aptur  við  hann.  Ásgrimur  dó  1285. 
(Sjá  framar  um  hann  við  mína  viðbót  við  hirðstjóraannáP) 
og  sögu  Árna  biskups).     Hann  hafði  herra  titil'). 

Eyjólfur  Ásgrímsson. 
Honum  lénti  Rafn  hirðstjóri  1285  sýslu  eptir  föður 
sinn,  en  ei  finn  eg,  hvað  lengi  hann  hélt  hana.  Eyjólfur 
átti  Guðnýju  dóttur  Garðs  úr  AustQörðum.  Var  Eyjólfur 
herraður  og  deyði  1302.  Hans  getur  við  Villingaholts- 
kirkjumáldaga  Vilkins  biskups"). 


Nú    veit    eg    ekki    víst,    hverjir  hirðstjóraþénarar  hafi 
haft  lögsögn  í  Rangárþingi  eða  Árnesþingi  eða  öðrum  sýsl- 

1)  Petta  rit  Boga  er  i  mÍDni  eign,  i  allþykku  bindi. 

2)  Um  herra  Ásgrim  er  getid  nánar  við  Árnessýslu. 

3)  Sá  Eyjólfur  bóndi,  sem  nefndur  er  i  þessum  máldaga  Vil- 
kins  1397  (Fbrs.  IV,  59)  er  alis  ekki  herra  Eyjólfur  Ásgrimsson, 
pvi  að  pessi  Eyjólfur  býr  i  Villingaholti,  pegar  máldaginn  er  sam- 
inn.    Sjá  nánar  um  heria  Eyjólf  við  Árnesping. 


379 

um  í  Sunnlendinga-  og  Austfirðingafjórðungura  eptir  þetia 
um  hríð,  þó  eg  telji  þar  til  líklegastan  Hauk  lögmann  Erlends- 
son  uni  tíma  eptir  og  um  1300,  Snorra  Markússon  á  Melum 
lögmann,  helzt  í  Gullbringu-,  Kjósar-  og  Borgarfjarðar- 
sý«lum  eptir  1300,  Grim  riddara^),  lögmann  og  um  3  ár 
hirðstjóra  eptir  1310,  Guðmund  eldra  Sigurðsson^)  lögmann 
um  tíma  í  einhverri  af  téðum  sýslum  sunnanlands,  þó  fá 
ár  máske  hver  og  margir  fleiri. 

1342  voru  þeir  Jón  Hnllsson  og  Arnór  Pórðarson  ósam- 
þykkir  um  sj'slu  millum  Þjórsár  og  Lómagnúps  (vestur- 
part  Skaptafells-  og  alla  Rangárvallasýslu),  er  hvorttveggja 
þóttust  halda  eiga.  Var  Arnór  fanginn  af  Jóni  og  fylgj- 
urum  hans,  en  svo  fóthögginn  og  ílngurhögginn  að  ráð- 
um  Þorsteins,  sem  1343  var  þar  fyrir  veginn^),  Er  líklegt, 
að  Jón  hafi  þá  haldið  Rangárþing  um  stuttan  tíma. 

Arnl  Þórðarson 

hygg  eg  haíi  haldið  Rangárþing  um  1349  og  þar  eptir,  en 
fékk  hirðstjóraléni  yfir  Vi  hluta  Íslands  1357.  Hann  lét 
taka  Markús  barkað,  konu  hans  og  son,  sem  höfðu  drepið 
eða  sært  lil  ólifis  Orm  á  Krossi,  og  lét  þar  fyrir 
höggva  þau.  Arni  Þórðarson  missti  hirðstjórnarhluta  sinn 
1360,  þá  Smiður  Andrésson  tók  hirðstjórn  yíir  öllu  landi. 
Við    hann    batt    Árni   vinskap,  en  Jón  lögmaður  skráveifa 


1)  ÍJm  Grim  lögmann  Porsteinsson  sjá  II,  435 — 437. 

2)  Um  Guðmund  lögmann  Sigurðsson,  sjá  Lðgsögumannatal 
og  lögmanna:  Safn.  til  s.  ísl.  II,  53—54,  59. 

3)  Flateyjarannáll  skýrir  nákvæmast  frá  þessum  skærum  og 
segir,  aö  Arnór  hafi  verið  aílimaður  hægri  hendi  og  vinstra  fæti 
austur  við  Seljalandsfoss  af  ráðum  Porsteins  Nikulássonar  Gunn- 
hyltings  (p.  e.  frá  Gunnarsholti),  en  tilskipun  Jóns  Hallssonar. 
Segir  annállinn,  að  Porsteinn  hafi  verið  veginn  sama  ár  (1342), 
sjálfsagt  vegna  þessara  afskipta.  Hans  er  getið  i  Vilkinsmáldaga 
Gunnarsholtskirkju  (Fbrs.  IV,  85)  og  Péturs  í  Gunnarsholti  sonar 
hans,  Pað  er  ekki  ósennilegt,  að  Arnór  Pórðarson  hafi  verið 
bróðir  Arna  hirðstjóra  Þórðarsonar,  og  Arnórs  nafnið  úr  Kolbeins- 
ættinni  i  Skagafirði.  En  Jón  Hallsson  gat  t.  d.  verið  son  Halls  í 
Dal  undir  Eyjaíjöllum  Sigurðssonar  seltjarnar  Sighvatssonar  hins 
auðga  Höskuldssonar  (Fornasonar).    Þó  er  þelta  vitanlega  getgáta. 

25' 


380 

klagaði  Árna  fyrir  aftöku  Markúsar  barkaðar  og  afilutti 
mjóg  Árna,  en  vingaðist  við  Smið,  sem  tók  upp  Barkaðar- 
mál  og  setti  12  manna  dóm  yfir  Arna,  sem  var  dæmdur 
til  lífláts.  Árni  skaut  máli  [sínu]  til  kongs,  bauðst  að 
vera  í  bóndum  til  þess  kongsdómur  félli,  en  fékk  ei  áheyrslu 
og  var  aftekinn  í  Lambey  1362.  Meðfram  var  þar  til  orsök 
hatur  miUi  Arna  og  Jóns  skráveifu,  því  áiinu  áður  börðust 
þeir  Arni  og  Jón  og  menn  þeirra  á  alþingi,  og  særðust  margir 
menn.  Árnes-  og  Vestmannaeyjasýslur  hygg  eg  Árna  [ogj 
hafa  haldið^). 

Skúii  Þórðarson, 
sem    eg    hygg    bróður    Árna^),  mun  hafa  klagað  þetta,  en 


1)  Sjá  ura  Árna  hirðstjóra  Póröarson  vid  Árnesþing: 

Andrés  Gislason 

i  Mörk  undir  Eyjafjöllum,  ef  til  vill  sonarson  Grims  lögmanns 
Porsteinssonar  (sbr.  II.  437)  hefur  fengið  hirdstjórnarvöld  ásamt 
Ormi  Snorrasyni  o.  fl.  1366.  Hann  var  opt  í  förum  (Annálar)  og 
drukknaði  af  Sunnefusúðinni  1375,  er  hann  ætlaði  út  til  íslands 
(sbr.  II,  437).  Son  hans  var  Gisli  ríki  í  Mörk  (f  1428)ogeí  til  vill 
Bjarni  ábóti  i  Videy,  er  andaðist  sama  ár  (1428).  Er  ekki  ósenni- 
legt,  að  Gísli  Andrésson  hafi  haft  einhver  völd  i  Rangárþingi. 
Sbr.  um  hann  Hirðstjóra'annál  Jóns  Haildórssonar:  SafO'  II,  622. 

Oddur  Gislason 
bróðir  Andrésar  hirðstjóra  fór  utan  1367  ásamt  bróður  sinum 
og  fleirum.  Er  sagt  í  Flateyjarannál,  að  hann  hafí  gengið  af 
landi  burt  1368,  ásamt  Jóni  Ketilssyni  og  hvorugur  þeirra  komið 
aptur,  og  er  það  eflaust  svo  að  skilja,  að  peir  hafí  gengið  til 
Róms  og  ekki  komið  aptur  úr  peirri  ferð,  andazt  á  Suðurvegum. 
Hvort  Oddur  Gíslason  hafi  verið  nokkur  valdamaður  er  óvíst. 

Andrés  Sveinsson 

bróðir  Narfa  lögmanns  Sveinssonar,  og  að  likindum  sonarson 
Grims  lögmanns  Porsteinssonar,  tók  við  hirðstjórn  um  allt  land 
1372,  en  síðast  er  hansgetið  i  annálum  1387(sjáírekarum  hann  II, 
465—466).  Að  öðru  leyti  pykir  ekki  ástæða  til,  að  geta  hér  nán- 
ara  hirðstjóranna  á  14.  og  15.  öld,  enda  er  peirra  flestra  getið  á 
víð  og  dreif  1  riti  pessu,  og  auk  pess  i  Hirðstjóra-annál  síra  Jóns 
Halldórssonar:  Saín  til  s.  ísl.  II.  B.  En  rækilegt  og  áreiðanlegt 
rit  um  pau  efni  með  nýjum  rannsóknum,  er  enn  ósamið.  Hirð- 
stjórasatn  Boga,  er  áður  heíur  verið  minnst  á,  er  tilraun  i  pá  átt, 
en  pyrtti  auðvitað  mikilla  lagfæringa  og  athugasemda  við. 

2)  P&b  er  gersamlega  röng  ágizkun.    Sjá  um  pað  hér  áður. 


381 

Smiður  hirðstjóri  var  þá  fallinn,  svo  það  féll  niður.  Þessi 
Skúli  hygg  eg  haíi  haft  sýslur  i  SunnlendinguQórðungi,  helzt 
Árnes-  og  Rangárþing.  Hann  var  í  förum  og  kom  inn 
með  sýslubréf  1368.  Skúli  fór  utan  ásamt  Þorgauti  hirð- 
stjóra  1373.  Hefur  máske  haft  Arnes-,  Vestmannaeyja-, 
Gullbringu-  og  Kjósarsýslu  til  skiptis. 

Helgri  Styrsson, 
bróðir  Loga  prests^),  hafði  sýslu  í  Vestmannaeyjum  1419 — 


1)  Petta  er  gersaralega  rangt.  Logi  prestur  og  otiicialis  á 
Ljósavatni  var  Stigsson,  og  liafa  peir  Helgi  visl  ekkert  verid 
skyldir.  En  villan  raun  stafa  aí  pvi,  aö  Bogi  hefur  haft  fyrir  scr 
brcf,  par  sem  Logi  prestur  hefur  verid  talinn  Styrsson  (i  stað 
Stigsson).  Helgi  Styrsson  hefur  veriö  bróöir  Guðrunar  Styrs- 
dóttur,  er  fyr  átti  Snorra  Torfason  á  Ökrura  á  Mýrum,  en  gipt- 
ist  síðar  1410  Gisla  Andréssyni  í  Mörk.  Var  Snorri  maður  henn- 
ar  pá  lifandi  oghafði  veriö  4  ár  (1406 — 1410)  á  Grænlandi.  Mun 
hún  h^fa  hugad  hann  dauðan  og  pvi  gipzt  Gisla.  Kom  Snorri 
út  1413,  og  reiö  Guörún  pá  til  fundar  vid  hann  og  fór  allt  vel  á 
med  peim.  Hefur  pá  hjónaband  hennar  og  Gísla  orðið  ógilt.  — 
í*ess  skal  hér  getiö,  að  bréf  pað,  sem  getur  Snorra  Torfasonar 
og  Guðrúnar  Styrsdóttur  konu  hans  og  heimfært  er  til  1.  febr. 
1369  í  ísl.  Fornbréfasafni  III,  250 — 251  mun  vera  30  árum  yngra 
eða  frá  1399,  eins  og  afskriptin  i  bréfabókum  Brynjólfs  biskups 
telur,  en  afskript  Jóns  Magnússonar  (bróður  Arna)  sem  bréfið  er 
prentað  eptir  röng  að  pessu  leyti.  Ef  1369  væri  rétt  og  Guðrún 
pá  gipt  Snorra,  hefðu  pau  að  minnsta  kosti  verið  á  sjötugsaldri 
eða  um  sjötugt  1410,  og  óliklegt,  að  Guðrún  hefði  pá  gipzt  svo 
gömul.  Torfi  Koðransson  faðir  Snorra  deyr  1394  og  Snorra  er 
ekki  getið  fyr  en  i  Vilkinsmáldaga  1397,  pegar  1369  er  sleppt. 
En  pað  sem  tekur  af  allan  váfa  í  pessu  efni  er,  að  Guðrún  er 
enn  á  lifi  á  Ökrum  17.  janúar  1436,  og  vottar  pá  um  gjöf  Arna 
biskups  Ólafssonar  til  Helga  Guðinasonar  (Fbrs.  IV,  555),  Hefði 
hún  pá  átt  að  vera  á  tiræðisaldri  að  minnsta  kosti,  væri  hún 
gipt  Snorra  fyrir  1369.  Helgi  Styrsson  bróðir  hennar  hefur  og 
verið  roskinn  maður,  en  ekki  garaall  um  1420,  og  líklega  ekki 
fæddur  siðar  en  um  1370,  en  pó  sjálfsagt  yngri  en  Guðrún,  er 
niun  fædd  um  1360—1370.  Styr  sonur  hennar  og  Snorra  er 
kvæntur  1416.  Eg  hygg  pvi  vafalaust,  eptir  pessum  rökum,  að 
hið  íyrnefnda  bréf  sé  frá  1399  en  ekki  1369.  Um  afkoraendur 
Snorra  og  Guðrúnar  sjá  II,  548 — 550,  en  sumt  af  pvi,  sem  par  er 
talið  eru  gelgátur  (eptir  Jósafat  Jónasson)  og  meðal  annars  pað, 
að  Porgeir  faðir  Halldórs  sýslumanns  hafi  verið  sonarson 
Snorra  (sbr.  III,  16—17). 


382 

1430,  þá  hann  fyrst  fri  tók,  en  árin  þar  eptir  ásakaði  enska 
fyrir  yfirgang  og  ránskap.  Hann  hygg  eg  hafa  haldið  bæði 
Rangár-  og  Árnesþing,  þó  ei  allar  þessar  sj'slur  undir  eins. 


Helgi  Styrsson  er  tyrst  nefndur  í  hyllingarbréíi  íslendinga  til 
Eiríks  konungs  at  Poramern  á  Pingvelli  1.  júlí  1419  (Fbrs.  IV,  269). 
í  bréfi  11.  apríl  1420,  er  hann  kallaður  ))sýslumann  i  Vestmann- 
eyjum«,  og  loíuðu  þá  sex  enskir  kaupmenn,  er  höfðu  haft  par 
vetursetu  og  verzlad  þar  og  reist  hús  í  óleyfi,  aö  koma  til  næsta 
alþingis  og  hlýða  þar  góðra  manna  umdæmi  (Fbrs  IV,  275 — 276). 
Sama  ár  1.  júlí  á  alþingi  er  hann  ásamt  Porsteini  Helmingssyni 
neíndur  hirðstjóri  i  bréfi  þvi,  er  alþingi  þá  ritar  Eiriki  konungi  um 
erindi  Hannesar  Pálssonar  og  Porleifs  Arnasonar  (Fbrs.  IV,  281). 
15.  ágúst  s.  á.  (1420)  er  Helgi  og  nefndur  hirðstjóri  sunnan  og 
austan  á  íslandi  í  bréfi  gerðu  í  Brautarholti  um  samtal  Hann- 
esar  Pálssonar  og  húsfrú  Guðríðar  Ingimundardóttur  (Fbrs.  IV, 
284 — 285).  Hve  lengi  Helgi  hefur  hatt  hirðstjórnina  á  hendi  verð- 
ur  ekki  séð,  en  ekki  er  hann  nefndur  hirðstjóri  i  máldaga  Jóns 
biskups  Gerrekssonar  fyrir  Krosskirkju  i  Landej'jum  1430  (Fbrs. 
IV,  423).  Býr  Helgi  þá  á  Krossi  og  virðist  þá  hata  verið  þar 
all-lengi.  Hvenær  hann  hafi  andazt  er  óvíst.  Kona  hans  var 
Sigríður  Porsteinsdóttir  og  fastnaði  hann  hana  á  Viðimýri  í  Skaga- 
firdi  raeð  samþykki  Páls  bróður  hennar,  en  hvenær  það  haíi 
veriö,  sést  ekki,  því  að  þessara  giptumála  er  að  eins  getið  í  dómi 
nokkrum  um  Kross  í  Landeyjura  frá  því  um  1460,  þar  sem  úr- 
skurðað  er,  að  jörðin  Kross  skuli  vera  æfinleg  eign  Teits  sonar 
Helga  (Fbrs.  V,  223—224).  Jósafat  Jónasson  heíur  gizkað  á  (Aths. 
í  registri  við  V.  B.  Fornbrs.  bls.  911),  að  SigríÖur  kona  Helga 
Styrssonar  hafi  verið  dóttir  Porsteins  lögmanns  Eyjólfssonar  og 
systir  Arnfinns  hirðstjóra,  en  um  það  verður  ekkert  sagt  með 
vissu.  Son  Páls  Porsteinssonar  bróður  hennar  heíur  verið  Por- 
steinn  lögsagnari  (sjá  síðar).  Son  Helga  og  Sigríðar  er: 
1.  Teitur,  bjó  fyrst  á  Krossi  (sbr.  Fbrs.  V,  223—224),  en  seldi 
síðar  jörðina  Birni  Porleifssyni  (sbr.  Fbrs.  VI,  621).  Synir  hans: 

a.  Narfi,  vareinn  i  Krossreið  1471,  þá  er  Magnús  Jónsson  var 
veginn,  og  lýsti  Narfi  vígi  hans  á  hendur  sér  (Fbrs.  V,  640). 

b.  Helgi  er  vottur  við  bréf  gert  á  Reyðarvatni  12.  júní  1475 
(Fbrs,  V,  790—792)  og  23.  október  s.  á.  nefndi  Erlendur 
sýslumaður  dóm  á  Kirkjulæk  um  mál  Helga  og  Porleifs 
Björnssonar  og  dæmdi  Helga  jörðina  Efridal  undir  Eyja- 
fjöllum  til  írjáls  forræðis.  Helgi  er  og  einn  dómsmanna  í 
dómi  Eyjólfs  lögmanns  Einarssonar  útnefndum  á  Hlíðar- 
enda  29.  október  1481  (Fbrs.  VI,  413-415). 

c.  Páll  Iðgréttumaður  í  Arnesþingi  (sjá  þar)  hefur  annað- 
hvort  verið  son  Teits  Helgasonar  eða  frændi  hans,  son 
Teits  Pálssonar  Porsteinssonar  (sjá  hér  siðar). 


383 

Undir  bónda  nafni  getur  þessara  í  Vilkins  biskups 
máldaga. 

Við  Býjaskerjakirkjumáldaga  1397  Andrésar  bónda.  Það 
mun  hafa  verið  annaðhvort  Andrés  Gislason  hirðstjóri  yfir 
^4  lands  1357—1359,  og  aptur  1366  yfir  hálfu  landi  og  1367 
—1368,  drukknaði  1378,  eða  Andrés  Sveinsson  hirðstjóri 
1372  optast  til  1387  yfir  meiru  og  minna  af  íslandi.  Báðir 
Andrésar  höfðu  sýslur  þar  syðra^). 

Við  Útskálakirkju  Bjarna  bónda  Guttormssonar'). 

—  Bræðratungukirkju    Björns    bónda,    máske  Klofa- 
Björns. 

—  Hvalsness-  og  Útskálakirkju  Björns  bónda  Ólafs- 
sonar'),  máske  sama. 

—  Stokkseyrarkirkju  Jóns  bónda  Jónssonar. 

—  Kaidaðarneskirkju  Jóns  bónda,  máske  sama. 

—  Strandarkirkju  í  Selvogi  ívars  bónda,  máske  hirð- 
stjóra*). 


1)  Ákvörðunin  um  hirðstjórnarár  peirra  nafnaDna  er  óná- 
kvæm  hér  hjá  Boga.  Pað  veröur  að  teljast  mjög  hæpið,  að 
annarhvor  þeirra  sé  sá  Andrés  bóndi,  sem  nefndur  er  í  Býjaskerja- 
máldaga  Vilkins  1397  (Fbrs.  IV.  105)  og  pá  dáinn  tyrir  nokkra. 
En  fremur  væri  pað  pó  Andrés  Sveinsson,  en  Andrés  Gíslason. 
Andrés  Magnússon,  sem  nefndur  er  í  Kirkjuvogsmáldaga  sama 
ár  (Fbrs.  IV,  106),  er  pá  á  lifi,  er  máldaginn  er  samínn,  og  pvi 
annar  en  Andrés  á  B^askerjum. 

2)  Bjarni  Guttormsson  á  Útskálum  (um  miðja  14.  öld)  hefor 
líklega  verið  bróðir  Jóns  lögmanns  skráveifu  og  frú  Unu  Gntt- 
ormsdóttur  konu  Ketils  hirðstjóra  Porlákssonar,  en  pau  hafa 
verið  börn  Guttorms  lögmanns  Bjarnasonar,  og  mun  pað  hafa 
verið  skylt  Kolbeinsstaðamönnum. 

3)  Björn  bóndi  Ólafsson  á  Hvalsnesi  dó  1388  (Gottskálks- 
annáll),  og  er  auðvitað  allur  annar  maður  en  Björn  bóndi  í 
Bræðratungu.  Að  sá  Björn  sé  —  Klofa  Björn  lögmaðar  er  óliklegt 
En  Björn  bóndi  á  Hvalsnesi,  er  eflaust  sá  Björn  Ólafsson,  sem 
kosinn  er  af  leikmanna  hendi  á  alpingi  1358  með  Ívari  Vigtússyní 
Hólm  til  að  semja  um  kirkjumál  við  »visitatores«  Eyjólf  prest 
Brandsson  og  bróður  Eystein  Ásgrímsson  (Safn  til  sögu  Isl. 
n,  72). 

4)  P.  e.  ívar  Vigfússon  Hólmur  hirðstjóri  (f  1371)  Fbrs.  IV, 
100—101. 


384 

Við  Hjallakirkju  Nikulásar  bónda^). 

—  Úlíljótsvatnskirkju  Nikulásar  bónda,  máske  sama-). 

—  Kirkjubólskirkju  á  Suðurnesjum  Ólafs  bónda^). 

—  Skarðskirkju    á    Landi  Sæmundar    bónda,  máske 
Eiríkssonar*). 

—  Gnúpakirkju  í  Ölfusi  Þórhalls  bónda^). 

—  Teigskirkju  í  Fljótshlíð  Sölmundar  bónda''). 
Sölmundur    bóndi    var    faðir    Hallberu,  sem  Erlendur 

Narfason  frá  Kolbeinsstöðum  átti.  Bæði  Sölmundur  og  Er- 
lendur  Narfason  hafa  haft  sýslur,  Sölmundur  fyrir,  um  og  eptir 
1400  i  Rangárþingi  fram  um  1420,  en  Erlendur  Narfason 
um  1440  og  þar  eptir.  Ei  er  víst,  að  þeir  hali  haft  alla 
sýsiuna    eða  i  sífellu').     Nokkrir  af  áður  töldum  bændum 


1)  Sbr.  Fbrs.  IV,  97.  í  raáldaga  Toríastaöakirkju  i  Ölfusi 
(nú  i  Grafningi),  er  og  Nikulásar  getid  (Fbrs.  IV,  93),  en  hann  er 
ekkí  nefndur  »bóndi«. 

2)  Fbrs.  IV,  93. 

3)  Pessi  Ólafur  bóndi  á  Hvalsnesi  mun  vera  Ólafur  Bjarn- 
arson  hirðstjóri  (f  1354). 

4)  Sæmundur  þessi  heíur  verið  af  ætt  Oddaverja.  Dætur 
hans  voru  Guðrún,  er  átli  Jón  Óteigsson  (Fbrs.  IV,  310—311). 
Pórdis  og  Ingibjörg  (sbr.  ísl.  Arlíöaskrár,  bls.  259). 

5)  Fbrs.  IV,  96.    Kona  Pórhalls  hét  Gudriður. 

6)  Sölmundnr  hefur  verið  talinn  son  Guðmundar  Porgeirs- 
sonar,  sem  getíð  er  í  máldaga  Teigskirkju  (Fbrs.  IV,  78).  Sðl- 
mnndur  og  Puriður  kona  hans  bua  i  Teigi  1397,  pá  er  Vilkins- 
máldagi  er  gerður.  í  bréfi  frá  1518  (Fbrs.  VIII,  674)  er  talin  ætt 
frá  Sölmundi  Tafssyni  (í  Hitardal?)  og  dóttir  hans  talin  Hall- 
bera  móðir  Einars  föður  Erlends.  Líklega  er  hér  um  aðra  Hall- 
beru  Sölmundardóttur  að  ræða  en  Hallberu  i  Teigi,  þótt  nafnið 
sé  fágætt.  Hver  veit  nema  Sölmundur  Tafsson  sé=Sðlmundur 
í  Teigi?  Að  hann  hafi  verið  Guðmundsson  eru  ekki  beinar 
sannanir  fyrir  eptir  Teigskirkjumáldaganum  frá  1397. 

7)  Engar  heimildir  eru  íyrir  pvi,  að  Sölmundur  eða  Er- 
lendur  tengdason  hans  hafi  haft  sýslu  i  Rangárpingi.  Erlendur 
bjó  i  Teigi  eptir  Sölmund  tengdafðður  sinn.  Hann  kemur  fyrst 
við  bréf  1439  (Fbrs.  IV,  585—586),  og  er  á  lifi  1458.  (Fbrs.  V,  176) 
en  mun  hafa.  andazt  skömmu  siðar.  Son  hans  og  Haliberu,  ann- 
ar  en  Erlendur  sýslumaður  (sjá  hér  siðar)  var  Sölmundur,  er  var 
i  visitasiuferð  Sveins  biskups  Péturssonar  um  Vestfjörðu  1473, 
og  er  hans  getið  í  Vatnsfirði  28.  ágúst  pað  ár  (Fbrs.  V,  714). 


385 

hafa  máske  haft  syðra  eða  eystra  sýslur  um  hrið,  en  íleiri 
þeirra  munu  verið  hafa  lögréttumenn  og  fyrirtaks  bændur. 

Heigri  Óiafsson 
meinast  sonur  Ólafs  hirðstjóra  og  lógmanns  1364  Péturs- 
sonar  lögmanns  1331  Halldórssopar^).  Helgi  bjó  fyrst  á 
Keldum  og  fékk  Akra-Kristinar  Þorsteinsdóttur  lögmanns 
og  hirðstjóra  Ólafssonar.  Þeirra  börn:  Þorsteinn  á  Reyni 
og  Eiríkur  á  Keldum^).  (Síðar  átti  Akra-Kristín  Torfa 
hirðstjóra  og  riddara  Arason,  sem  dó  í  Noregi  1458,  varð 
riddari  1448,  hirðstjóri  1450  í  6  ár,  þeirra  börn:  Málfríður, 
sem  giptist  Finnboga  lögmanni  1467  og  Guðrún).  Helgi 
flutti  seinna  að  Ökrum  og  varð  lögmaður  eptir  1436,  en 
mun  hafa  dáið  um  1452  eða  1453^).  Rangár-  og  Skaptár- 
þing  meina  eg  hann  haíi  haldið  um  hríð  nálægt  1430,  þó 
er  ei  þar  fyrir  full  vissa.  Kristin  varð  gömul  og  bjó  á 
Ökrum  eptir  báða  menn  sina. 

Eriendur  Eriendsson. 
Faðir:  Erlendur  Naríason,  er   fyr  bjó  á  Kolbeinsstöð- 

'um.     Naríi   var    Vigfússon    Ketilssonar*)   hirð- 
stjóra  Þorlákssonar. 


1)  Þetta  er  skökk  ætttærsla.  Helgi  sá,  sem  hér  er  um  að 
ræða  raaður  Ákra-Kristinar  var  Helgi  Guðnason  lögmaður,  syst- 
ursonur  Arna  biskups  milda  Olafssonar,  en  um  ætterni  hans 
er  að  öðru  leyti  ókunnugt.  En  faðir  Þorsteins  lögmanns  tengda- 
föður  hans  mun  hafa  verið  Ólafur  1  Gnúpufelli  son  Péturs  lög- 
manns  Halldórssonar  (sbr.  H,  483),  sem  liklega  er  sami  maður 
og  Olafur  Pétursson  hirðstjóri  (um  1363),  sem  aldrei  mun  hafa 
verið  lögmaður.    Ólafur  Pétursson  i  Gnúpufelli  andaðist  1410. 

2)  Eirikur  var  son  Þorsteins,  en  ekki  bróðir  hans.  Þorsteinn 
var  fyrsti  maður  Ragnheiðar  Eiríksdóttur  frá  Skarði  Krákssonar. 

3)  Helgi  mun  ekki  hafa  búið  á  Ökrum,  en  Kristin  fluttist 
þangað,  er  hún  giptist  Torfa  og  lifði  lengi  eptir  hann  ekkja. 
Helgi  lögmaður  Guðnason  er  dáinn  fyrir  7.  mai  1445.  Sjá  um 
hann:  Lögsögumannatal  og  lögmanna:  Safn  til  s.  ísl.  U,  84—85. 
Að  Helgi  lögmaður  hafí  haft  sýsluvöld  i  Rangárpingi  er  alls  ekki 
ósennilegt,  pótt  dómar  hans  par  fínnist  ekki. 

4)  Petta  er  skökk  ættfærsla.  Vigíús  faðir  Narfa  á  Kolbeins- 
slöðum  var  Flosason,   en  mun  hafa  verið  kvæntur  dóttur  Ketils 


386 


Módir:  Hallbera   Sölmundardóttir,  sem  sagt  er  að  haíi 

erft  eptir  foreldra  sína  og  aðra  ættmenn,  allar 
bændaeignir  í  Fljótshlíð.  Hennar  móðir  var 
Þuríður.  Þau  Sölmundur  og  Þuríður  liíðu  1397 
á  Teígi  í  Fljótshlíð. 

Kona:  Guðriður     á     Möðruvöllum     dóttir     Þorvarðar 

Loptssonar  ríka  (sjá  Vaðlaþing). 

Börn:  A.    Þorvarður  lógmaður  (sjá  Árnessýslu). 

B.  Vigfús  hirðstjóri  1507  (sjá  síðar). 

C.  Hólmfríður  átti  fyr  Einar  son  Eyjólfs  lög- 
manns  Einarssonar  (sjá  Skaptafellssýslu), 
en  síðar  Jón  sýslumann  Hallsson  (sjá  síðar). 

Síra  Jón  Egilsson  telur  enn  börn  Erlends 
og  Guðríðar: 

D.  Jón.     Hans  dóttir: 

1.  Guðlaug  móðir  Gísla  sýslumanns  í  Mið- 
felli  (sjá  Árnessýslu). 

E.  Narfi.     Hans  börn: 

1.  Guðmundur. 

2.  Erlendur. 

3.  Jón.  Þeirra  afkomendur  allt  fátækt  fólk. 
Eg  meina  þeir  hafi  verið  launsynir  Er- 
lends^),  því  ei  getur  þeirra  í  arfaskiptum'). 


hirðstjóra.  Hefur  framætt  Vigfúsar  verið  hér  áöur  talin,  eptir 
þvi  sem  telja  má  fullvist,  i  beinan  karllegg  írá  Erlendi  lögmanni 
sterka. 

1)  Peir  Jón  og  Narfi  munu  haía  verid  skilgetnir  synir  Er- 
lends  sýslumanns,  þvi  að  það  sannar  ekkert,  pótl  þeirra  sé  ekki 
getið  i  arfaþrætum  peirra  Porvarðs  og  Vigfúsar  vid  Grim  Pálsson. 
Narfi  hafðí  um  tima  sýslumannsumboð  i  Rangárþingi  fyrir  Vig- 
fús  bróður  sinn  (sjá  siðar).  Erlendur  son  Naría  bjóá  Kirkjulandi 
i  Landeyjum,  en  Jón  og  Guðmundur  bræður  hans  drukknuðu  á 
Eyjarvaði  (í  Þjórsá)  á  dögum  Ögmundar  biskups  (Biskupaannál- 
ar  Jóns  Egilssonai :  Safn  I,  80).  Salbjörg  er  og  enn  í  ættatðlum 
talin  dóttir  Narfa  Erlendssonar  og  hafí  átt  Eyjólt  nokkurn, 
þeirra  son  Narfi,  og  börn  Narfa :  Guðmundur,  Gunnlaugur,  Vigdís, 
JÓD.    Frá  þessu  fólki  verða  ekki  ættir  raktar. 

2)  Arfaskipti  eptír  Erlend  sýslumann  eða  Guðriði  konu  hans, 
sem  lifði  lengur  en  hann,  eru  mér  ókunn. 


387 

Erlendur  var  ungur  sveinn  í  Skálholti  á  dögum  Gott- 
sveins  biskups,  en  þá  var  þar  prestur  Sveinn  spaki  Pét- 
ursson.  Hér  um  1444  skyldi  síra  Sveinn  um  veturinn 
embætta  á  Torfastöðum  og  kvaddi  Erlend  til  ferðar  með 
sér,  sem  svein  sinn.  En  þá  þeir  komu  í  hólana  fyrir 
sunnan  Hrosshaga  brast  á  forráðsveður,  svo  þeir  villtust 
og  því  næst  lögðust  fyrir.  Erlendur  var  þá  lítt  harðnaður 
og  tók  að  kala.  Prestur  þæfði  hann  tii  hita.  Erlendur 
kvaðst  aldrei  komast  þaðan  með  lífi.  Prestur  bað  hann 
bera  sig  vel,  wþví  gott  kemur  hér  á  eptir  og  verður  okkar 
önnur  æfi,  þá  eg  er  orðinn  biskup  í  Skálholti,  en  þú  fær 
dóttur  Porvarðar  ríka  á  Möðruvöllum  og  húsfrú  Margrétar*. 
Erlendur  mælti:  ))Það  má  vel  ske,  að  þér  verðið  biskup 
í  Skálholti,  en  það  aldrei,  að  eg  fái  svo  ríka  og  vel  borna 
konu,  svo  fátækur  sem  eg  er  hjá  henni((.  »Efa  þú  aldrei 
guðs  miskun((  sagði  prestur,  ))því  svo  mun  verða  sem  eg 
segi  og  það  til  nierkis,  þá  þú  ríður  til  kaupa,  mun 
koma  slík  helliskúr,  að  menn  munu  varla  þykjast  muna 
slíka((.  Að  morgni  létti  upp  hríðinni  og  fóru  þeir  til 
Torfastaða.  (Það  var  á  orði,  að  Sveinn  skildi  hrafnamál 
eða  hann  hefði  sagnaranda  í  hrafnslíki,  segir  síra  Jón 
Egilsson)^). 

Erlendur  mannaðist  vel  og  gerðisl  umboðsmaður  í 
Rangárþingi  nálægt  1450.  Hygg  eg,  að  hann  hafi  alger- 
lega  fengið  Rangárþing  næst  eptir  Helga  lögmann  Ólafsson 
um  1453  eða  miklu  fyr,  því  Helgi  lögmaður  mun  þar  haía 
sleppt  sýslu  um  1440^).      1459    lét    Erlendur    dóm    ganga. 


1)  Biskupaannálar:  Safn  til  s.  ísl.  I,  37 — 38,  sem  frásögn 
þessi  um  Svein  biskup  og  Erlend  er  tekin  eptir.  Erlendur  er 
liklega  fæddur  um  1430  eða  litlu  fyr. 

2)  Erlendur  mun  ekki  hafa  tekiö  sýslu  i  Rangárþingi  íyr 
en  eptir  að  hann  kvæntist  1460.  Dómur  hans  frá  1459,  er  Bogi 
getur  um,  þekkist  nú  ekki  og  mun  ártalið  skakkt  (ef  til  vill  í 
staðinn  fyrir  1479).  Hinn  fyrsti  dómur  Erlends  sýslumanns,  sem 
nú  er  kunnur,  er  Krossreiöardómur  í  Lambey  og  á  Keldum  9. 
og  10.  september  1471  (Fbrs.  V,  636—642).  25.  janúar  1472  dæmir 
hann  á  Hliðarenda  um  Eyjólf  lázara  Gunnarsson,  er  var  einn  í 
Krossreið  (Fbrs.  V,  655—656).  Dómur  hans  í  Skarði  á  Landi  25. 
júni  1475  er  vafasamur  (Fbrs.  V,  794—795). 


388 

sem  getid  er.  1460  giptist  hann  á  Möðruvöllum  og  tjáist 
rætzt  hafa  spá  Sveins  spaka.  1471  (alii  1473,  Björn  á 
Skarðsá  1480)  var  ránið  á  Krossi  1  Landeyjum.  Um  það 
lét  Erlendur  dóm  ganga  ásamt  um  víg  Magnúsar  og  á- 
komu  Ragnheiðar  konu  hans.  1475  lét  Erlendur  dóm 
ganga  að  Kirkjulæk  í  Fljótshh'ð  á  tveggja  postula  messu 
um  Efradal  undir  EyjaQöIlum  frá  Þorleifi  Björnssyni  á 
Reykhólum  til  Helga  Teitssonar^),  annan  að  Fíflholtum  i 
Landeyjum  mánudag  fyrir  allra  heilagra  messu  um  Kolla- 
bæ  í  Fljótshlíð^).  Dæmdist  hann  Þorleifi  frá  Guðmundi 
Eiríkssyni.  1481  tildæmdist  Erlendi  Lágafell  í  Ytri-Land- 
eyjum  af  Eiríki  Jónssyni^).  1482  seldi  Erlendur  Hrossa- 
tungu  til  Hafurs^).  1494  þá  Möðruvallamálin  hófust  lifði 
Erlendur.  1492  gekk  dómur  um  vigsbætur  af  Ormi 
Jónssyni  27  hndr.  eptir  Sigurð  Þorsteinsson  í  Fljótshlíð; 
hafði  hann  verið  saklans  veginn.  Þessi  Ormur  Jónsson 
lét  og  dóm  ganga  1492  á  Egilsstöðum  með  tólf  mönnum 
um  vígsbætur,  nefnist  hann  þar  kongsumboðsmaður  i  Múla- 
þingi^).     Erlendur  hafði  að  veitingu    meðan  lifði  Mörk  og 


1)  Fbrs.  V,  802—804. 

2)  Fbrs.  V,  805—806. 


3)  Fbrs.  VI,  413—415.  20.  mai  1482  á  Porkelshóli  var  Er- 
lendi  ásamt  Páli  Brandssyni  dæmt  umboð  Orms  Bjarnasonar 
(Fbrs.  VI,  436—438). 

4)  Petta  kaupbréf  Erlends  og  Hafurs  Ólafssonar  er  gert  i 
Odda  14.  júní  1483  (Fbrs.  VI,  487-488).  Hinn  7.  febrúar  1491  á 
Möðruvöllum  selur  Erlendur  með  samþykki  Guðriöar  konu  sinnar 
Arna  Einarssyni  jörðina  Kambfell  íyrir  30  hundruö  (Fbrs.  VI, 
738—739),  2.  október  1494  á  Kolbeinsstöðum  selur  Erlendur 
klaustrinu  á  Helgafelli  jörðina  Hraunholt  í  Hnappadal  (Fbrs. 
VII,  i24).  2.  marz  1495  á  Strönd  í  Selvogi  selur  Erlendur  og  Guð- 
riöur  kona  hans  Erlendi  Jónssyni  jörðina  Bakka  á  Kjalarnesi 
fyrir  Lágafell  i  Landeyjum  (Fbrs.  VII,  252—253).  Skömmu  siðar 
mun  Erlendur  hata  dáið.  Virðist  hann  vera  á  lifi  i  júní  1495 
(sbr.  Fbrs.  VII,  265—268,  273—274),  en  hefur  liklega  dáiö  seint  á 
pví  ári. 

5)  Pessir  tveir  dómar  Orms,  er  Bogi  gelur  um,  eru  einn  og 
sami  dómur  útnetndur  á  Egiisstöðum  í  Fljótsdalshjeraði,  en  ár- 
tærður    til    U22   i    ísl.   Fornbréfasafni  IV,  297—298.    Hefur  Bogi 


389 

Merkureignir,  cn  þar  eptir  Vigfús  son  hans  til  1522.  Eptir 
1495  hygg  eg  Erlendur  hafi  dáið,  og  þangað  til  haldið 
sýsluna. 

Torfi  Jónsson 
í  Klofa  (sjá  um  hann  við  Arnessýslu).     Hann    mun    hafa 
tekið  Árnessþing    nálægt    1480,    Dalasýslu    ásaml  1497  og 


liklega  haft  fyrir  sér  aðra  atskript  með  ártalinu  1492,  og  er  ekki 
3udvelt  ad  segja,  hvort  réttara  er.  Tölurnar  XX  ogXC(20og90) 
má  raislesa  á  vixl.  Ormur  Jónsson  er  í  Árnesþingi  (eða  Rangár- 
þingi)  um  og  eptir  1490,  og  hann  er  einmitt  fyrstur  votta  við 
kaupbréf  Erlends  2.  raarz  1495  á  Strönd  i  Selvogi,  sem  íyr  var 
geti,d.  Hann  er  og  eí  til  vill  sami  raadur  og  sá  Ormur  Jónsson, 
sem  er  einn  dómsraanna  i  dórai  Þorvarðs  lögmanns  Erlends- 
sonar  á  Borg  í  Grimsnesi  22.  mai  1504  (Fbrs.  VII.  692—694).  Að 
hann  sé  sami  maður  og  Ormur  Jónsson  Asgeirssonar  sýslumaður 
í  Pórsnesþingi  (sbr.  III,  18 — 19)  getur  ef  til  vill  verið.  Ormur 
sýslumaður  átti  í  skærum  vid  Stefán  biskup  1492  (Fbr.  VIII,  10.1 
— 108),  og  er  svo  ad  sjá,  sem  hann  hafi  pá  haft  sýsluvöld  ogjafn- 
vel  átt  heima  i  grend  viö  Skálholt.  Er  ekki  ómögulegt,  að  hann 
hafi  um  það  le^'ti  haft  t.  d.  sýslu  í  Árnesþingi.  En  hver  sá  Orm- 
ur  Jónsson  var,  er  sýslu  hafði  í  Múlaþingi  og  dæmdi  þar  Egils- 
staðadóm  1422,  sé  þaö  ártal  rétt,  vita  raenn  ekki.  Til  skýringar 
viö  III,  19  skal  þess  getið,  að  eg  hef  fundið  í  fornum  brétum,  aö 
Sigurður  son  Orms  sýslumanns  hefur  átt  Guðrúnu  Eyjólfsdóttur, 
og  hefur  hún  verið  dóttir  Eyjólfs  á  Hjalla  og  Ásdisar  systur  Ög- 
mundar  biskups. 

ÞoFBteinn  Pálsson 

var  umboðsmaður  Erlends  sýslumanns  Erlendssonar  í  Rangár- 
þingi  1476,  og  lætur  þá  dóm  ganga  i  umboði  hans  25.  júni  það 
ár  i  Skarði  á  Landi,  ura  Pjórsártungur  railli  Tungnár  og  Sprengi- 
sands.  Er  það  hinn  nafnkunni  Veiðivatnadómur,  og  er  skýrt 
nákvæmlega  frá  sögu  þessa  dóras  i  ísl.  Fornbréfas.  VI,  79—83. 
Porsteinn  Pálsson  hefur  verið  mikilsháttar  lögréttumaður  og  er 
fyrstur  dómsraanna  í  Hliðarendadórai  Erlends  sýslumanns  25. 
janúar  1472  (Fbrs.  V,  655 — 656).  Hann  er  og  einn  dómsmanna  í 
Kirkjulækjardómi  Erlends  sýslumanns  23.  október  1475  (Fbrs. 
V,  802—804).  Enn  er  Porsteinn  Iðgréttumaður  einn  dómsmanna 
i  Hliðarendadómi  Ej'jólfs  lögmanns  Einarssonar  29,  október  1481 
(Fbrs.  VI,  413—415).  Eg  tel  mjög  sennilegt  og  enda  nieö  öllu 
víst,  að  Porsteinn  þessi  sé  son  Páls  Porsteinssonar,  bróður  Sig- 
riðar,  er  Helgi  Styrsson  á  Krossi  átti  (sjá  hér  áöur),  og  styðst 
það  raeðal  annars  við  það,  að  bróðir  hans  hefur  verið  sá  Teitur 
Pálsson  lógréttumaður,  er  ásamt  Porsteíni  er  einn  dómsmanna  i 


390 

þá  sleppt  henni,  en  tekið  Rangárþing  eptir  Erlend,  nálægt 
1498.  Arness-  og  Rangárþing  mun  hann  hafa  haldíð  til 
sins  dauða  1503   (aHi  1502)^). 

Vigfús  Erlendsson. 
Faðir:  Erlendur    sýslumaður    Erlendsson    (sjá    hér    á 

undan). 
Móðir:  Guðríður  Þorvarðsdóttir. 

Kona:  Guðrún  dóttir  Páls  á  Skarði,  sem  veginn  var  á 

Öndverðareyri  1498  (sjá  Dalasýslu).  (Guðrún 
hefur  ekki  verið  dóttir  Solveigar  Björnsdóttur, 
heldur  fyrri  konu  barn  Páls,  máske  með  Akra- 
Guðnýju,  sem  líklegt  sýnist,  að  Páll  haíi  áður 
átt  og  hún  hafi  verið  dáin  fyrir  1480,  áður  en 
Páll  giptist  Solveigu^). 
Börn:  A.   Páll  á  Hlíðarenda  (sjá  síðar), 

B.  Anna  átti  mörg  börn  í  frilhilífi  raeð  Hjalta 
MagnússynijáðurPáUlögmaðurbróðir  hennar 
vildi  samþykkja  þeirra  giptingu,  þaraf  voru: 
1.    Magnús  átti  fyrst^)  Þórunni  dóttur  séra 


hinum  fyrnefnda  dómi  Eyjólfs  lögmanns  1481.  En  son  þessa 
Teits  (eöa  Tcits  Helgasonar  á  Krossi)  hefur  veriö  Páll  lögréttu- 
maður  í  Árnesþingi  (sjá  þar).  En  son  Porsteins  Pálssonar  hefur 
verið  Teitur  prestur  Porsteinsson  í  Hrepphólum  (f  c.  1530),  sbr. 
Fbrs.  IX,  605— 606,  erkemur  við  bréf  í  Steinsholti  1  Eystrihrepp  31. 
október  1502  (Fbrs.  VII,  620—622).  Par  í  Eystrihrepp  mun  og  Páll 
lögréttumaöurTeitsson  hafa  veriö,  og  virðist  allt  benda  á,  að  þeir 
Krossverjar,  aíkomendur  og  skyldmenni  Teits  Helgasonar  Styrs- 
sonar,  hafi  flutzt  i  Eystrihrepp,  enda  eru  miklar  likur  fyrir  þvi,  að 
það  fólk  haíi  verið  náskylt  og  nátengt  Jóni  Magnússyni  (eldra)  á 
Núpi,  og  hefur  þess  verið  áður  getið  við  Árnesþing  bls.  238 — 239. 

1)  Torfi  hefur  dáið  síðla  árs  1504,  fremur  en  eptir  nýár 
1505.  (Sjá  Árnessýslu'  bls.  233).  Hvenær  hann  hafi  fyrst  tekiö 
Rangárþing  er  óvist  Getur  vel  verið,  að  hann  hafi  þegar 
tekið  sýsluna  að  Erlendi  látnum  um  1496,  en  hait  þar  umboðsmann 
ineðan  hann  hélt  Dalasýslu.  Sjá  nánar  um  Torfa  við  Árnessýslu 
bls.  229—233. 

2)  Sjá  um  þetta  II,  567—568  n.  m.,  sbr.  eínnig  II,  560. 

3)  Talið  er  í  sumum  ættatölum,  að  Magnús  hafi  verið  þri- 
kvæntur  og  fyrsta  kona  hans  Valgerður  dóttir  Ólats  Björnssonar  í 
Martcinstungu,  en  það  mun  skakktog  getur  ekki  staðizt  ttmans  vegna. 


391 

Björns    Gíslasonar     í    Saurbæ     (bróður 
Árna  Gíslasonar);  börn: 
a.  Páll  á  Heylæk^). 


1)    Páll    átti    stjúpdóttur    sina    Pórunni   Einarsdóttur  Grims- 
sonar  Porleiíssonar  á  Mödruvöliura;  þ.  b.: 

1.    Hjalti    i    Teigi    átti   fyr   Dómhildi    Ormsdóttur  sýslumanns  i 
Eyjum  Vigfússonar;  þ.  b.: 

a.  Pórunn  (sbr.  bls.  51  hér  aö  framan). 

S.  k.  Hjalta  Elin  Eiriksdóttir  lögréttumanns  á  Búlandi 
Sigvaldasonar;  þ.  b. : 

b.  Jón  prestur  i  Saurbæ  i  Eyjafirdi  (f.  1643,  f  1705)  átti  Helgu 
Jónsdóttur;  þ.  b.: 

aa.    Hjalti  prestur  i  Saurbæ  (f  1707)  átti  Önnu  Björnsdóttur 

sýslumanns  á  Esphóli  Pálssonar;  bl.: 
bb.  Jón  haföi  fengið  veitingarbréf  fyrir  Barði  i  Fljótum,  en 

hann    dó    i  stórubólu,   átti  Elínu  Björnsdóttur,  systur 

Önnu;  bl. 
cc.  Elin  fyrri  kona  sira   Jóns    Einarssonar   greipaglennis 

á  Skinnastöðum;  þ.  b.: 

aaa.  Einar  prestur  á  Skinnastöðum  átti  Guðrúnu  Björns- 
dóttur   sýslumanns  á  Bustarfelli    Péturssonar   og 
mörg  börn  (sjá  Múlaþing). 
dd.  Pórunn  átti  sira    Porgrím    Jónsson  á  Hálsi  i  Fnjóska- 

dal  (t  1739);  þ.  b.: 

aaa.  Jón  prestur  á  Hálsi  (f  19.  nóv.  1798)  átti  Katrinu 
Hallgrimsdóttur,  íððursystur  sira  Sigurðar  Árna- 
sonar  á  Hálsi  og  mörg  börn,  Eitt  þeirra  var 
Pórunn  kona  sira  Gunnars  Hallgrimssonar  í  Lauf- 
ási,  móðir  sira  Gunnars,  er  þar  var  siðar  (f  1853). 

bbb.  Hjalti  prestur  i  Nesi  i  Aðalreykjadal  (f  1754)  álti 
Ingibjörgu  Porsteinsdóttur  frá  Hallgilsstöðum  i 
Fnjóskadal  Guðmundssonar,  þ.  b.:  Þorsteinn  á 
Krossi  i  Bárðardal  og  Porgrímur. 

ccc.  Ragnheiður  átti  sira  Ólaf  Brynjólísson  i  Kirkjubæ 
í  Tungu,  þeirra  börn:  Brynjólfur  prestur  í  Stöð» 
Sigriður  s.  k.  Péturs  sýslumanns  Porsteinssonar 
(sjá  Múlaþing),  Ragnheiðnr  kona  sira  Erlends 
Guðmundssonar  í  Stöð,  Pórunn  s.  k.  síra  Gísla 
Sigurðssonar  i  Heydölum,  Helga  og  Ingibjörg,  er 
átti  Ingimund  Jónsson  i  Garði  i  Ólafsfirði  og  var 
þeirra  son  Ólafur  stúdent  á  Torfalæk. 
ee.  Helga  átti  Jón  Jónsson  á  Æsustððum;  þ.  b.: 

aaa.  Hjalti  á  Gilsá  átti  Ingibjörgu  Halldórsdóttur,  þ.  b.: 
Helga  átti  Benedikt  Sigurösson  (sbr    III,  239). 

bbb.  Gunnlaugur. 


392 
b.  Erlendur. 

ccc.  Páll.  Dóltir  hans,  segir  Guðtnundur  í  Melgerði, 
aö  hafi  verid  Helga,  er  átli  Bjarna  Jónsson  i 
Lundi  i  Fnjóskadal.  Eitt  barna  þeirra  Páll  faðir 
Helgu,  er  átti  sira  Björn  Jónsson  á  ReynivöUum 
(t  1867).  [Sumir  telja,  aö  faöir  Helgu  konu  Bjarna 
i  Lundi  hafi  veriö  Páll  son  Hjalta  Jónssonar  á 
Gilsá,  en  Guöraundur  í  Melgeröi  má  vita  bad  beturl. 
ff.     Páll. 

gg.  Gunnlaugur,  voru  báðir  skólagengnir,  eru  skrifaðir  i 
stúdentatölu  viö  háskólann  28.  nóvember  1704,  en 
önduðust  i  stórubólu  1707,  ókv.,  bl.  Hafði  Páll  pá 
fengið  veitingu  fyrir  Höskuldsstöðum. 

Allir  fjórir  synir  síra  Jóns  Hjaltasonar  önduðust  1 
þeirri  drepsótt,  barnlausir.  Sira  Jón  terðaðist  sumarið 
1705  suður  að  Teigi  i  Fljótshlíð,  því  að  hann  átti  þá 
jðrð,  veiktist  hann  þar  og  andaöist  í  sama  rúmi,  sem 
hann  var  fæddur  í. 
c.  Dómhildur  átti  sira  Porstein  Gunnlaugsson,  er  siðast  hélt 
Pingeyraklaustur  (f  1G86);  p.  b.: 

aa.  Hjalti  prófastur  i  Vatnsfirði   (ý  17  jan.  1752)   átti  Sig- 
riði  Porsteinsdóttur   prófasts  á  Völlum  i  Svaríaðardal 
Illhugasonar,  p.  b. ; 
aaa.   Eiin  átti  Markús  sýslumann  Bergsson  í  Ögri  (sjá 

ísaíjarðarsýslu). 
bbb.  Steinvör  átti  sira  Gisla  Hannesson  á  Stað  í  Grunna- 

vík  og  börn: 
ccc.  Guðrún  tvígipt.  Launson  hennar  með  Einari 
Jónssyni  i  Reykjarfirði  var  Porbergur  prestur  á 
Eyri  i  Skutulsfirði  íaðir  Hjalta  prests  á  Kirkju- 
bóli,  föður  sira  Ólafs  á  Breiðabólsstað  i  Vestur 
hópi,  föður  Bergs  Thorbergs  amtmanns.  Er 
mikill  ættbálkur  frá  sira  Porbergi  Einarssynr 
kominn. 

Annað    launbarn    Guðrúnar   Hjaltadóttur    með 
Ólafi  Árnasyni   sýslumanni  i  Haga   var   Siguröur 
klausturhaldari  i  Kirkjuhæ  (sbr.  H,  136). 
ddd.  Halldóra  átti   síra   Pórð   Guðmundsson  a  Grcnj- 
aðarstað  (f  1741).    Um  börn  peirra  sjá  Guðfræð- 
ingatal  mitt  bls.  286—288. 
bb.  Eiríkur  próíastur  í  Saurbæ  1  Eyjafiröi  (f  8.  nóv.  1738) 
átli  tíelgu  Bjðrnsdóttur  prests  Skúlasonar  og  Sigriðar 
Porgilsdóttur  frá  Brimilsvöllum.     Sjá  um  börn  peirra 
og  afkomendur  IH,  159 — 161. 
cc.   Helga  átti  Pál  Erasmusson  prests  i  Hrepphólum  Pals- 
sonar;  p.  b.: 


393 

c.  Þórður,  laungetinn*). 


aaa.  Pórunn  átti  Sigurð  Jónsson  austur  í  Skógum. 
bbb.  Guðrún  átti  Bjarna  ívarsson  vestra  og  börn: 
ccc.   Katrín. 
ddd.  Helga. 

eee.  Járngerður  [um  börn  Páls  og  Helgu  er  annars 
nokkuð  óvíst,  og  ekki  áreiðanlegt,  að  þau  séu  hér 
rétt  talin.  Ó.  Snókdalin  telur  og  dóttur  Páls  og 
Helgu  Guðlaugu,  er  átt  hafi  Guðmund  í  Miðfelli 
í  Ytrihrepp.  Sá  Guðmundur  var  Eyvindsson,  en 
kona  hans  hét  Guðlaug  Jónsdóttir,  og  eru  frá 
þeim  bændaættir  i  Árnessýslu.  Annar  Guðmund- 
ur  Jónsson  bjó  í  Miðfelli  um  sama  leyti  og  nafni 
hans,  og  var  kona  hans  Guðlaug  Erasmusdóttir 
prests  i  Hrepphólum,  systir  Páls.  Mun  rugling- 
urinn  í  ættatölunum  stafa  af  þessum  veozlum 
Guömundar  Jónssonar  i  Miðfelli  við  Pál  Eras- 
mussonj. 
dd.  Porbergur  skáld  á  Porgeirsfelli  i  Staðarsveit,  átti  Hall- 

dísi  Hákonardóttur  (II.  670)  bl. 
ee.  Jón    prestur  í  Hvammi  i  Laxárdal   (ý  1707)   átti    Guð- 

rúnu  Tómasdóttur,  bl. 
ÍT.     Guðrún  átti  fyr  Pétur  Björnsson,  peirra  dætur: 
aaa.  Porgerður. 
bbb.  Sigriður. 

ccc.   Olöf.      S,    m.    Guðrúnar    Halldór    Guðmundsson 
Steindórssonar  (III,  117);  bl. 
gg.  Erlendur    var    umboðsmaður    konungsjarða  á  Barða- 
strönd.     Son  hans: 

aaa.  Porsteinn.     Börn  hans    Dýrfinna,    er   áíti    Porleif 
Pétursson    á    Haukabrekku    og   Erlendur,   er  átti 
Helgu  Jónsdóttur  i  Rauðseyjum  Jónssonar, 
hh,  Porkell,  lærði  í  skóla,  sigldi,  kom  aptur,  dó  bl, 
ii.     Helga  yngri. 
d,  Páll  gekk  i  Skálholtsskóla,   dó  ungur  1655,  áður  en  hann 
útskrifaðist  (Bisks.  II,  394).     Par   (i   Bisks,   II,  394)  er  enn 
talinn  son  Hjalta   og  s.  k.  hans    Elínar   Bjðrn  i  Teigi,   en 
það  staíar  beinlínis  aí  mislestri  á  handritinu,  eins  og  sést 
af  frumritinu  (ættatölubók  síra   Jóns  á  Lambavatni)  sem 
er  í  minni  eign.    í  ættatölu  undan  EyjafjöIIum  (eptir  Jón 
Sigurðsson  i  Steinum),  er  son  Hjalta  Pálssonar,   sem   par 
er  kallaður  Kola-Hjalti  á  Rauðafelli,  enn  fremur  talinn  Jón 
faðir  Brands  föður  Magnúsar  á  Rauðafelli,  sem  ættir  eru 


1)    Pórður  átti  Guðlaugu  dóttur  Erasrausar  próíasts  ViUads- 
sonar  á  Breiðabólsstad. 

26 


394 

Síðan    átti    Magnús  Þuríði^)  dóttur 
Magnúsar  Arnasonar  í  Stóradal.    Hana 


frá  komnar  par  eystra,  en  sú  ættfærsla  er  ekki  ábyggileg, 
og  pvi  ekki  tekin  hér  til  greina,  enda  mun  tiér  vera  ura 
annan  Hjalta  að  ræða,  p.  e.  Hjalta  á  Raufarfelli  son  Jóns 
prests  Stefánssonar  i  Kálfholti  (sjá  hér  siöar).  Hjalti  í 
Teigi  drukknaöi  1650. 

Björn  Pálsson  i  Teigi   átti    Elinu    dóttur    sira  •  Jóns    Sigurðs- 

sonar  á  Breiðabólsstað  i  Fljótshliö;  p.  b. : 

a.  Jón  átti  Solveigu  Guömundsdóttur  prests  i  Fljótshliðar- 
pingura  Guðmundssonar. 

b.  Hjalti  átti  Ragnhildi  Hallsdóttur  harða  í  Möðrufelli  Bjarna- 
sonar.  Börn  peirra  eru  falin  I,  238.  Son  Steinunnar 
Hjaltadóttur  Arnbjörn  (rangt:  Arnbjörg).  Hjalti  son  Pórð- 
ar  Magnússonar  i  Felli  og  Guðrúnar  Hjaltadóttur  Björns- 
sonar  var  faðir  Einars  prests  á  Þóroddsstað  (f  30.  april 
1827). 

c.  Páll  lögréttumaður  á  Bjarnastöðum  i  Selvogi,  var  á  liíi  172^, 
76  ára,  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur  frá  Hróarsholti  Loptssonar, 
systur  Porstéins  í  Hróarsholti,  íunnar,  er  átti  Gisla 
Jónsson  á  Kröggólfsstöðum,  og  Randiðar,  er  átti  sira  Jón 
Halldórsson  á  OlafsvöIIum.  Börn  Páls  og  Guðrúnar  talin 
Björn  og  Guðrún,  er  átti  Bjarna  Sigurðsson  i  Nesi  i  Sel- 
vogi  bróður  Péturs  s.  st.  [Hjá  Snókdalin  er  Bjarni  maður 
Guðrúnar  talinn  ranglega  Sigmundsson]. 

d.  Ragnhildur  átti  Magnús  son  Einars  digra  lögréttumanns  í 
Njarðvík  eystra  Magnússonar  i  Njarðvik  Porvarðssonar 
Björnssonar  skafins;  p.  b.: 

aa.  Prúður  átti  Porleif  lögréttumann  Eínarsson,  bróður 
ísleifs  sýslumanns  i  Skaptafellssýslu  og  peirra  bræðra, 
p.  b. :    Porleifur  og  Sesselja,  dóu  ung. 

e.  Guðrún  átti  Jón  Guðmundsson  lögrétturaann  á  Rauðalæk 
i  Holtum  bróður  Solveigar,  er  átti  Jón  Björnsson  bróður 
Guðrúnar;  p.  b.: 

aa.  Grimur    lögrettumaður  á    Reyðarva'ni    átti    Guðfinnu 

ísleifsdóttur  Pórðarsonar  (sbr.  II,  305);  p.  b.: 

aaa.  Elín    átti   fyr   Porstein    Korts^on  í  Árbæ   (sjá  af- 

komendur    peirra    bls.    118    hér   að    framan),   en 

siðar  Pórð  i  Árbæ   Jónsson  prest  í  Eyvindarhól- 

um  Oddssonar,  bl. 

bbb.  Solveig  s.  k.  síra  Daða  Guðraundssonar  á  Reyni, 

p.  b.:    Ástriður  tvigipt,   Porbjörg,    er  átti  Björn  i 

Eyvindarholti  Magnússon  prests  i  Stóradal  Sveins- 

sonar,  Póra  raiðkona  Halldórs  Jónssonar  á  Steins" 


1)    Hún  hét  Prúður. 


395 

hafði    áður  átt   Einar  Grímsson  í*or- 
leifssonar;  þeirra  börn:  Þórunn,  Sol- 


mýri,  Guöfinna,   Grímur,   Daði  og  Guðni,   er    átti 
ýms  launbörn,  eitt    þeirra   Steinunn,   er   átti   fyr 
Ara     Höskuldsson    frá    Pverhamri    og     börn,    en 
siðar  Árna  Jónsson  frá  Klömbrum  og  börn. 
bb.  Björn. 
cc.   Guðriður. 
dd.  Elin. 
t     Ingunn  átti  Gisla  Guðmundsson  á  Rauðalæk  bróður  Jóns; 
p.  d.: 

aa.  Guðrún    átti    Nikulás  á  Pverlæk    Magnússon    prests  í 
Kálfholti  Pálssonar,  p.  b. : 

aaa.  Ingibjörg  átti  Guðmund  á  Efri-Rauðalæk  Bjarna- 
son    Ingimundssonar   á    Strönd  i  Selvogi    Gríms- 
sonar    Einarssonar    Grimssonar  á    Möðruvöllum 
Porleiíssonar,  p.  b.: 
X  Nikulás  kvæntist  ekki. 

X  Páll  í  Holtsraúla  átti  fyr  Ingunni  Jónsdóttur  i 
Bolholti  Þórarinssonar  í  Næfurholti  Brynjólís- 
sonar,  peirra  dóttir  a)  Guðrún  s.  k.  Magnúsar 
Sigurðssonar  á  Núpi  i  Fljótshlið,  en  siðar  átti 
Páll    Katrínu    Porsteinsdóttur  í    Ostvatnsholti 
Helgasonar,  og   s.    k.   hans   Elinar   Hallvarðs- 
dóttur,  p.  b.:   b)  Porsteinn  á  Vindási  faðir  Jóns 
er  par  bjó  einnig,  og    Katrínar   konu  Vigtúsar 
Pálssonará  Stóra-Hofi  í  Eystrihrepp;  c)  Eirik- 
ur  í  Alfhólum;   d)  Guðfinna  s.  k.  Einars  Guð- 
mundssonar  i  Stúfholti. 
X  Guðrún     eldri     átti     Finn     Porgilsson   á   Efri- 
Rauðalæk,  fððurbróður  Jónsá  Rauðnefsstöðum 
þ.  d.:  Helga  átti  Pórð  Ólafsson  á  Ketilsstððura 
í  Holtum. 
X  Guðrún  yngri  átti  Eyjólf  Jónsson  í  Áshól,  p.  d.: 
Astriður    átti    Markús    Þorvaldsson    i   Traust- 
holtshólma. 
X  Þórunn   átti    Hákon    Jónsson  i  Marteinstungu, 

peirra  son  Gisli. 
X  Sigriður    átti    Magnús    Porgilsson    í  Tungu    á 
RangárvöIIum,  bróðurson  Finns,  p.  b.: 

a)  Porgils  í  BjóluhjSIeigu,  drukknaði  í  Rangá 
1824,  átti  Ingileif  Guðmundsdóttur,  og  börn: 

b)  Guðmundur  i  Gloru  í  Eystrihrepp  átti 
Valgerði  Eiriksdóltur  i  Háholti  Marteins- 
sonar  og  börn. 

26* 


396 

veig  ogGrímur(sjá  Vaðlaþing).  En  með 
þessum  seinni  manni  var  hennar  son: 


c)  Krislín  átti  Stein  í  Króktúni  Guðmundsson 
frá  Keldum  Erlendssonar  i  Gunnarsholti 
Þorsteinssonar  Guðmundssonar  á  ReynifcUi 
Jónssonar  og  15  börn,  þar  á  meðal:  Torfi 
söðlasmiður,  Eirikur,  Steinn  í  Bakkakoti 
og  Magnús. 

d)  Margrét  átti  Guömund  Magnússon  i  Ketil- 
húshaga  og  börn. 

X  Máltríöur  átti  Pál  Guðnason  í  Moldartungu, 
þ.  b.:  a)  Guöni  í  Garðsauka,  b)  Halldóra,  er 
átti  Runólf  Kárason  i  Koliabæ,  c)  Guðrún  s.  k. 
Lopts  Bjarnasonar  frá  Víkingslæk,  roóðir  Lopts 
á  Kaldbak  og  d)  Anna,  er  átti  Þorkel  á  Hár- 
laugsstöðum  Arnórsson  trá  Seltosskoti  Vigfús- 
sonar,  þ.  b.:  Gisli  á  Seli  i  Holtum,  Arnór  o.  fl. 

X  Pórelfur. 

^-  Elin  mun  hafa  dáið  bL 
bbb.  Guðrún  s.k.  EiriksBjarnasonar  i  Kviarholti  bróður 

Guömundar  á  Rauðalæk;  p.  b. : 

X  Nikulás  átti  dóttur  Odds  Eirikssonar  i  Ásum 
í  Eystrihrepp. 

X  Páll. 

X  Anna, 

X  Guðrún. 
ccc.  Porgerður  f.  k.  Jóns  Guðraundssonar  í  Köldukínn 

og  Saurbæ  í  Holtum,  p.  b.: 

X  Magnús  i  Holtsmúla.  Hans  dóttir  Porgerðurátti 
fyr  Magnús  Jónsson  í  Litla-Klofa,  en  siðar  Eirik 
Gíslason  i  Fellsmúla,  og  var  son  peirra  Magnús 
i  Hlaðgerðarkoti,  er  átti  Valgerði  Ólafsdóttur 
ekkju  Höskulds  Sverrissonar  i  Haga  og  mörg 
börn.  Laundóttir  Porgerðar  Magnúsdóttur 
konu  Eiriks  með  Jóni  Ingvarssyni  i  FIagb}arn- 
arholti  hét  Guðný.  Pær  mæðgur  urðu  báðar 
úti  i  byl. 

X  Porgerður. 

>c  Hallbera. 
ddd.  Páll  var  á  Pverlæk. 
eee.   Björn    á    Sámsstöðum.    Synir    hans    tveir   Jónar, 

dóu  bl. 
fff.     Ingunn  f.  k.  Porsteins  Helgasonar  í  Ostvatnsholti; 

þ.  b.: 

X  Guðmundur    í    Snjallsteinshófða    átti     Ingiriði 


397 

d.  Arni-  á    Heylæk,    sem    átti    Solveigu 
Eyjólfsdóttur  og  mörg  börn  (sjá  síðar). 


Finnsdóttur  Pórdarsonar  prests  i  Villingaholti 
Porsteinssonar;  þ.  b.:  Einar  i  Slúfholti,  Finn- 
ur   i    Snjailsteinshölða,    Jón    og    Ingiriður,    er 
átti  Árna  Gislason  á  BrelcJíura. 
X  Magnús  i  Bjalla  á  Landi  átti  Guðrúnu  Einars- 
dóttur  i  Húsagarði  Jónssonar;   þ.  b.:    Einar  á 
Bjalla,  Ingunn  og  Gunnlaugur. 
X  Kristin  átti  Eirik  i  Bolholti  Jónsson  s.  st.  Pór- 
arinssonar    og    tjölda      barna     (Bolholtsætt) : 
Porsteinn  i  Kilhrauni,  Magnús  i  Efra-Langholti, 
Jón  1  Hörgsholti,    Helgi    á    Sólheimum,     Guð- 
mundur  sýsluskrifari,    Ingibjörg  kona  Ingvars 
Magnússonar  i  Skarði,   Elín  kona  Jakobs  pró- 
fasts    Árnasonar  i  Gaulverjabæ,    Ingunn    f.    k. 
Eiriks  Vigfússonar  dbrm.  á  Reykjum,  Margrét 
kona  Bjarna  Steíánssonar  i  Árbæ,  Guðlaug  f.  k. 
Eiríks  Sverrissonar  sýslumanns,    Guðrún  f.  k. 
Magnúsar  Sigurðssonar  frá  Sólheimum  i  Mýr- 
dal,  og  Valgerður  kona  Jóns  Jónssonar  í  Hauk- 
holtum.    Af  þessum  sysfkinum  er  kominn  tjöldi 
tólks  viðsvegar  uni  land. 
ggg.  Páll  annar,  hhh — iii  Magnúsar  tveir. 
g.    Ingibjörg  átti  Magnús  Guðmundsson  lögréttumann  i  Litlu- 
tungu  i  Holtum  bróður  Jóns  og  Gísla  á  Rauðalæk,  er  báðir 
áttu  systur  Ingibjargar,  þ.  b.: 
aa.  Björn.    Son  hans: 

aaa.  Grimur  á  Lindarhamri  í  Ytrihrepp  (Ullar-Grim- 
ur)  átti  Helgu  Gisladóttur  frá  Laugardalshólum 
Pórðarsonar,  þeirra  dóttir:  Guðlaug  átti  Bjarna 
Pétursson  Jónssonar  Kolbeinssonar,  þeirra  son: 
Gunnar  Melby  i  Pingholti  í  Rvik,  þeirra  börn: 
Gunnar  og  Guðlaug,  er  átti  Árna  Gislason  letur- 
grafara  i  Rvik. 

Son  Magnúsar  Guðmundssonar  i  Litlutungu  er 
og  talinn 
bb.  Bjarni  i  Litlutungu,  er  átti  Halldóru  Ingimundsdóttur 
frá  Haukholtum  i  Ytrihrepp  Jónssonar  og  mörg  bðrn, 
sem  miklar  ættir  eru  Irá  komnar  i  Holtum.     En  með 
þvi  að  það  er  alls  ekki  vist,  að  Bjarni  hafi  verið  son 
Magnúsar  og  Ingibjargar  Björnsdóttur  frá  Teigi,  þá  er 
sá  ættleggur  ekki  rakinn  hér  niður. 
h.   Kristin  átti  Guðmund  Jónsson  eldra  i  Skipagerði  Porleifs- 
sonar  Ásmundssonar  á  Hvoli  Porleifssonar    og   tvo   sonu, 
sem  ættir  verða  ekki  taldar  trá. 


398 

2.    Erlendur  átti  Guðrúnu  ÁrnadótturBrands- 
sonar;  þ.  b.: 
a.   Eiríkur^). 


Enn   eru   talin   börn    Páls    Magnússonar  á  Heylaek  og 
Pórunnar  Einarsdóttur, 

3.  Jón  i  Nesi  i  Selvogi,  átti  Guðrídi  Gisladóttur  prests  Árna- 
sonar  og  börn  (sbr,  Bisks,  II,  641 — 642). 

4.  Pórunn  átti  Hallgrim  lögréttumann  Magnússon  í  Kerlingar- 
dal  bróöur  ísleits  á  Höfðabrekku  og  börn.  Jón  í  Nesi  er 
talinn  frá  Tungu:  (í  ættatölufrumriti  síra  Jóns  á  Lambavatni), 
en  það  getur  veriö  misletraö  fyrir  ))Teigi«,  í  Bisks,  II,  394 
eru  ekki  nefnd  önnur  börn  Páls  og  Pórunnar,  en  Hjalti  og 
Björn,  Getur  verið,  ad  Páll  hafi  verið  tvikvæntur  og  Pórunn 
kona  Hallgríms  dóttir  hans  af  siðara  hjónabandi  og  heitin 
eptir  t,  k,  hans, 

1)  Eirikur  bjó  á  Borg  undir  Eyjafjölium  og  siðar  á  Barkar- 
stöðum,  átti  Helgu  Porleifsdóttur  yngra  Ásmundssonar  frá  Hvoli; 
þ.  b.: 

1.  Jón  á  Egilsstððum  i  Flóa  átti  Sigriði  Illhugadóttur  prests  á 
Kálfafelli  (Galdra-Illhuga)  Jónssonar  prests  í  Presthólum 
Bjarnasonar;  p,  b.: 

a,    Guðleif   átti    síra    Gísla    Eiríksson   á  Krossi  i  Landeyjum 
(t  c.  1693);  þ,  b,: 

aa.  Eirikur  stúdent,  lögréttumaður  i  Flögu  í  Skaptártungu 
átti  fyr  Gróu  eldri  Jónsdóttur  Fabíanssonar  Jónssonar 
prófasts  á  Kálfafelli  Hakasonar,  Vorn  saman  eitt  ár 
og  dó  hún  af  barnsförum,  en  síðar  Elínu  Einarsdóttur 
prófasts  á  Prestbakka  Bjarnasonar;  þ.  b,: 
aaa,  Gísli  i  Skál  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur,  systur  Björns 
i  Hlíð;  þ,  b: 

X  JEinar    í    Gjáhúsum    í   Grindavik,    tvikvæntur. 
Bðrn  hans:  Eirikur  greppur  í  Keflavik  og  Elin, 
Halla  og  Helga. 
X  Vigfús  var  á  Sólheimum. 
X  Sveinn  var  undir  Eyjafjðllum,    Son  hans  Arni 

hvarf  svo  enginn  vissi,  hvað  af  varð, 
X  Guðrún  eldri  giptist  í  Mýrdal. 
X  Guðrún   yngri  átti  Snorra  Jónsson  í  Lónshús- 
um  í  Garði;   þ.  b.:  Gísli  á  Miðhúsum,  Porkell 
í    Lónshúsum    og    Jón    á    Gauksstöðum  faðir 
Sesselju   móður   Jóns  Sigurðssonar  á  Steinum 
í  Reykjavlk  (f  1877),  er  var  vel  að  sér  og  ætt- 
íróður, 
X  Eiríkur    komst    vestur    i    Strandasýslu,   var  á 
Felli    í    Kollafirði,    átti    Oddfríði    Árnadóttur 


399 
b.  Björni). 

Sveinbjörnssonar;    peirra  son  Gísli  á  Porpum 

í  Steingrímsfiröi,    faöir    Oddriðar,  er  átti  sira 

Halldór  Jónsson  í  TröUatungu. 
bbb.  Guöleif  átti  Svein  Magnússon  að  norðan;  þ.  b.: 
X  Jón  í  Melshúsum  í  Reykjavík  átti  Sigriði  Guð- 

mundsdóttur,    ekkju    Jóns    snikkara  Magnús- 

sonar;  bl. 
X  Ragnhildur   átti  Sigurð  Þorgeirsson  frá  Arnar- 

drangi  Oddssonar  og  var  s.  k.  hans;  þ.  b.: 

a)  Sveinn  verzlunarstjóri  á  Eyrarbakka  og  sið- 
ar  kaupmaður  i  Arendal  i  Noregi,  átti  Rann- 
veigu  Gísladóttur  Porsteinssonar  á  Steins- 
mýri  Porsteinssonar;  þ.  b.  Jón  og  Porsteinn 
sigldu  báðir.  Laundóttir  Sveins  var  Ingi- 
björg,  er  átti  Ólaf  Nikulásson  á  Skúmsstöð- 
um  á  Eyrarbakka  Porsteinssonar.  Sveins 
er  getið  i  Kambsránssögu   bls.  28  o.  s.  frv. 

b)  Elín. 

c)  Runólfur. 

Laundóttir  Eiriks  Gíslasonar  í  Flögu  var: 
ccc.    Gróa    átti    Hannes    Höskuldsson    frá  Hðrgslandi 
(1720)    Hannessonar   Höskuldssonar  í  Hlið  undir 
Eyjafjöllum  Hannessonar  Crumbecks  hins  enska, 
er  bjó  á  Lambatelli;  þ.  b.: 
X  Einar  snikkari  átti  norska  konu;  þ.  b.: 

a)  Maria  átti  fyr  Hans  Hinriksson  verzlunar- 
stjóra  á  Eyrarbakka  ogsiðar  verzlunarmann 
i  Reykjavik,  bl.  (sbr.  bls.  137),  en  siðar  Ara 


1)    Bðrn  Björns  Erlendssonar  eru  talin: 

1.  Magnús  átti  Málmfríði  Björnsdóttur  á  Laxamýri  Magnússonar 
ekkju  síra  Guðmundar  Guðmundssonar  í  Fljótshliðarþingum. 
(í  n,  306  er  Bjðrn  faðir  Magnúsar  ættfærður  öðruvisi,  ekki 
son  Erlends  Hjaltasonar,  heldur  sonarson  Erlends  Magnús- 
sonar  Hjaltasonar,  enþað  verða  oí  margir  liðir  og  mun))Eiríks- 
son«  að  minnsta  kosti  eiga  að  falla  burt.  En  vel  getur  verið, 
að  hann  sé  réttar  talinn  son  Erlends  Magnússonar), 

2.  Jón  á  Borg.    Dóttir  hans: 

a.  Ásta  átti  Jón  Hallgrimsson  Magnússonar  á  Kirkjulæk  Ei- 
ríkssonar,  þeirra  son  Hallgrímur  faðir  Klemens  i  Kerlingar- 
dal  föður  Runólfs  verzlunarstjóra  i  Rvik,  og  verður  sá 
ættleggur  síðar  talinn  nánar. 

3.  Árni. 

4.  Jón  annar. 

5.  Ingibjörg. 


400 
c.   Guðrún^). 

verzlunarstjóra  i  Hafnarfirði  Jónsson  frá 
Stokkseyri  Gamalíelssonar;  p.  b,:  aa)  Daniel 
Johnsen  verzlunarstjóri,  faðir  Ara  Johnson 
sóngvara  og  söngkennara  í  Kaupmanna- 
höfn;  bb)  Sigriður,  er  átti  Torla  Thorgrim- 
sen  verzlunarstjóra  i  Ólafsvik  son  Porgríms 
prests  Thorgrimsens  i  Saurbæ;  cc)  Póra. 
átti  Pórö  verzlunarmann,  son  Jóns  j^rentara 
Jónssonar  í  Rvik;     dd)  Anna;    ee)  Margrét. 

b)  Margrét  átti  Tómas  Thomsen  verzlunar- 
stjóra  i  Rvik;  þ.  b. :  Kristjana,  Maria,  Tómas 
Anna. 

c)  Valborg  Elizabet  átti  Pétur  Hansen  beyki 
í  Reykjavik.  (Sjá  um  peirra  börn  bls.  138 
hér  áður).  Einn  son  peirra,  Jóhannes  (ekki 
Jóhann)   i    Hafnarfirdi,    átti   Kristínu  Jóns- 


1)    Guðrún  átti  að  pvi  er  flestir  telja   Einar   Porleifsson  Ás- 
mundssonar  trá  Hvoli  Porleifssonar  lögmanns  Pálssonar,  p.  b.: 

1.  Kristin  átti  Magnús  Gudmundsson  í  Háfi,  er  verið  mun  hafa 
son  Guðmundar  i  Vetleifsholti  [og  Háfi  Magnússonar  á  Núpi 
Jónssonar  sbr.  H,  293,  o^  er  barna  peirra  par  getið.  Pó 
er  óvíst,  að  Einar  lögréttumaður  í  Haga  hafi  verið  son  pessa 
Magnúsar  og  Kristinar. 

2.  Halla  átti  Vigfús  Magnússon,  p.  b.: 
a.   Magnús  var  ópokkamenni. 

3.  Ingibjðrg  átti  Ólaf  Ketilsson  i  Lambhaga. 

4.  Magnús. 

S.  m.  Guðrúnar  Erlendsdóttur  Árni  Ólatsson,  p.  b. : 

5.  Vigfús. 

6.  Ólafur  átti  Elínu  Árnadóttur  og  Halldóru  Sigvaldadóttur  frá 
Búlandi:  p.  b.  mörg,  par  á  meðal: 

a.  Olöf  átti  Jón  Freysteinsson,  peirra  son  Ólafur  i  Steinum 
faðir  Puriðar  móður  Amunda  snikkara  Jónssonar  föður 
Halldórs  prófasts  á  Melstað. 

b.  Arndis  átti  Sigvalda  Snorrason  (Pálssonar  Úlfssonar), 
peirra  son  Ketill  taðir  Sigurðar  á  Seljalandi. 

c.  Sigríður  átti  ívar  Bergsteinsson  i  Berjanesi  nndir  Eyja- 
fjöllum.  (Ættartala  pessi  frá  Erlendi  Hjaltasyni  er  í  sum- 
um  atriðum  ekki  öldungis  viss,  en  petta,  sem  hér  hefur 
verið  talið  mun  sönnu  næst|. 

Enn  var  son  Erlends  Hjaltasonar  á  Borg    og    Guðrúnar 
.\rnadóttur: 

—  Hjalti  i    Hildisey    átti    Porgerði    Sigmundsdóttur  ekkju 
síra  Orms  Ófeigssonar  i  Vestmannaeyjum. 


401 
'A.    Kristín  bjó  i  Fíflholtum,  dó  1603,  ógipt,  bh 


dótlur    í    Hafnarfirði    Gíslasonar  i    Hlídar- 
endakoti     og    börn:     Einar,   Jón,    Hendrik, 
Petur.    Dóttir    peirra    P;    Hansens    og  Val- 
borgar   sú    er  átti  EIís   Iversen,  hét    Hend- 
rikka. 
d)  Póra    átti    fyr   Pétur  Andrés  Maack;  þeirra 
dóttir   Maria    átti     Porstein     Guömundsson 
kaupmann    á    Akranesi.    Son    peirra  Pétur 
Andrés   Maack    prestur  á  Stad  i  Grunnavík 
(t    8.    sept.    1892).      S.    m.    Póru  Porfinnur 
Jónatansson    kaupmaður    í    Hafnarfiröi    og 
Rvik;  bl. 
bb.  Sigurdur    á    Fiankastöðum    átti  Steinunni  Árnadóttur, 
er  siöar  átti  Jón  Hafliðason  langafa  sira  Hjartar  Jóns- 
sonar  á  Gilsbakka.     Börn  Sigurðar  og  hennar: 
aaa.  Andrés  á  Flankastööum  átti  Sesselju  Nikulásdótt- 
ur;    p.    b. :    Álfheiður   f.    k.    Erlends  Jónssonar  á 
Bátsóndum,    Guðlaug    f.    k.   sira  Vigfúsar  Björns- 
sonar    i    Garði    i    Kelduhverfi,  Hallfríður,  Pórdís 
og  Margrél.     Launson  hennar  með  Árna  á  Kirkju- 
bóli  Jónssyni  Bergsteinssonar  var  Andrés  á  Kirkju- 
bóli  (bls.  157).      Svo  varð  Margrét  miðkona  Jóns 
Jónssonar  á  Járngerðarstööum,  og  áttu  pau  mörg 
börn,  en  3.  kona  Jóns  var  Guðrún  Gissurardóttir 
lögréttumanns  á  Arnarhóli  (bls.  155). 
bbb.  Einar  i  Miðeyjarhjáleigu  átti  Oddrúnu  Ólafsdóttur, 
laundóttur  Elinar  Einarsdóttur  prófasts  á  Presls- 
bakka  Bjarnasonar;  p.  b.  mörg: 
ccc.   Erlendur  á  Sperli  i  Landeyjum,  tvikvæntur.  S.  k. 
hans  Ólöf  Magnúsdóttir  prests  i  Stóradal  Sveins- 
sonar;    p.    b.:    Illhugi    i  Oddhól  faðir  Andrésar  í 
Alfhóluni    og    peirra   systkina,  Sigurður  i  Hól  og 
Guðmundur  i  Galtarholti.     Eru  paðan  fjölmennar 
ættir. 
ddd.  Porgerður  átti  Ólaf  Loptsson  i  Ytri-Ásum;   p.  b.r 
Árni  á  Flögu,    Hugborg,  er  átti  Jón  Runólfsson  í 
Hlið  og   Loptur  á  Giijum  i  Mýrdal,  fa'ðir  Hjartar 
á    Hvoli,    Olafs    i    Pjóðólfshaga  og  Guðmundar  í 
Hvamrai    fööur    Lopts    á    Vestri-Geldingalæk    og 
Sigriðar,  er  átti  sira  Gisla  Ísleifsson  Einars  i  Kálf- 
holti. 
eee.    Sigurður  i  Flankastaðakoti. 
fTf.     Valgerður. 
2.   Einar  var  tvikvæntur. 
li.   Herdís  álti  Jón  Olafsson  Helgasonar. 


402 

4.    Vigfús^)  og  fleiri  (6  voru  þeina  launbörn 


4.  Jón  yngri. 

5.  Erlendur  átti  Porbjörgu  Magnúsdottur  frá  Kirkjulæk  Eiríks- 
sonar,  sj^stur  Vigfúsar  á  Höfðabrekku,  og  raun  pad  réttara, 
en  aö  Porbjörg  hafi  verið  dóttir  Vigtúsar,  sem  sumir  telja, 
en  þó  er  þad  óvist;  þ.  b.: 

a.  Siguröur  var  í  E^'jum  i  Kjós  1710. 

b.  Einar  dó  í  stórubólu  1707. 

c.  Kristín. 

d.  Guölaug,    er    á    lífi    á    Hliðarenda    1729  hjá  Eiriki  bróður 
sinum,  66  ára  gömul. 

e.  Steinunn. 

f.  Guörún    átti    Einar    Jónsson    á   Vomúlastöðum,    er    dó    í 
stórubólu  1707;  þ.  b.: 

aa.   Erlendur    á    Toríastöðum    í    Fljótshlið    átti  Guðfinnu 
Magnúsdóttur  frá  Grafarbakka  Jónssonar  Hinrikssonar 
og    Hallberu    Ásmundsdóttur    frá    Tungufelli    Guðna- 
sonar;  þ.  b,: 
aaa.  Arnoddur  á  Torfastöðum  átti  Helgu  Einarsdóttur 

frá  Vatnsdal  Guðraundssonar  og  börn. 
bbb.  Hallbera  átti  Guðmund  Magnússon  á  Torfastöð- 
um;  þ.  d.  Puríður  átti  Magnús  í  Hólraum  Árna- 
son  s.  st.  Porleifssonar  Árnasonar;  þ.  d.  Hallbera 
átti  Jón  í  Hólmum  Eyjólfsson  i  Búðarhólshjá- 
leigu  Guðmundssonar  s.  st.  Grímssonar  á  Úlfs- 
stöðum  Jónssonar;  þeirra  son  Magnús  i  Hólmum. 
ccc.  Arnfriður  átti  Jens  i  Amundakoti  Sigurðsson 
Eyjólfssonar    í     Eyvindarmúla    Guðmundssonar; 


1)    Vigfús  átti  Guðrúnu  Ólafsdóttur;  þ.  b.: 

Pórdís    átti    síra    Jón  í  Kálfholti    Stefánsson    prests  í    Odda 

Gislasonar  biskups;  p.  b.: 

aa.  Guðni  lögréttumaður  i  Tungufelli  átti  Guðrúnu  Porsteins- 
dóttur  sýslumanns  í  Pj'kkvabæ  Magnússonar.  F*aðan 
komin  Ásgarðsætt  (föðurætt  Jóns  Sigurðssonar)  sjá  siðar. 

bb.  Vigfús  lögréttumaður  á  Herjólfsstöðum  átti  fyr  Guðrúnu 
Þorsteinsdóttur  systur  Guðrúnar,  er  Guðni  bróðir  hans  átti 
og  mörg  börn  (sjá  síðar),  en  siðar  Jarprúði  Sturludóttur 
Jónssonar  prófasts  Krákssonar  (sjá  hér  siðar). 

cc.  Jón  átti  Pórunni  Björnsdóttur. 

dd.  Hjalti  á  Baufarfelli    átti  Málrafríði    Jónsdóttur   i    RauÖu- 

skriðu  Porsteinssonar  prófasts  Illhugasonar,  p.  b.: 

aaa.  I*órdís  átti  Guðinund  Eyjólfsson  ísleifssonar(sjásíðar). 

(Eg  hygg,  að  pessi  Hjalti  sé  sá  »Kola<(-HjaIti  á  Rauða- 

telli,   sem    blandað    er    saman  við  Hjalta    Pálsson  i 

Teigi,  sjú  hér  áöur  bls.  393 — 94]. 


403 

áður  Páll  bróðir  hennar  gaf  leyíi  til  þeirra 
giptingar,  því  náðu  ei  börnin  til  arfs 
eptir  Pál,  þá  hann  deyði. 


þ.  b.:  Erlendur  á  Arngeirsstöðum,  Bóel  s.  k.  Jóns 

Porleifssonar  sýsluraanns   í   Vestmannaeyjum    og 

Guðleif,  er  átti  Eyjólf  Arnbjörnsson  í  Múlakotí. 

bb.  Arnoddur    á    Uppsölum    i    Hvolhrepp    átti    Vilborgu 

Björnsdóttur     frá    Berjanesi    Finnbogasonar,     peirra 

einkason,  Björn,  dó  ungur. 

cc.    Grímur    í    Nikuláshúsum,   kallaður  Sögu-Grimur,  átti 

Guðleifu  Arnoddsdóttur  írá  Markaskarði;  bl. 
dd.  Kristín  átti  íyr  Pál  Guðmundsson  á  Toríastöðum;  p.  d.: 
aaa.  Signý    átti   Jón    Sigurðsson  frá  Kirkjulæk  ísleiís- 
sonar  og  börn. 

S.  m.    Kristínar  Einarsdóttur  Porsteinn  Jóns- 
son  i  Kotmúla. 
g.    Eiríkur    á    Barkarstöðum,    fæddur   um    1669;    átti  Ástríði 
Erlendsdóttur;  p.  b.: 

aa.  Erlendur  á  Barkarstöðum  og  síðar  Murnavelli  átti  Ing- 
veldi  Nikulásdóttur  Sveinssonar  og  Katrinar  Péturs- 
dóttur;  p.  b.: 

aaa.  Eirikur   á    Murnavelli    átti    fyr  Solveigu  Péturs- 
dóttur,    en  siðar  Önnu  Hálfdanardóttur  frá  Klas- 
barða  Gíslasonar;    p.    b.:   Nikulás,   Erlendur   og 
Helga,  raóðir  Eiríks  Ólafssonar  frá  Brúnum. 
bbb.  Guðlaug    átti   tyr   Tómas  Magnússon  i  Ej'vindar- 
holti;    peirra    dætur    Valgerður,   er    átti   Sigurð 
stúdent    Jónsson    i    Varmahlið,  og  Katrín,  er  átti 
Porstein  Magnússon  í  Núpakoti. 
ccc.    Porsteinn  kvæntist  í  Vestmannaeyjum  og  átti  börn. 
ddd.  Pétur  á  Hjáleigusöndum  átti  Margréti  Jónsdóttur 
og  börn.    Launson  hans  með  Arndisi  Ólafsdóttur 
s.  k.  Árna  Egilssonar  i  Garðsauka  var  Sigurður. 
bb.  Margrét  átti    Runólf  Pórðarson  í  Réttarhúsura,    p.  b.: 

Filippus  og  Pórður  faðir  Jóns  á  Steinsmýri. 

cc.  Steinunn  átti  Orm  Gunnlaugsson  1  Ormskoti  og  börn. 

dd.  Steinunn  önnur  átti  Hjalta    Porkelsson    Eyjólfssonar  í 

Vallnatúni    Gíslasonar,    peirra   son    Sigurður  í  Vallna- 

túni,  tvikvæntur. 

ee.   Guðrún  íór  norður  i  land   með   síra    Vigfúsi  Sigurðs- 

syni  í  Nesi  i  Aðaldal. 
fl,    Kristín  átti  Einar  Gislason  frá  Stórumðrk  Porlákssonar 
Egilssonai  bróður  síra  Hálídanar  í  Eyvindarhólum,  p.b.: 
aaa.  Katrín   átti   Pál  í  Strandarholti    Eyjólfsson    Páls- 
sonar  og  börn. 


404 

C.  Kristin  medhjálp  séra  Magnúsar  á  Grenjað- 
arstað  Jónssonar  biskups  Arasonar;   barn: 

1.  Guðrún  átti  Gunnar  Gislason  á  Viði- 
völlum  (sjá  Hegranesþing).  Eptir  dauða 
sira  Magnúsar  átti  Kristin  með  Jóni 
Grímssyni  launson,  hét: 

2.  Vigfús  (sjá  Mýrasýslu)^). 

D.  Guðriður  átti  Sæmund  Eiríksson  í  Asi,  þ.  b.: 
1.    Guðrún     átti    Árna    sýslumann   Gíslason 

(sjá  Skaptafellssýslu). 
Kona  önnur  Vigmsar  tjáist  að  hafa  verið  Salgerður  Snjólfs- 
dóttir;  þ.  b.: 

E.  Erlendur    dó    barn.     (Sumir    segja    að  þau 

haíi  ei  barn  átt). 
Laundætur  Vigfúsar  Erlendssonar  teljast: 

F.  Guðrún  átti  Pál  Eyjólfsson  og  Ásdísar  systur 
Ögmundar  biskups.  Þau  bjuggu  á  Hjalla. 
Börn: 

1.    PálP). 


bbb.  Erlendur  koparsmidur  í  Seljalandsseli  átti  Katrinu 
Pétursdóttur,  p.  d.  Vigdis  átti  Einar  Sigurðsson  i 
Klömbrum. 
ccc.  Sigriður  átti  fyr  Jón   Jónsson  i  Mörtungu  og  var 
son    þeirra    Einar   prestur    á    Desjarmýri    (f   15. 
sept.  1811)ensidar  Porleif  Jóhannesson  í  Mörtungu. 
gg.   Jón. 
hh.  Póra. 

ii.     Erlendur  annar  er  talinn  ad  haíi  átt  Margréli  Eyjólls- 

dóttur  frá  Stórumörk,    systur    Arnbjarnar    á  Kvoslæk 

og  eina  dóltur  Guölaugu,   er   giptist    Jóni    Gunnsteins- 

syni  á  Skála. 

[í  XVII.  árg.  Pjóðólfs  1805  bls.  77 — 78,  cr    dáliiil    trásögn    um 

eigendur    Barkarstaða,  Erlend    og    Eirik  eptir  afkomanda  peirra 

Pal  Sigurösson  í  Arkvörn!. 

1)  III,  337— :o. 

2)  Páll  bjó  áHjalhi  átli  Birgit;   p.  b.: 

a.    Björn    i   Arnarbælishveríi    átti    Guðrúnu  Erlingsdóttur  Gísla- 

sonar  Snæbjörnssonar  Gislasonar  i   Haga  Filippussonar,  þ.  b.: 

aa.    Fáll.     Hans    son  ef  til  vill  Brandur,  er  bjó  á  Hliðarenda 

i    Ölfusi    1708,    laðir    Páls   á  Hlíðarenda,  er  átti  Kristinu 

Ásbjörnsdóttur  frá     Purá    Porvarðssonar,  og  voru  peirra. 


40; 


2.  Björn. 

3.  Guðbjörg. 

4.  Birgiti). 

Ingveldur  átti  Jón  nokkurn;  þ.  b.: 

1.  Valdi  seinni  maður  Katrínar  dóttur  síra 
Þorleifs  á  Breiðabólsstað  í  Fljótshlíð. 

2,  Vigfús    á     Hrútafelli,    faðir    Jóns    sama 
staðar,  er  lifði   1670-)- 


synir:  Brandiir  í  Hróarsholti,  Asbjörn,  Tómas,  Sigvaldi 
o.  fl.  Móðir  I*áls  Brandssonar  Vigdis  Pálsdóttir  erá  hfi  á 
Hhðarenda  í  Ölfusi  hjá  Páh  syni  sínum  1729, 72  áragömul. 
(Manntal  í  Árnesþingi  i  minni  eign). 

b.  Birgit  átti  Þorstein  eldra  Erlingsson  i  Fjalli  i  Ölfusi  bróöur 
Guðrúnar. 

c.  Guðrún  átti  Ólaf  son  Brands  Brandssonar,  bjuggu  á  Hrauni 
i  Ölfusi;  þeirra  son  Brandur,  ef  til  vill  sá  Brandur  Olafsson, 
er  býr  á  Efri-Grímslæk  1708  (Jarðabók  Á.  M.),  en  hefur  þá 
hlotið  að  vera  gamall.  Pá  býr  Ólafur  Brandsson  á  Syðri- 
Grímslæk,  ef  til  vill  sonur  hans.  Jón  Brandsson  erhúsmaöur 
i  Króki  i  Hjallahverfi  1729,  72  ára,  og  gæti  hann  verið  son 
Brands  Ólafssonar.  —  Guöný  Pálsdóttir  (72  ára  1729)  kona 
Jóns  Péturssonar  á  Bjarnastöðum  og  Halldóra  Pálsdóttir  75 
ára  sveitarómagi  i  Hraunshverfi  1729,  eru  að  líkindum  af 
þessari  ætl  og  ef  til  vill  systur  Brands  Pálssonar  á  Hliðar- 
enda  eða  Vigdísar  Pálsdóttur  konu  hans.  Yfirleitt  verða  ættir 
ekki  raktar  niður  frá  Páli  Eyjólfssyni  á  Hjalla  með  fullri 
vissu. 

d.  Halldóra  (sumir  nefna  hana  Hallvöru)  átti  Porstein  yngra 
Erlingsson  Gíslasonar  og  bjuggu  þau  í  Ölfusi  (í  Gljúfurár- 
holti).  Dóttir  þeirra  mun  hafa  verið  sú  Björg,  er  var  f  k. 
Erlends  Jónssonar  prests  i  ViIIingaholti  Erlendssonar(Bisk.s. 
H,  675). 

Son    Porsteins    Erlingssonar    (eldra    eða  yngra)  hét  Páll. 
Hans  dóttir  Katrin. 

1)  Pessi  þrjú:  Björn,  Guðbjörg  og  Birgit  munu  ekki  hafa  veriö 
börn  Páls  Eyjólfssonar  á  Hjalla,  heldur  sonarbðrn  hans,  þvi  að 
nötn  þeirra  cru  hin  sömu  og  á  börnum  Páls  Pálssonar,  nema 
Guðbjörg  í  stað  Halldóru. 

2)  Talið  er  að  Jón  Vigfússon  á  Hrútaíelli  hafi  átt  Ingibjörgu 
Pétursdóttur  Þorleitssonar  prests  Eiríkssonar,  bróðurdóltur  Kat- 
rinar,  er  Valdi  föðurbróðir  hans  átti;  þ.  d.  Ingigerður.  Suniir 
telja    aö    Vigfús   á  Hrútaíelli  hafi  verið  son  Valda  Jónssonar,  en 


406 

Aðrar  ættatölubækur  segja,  að  bæði  Guðrún 

og  Ingveldur  hafi  verið  dætur  Salgerðar  eða 

Valgerðar  Snjólfsdóttur  og  Vigfúsar,  en  ekki 

arfgengar,  því  meinbugir  hafi  á  verið. 

Vigfús    setti  bú  saman  að  Hhðarenda  og  tók  Rangár- 

þing  næst  eplir  Torfa  1503').     1502  gaf  Benedikt  hirðstjóri 

Hersten    kvitteringu    Vigfúsi   um    högg    eða   blak,  er  hann 

veitti    Þórði    Brynjólfssyni    við    Krosskirkju  í  Landejjum. 

1503  lét  Vigfús  dóm  ganga  að  Lambey  um  hrossavirðing. 

Hann  hafði  ásamt  bróður  sínum  Kjalarnesþing  og  lét  dóm 

ganga  að  Vogi  í  Kjalarnesþingi  1506  (skóbótadóm^).  1506  fór 

Vigfús  utan  í  Möðruvallna  arfaþrætumáium  (sjá  þar  um  Þing- 

eyjarþing).     Það  ár  uppgaf  konungur  Vigfúsi  það  mál,  sem 


ekki    bróöir    hans,   og   kæmi   pað   betur  heim  timans  vegna,  pvi 
að  liðirnir  eru  annars  nokkuö  í?ir  frá  Vigfúsi  lögmanni,  en  stað- 
ist  getur  pað  þó,  meö  þvi  móti,    að  Ingveldur  sé  fædd  litlu  íyrir 
1520,  Vigfús  son  hennar  1550 — 60  og  Jón  son  hans  um  1600. 
í  sumum  ættatölum  eru  enn  tahn  börn  Vigfúsar  lögmanns: 
H.    Björn. 
I.      Brigit  eöa  Briet,  en  þaö  mun  óábj'ggilegt. 

1)  Vigfús  mun  fæddur  skömmu  fyrir  eða  um  1470,  og  er 
fyrst  getiö  1495  1  reikningi  um  fjárheimtur  Skálholtsstaðar  vestra 
(Fbrs.  VII,  285)  og  því  næst  18.  september  1496,  er  Stefán  biskup 
afleysir  hann  fyrir  blak  og  tilræöi  við  P'órö  Brynjólfsson  i  Kross- 
kirkju  í  Landeyjum  (Fbrs.  VII,  311—312),  hið  sama,  er  Benedikt 
Hersten  hirðstjóri  kvittar  hann  fyrir  á  Bessastöðum  18.  júlí  1502 
(Fbrs.  VII,  609).  21.  janúar  1505  íær  hann  landsvistarbréf  hjá 
Hans  konungi  fyrir  handarhögg  á  Halli  Brandssyni  (Fbrs.  VII, 
748—749).  í  bréfi  gerðu  á  Hliðarenda  8.  nóvember  s.  á.  er  Vigfús 
fyrst  kallaður  bóndi  (Fbrs.  VII,  805).  Mun  hann  það  árhafa  tekið 
Rangárþing  eptir  Torfa,  því  að  Lambeyjardómur  sá  um  hrossa- 
virðingu,  er  Bogi  segir  að  Vigfús  hafi  dæmt  1503  er  ekki  frá  því 
ári,  heldur  frá  1513  (Fbrs.  VIII,  466—467).  1507  er  Narfi 
Erlendsson  bróðir  Vigíúsar  umboðsmaður  hans,  og  dæmir 
þá  dóm  í  Fíflholti  18.  maí  (Fbrs.  VIII,  146—148).  Er  Vigfús  þá 
nefndur  konungsumboðsmaður  (i  Rangárþingi)  og  varð  s.  á, 
hirðstjóri.  Eptir  það  kemur  Vigfús  við  ýmsar  bréfagerðir,  er 
hér  yrði  oflangt  að  telja.  Sjá  um  hann  Lögsögumanna  tal  og  lög- 
manna:  Safn  til  s.  ísl.  II,  107—109. 

2)  Dómur  þessi  er  árfærður  til  1518  í  Fbrs.  VIII,  669—671. 
Bæjarnafnið   Vogur  liklega  =  Kirkjuvogur. 


407 

hann  var  í  sökum  fyrir  handhögg  Halls  Grímssonari). 
1507  gerði  konguv  hann  að  hirðstjóra  um  3  ár  og  veitti 
hann  því  sýslur,  er  hann  kom  út  sama  ár.  1508  lét  hann 
ganga  dóm  að  Reyðarvatni,  að  hreppar  skyldu  vera  arfar 
fátækra.  Sama  ár  náði  hann,  ásamt  systkinum  sínum, 
með  yfirgangi  Möðruvallaarfi  af  Grinii  Pálssyni,  jafnvel  þó 
þeir  hefðu  þar  um  áður  sætzt  og  haft  jarðaskipti  mikil 
hver  við  annan.  1509  gaf  konungur  Vigfúsi  kviítunarbréf 
fyrir  þriggja  ára  skatti  af  íslandi,  því  Sveinn  Þorleifsson 
Rantzows  umboðsmaður  tók  1510  við  hirðstjórn  yfir  ís- 
landi.  1511  þá  bróðir  hans  Þorvarður  fór  utan  til  Nor- 
egs,  tók  Vigfús  við  hans  lögsögn,  eg  hygg  í  umboði  bróð- 
ur  síns,  en  1513  var  hann  algerlega  lögmaður  sunnan  og 
austan.  Hans  veitingarbréf  fyrir  lögmannsdæminu  er  út- 
gefið  af  Kristjáni  konungi,  dat.  Kaupenhöfn  1513  á  St. 
Marci  evangeUsta  dag-).  1515  urðu  enn  mikil  jarðaskipti 
og  samningar  milH  Gríms  Pálssonar  og  þeirra  systkina 
Vigfúsar  og  Hólmfriðar  um  Möðruvallaarf,  því  Grímur  bar 
fyrir  konung  þeirra  fyrri  sætt,  hver  kongur  úrskurðaði  að 
haldast  ætti.  Náði  því  Grímur  mestum  hluta  fjárins. 

1517  og  þar  eptir,  til  1521,  sagði  Vigfús  á  alþingi  lög 
yfir  alt  land  eptir  biskupa  og  flestrar  alþýðu  beiðni  og 
samþykki. 

1520  að  Breiðabólsstað  í  Fljótshlíð  gáfu  13  prestar, 
hverra  fyrirliði  var  séra  Ögmundur  Pálsson  á  Breiðaból- 
stað,  Vigfúsi  Erlendssyni  hinn  bezta  vitnisburð  í  framferði 
sínu,  bæði  þá  hann  var  hirðstjóri  og  síðan  hann  tók  lög- 
sögn  og  beiddust  af  Kristjáni  konnngi  2.,  að  íslendingar 
mættu  njóta  þess  sáttmála,  sem  gerður  var  fyr  við  Noregs. 
kong,  að  hafa  lögmenn  og  hirðstjóra  íslenzka,  og  tilnefndu 
Vigfús    Erlendsson    vel    til  hirðstjóra  fallinn^),     Þá  ætlaði 


1)  Réltara:    Brandssonar. 

2)  P.  e.  25.  april  (Fbrs.  VIII,  421-422). 

3)  Bréf  13  leikmanna  ura  þetta  efni  gert  á  Hliöarenda  14. 
júli  1520  er  prentad  1  Fbrs.  VIII,  738—739,  en  bréf  prestanna  á 
Breiðabólsstað,  sem  Bogi  getur  hér  um,  fyrirfinnst  ekki,  og  er 
þaö   ad  likindum  glalaö,  þvi  aö  ósennilegt  er,  aö  hér  sé  um  eitt 


408 

Vigfús  utan,  en  hafi  hann  farið  á  þvi  skipi  sem  Ögmund- 
ur  biskup,  er  þetta  ár  ætlaði  utan  til  biskupsvígslu  og 
varð  apturreka,  hefur  ekki  orðið  af  hans  utanferð  fyr  en 
15211). 

1520  meina  eg  hann  hafa  sett  fyrir  sinn  umboðsmann 
í  lögsögu  Eriend  Þorvarðsson,  er  seinna  bjó  á  Strönd  og 
máske  líka  fyrir  sýsluna  á  Rangárvöllum,  en  Halldór 
Brynjólfsson  í  Tungufelli  fyrir  umboðsmann  í  Árnesþingi 
undir  umsjón  Erlends. 

1521  var  Vigfús  staddur  í  Noregi  ásamt  Ögmundi  bisk- 
upi.  Varð  honum  þá  féskortur  af  skotsilfri  og  lánaði  hjá 
biskupi  töluvert,  en  setti  biskupi  i  pant  og  til  afgjalds 
Kirkjuhöfn,  Kalmanstjörn,  Engey  og  Laugarnes^).  Höfðu 
siðan  ýmsir  hönd  á  Engey  og  Laugarnesi.  En  Páll  sonur 
Vigfúsar  náði  síðar  algerlega  Kirkjuhöfn  og  Kalmanstjörn. 

Ei  er  víst,  hvort  Vigfús  deyði  erlendis  1521  eða  1522, 
þó  rita  fleiri  það  hafi  verið  1521;  var  þá  Páll  son  hans 
10  vetra. 

1523  þá  Ögmundur  biskup  var  hér  að  völdum  setztur 
lét  hann  hefja  mál  móti  Vigfúsi  heitnum    Erlendssyni,    er 


og    sama   bréí   aö  ræða,  pótt  efnið  hafi  verið  sama,  eins  og  sést 
af  skýringu  Boga. 

1)  Hann  fór  einmitt  utan  sumarið  1520. 

2)  Vigfás  veðsetti  Ögraundi  biskupi  Kalmanstjörn  11.  ágúst 
1520,  og  voru  peir  pá  í  Harwick  á  Englandi,  en  bréf  fyrir  veð- 
setningu  Engeyjar  og  Laugarness  er  ekki  til.  Vigfús  hefur  andazt 
i  Noregi  snemma  árs  1521,  pví  að  í  mai  er  lát  hans  frétt  út  hing- 
að,  en  27.  marz  veit  Tili  Pétursson  ekki  annaö  en  aö  hann  sé 
lifandi  (sbr.  bréf  hans  ritaö  i  Flensborg:  Fbrs.  VHI,  778—782). 
Hann  hefur  pvi  liklega  andazt  í  marz  eða  apríl.  Vi^tús  lögmað- 
ur  var  mjög  skuldugur  utanlands  og  innan,  og  varð  arfahluti 
barna  hans  lítill.  Var  Hólmfríöi  systur  Vigfúsar  dæmt  umboð 
barna  hans  1521,  en  árið  eptir  vill  hún  losna  við  pað  umboð 
vegna  skulda,  er  á  fjánum  hvildu,  en  tylftardómur  útnefndur  á 
alpingi  1.  júli  paö  ár  (1522)  póttist  ekki  geta  leyst  hana  frá  pessu 
umboði  (Fbrs.  IX,  101—102).  Salgerður  ekkja  Vigfúsar  fær  og 
heldur  ekki  sér  tildæmda  fjórðungsgjöf  úr  eigum  bónda  sins 
á  alpingi  1521,  pví  að  dómsmenn  scgja,  að  sá  hluti  mundi  eng- 
inn  verða  eptir  skuldagreiðsluna  og  erfingjarnir  litið  sem  ekkert 
upp  bera  (sbr.  dóm  Erlends  lógmanns  Porvarössonar  2.  júlí  1521: 
Fbrs.  VIII,  816-818). 


409 

vinui'  hans  hafði  verið,  fyrir  þá  sök,  að  hann  hefði  inngengid 
hjónaband  með  Salgerði  Sniólfsdótlur  i  fjórmennings- 
nleinum.  Lét  iiann  dæma  sér  þar  fyrir  90  merkur  af  fé 
Vigfúsar  og  jafnmikið  Skálholtskirkju,  en  00  merkur  fyrir 
-kirkjugöngu  og  þar  að  auki  aUt  hans  fé  upptækt,  Mun 
þó  hafa  komizt  miðlun  á  dóminn^),  því  ríkir  voru  af- 
komendur  Vigfúsar. 

Vigfús  hafði  verið  á  yngri  árum  yfirgangsmaður,  fé- 
drægur,  höfðingi  mikill  og  kvennamaður,  Hann  átti  í 
deilum  við  Hólmfríði  systur  sína  og  hjuggust  menn  þeirra  á 
með  vopnum,  og  í  þeirri  hríð  mun  Vigfús  hafa  liandhöggvið 
Hall,  sem  fyr  er  sagt.  Vigfús  var  bráðlyndur,  en  góðmenní 
og  læknir  góður.  Réttvís  vildi  Vigfús  vera  í  lögsögu  sinni, 
þó  sýnist,  sem  hann  hafi  stundum  gengið  um  of  eptir 
biskupanna  ímyndaða  heilagleika  og  vilja.  Yfir  höfuð  mátti 
Vigfús  um  þær  mundir  teljast  hinn  mesti  höfðingi,  vitur 
og  varfærinn  með  aldrinum,  og  sneiddi  eptir  mætti  hjá 
ofsa  og  rangsleitni  biskupa. 

Jón  Erlendsson  tjá  flestir  hálfbróður  Vigfúsarog  nefna 
hann  sýslumann.  Er  líkast  það  hafi  verið  í  Rangár-  eða 
Árnesþingi  í  umboði  Vigfiisar,  er  þá  var  lögniaður-). 

Narfi  Erlendsson 
lét  1507  ganga  0  manna  dóm  um  Eystra-Fíílholt  milli  síra 


1)  Dóm  þennan  dæmdu  6  prestar  í  Skálholti  9.  nóvember 
1523  (Fbrs.  IX,  180—181)  og  var  húsfrú  Hólmíriöi  Erlondsdóttur 
stetnt  f^TÍr  hönd  barna  Vigfúsar,  því  að  hún  haíði  umboð  þeirra. 
Degi  síðar  (10.  nóv.)  fær  hún  Ögmundi  biskupi  jörðina  Sand- 
gerði  á  Suðurnesjum  fyrir  Kyvindarmúla  í  Fljótshlíð  (Fbrs.  IX, 
181 — 182).  Hvort  nokkur  miðlun  hefur  á  málum  þessuni  orðið, 
eins  og  Bogi  segir,  er  óvist.  Liklega  hefur  Ógmundur  biskup 
náð  undir  sig  flestum  öðrum  jörðum  Vigfúsar,  er  ekki  hafa  farið 
í  aðrar  skuldir.  5.  júH  og  21.  júli  1522  kvitlar  Hannes  Eggerts- 
son  hirðstjóri  á  Bessastöðum  Jón  Hallsson  vegna  húsfrúr  Ilólni- 
friðar  og  vegna  barna  Vigfúsar  íyrir  greiðslum  á  skuldum  Vig- 
fúsar  til  konungs  o.  fl.    (Fbrs.  IX,  104—105). 

2)  Að  Jón  Erlendsson  bróðir  Vigíúsar  hafl  nokkru  sinni 
haft  umboð  hans  í  Rangárþingi  er  ósennilegt.  Hann  kemur  mjög 
sjaldan  við  bréf  og  virðist  hafa  verið  minnst  háttar  þeirra 
bræðra. 

20 


410 

Jóns  Árnasonar    og  Hafliða  Arnórssonar,    eg  meina  í  um- 
boði  Vigfúsar  lögmanns^). 

Erlendur  Þorvarðsson. 

(Sjá  um  hann  við  Arnesþing). 
Eg  ætla,  að  hann  hafi  tekið  Rangárþing  1520  og 
siðan  haldið  það  eptir  föðurbróður  sinn  látinn  nokkur  ár-), 
en  fyrir  1529  hefur  hann  því  sleppt,  og  hefur  því  verið 
skipt  i  milH  tveggja  sj'slumanna,  eptir  það  Erlendur  sleppti 
því.     Pó  er  þetta  ekki  fuUvíst^). 

Jón  Hallsson. 
Faðir:  Hallur  Magnússon*). 


1)  Um  þennan  Fiflholtsdóm  Narfa  er  áður  getiö.  Narfi 
hefir  líklega  að  staðaldri  verið  umboösmaður  Vigfúsar  i  sýslunni, 
og  pá  er  Vigfús  sigldi  siðast  1520,  hefur  hann  sett  Narfa  fyrir 
umboðsmann  sinn,  þvi  að  21.  maí  1521  nefnir  hann  6  manna 
dóm  i  Lambey  um  afgreiðslu  á  peningum  þeim,  er  Salgerður 
Snjóhsdóttir  hafði  næsta  ár  (þ,  e.  nœstliðið  ár)  umboð  yfir  vegna 
Vigfúsar  bónda  sins.  Segir  í  þeim  dómi  (Fbrs.  VIII,  792 — 793), 
að  Narfi  hafi  þá  haft  »fullmektugt  umboð  yfir  Rangárvallasýsluw. 
Narfi  er  og  einn  virðingarmanna  við  uppskript  á  dánarbúi  Vig- 
fúsar  bróður  sins  á  Hliðarenda  23.  og  24.  maí  1521.  (Fbrs.  VIII, 
794 — 811).  Um  börn  hans  er  áður  getið.  Urðu  afkomendur  hans 
litiUa  manna  og  eru  ókunnir. 

2)  Erlendur  Porvarðsson  mun  alls  ekki  hafa  haft  sýsluvðld 
i  Rangárþingi  eplir  Vigfús  lögmann,  heldur  mun  Jón  Hallsson 
hata  tekið  sýsluna  1522  eptir  Narfa  Erlendsson  umboösraann 
Vigtúsar. 

3)  Bogi  telur  hér  næst  á  eptir  Erlendi  Nikulás  Björnsson 
sýslumann  i  Rangárþingi  og  hafi  hann  látið  dóm  ganga  1529  um 
skáldskap  Erlends  Magnússonar,  en  þetta  ártal  er  skakkt  og  dómur 
sá,  sem  hér  ræðir  um,  er  trá  1574  og  útnefndur  af  Jóni  sýsluraanni 
Björnssyni  (sjá  hér  siðar),  þvi  að  Nikulás  var  riðinn  við  raálið. 
Vegfla  hins  ranga  ártals  hyggur  Bogi,  að  þessi  Nikulás  sýslu- 
maður  Björnsson  sé  annar  maður  en  Nikulás  Björnsson  á  Selja- 
landi  (y  1600),  er  s^'slumaður  var  i  Rangárþingi  alllengi  fyrir  1600. 
En  þessum  hugleiðingum  Boga  er  hér  sleppt,  og  Nikulási  út  úr 
sýslumannaröðinni  hjá  honum  á  þessum  tíma,  þvi  að  það  er  ad 
eins  byggt  á  misskilningi,  og  að  eins  um  einn  Nikulás  sýsluraann 
Björnsson  að  ræöa,  er  siðar  verður  getið  um. 

4)  Pelta  er  eflaust  skakkt.  Framætt  Jóns  sýsluraanns  Halls- 
Eonar  er  ekki  kunn.     En  sennilegt  þykir  raér,  ad  faöir  hans  hafi 


411 

Kona:  Hólmíríður  frá  Dal    Erlendsdóttir,    systir    Vig- 

fúsar  og   Þorvarðar,    hún  átti  áður  Einar  Eyj- 

ólfsson. 

Börn:  A.   Erlendur  á  Stórólfshvoli,  nefnist  í  æltatölum 

sýslumaður  í  Rangárþingi,    líklega  lögsagn- 

ari^)   átti  Emerentíönu    dóttur  síra  Þorleifs 

á  Breiðabólsstað  austur  Eiríkssonar,   þ.  b.: 

1.   Hólmfriður  átti  Ásmund  Þorleifsson  lög- 

manns  Pálssonar  á  Skarði  (sjá  Dalasýslu), 

þ.  b.: 

a.   Þorleifur  átti   Kristínu  Vigfúsdóttur  á 
Hólmum  í  Landeyjum,  þ.  b.: 
aa.  Jón'). 


veriö  sá  Halliir  Jónsson,  sem  er  nefndarmaður  i  Rangárþingi 
á  siðari  hluta  15.  aldar.  Hann  er  einn  dómsmanna  i  Krossrcið- 
ardómi  Erlends  sýslumanns  Erlendssonar  9.  september  1471 
(Fbrs.  V,  637)  og  hann  er  einn  votta  við  kaupbréf  á  Reyðarvatni 
12.  júni  1475  (Fbrs.  V,  790—792),  og  er  þar  talinn  næstur  á  eptir 
Ej'jóUi  Einarssyni  (siðar  lögmanni).  0.  Snókdahn  telur  Jón  sýslu- 
mann  son  Halls  skálds  Magnússonar,  en  það  nær  vitanlega  engri 
átt,  pvi  að  Hallur  skáld  var  uppi  á  siðari  hluta  16.  aldar.  Eptir 
þessu  mun  Bogi  hafa  farið,  er  hann  telur  föður  Jóns  Hall  Magn- 
ússon,  en  honum  hefur  líklega  þótt  athugaverl,  að  telja  hann  sama 
mann  og  Hall  Magnússon  skáld. 

1)  Hér  er  eílaust  blandað  málum  og  mun  hér  átt  við  Er- 
lend  Ásmundsson  á  Hvoli,  dótturson  Erlends  Jónssonar.  Pó  er 
ekki  óhugsandi,  að  Erlendur  Jónsson  hafi  einhverntima  haft 
einhver  sýsluvöld,  og  sumir  ætla,  að  hann  sé  sami  maður  og 
Erlendur  Einarsson  á  Hvoli,  sem  getið  er  um  miðbik  16.  aldar. 
Sé  svo  hefur  hann  verið  kenndur  við  Einar  fyrri  mann  Hólm- 
Iriðar.  En  venjulegast  er  hann  beinlinis  talinn  son  Jóns  Halls- 
sonar. 

2)  Jón  álti  Sigríði  Guðnadóltur  Eirikssonar  Torfasonar  í 
Klofa  og  eru  sumstaðar  talin  aö  eins  3  börn  þeirrai  Vigfús,  Pór- 
arna  og  Kristin,  en  aðrir  telja  enn  fremur  Ásmund,  Porleif  og 
Porgerði.  Ekki  verða  með  vissu  æltir  frá  þeim  systkinum  raktar. 
Nikulás  Porleifsson  býr  á  Arnarstöðum  í  Flóa  1729,  60  ára  gamall, 
Son^hans  mun  hafa  verið  Ásmundur  faðir  Nikulásar  i  Görðum  i 
Kolbeinsstaðahrepp.  Nikulás  á  Arnarstöðum  gæti  verið  sonÞorleifs 
Jónssonar  Porleifssonar  frá  Hvoli.  Er  talið,  að  Porleifur  Jónsson 
hafi  átt  Margréti  Gunnarsdóttur  frá  Hvammi  á  Landi  Jónssonar, 
en  það  er  vist,  að  sú  Margrét  átti  Porstein  Ásmundsson  frá  Minni- 

26* 


412 

bb.  Arbjartur  bryli^). 

cc.  Arviður'). 

dd.  Ingibjörg^). 

Þorleifur  yngri  í  Skipagerði  átti  Her- 

dísi  (al.  Þórdísi*)    dóltur    síra    Eras- 

musar  Villatssonar,  þ.  b.: 

aa.  Ásmundur^). 


völlum  Brynjólfssonar,  og  aö  son  þeirra  var  Ásmundur  lögréttu- 
maður  1  Laugardalstiólum.  Getur  pvi  veriö,  að  Þorleifur  tiafi 
verið  f^Tri  maður  Margrétar,  en  Porsteinn  hinn  síðari,  og  þeir 
Nikulás  á  Arnarstöðum  og  Asmundur  i  I^augardalshólum  bræður 
sammæðra.  Nikulás  er  fæddur  um  1669,  en  Ásmundur  um  1679. 
í  ættatölum  Snókdalíns  er  ætt  Nikulásar  og  Ásmundar  blandað 
svo  einkennilega  saman,  að  skyldleiki  hlýtur  þar  að  hafa  verið 
á  milli. 

1)  Árbjartur  átti  Oddrúnu  Þorsteinsdóttur  prests  á  Mosfelli 
i  Mosfellssveit  Einarssonar  prests  á  LJtskálum  Hallgrimssonar,  þ.  b.: 

a.  Þorgerður  f.  k.  sira  Jóns  Gislasonar  í  Miðdal,  þ.  d.: 

aa.   Oddrún  átti  Gisla  lögrcttumann  i  Ijthlið  Ásmundsson  frá 
MinnivöIIum  Brynjóltssonar  (sjá  Arnesþing  bls.  220}. 

b.  Steinunn.     Son  Árbjarts  mun  vera: 

c.  Hólmlastur,  er  dó  i  Mýrarhúsum  á  Álptanesi  i  stórubólu  1707. 
Sumir  telja  Árbjart  bryta  son  Porleifs  j'ngra  Ásmundssonar. 

2)  Arviður.    Son  hans: 

a.  Þorlákur  lögréttumaður  bjó  i  Stóru-Vogum  1703  átti  Snjá- 
laugu  Pálsdóttur  frá  Loptsstöðum  Ögmundssonar  Sighvats- 
sonar.  Son  hans  Arviður  sigldi  og  lærði  timbursmíði.  Bróðir 
Porláks  mun  hafa  verið: 

b.  Þórður  (Arviðsson)  er  bjó   á  Stóra-Hólmi  i  Leiru  1703. 

3)  Ingibjörg  átti  Kláus  Eyjólfsson  í    Hólmum  í    LandeyJ4im, 
lögsagnara  i  Vestmanneyjum  (sjá  um  hann  þar). 

4)  Rcttara:    Þórdis. 

5)  Ásmundur  átti  fjT  Arnbjörgu  Pálsdóttur,  en  síðar  Ullhildi 
Eyjólísdóttur  prests  í  Görðum  á  Akranesi  Arnþórssonar,  bi. 

Launson  Asmundar  var: 
a.    Porsteinn,  líklega  sá  Þorsteinn,  er  bjó  á  Pórustöðum  á  Mið- 
nesi  1703,  átti  Sigríöi  Einprsdóttur   Jónssonar  Einarssonar  á 
Kalmanstjörn  Olafssonar;  þ.  b.: 
aa.  Ásmundur  bjó  i  Króki  i  Garði  1703  (Jarðabók  A.  M.). 


413 

bb.  Jón  í  Skipageiði^). 


1)    Jón    átli    Astriöi    Guðmundsdóttur    frá    Bæ  i  Borgarfirði 
Guðmundssonar  Hallssonar  sýslumanns  i  Hjörsey  Ólafssonar,þ.b.: 

a.  Guömundur  átti  Kristinu  Björnsdóttur  i  Teigi  Pálssonar. 

b.  Valgerður   átti    Klæng   Eiriksson    prests  á  Krossi    Porsteins- 
sonar;  p.  b.: 

aa.  Eirikur  var  siöast  á  Flóagafli  í  Flóa  og   dó   þar   gamall, 

átti  Ingveldi  Snorradóttur  á  Núpi  í  Fljótshlíð  Björnssonar 

og  Guðriðar  Gisladóttur  lögréttumanns  Illhugasonar,  þ.  b.r 

aaa.  Einar  á  Flóagafli,  hélt  Kaldaðarnesspitala,  átti  Puriði 

Magnúsdóttur  systur  sira  Nikulásar  i  Berufirði;  þ.  b.: 

a)  Sæmundur  prestur  á  Útskálum,  átti  Guðrúnu  yngri 

Einarsdóttur   lögréttumanns   i  Prándarholti    Hat- 

liðasonar    prests     Bergsveinssonar;    þ.  b.:    Einar 

Sæmundsen  prófastur  i  Stafholti,    Snorri  prestur 

á  Desjarmýri,   Einar  hattari  i  Bvik,   Puriöur,    er 

átti  Porgeir  Andrésson  í  Króki,  Póra,  er  átti  Gisla 

Pórarinsson,    Elín,    er  átti    Erlend    Erlendsson  á 

Lambastöðum  i  Garði,  Sigríður,  er  átti  Guðmund 

Guðmundsson  i  Vatnagarði,  Kristin  og  Guörún,  er 

fyr  átti  Nikulás  Sigurðsson,  en  siðar  Bárð  í  Hemru. 

Systkin  Sæmundar  prests  og  afkomendur  þeirra 

eru  talin  III,  328-329. 

c.  Stefán  i  Skipagerði    átti    Vigdisi    Arnadóttur    Porsteinssonar 
sýslum^nns  i  Pykkvabæ  Magnússonar;  þ.  b.: 

aa.  Guðmundur  á  Strönd  i  Landeyjum  átti  Guðriði  Brynjólfs- 
dóttur;  þ.  b.: 

aaa.  Brynjólfur  i  Skipagerði  (ý  20.  jan.  1803)  átti  fyr 
Helgu  Jónsdóttur  prests  i  Tröllatungu  Jónssonar 
(III,  156);  þ.  b.: 

a)  Pórður  prestur  í  Beynisþingum,  þrikvæntur,  átti 
mörg  börn,  og  er  sumra  þeirra  getið  III,  156. 

b)  Ástriður  átti  fyr  Gísla  Pálsson,  en  síðar  Högna  á 
Fossi  á  Siðu  Einarsson  í  Holti  Nikulássonar  i  Hlíð 
undir  Eyjafjöllum  Jónssonar,  þeirra  son: 

aa)  Einar  á  Hvoli  i  Mýrdal.  Son  hans  Jón  á  Hvoli 
faðir  Bagnhildar  konu  Guðmundar  Þorbjarn- 
arsonar  á  Hvoli  og  siöar  Stóra-Hofi. 

c)  Hallgrimur  á  Efra-Velli  í  Flóa  (f  6.  júlí  1812)  átti 
(iuðriði  Ögmundsdóttur  prests  á  Krossi  Högna- 
sonar.     Hún  dó  1859,  99  ára;  þ.  b.: 

aa)  Porvarður  í  Brattsholti  átti  fyr  Gróu  Sigurð- 
ardóttur,  þ.  b.:  Hallgrimur  í  Votmúla  faðir 
Gisla  i  Kolsholti.  S.  k.  Porvarðs  Elin  Por- 
gilsdóttir  frá    Kalastööum   Jónssonar,    þ.   b.: 


414 
cc.   Helga^). 

Pórður    í    Traöarholti,    Sigurður,    Gróa    og 

Guðrún. 
bb)  Helga   álti   Jón  í  Stóruraörk  Guðmundsson  á 

Pórunúpi    Hannessonar,    þ,  d.:   Puriður,   átti 

Erling    Pálsson   í  Árlirauni,   p.  b,:   Jón,    Páll 

sundkennari,  Porsteinn  skáld  í  Rvík  o.  fl. 
cc)  HallgrLma  átti  fyr   Magnús  Gíslason  i  Roðgúl 

á  Stokkseyri,  p.  d.:  Guðrún  átti  Pórð  Pálsson 

í  Brattsholti  og  mðrg  bðrn.    S,  ra.  Hallgrimu 

Sveinn  Sveinsson  á  Kotleysu. 
Laundóttir  Hallgrimu   með  Jóni  Sturlaugs- 

syni  var  Guðriður,   er  átti  Pórð  Porvarðsson 

i  Traðarholti,  pau  systkinabörn. 
dd)  Pórdis  átti  Árna  i  Neðradal  undir  Eyjafjöllum 

Árnason  í  Hamragórðum  Örnólíssonar,  p.  b.: 

Porleifur  smiður  i  Króktúni  o.  fl. 
ee)  Erlendur  á  Skeggjastöðum  i  Landeyjum    átti 

Gunnvöru    Magnúsdóttur.     Son    peirra   Hall- 

grímur  drukknaöi,  ókv.,  bl. 
fl",     Guðrún  átti  Guðmund  Guðmundsson  í  Götum 

i  Mj'-rdal    og  mörg  börn,    par  á  meðal    voru: 

Hallgrimur  i  Götum  og  Brynjólfur  á  Litlu-Heiði. 

d)  Erlendur  i  Skaröi  kvæntist  1798  Guðriði  Ásgeirs- 
dóttur  lögréttumanns  á  Vötnum  í  Ölfusi  Jónssonar 
í  Porlákshöfn  Porsteinssonar. 

S,  k.  Brynjólfs    i    Skipagerði    var   Sigríður   Ög- 
raundsdóttir  prests  á  Krossi  Högnasonar,  p.  b.: 

e)  Una,  mun  hafa  andazt  ung. 

f)  Brynjóltur  á  Miðskála  undir  EyjafjöIIum,  átti  Guð- 
nýju  Erlendsdóttur,  áttu,  mörg  börn.  Einn  son 
peirra: 

aa)  Pétur.  Laundóttir  hans  með  Guðrúnu  Hösk- 
uldsdóttur  frá  Ásólfsstöðum  Höskuldssonar  i 
Haga  Sverrissonar  Oddssonar  er  Margrét,  er 
átti  Eyleit  Einarsson  í  Árbæ  víð  Elliðaár. 

g)  Pórður  á  Seljalandi  átti  Kristinu  Erlendsdóttur; 
peirra  dóttir: 

aa)  Vilborg   átti    Lopt    Guðmundsson  á  Tjðrnuni 
og  börn. 
h)  Vigfús  mun  hafa  andazt  ungur. 
i)  Salvör   átti   Halldór  á  Kúhóli  i  Landeyjum    Guð- 

mundssan  í  Akurey  Einarssonar,  p.  b,:  Brynjólfur 


1)    Helga  átti  Eirik   Erlendsson  á  Barkarstððum,   og   er   ætt 
trá  peim  rakin  hér  á  undan  bls.  398  etc. 


415 

dd,  Arbjaitur^). 


í  Vestmanneyjum,    Solveig    átti    Jón    Hallsson    á 
Rauðsbaklva,  Katrín  átti  Vigfús   Erlendsson,  Guð- 
rún  og  Una,  er  átti  Porvarð  á  Rauðalæk. 
bbb.  Porbjörg  átti  Einar  Grímsson  og  börn, 
ccc,  Valgeröur  átti  Guðna  Filippusson  í  Gerðum  i  Land- 
eyjum;  þ.  b.: 

a)  Jón  í  Seljatungu  í  Flóa  átti  Gudrídi  Jónsdóttur 
Hjörtssonar  á  Velli  Andréssonar,  þ.  b.: 

aa)  Guðni i Seljatungu og Syðri-Gróf  átti Ólöfu Pórð- 
ardóttur  á  Mýrura  Oddssonar  á  Gafli  Sturlu- 
sonar  á  Hlemmiskeiði  Ólafssonar  Sturlusonar, 
þ.  b.:  Gestur  á  Forsæti,  Pórður  á  Egilsslöðum, 
Sesselja  átti  Jón  Jónsson  á  Syðraseli  í  Ytri- 
hrepp,  Guðný  og  Jóhanna,  er  átti  Porberg 
Helgason  á  Arnarstöðum,  og  er  son  peirra 
Guðni  bóadi  á  Leirá. 

bb)  Vigfúsí  Rútsstaðahjáleigu  faðir  Jóns  i  Vööla- 
koti. 

cc)  Guðrún  átti  Sigurð  Gestsson  á  Efra-Velli,  pau 
bræðrabörn.  Eitt  barna  peirra  Matthias  á 
Sj'ðra-Velli  faðir  Sigurbjargar  konu  sira  Ólafs 
Sæmundssonar  i  Hraungeröi. 

dd)  Jón  í  Seljatungu  varð  gamall. 

ee)  Jón  annar  i  Vorsabæjarhjáleigu  átti  Lisebet 
Gestsdóttur,  pau  systkinabörn. 

b)  Gestur  i  Vorsabæ  í  Flóa  átti  Sigriði  Sigurðardóttur 
Péturssonar  i  Nesi  Sigurössonar,  systur  Bjarna 
riddara;  p.  b.: 

aa)  Sigurður  á  Efra-Velli  (sjá  hér  áður). 

bb)  Lisebet  átti  Jón  Jónsson  í  Vorsabæjarhjáleigu 

(sjá  hér  áður). 
cc)  Guðrún  átti  Jón  Jónsson  i  Seljatungu  bróður 

hans  (sjá  hér  áður), 
dd)  Hólmfríður   átti    Eirik   Bjarnason   i  Túni   og 

börn,    Eitt   þeirra    Bjarni  í  Túni   íaðir   Guð- 

niundar  er  nú  (1912)  býr  í  Túni. 
ee)  Puriður  átti   Jón  í  Vorsabæ  Helgason  á  Sól- 

heimum  Eirikssonar  í  Bolholti   Jónssonar  og 

börn. 
íí.     Guðmundur  í  Vorsabæjarhjáleigu   átti    Helgu 

ívarsdóttur  og  börn. 


1)    Arbjartur  mun  fremur  vera  sonur  Porleifs  eldra,  þótt  það 
sé  ekki  öldungis  vist. 


416 

ee.    F^inar^). 

c)  Einar  i  Geröum  átti  Pórhildi  Jónsdóttur  á  Stóra- 
Hofi  Einarssonar.    Son  þeirra  Jón  i  Oddhól  o.  fl. 

d)  Vigdis  átli  Porstein  i  Kilhrauni  Eiriksson  frá 
Bolholti  og  niörg  börn,  par  á  meöaf  var  Eirikur 
smiður  á  Laugarbökkuni. 

e)  Helga  átti  Jón  Magnússon  á  Efra-Velli  í  Flóa,  þ.  1). 
niörg,  þar  á  meðal  Magnús  i  Sandgerði,  Stefán  i 
Króki  i  Villingahoitshrepp,  Olafur  i  Vatnskoti  1 
Pykkvabæ,  Sigmundur,  Guðrún,  er  átti  Einar 
Bjarnhc-ðinsson  frá  Langagerði  Sæmundssonar, 
og  Puriður,  er  álti  Bernharð  Jónsson  frá  Sumar- 
liðabæ  og  var  móðir  Jóns  gullsmiðs  í  Hej'kjavik 
föður  Bjarna  snikkara  og  dbrm. 

f)  Guðmundur  á  Strönd  á  RangárvöIIum  átti  Katrinu 
Sveinsdóttur  frá  Varmadal  Guðbrandssonar  Lafr- 
anssonar  Póröarsonar;  þ.  b.: 

aa)  Ej'jólfur  í  Gerðum  i  Garði,  dó  bl. 

bb)  Guðni  i  Lambhaga. 

cc)  Guðmundur  í  Lambhaga  faðir  Eyjólfs,  er  þar 

bjó  siðar  o.  fl.  systkina. 
dd)  Valgerður  dó  ógipt,  bl. 

g)  Anna  átti  Stefán  hrcppstjóra  Sveinsson  i  Varnia- 
dal  bróður  Katrinar,  er  átti  Guðmund  Guðnason; 
þ.  b.: 

aa)  Filippus  hreppstjóri  í  Varmadal  átti  Kristínu 
Einarsdóttur    og    niörg    börn,    þar   á    meðal: 
Filippus,  Stefán,  Einar,  Porgrimur. 
ddd.  Sigriður  átti  íiirik  Marteinsson  á  Víkingslæk  og  siðar 
í  Háholti  í  Eystrihrepp;  þ.  b.: 

a)  Árni  í  Háholti  átli  Guðrúnu  Jónsdóttur  frá  Sand- 
lækjarkoti  Oddssonar  og  mörg  börn,  þar  á  meðal 
var  Oddur  í  Háholti,  Jón  í  Gloru,  Ólafur  í  Há- 
holti,  Guðríður,  er  átli  Eyjólf  Jónsson  á  Minni- 
völlum,  Sigríöur,  er  fyr  átti  Steindór  Pórðarson 
í  Flagveltu,  en  síðar  Gísla  Brynjólfsson  s.  st.,  og. 
Guðlaug,  er  átli  Gunnar  Einarsson  í  Dalbæ. 

b)  Jón  á  Vikingslæk,  dó  ókv.,  bl. 

c)  Helga  átli  Jón  Guðmundsson  í  Brattsholti  og  börn. 

d)  Valgerður  átti  Guðmund  i  (iloru  Magnússon  Por- 
gilssonar  (sjá  hér  áður  bls.  395). 

eee.    Halldór  á  Strönd  i  Landeyjum  (t  1799)   átti    Vigdisí 
Jónsdóttur  frá  Skeiði  Pálssonar,  þ.  b.: 


1)    Einar  átti  Guðrúnu   Erlendsdóttur  Hjaltasonar,  cptir  því 
scni  venjulegast  er  talið  (sjá  hér  áður). 


417 

IT.     Þórarinn^). 

gg.   Þorgerður'). 

Katrín  átti  Gísla  son  síra  Erasmusar, 

þ.  b.: 

aa.  Katrín  átti  Nikulás  ^ílausturhald- 

ara  áKirkjubæ  Þormóðsson  Korts- 

sonar  L^'ðssonar,  þ.  b.: 

aaa.  Margrét  átti  Björn  sj'slumann 
(sjá  Daiasj'slu). 

bbb.  Björn  á  Kirkjubæjarklaustri. 

ccc.    Guðrún. 

ddd.  Hómfríður  átti  Bessa  sýslu- 
mann  (sjá  Múlasýslu)^). 
Sesselja   átti    fyr  síra  Jón    Stefánsson 
í  Kálfholti  og  var  hans  seinni  kona, 
börn: 
aa.  Jón. 
bb.  Hjahi. 


a)  Jón  á  Strönd  áfli  Eirnýju    Bjarnhéðinsdóttur  og 
börn. 

b)  Guðmundur   á  Strönd    átti    Pórunni    Jónsdóttur, 
þeirra  son  Halldór  smiður  á  Strönd. 

c)  Katrin   átti   F'jhppus    Sveinsson    undir    Eyjafjöll- 
um,  bl. 

líörn     Guðmundar    Stefánssonar  á   Strönd    og 
Guðridar    Brynjólfsdóttur    eru   enn  fremur  tahn: 
llf.     Hólmfriður. 
ggg.  Ástriður. 

hhh.  Þórdís,     Munu    annaðhvort    fiafa    andazt    ung    eða 
dáið  bl. 

d.  Guðmundur  yngri  Jónsson  (Þorleifssonar). 

e.  Hólmfriður. 

f.  Sigriður    átti    Gisla    Ólafsson    frá    Gunnarsholti   Arnasonar. 
(Esp.  ættat.). 

g.  Jón.    Um  ætt  frá  þessum  börnum  er  ókunnugt. 

1)  Petla  á  að  falla  burt,  en  í  þess  stað  komi:   Emerentiana, 
er  átti  Pórarinn  Oddsson  bóndamann. 

2)  f*orgerður  dó  bl. 

3)  Pessara    barna    Nikulásar   og  Katrínar  er  áður  getið  bls. 
280. 


418 

cc.  Vigfús.  Aðrar  ættir  segja,  að  Jón 
bróðir  sira  Jóns  í  Kálfholti  hafi 
verið  fyrri  maður  Sesselju,  og  þau 
hafi  ei  átt  börn^).  Seinni  maður 
Sesselju  var  Daði  silfursmiður  á 
Staðarfelli  Jónsson  (sjá  Stranda- 
sýslu). 

e.  Erlendur  sýslumaður  á  HvoH  (sjá  um 
hann  við  Arnessýslu). 

f.  Valgerður  átti  Brynjólf  Jónsson');  þ.b.: 
aa.  Ásmundur. 

bb.  Eyvindur. 
cc.   Valgerður. 
íT.    Guðrún. 
gg.  Guðrún  önnur. 
hh.  Jón. 
2.    Narfi^).     Hans  börn: 

a.  Erlendur  á  Kirkjulandi  í  Landeyjum. 

b.  Salbjörg,  sem  átti  Eyjólf  föður  Narfa 
o.  s.  frv. 

B.   Guðrún  mun  og  hafa  verið    skilgetin  dóltir 
Jóns  Hallssonar,  dáið  barnlaus*). 


1)  f*ad  er  réttara  (sbr.  ættatölubók  sira  Jóns  á  Lambavatni, 
Bisks.  II,  639).  Sira  Jón  1  Kálfholti  bróðir  þessa  Jóns  manns 
Sesselju  átti  Pórdisi  Vigfúsdóttur  Hjaltasonar  i  Teigi  og  börn 
þeirra  voru  þau:  Jón,  Hjalti  og  Vigfús,  sem  hér  eru  taldir,  og 
enn  fremur  Guðni  (sjá  hér  áður  bls.  402). 

2)  Eirikssonar  Torfasonar  i  Klofa.  Valgerður  Ásmundsdóttir 
var  s.  k.  Brynjólfs  og  er  barna  peirra  áður  getið  (bls.  219—221). 

3)  Þessi  Narfi  var  ekki  son  Erlends  á  Hvoli  Jónssonar  Halls- 
sonar,  heldur  son  Erlends  sýslumanns  Erlendssonar  og  bróðir 
Porvarðs  og  Vigfúsar  lögmanns  (sjá  hcr  áður). 

Ó.  Snókdalín  segir,  að  sonur  Asmundar  Porleifssonar  og 
Hólmíríðar  hafi  ennfremur  verið: 

g.  Guðmundur,  er  átt  hafi  barn  með  Odd- 
nýju,  er  siðar  átti  Einar  Arnórsson  bróður 
séra  Bjarna  á  Mýrum  í  Dýrafirði,  en  aðrar 
ættatölur  sleppa  honum. 

4)  Talið  er,  aö  Guðrún  þessi  hafi  átt  Sæmund  Jónsson  (Esp. 
ættat,).  í  ýmsum  ættatölum  er  ekki  getið  pessara  dætra  Jóns 
Hallssoiiar  og  Hólmfríðar. 


419 

C.  Kaliin  hét  og  laundóttir  Jóns.  Hennar 
dóttur  skilgetinni  var  á  alþingi  dæmdur  arfur 
eptir  Guðrúnu  Jónsdóttur  Hallssonar  1594. 
Jón  Hallsson  var  fyrst  sveinn  Einars  Eyjólfssonar  og 
Hólmfríðar^).  Svo  bar  til,  að  Einar  tók  krankleik  og  lá 
lengi  sjúkur.  Var  þá  sagt,  að  Jón  fiplaði  Hólmfríði,  fæddi 
hún  þá  Erlend  áðurnefndan.  Ordrómur  var  á,  að  Erlend- 
ur  mundi  vera  son  Jóns  en  ekki  Einars.  Tók  þá  Hólm- 
fríður  sig  til  og  fór  í  Skálholt,  en  á  leiðinni  tilsetti  hún 
Jón  Hallsson,  að  gera  sig  að  förukarli,  og  vera  á  leið 
hennar,  til  að  bera  hana  yfir  torfæru  nokkra;  fór  það  líkt 
og  fyrir  Spes  og  Þorsteini  drómund,  að  hann  datt  með 
hana  og  um  leið  þuklaði  hana  bera  um  miðju.  Kom  hún 
loks  í  Skálholt  og  vann  eið  fyrir  alla  menn  utan  bónda 
sinn  og  karl  þann,  sem  hefði  yfir  um  torfæruna  borið  sig, 
því  að  hann  heíði  verið  of  Qölþreifinn.  Datt  svo  það  mál 
niður  um  sinn.  Eptir  dauða  Einars  var  Hólmfríður  stödd 
í  Skálholti  með  syni  sínum  Erlendi,  þá  unghngspilti.  Pá 
Erlendur  var  þar  úti  staddur,  kom  maður  að  honum,  gaf 
honum  kinnhest  og  kallaði  hann  hóruson.  Drengurinn 
hljóp  til  móður  sinnar  og  sagði  henni  frá  þessu.  Hún 
meðgekk  þá  allt  fyrir  biskupi  Stefáni  og  tóku  þau  Jón 
lausn  af  honum  hér  fyrir,  giptust  síðan  og  bjuggu  að 
Næfurholti  og  Eyvindará^). 


1)  Hann  mun  tyrst  hafa  verið  sveinn  Erlends  sýslumanns 
föður  Hólmfriöar,  og  er  fyrst  getið  1495.  Er  hann  þá  kaupvottur 
á  Strönd  i  Selvogi,  er  Erlendur  Jónsson  selur  Erlendi  sýslumanni 
Lágafell  í  Landeyjum  (Fbrs.  VH,  252—253).  Hefur  Jón  þá  verið 
ungur,  og  mun  hann  tæddur  litlu  tyrir  eða  um  1470  og  á  aldur 
við  Hólmtriði.  Sá  Jón  Hallsson,  er  á  í  barsmiðarmáli  og  dómur 
gengur  um  á  Kaldárbakka  i  Hnappadalssýslu  1.  júni  1500  (Fbrs. 
VII,  484—485)  mun  vera  annar  maöur  en  Jón  Hallsson  sýslu- 
niaður,  og  sama  er  ef  til  vill  að  segja  um  þann  Jón  Hallsson, 
sem  nefndur  er  i  sáttagerð  Stefáns  biskups  og  Andrésar  Guð- 
mundssonar  í  Saurbæ  á  Rauðasandi  19.  sept.  1505  (Fbrs.  VII,  797 
—799),  en  pó  er  ekki  óhugsandi,  að  það  sé  Jón  i  Næfurholti  og 
hafi  hann  pá  verið  í  fylgd  Stefáns  biskups.  Hins  vegar  ér  hann 
eílaust  sá  Jón  Hallsson,  sem  er  einn  dómsmanna  í  dómi  Por- 
varðs  lögmanns  Erlendssonar  útnefndum  á  Borg  1  Grimsnesi  22. 
mai  1504  (Fbrs.  VH,  692—694). 

2)  Á  að  vera:    Eyvindarmúla. 


420 

1522  lénti  Hannes  hirðstjóri  Eggertsson  Jóni  Halls- 
syni  Mörk  og  Merkureignir,  sem  Vigfús  lögmaður  Erlends- 
son  hafði  fyr  haft,  máske  Jóhann  Pétursson  hafi  1524  lént 
Jóni  Hallssyni  sýsluna  annað  hvort  hálfa  eða  alla^).  1529 
gefur  Jóhann  Pétursson  hirðstjóri  Jóni  kvitteringu  fyrir  af- 
gjaldi  af  Rangárþingi  og  Merkureignum,  og  lét  hann  hafa 
umboðið  næsta  ár.  Hér  af  er  auðráðið,  að  Jón  hafði  þá 
fengið  Rangárþing,  en  máske  ekki  utan  hálft. 

1530  nefndi  Jón  Hallsson  kongsumboðsmaður  í  Rang- 
árþingi  6  menn  i  dóm  að  HvoU  í  Hvolhrepp  um  fjár- 
ákæru  Jóns  Einarssonar  tii  Eiríks  og  Bjarna  Torfasona. 

1534  veitti  Ögmundur  biskup  Jóni  Rangárþing.  Meina 
eg,  að  Jón  liafi  þar  eptir  haldið  sýsluna  til  1540,  en  þar 
eptir  i  fá  ár  máske  hálfa  móti  Páli  Vigfússyni,  en  varla 
lengur  en  til  1547.  Óljóst  er  nær  Jón  sleppti  sýslu  eða 
deyði.  En  fyrir  1578  hefir  hann  verið  dáinn,  þvi  það 
ár  vitnar  Pétur  Þorleifsson,  að  Jón  heitinn  Hallsson  hafi 
fyr  látið  ganga  dóm  um  verkaföll  vinnufólks-). 


1)  Eins  og  áður  hefur  verid  getiö,  hefur  Jón  fengiö  Rangár- 
vallasýslu  1522,  pvi  að  12.  júli  1523kvittarHans(Hannes)  Eggertsson 
hirðstjóri  hann  fyrirskattinum  og  sýslugjaldinu  af  Rangárpingi  og 
eins  lyrir  gjald  af  Skóga-  og  Merkureignaumboði,  er  fylgt  hefur 
sýslunni,  og  hann  hefur  þá  haft  hvorttveggja  um  eitt  ár  (Fbrs. 
IX,  160—161).  Skaptafellssýslu  hefur  hann  tekið  1520,  pví  að  5. 
júli  1522  kvittar  Hannes  Eggertsson  hirðsljóri  hann  fyrir 
skattinum  at  Skaptafellspingi  (»SiðusýsIu«)  um  tvö  ár  (Fbrs.  IX. 
104).  1522  gefur  Hólmfriður  honum  Næfurholt  til  æfinlegrar 
eignar,  og  á  peim  árum  íær  hann  kvittanir  hjá  hirðstjóra  fyrir 
skuldagreiðslura  Vigfúsar  Erlendssonar,  pvi  að  Hólmfriður,  er  pá 
hefur  verið  gipt  Jóni,  haföi  umboð  barna  bróður  síns,  eins  og 
fyr  er  getið.  Eptir  pað  koma  fyrir  allmargir  dómar  Jóns  í  Rang- 
árpingi,  enda  er  dómabók  hans  enn  til  á  skinni.  Vestmannaeyja- 
sýslu  hefur  hann  og  einnig  haft  samhliða,  líklega  optast  nær,  pvi 
að  5.  júni  1528  hefur  hann  nefnt  dóm  á  Vilborgarstöðum  um  hús- 
menn  og  kaplatðlu  i  eyjunum  (Fbrs.  IX,  477 — 178),  og  1537  kvittar 
Ogmundur  biskup  hann  fyrir  tollinum  af  Vestmannaeyjum.  4.  júlí 
1530  fær  hann  enn  að  nýju  Skóga-  og  Merkureignir  og  umboð 
yfir  öllum  konungsjörðum  i  Rangárpingi  (Fbrs.  IX,  540 — 541). 

2)  Jón  hefur  dáið  löngu  fyrir  1578.  Hans  mun  síðast  vera 
gelið  1537  og  hefur  líklega  andazt  skömmu  síðar,  eða  um  1540. 
Espólin    segir    (í   ættalölum  sinum)  að  hann  hafi  haldið  Rangár- 


421 

Jón  var  skáld  mikið  og  því  nefnir  biskup  Jón  Arason: 
Hallsson  hróðrarsnilli  |  hefur  kunnað  fyrir  sunnan^). 

Páll  Vigfússon. 
Faðir:  Vigfús  lögmaður  og  hirðstjóri    Erlendsson  (sjá 

hér  á  undan). 
Móðir:  Guðrún  dóttir  Páls  á  Skarði  Jónssonar. 

Kona:  Guðný  Jónsdóttir  prests  í  Holti  Gíslasonar  Eyj- 

ólfssonar  mókolls,  barnlaus. 

Páll  var  borinn  1512  eða  1513,  því  hann  var  10  vetra, 
þá  Vigfús  lögmaður  faðir  hans  deyði.  Hann  var  um  hríð 
með  Ögmundi  biskupi  og  gerði  biskup  vel  til  hans  og  að 
vin  sínum.  Hygg  eg,  að  hann  hafi  veitt  PáH  hálft  Rangár- 
þing  fyrir  1540,  en  fékk  það  allt,  þá  Jón  Hallsson  deyði 
eða  nálægt  1547,  Eptir  1530  fór  hann  að  búa  á  föður- 
leifð  sinni  Hliðarenda,  og  gipti  sig  þar  eptir,  gerðist  og 
lögréttumaður  um  það  leyti,  En  hálfa  Rangárvallasýski 
hygg  eg  hann  hafi  tekið  1539  eða  litlu  fyr^). 

1539  er  Páll  fyrst  talinn  í  dómi  um  Diðriks  Mindens 
vig,  er  þótti  vandasamt  og  þá  Daða  Guðmundsson  í  Snóks- 
dal  meina  eg  báða  orðna  valda-  og  sýslumenn  um 
þann  tíma. 


vallasýslu  20  ár,  og  lætur  það  nærri  (frá  1522— c.  1540),  þvi  aö 
liann  mun  hafa  haldið  sysluna  til  dauðadags.  Hólmfríður  mun 
hafa  liíaö  fá  ár  eptir  liann  og  andazt  1544  eða  1545.  Hel'ur  hún 
pá  verið  goniul. 

1)  Ekki  er  annað  kunnugt  af  kvæðum  Jóns  en  »EIIikvædi«, 
og  sýnir  pað  að  Jón  hefur  veriö  skáld  gott  (sbr.  Jón  Porkelsson: 
»0m  Digtningen  paa  Island  i  det  15.  og  16.  Aarhundrede,  Khavn 
1888,  bls.  311—313). 

2)  Hann  hefur  tekið  Rangárvallasýslu  litlu  fyrireða  um  1540, 
eptir  fráfall  Jóns  Hallssonar.  Sjá  um  Pál  lögmann  Safn  til  s.  ísl. 
II,  122 — 123.  Sögusögn  um  viðskipti  hans  og  Hjalta  Magnússonar, 
er  átti  bðrn  með  Önnu  sj'stur  hans,  er  í  Þjódólfi  17.  árg.  1865 
bls.  77,  eptir  Pál  Sigurðsson  i  Árkvörn.  Er  þar  sagt,  að  Hjalti  hafi 
eitt  sinn  bjargað  lifi  Vigtúsar  lögmanns,  er  hann  féll  i  Markaríljót, 
og  við  það  hafi  Iðgmaður  blíðkazt.  Öll  þessi  sögusögn  á  við  Pál 
lögmann,  en  ekki  Vigfús  föður  hans,  þvi  að  Anna  mun  hafa 
/verið  á  barnsaldri,  er  hann  andaðist,  svo  aö  hann  hefur  ekki 
getað  hatazt  við  Hjalta  út  af  barneignum  með  dóttur  hans. 


422 

1540  lætur  Páll  ganga  dóm  i  Rangárþingi  um  úlróðr- 
arraenn. 

1545  þá  dómur  gekk  á  Neðri-Reykjum  á  Skeiðum  af 
9  prestum,  samt  Páli  Vigfússyni,  Magnúsi  Jónssyni  og 
Magnúsi  öðrum  Jónssyni,  sem  nefnast  svarnir  lögréttumenn. 
hygg  eg  Magnúsarnir  haíi  verið  lögréttumenn,  en  Páil  þá 
hafl  að  minnsta  kosti  hálft  Rangárþing. 

1553  lætur  Páll  enn  dóm  ganga  í  Rangárþingi  að 
Stórólfshvoli  um  vinnufólk,  ef  sj'kist. 

1555  meina  eg,  að  Páll  hefði  fyrir  sína  lögsagnara, 
Árna  Gíslason  og  Þorstein  Finnbogason,  því  beggja  þeirra 
dómar  finnast  þelta  ár  í  Rangárþingi. 

Fyrst  framan  af  hafði  Páll  í  léni  13  jarðir  í  Kjósar- 
sýslu  og  Arnessv'slu  og  5  í  Rangárvallasýslu,  allar  fjTÍr 
14  rd.  afgjald. 

1556  gerðist  Páll  lögmaður  norðan  og  vestan  eptir 
Odd  Gottskálksson  og  skipti  síðar  sama  sumar  lögdæmum 
við  Eggert  Hannesson  og  tók  lögsögu  sunnan  og  austan, 
og  fékk  konungsstað'íestingu  þar  upp  á  24.  april  1558,  og 
annað  konungsbréf  síðar  fyrir  lögmannsdæminu  28.  marz 
1560,  og  að  hann  hafi  i  léni  Skóga-  og  Merkureignir.  — 
1559  boðaði  Páli  Stigsson  hann  frá  embætti  fyrir  róg  um 
að  hann  hefði  banað  Eyjólfi  Kolgrímssyni  með  því  að 
ríða  á  spjótskapt  hans.  Frá  þeim  rógi  hreinsaði  Páll  sig 
sama  ár,  en  ekki  þó  því,  að  hann  hefði  um  of  haldið 
með  enskum  kaupmönnum  í  Vestmanneyjum.  Fékk  hann 
þá  að  nýju  áðurnefnt  staðfestingarbréf  af  konungi  fyrir 
lögmannsembættinu.  1563  var  hann  boðaður  utan  af 
konungi  út  af  tollahaldi  í  Vestmannaeyjum  o.  fí.  1566 
getur  enn  hans  héraðsdóms.  Mun  hann  hafa  haldið  Rang- 
árþing  til  sins  dauða  1570.  Ekki  kom  Páll  til  alþingis 
1569  og  sat  Eggert  Hannesson  það  ár  i  hans  stóli.  Sumir 
segja  hann  hafi  þá  verið  settur  frá  lögmannsembætti,  en 
aðrir,  að  hann  hefði  þá  tekið  sína  banalegu^). 

Páil  tjáist  að  hafa  verið  mikill  hófðingi  og  mjög  auð- 
ugur,    stórgerður    en    óhlutdeiHnn.    Guðriður,    systir    Páls, 


1)  Hann  var  einmitt  dæmdur  Irá  lögmannsembættinu  1569 
vegna  ákæru  Simonar  Surbecks  kaupraanns  í  Vestmannaeyjum, 
ad  hann  hefdi  styrkt  Verzlun  Englendinga  þar  í  eyjunum. 


423 

erfði    hann,    en    síðan  Guðrún    dóltir  hennar,    kona  Árna 
Gíslasonar  á  Hliðarenda. 

Óljóst  er  hverjir  hafi  verið  umboðsmenn  Páls  í  Rang- 
árþingi. 

Jón  Björnsson. 

Árið  1539  föstudaginn  næstan  fyrir  Símonardag  um 
veturinn  í  Þjóðólfshaga  útnefndi  Jón  Björnsson  6  menn  í 
dóm  um  það,  að  Jón  ísleifsson  klagaði  til  Eyjólfs  Þor- 
valdssonar,  að  hann  hefði  haldið  hans  vinnukonu  siðan 
fardaga,  item,  að  naut  Eyjólfs  hefði  drepið  kú  fyrir  sér. 
Þessi  Jón  er  liklega  sá  Jón  Björnsson,  er  var  sýslumaður 
í  Árnessýslu,  en  óvíst  hvort  liann  þá  hafði  hálfa  sýslu- 
veiting  eða  var  umboðsmaður  Jóns  Halhsonar  eða  Páis 
Vigfússonar. 

1574  samþykkti  Jón  bóndi  Björnsson  (líklega  sami 
maður)  6  manna  dóm  að  Holti  undir  Eyjafjöllum  um 
skáldskap  Erlends^)  Magnússonar  móti  Nikuh'isi  Björnssyni'). 

Nikulás  Björnsson. 
Eg  meina  þetta  sé  sá  Nikulás  Björnsson  á  Seljalandi, 


1)  Meö  þvi  aö  Jóns  Björnssonar  (sonar  Björns  Guðnasonar  1 
Ögri)  er  tyrst  getið  sem  sj'slumanns  i  Arnessýslu  1524,  getur  það 
naumast  staðizl,  aö  hann  sé  sami  maöur  og  sá  Jón  Björnsson, 
sem  dæmir  í  Holtí  undir  Eyjafiöllum  1574,  eða  að  minnsta 
kosti  hefur  hann  þá  hlotið  að  vera  kominn  hátt  á  áttræðisaldur 
eða  um  áttrætt,  sé  ártahð  á  dómnum  rétt  og  þetta  einn  og  sarai 
maður.  Dr.  Jón  Porkelsson  (Ártíðaskrár  bls.  185)  telur  dóm 
þennan  frá  1570  eða  1571. 

2)  Þorgpimur  Oddsson, 

»kongsvaldsins  löglegur  umboðsmaður  í  Rangárþingia,  útnefndi 
dóm  á  Reyðarvatni  29.  maí  1574  um  ákæru  sira  Erasrausar  Vil- 
ladssonar  i  Odda  gegn  Halldóri  Gislasyni  út  af  rekstri  "afréttar- 
tjár  i  svonefndri  Norðurkinn.  Er  Nikulás  Björnsson  þar  einn 
dórasmanna  og  OddleifurBrynjólfsson  lögréttumaður  (eflaust  faðir 
Einars  bls.  217).  [Eptir  bréfi  í  safni  A.  M.  Apogr.  2141,  afskript 
í  Oddaskjölum  i  Lskjs.].  Hefur  Þorgrimur  því  haft  sýslu  í  Rang- 
árþingi  þetta  ár,  en  þó  dærair  Nikulás  þar  dóra  s.  á.  Porgrimur 
þessi  er  vafalaust  =  Þorgriraur  lögréttumaður  Oddsson,  cr  álti 
Pórunni  Bjarnadóttur  Torfasonar  frá  Klofa,  og  er  barna  þeirra 
áður  getið  I,  319  og  (IV)  bls.  222  hér  að  framan.  Hvergi  hef  eg 
fundið  getið  um  sýsluvöld  Porgrims  nema  i  þessu  eina  bréfi. 


424 

sem  átti  Kristínu  dóttur  Markúsar  Jónssonar  á  Núpi  undir 
Fjöllum.  En  móðir  Kristínar  var  Sesselja  systir  Eyjólfs  í 
Dal  Einarssonar  Eyjólfssonar  lögmanns.  Börn  Nikulásar 
og  Kristínar  voru: 

A.  Herdís,  sem  átti  fyr  Halldór  á  Álptanesi 
Marteinsson  biskups  og  börn,  svo  síra  Högna 
Jónsson^). 

B.  Auðbjörg  átti  Guðmund  Magnússon  í  Háfi 
og  börn-).     (Sjá  Skaptafellssj'slu). 

Nikulás  hefur  að  vissu  tekið  hálft  Rangárþing  1570 
eptir  Pál,  en  Arni  Gíslason  hinn  hálfa  hlutann,  eptir  því  sem 
síðar  sést  af  dómum  þeirra.  1572  lét  Nikulás  ganga  dóm 
með  6  mönnuni  um  óhlýðnan  gegn  hreppstjóra  skipun. 
1574  lætur  hann  og  dóm  ganga  að  Holti  með  6  mönnum 
um  skáldskap'),  og  kallast  þá  kongsvaldsins  löglegur  um- 


1)  Sira  Högni  á  Stafafelli  (i-  1(548)  var  son  sira  Jóns  Egils- 
sonar  i  Stafholti.     Hann  missti  prestsskap  f^TÍr  hórdóm. 

2)  Barna  pcirra  er  getið  II,  293.  Par  er  pó  vantalin  Krislin, 
er  átti  Filippus  Teitsson  lijörnssonar  .lónssonar  biskups  Ara- 
sonar;  p.  b. :  Gunnlaugur  á  Sandhólaferju  og  Auðbjörg  kona 
Einars  sýslumanns  Porsteinssonar  frá  Pykkvabæ.  Hannes  og 
Erlendur  voru  og  synir  Guðmundar  i  Háfi  og  Auðbjargar 
Nikulásdóttur.  Er  enginn  efi  á,  að  Guðmundur  i  Háfi  hefur  verið 
son  Magnúsar  .Tónssonar  á  Núpi  i  Eystrihrepp  ogs.  k.hans  Jarprúð- 
ar  Bjarnadóttur.  Jarprúður  gijjtist  i  3.  sinn  Nikulási  sýslumanni  á 
Seljalandi,  og  var  s.  k.  hans.  Þau  voru  bl.,  enda  hefur  hún 
hlotið  að  vera  allgömul,  er  hún  giptist  Nikulási.  Hefur  Guö- 
mundur  son  hennar  þá  giptst  Auðbjörgu  dóttur  Nikulásar  og  í.  k 
hans.  Var  Auðbjörg  f.  k.  Guðmundar,  en  hin  siðari  Una  Por- 
grimsdóttir  lögréttumanns  Oddssonar  og  Pórunnar  Bjarnadóttur 
Torfasonar  i  Klofa;  pau  bl.  (sjá  Árnessýshi). 

Priðja  dóttir  Nikulásar  sýslumanns  hefir  verið: 

C.     Guöbjörg  (sbr.  Ártiðaskrár  bls.  248). 

3)  Það  er  þessi  dómur  um  skáldskapErlendsMagnússonar,  sem 
Jón  Björnsson  samþykkir  (sjá  áður),  líklega  af  því  aö  Nikulás 
var  málsaðili.  Hafði  Erlendur  ort  nið  um  Nikulás.  Erlendur 
þessi  er  Erlendur  Magnússon  frá  Núpi,  síðar  s^'slumaður  í  Múla- 
þingi,  faöir  Torfa  sýslumanns.  Hefur  að  likindum  litil  vinátta 
verið  með  honum  og  Nikulási,  er  þá  hefur  eílaust  verid 
kvæntur  Jarþrúöi  stjúpu  Erlends.    Nikulás  sýslumaður  mun  vera 


425 

boðsraaður.     1578  lætur    hann   ganga  dóm  að    Hvoli  með 
6  mönnum  um  próventu  og  nefnist   þá  kongs  valdsmaður 
i  Rangárþingi.     1588,  4.   mai    að    Holti    lætur    hann    dóm 
ganga,  að    leiguliði    sé  skyldugur  að    viðhalda    húsum   að 
viðum  og  veggjuni.   1589  á  þriggja  hreppa  þingi  að  Lambey 
mánudag  fyrir  Þorláksmessu  með  12  mönnum  um  hrepp- 
stjóra,  umferðarfólk,  vistarfólk,    þess  skyldur  og  kaup  etc. 
Sama  ár  um  mannsslag.    Þar  eptir  sýnist  sem  Nikulás  hafi 
tekið  Skaptafellssýslu,    því    laugardaginn    fyrir  hvítasunnu 
1596  að  Kleifum   raeð  6  dómsmönnum  lætur    hann  ganga 
dóm  um  öreiga  og  stelpur,    sem  um  sveit  fara  með  fleiru. 
1599  hefur  Nikulás  enn  lifað,    því  þá  dæmir    Gisli    sýslu- 
maður  Árnason    millum    hans  og  Jóns  Asmundssonar,  og 
sektaðist  Jón  fyrir,    að    hafa    varnað    mönnum    Nikulásar 
veg  heim   til  Fitjar.      Af  áðurtöldu  sést,    að  Nikulás  hefur 
haldið  Rangárþing,  að  vísu  frá  1570  til  1580  og  aptur  írá 
1.588  til  1590,    en  meiri  efi  er  á,    hvort  hann  hefur  haldið 
það    allt  um    téð  ár    eða   Arni    Gíslason    jafnframt,    er    eg 
hygg  muni  réttast,  eða  Nikulás  hefir  verið  lögsagnari  Árna 
til  þess  hann  deyði,  en  siðar  haldið  alla  eða  háifa  sýsluna 
til  þess  Gísli    Árnason    tók    hana  eða  verið  umboðsmaður 
Gísla^. 

Jón  Marteinsson 
kongsumboðsmaður  í  Rangárþingi  útnefndi  1572  dóm  á 
Skarði,  þar  ein  systir  klagaði,  að  hún  hefði  ei  fengið 
fullt  við  önnur  sín  systkin.  Það  ár  mun  Jón  hafa  haldið 
háltt  Rangárþing  eða  verið  umboðsmaður.  (Sjá  Vaðlaþing, 
Árnesþing  og  Vestmanneyjar). 

Árni  Gíslason. 

(Sjá    um    hann    við    Skaptafellssýslu,    ísaíjarðarsýslu 
[og  Húnavatnssýslu). 


Isá    »Níels    Björnssona,    er    útnefndi    dóm  í  Vestraannaeyjum   10. 
íjúli  1591. 

l^  Nikulás  sýslumaður  andaðist  á  Seljalandi  19.  apríl  1600 
(sbr.  Ártíöarskrár  bls.  181)  og  mun  hafa  haldið  sýslu  til  dauða- 
dags.  Um  framætt  hans  sjá  hér  áður  III,  417—418,  sbr.  ennfremur 
Ártíðaskrár  J.  Porkelss.  bls.  185—186,  246—249. 

28 


426 

Hafi  Arni  ekki  tekið  hálfa  sýsluna  1570  móts  við  Nikulás 
er  víst,  að  Árni  hefir  tekið  Rangárþing  um  1580,  en  þó 
mun  það  fyrra  rétt,  því  1570  að  Kirkjulæk  í  Fljótshlíð 
nefndi  kongsvaldsmaður  1  Rangárþingi  Árni  Gíslason  6 
menn  i  dóm  uni  próventu  Valgerðar.  1582,  28.  maí  (ahi 
15.  maí)  að  Holti  undir  EyjaQöllum  lætur  Árni  ganga  dóm 
um  fátæklinga,  og  9.  janúar  1585  lét  kongsumboðsmaður 
Árni  Gíslason  ganga  dóm  í  Rangárþingi  um  hýsing  fátækra. 
Árni  bjó  á  Hlíðarenda  1570 — 1587  eptir  það  hann  flutti 
frá  Þingeyraklauslri. 

Eg  held  að  Árni  hafi  haldið  að  minnsta  kosti  hálfa 
sýsluna  til  síns  dauða,  en  Eyjólfur  Halldórsson  tengdason 
hans  haft  Árna  umboð  til  1587,  að  Árni  deyði  og  Eyiólfur 
fékk  hálfa  sýsluna  að  veiting.    (Sjá  um  hann  hér  á  eptir). 

Einar  Eyjólfsson. 
Velburðugur  mann  Einar  bóndi  Eyjólfsson  kongsumboðs- 
maður  i  Rangárþingi  lét  6  manna  dóm  ganga  4.  júní  1581 
að  Lambeyjar  héraðsþingi  um  Kirkjubæjarteig  í  Hrafn- 
tóptalandi  í  Holtamannahreppi,  sem  Erlendur  Magnússon 
upp  á  klagaði  etc.    Dæmdist  leigurinn  Kirkjubæjar  eign^). 

Eyjólfur  Halldórsson. 
Fadir:  Halldór    Ormsson    Einarssonar    á    Hofstöðum 

Þórólfssonar  (sjá  Gullbringusýslu). 
Módir:  Þórdís    Eyjólfsdóttir  mókolls  yngra  Gislasonar 

Filippussonar. 
Kona:  Solveig    dóttir    Árna    Gíslasonar  sýslumanns   á 

Hlíðarenda. 
Bórn:  A.   ísleifur  í  Saurbæ  (deyði  1654)  átti  Sesselju 

dóttur  Magnúsar  sýslumanns  i  Ögri  (giptust 
1605).  Sesselja  hafði  áður  átt  tvö  launbörn 
(sjá  Barðastrandarsýslu);  þ.  b.: 
1.  Magnús  átti    Helgu  Oddsdóttur   Andrés- 
sonar;  þ.  b.: 


1)  Einar  pessi  er  Einar  i  Dal  son  Eyjólfs  Einarssonar  í  Dal 
og  Helgu  Jónsdóttur  biskups  Arasonar.  Hefur  hann  um  tima 
verið  umboösmaöur  i  sýslunni,  annaöhvort  fyrir  Árna  á  Hlíðar- 
enda  eða  Nikulás  á  Seljalandi. 


427 


a.  Hinrik  á    Hvitárvöllum    átti    Eygerði 
(sjá  Kjósars>'siu). 

b.  Solveig  átti  Þorvarð  Erlendsson^). 


1)  Porvaröur  á  Hvitanesi  maður  Solveigar  var  son  Erlends 
á  Suöur-Reykjum  Porvarðssonar  Póróltssonar  Eyjólfssonar  á 
á  Hjalla  (Bisks.  II,  294—295).     Börn  Porvarðs  og  hennar: 

1.  Guðmundur  á  Hvítanesi  átti  Eiinu  Guömundsdóttur  íráNeöra- 
Skaröi  Póröarsonar. 

2.  Jón  átti  Steinunni  Guðmundsdóttur  systur  Elinar;  þ.  d.: 

a.  Ingibjörg  átti  Jón  Magnússon  á  Efra-Skarði  og  mörg  börn, 
par  á  meðal  voru  Magnús  á  Neðra-Skarði,  Narfi  á  Geldingá, 
Pórunn  kona  Árna  Jörundssonar  i  Stóra-Lambhaga,  Jón 
á  Efra-Skarði,  Sveinn  á  Hvanneyri,  Guðmundur  á  Hvita- 
nesi,  Guðrún  kona  Kaprasiusar  Hallsteinssonar  og  Ingi- 
björg  kona  Magnúsar  Olafssonar  i  Ausu;  peirra  son  Piðrik 
hreppstjóri  i  Viðvikursveit. 

3.  Torfi  átti  Sæunni  Sigurðardóttur  og  börn. 

4.  Gisli.     Laundóttir  hans: 
a.    Guörún  var  tvigipt. 

5.  Einar  á  Hvitanesi  átti  Sesselju  Olafsdóttur  frá  Hvammi  í  Kjós 
Jónssonar  í  Hvammi  Hannessonar  Ólafssonar  Narfasonar 
(III,  571);  p.  b.: 

a.  Pórður  á  Kiðafelli  átti  fyr  Karitas  Hinriksdóttur;  p.  b.: 
Brandur  á  Kiðalelli  og  Hallvarður,  en  siðar  Margréti  Guð- 
mundsdóttur  frá  Neðra-Skarði  Ólafssonar. 

b.  Porvarður  i  Brautarholti  (f  1769)  átti  íyr  Agötu  Halldórs- 
dóttur  frá  Möðruvöllum  i  Kjós  Pórðarsonar;  p.  b: 

aa.   Snæbjörn  prestur  á  Lundi. 
bb.  Einar  á  IJtskálahamri. 
cc.    Guðmundur. 

dd.  Sigprúður.      Þessara    barna    og    afkomenda  peirra  er 
itarlega  getið  bls.  32—41. 

S.  k.  Porvarðs   i  Brautarholti    Solveig   Kortsdóttir 

lögréttumanns  á  Kirkjubóli  á  Miðnesi  Jónssonar;  p.  b.: 

ee.   Oddur  prestur  á  ReynivöIIum  átti  Kristinu  Hálfdanar- 

dóttur  prests  í  Eyvindarhólum  Gislasonar;  p,  b.: 

aaa.  Hálfdan    preslur    á    Mosfelli    i  Grimsnesi,  missti 

prestsskap  fyrir  barneign,  drukknaði  5.  des.  1808, 

átti    Ingbjörgu    Magnúsdóttur  prests  í  Bjarnanesi 

Ólafssonar;    peirra    dóttir    Porbjörg    átti  Porleit 

prófast  Jónsson  i  Hvammi  (sbr.  II,  387—388). 

bbb.  Porvarður  í  Brautarhofti  drukknaði  með  bróður 

sínum  1808,  átti  Póru  Guðmundsdóttur  frá  Fljóts- 

dal  Nikulássonar  sýslumanns  Magnússonar;  p.  b.: 

a)  Kristin    s.  k.   Ólafs  Péturssonar  smiðs  á  Kala- 

28- 


428 
c,    Guðmundur. 


stödutn,   peirra    son  Porvaröur  á  Kalastöðum, 
er   átti    Margréti   Sveinbjarnardóttur  prests    á 
Staöarhrauni  Sveinbjarnarsonar;  p.  b.  mörg,  par 
á  meðal  Porvarður  prentsmiðjustjóri  1  Rvik. 
S.  m.  Kristínar  Árni  Jónsson  á  Lundum;  bi. 

b)  Pórður    i    Kalasfaöakoti   átti    Kristínu    Lopts- 
dóttur,  systur  sira  Porláks  í  Móum;  bl. 

c)  Einar  á  Grund  á  Akranesi  átti  Gunnhildi  Hall- 
dórsdóttur;  p.  b.:  Halldór  á  Grund  o.  fl. 

ccc.    Gróa  s.  k.  síra  Jóns  Oddssonár  Hjaltalins  á  Breiða- 
bólsstað    á    Skógarströnd.      Sjá    um  börn  peirra 
bls.  145—146. 
ddd.  Guðrún    fyrst    s.    k.    Steíáns  Ólafssonar  Stephen- 
sens   amtmanns;   peirra   börn  dóu  ung,  en  siðan 
f.  k.   í*órðar  Sveinbjörnssonar  háyfirdómara  (sjá 
Árnessýslu). 
eee.   Karítas    átti    Lopt    hreppstjóra    Guðmundsson    á 
Neðra-Hálsi    í    Kjós,    bróður    Porsteins   stúdents 
í  Laxanesi  (bls.  40 — 41);   p.  b.:  Oddur  i  Hækings- 
dal,  Porsteinn  í  Púfu,  Pórarinn  í  Eyjum  og  Mar- 
grét,    er    átti   Björn   Tómasson  Beck  söðlasmið  i 
Sjávarhólum. 
ffT     Kristín    átti   Jóhann    á  Kaðalsstöðum  1  Staíholts- 
tungum  Bjarnason  prests  á  Mælifelli  Jónssonar; 
p.    b.:    Biarni,    Gróa,    Hálfdan,  Kristin.    Launson 
Kristinar   Oddsdóttur   með    Guðmundi   smið  Sig- 
urðssyni  á  Hitardalsvöllum  hét  Guðmundur. 
ggg — iii.  Margrétar  prjár  dóu  ungar. 
ff.     Agata  f.  k.  Guðmundar   Guðmundssonar  í  Eilifsdal  og 
Þorláksstöðum;  p.  b.: 

aaa.  Kristrún    átti    Guðmund    á  Sandi  i  Kjós  Eyjólfs- 

son    i    Eyjum  Guðmundssonar  á  Meðaltelli  Jóns- 

sonar;    p.    b. :    Eyjólfur    á    Porláksstöðura,    Guð- 

mundur    á    Hvitanesi,  Agata  átti  Sigurð  Ólafsson 

á   Saridi,    Gisli  í  Útkoti,  Hallbera  átti  Grim  Jóns- 

son     frá     Hvammsvik,    Vigdis,    er   átti  fyr  Pórólf 

Pórðarson     frá    Saurbæ    Ólafssonar   (bls.   34)  og 

siðan    Magnús    Magnússon    og    Kristrún,    er  átti 

Magnús  Guðmundsson  á  Kiðafelli. 

gg.  Sesselja     átti   Ólaf   Jónsson    i    Eyrar-Uppkoti,  bróður 

samfeðra  Puriðar,  er  átti  Jón  Snorrason  i  Sölvhól  (faðír 

peirra   var  Jón  Porvarðsson  á  Ketilsstöðum  á  Kjalar- 

nesi).     Börn  Ólafs  og  Sesselju  voru  Sigurður  í  Skraut- 

hólum  og  Ketilsstöðum,    er   álti    Kristinu   Guðmunds- 

dóttur  írá  Fljótsdal  Nikulássonar,   og  Guðrún,  er   átti 

Kort  Kortsson  Porvarðssonar;  pau  systkinabðrn. 


429 
d.  Jón. 

hh.  Guðrún  átti  Jón  Porsteinsson  á  Vallá,  er  siðar  var 
verzlunarmaður  í  Hafnarfirði  og  bjó  á  Ófridarstödum; 
þ.  b.  Magnús  stýrimaður  í  Hafnarfiröi,  Vigfús,  Guö- 
mundur  og  Solveig,  er  átti  Gisla  Skæringsson  í  Kjós. 

ii.  Kort  í  Flekkudal  átti  lyr  Ingibjörgu  Oddsdóttur  frá 
Atlastööum  i  Svarfaðardal  Sæmundssonar  prófasts  á 
Miklabæ  Magnússonar;  þ.  b.: 

aaa.   Magnús    á    írafelli    átti  Ragnhildi  Jónsdóttur  írá 
Fremra-Hálsi  Gislasonar;  þ.  b.: 

a)  Guðmundur  i  Káraneskoti  átti  Ingibjörgu  f*or- 
valdsdóttur;  þ.  b.:  Ingibjörg,  Jóhannes,  Guð- 
björg,  Valgerður,  Auðbjörg, 

b)  Guðrún  átti  Halldór  í  Hvammi  Jónsson  i 
Skrauthólum  Örnólfssonar;  þ.  b. :  Oddur,  Val- 
gerður,  Porkell,  Magnhildur,  Helga  og  Þóra, 
er  átti  Halldór  Jónsson  í  Pormóðsdal. 

c)  Guðrún  átti  Ólaf  Vigfússon  frá  Reykjakoti  Hall- 
dórssonar;  þ.  b.:  Magnús  i  Laxnesi,  Vigfús  i 
Nauthól,  Halldóra  og  Valgeröur,  er  átti  Matt- 
hias  Eyjólísson  á  Fossá. 

d)  Guðríöur  átti  Lárus  Gunnarsson  sterka  i  Mel- 
rakkaey  Halldórssonar;  þ.  b.:  Gunnar,  Marta. 

Laundóttir  Magnúsar  Kortssonar  meö  Höllu 
Alexiusdóttur  var: 

e)  Valgerður  átti  Ólaf  Jónsson;  þ.  b.:  Kristinn  á 
Steinum  við  Rvik,  Pórunn,  Valgerður,  Kristin. 

bbb.  Oddur  átti  Guðrúnu  Pálsdóttur  prests  á  ÞingvöII- 
um  Porlákssonar;  bl. 

ccc.  Guðrún  átti  sira  Jón  Benediktsson  á  Raínseyri; 
þ.  b.:  Stefán,  Sigurður  söðlasmiður  á  Haukagili  i 
Hvitársíðu.  Benedikt  Gabriel,  Helga,  Ragnhildur 
átti  Jón  Sigurðsson  i  Valdarási,  Hildur  átti  Sig- 
urð  Andrésson  prests  Hjaltasonar  móðir  Ásgeirs 
kaupmanns  i  Rvik  og  Hjalta,  og  Guðrún,  er  fyr 
átti  Egil  ViIIads  Sandholt  skósmið  á  ísafiröi  og 
börn,  en  síðar  Jón  Sæmundsson  i  Arnardal  og 
var  siðasta  kona  hans;  þeirra  son  Jón  Benedikts 
stúdent. 

ddd.  Solveig  átti  Magnús  i  Brautarholti  Sigurðsson 
Árnasonar  og  Solveigar  Snorradóttur  í  Narfakoti 
Gissurarsonar;  þ.  b.: 

a)  Kristinn  í  Engey  átti  Guðrúnu  Pétursdóttur 
í  Engey  Guðmundssonar,  þeirra  son  Pétur  i 
Engey. 


430 

2.   Eyjólfur  átti  Agötu  Helgadóttur  á  Hvítár- 
völlum;  börn: 


b)  Brynjólfur  í  Nýjabæ  álti  Halldóru  Guðmunds- 
dóttur  systur  Ólafs  i  Mýrarhúsum. 

c)  Katrin  dó  ung. 

f)  Fridrik. 

g)  Ása  átti  Bjarna.  Ólafsson  á  Ketilsstöðum  á 
Kjalarnesi  (bls.  31)  og  börn. 

eee.  Kort  í  Ej'rar-Uppkoti  átti  Guðrúnu  Ólafsdóttur 
(sjá  áöur);  þau  systkinabörn;  p.  b. : 

a)  Kristín  átti  Steina  Halldórsson  Steinasonar  á 
Valdastöðum  Jónssonar;  p.  b.  mörg,  þar  á 
meðal  Guðfinna  gipt  Helga  Guðmundssyni  á 
Hvitanesi,  nú  í  Rvík,  og  Kortrún  kona  Bjarna 
hreppstjóra   Péturssonar  á  Grund  i  Skorradal. 

b)  Sesselja  átti  Gísla  Guðmundsson  í  Uppkoti  og 
börn. 

c)  Margrét  átti  Gisla  Pórðarson;  bl. 

f)  Guðrún  átti  Jón  Guðmundsson  í  Eyrar-Upp- 
koti;  p.  b.:  Ólafur,  Guðbjðrg  og  Guðrún  kona 
síra  Jónmundar  Halldórssonar  á  Barði  i  Fljótum. 

g)  Kort  á  Útskálahamri  átti  Sigriði  Magnúsdóttur 
og  börn. 

h)  Sigurður  á  Stórhólmi  i  Leiru  og  víðar  áttiSoI- 
veigu  Jónsdóttur  írá  Fremra-Hálsi  Eyjólfssonar 
og  börn. 
i)   Þorsteinn  dó  bl. 

S.  k.  Korts  Porvarðssonar  í  Flekkudal  f*ór- 
dis  Einarsdóttir;  p.  b. : 
fíT.     Björn    á    Möðruvöllum    átti  Helgu  Magnúsdóttur 
prests  i  Steinnesi  Árnasonar;  p.  b.: 

a)  Jónas  prestur  i  Sauðlauksdal  (f  16.  april  1896), 
átti  Rannveiou  Gisladóttur  og  börn. 

b)  Anna  s.  k.  Ólafs  Guðmundssonar  í  Mýrarhús- 
um,  áttu  5  dætur. 

c)  Kristin  átti  Jóhannes  Jónsson  hreppstjóra  á 
Hóli  í  Lundareykjadal;  p.  b.:  Björn  á  Hólí 
í  Lundareykjadal  Astriður  kona  síra  Magn- 
úsar  Porsteinssonar  á  Eyrum  við  Patreks- 
fjörð  o.  fl. 

d)  Lárus  á  Kongsbakka  í  Helgafellssveit  átti  Rósu 
Jónsdóttur;  p.  b.:  Ingólfur  skipstjóri  1  Rvik 
o.  fl. 

ggg.  Einar  í  Tjarnarhúsum  átti  Guðrúnu  Gisladóttur; 
peirra  dóttir  Ingibjörg  átti  Eirík  Bjarnason  á  Eiði 
á  Seltjarnarnesi. 


431 

a.  Sesselja  átti  Halldór  Þórðarson^). 

b.  Erlendur    í    Brautarholti-)    átti    íngi- 
björgu  Pálsdóttur. 


hhh.  Kort  yngri  dó  bl. 

lii,      Ingibjörg    s.    k.    Olaís     Bjarnasonar  i    Flekkudal 
bróður  Porsteins  lögregluþjóns  i  Rvík;  þ.  b.: 

a)  Pórdís  átti  Brynjólf  í  Meöalsfellskoti  Einars- 
son  prests  á  ReynivöIIum  Pálssonar:  p.  b.: 
Olafur,  Ragnhildur,  Einar  og  Guðrún,  er  átti 
Jón  skipstjóra  i  Melshúsum  Jónsson  í  Mýrar- 
húsum  Sígurðssonar. 

b)  Ingibjörg  átti  Jón  yngra  Erlendsson  á  Eyjum 
í  Kjós  og  mörg  börn. 

kk.    Jón. 

II.      Guöbjörg. 

Laundóttir    Porvarðs    Einarssonar    i    Brautarholti 
mm.  Karitas   átti  Magnús  Bárðarson. 

1)  Afkomendur  Halldórs  og  Sesselju  eru  taldir  itarlega  hér 
að  framan  bls  28—42. 

2)  Hann  hét  ekki  Erlendur,  heldur  Erlingur  og  bjó  siðast  i 
Blönduholti  í  Kjós,  en  íyrst  i  Brautarholti.  Hann  var  lögréttu- 
maöur.  Ingibjörg  kona  hans  var  dóttir  Páls  landskrifara  Gisla- 
sonar  lögmanns  Póröarsonar.     Börn  Erlings  og  hennar: 

1.  Jón  prestur  á  OlafsvöIIum  (f  1707)  átti  Solveigu  Jónsdóttur 
frá  HIiöi  á  Álptanesi  Péturssonar,  er  síðar  átti  Ólaf  lögréttu- 
mann  í  Haukadal  son  Jóns  prests  Olafssonar  i  Fellsmúla. 
Börn  síra  Jóns  og  hennar: 

a.  Pétur  bjó  i  Haukadal,  átti  Guðrúnu  Halldórsdóttur. 

b.  Ingibjörg  átti  Hans  Daníelsson  hálfdanskan  aö  ætt.  Hann 
drukknaði  i  Hvítá  hjá  Bræðratungu. 

c.  Hildur  átti  Vernharð  lögréttumann  og  stúdent  á  Búrfelli 
son  Ofeigs  Magnússonar  Iðgréuumanns  í  Skipholti  og  Bryn- 
hildar  Jónsdóttur;  p.  b.: 

aa.   Jón    á    Búrfelli   (f    1822,  88  ára)  átti  Ingunni  Magnús- 

dóttur  frá  Laugardalshólum  Rögnvaldssonar;  p.  b.: 

aaa,   Ófeigur  smiður  á  Heiðarbæ  átti  Porbjðrgu  Gunn- 

laugsdóttur  Jónssonar  á  Gýgjarhóli  Gissurarsonar 

Oddssonar  og  mörg  börn;  par  á  meðal  voru  Vig- 

fús  i  Nesjum,  Vernharður  og  Ingibjörg. 

bbb.  Sigriður    átti    Porkel    Guðmundsson    frá  Ásgarði 

Magnússonar;  þ.  b.  mörg;  par  ámeðal  Ásmundur  i 

Asgarði,  Guðmundur  í  Öndverðarnesi,  Jón  á  Fossi 

faðir  Porkels  dbrm.  á  Ormsstöðum,  Gisli'  i  Laug- 

ardalshólum,  Magnús  i  Ásgarði,  Hildur,  Helga  og 


432 

c.    Þuríður  átti  Jón  Pálsson^). 


logunn,  er  átti  Gisla  á  Kringlu  Magnússon  á  Snæ- 

toksstödum  Hjörtssonar;    p.  b.  Porkell  snikkari  i 

Rvik. 

ccc.    Olafur   á    Efri-Brú   og  siöar  Svartagili  átti  Ragn- 

hildi  Beinteinsdóttur  Ingimundssonar  Bergssonar 

Sturlaugssonar  og  mörg  börn;  þar   á    meða)    var 

Einar  i  Litla-Botni  faöir  Beinteins  sem  nú  (1912) 

býr  i  Grafardal,    og  er   þad  ættfólk    annarstaðar 

talið  (III,  98—99). 

ddd.  Ásmundur   i   Laugardalshólum  átti  Solveigu  Ein- 

arsdóttur;    þ.   b.:    Hildur  og  Ingunn,  er  átti  I^or- 

leif  Eyjólfsson  í  Efstadal. 

eee.  Magnús  á  Laugarvatni  átti  Önnu  Vernharðsdóttur 

lögrétturaanns    Gunnarssonar;   p.  b.:-  Ingunn  átti 

Guðmund  Olafsson  i  Eyvindartungu,  Guðrún  eldri 

álti  Filippus    Knútsson    á    Laugarvatni,    Guðrún 

yngri    átti    Eyjójí    Eyjólfsson    á    Laugarvatni    og 

Hólmfriður  átti  Guðna  i  Haga  Tómasson  frá  Hellu- 

dal  Sæmundssonar. 

fff.     Bjðrn  á  Búrfelli  átti  Ragnhildi  Jónsdóttur  prests 

i  Klausturhólum  Jónssonar  prests  i  Hruna  Finns- 

sonar    biskups,   p.  b.   Jón    prestur  á  Eyrarbakka 

(t  1892),   Jón    annar    söðlasraiður  á  Hömrum    og 

Margrét    kona     Guðmundar     Guðmundssonar    i 

Landakoti  á  Vatnsleysustrðnd. 

ggg.  Guðrún  átti   Erlend  í  Míðengi   Þorgilsson    Orms- 

sonar  smiðs  Ásmundssonar,  p.  b.  Þorgils  á  Minni- 

borg,    Jón  á   Torfastöðum   i    Graíningi      Guðrún 

kona    Porsteins    Gislasonar  i  Mýrarkoli,    Ingunn 

kona  Nikulásar  i  Hraunkoti  Pórðarsonar  Eyvinds- 

sonar  i  Votmúlakoti  Ófeigssonar  o.  fl. 

bb.  Valgarður  i  Efstadal  (f  1800,  62  ára)  átti  Þuríði  Jóns- 

dóttur  frá  Látalæti  Jónssonar  og  Guðríðar  Gisladóttur, 

systur  Ólafs  biskups,  þ.  b.  Ófeigur  i  Kaldárhöfða,  Gísli 

i  Efstadal,  Jón  í  Búrfellskoti,    Guðný,   dó  bl.,   Guðrún 

átti    Magnús  Bjarnason  á  Litlahálsi,    og    Guðriður,   er 

átti  Guðmund  Vigfússon   prests  i  Miðdal  Jónssonar,  og 

var  son  peirra  Valgarður  í  Pórðarkoti  í  Selvogi. 

cc.   Ófeigur  stúdent,  var  skrifari    Eggerts  lögmanns  Ólaís- 

sonar  og  drukknaðr  með  honum  á  Breiðaíirði  1768. 
dd.  Ólafur  dó  ókv.  bl. 
ee.  Björn  átti  fyr  Bryngerði  Magnúsdóttur,    p.  b.  Stefán  á 


1)    Jón  var  bróðir  Ingibjargar,   er   átti    Erling  i  Blönduholti 
bróður  Þuriðar. 


433 
d.   Elín  átti  Ólaf  Jakobsson^). 


Egilsstööum  í  Flóa  og  Gudrún,  en  síðar  Kristínu  Ólafs- 
dóttur  ekkju  Helga  Illhugasonar  Skálholtsbryta. 
fl.     Magnús  dó  á  Laugarvatni  ókv.,  bl.  á  áttrædisaldri. 
gg.   Guörún  var  f.  k.  Porkels  á  Valdastööum  i  Kjós    Guö- 
raundssonar  á  Meðalfelli  Jónssonar,   p.  b.   Hildur  átti 
Jón  Bjarnason  á  Valdastöðum  og  Ingibjörg  átti  Einar 
Jónsson  á  Prándarstöðum. 
hh.  Solveig  (7  1807)    átti    Gunnar   lögréttumann  á  Laugar- 
vatni    Högnason   lögréttumanns    Björnssonar   prests  á 
Snæfoksstöðum  Stefánssonar,  þ.  b.: 
aaa.  Vernharður    lögréttumaður    á    Laugarvatní    átti 
Guðrúnu    Simonardóttur    prests  í  Selvogi    Svein- 
bjarnarsonar    (eða  dóttur  Simonar  Sighvatssonar 
i  Krisuvik,  bls.  154)  (Guðrún    var   kennd  sira  Si- 
raoni    dauðum],    p.  d.  Anna  átti    Magnús  Jónsson 
Vernharðssonar  (sjá  hér  á  undan). 
bbb.  Hildur  átti  Einar  Jónsson  i  Laugardalshólum  og 
börn. 
ii.     Ingibjörg  (-{-  1776)   átti    Porkel    Magnússon    á   Selfossi, 
p.   b.    Hildur   átti    Pétur   Pórðarson    frá    Porlákshöfn 
Gunnarssonar  og  Guðný,  er  átti    Bjarna  á  Hæðarenda 
Guðmundsson  frá  Stóra-Ármóíi  Loptssonar,  p.  b.  Pór- 
oddur  i  Sölvhól  o.  fl. 
kk.  Guðrún  önnur  (Guðrún  eldri)  dó  bl. 
II.     Ragnheiður  átti   Einar  á  Stóra-Hálsi  í  Grafningi  Jóns- 
son  prests  i  Arnarbæli  Andrésson^r,  p.  b.  Ragnheiður, 
Hannes  og  Dómhildur. 
d.  Ingibjörg  önnur  átti  sira  Steíán  Porsteinsson  i  Steinsholti 
(t  1773),  p.  b.: 

aa.  Jón  Iðgréttumaður  á  Járngerðarstöðum,  siðar  á  Vatns- 
leysuströnd  átti  Vigdisi  Vilhjálmsdóttur  lögréttumanns 
á  Járngerðarstöðum  Jónssonar. 
bb.  Guðrún    átti    Arnpór   Magnússon  i   Kampholti,   peirra 
son  Kláus.     Dótíir  hans   Guðn^'  átti  Stefán    Bjarnason 
i  Framnesi  á  Skeiðum. 
cc.  Porsteinn  i  Dalbæ  i  Ytrihrepp  átti  Guðriði  Guðmunds- 
dóttur  á  Kópsvatni  Porsteinssonar;  p.  b. : 
aaa.  Steíán   i    Neðradal  í  Biskupstungum    átti    Vigdisi 
Diðriksdóttur  og  Guðrúnar  Högnadóttur  prests  á 
Breiðabólsstað  Sigurðssonar,   p.  b.   a)  Porlákur  í 
Neðradal  faðir   Stetáns  hreppstjóra  s.  st.,   Einars 
i  Hvassahrauni  og  Guðrúnar  konu  Sigurðar  Guð- 
raundssonar,   er  lengi    bjó  1  Gröf  í  Mosíellssveit; 


1)    Sbr.  bls.  42  hér  að  iraman. 


434 

e.    Sigurður  bl. 

b)  Didrik  i  Laugarási  fadir  Diðriks  í  Króki  í  Flóa, 
Gissurar  á  Vatnsenda  i  Flóa  og  Guðmundar  i 
Keldnaholti  í  Biskupstungum  föður  Gisla,  er  þar 
býr  nú  (1912);  c)  Páll  í  Múla  í  Biskupstungum 
faöir  Egils,  er  par  bjó  síðar,  föður  Páls  læknis  í 
Kaupmannahöfn,  Geirs  bónda,  er  nú  býr  i  Múla 
og  Jónínu  konu  Gríms  Skúlasonar  Thorarensens 
á  Kirkjubæ;  d)  Guðrún  átti  Pál  Einarsson  á 
Bergsstöðum  og  börn;  e)  Guðríður;  f)  Por- 
steinn  i  Langholtsparti  í  Flóa  faðir  Margrétar 
móður  Sigurðar  Sigurðssonar  alpm.  og  búnaðar- 
ráðunauts;  g)  Pórunn  f.  k.  Guðmundar  á  Póris- 
stöðum  í  Grímsnesi  Tómassonar  1  Helludal  Sæ- 
mundssonar. 
bbb.  Katrín  f.  k.  Vigfúsar  í  Lambhúskoti   Vigfússonar 

á  ísabakka  Vigfússonar  s.  st.  Pórólfssonar. 
ccc.  Gunnlaugur     fór     vestur     undir    Jökul,    átti    fyr 
Guðrúnu     Svartsdóttur    Kristjánssonar    og    mörg 
börn,  en  siðar   Sigriði    Magnúsdóttur  frá  Bryggju 
í  Biskupstungum  Björnssonar  Eyjólfssonar. 
dd.  Guðmundur. 
ee.   Sigríður. 

ff.     Jón  annar  var  reikunarmaður  (flakkari). 
Hannes  prestur  í  Arnarbæli  (f  1707)  átti  Porbjörgu  Jónsdóttur 
lögréttumanns  á  Hliði    Péturssonar   systur  Solveigar,    er  átti 
sira  Jón  bróður  hans;  þ.  b.: 

a.  Guðríður  átti  Porstein  á  Skammbeinsstöðum   Hákonarson 
sýslumanns  Hannessonar  (sjá  siðar). 

b.  Sigríður  átti  síra  Jón  Andrésson  í  Arnarbæli  (flTSO);  þ.  b.: 
aa.  Einar   á    Stóra-Hálsi    átti    Ragnheiði   Vernharðsdóttur 

lögréttumanns  Ófeigssonar  (sjá  hér  áður). 

bb.  Vigfús  prestur  i  Miðdal  átti  Agötu  Halldórsdóttur  frá 
Úlfljótsvatni  Brandssonar,  þ.  b.  Guðmundur,  er  átti 
Guðríði  Valgarðsdóttur  Vernharðssonar  (sjá  áður). 
Helga,  er  átti  Arngrim  Pálsson  i  Álfsnesi,  Guðrún  s.  k. 
Porleifs  Guðmundssonar  á  Böðmóðsstöðum,  Steinunn, 
er  átti  Jón  Bjarnason  i  Efstadal,  Jónar  tveir,  Jór- 
unn  og  Sigurður,  dó  ungur. 

cc.   Hannes  varð  holdsveikur,  dó  ókv.,  bl. 

dd.  Andrés  átti  Ástriði  dóttur  Nafra-Jóns  Ólafssonar  í 
í  Oddagðrðum,  þ.  b.  Magnús,  Sigríður. 

ee.  Ragnheiður  átti  Tómas  í  Auðsholti  i  Ölfusi  Einarsson 
Magnússonar  á  Selfossi  Magnússonar,  bróður  Jóns 
læknis  i  Ármúla,  þ.  b.  Einar  í  Mjóanesi  í  Pingvalla- 
sveit  faðir  Einars,   er  þar  bjó  siðar  (ý  1900),   Vigfús  í 


< 


435 
f.    Guðmundur  í  Eyjafirði,  svo  á  Melum'). 


Móakoti   í   Kaldaðarneshverfi,   Guðrún    átti    Guömund 

Porsteinsson    á    Stóra-Hálsi    í  Grafningi,    Porbjörg   og 

Valgeröur. 
íí.     Guðlaug  s.   1<.    Pórðar   Einarssonar    í   Mýrarhúsum    á 

Seltjarnarnesi,  p.  b.  Bjarni  og  Barbara,  er  átti  Magnús 

Magnússon  í  Hamrakoti  í  Andakil. 
gg.   Guðlaug   önnur   átti   launbörn   (tvíburaj   með  Sæfinni 

Porleifssyni   frá  Árbæ  í  Öltusi    Ásbjðrnssonar,    giptist 

síðar    Jóni    Helgasyni,    bjuggu    í    Krisuvíkurhverfi    og 

flosnuðu  upp. 

3.  Sigurður.  Dóttir  hans  mun  hafa  verið  Guðrún,  er  átti  Hali- 
dór  Brandsson  á  Úfljótsvatni  (sjá  siðar). 

4,  Ingibjörg  átti  síra  Sæmund  Jónsson  i  Miðdal  (ý  1707)  og 
Sesselju  Einarsdóttur  af  bændafólki  úr  Borgarfirði  (Sesselja 
var  á  lifi  á  Drumboddsstöðum  i  Biskupstungum  hjá  Ingibjörgu 
tengdadóttur  sinni  1729,  99  ára  gömul);  p.  b. : 

a.  Sigurður,  útskriíaður  úr  skóla  1726,  bjó  sem  bóndi  á  Grims- 
læk  í  Ölfusi  átti  Helgu  Jónsdóttur  Porvaldssonar,  p.  b. : 
Sigurðui',  Ingibjörg. 

b.  Steinunn  f.  k.  sira  Porláks  Sigurðssonar  á  Prestsbakka, 
p.  b.: 

aa.  Guðmundur  aðstoðarprestur  á  Kirkjubæjarklaustri  (ý 
1777)  átti  Kristínu  Jónsdóttur  silfursmiðs  í  Arkvörn 
Vigíússonar  sbr.  bls.  130  og  er  barna  peirra  pargetið. 

bb.  Porsteinn  í  Nýlendu  á  Seltjarnarnesi  átti  Guðrúnu 
Pálsdóttur  smiðs  Loptssonar  prests  á  Krossi  Rafn- 
kelssonar,  p.  b.  Porsteinn,  Guðmundur,  Póra. 

cc.  Jón  á  Flókastöðum  í  Fljótshlíð,  tvikvæntur.  Son  hans 
með  f.  k.  Eyjólfur  á  Moshvoli,  en  dóttir  hans  með  s,  k. 
Helgu  Jónsdóttur  frá  HöII  í  Borgarfirði  Halldórssonar 
var  Sesselja  f.  k.  sira  Pórðar  Halldórssonar  á  Torfa- 
stöðum,  p.  h.  Porleifur  i  Bræðratungu,  Jón  og  Hall- 
dór  (eldri). 

dd.  Halldóra  átti  fyr  Grím  á  Seljalandi  i  Fljótshverfi  Orms- 
son  prests  á  Rej'ðarvatni  Snorrasonar,  p.  b.  Jón  og 
Hallgerður,  er  átti  Árna  Stefánsson  i  Fáskrúðsfirði. 
Dóttir  peirra  var  Guðný  sú,  er  séra  Vigfús  Ormsson  á 


1)  Að  Guðmundur  hafi  verið  í  Eyjafirði  er  vitanlega  rangt. 
Hann  mun  hafa  verið  á  Melum  í  Melahverfi  á  Kjalarnesi,  og  par 
bjó  Eyjólfur  faðir  hans.  Dóttir  Guðmundar,  Póra,  átti  Bjarna 
Sigurðsson  bróður  síra  Gisla  á  Kvennabrekku  (sbr.  bls.  52). 
Kona  Guðmundar  var  Pórdís  Hjaltadóttir,  eflaust  dóttir  Hjalta  á 
Rautarfelli  Jónssonar  prests  i  Káltholti  Stefánssonar  (sjá  hér 
áður  bls.  402). 


436 

g.   Helga^. 

Valpjófsstad    ætlaði    að   kvongazt  á  ganialsaldri   (sbr. 
Ísl.  Sagnapætti  i  f>iódólfi  61.  árg.  1909,  bls.  214), 

S,  m.  HalJdóru  Porláksdóttur  Jón  Sverrisson  eldri  á 
Seljalandi,  bróöir  Eiriks  sýslumanns,  áttu  börn. 

ee.  Sesselja  í.  k.  síra  Jóns  Hinrikssonar  á  Keldum,  bl. 
Agata  giptist  1710  Ólafi  Ólafssyni  í  Hvammi  í  Kjós  og  var  son 
peirra  Eyjólfur  fæddur  1711.  Eg  hef  áður  (bls.  35)  gizkað  á, 
að  hún  hafi  fyr  verið  gipt  Brandi  i  Hvammi,  og  peirra  son 
hafi  veriö  ef  til  vill  Halldór  á  Úlfljótsvatni.  En  í  ættatölum 
Espólins  og  Snókdalins  og  viöar  er  taliÖ,  aö  Agata  hafi  átt 
Sigurð  nokkurn  og  dóttir  peirra  veriö  Guðrún,  kona  Halldórs 
á  Ulfljótsvatni,  en  réttara  mun,  aö  sú  Guðrún  hafi  verid 
dóttir  Siguröar  Erlingssonar  (sjá  hér  áöur).  Dóttir  Halldórs 
og  Guðrúnar  var  Agata,  er  átti  sira  Vigfús  Jónsson  i  Miðdal. 
Er  sennilegast,  að  Halldór  (f.  c.  1708)  hafi  verið  systurson 
Agötu  Erlingsdóttur,  son  Brands  Svartssonar  og  Guðrúnar 
ErlJngsdóttur.  Halldór  er  i  Arnarbælishverfi  1729.  Guðrún 
Sigurðardóttir  32  ára  1729  er  pá  gipt  Ólafi  Guðmundssyni  á 
Úlfljótsvatni  og  hefur  Halldór  ef  til  vill  verið  s.  m.  hennar  og 
hann  pá  tarið  að  búa  á  Úlfljótsvatni.  Guðrún  var  f.  k.  Halldórs. 
Börn  peirra  önnur  en  Agata  voru:  Sæmundur,  er  bjó  i  Sel- 
vogi  og  Herdis,  er  fyr  átti  Snorra  Magnússon  á  Suður-Reykjum 
(bls.  116)  en  siðar  Jón  Helgason  i  Stardal. 

S,  k.  börn  Erlings  lögréttumanns  í  Blönduholti  hafa  veríð: 
Gisli    prestur  á  ÓlafsvöUum    (f   1744)   átti    Ingibjörgu    Gisla- 
dóttur  prests  i  Kaldaðarnesi  Alfssonar;  p.  b.; 
a.   Vigfús  á  Reykjum  á  Skeiðum  átti    Guðlaugu  Bjarnadóttur 

á  Reykjum  Jónssonar;  p.  b.: 

aa.  Eiríkur   dbrm.   á   Reykjum    (f  1839)   átti    fyr   Ingunni 
Eiriksdóttur  frá  Bolholíi  Jónssonar;  p.  b.: 


1)  Á  að  vera:  Helgi,  hann  bjó  á  Tindstöðum,  átti  fyr  Helgu 
Bjarnadóttur  frá  Kúludalsá  Eyjólfssonar,  en  síðar  Ólöfu  Guðna- 
dóttur.  Dóttir  hans  og  Helgu  var  Póra,  er  átti  Sölmund  hringj- 
ara  á  alpingi  Filippusson  á  Klafastöðum  Grimssonar  prests  i 
Görðum  Bergsveinssonar: 

[Enn  er   talin    dóttir    Eyjólfs    ísleifssonar    bæði    hjá 
Snókdalin  og  Espólin: 
h.  Valgerður.    Launson  hennar  með  Pétri  Sighvatssyni: 
aa.  Hinrik  i  Melshúsum  á   Álptanesi,   tvikvæntur,  átti  tyr 
Pórunni    Teitsdóttur,    peirra   son    Teitur  á  Breiðinni. 
I*essi   framætt    Hinriks    er   pó  mjög  vatasöm  og  hætt 
við,  að  pað  sé  rangt,   að  móöir   hans   hafi   verið  Val- 
gerður   Eyjólfsdóttir    ísleifssonar,    heldur    dóttir   ein- 
hvers  annars  Eyjólfs]. 


437 
3,   Solveig  átti  sira  Þorstein  Jónsson;  börn: 


aaa,  Katrín  átti  Magnús  alþm.  í  Syðra-Langholti  And- 
résson  Xarfasonar  i  Efstadal  Einarssonar,  þ.  b.: 
Helgi  í  Birtingaholti,  Sigurður  á  Kópsvatni,  Andrés 
í  Syðra-Langholti  o.  m.  fl.  Synir  Helga  voru: 
Guðmundur  fyr  prófastur  í  Reykholti,  Magnús 
forstöðumaöur  kennaraskólans,  Kjartan  prestur  i 
Hruna  og  Ágúst  dbrm.  í  Birtingaholti,  en  son 
Andrésar  er  Magnús  prófastur  á  Gilsbakka.  Dóttir 
Magnúsar  alþm.  Andréssonar  og  Katrínar  var  og 
Ingunn  móðir  síra  Árna  Pórarinssonar  á  Rauða- 
mel  og  þeirra  systkina. 

bbb.  Ingibjörg  átti  Eirik  Porsteinsson  smið  á  Lauga- 
bökkum  og  börn. 

S.  k.  Eiriks  Vigfússonar  á  Reykjum  var  Guðrún 
eldri  Kolbeinsdóttir  prests  i  Miðdal  Porsteins- 
sonar,  ekkja  sira  Sigurðar  Ólafssonar  aðstoðar- 
prests  í  Miðdal;  þ.  b.: 

ccc,  Vigfús  á  Reykjum  átti  Ingibjörgu  Gisladóttur  frá 
Stóra-Hofi  í  Eystrihrepp  Einarssonar,  þ.  b.  a) 
Gisli  á  Syðri-Brúnavöilum,  b)Eirikur  i  Útverkum, 
c)  Ingimundur  og  d)  Guðrún,  er  átti  Sigmund 
Jónsson  á  Vatnsenda  i  Flóa. 

ddd.  Kolbeinn  á  Hlemmiskeiði  átti  Solveigu  Vigfús- 
dóttir  frá  Fjalli  Ofeigssonar  s.  st.  Sígmundssonar, 
þ.  b.  a)  Eirikur  á  Hömrum  í  F^yslrihrepp  átti 
Sigriði  Jakobsdóttur  frá  Skálmholtshrauni  Högna- 
sonar  i  Skógum  Benediktssonar,  þ.  b.  Kolbeinn 
í  Stóru-Mástungura,  Jakob  á  Hoístöðum  á  Alpta- 
nesi  og  Sigriður,  er  átti  frænda  sinn  Lopt  Lopts- 
son  í  Steinsholti,  b)  Jón  á  Hlemmiskeiði  átti 
Pórdisi  Snorradóttur,  þ.  b.  Kolbeinn,  drukknaði. 
c)  Ingunn,  d)  Guðrún  átti  Jón  Árnason  á  Galtalæk. 

eee.  Loptur  i  Austurhlíð  i  Eystrihrepp,  þrikvæntur. 
Son  hans  með  miðkonunni  var  Loptur  i  Steins- 
holti,  er  átti  Sigriði  Eiriksdóttur  frá  Hömrum 
Kolbeinssonar.  En  son'  Lopts  Eirikssonar  með 
siðustu  konunni  er  Erlendur  á  Hamarsheiði. 

fff.  Eiríkur  dbrm.  á  Reykjum  (f  9.  nóv.  1893)  átli 
Sigríði  Sturlaugsdóttur  Gunnarssonar  í  Auðsholti 
Egilssonar,  þ.  b.  a)  Ásbjörn  i  Andrésfjósum.  Synir 
hans  forsteinn  í  Hafnarfirði  og  Sigurður  í  Reykja- 
vik.  b)  Guðrún  átti  Magnús  Sigurðsson  á  Vota- 
m^'ri  og  mörg  bðrn  c)  Porbjðrg  átti  Guðmund 
Guðmundsson  á  Álfsstöðum    og    mörg   börn,  þar 


438 

a.    Margrét  átti  síra  Þorkel  Arngrímsson, 
þeirra  son  Jón  Vídalin  biskup. 


á  meðal  var  Eiríkur  i  Efri-Gróf  i  Flóa  og  Björn 
i  Vesturkoti.  d)  Eirikur  á  Olafsvöllum.  Son  hans 
er  Sigurður  regluboði  og  dbrm.  i  Reykjavik.  e) 
Ingigerður  gipt  Porsteini  smið  á  Reykjum  Por- 
steinssyni  Jörundssonar  á  Laug  Illhugasonar  Skál- 
holtssmiðs  Jónssonar  í  Neöradal  Freysteinssonar, 
þ.  b.  mörg,  par  á  meðal  Bjarni  á  Hlemmiskeiði, 
Pórður  á  Reykjum,  Kolbeinn  snikkari  i  Rvik, 
Ingvar  bókbindari  i  Rvik,  Þorgeir,  Sigriður,  Ing- 
veldur,  Pórdis. 

ggg.  Ingunn  átti  Ofeig  hinn  ríka  i  Fjalli  Vigfússon 
Ofeigssonar  Sigmundssonar  og  var  f.  k.  hans, 
p.  b.  a)  Ófeigur  i  Fjalli  átti  Vilborgu  Eyjólfsdóttur 
hreppstjóra  í  Auðsholti  Guðmundssonar,  p.  b. 
mörg,  þar  á  meðal,  Ofeigur,  Guðmundur,  Eyj- 
ólíur  i  Rvik,  Helga  i  Rvik  og  Ingunn,  Olafur 
verzlunarstjóri  i  Keflavik.  b)  Vigfus  í  Framnesi 
átti  Margréti  Sigurðardóttur  frá  Arnarbæli  i  Grims- 
nesi  Gíslasonar.  Son  peirra  Ofeigur  prestur  i 
Fellsmúla.  c)  Sigriður  f.  k.  Högna  i  Skálraliolts- 
hrauni  Jakobssonar  s.  st.  Högnasonar.  d)  Sigriður 
yngri  miðkona  Einars  Einarssonar  á  Urriðafossi. 
e)  Margrét  átti  Ólaf  i  Fjalli  Stefánsson  prests  á 
Heiði  i  Mýrdal  Stefánssonar.  f)  Ingunn.  g)  Mar- 
grét  önnun  átti  Guðmund  i  Ásum  i  Eystrihrepp 
Porraóðsson  frá  Hjálmholti  Bergssonar,  peirra 
son  Ófeigur  i  Nesi  við  Seltjörn  (drukknaði)  faðir 
Jóns  málfræðings  i  Rvik.  h)  Guðrún  átti  Sigurð 
Jónsson  á  Kálfhóli,  peirra  son  Ófeigur  i  Arakoti. 
i)  Guðrún  önnur  átti  Sigurð  Sigurðsson  iÚteyog 
börn,  par  á  meðal  er  Ingvar  i  Rvik.  k)  Sigriður 
priðja  átti  Guðbrand  Árnason  í  Miðdal,  p.  b. : 
Ingvar  á  Bjarnastöðum,  Sigurður  i  Árbæ  i  Ölfusi, 
Ófeigur  fór  til  Ameriku  o.  fl.  1)  Ingveldur  átti 
Eirik  Hafliðason  í  Vorsabæ,  þeirra  son  Eiríkur 
hreppstjóri,  er  bjó  i  Miklholti  o.  fl. 
bb.  Gísli  i  Kampholti    átti    Katrinu    Jónsdóttir   frá  Skálm- 

holtshrauni  Oddssonar,  p.  b.: 

aaa.  Vigfús  átti  laundóttur,  er  Guðrún  hét  raeð  Pór- 
dísi  Jónsdóttur  i  Miðbýli  Einarssonar  á  Iðu 
Jónssonar. 

bbb.  Margrét  átti  Porsíein  á  Brú  i  Flóa  Pálsson  í  Ar- 
hrauni  Ketilssonar  i  Vaðnesi  Porgeirssonar  s.  st. 


439 
b.   Hildur  átti  síra  Odd  Eyjólfsson^). 


Póröarsonar.    Peirra    son    Jón    á    Miðkekki    átti 
Pórdisi  Porsteinsdóttur  frá  HæringsstaÖahjáleigu 
Runólfssonar  i  Bitru   Porsteinssonar,   þeirra   son 
var  f*orsteinn  læknir  i  Vestmanneyjum. 
cc.   Ingigeröur  átti  Guðmund  í*órdarson  i  AndrésQósum. 
dd.  Guörún  átti  Pál  Jónsson  á  Ármóti  í  Flóa. 
ee.  Anna  átti  Stefán    Oddsson    í    Kasthúsum    á   Álptanesi, 

p.  b.  Stetán,  Guöný; 
ff.     Guðíinna  dó  ógipt.  bl. 

gg.   Bjarni  á  Ósabakka  átti  Guðlaugu  Jónsdóttur  frá  Krögg- 
ólfsstöðum      Eyjólfssonar     prests     á     Snæfoksstöðum 
Björnssonar,  p.  b. : 
aaa.   Bjarni    i  Rvik    átti    Halldóru    Pálsdóttur  i  Úthlíö 

Snorrasonar  og  börn. 
bbb.  Pórður    i    Úthlið     átti    Margréti    Ólafsdóttur    frá 
Húsatóptum    Grímssonar   á  Reykjum    Óiafssonar 
á  Hlemmiskeiði  Grimssonar  og  börn. 
ccc.  Solveig.     ddd.  Valgeröur  dó  ung. 
eee.   Bjarni   yngri    á  Ósabakka    átti    Ragnheiði    Narfa- 
dóttur   frá    Geröum  i  Flóa    Gíslasonar  í  Skarði  i 
Eystrihrepp    Jónssonar    og   Elizabetar    Gissurar- 
dótlur   í    Hlið    í    Ytrihrepp   Porsteinssonar  i  Jótu 
Oddssonar,  bl. 
hh.  Guðrún  yngri  dó  bl. 

Launson  Vigfúsar  Gíslasonar  á  Reykjum: 
ii.     Jón  átti  Ásdísi  Pálsdóttur  Ólafssonar. 
b,  Gudrún  (f  1792)  átti  Ólaí  i  Syðra-Langholti  Gislason  s.  st. 
Erlendssonar;  p.  b.: 

aa.  Gisli  á  Stóruborg  i  Grimsnesi    álti  Pórnýju  Porsteins- 
dóttur  á  Stóruborg  Erlendssonar,  þ.  b.: 
aaa.  Sigurður   smiður  í  Arnarbæli  átti  Vilborgu  Jóns- 
dóttur   prests  i  Klausturhólum    Jónssonar,   þ.  b.: 
Jón  i  Arnarbæli,   Sveinn  á   Smærnavelli   í    Garði 
og  Margrét,    er   átti  Vigfús    Ófeigsson  i  Framnesi 
(sjá  áöur). 
bbb.  Porsteinn  i  Mýrarkoti  átti  Guðrúnu  Erlendsdóttur 
írá  Miðengi  Porgilssonar.  Son  þeirra  var  Magnús, 
er   lengi    var  i  Halakoti  á  Alptanesi,    en    siðar    i 
Rvik  og  drukknaði  þar. 


1)  Bðrn  síra  Odds  i  Holti,  voru:  Porsteinn  prestur  i  Holti, 
f*órður  prestur  á  VöUum  i  Svarfaðardal,  Rannveig  dó  ógipt,  bl, 
i  stórubólu  og  Jakob  dó  bl. 


440 

4.    Elízabet  átti  Halldór  Helgason;  börn: 


ccc.  Ólafur   gullsmiður  í  Hákoti  á  Alptanesi    átti  Jór- 
unni  Jónsdóttur  systur  Bjarna  rektors. 
bb.  Sveinn  i   Utverkum    átti    Vilborgu    Jónsdóttur,  systur 

síra  Guömundar  á  Staöastad,  þ.  b.  Elín  átti  Gudmund 

í  Útverkum  Porsteinsson  frá  Kíihrauni  Eirikssonar  frá 

Bolholti,  Guörún,  Vilborg,  Ólöf,  Jón,  Elizabet,  Póröur. 
cc.  Erlingur.     Laundóttir   hans    raeö    Helgu  Jónsdóttur  á 

Ásólfsstöðum  Porsteinssonar  var: 

aaa.  Póra,  er  átti  Brynjólf  á  Minna-Núpi  Jónsson  klaust- 
urhaldara  Brynjólfssonar  sýslumanns  Thorlacius 
á  Hliöarenda  (sjá  Arnessýslu). 
dd.  Guðhnna  átti  P*orstein  Porsteinsson  í  Holtakoti. 
ee.    Ingveldur  f.  k.  Gísla  Jónssonar  á  Sóleyjarbakka. 
ff.     Guðrún  átti    Pórð    Guðmundsson    á  Stórafljóti  i  Bisk- 

upstungum,  bl. 
gg.   Einar. 
hh.  Sveinn  annar. 
ii.     Ólafur. 
kk.  Porbjörg.     í*essi  síðasttöldu  munu  hafa  dáið  ung. 

c.  Puriður   átti    Guðmund    Ófeigsson  í  Egilsstaðakoti,   þ.   b.: 
Ofeigur,  Vigfús,  Ingveldur. 

d.  Katrin  f.  um  1720,  dó  ógipt,  bl. 

e.  Sigriður  f.  um  1721. 

f.  Erlingur  f.  um  1723,  dó  ókv.,  bl.     [Sbr,    Manntal   i    Árnes- 
þingi  1729  i  minni  eign.    Kona  sira  Gisla  er  þá  (1729)  dáin]. 

7.  Kristín  átti  Sighvat  Halldórsson.    Sjá  um  börn  þeirra  HI,  414. 

8.  Guðrún  átti  Brand  Svartsson  i  Auðsholti  í  Ölfusi,  er  kallaður 
var  HIutar-Brandur  (af  sjávarafla)  þ.  b.: 

a.  Hannes  í  Porkelsgerði  átti  Rannveigu  Aradóttur  frá  Helga- 
stöðum  Pálssonar,  bl. 

b.  Guðrún   átti  Ögmund  Snorrason  í  Kotleysu  bróður  Knúts 
i  Gerðum  og  var  f.  k.  hans,  þ.  b.: 

aa.  Snorri,  er  drukknaði  á  Óseyrarnesferju  1800.    Son  hans 

Jón  hreppstjóri  i  Óseyrarnesi,  og   er   frá   honum    all- 

mikil  ætt. 
bb.  Andrés  í  Kotleysu.    Son   hans   Brynjólfur   í    Kotleysu 

átti  Aldisi  Jónsdóttur. 
cc.  Brandur   í  Breiðumýrarholti    átti    Porbjörgu    Pórðar- 

dóttur. 
dd.  Ingveldur. 
ee.  Ingunn. 
fif.    Gnðrún. 

gg.  Kristin  dó  1826,  ógipt,  bl.,  hálf-níræð. 
hh.  Puriður. 


441 

a.  Sira  Guðmundur  í  Ögurþingum. 

b.  Þórður  smiður  faðir  Elízabetar  móð- 
ur  síra  Árna  í  Gufudal  etc. 

c.  Guðrún  átti  Þorleif  Einarsson  og  börn^). 


C.    Guðrún    önnur  f.  k.    Sveins    Guönasonar  á   Árgilstöðum  i 
Hvolhrepp,  þ.  b.: 
aa.  Sigvaldi  á  Herru  i  Holtum  átti    Gróu    Porsieinsdóttur 

trá  Króki  .lónssonar   i   Kálftioltshijáleigu   Péturssonar, 

p.  b.: 

aaa.  Pórunn  átti  Guðna  Ólafsson,  bl. 

bbb.  Guölaug,  dó  bl. 

ccc.  Guðrún  átti  fyr  Jón  Guðnason   frá  Seli  í  Stokks- 

ejTarhrepp  Magnússonar   Porsteinssonar,   bl.,  en 

síðar  Sigurð  Erlendsson  á  Stóru-Reykjum,  og  börn. 

bb.  Guörún    átti    Bjarna    Höskuldsson  á   Gljúfri  í  Ölfusi, 

þ.  b. :    Gisli,  Gudni,  Pórey. 
cc.  Geirlaug  giptist  vestur  í  Gufudalssveit. 
dd.  Puriöur  átti  Jón  Porsteinsson   eldra  á  Gljúfri,   þeirra 

dóttir  Guðrún  átti  Árna  á  Litla-Hálsi  og  víðar  Brands- 

son  Jóhannssonar  i  Auösholti  Jónssonar  og  áttu  mörg 

börn,  þar  á  meðal   Brandur  i  Arnarfelli  átti  Guðfínnu 

Olafsdóttur  Mosdals  Olafssonar   prests  i  Miðdal  Jóns- 

sonar,  þeirra  son  Narfi. 
ee.   Pórdis  s.  k.   Jóns  Jónssonar  á  Bjarnastöðum  í  Grims- 

nesi,    þ.   d.    Pórunn  átti    Ólaf   Guttormsson  á  Bjarna- 

stöðum  og  mörg  bðrn. 

d.  Jón. 

e.  Jón  annar. 

f.  Helga  lenti  á  vergangi   (er  á  Drumboddsstöðum  hjá  Ingi- 
björgu  Erlingsdóttur  móðursystur  sinni  1729, 16  ára  gömul), 

g.  Puriður. 

Aíhs.:  Svo  er  talið  í  flestum  ættatölum,  að  Erlingur  lögréttu- 
maður  Eyjólfsson  i  Blönduholti  hafi  verið  einkvæntur,  og  511 
börn  hans  talin  börn  Ingibjargar  Pálsdóttur.  En  i  prestaæfum 
sira  Jóns  Halldórssonar  er  sagt,  að  Ingibjörg  hafi  verið  fyrri 
kona  hans  og  sira  Jón  á  Ólafsvöllum  son  Erlings  og  hennar,  en 
sira  Gísli  hálf-bróðir  sira  Jons,  eptir  s.  k.  Erlings,  sem  ekki  er 
náfngreind,  enda  telur  Steingrímur  biskup  svo,  og  i  ættatölu- 
handriti  Lbs.  42  íol.  eru  börn  Erlings  og  Ingibjargar  talin:  Sig- 
urður,  Jón,  Hannes,  Ingibjörg  og  Agata,  og  hef  eg  fylgt  þvi  hér. 
En  s.  k.  börnin  hafa  þá  verið:    Gisli,  Kristin  og  Guðrún. 

1)  Eitt  barn  Porleifs  og  Guðrúnar  var  ísleifur  prestur  á  Eyri 
í  Skutulsfirði,  taðir  Guðmundar  prests  i  Nesþingum  og  Torfa 
prests  á  Stað  i  SúgandafirÖi.    Paðan  ættir. 

29 


442 

d.  Katrin  átti  síra   Gudmund    Einarsson 
og  börn^). 

e.  Sesselja  átti  Odd  Einarsson  og  börn'). 

f.  Arni  i  Arnarholti  átti  börn^). 

g.  Helga  ógipt,  bl. 

Sigríður  átti  síra  Jósep  Loptsson;  börn: 

a.  Síra  Loptur  i  Skálholti,  bl.,  dó  17140> 
84  ára. 

b.  Skapti  lögréttumaður    (sjá  Hegranes- 
þing). 

c.  Þorleifur  dó  bl. 

d.  Þórður. 

e.  ísleifur. 

f.  Björn. 

g.  Arni. 

h.  Sesselja. 
i.    Kristín^). 


1)  Son  sira  Guðmundar  i  Skarðspingum  og  Katrinar  var  Jón 
á  Knerri  faöir  Bjarna  á  Knerri  (f  1790),  er  ýmist  var  kallaður 
»Djöflabani<(  eöa  »Latinu-Bjarni«,  þvi  að  hann  hafði  gengið  i  Skál- 
holtsskóla  um  hrið  eptir  1730,  en  tók  þó  ekki  stúdentspróf  (sbr. 
III,  114). 

2)  Á  að  veraOddur  Eiriksson  annálaritari  á  Fitjum.  Var  Sess- 
elja  f.  k.  hans.  Voru  börn  þeirra:  Eirikurpresturi  Hrepphólum, 
Porbjörg  kona  síra  Páls  Sveinssonar  i  Goðdölum,  Valgerður,  er 
átti  Arna  Ketilsson  prests  í  Ásum  Halldórssonar  (bls.  50),  Kristín, 
er  átti  Pórarinn  Jónsson  rika  á  Ásgeirsá  og  Helga,  er  átti  sira 
Hall  Olafsson  í  Grímstungum. 

3)  Dóttir  Arna  var  Halldóra  móðir  sira  Péturs  Björnssonar 
á  Tjörn  á  Vatnsnesi  föður  Péturs  prófasts  á  Víðivöllum. 

4)  Á  að  vera:  1724. 

5)  Frá  síra  Jósep  Loptssyni  er  mikill  ættbálkur  korainn,  Var 
hann  þríkvæntur  og  Sigríður  ísleifsdóttir  1.  kona  hans.  Börn 
þeirra  voru  þau,  sem  hér  eru  talin:  Loptur  kirkjuprestur  i  Skál- 
holti,  Skapti  lögréttumaður  á  Porleiísslöðum  i  Skagafirði,  ísleifur 
á  Miðfelli  á  Hvalfjarðarströnd,  Porleifur,  Björn,  Pórður,  Árni, 
Sesselja,  er  átti  Sveinbjörn  Jónsson  i  Perney  og  Kristín,  er  átti 
Jón  á  Lambastððum  á  Seltjarnarnesi  Pórarinsson  prests  á  Bægisá 
Olafssonar  (Porleifur,  Arni  og  Pórður  dóu  bl.). 


I 


443 

G.   Valgerður    átti    sira    Þorvarð    Ólafsson; 
l)örn: 

a.  Sira  Olafur  á  Breiðabólsstað    nyrðra, 
giptist,  átti  börn. 

b.  Sigríður    átti    Hákon     Þorkelsson    og 
börn. 

c.  Sesselja  átti  síra  Bjarna  Arngrímsson 
og  börn^). 

7.  Árni  dó  1646. 

8.  Þorgerður. 

B.    Árni  átti  Margréti  dóltur    sira    Erasmusar; 
börn: 
1.    Solveig  átti  Ámunda  í  Skógum  Þormóðs- 

son    Kortssonar  kaupmanns  Lýðssonar; 

börn: 

a.  Kort  konrektor,  dó  1669. 

b.  Síra  Páll  á  Kolfreyjustað^). 

c.  Páll  klausturhaldari  á  Kirkjubæ  1682. 

d.  Páll  yngsti^). 

e.  Síra  Arni  á  Setbergi. 

f.  Síra  Högni  i  Eyvindarhólum*). 


1)  Enn  var  son  sira  Þorvarðs  og  Valgeröar: 

d.  Páll,  er  varð  aðstoðarprestur  hjá  föður  sínum  á  Breiða- 
bólsstað  i  Vesturhópi  og  andaðist  ungur.  Synir  sira  Þor- 
varðs  og  Valgerðar  eru  ennlremur  taldir: 

e.  ísleifur. 

f.  Gisli,  er  báöir  hafa  dáið  bl. 

2)  Synir  síra  Páls  Ámundasonar  voru:  Guðmundur  prestur 
á  Kolfreyjustað,  Ámundi  aðstoðarprestur  i  Heydölum  (f  1714)  og 
Torfi  stúdent  ))heimski«  á  Stóra-Sandfelh,  faðir  Árna  á  Löndum 
i  Stöðvarfirði  föður' Torfa  stúdents  á  MófellsstöÖam  (III,  425). 

3)  Laundóttir  Páls  yngsta  meö  Vigdisi  Árnadóttur  Porsteins- 
sonar  sýslumanns  í  Pykkvabæ  var  Guðriður,  er  átti  sira  Högna 
Sigurðsson  á  Breiðabólsstað,  og  er  paðan  mikil  ættkvisl. 

4)  Sira  Högni  átti  Pórunni  Torfadóttur  prófasts  i  Gaulverja- 
bæ,  og  var  son  peirra  Benedikt  lögréttumaður  í  Skógum,  faöir 
Porsteins  prests  á  Skorrastað  og  Högna  i  Skógum  föður  Einars 
stúdents  i  Skógum  föður  Porsteins  prcsts  á  Kálfafellsstað. 

29* 


444 

g,  Álfheiður^). 
h.  Þormóður. 
C    Þórdís  áiti  Eyjólf  Eiríksson  í  Múla-);  börn: 

1.  Jón   í  Eyvindarmúla  átti  Bergljótu  Guð- 
mundsdóttur,  þ.  b.: 

a.  Guðmundur  eldri  í   Eyvindarmúla'). 

b.  Guðmundur  yngri*). 

2.  Solveig  átti  Arna  Magnússon  á  Heylæk; 
börn : 

a.    Guðríður   átti    síra    Björn    Höskulds- 
son^). 


1)  Álf  heiður  átti  Jón  Einarsson  klausturhaldara  bróður  ísleifs 
sýslumanns  á  FeUi  i  Suðursveit,  og  voru  synir  peirra  Árni  prestur 
i  Eyvindarhólum  og  Kort  lögréttumaður  á  KirkjubóH  faðir  Gísla 
stúdents  s.  st.  og  Solveigar  s.  k.  Þorvarðs  Einarssonar  i  Brautar- 
holti.    Er  ætt  frá  henni  áður  rakin  ítarlega. 

2)  Eyjólfur  var  son  Eiríks  í  Múla  (Eyvindarraúla)  Eyjólfs- 
sonar  i  Dal  Einarssonar  Eyjólfssonar  lögmanns  Einarssonar.  Bjó 
Eirikur  i  Múla  fyrstur  sinna  ættmanna  og  andaðist  par  um  1600. 
Eptir  hann  bjuggu  peir  langfeðgar  par  hver  eptir  annan:  Eirikur, 
Eyjólfur,  Jón,  Guðmundur  og  Eyjólfur  hinn  spaki.  Dóttir  Eyj- 
ólfs,  Gróa,  var  s.  k.  Jóns  Vigfússonar  silíursmiös  og  eru  pau  tahn 
premenningar  að  frændsemi,  sbr.  II,  362.  Guðrún  dóttir  Jóns 
silfursmiðs  af  fyrra  hjónabandi  átti  Jón  ísleiksson  fálkafangara 
í  Eyvindarmúla  föður  Pórðar  s.  st.  íöður  Jóns  s.  st.  föður  Auð- 
unnar,  er  nú  (1912)  býr  í  Eyvindarmúla,  svo  að  pað  raá  segja, 
að  ættmenn  Eyjólfs  Eiríkssonar  hafi  búið  á  pessari  sömu  jörð 
nokkuð  á  4.  öld,  og  mun  pað  fátitt  hér  á  landi. 

3)  Um  Guðmund  eldra  verður  siðar  getið. 

4)  Guðmundur  yngri  átti  fjT  Margréti  Bárðardóttur  i  Vatns- 
dal  Gislasonar  (bls.  130),  en  síðar  Sesselju  Sturludóttur  Kárasonar. 

5)  Börn  séra  Björns  á  Reyðarvatni  og  Solveigar: 

aa.   MarteinnáReyðarvatniáttiÞórunniÞorsteinsdótturfráDuf- 

pekju  Jónssonar  prests  Porsteinssonar  Diðrikssonar;  p. b.: 

aaa.  Þórdis    átti    íyr    síra    Helga    Bjarnason   á  Mosfelli  í 

Grírasnesi    og  börn,  exi  siðar  sira  Gisla  Andrésson  í 

Hrepphólum    og    var    son    peirra  Andrés  aðstoðar- 

prestur  í  Flatey. 

bb.  Eyjólfur  á  Reyðarvatni  átti  Kristinu  Jónsdóttur;  p.  b.: 

aaa.  Jón  i  Staðarkoti  átti  Porbjörgu  Porsteinsdóttur,  systur 

Pórdisar    konu    Marteins   föðurbróður  hans;  p.  b.: 


445 

b.   Ragnhildur    átti    sira  Sigurð    Bjarna- 
son  og  börn^). 


a)  Eyjólfur  í  Áshól  i  Holtum,  faðir  Porsteins  i  Vatns- 
skardshólum,  b)  Páll  á  Efrahvoli,  c)  Porsteinn  eldri 
i  Staöarkoti,  d)  Gottskálk  á  Gaddsstöðum,  e)  Por- 
steinn  yngri  á  íðu  faðir  Þórarins  og  Jóns  á  Iðu, 
í)  Ingibjörg,  er  átti  Magnús  Jónsson  á  Grafarbakka, 
g)  Guðrún  dó  ógipt  bl. 
bbb.  Guðríður  átti  Bjarna  á  Vikingslæk  Halldórsson  frá 
Stokkalæk  Bjarnasonar  og  Sigriðar  Ólafsdóttur  prests 
á  Hvalsnesi  Gislasonar,  föðursystur  Ólafs  biskups 
Gíslasonar.  Frá  peim  Bjarna  og  Guðriði  er  korain 
afarljölmenn  ætt,  Vikingslækjarætt,  Börn  peirra,  er 
til  aldurs  komust,  voru:  a)  Halldór  á  Víkingslæk  faöir 
Porsteins  i  Skarfanesi  föður  Guðmundar  i  Hlið  i 
Eystrihrepp  föður  Lýðs  i  Hlið,  b)  Brandur  faðir  Guð- 
mundar  i  Kirkjuvogi  föður  Brands  í  Kirkjuvogi  töður 
Guðmundar  alpm.  i  Landakoti,  c)  Eiríkur  á  Ægis- 
si^u  faðir  Höskulds  og  Erlends  í  Holtsmúla,  d)  Hösk- 
uldur  bjó  í  Landeyjum,  e)  Jón  eldri.  Dóttir  hans 
Pórunn  átti  Jón  i  Seli  á  Landi  Ingvarsson  á  Stóru- 
völlum  Magnússonar  og  börn,  f)  Jón  yngri  á  Vindási 
faðir  Jóns  s.  st.  og  Kristínar,  er  átti  Gunnar  Einars- 
son  i  Hvammi  á  Landi,  áttu  fjölda  barna,  g)  Stetán  í 
Árbæ  faðir  aa)  Brynjólfs  i  Vestra-Kirkjubæ  föður 
Guðmundar  ))ríka«  á  Keldum  og  bb)  Bjarna  i  Hjálm- 
holti  föður  Eiriks  í  Túni;  h)  Gissur  á  Neðra-Seli  á 
Landi,  átti  börn,  i)  Ólafur  á  Fossi  á  Rangárvðllum 
faðir  Margrétar,  er  átti  Odd  á  Fossi  Guðmundsson 
á  Steinkrossi  Hallvarðssonar  á  Heiði  Teitssonar  og 
mörg  börn,  k)  Loptur  á  Kaldbak  taðir  Lopts  hrepp- 
stjóra  s.  st.  og  Eiríks  í  Ketilhúshaga,  1)  Kristin  s.  k. 
Sigurðar  Jónssonar  á  Porleifsstöðum;  p.  b.:  Jón  a 
Porleifsstöðum  og  Guðrún,  er  átti  Bjarna  Hannes- 
son  á  Steinkrossi. 
(Brynjólfur  Stefánsson  i  Kirkjubæ,  sonarson  Bjarna  á  Vikings- 
læk,  fróður  maður,  hefur  rilað  ítarlega  um  ætt  pessa,  og  Por- 
steinn  Halldórsson  í  Skarfanesi  annar  sonarson  Bjarna  og  fróð- 
leiksmaður,  hefur  og  ritað  um  ættina  með  stuttum  æfisögum.  Er 
petta  hvorttveggja  merkisrit). 

1)    Ragnhildur  var  f.  k.  séra  Sigurðar  á  Kalfafellsstað  og  voru 
börn  peirra: 

aa.  Eyjólfur  álti  Arnbjörgu  Sigmundsdóttur. 

bb.  Guðmundur   átti    Póru    Magnúsdóttur   próíasts    á  Hörgs- 

landi  Péturssonar. 
cc.  Sigriður  átti  Árna  Stefánsson  frá  Hörgslandi  Einarssonar. 
dd.  Sigriður  önnar  átti  Eirik  Sigmundsson  og  mörg  börn. 


446 

c.  Aiina    átti    Þorlák    Gunnlaugsson    og 
börn^). 

d.  Þuríður  átti  síra  Gísla    Bárðarson  og 
börn^). 

e.  Olöf  átti  Magnús  Hannesson  í  Næfur- 
holti  og  börn^). 

f.  Þorbjörg    átli  fyr   Þorgrím    Pétursson 
og  börn. 

Seinni     maður     hennar    Auðunn    í 
Svínaskógi*);  áttu  börn. 

g.  Olafur  á  Heylæk    átti  Guðrúnu  Guð- 
mundsdóttur  og  böm^). 

3.  Sigríður. 

D.  Þórður  á  Rekstöðum  á  Barðaströnd  átti 
fyr  Steinunni  Björnsdóttur,  bl.,  svo  Ingi- 
björgu  dóttur  síra   Jóns  Þormóðssonar,  bi. 

E.  Guðríður  átti  síra  Bjarna  Ormsson  á  Kol- 
freyjustað,  þ.  b. : 

1.   Síra  Eyjóifur'"). 


1)  Þorlákur  var  son  Gunnlaugs  prests  Sigurðsspnar  í  Saur- 
bæ  i  Eyjafirði.  Hann  lærði  i  Hólaskóla,  var  lengi  i  HoUandi. 
Son  hans  og  Önnu  var  Erlendur  faöir  Helga  á  Vindási  á  Landi 
og  siöar  Hæringsstöðum  töður  Erlends  s.  st.  og  hefur  pess  verið 
áður  getið.  Frá  Erlendí  á  Hæringsstöðum  er  niargt  fólk  komið 
í  Árnessýslu. 

2)  Kona  síra  Gisla  (sbr.  bls.  127)  hét  Þrúður  (eu  ekki  t*ur- 
íður).  Dóttir  síra  Gisla,  er  átti  Sigurð  Magnússon  Kortssonar 
(bls.  129)  mun  og  hafa  heitið  Prúður,  en  ekki  Puriður.  Meðal 
barna  síra  Gísla  og  Þrúðar  Árnadóttur  er  vantalinn  (bls.  127 — 129) 
Arni  á  Bryggjum  í  Landeyjum.     Dóttir  hans  hct  Prúður. 

3)  Son  Magnúsar  Hannessonar  í  Næturholli  og  Olafar  var 
Gisli  á  Keraugastöðum  á  Landi  (f.  c.  1694)  stór  maður  ogsterkur. 
Er  sðgn  um,  að  hann  hafi  gUmt  við  útlendan  kraptajötun  (wblá- 
mann«)  á  Eyrarbakka  og  borið  liærra  hlut. 

4)  Son  Auðunnar  Brandssonar  og  Þorbjargar  var  Porgeir, 
er  átti  Guðrúnu  Oddgeirsdóttur  úr  Bjarneyjum. 

5)  Börn  Ólafs  og  Guðrúnar  eru  talin  H,  306. 

6)  Séra  Eyjólfur  á  Kolfreyjuslað  átti  Guðrúnu  dóttur  síra 
Ólafs  prófasts  Einarssonar  í  Kirkjubæ,  bróður  Odds  biskups 
(í  Bisks,  n,  670  er  sagt,  að  hann  ætti  Margréti  dóttur  sira  Gísia 
Einarssonar  á  Stað  á  Reykjanesi,  en  það  mun  rangt). 


447 


2.  Gissur^). 

3.  Margrét. 

4.  Halldóra  eldri^). 

5.  Halldóra  yngri. 

Sturla  bartskeri,  dó  utanlands,  bl. 

(Aðrar  ættir  segja,   að  Sturla,  Aini,  Þórdís 

og  Guðríður  hafi  verið  börn  Þórðar'). 


1)  Gissur  i  Tungu  i  Fáskrúðsfirdi  átli  Guðnýju  Höskulds- 
dóttir  prests  i  Heydölum  Eínarssonar;  þeirra  son  Jón  prestur  í 
Berufirði  (;-  1710). 

2)  Halldóra  álti  síra  Jón  Höskuldsson  á  Hálsi  i  Hamars- 
firdi  (t  1670);  þ.  b.: 

a.  Árni  átti  Ingibjörgu  Guðbrandsdóttur. 

b.  Helga  átti  Jón  Guðmundsson  i  Papej':  þeirra  dóttir  Lukka 
átti  Ketil  Ólatsson  frá  Hvalnesi  Ketilssonar  prests  á  Kálfa- 
fellsstað  Olafssonar;  þeirra  dótlir  Helga  átti  launson  með 
sira  Jóni  Pórðarsyni  á  ReynivöIIum,  er  Jón  hét.  Önnur  dóttir 
Ketils  og  Lukku  var  Ingibjörg,  er  átti  Einar  Árnason;  þeirra 
dóttir  Arndís  átti  Porbjörn  Jónsson  á  Teigarhorni.  Son  þeirra 
mun  hafa  verið  Pétur  á  Krossi  á  Berufjarðarströnd  faðir 
Arna  föður  Eiriks  á  Teigarhorni. 

c.  Steinunn. 

d.  Úlfheiður. 

e.  Ormur  prestur  á  Hálsi  (ý  1721)  átti  Herdísi  Gudmundsdóttur 
prests  á  Stafafelli  Laurentiussonar;  þeirra  son  Guömundur 
prestur  á  Stafafelli  faðir  Egils  Staffeldts  stúdents  (»Egils  Snotru- 
fóstra«), 

3)  Það  er  öldungis  skakkt.  í  Annál(FitjaannáIhinum  eldri?) 
i  satni  Jóns  Sigurðssonar  2  fol.  í  Lbs.  er  launson  Eyjólls  sýslu- 
manns  Halldórssonar  talinii: 

G.    Jón,  er  ált  hafi  Pórunni  dóttur  Jóns  Grimssonar, 
er  veginn  var  i  Siöumúla  og  þ.  b.: 

a.  Jón  i  Þorlákshöfn.  Dætur  hans  hafa  verið 
Guörún,  er  átti  Hafn  Jónsson  á  IJIfljótsvatni 
og  Puríöur.  er  fyr  átti  Jón  eldra  Snorrason 
frá  Hæringsstööum  (Bisks.  II,  676),  en  siðar 
Orm  Klængsson  á  Litlalandi,  strauk  svo  íyrir 
1670  meö  Porgeiri  Ingjaldssyni  á  Breiöabóls- 
staö  i  Ölfusi  og  lenti  i  vandræðum  vegnaþess. 

b.  Jón  annar. 

c.  Vigfús,  sterki  Fúsi,  fyrir  austan  (sbr.  Bisks. 
II,  652).  Getur  vel  verið,  aö  sá  Vigfús  sé 
sami  maður  og  Vigfús  Jónsson  á  Bjarna- 
stöðum    i   Selvogi,   er   átti  Gunnhildi  Björns- 


448 

Eyjólfur  bjó  á  Reyðarvatni,  þá  hann  hafði  fengið  Sol- 
veigar  dóttur  Árna  sýslumanns  Gislasonar.  Gerðist  hann 
hjá  honum  umboðsmaður  og  lét  1585  dóm  ganga  og  sama 
ár  finnsl  dómur  Árna  í  Rangárþingi.  En  við  dauða  Árna 
1587,  hefur  Eyjólfur  fengið  hálft  Rangárþing.  1592 
nefndi  Eyjólfur  6  menn  í  dóm  að  Fíflholtum  um  reka^),  og 
kailast  þá  kongs-umboðsmaður.  1591  að  Reyðarvatni  lét 
hann  dóm  ganga  um  öreigaskuldir,  og  sama  ár  lét  hann 
ásamt  Oddi  biskupi  ganga  helminga-dóm  í  máli  síra  Orms 
Ofeigssonar  og  Erlends  á  Stóruvöllum. 

1593  lét  Hákon  sýslumaður  Arnason  ganga  dóm  að 
Lambey  í  umboði  Eyjólfs  sýslumanns  Halldórssonar, 
Eyjólfur  brúkaði  og  fyrir  sinn  lögsagnara  í  Rangárþingi 
Sigmund  Þórólfsson.  Hvað  lengi  Eyjólfur  hélt  hálfa  sýsl- 
una  er  mér  óljóst,  þó  meina  eg  hann  hafa  haldið  sýslu- 
partinum  fram  yfir  1596  eða  lengur. 

Sigmundur  Þórólfsson. 
Faðir:  Þórólfur  á  Hjalla  í  Ölfusi  son  Eyjólfs  á  Hjalla 

og  Ásdísar  systur  Ögmundar  biskups. 
Móðir:  Margrét  dóttir  Erlends  lögmanns  Þorvarðssonar 

(sjá  Árnessýslu). 


dóttur  Geirraundssonar,  og  var  faöir  Pór 
elíar  konu  Ingimundar  Grimssonar  á  Strönd 
(sbr.  Bisks.  II,  394).  Pessa  Jóns  launsonar  Eyj- 
ólís  sýslumanns  er  hvergi  annarstaöar  getiö, 
en  i  þessum  fyrnefnda  annál,  sem  litt  eöur 
alls  ekki  hefur  verið  þekktur  hingaö  til  og 
er  bygður  á  annál  Jóns  Sigurðssonar  bart- 
skera  i  Káranesi  (ý  1670),  en  sá  annáll 
brann  hjá  Árna  Magnússyni  1728.  I  annál 
pessum  (J.Sig.  2  fol.)  er  fjöldi  ætta,  og  ýmis- 
legt,  er  ekki  finnst  annarstaðar.  Hann  errit- 
adur  1694  (af  Oddi  Eirikssyni  á  Fitjum?). 

1)  Sá  dómur  er  frá  23.  júní.  Eyjólfur  mun  ekki  hafa  haldið 
sýsluna  lengi.  Mun  hann  hafa  haft  helming  hennar  móls  við 
Nikulás  Bjórnsson  á  Seljalandi.  Hann  er  dáinn  1597,  og 
16.  júní  1603  fara  fram  skipti  eptir  hann  og  Solveigu  konuhans, 
er  andazt  hefur  um  1602.  Pað  sésí  af  visitazíubók  Brynjólfs 
biskups  um  Sunnlendingafjórðung  bls.  157  (i  Lskjs.). 


449 

Kona:  Margrét  dóttir   Björns  á  Keldum    Þorleifssonar 

lögmanns  á  Skarði  (sjá  Dalasýslu). 
Börn:  A.    Ögmundur  átti  Helgu  dóttur  sira  Erasmusar 

Villadssonar  á  Breiðabólsstað,  bl. 

B.  Ömólfur  átti  dóttur  sira  Hannesar^) 
Evertssonar  þýzka.  (Aðrar  ættir  segja,  að 
Örnólfur  hafi  ekki  verið  son  Sigmundar, 
heldur  son  Guðmundar  og  Ásdísar  Sig- 
mundsdóttur  og  hafi  átt  Hallberu  dóttur 
síra  Hinriks  Evertssonar  1  Villingaholti; 
þ.  b.:    1.  Halla.    2.  Margrét). 

C.  Páll  átti  Kristínu  Erasmusdóttur  prests 
Villadssonar,  bl. 

D.  Ásdis  átti  Guðmund  Eyjólfsson  á  Hofi^); 
börn: 

1.    Finnur  á    Snjallsteinshöfða     átti    Helgu 
Ólafsdóttur^);  þ.  b.: 


1)  A  að  vera  síra  Hinriks  Evertssonar.  Pad  hefur  verid  Örn- 
óllur  Sigmundsson,  sem  trúlofaðist  dóttur  hans  (nafns  hennar  er 
ekki  getið)  1610  og  voru  saman  nokkur  ár,  en  l>aö  var  Örnólíur 
Guðmundsson  á  Hellum  (v  1650)  sem  átti  Hallberu  (Simonar- 
dóttur)  ad  noröan,  systur  Herdísar  Símonardóttur  3.  konu  Torta 
lögrcttumanns  Jónssonar  i  Hhð;  en  pað  er  skakkt,  að  telja  hana 
dóttur  sira  Hinriks,  eins  og  gert  er  i  ættatölum  og  í  registri  við 
Biskupasðgur  H.  B.  Pað  mun  fremur  vera  Helga  dóttir  Öraólís 
Sigmundssonar,  er  átti  Snorra  Jónsson  lögréttumann  á  Hærings- 
stööum,  heldur  en  dóttir  Örnólfs  Guðmundssonar  á  Hellum,  pótt 
pað  sé  ekki  alveg  vist;  p.  b.:  a)  Kolbeinn  i  Seljatungu  faðir  Hann- 
esar  í  Seljatungu  íðður  Hróbjarts  á  Votamýri  og  Kolbeins  sögu- 
skrifara,  b)  Jón  á  Purá.  Hans  son  líklega  Örnólfur  á  Póris- 
stöðum  í  Ölfusi  (f.  c.  1666)  faðir  Valda  á  Rauðará  fööur  Örnólfs 
í  Álfsnesi.  c)  Hallfríður  átti  fyr  Svein  á  Ármóti  Gíslason  frá 
Ólvaðsholti  Brynjólfssonar  (sjá  hér  áður),  peirra  son  Runólfur 
lögréttumaður  á  Stafnesi,  en  síðar  átti  hún  Pórö  Runólfsson,  og 
var  son  peirra  Runólfur  lögréttumaður  í  Sandgerði.  d)  Gróa, 
ef  til  vill  sú,  sem  er  i  Syðri-Vallarbjáleigu  1729,  72  ára  (f.  c.  1657). 
Helga  Ornólfsdóttir  mun  siðar  hafa  átt  Jón  Gislason  lögréttu- 
mann  á  Hæringsstöðum  bróður  Sveins,  er  átti  Hallfriði  og  var 
f.  k.  hans. 

2)  Faðir  Guðmundar  á  Hofi  var  Eyjólfur  Pórarinsson. 

3)  Helga  kona  Finns  var  dóttir  sira  Ólafs  Egilssonar  í 
Vestmanuaeyjum. 


450 

a.  Ingibjörg^). 

b.  Guðrún^). 

c.  Guðlaug^). 

d.  Katrín*). 


1)  Ingibjörg  átti  síra  Daða  Halldórsson  i  Steinsholti,  er  barnið 
átti  með  Ragnheiði  dóttur  Brynjólfs  biskups;  þ.  b.: 

a.  Ingibjörg,  er   átti   sira   Guðmund  aðstoðarprest  i  Steinsliolti 
Jónsson  Fabianssonar;  þeirra  son  Daði  prestur  i  Reynisþingum. 

b.  Guðrún  s.  k.  síra  Eiriks  Oddssonar  i  Hrepphólum. 

c.  Margrét   átti   Jón  Árnason  Pálssonar  prests  i  Klausturhólum 
Jónssonar;  þeirra  son  Hákon  í  Kirkjuvogi  (bls.  165). 

d.  Kristín. 

e.  Anna.    (Sjá  nánar  um  afkomendur  sira  Daða  II,  333). 

2)  Guörún  átti  Jón  Jónsson  ráðsmann  á  Hólum;  þ.  b.:  Jón 
prestur  á  Mððruvallaklaustri  (y  1707)  og  Guðrún,  er  álti  Martein 
prentara  Arnoddsson. 

3)  Guðlaug  átti  Ásmund  Guðnason  Iðgréttumanns  i  Tungu- 
felli  Jónssonar  prests  i  Kálfholti  Stefánssonar;  þ.  b.:  Guðríður 
s.  k.  sira  Pórðar  Porsteinssonar  i  Villingaholti,  Ásdis,  er  átti  sira 
Eyjólf  Björnsson  á  Snæfoksstöðum,  Þorsteinn,  Olafur,  Hallgerður, 
Hallbera,  er  átti  Magnús  Jónsson  á  Gratarbakka  og  Kristin,  er 
átti  sira  Jón  Gíslason  i  ViHingaholti. 

4)  Katrin  átti  Sigurð  Guðnason  i  Ásgarði  bróður  Asmundar 
i  Tungufelli,  er  átti  Guðlaugu;  þ.  b.: 

a.   Asmundur  i  Ásgarði  átti  Sigriði  Jónsdóttur  prests  á  Seltjarnar- 

nesi(T22.  febr.  1718)Stefánssonar  prests  s.  st.  HalIkelssonar;þ.  b.: 

aa.    Sigurður  i  Ásgarði  átti  Guðrúnu  ívarsdóttur  Helgasonar; 

þ.  b.: 

aaa.  Jón  prestur  á  Rafnseyri  faðir  Sigurðar  prófasts  s.  st. 

föður  Jóns  Sigurðssonar. 
bbb.  Salvör    átti    síra    Ögmund   Högnason  á  Krossi;  þ.  b.: 
Sigurður    prestur    á    Ólafsvöllum    taðir    Ögmundar 
prests     á   Tjörn,    Sæmundur    í    Eyvindarholti    faðir 
Tómasar  prófasts  á  Breiðabólsstað  o.  fl. 
ccc.  Vigfús    á    Kiðabergi    átti   Arnlaugu   Grimsdóttur  frá 
Norðurkoti    við    Öndverðarnes    Jónssonar;    þeirra 
synir:    Porsteinn   i    Miðdalskoti  faðir  Halldórs  s.  st. 
föður   Sigurðar   á  Efri-Brú  i  Grimsnesi  og  Bergur  i 
Vesturkoti  hjá  Hjálmholti. 
ddd.  Gisli    átti    Steinunni    Eiriksdóttur   frá  Púfu  i  Olfusi 
Brynjólfssonar;    þeirra    son    Gisli    á    Villingavatni  i 
Grafningi  átti  Pjóðbjörgu  Guðnadóttur   frá    Reykja- 
koti   Jónssonar   Eysteinssonar  og  raörg  börn,  þar  á 


451 

2.  Þórólfur  átti  Guðrúnu   dóttur    Magnúsar 
prests  Guðmundssonar^);  börn: 


meðal  voru  Ingimundur  í  Króki  og  Magnús  á  Vill- 
ingavatni  faðir  Magnúsar,  er  nú  býr  þar  (1912),  og 
brædra  hans. 
eee.  Helgi  i  Brattsholti  i  Flóa,  sidast  í  Stokkseyrarseli, 
átti  fyr  Elinu  Einarsdóttur  prests  á  Ólafsvöllum  Jóns- 
sonar,  og  eru  börn  þeirra  áður  talin  bls.  304 — 305. 
S.  k.  hans  Vigdís  Alexiusdóttir;  þ.  b.:  Eirikur,  Guð- 
rún. 
íTT.     Guörún    átti    Melkjör    Jónsson    í   Gelti  i   Grimsnesí 

(t  1814);  pau  bl.: 
ggg.  Guðbjörg  átti  Halldór  Jónsson  á  Ytri-Purá  i  Ölfusi 
bródur  sira  Engilberts  í  Saurbæ;  p.  d.:  Ingibjörg,  er 
fyr  átti  Porstein  Póröarson,  en  siðar  Halldór  Guð- 
mundsson  á  Reyðarvatni,  og  var  þeirra  dóttir  Guð- 
rún,  er  átti  Böðvar  Tómasson  á  Reyðarvatní. 
hhh.  Guðrún    yngri    s.    k.   Jóns  ísleifssonar  í  Botni;  p.  b. 

bls.  39-41. 
iii.     Guðný  dó  bl.,  var  á  sveit  i  Grimsnesi  1814. 
bb.  Steinunn    átti    Hans    Jörgensson    Klingenberg  á  Krossi  á 
Akranesi;  p.  b.:   Ellisif,  Anna,  Katrín  og  Jörgen  fadir  Ás- 
mundar  í  Elinarhöfda,  sem  átti  fjölda  barna,  er  fjölmenn 
ætt  er  frá  komin  á  Akranesi  og  um  Borgarfjörö. 
cc.   Pórdís    (Ý  3.  ágúst  1785)  átti  fyr  sira  Benedikt  Jakobsson 
í  Fljótshlíöarþingum,  en  síðar  síra  Pál  Högnason  á  Torfa- 
stöðum  og  var  peirra  dóttir  Vígdís  f.  k.  sira  Halldórs  Pórð- 
arsonar  á  Torfastöðum. 
dd.  Ingibjörg  átti  Halldór  Teitsson  á  Vatnsleysu  á  Vatnsleysu- 

strönd  Porleifssonar. 
ee.   Ásmundur    á    Kjaransstööum    og    Reyni    á  Akranesi  átti 
Kristinu     Ingimundardóttur    frá   Haukholtum  Jónssonar; 
þ.    b. :     Ingimundur    prestur    á    Eiðum,   Vigfús  faðir  Ás- 
mundar    á    Bjarteyjarsandi    við  Hvalíjörð  og  Þórunn,  er 
átti  Guðmund  Jónsson  frá  Þórustöðum  í  Ölfusi  Guðmunds- 
sonar. 
b.  Ingibjörg  átli  Sigurð  Jónsson  á  Svarfhóli  i  Hraunhrepp.  Laun- 
son    hennar   með    Páli  Arnasyni  úr  Staðarsveit  var  Jón  pró- 
faslur    á    Stað  i  Steingrimsfirði  íaðir  Asgeirs  prófasts  á  Stað 
fðður    dr.    Snæbjarnar    Stadfeldt    héraðsfógeta    í  Randers  og 
Jóns  prests  i  Stapatúni  föður  -\sgeirs   Stadfeldt   héraðsfógela 
í  Noregi. 

1)  Magnús  taðir  Guðrúnar  var  ekki  prestur,  heldur  son  Guð- 
mundar  prests  Gíslasonar  i  Gaulverjabæ.  Pórólfur  bjó  á  Sand- 
læk  i  Eystrihrepp. 


452 

a.  Guðmundur^). 

b.  Guðraundur  annai'). 

c.  Arni. 

d.  Brynjólfur^). 

e.  Vigfús*). 

Björn  á  Flagveltu  átti  fyr  Guðríði  Erasm- 
usdóttur;  þ.  b.: 


1)  Guðmundur  eldri  átti  Ingibjörgu  dóttur  Gisla  prests  í*ór- 
oddssonar  á  Snæfoksstööum  og  Valdísar  Guðmundsdóttur. 

2)  Guðmundur  yngri  á  Velli  i  Flóa.    Börn  hans: 

a.  Guömundur  i  Gerðum  átti  Ástriði  Gísladóttur  frá  Hlið  i 
Eystrihrepp  Torfasonar  lögréttumanns  i  Hlið  Jónssonar.  Meðal 
barna  peirra  Valdis  s.  k.  Runólfs  Sveinssonar  lögréttumanns 
á  Stafnesi  og  Ingibjörg,  er  álti  Gissur  i  Flagbjarnarholti  Tóm- 
asson  Gissurarsonar  á  Lækjarbotnum  Gíslasonar. 

b.  Pórólíur  i  Vorsabæ  í  Flóa  átti  fyr  Helgu  Jónsdóttur  lögréttu- 
manns  á  Hæringsstöðum  Gislasonar  og  fjölda  barna,  sem 
mikil  ætt  er  írá  komin  i  Arnessýslu  og  viðar.  Einn  son  hans 
Jón  á  Kekki  faöir  Jóns  á  Asgautsstöðum  föður  Guðmundar  i 
Starkarhúsum  föður  Bjarna  ættfræðings  (ý  1893)  og  systkina 
hans.  S.  k.  Pórólfs  í  Vorsabæ  var  Halldóra  Vigfúsdóttir  frá 
Haugi  i  Bæjarhrepp  Magnússonar  prests  i  Kálfholti  Páls- 
sonar;  þ.  b.:  Magnús,  sigldi  til  Grænlands,  var  þar  20  ár  og 
komst  aptur  til  Kaupmannahafnar. 

c.  Björn  á  Efra-Velli  átti  fyr  Gunnhildi  Jónsdóttur  og  mörg 
börn,  siðar  Puríði  Einarsdóttur.  Einn  son  hans  Jón  i  Eyjum 
i  Kjós  faðir  Sæmundar  föður  Ara  umboðsmanns  á  Akur- 
eyri. 

d.  Ingunn  átti  Lopt  Guðmundsson  í  Holti  i  Stokkseyrarhrepp 
og  mórg  börn,  þar  á  meðal  Jón  i  Nýjabæ  i  Flóa  faðir  Gisla 
á  Disastöðum  og  Guðmundur  á  Stóra-Ármóti  faðir  Bjarna 
á  Hæðarenda. 

c.  Puriður  átti  Gisla  Ögmundsson  á  Hellum  i  Bæjarhrepp  og 
börn. 

3)  Brynjólfur  bjó  i  Narfakoti  i  Njarðvikum. 

4)  Vigfús  á  ísabakka.  Synir  hans  voru:  Vigfús  á  Isabakka, 
faðir  Vigfúsar  i  Lambhúskoti,  Jón  i  Snússu  og  Guðmundur  á 
Lindarhamri  faðir  Önuu,  er  var  þrigipt  og  átti  síðast  f*órð  Hall- 
dórsson  í  Haukholtum;  þeirra  son  Halldór  prestur  á  Torfastöð- 
um  (t  1831). 

Son  Pórólfs  á  Sandlæk  var  ennfremur: 

f.    Magnús,  var  skólagenginn  og  dó  bl. 


453 

a.  HelgaO- 

b.  Ástríður^).     Svo  giptist  Björn  aplur  i 
elli  sinni  og  áttu  þann  son,  er  hét: 

c.  Adam^). 

Sigmundur    átti     Helgu     Eiríksdóltur*); 
börn: 

a.  Eirikur^). 

b.  Kolbeinn^). 


1)  Helga  átti  Gissur  Gislason  á  Lækjarbotnum  á  Landi  þ.  b. : 
a.    Tómas  i  Flagbjarnarholti  átti  AstríÖi  Gunnlaugsdóttur  systur 

Teits  fööur  Hallvarös  á  Steinkrossi;  p.  b.: 

aa.  Gissur  í  Flagbjarnarholti  átti  Ingibjörgu  Guðmundsdóttur 
frá  Geröum  Guðmundssonar  á  Velli  Pórólfssonar  (sjá 
hér  áður);  þ.  b.:  Björn  og  HallfriÖur. 

bb.  Pórunn  átti  Jón  Porsteinsson  i  Markaskarði,  p.  b.:  Gott- 
sveinn,  Olafur,  Tómas. 

cc.  Puriður. 

dd.  Gisli  i  HJallanesi  átti  fyr  Helgu  Jónsdóttur  prests  i  Fells- 
múla  Ólafssonar;Þ.  b.  Hannes  á  Minnivöllum,  Gisli  í  Gröf 
á  RangárvöUum,  Jón  og  Álfheiður,  en  síðar  átti  hann 
Ingiríöi  Guömundsdóttur  í  Hjallanesi  Jónssonar  og  Por- 
gerðar  Hallbjörnsdóttur,  þ.  b.:  Guömundur  i  Hjallanesi, 
Gisli  og  Helga,  er  átti  Stefán  Filippusson  prests  i  Kálf- 
holti  Gunnarssonar  og  mörg  börn  (III,  146). 

2)  Ástriður  átti  Stefán  Tómásson,  bl. 

3)  Adam  Björnsson  seldi  Guðmundi  Jasonssyni  West  á 
Stokkseyri  10  hdr.  i  Flagbjarnarholti  1696.  Adam  mun  hafa 
dáið  bl. 

4)  Helga  var  dóttir  Eiriks  Jónssonar  í  Skál  og  Helgu  Stef- 
ánsdóttur  prests  í  Odda  Gislasonar  biskups.  Sigmundur  mun  hafa 
búið  á  Lýtingsstöðum  í  Holtum. 

5)  Eirikur  bjó  i  Bjólu  1709  (Jarðabók  A.  M.), 

6)  Kolbeinn  bjó  á  Berustöðum  í  Holtum  1709  (Jarðabók  A.  M.). 
Hans  son: 

a.  Bjarni  í  Bjólu,  dó  gamall  1773,  átti  Aldísi  Jónsdóttur,  þ.  b.: 
Hinrik  i  Bjólu,  Sigmundur  og  Guðrún.  Son  Kolbeins  er  og 
ef  til  vill: 

b.  Porsteinn  í  Tungufelli  faðir  Kolbeins  prests  í  Miðdal  (ý  1783), 
en  það  er  samt  óvist.  1729  er  á  Ásólfsstöðum  í  Eystrihrepp 
hjá  Jóni  Sigmundssyni  (bróöur  KolbQÍns?)  Sigriður  í*orsteins- 
dóttir  70  ára,  er  gæti  verið  ekkja  Kolbeins  á  Berustððum  og 
móðir  Bjarna  og  Porsteins.     Dóttir  Kolbeins  á  Berustöðum: 

c.  Anna  s.  k.  Jóns  Guðmundssonar  i  Köldukinn  (sjá  áður). 


454 


c.  Guðmundur. 

d.  Solveig^). 

5.  Örnólfur   átti    Hallberu    Hinriksdóttur-); 
þ.  b.: 
a.  Margrét^). 


1)  Solveig  átti  Jón  Eyjólfsson  bróður  sira  Asmundará  Breiða- 
bólsstað  á  Skógarströnd;  peirra  son  (eptir  pvi  sem   talid    er,   en 
niun  pó  vafasamt): 
aa.   Sigmundur  i  Fossnesi  átti  Sesselju  Loptsdóttur;  p.  d.: 

aaa.  Hallbera  álti  Ingvar  á  Stóruvöllum  Magnússon  frá  Þjórs- 
árholti    Einarssonar  og  Asdísar  Pétursdóttur  frá  Guöna- 
bakka    Árnasonar,    peirra    son    Magnús    íaðir    Ingvars    i 
Skardi  á  Landi  og  er  sú  ætt  fjölmenn. 
Enn  var  son  Sigmundar  á  Lýtingsstööum  og  Helgu: 

e.  Jón  (ef  til  vill  sá  Jón  Sigmundsson,  sem  bjó  á  Ásólísstööum 
í  Eystrihrepp  1729,  77  ára).    Son  Jóns  Sigmundssonar: 

aa.  Jón,  ef  til  vill  sá  Jón  Jónsson,  er  bjó  á  Berustööum  1729, 
35  ára,  kvæntur  Agnesi  Magnúsdóttur.  Son  Jóns  Jón.s- 
sonar  Sigmundssonar: 

aaa.  Gisli  á  Syöri-Hömrum  í  Holtum  laöir  Jóns  á  Syðri- 
Hömrum  og  Jóns  í  Sauöholti,    sem  fjölmenn  ælt  er 
frá  komin  i  Holtum. 
Dóttir  Sigmundar  Gudmundssonar  mun  enn  íremur: 

f.  Guðrún  móöir  Sigmundar  Helgasonar  á  Ófeigsstööum  hjá 
Steinsholti  (1729)  er  átti  Ingibjörgu  Jónsdóttur,  p.  b.  Salgerður, 
Helgi,  er  bjó  í  Vola  i  Flóa,  Ófeigur,  er  síðar  bjó  í  Fjalli  á 
Skeiðum  og  Jón  i  Vorsabæ  á  Skeiðum  faðir  Eiriks  á  Álfs- 
stöðum  föður  Guðmundar  rika,  er  bjó  í  Haukadal  og  siðar 
i  Miðdal  i  Mosíellssveit.  Guðrún  Sigmundsdóttir  móðir  Sig- 
mundar  á  Ófeigsstððura,  er  par  hjá  syni  sinum  1729,  78  ára 
gömul  (sbr.  Manntal  i  Árnespingi  i  minni  eign).  Jón  Sig- 
mundsson  býr  og  á  Skriðuíelli  1729,  70  ára  gamall  og  gætr 
hann  ef  til  viU  verið  bróðir  Jóns  á  Asólfsstöðum  og  Guðrúnar. 

2)  Það  er  ekki  rélt,  að  Hallbera  kona  Örnólfs  Guðmunds- 
sonar  á  Hellum  haíi  verið  dóttir  sira  Hinriks  Evertssonar,  og  er 
pvi  ruglað  saman  við  kvonfang  Örnólfs  Sigmundssönar  (sjá  hér 
á  undan). 

3)  Margrét  var  f.  k.  Björns  á  Hellum  á  Landi  Porvaldssonar 
frá  Auðbrekku  Ólafssonar  og  voru  dætur  peirra  Kristín  f.  k.  sira 
Porkels  Oddssonar  i  Gaulverjabæ  og  Elín,  er  átti  sira  Pál  Ketils- 
son  á  Staðastað,  peirra  son  Böðvar  stúdent  á  Slitvinda- 
stððum  íaðir   Árna   skálds  á  Ökrum.    í   ýmsum   ættatölum,  par 


455 


b.  Hallai). 

6.  Magnús  var  bl.-). 

E. 

Páll  yngri. 

F. 

Kristín. 

G. 

Kristín  önnur. 

H. 

Helga. 

I. 

Erlendur^). 

á  meðal  sira  Jóns  á  Lambavatni  (sbr.  Bisks.  II,  368)  er  kona  Björns 
í*orvaldssonar  nefnd  Guðrún  Örnólfsdóttir,  og  má  vera  aö  pad 
sé  réttara. 

1)  Halla  átti  Snorra  Björnsson  (sumir  telja  hann  Bjarnason), 
sem  sagöur  er  norðlenzkur,  ættadur  úr  Hörgárdal.    Son  peirra: 

aa.   Örnólfur  á  Helluvaði.     Son    hans    a)   Jón  i  Gunnarsholli 

átti  Ingíbiörgu   Höskuldsdóttur,   p.  b.  mörg,  par  á  meðal 

aa)  Andrés  á    Reykjanesi   í    Grimsnesi    faðir   Arnodds   á 

Kotlaugum,  Gísla  i    Gröf  i  Ytrihrepp,    Jóns  i  Halakoti    i 

Biskupstungum  og  Bjarna  á  Reykjanesi  föður  Andrésar  í 

Suðurkoti  hjá  Öndverðarnesi.  bb)  Björn  í  Haga  i  Holtum 

átti  Marinu  Pórarinsdóttur  frá    Svínhaga   Salómonssonar 

i    Eystri-Kirkjubæ    Andréssonar    Salómonssonar,    p.    b.: 

Salómon  prestur  á  Dvergasteini,  Eggert  í  Haga  o.  íl.   cc) 

Jón  i  Helli    og    Kloía  á    Landi    faöir    Porvalds   i    Klofa. 

Dóttir  Örnólís  Snorrasonar  mun  og  hafa  verið    Guðlaug 

s.  k.  Porstcins  skálds  Magnússonar  á  Hæli  i  Eystrihrepp. 

Enn  er  talinn    son    Örnólfs   Guðmundssonar  á  Hellum 

og  Hallberu: 

c.   Vigfús,  og  sumir  telja  einnig   dóttur  hans    Helgu,   er  átti  fyr 

Snorra    Jónsson    á    Hæringsstööum,    en    síðar   Jón    Gíslason 

lögréttumann     s.    st.,    en     eg    hygg,    að   pað   sé  réttara,   að 

hún  hafi  verið  dóttir  Örnólfs   Sigmundssonar  (sjá  hér  áður). 

Grímur  Örnólfsson,  er  býr  i  Árbæ  á  Landi  1709,  er  og  eflaust 

af  pessari  ætt,  og  liklega  bróðir  Jóns  i  Gunnarsholti  en  eldri. 

2)  Magnús  bjó  í  Skarfanesi  á  Landi,  dó  snögglega  á  alpingi 
1668. 

3)  Pessa  Erlends  er  óviða  getið  i  ættatölum  meðal  barna 
Sigmundar  Pórólfssonar,  en  hins  vegar  er  talin  Puríður  dóttir 
hans  (sbr.  Bisks.  II,  295). 

Aths.:  Launson  Guðmundar  Eyjólfssonar  á  Hofi,  er  átti  As- 
disi  Sigmundsdóttur,  hét  Kolbeinn,  og  kemur  hann  ekki  pessari 
ætt  við,  en  börnum  hans  og  Kolbeins  Sigmundssonar  bróður- 
sonar  hans  er  viöa  blandað  saman.  Kolbeinn  Guömundsson  átti 
Helgu  Brynjólfsdóttur  frá  Skarði  Jónssonar,  og  var  eitt  barna 
peirra  Ingunn  s.  k.  síra  Hannesar  Tómassonar  i  Guttormshaga. 


456 

Sigmundur  bjó  að  Hoíi  á  Rangárvöllum  og  var  opt 
lögsagnari  i  Rangárþingi.  1589 ^)  útnefndi  heiðarlegur  og 
vel  forstöndugur  mann,  Sigmundur  í*órólfsson,  6  menn  í 
dóm  á  Reyðarvatni  um  húsgangsmenn  etc.  1591  að  Skarði 
í  Landmannasveit  þingaði  Sigmundur  Þórólfsson  að  boði 
Eyjólfs  Halldórssonar  um  illyrði  gefm  kvennmanni^). 
1594  útnefndi  vel  forstöndugur  mann,  Sigmundur  Þórólfs- 
son,  6  menn  í  dóm  að  Lambey,  að  dæma  um,  hvers  þeir 
skyldu  sekir,  sem  legðust  undir  fénað.  Dæmdust  þeir 
sekir,  sem  fyrir  eyris  þjófnað. 

Hákon  Björnsson. 

(Sjá  um  hann  við  Gullbringusj'slu).  Hann  hefur  haldið 
þessa  sýslu  hálfa  1594^),  og  haldið  þar  umboðsmann, 
Magnús  Hjaltason,  sem  lét  1  hans  umboði  dóm  ganga  á 
StórólfshvoH  með  dómsmönnum:  Vigfúsi  Þorsteinssyni, 
Sigurði  Þórólfssyni,  Snorra  Ásgeirssyni  og  Magnúsi  Er- 
lendssyni  lögréttumönnum  og  Þorieifi  Ásmundssyni  og  Jóni 
Guðmundssyni  bændum  um  arf  sira  Sæmundar  Jónssonar 
er  dáinn  var;  handskript  Hákonar  Árnasonar  fram  kom, 
að  Jón  lögmaður  og  fógetinn  á  Bessastöðum  hefðu  skipað 
honum  þann  arí  að  sér  taka,  virða  og  færa  til  Bessastaða  etc. 

Gísli  Arnason. 
Faðir:  Árni  sýslumaður  á  HHðarenda  Gíslason. 

Móðir:  Guðrún  Sæmundsdóttir  (sjá   Skaptafellssjslu). 

Kona:  Ragnhildur  dóttir  Guðmundar  Helgasonar  á  Eyri 

við  Sej'ðisíjörð  vestra. 


1)  2.  maí. 

2)  Sá  dómur  er  talinn  dæmdur  25.  desember.  1589  mánu- 
daginn  næstan  fyrir  Porláksraessu  um  sumarið  var  12  manna 
dómur  útnefndur  af  Nikulási  sýslumanni  Björnssyni  á  þriggja 
hreppa  þingi  um  pann  dóm,  sem  Sigmundur  lét  ganga  á  Reyö- 
arvatni  voriö  tyrir,  og  er  þar  liklega  átt  vid  dóm  Sigmundar  2. 
maí  s.  á.  (sbr.  Sýslumannaregisíur  J.  S.  64  fol.  í  Landsbóka- 
safninu).    1599  er  og  Sigmundar  getið  sem  umboösmanns. 

3)  1593  dæmdi  Hákon  í  Lambey  í  umboöi  Eyjólfs  Halldórs- 
sonar  um  kröfukrapt  Jóns  Magnússonar  til  Vigfúsar  Þorsteins- 
sonar  (J.  S.  64  fol.). 


457 

Böin:  A.    Gróa  fyrri  kona  Þorleifs  sýslumanns  Magn- 

ússonar  (sjá  síðar  og  Skaptafellssýslu). 
B.    Guðrún    fyrsla    kona    síra    Jóns    á  Breiða- 
bólsstað    í    Fljótshlið    Sigurðssonar    prests 
samastaðar  Einarssonar  frá  Eydölum  ofTici- 
alis.     Guðrún  giptist  1610;  börn: 
a.  Síra    Magnús   á    Rreiðabólsstað  i  Fljóts- 
hlíð  08  ár,    deyði  1707,    9;?  ára,  álti  fyr 
Ragnhildi   dóttur  síra    Halldórs  í  Hruna 
Daðasonar   á   Staðarfelli    Jónssonar    (sjá 
Strandasýslu);  börn: 

a.  Jón  átti  fyr  Guðríði  Magniisdóttur,  bl., 
svo  Guðrúnu   Sigurðardóttnr,  bl. 

b.  Hjörn   átti  Álfhildi^)    dóttur  sira  Sig- 
mundar  í  Ásum. 

c.  Kristín  átti  síra  Vigfús  ísleifsson;  börn: 
aa.    síra  Jón^). 

bb.   Helga^). 

vc.    (iuðmundur*). 


1)  Ei  111  viU  rctlara:    Álfheiöur. 

2)  .lón  prestur  i  Meöallandi  (y  1707)    álti    Gróu   yngri  .lóns- 
dóttur  í  Flögu  Fabianssonar,  þ.  b.: 

a.  Benedikt  prestur  i  Vestmanneyjuni  átti  fyr  Hólmfríði  Sííí- 
urðardóttur  lögréttumanns  á  Sólheimum  Jónssonar,  p.  b. 
Vigfús  prestur  á  Kállafellsstað,  Þormóður  sigldi,  Magnús  og 
Pórdis,  dóu  bl.,  en  siðar  Puriði  Magnúsdóltur  lögrétturaanns 
á  l^auðafelli  Brandssonar,  ekkju  sira  Einars  Jónssonar  að- 
stoðarprests  á  Hciði  i  Mýrdal  (y  174G);  þ.  b.  Theodorus  átli 
Sigriði  Haíliðadóttur  og  Hólmfriður,  er  átti  Jón  Eyjólfsson 
undirkaupmann  i  Vestmanneyjum,   p.  b.  Páll  preslur  (skáldi 

i  Vestmanneyjum,  Puriður,  erátti  Pál  Guðmundsson  á  Keld- 
um  og  Anna  Maria,  er  áttí  Erling  Guðmundsson  frá  Fljóts- 
dal  Nikulássonar. 

b.  Porleifur  i  Pétursey.    Son  hans  Jón  í  Péturscy. 

c.  Kristin  átti  Hinrik  á  Selalæk  ísólfsson  s.  sl.  Loplssonar, 
þeirra  son  Jón  prestur  i  Kelítnaþingum. 

3)  Helga  var  1.  kona    Bjarna  sýslumanns    Nikulássonar  (sjá 
Skaptalellssýslu). 

4)  Guðmundur  l^jó  á  Hr^'ggjum  i  Mýrdal.     Son  hans  Jón  á 
Ketilsstöðum  í  Mvrdal. 

50 


458 

dd.    Finnur. 
ee.    Einar^). 
d,  Ragnhildur  átti  síra    Gunnar  Einars- 
son;  börn: 
aa.    Síra  Filippus-). 
bb.   Erlendur^). 
cc.    Ragnhildur*). 


1)  Einar  dó  i  stórubólu  1707.  Finnur  mun  og  hafa  dáid 
nngur.  Enn  var  son  sira  Vigfúsar  og  1,  konu  hans  Kristinar 
Magnúsdóttur : 

fT.  Ísleifur,  gekk  i  Skálholtsskóla,  en  dó  í  stórubólu  1707,. 
áöur  en  hann  væri  útskrifaöur. 

2)  Sira  Filippus  i  Kálfholti  var  ekki  son  sira  Gunnars  Ein- 
arssonar  i  Káltholti,  heldur  Gunnars  Filippussonar  lögréttu- 
manns  í  Bolholti,    (Sjá  um  afkomendur  hans  III,  146 — 149). 

3)  Erlendur  var  klausturhaldari  i  Pykkvabíe,  átti  Sigriði 
Guðmundsdóttur  frá  Einarsnesi  Sigurðssonar  lögmanns,  er  siöar 
átti  Vigfús  Sigurösson  í  Hjörtsey  (sbr.  bls.  71). 

4)  Ragnhildur  átti'Högna  lögréttumann  á  Laugarvatni  Björns- 
son  prests  á  Snæfoksstööum  Stefánssonar  og  Hildar  Högnadóttur 
lögréttumanns  á  Gufunesi  Sigurðssonar;  þ.  b. : 

a.  Jón    á  Laugarvatni  álti  Guðrúnu  Einarsdóttur  prests  eldra  á 
Lundi  Oddssonar:  þ.  b.: 

aa.   Jón  sj'slumaður  i  Bæ  i  Hrútafirði  (sbr.  II,  395 — 397). 

b.  Ragnhildur   (ý  1793)  átti  (1744)  séra  Sigurð  Jónsson  á  Kálfa- 
Ijörn  (f  1801),  son  Jóns  prests  Ólafssonar,  er  par  var  áður;  p.  b. 
aa.    Ragnhildur   álti    sira    Einar  Porleifsson  í  Guttormshaga; 

p.  b.:  Guðmundur  í  Raptholti,  Sigurður  i  Saurbæ  í  Holt- 
um,  Gísli,  Ragnhildur,  er  átti  Magnús  Brandsson  á  Læk 
og  Málfriður,  er  átti  Pál  Pórhallason  prests  á  Breiðabóls- 
stað  Magnússonar. 

bb.  Högni    i    Flekkuvík   (ý  1787)  átti  Ingveldi  Porláksdóttur 
peirra  son:  Eyjólfur  á  Ásláksstöðum  (y  1859)  tvikvæntur. 
Dætur   hans:    Kristin  kona    Freysteins   Jónssonar   á   As- 
láksstöðum,    Guðrún    kona    Péturs  Andréssonar  i  Tuma- 
koti  og  Ingveldur  kona  Gunnars  Gunnarssonar  í  Fagurhól. 

cc.   Halldór  smiður  á  Bakka  hjá  Kálfatjörn,  dó  ókv.,  bl.  1818. 

c.  Hildur    átti    Jón   i  Stóra-KIofa  son  Bjarna  prests  Helgasonar 
í  Fellsraúla;  p.  b.: 

aa.  Vilborg  átti  Björn  Guðmundsson  i  Útey  i  Laugardal;  p.  b. 
Jón  i  Útey,  Ragnhildur  átti  Ólat  Bergsveinsson  í  Gröf, 
Hildur  átti  Gunnar  Einarsson  i  Laugardalshólum,  Astríður 
og  Vilborg. 


459 
dd.    Auðbjörgi). 


bb.  Helgi  i  Klofa  álti  Margréti  Jónsdótlur  Hreiðarssonar  og 
fjölda  barna.  Einn  son  hans  Hreiðar  i  Hól,  faðir  þeirra 
bræöra  Bergsteins  á  Yrjum  og  Hreiöars,  er  drukknuöu  i 
Pjórsá,  Jóns  i  .Skarösseli  og  .\rna.  Annar  son  Helga  Jón 
i  ívarshúsum  i  Gardi  faðir  Porsteins  s.  st.,  Péturs  á 
Gufuskálura  o.  fl. 

cc.   Högni.    Son  hans  Ólafur  i  Ósgröf. 

dd.  Guöný  átti  Kilippus  Sigurðsson  i  Flagveltu;  p.  b.:  Sig- 
urður  i  Lúnansliolti,  Jngveldur,  er  átti  Jón  Porvaldsson 
frá  Klofa,  Hildur,  er  átti  Björn  (Hslason  i  Hjallanesi  og 
Guðlaug  3.  kona  Guðna  Runólfssonar  i  Brattholti. 

ee.  Margrét  átti  Porvahl  i  Stóra-Klota  Jónsson  Jónssonar  i 
Gunnarsholti  Örnólfssonar  (sjá  héráður),  áttu  mörg  börn, 
eitt  þeirra  Björn  á  Bergpórshvoli  faðir  Porvalds  á  Por- 
valdseyri,  nú  (1912)  i  Núpakoti. 

ff.    Guðrún  átti  Einar  Porsteinsson  á  Galtalæk. 

d.  Björn  i  Yorsabæ  á  Skeiðum  atti  Bryngerði  Knútsdóttur,  syst- 
ur  Jóns  i  Laugarási;  p.  b.: 

aa.  Knútur  á  Drumboddsstöðum  átti  Steinunni  Guðmunds- 
dóttur  frá  Króki  i  Holtum  Erlendssonar;  þ.  b. :  F'ilippus 
á  Laugarvatni,  Porsteinn,  Bryngerður  og  Sigriður,  er  átti 
Porstein  Tómasson  á  Drumboddsstöðum  (sbr.  bls.  29). 

bb.  Jón  i  Núpstúni  átti  Guðrúnu  (íuðmundsdóttur  prests 
i  Hrepphólum  Magnússonar,  og  er  barna  þeirra  áður 
getið  bls.  344. 

cc.  Porvaldur  i  .\udshoIti  átti  Ólöfu  Halldórsdóttur  frá  Tind- 
stöðum  Eyjólfssonar  (sbr.  bls.  31). 

dd.  Porbjörg  átti  Sturlaug  á  Brjámsstöðum  Guunarsson  Egils- 
sonar  á  Bergsstööum  Gissurarsonar.  Dóttir  þeirra  Sig- 
riður  átti  Eirik  Eiriksson  dbrm.  á  Reykjura  (sjá  héráður 
bls,  437—438. 

ec.   Gróa  átti  Jón  Björnsson  i  Ltey. 

If.     Pórunn  dó  i  bólu  1786. 

e.  Anna  átti  Simon  Sighvatsson  í  Kn'suvik,  bl. 

f.  Gunnar  lögrétturaaður  á  Laugarvatni  átti  Solveigu  Vernharðs- 
dóttur  lögréttumanns  á  Búríelli  Ófeigssonar,  oger  barna  þeirra 
áöur  getið  bls.  433. 

Laundóttir  Högna  á  Laugarvatni  var: 

g.  Guðrún.  Laundóttir  hennar  Bryngerðnr  Magnúsdóttir  átti 
Björn  Yernharðsson  frá  Búrfelli  Ófeigssonar  (sjá  áöur). 

1)    Auðbjörg  átli  sira  Yigfús  Jóhannsson  i  Kaldaðarnesi;  þ.  b.: 
a.   Jóhann    á    Flankastöðum   átti  Sigriði  Runólfsdóttur  lögréttu- 
rnanns  á  Stafnesi  Sveinssonar;  þ.  b.:  Gisli  i  Votmúla  og  Tómas 
i  Minnivogum,  RagnheiÖur,  Auöbjörg,  G'uðrún. 

30* 


460 

Guðrún    átti  Guðmund    Magnússon^); 

börn: 

aa.    Magnús. 

bb.    Halldór. 

cc.    Ragnhildur. 

dd.   Vilborg. 

Guðný  átti  íyr  síra  Bjarna  Jónsson-), 

bl.     Svo  Jason'),  bl. 

Ingunn    átti    Þorstein    son    Magnúsar 

Kortssonar  i  Árbæ*). 


b.  Páll  i  Votmúla  átti  Astríði  Daðadóttur  prests  i  Reynisþingum 
Guðmundssonar.     Launson  hans  Jón  á  Haugi  í  Flóa. 

c.  Siguröur  átti  Sigridi  Einarsdóttur.  Son  þeirra  Sigurður  í 
Ásakoti  i  Flóa  átti  Helgu  Símonardóttur  frá  Laugardælum 
Porkelssonar. 

(1.  Ólöl"  átti  Viglús  Álfsson  í  Valdakoti  (sbr.  III,  421—422). 
e.    Hclga. 

Enn  var  son  séra  Gunnars  og  Ragnhildar: 

ee.   Vigfús  í  Kirkjuvogi  átti  Vilborgu  Guð- 
mundsdóttur  frá  Leirubakka  (sjá  siðar). 

1)  Afkomenda  Guöraundar  Magnússonar  á  Leirubakka  og 
Guörúnar  verður  síöar  getið. 

2)  Séra  Bjarni  var  prestur  á  Melum  (y  19.  april  1685). 

3)  Líklega  sá  Jason  Guðmundsson,  er  bjó  á  Núpi  i  Fljóts- 
hlið  1710  (Jarðabók  A.  M.).  Hann  var  i  Skálholtsskóla  1685—1687 
og  mun  hafa  veriö  systursonur  Gudmundar  Jasonssonar  West 
á  Stokkseyri,  er  átti  Stokkseyrar-Disu.  Svo  segir  séra  Eyjóltur  á 
VöUura  i  )>Onomasticon«  (Lbs.  390  4Í2). 

4)  Sbr.  bls.  116  hér  ad  framan. 

Enn  er  talin  dóttir  srra  Magnúsar  á  Breiðabólsstað  og  f.  k. 
hans  Ragnhildar: 

h.  Guðfinna,  er  átti  Olaf  Ólafsson  i  Miðkoti 
i  Landej'jum  og  mun  hafa  verið  f.  k.  hans; 
p.  b.: 

aa.  Magnús  á  Kirkjulandi,  átti  mðrg  börn: 
Ólafur  i  Snotru,  Katrín,  er  átti  Hrein 
Guðmundsson  í  Hildise}',  Margrét,  er 
átti  Eyjólt  Olafsson  á  Heylæk,  Arni  á 
Skiðbakka,  Jón  á  Velli  í  Flóa,  Vigtús  i 
Eystra-Fiflholti,  Guðfinna,  er  átti  Jón 


461 

Seinni  kona    M?gnúsar    presls    var 
fiuðrún  dóttir    sira    Sigmundar    Guð- 
mundssonar  i  Ásum,  þau  bl, 
2.  Elin  átti  Björn  i  Teigi  Pálsson  Magnús- 
sonar;  börn: 

a.  Jón    átti    Solveigu    dóttur    sira    Guð- 
mundar  Guðmundssonar  i  Fljótshlíð. 

b.  Hjalti  átti  Ragnhildi  Hallsdóttur. 

c.  Ragnhildur  átti  Magnús  Einarsson. 

d.  Guðrún  átti  Gísla  Guðmundsson. 

e.  Ingibjörg  átti    Magnús  Guðmundsson. 
1,    Páll  átti  dóttur  Jóns  i  Hróarsholti. 

g.  Kristín  átti  Guðmund  Jónsson^). 
Flestöll  þessi  systkin  áltu  börn. 
(Seinni  kona  sira  Jóns  [Sigurðssonar] 
Kristin  Teitsdóttir,  þ.  b.:  1.  Guðrún, 
giptisl  og  átti  börn-).  2,  Ólafur  átti 
börn^).  Þriðja  kona  sira  Jóns  Guðriin 
Snorradóttir*),  þau  bl.). 

Sigurdsson  á  ll'lfsstööum  og  (iuörún, 
cr  átti  Guömund  Sigurösson  á  Kálfs- 
stödum. 
bb.  Olafur  á  Kirkjulandi.  Kona  hans  hét 
Hallbera;  þ.  b.:  Ólafur  í  Vestra-Fiflholti 
faöir  Ingvars  i  Vorsabæ,  Puriöur,  er 
átli  Orm  Guðmundsson  í  Eystri-Hól 
og  .lón  i  Hallgeirsey  íaöir  Gisla  s.  st. 
og  Guörúnar  nióður  Tómasar  prófasts 
Sæmundssonar. 

1)  Um  atkomendur  Elínar  og  Björns  l^álssonar  i  Teigi  er 
ádur  getiö  itarlega  (i  Teigsætt). 

2)  Guðrún  átti  Magnús  Porsteinsson  sýslumanns  i  Pyklcvabæ 
(sjá  licr  siöar). 

3)  O.  Snókdalin  telur  (31af  þennan  íööur  Magnúsar  á  Kirliju- 
landi  (sjá  hér  áður),  en  það  er  skakkt.  Hafi  sira  Jón  Sigurðsson 
á  Brciðabólsstað  átt  nokkurn  son,  er  Ólafur  hct,  veröa  ekki  ættir 
frá  honum  taldar.  Magnús  Olafsson  á  Kirkjulandi  hefur  verið 
dótturson  sira  Magnúsar  á  Brciðabólsstað,  en  ekki  bróöurson 
hans,  enda  gæti  það  tæplega  staöizt  timans  vegna. 

4)  Hún  var  dóttir  Snorra  Ásgeirssonar  á  Varmalæk  ísbr. 
111,  448). 


462 

Gísli  gerdist  fyrst  umboðsmaður  föður  síns  i  Skapta- 
fellssýslu  og  svo  fyrir  lilaustri,  sem  Arni  hafði  þar  eystra, 
og  síðan  hlaut  Gísh  Þykkvabæjarklaustur  og  hálft  Skapt- 
árþing  eptir  föður  sinn,  en  eg  meina  hann  skipti  því 
seinna  nálægt  1590  við  Nikulás  Björnsson  fyrir  hálft  Rang- 
árþing,  en  hélt  klaustrinu  og  bjó  á  Hlíðarenda  eptir  föður 
sinn. 

Meðal  annars  liefur  Gísli  látið  í  Rangárþingi  ganga 
sjálfur  þessa  eplirfylgjandi  dóma:  1592  að  Lambey  með 
6  mönnum  um  hjáleigna  forsvar,  að  hjáleigumenn  skyldu 
eptir  tiltölu  fyrir  þeim  standa,  ásamt  öðrum  almennilegum 
útgjöldum.  1599  að  Stórólfshvoli  með  6  mönnum  um  ráð 
þeirra  fyrir  kaupum,  sem  þurfa  sveitarstyrk.  1599  lét  Gísli 
ganga  dóm  millum  Nikulásar  Björnssonar  og  Jóns  As- 
mundssonar.  1600  lét  hann  að  Lambey  dóm  ganga  um 
orðbragð.  1601  um  óskilamenn  við  húsbændur.  1602  að 
Lambey  með  6  mönnum  um  sveitarómaga.  1603  að  Lambey 
með  6  mönnum  um  stuld.  1603,  7.  maí,  að  Reyðarvatni 
með  6  mönnum  um  skyldu  að  fylgja  líki  til  grafar,  sá 
það  ei  geri  löglega  tilkvaddur  sekur  3  álnum  til  konungs. 
1604  um  orðbragð.  1604,  10.  maí  að  Hvoli  um  stuld. 
1608,  3.  maí  að  Holti  með  6  mönnum  um  barnsfaðernis- 
lýsing  Kristbjargar.  1608  að  Lambey  dæmdar  sárabætur 
Jóni  Halldórssyni  6  hundruð,  sem  Jón  Asgrímsson  skyldi 
honum  lúka  etc. 

Fleiri  dóma  Gísla  hefi  eg  ei  fundið,  en  það  sj'nir,  að 
hann  hefur  haldið  Rangárþing  1592—1608.  1602  bætti 
hann  ásamt  Jóni  Dan  350  rd.  fyrir  barneign  tengdaföður 
síns  Guðmundar.  1605  gekk  dómur  eptir  beiðni  Gísla 
Skaptárþingi  um,  hvort  Þj'kkvabæjarklausturs  landsetar 
væru  skyldugir  til  að  róa  á  skipum  Gísla,  þar  það  hefði 
ei  verið  áskilið  við  þá  í  fjTstu,  þá  þeir  tóku  jarðirnar  til 
leigu.  Var  því  neitað.  1608  lætur  Sigvaldi  á  Búlandi  dóm 
ganga  í  Skaptárþingi,  eptir  beiðni  Gísla  Arnasonar  um  ó- 
skil  á  rekum  tilheyrandi  Þykkvabæjarklaustri. 

Umboðsmenn  hefur  Gísli  Árnason  haft,  svo  sem  1599 
hefur    Gisli    Brandsson^)    látið    dóm    ganga  á  Stórólfshvoli 


5)    Um  þennan  Gisla  Brandsson  (sem  sumstaðar  er  kallaður 
Ormsson)  er  nokkuð  vatasamt,  hvort  hann  hefur  nokkurt  umboð 


463 

um  vinnufólk  etc.  1609,  1610  og  1611  hefur  Gísli  haldið 
Snorra  Ásgeirsson  fyrir  sinn  umboðsmann,  því  téð  ár  finn- 
ast  hans  dómar  í  Rangárþingi.  Fyrir  1600  hefur  Gísh 
lekið  alit  R3ngárj)ing,  þá  Eyjólfur  Halldórsson  hefur  sleppt 
sínum  sýsluparli, 

Snorri  Ásgeirsson. 

(Sjá  um  liann  við  Borgarfjarðarsýslu)^).  Hann  hefur 
gerzt  umhoðsmaður  Gísla,  eptir  það  hann  ektaðí  önnu 
systur  hans,  sem  orðin  var  þá  ekkja. 

1609  nefndi  Snorri  Asgeirsson  6  menn  í  dóm  að  Reyð- 
arvatni  um  mál  Gríms  Jónssonar  etc.  1610  nefndi  hann 
enn  6  menn  í  dóm  hinn  12.  maí  um  ábata  vinnufólks  etc. 
1611  nefndi  Snorri  enn  6  menn  í  dóm,  þá  kvennmaður 
vildi  ekki  segja,  hver  hennar  barnsfaðir  var.  Meina  eg 
Snorri  hafi  verið  umboðsmaður  Gísla  meðan  Gísli  hélt 
Rangárþing,  en  þar  eptir  flutt  til  Borgarfjarðarsýslu. 

Þorleifur  Magnússon. 
(Sjá    um    hann    við    Skaptafellssýslu).     Þótt    niargra 
meining  sé,    að    hann    hafi    tekið    Rangárþing    eptir    Gísla 


haft  i  Rangárþingi.  Er  þess  reyndar  getið,  að  liann  hafi  láliö 
dóm  ganga  að  Stórólfshvoli  20.  mai  1599  um  vinnufólk,  sem  elst 
uþp  á  hreppunum,  og  gæti  þaö  veriö  sami  dómur  og  dómur 
Gisla  sýslumanns  sama  árásama  stað  um  kauparáð  peirra,  sem 
þurta  sveitarstyrks.  En  pótt  svo  sé,  að  Gísli  Brandsson  hafi  dæmt 
dóm  þelta  ár,  þá  má  lelja  vist,  að  sá  Gisli  Ormsson,  sem  á  aö 
hafa  dæmt  dóm  i  Rangárþingi  1603  er  eílaust  Gísli  Arnason  sjálf- 
ur,  en  nafnið  albakað  cða  mislesid  ))Ormsson«  fyrir  Arnason. 
Getið  er  þess,  að  Magnús  Hjaltason  frá  Teigi  hafi  haft  umboö 
Gísla  .\rnasonar  1604  og  1605,  og  hefir  hann  þá  hlotið  að  vera 
all-gamall.  Þorleifs  Magnússonar  er  og  getið  sem  umboðsmanns 
Gísla  1611  (J.  S.  64  fol.  i  landsbókasafninu).  Yfirleitt  er  sýslu- 
niannaröðin  i  Rangárvallasýslu  á  þessum  árum  og  allan  fyrri 
hluta  17.  aldar  all-mjög  óviss  og  rugluö.  T,  d.  ætla  sumir,  aö 
Hákon  sýslumaður  Árnason  (f  1608)  hafi  haft  þar  sýsluvöld  fyrir 
1600,  en  sumir  Hákon  Björnsson,  og  er  þeim  nöfnum  ruglað 
saman.  Getur  og  verið,  að  þeir  báöir  hafi  haft  þar  sýslu  um 
íima  eða  umboðsmennsku.  Bogi  telur  Hákon  Björnsson  en  ekki 
Hákon  Árnason. 

1)    Sbr.  III,  442-452. 


464 

tengdaföður  sinn,  er  eg  þar  um  í  efa,  því  hans  dóma 
finn  cg  þar  ekki,  en  það  er  í  fræðibókum  tjáð,  að 
hann  hafi  haldið  Skaptárþing  og  víst  er,  að  hann  hélt 
það  hálft  um  hríð.  Hefði  Þorleifur  haldið  Rangárþing, 
hefði  það  orðið  að  vera  eptir  1612.  Verið  getur  og,  að 
hann  hafi  haldið  hálft  Rangárþing  stundum  frá  1614  til 
1620  eða  lengur,  en  allt  stundum  eptir  1630  til  1640.  Eg 
held  hkJegra,  að  Gísli  lögmaður  Hákonarson  hafi  haldið 
Rangárþing  eptir  Gísla  föðurbróður  sinn,  að  minnsta  kosti 
hálft.  Þorleifur  var  settur  fyrir  Rangárþing  1635^),  því  Jens 
SöíTrensson  tók  það  af  þeim  Vigfúsi  og  Hákoni  bræðrum. 
En  hvort  hann  sleppti  því  öllu  eða  hálfu  til  Hákonar  1640 
er  óvíst-). 

Gisli  Hákonarson 
lögmaður  (sjá  um  hann  við  Arnessj'sln).  Gísli  fékk  fyrst 
kongsjarðaumboð  og  setti  bú  í  Laugarnesi.  Þar  bjó  hann 
1612  eða  fyr  og  var  þá  giptur.  Var  við  dómaraverk  í 
Gullbringusýslu.  1614  fékk  hann  að  vísu  hálft  Rangár- 
þing  og  varð  lögmaður.  1615  flutti  hann  að  Klofa  á  Landi. 
1617  keypti  hann  Bræðratungu  og  flutti  þangað.  1628  var 
hann  settur  yfir  Arnessýslu.  Eg  meina,  að  hann  hafi  haldið 
Rangárþing  til  síns  dauða  1631,  annaðhvort  allt  eða  hálít. 
Vigfús  son  hans  tók  strax  við  þeirri  sýslu  eptir  hann  dáinn 
1632.  Fáa  héraðsdóma  íinn  eg  eptir  Gisla,  því  hann 
hefur  optast  haldið  umboðsmenn  í  sýslu  sinni.  1627,  5. 
maí  að  Skarði  á  Landi  nefndi  hann  6  menn  í  dóm  um 
óheimild  á  briikun  skógar,  sem  annar  maður  átti. 

Umboðsmenn  Gisla  í  þessari  s^'slu  munu  hafa  verið 
Erlendur  Asmundsson  á  Hvoli  (sjá  um  hann  við  Arnessýslu) 
og  Jón  Björnsson,  sem  1629  föstudaginn  næstan  fyrir  Sí- 
monsmessu  nefndi  6  menn  í  dórn  í  máli  millum  Jóns  ís- 
leifssonar  og  Eyjólfs  Þorvaldssonar^). 


1)  Réttara  1634. 

2)  Porleifur  dó  13.  október  1652. 

3)  Petta  er  byggt  á  niisskilningi,   pvi  að  dómur  þessi  er  frá 
1.5.39  (sbr.  hér  áður  um  Jón  Björnsson  bls.  247 — 248). 


465 

Vigfús  Gíslason. 
(Sjá  um  hann  við  Árnessýslu).  Hann  tók  þessa  sýslu 
1632  og  fylgdi  henni  þá  Vestmannaeyjasýsla,  sem  oplast 
að  undanförnu.  Var  þá  og  um  sýsluvöld  með  honum 
Hákon  bróðir  hans  í  báðum  téðum  sýslum.  Þá  Jens 
SöHrensson  1634  írá  setti  þá  bræður  Vigfús  og  Hákon 
Rangár-  og  Vestmannaeyja  og  Arnessýslum,  setti  iiann  Þor- 
leif  Magnússon  fyrir  Rangárþing,  Arna  lögmann  Oddsson 
fyrir  Arnesþing  og  Kláus  Eyjólfsson  fyrir  Vestmannaeyja- 
sýslu.  Þorleifur  mun  hafa  haldið  Rangárþing  allt  til  þess 
1640,  en  Kláus  ekki  utan  það  ár  Vestmannaeyjar,  því  1636 
lét  Vigfús  þar  dóma  ganga  og  þar  eptir.  Erlendur  Ás- 
mundsson  mun  hafa  haldið  allt  Árnesþing  til  1639,  því  þá 
fyrst  finn  eg  þar  dóm  Vigfúsar  og  þar  eptir,  síðan  Árnes- 
þing  var  af  honum  tekið.  Hafði  hann  þá  sýslu  jafnframt 
Vestmannaeyjum  til  þess  hann  deyði  1647.  Ásamt  Hákoni 
bróður  sínum  hafði  hann  stundum  fyrir  sinn  umboðsmann 
Erlend  Asmundsson^)  (sjá  um  hann  við  Árnesþing). 

Hákon  Gíslason. 

Faðir:  Gísli  lögmaður  Hákonarson  (sjá  Arnesþing). 

Móðir:  Margrét  dóttir  sira  Jóns  Krákssonar. 

Kona:  Helga  Magnúsdóttir  lögmanns  Björnssonar  (sjá 

Vaðlasýslu).     Þau  giptust  á  Möðruvöllum  1639. 
Helga  dó  1676. 

Börn:  A.    Elín    giptist    1672,    12.  sd.  eptir  trinitatis  í 

Bræðratungu,  sira  Guðbrandi    í   Vatnsfirði, 
en  deyði  á  Lerrá    hjá    dótturmanni    sínum 
Vigfúsi    1716.     Síra    Guðbrandur    dó  undir 
jól  1690  (sjá  Barðastrandars^slu);  þ.  1).: 
1.    Vigfús  prestur  á  Helgafelli,  dó  1707,  bl. 


1)  Hinn  11.  júli  1633  nefndi  Jón  Jónsson  dóm  í  Lambey  á 
prifígja  hreppa  þingi  i  umboði  Vigtúsar  Gislasonar  (sbr.  Alþing- 
isbók  Arna  Oddssonar).  Hver  þessi  Jón  .Tónsson  hafi  verid, 
veröur  ekki  sagl  með  vissu.  Hans  er  og  getiö  um  sama  leyti, 
sem  uraboðsmanns  Vigfúsar  i  Árnessýslu.  Eptir  þvi  sem  segir  i 
Sýslumannaregistri  J.  S,  G4  fol.  hefur  Erlendur  Ásmundsson  dæmt 
dóm  þar  1632  og  1635,  eflaust  í  umboði  Vigfúsar. 


466 

2.  Hákon  átli  Ólöfu  Jónsdóttur  frá  Eyri  í 
Seyðisfirði;  voru  saman  mánuð;  hann 
dó  1707,  bl.  (sjá  ísaQarðarsýslu  og  Borg- 
arfjarðarsýslu). 

3.  Kristin  átti  Vigfús  Jónsson  á  Leirá,  dó 
1733    bl. 

4.  Helga  átti  Jón  bónda  Hákonarson  á 
Vatnshorni.     Hún  deyði  1707,  bl. 

5.  Jón  dó  bl. 

B.  Sigríður  dó  1733,  85  ára,  giptist  síra  Sig- 
urði  á  Staðastað  (sem  deyði  1690,  44  ára) 
syni  síra  Sigurðar  í  Stafholti,  er  var  prest- 
ur  54  ár  og  deyði  1675,  þá  84  ára;    börn: 

1.  Oddur  lögmaður,  dó  1741  bl.  (sjá  Snæ- 
fellsnessýslu). 

2.  Helga,  deyði  í  stórubólu  1707. 

C.  Jarþrúður  fyrri  kona  Magnúsar  Sigurðs- 
sonar  í  Bræðratungu,  giptist  1680,  en  deyði 
1686,  að  Qórða  eða  fimmta  barni,  sem  öll 
fæddust  andvana. 

D.  Vigfús,  kom  út  1670  frá  Kaupmannahöfn, 
hafði  hann  þar  stúderað,  dó  í  Bræðratungu 
1671,  bl.i). 

E.  Gísli. 

F.  Hákon. 

G.  Ingibjdrg  tjást  og  börn  Hákonar,  er  öll 
hafa  dáið  ung. 

Hákon  er  borinn  1613,  mannaðist  vel  og  var  ásamt 
bróður  sinum  Vigfúsi  sýslumaður  í  ílangárþingi  og  Vest- 
mannaeyjum  1632.  1636  var  Hákon  dómsmaður  á  al- 
þingi,    1637    og  1638.      1637  gerðist  hann  Hólaslaðarráðs- 


1)  Vigfús  var  íæddur  1647,  heitinn  eptir  Vigfúsi  föðurbróður 
sinum,  læröi  4  ár  í  heimaskóla,  en  var  6  ár  í  skóla,  skrifadur  i 
stúdéntatölu  viö  háskólann  21.  september  1668,  en  kom  út  hing- 
að  1670  og  andaöist  hjá  móöur  sinni  í  Bræðratungu  aðfaranóttina 
14.  nóvember  s.  á.  í  handriti,  sem  eg  á,  er  ættartala  Vigfúsar 
flutt  (i  líkræðu)  at  meistara  Brynjólfi  biskupi  í  Brædratungu  16. 
nóvember  1670,  en  blöö  pau  eru  oröin  all-mjög  rotin.  Sumir 
telja,  að  Vigfús  hafi  dáið  i  Kaupmannahöfn,  en  það  er  skakkt. 


467 

maður.  1639  fékk  hann  HeJgu  dóttur  Magnúsar  lögnianns 
á  Munkaþverá  Björnssonar.  1640  tók  Hákon  Rangárþing. 
Eg  meina  hann  hafi  þá  ei  haft  það  nema  hálft  móti  Þor- 
leifi  á  Hlíðarenda.  Nálægt  1640  sleppti  og  Vigfús  Bræðra- 
tungu  og  flutti  að  Hvoli,  hvar  hann  dó  1647.  Hákon 
sýslumaður  tók  þá  Bræðratungu  og  bjó  þar  síðan  meðan 
hann  lifði. 

Nokkrir  meina,  að  með  þeim  bræðrum  hafi  Rangár-, 
Arness-  og  Vestmannaej'jasýslur  verið  í  sameiningu,  meðan 
þeir  höfðu  þær  báðir.  En  það  er  víst,  að  eptir  andlát 
Vigfúsar  sj'slumanns  hélt  Hákon  ekki  nema  Rangárvalla- 
sýslu  til  síns  dánardaegurs.  1648  kom  í  lögréttu  dóms- 
nefnd  Hákonar  um  barnsfaðerni  Ástríðar  Snorradóttur. 

Hákon  deyði  í  sinni  búð  í  Þorlákshöfn  á  ferð  sinni 
27.  september  1652  á  39.  aldursári.  Var  lík  hans  flutt  að 
Bræðratungu  og  þar  jarðað  4.  október^).  Þótti  Hákon 
verið  hafa  mikilmenni,  spakur  í  lund  og  auðmaður  mikíU, 
en  ei  var  hann  gáfaður,  eins  og  Vigfús  bróðir  hans,  og  þó 
maður  vel  lærður. 

Bárður  Gislason. 

1647  var  á  alþingi  lesinn  upp  dómur  genginn  af  Bárði 
Gíslasyni  að  Holti  undir  Eyjafjöllum  um  þann  veika  mann 
Njál  Hinriksson^)  etc.  1653,  9.  maí  að  Þjóðólfshaga,  lét 
Bárður  ganga  dóm  um  framfæri  laungetins  barns  Filippusar 
sál.  Jónssonar,  er  dæmdist  á  bræður  hans^).   Bárður  hafði 


1)  Samkvæmt  bréfabókum  Brj'njólfs  biskups  (afskr.  Lbs.  nr. 
1077  bls.  80  etc.)  varð  Hákon  bráðkvaddur  (af  slagi?)  24.  sept- 
ember  (1652)  á  leið  úr  Porlákshöfn  út  i  Selvog,  kvartaði  um, 
að  sér  væri  illt,  fór  af  baki  og  var  þegar  örendur.  Lík  hans 
var  jarðsett  í  Bræðratungu  3.  október,  með  yfirsöng  Brynjólfs 
biskups.    Pessi  frásögn  hlýlur  að  vera  rétt. 

2)  Mun  eiga  að  vera  Níels  Hinriksson  (sbr.  Alþ.bók  1647 
nr.  12).  Báröur  útnefndi  og  6  manna  dóm  í  Pjóðólfshaga  25. 
september  1640  i  umboði  bræðranna  Vigfúsar  og  Hákonar  um 
skuldakæru  Jörgens  Andreas  Ricte  fógeta  á  Gullandi  (Jyllandi?) 
til  Einars  Hákonaisonar,  sömuleiöis  annan  dóm  1645  í  umboði 
Vigfúsar  um  útmokstur  Holtsóss  (Alþ.bók  1645  nr.  3  og  24). 

3)  Bogi   getur  þess  á  öðrum  stað,  að  Böðuar  Sturluson  hafi 


468 

hvergi  sýsluveiling  og  ekki  lögsögu  nema  í  slöku  málum, 
þá  hann  var  til  kvaddur,  helzt  í  Rangárþingi.  7.  maí 
1653  á  Kirkjulæk  lét  hann  dóm  ganga  um  ómagaflutning. 
(Sjá  framar  um  hann  við  Gullbringusýslu). 

Hákon  Ormsson. 
Faðir:  Ormur    sýslumaður    í    Eyjum    Vigfússon    (sjá 

Kjósarsýslu). 
Móðir:  Guðríður    Arnadóttir    prests  í  Holti  Gíslasonar 

(sjá  um  ættina  við  Kjósarsýslu).  > 
Hákon  giptist  ekki  eða  átti  börn,  en  gerðist  maður 
vel  lærður.  Varð  svo  landþingsskrifari  1641  eptir  Pál 
(iislason.  Þar  eptir  varð  hann  Skálholtsstaðar  ráðsmaður 
um  hrið.  30.  júní  11)45  bar  hann  fram  sín  forföll  að  gegna 
landsþingsskrifara  embætti  og  fékk  bezta  vitnisburð  og 
þakkir,  en  1&52  tók  hann  það  embætti  aptur  og  hélt  þvi 
til  1655.  1653  tók  hann  Rangárþing  eptir  Hákon  Gísla- 
son  og  Þorleif,  og  hélt  það  til  síns  dauða,  að  minnsta 
kosti  hálft.  1655  útnefndi  hann  dóm  að  Hvoli,  sem 
Magnús  Bjarnason  bar  fyrir  lögmenn.  1655  eða  1656  fékk 
fógetinn  Tómas  Nikulásson  Hákon  fyrir  sinn  umboðsmann 
á  Bessastöðum,  þá  téður  fógeti  fór  utan.  1656,  13.  sept- 
ember^)    deyði    Hákon    á    Bessastöðum    og    var   grafinn  i 


látið  þennan  dóm  ganga  að  Pjóöólfshaga  9.  mai  1653.  Getur  þad 
naumast  annar  verið,  en  síra  Böðvar  Sturluson,  er  síöar  hélt  Val- 
þjólsstað,  en  hann  var  um  þetta  leyti  prestur  1  Veslmannaeyjum. 
Petta  hlýtur  þvi  ad  vera  eitthvaó  málum  blandað. 

1)  Síra  Jón  Halldórsson  segir  i  Hirðstjóraannál  sínum  (Safn 
til  s.  ísl.  II,  752),  aö  Hákon  hafi  andazt  13.  desember  og  svo  er 
viðar  talið,  en  réttast  mun  að  telja  andlátsdag  hans  13.  nóvem- 
ber,  því  að  svo  er  talið  í  þremur  ártiðaskrám  (sbr.  Ártíðaskrár 
.1.  P.  bls.  212).  13.  september  og  13.  desember  mun  þvi  livort- 
tveggja  skakkt.  Hákon  var  á  43.  aldursári,  er  hann  andaðist  (sbr. 
Ártíðaskrár  bls.  197)  og  er  þvi  fæddur  um  1613  og  jafn  gamall 
nafna  sinum  Hákoni  Gislasyni.  Áður  en  Hákon  andaðist  hafði 
hann  sótt  um  konungsleyíi  til  að  kvongast  Helgu  Benediktsdóttur 
(i  Búðardal  Porleifssonar),  er  var  þremenningur  hans  að  frænd- 
semi  (réttara  2.  og  3.).  Leyfisbréfið  er  ds.  i  Kaupm'.hötn  22.  maí 
1657  (Lagasain  M.  Ket.  III,  145)  og  hefur  lát  Hákonar  þá  ekki 
verið  trétt  til  Hatnar. 


469 

Bessastaðakirkju  kór  norðan  fram  við  legstein  Matthiasai 
SölVrenssonar.  Hákon  var  Iialdinn  maður  fastúðigur  og 
vitur. 

Magnus  Guðmundsson. 

(Sjá    um   hnnn  við    Vestmanneyjasýslu).     K).");")  gerðist 
hann  lögsagnari  Hákonar  Ormssonar. 

Magnús  Þorsteinsson. 

Faðir:  Þorsteinn    Magnússon    SNsIumaður    í   Skaptár- 

þingi  og  klausturhaldari  á  Þykkvabæ  (sjá 
Skaptafellssj'slu). 

Móðir:  Guðríður  yngri  Arnadóttur  prests  í  Holti  Gísla- 

sonar. 

Kona  fijrri:  Guðrún  dóltir  Teits  á  Holtastöðum  sonar  Björns 
oilicialis  á  Melstað  Jónssonar  biskups  Arasonar 
(þessi  Guðrún  hafði  áður  átl  barn  með  f*órði 
Sturlusyni,  sem  hestur  Þórðar  Þorlákssonar 
hreytti  steini  í  augað  á,  svo  hann  varð  á  þvi 
auga  blindur). 

Börn:  A.   Þuriður  átti  Magnús  lögréttumann  Kortsson, 

er  seinna  bjó  á  Arbæ;  börn: 

1.  Þorsteinn    átti     Ingunni     Magnúsdóttur; 
börn ; 

a.  Jón. 

b.  Snorri. 
c'.    Loptur. 
d.   Kort. 

2.  Magnús    átli    Guðrúnu    Sæmundsdóttur, 
áttu  mörg  börn. 

3.  Síra  Lj'ður,  var  prestur  5(5  ár,  dó  1746, 
87  ára,  átti  launbörn  með  Sigríði  Daða- 

Ídóttur  Þorvaldssonar,  þau  dóu.  En  með 
Guðrúnu  Þórðardóltur  var  hans  launson : 
a.   Guðmundur    faðir    Lýðs    sjslumanns 
(sjá  Skaplafellssýslu). 
4.   Sigurður  átti  Þuríði  Gísladóttur,  þ.  b.: 
a.   Þuríður. 
b.  Árni. 


470 

c.  Magnús. 

d.  JÓD. 

5.  Kort  átti    fyr  Solveigu    dóttur  síra   Gísla 
Bárðarsonar;  börn: 

a.  Jón  á  Járngerðarstöðuni   átti    Sigríði, 
þ.  b.: 

aa.  Jón  á  Járngerðarstöðum.giptur.bl. 
bb.  Kristrún  átti  síra  Einar  Einarsson 

í  Holtaþingum,  þ.  b. 

aaa.  Einar  á  Járngerðarstöðum, 
giptist  átti  börn. 

bbb.  Guðrún  giptist,  átli  börn. 

cec.    Ragnhildur. 

ddd.  Sigríður. 

b.  Þorsteinn  i    Arbæ  álti    Elínu    Gríms- 
dóttur,  þ.  b.: 

aa.  Kort. 

bb,  Guðrún. 

cc.   Guðmundur. 
Seinni  kona  Korts  Magnússonar  Ingibjörg 
Daðadóttir,  bl. 

6.  Valgerður  átti  Þorstein  Þorsteinsson. 

7.  Solveig. 

8.  Halldóra. 

9.  Magnús^). 

Kona  önnur  Magnúsar   var  Guðrún    dóttir    síra    Jóns    Sig- 
urðssonar  á  Breiðabólsstað;  börn: 
B.   Sira  Einar  í  Dals-    og  Holtaþingum  33  ár, 
dó  1716,  átti  Guðríði^)  dóttur  Jóns  Jónssonar 
á  Gullberastöðum  og  Hjalla;  börn: 
1.   Magnús^)  átti  fvr  Valgerði  Einarsdóttur, 
þ.  b.: 


1)  Um    afkomendur   Magnúsar   Kortssonar    og   Puriðar  sjá 
hér  áöur  bls.  116—118. 

2)  Guðridur  var   systir   Porsteins  í  Porlákshöfn   og  Ásgeirs 
skrifara  Árna  Magnússonar. 

3)  Magnús  bjó  á  Reykjum  í  Ölíusi,   og  er  víðast  hvar  talið, 
að  Anna  laundóttir  Einars    sýslumanns   Kyjólfssonar  (sjá  Árnes- 


471 

a.   Einar.     Siðar  átti  Magnús  önnu  Ein- 

arsdótlur,  bl. 
Ingveldur  átti  Gísla  Þorláksson  í  Mörk^) 
og  börn. 


sýslu)  liafi  verið  f.  k,  hans,  cn  Valgerdur  bin  síöari.  Einar  son 
þeirra  átti  Steinvöru  Arnórsdóttur  á  Gjábakka  Guðmundssonar 
ekkju  Guðmundar  Péturssonar  á  Brúsastöðum,  bl. 

1)     Börn  Gísla  og  íngveldar  voru: 

a.  Hálfdan  prestur  í  Eyvindarhólum  (flTSð)  átti  Margréti  Jóns- 
dóttur  klausturhaldara  á  Kirkjubaé  Þorsteinssonar,  þ.  b.: 

aa.  Jón  prestur  í  Eyvindarhólum  (7  18.  júní    1797)    átti    Por- 

björgu  SigurÖardóttur  prófasts  í  Holti  Jónssonar. 
bb.  Sæmundur  prestur  i  Fljótshlíðarþingum  (y  29.  marz  1821), 

átti   fyr   Ingibjörgu  Siguröardóttur  landpingsskrifara  Si<*- 

urðssonar  bl.,  en  síðar  Ingibjörgu  Arngrímsdóttur  presls 

á  Melum  Jónssonar,  bl. 
c.   Kristín  átli  sira  Odd  Porvarðsson  á  Reynivöllum  ogbörn, 

sem  áður  eru  talin. 
dd.  Guðrún  átti  fyr  sira  Pál  Magnússon  i  Vestmanneyjum,  þ.  b.: 

aaa.  Grimur  prófastur  á  Helgafelli  (f  28.  marz  1853)  áiti 
fyr  Solveigu  Eyjólísdóttur  frá  Kröggólfsstöðum  Jóns- 
sonar,  þ.  d.  Guðrún  átti  iaunbarn  með  Högna  stú- 
dent  Einarssyni  frá  Skógum,  þa.ö  dó  ungt,  giptisl 
svo  (íuðlaugi  i  Öxney  syni  Jóns  prests  Matthiassonar 
i  Arnaiibæli,  þ.  d.  Ingibjörg  og  Solveig  (sbr.  III,  -196). 
S.  k.  sira  Grims  Pálssonar  Pórunn  Ásgrímsdóttir 
prests  við  Hellna  Vigfússonar,  þ.  b.  Sigriður  átti 
Jónas  Guðmundsson  í  Hvarfi  í  Viðidal  og  Kristín 
átti  fyr  Friðrik  l^ggertsson  Fjeldsted,  bl.,  en  siðar 
Eyþór  kaupmann  i  Reykjavik  Felixsson  frá  Brunná 
Sveinssonar,  þ.  b.  Árni,  Ásgeir,  Jóhanna,  Sigriður 
Asgrimur. 

bbb.  Margrét  miðkona  sira  Guðmundar  Jónssonar  á  Staða- 
stað,  þ.  b.  Jón  prestur  á  Helgafelli,  Páll  á  Reyk- 
hólum,  Sæmundur,  Ögmundur  o.  íl. 

ccc.  Ingibjörg  átti  sira  Jón  Matthiasson  i  Arnarbæli.  Sjá 
um  börn  þeirra  III,  495—496. 

ddd.  Kristin. 

S.  m.  Guðrúnar   Hálfdanardóttur   sira   Jón   Högna- 
son  i  Vestmanneyjum,  bl. 

b.  Teitur  á  Borg  undir  Eyjafjöllum  átti  Guðnýju  Magnúsdótlur; 
þ.  d.:  Puriður. 

c.  Einar   átii   Kristinu    Eiriksdóttur  frá  Barkarstöðum  Erlends- 
sonar  "(sjá  hér  áður). 


472 

Valgerður. 

Sigurveig    átti    Brynjólf  á  Rangárvöllum 

og  börn^). 


d.  Purídur  átti  Jón  á  Lambalæk  Magnússon  á  Yztaskála  Pórðar- 
sonar;  þ.  b. : 

aa.  Asgeir  á  Kirkjulæk  átti  Margréti  Sigurðardóttur,  þ.  b. 
Katrín  átti  Erasmus  Eyjólfsson  á  Kirkjulæk,  Guðrún, 
Sesselja,  Sigurður  og  Ólöf,  er  fyr  átti  Björn  Sigraundsson 
en  síðar  Sigmund  Jónsson  Magniissonar  á  Kirkjuiandi 
Olafssonar. 

bb.  Gislí  átti  Sigriöi  Ólafsdóttur. 

cc.  Álflieiður. 

dd.  Guðrún. 

ee.   Ingveldur. 

e.  Bjarni. 

1)    Brynjólfur  Markússon,  maður  Sigurveigar,  bjó  á  Sandhóla- 

ferju  1729,  hal'ði  mjög  opt  býlaskipti,  og  var  pví  kallaður  »20  býla 

Brynki((  eða  ))Brynjólfur  alstaðarw,  d('i  i  Vöðlakoti  í  Flóa.  .  Hann 

mun    hafa    verið    son  Markúsar  Jónssonap  i  Hjálmholti  og  Guð- 

rúnar  Porsteinsdóttur,  en  Markús  var  bróðir  Egils  i  Skaptholti,  og 

ætia    eg,    að    þeir  hafi  verið  synir  Jóns  Egilssonar  á  Seli  i  Ylri- 

hrepp  bróður   Svcinbjarnar   í  Miðhúsum  i  Sandvikurhreppi,  for- 

föður    dr.    Sveinbjarnar   Egilssonar.      liörn    Brynjólfs    og  Sigur- 

veigar  voru: 

a.  Jón    prestur   á    Eiðum    (ý    1.").    febr.  1800)  álti  Ingibjörgu  Sig- 

urðardóttur    Evjólfssonar    i    Evvindarmúla  Guðmundssonar; 

þ.  b.: 

aa.    Sigurveig  átti  Arna  Einarsson  í  Jórvik  í  Hjaltastaðaþing- 

há  og  börn. 
bb.   Elizabet    átti    Andrés   Jónsson    á  Djúpalæk  á  Langanes- 

ströndum  og  börn. 
cc.    Brynjólfur  i  Gilsárteigshjáleigu  átti  Elizabetu  .Vrnadóltur 

Rustikussonar. 
dd.  Sigurður    i    Hólshjáleigu    á    Útraannasveit  átti    Kristínu 
Maríu    Sigfúsdóttur   prests  í  Asi    Guömundssonar,    þ.   b.: 
Jón  í  Njarðvík  eystra,  fróðleiksmaður  (f  7.  jan.  1884),  Por- 
kell  i  Njarðvik,    Sigríður    átti    Jón    Andrésson    í    Stóru- 
Breiðuvik,  Aslaug  tvígipt,    Guðriður  átti  Kjartan  Jónsson 
á  Sandbrekku  og  Sigfús. 
Sigurður  í  Hólshjáleigu  átti  3  launbörn. 
ee.   Ólaíur  söðlasmiður  á  Hrafnabiörgum  í  Hjaltastaðaþinghá 

átti  Gróu  Guðmundsdóttur  og  börn. 
ÍT.     Bóel  átti  fyr  Bjarna  Jónsson  á  Fossi  á  Siðu  og  börn,  cn 
siðar  Pál  bónda  í  Fljótshverfi. 


473 

ö.    Þorsteinn  átti  Vigdísi  Halldórsdótlur. 
6.    Magnús. 
C.   Katrín  átti  síra  Þórð  Bárðarson;  börn^). 
1.    Kristin  fyrri  kona  síra  Jóns    Qddssonar 
í  Eyvindarhólum  og  börn. 


gg.  Niels  i  Hlaupandagerði  átti  Guöríði  Sigfúsdóftur  prests 
Guðmundssonar  og  börn,  þar  á  meöal  var  Jón  á  Hroll- 
laugsstöðum  og  Níels  á  Ósi. 

hh.  Guðrún  dó  ógipt,  bl. 

ii.     Kristín  átti  Eyjóif  Porsteinsson  á  Heyskálum  og  börn. 

kk.  Magnús  á  Jökulsá  i  Borgarfirði  átti  Guðrúnu  Guðmunds- 

dóttur  Ketilssonar  ogmörg  börn,  þar  á  meðal  voru  Jón  i 

Geitavik,    Ej'jólfur   á   Osi,  Porsteinn  í  Höfn  i  Borgarfirði 

og  Sigurlaug. 

Er   íjöldi   manna  í  Múlasýslum  frá  séra  Jóni  Brynjólfssyni 

kominn  og  fiest  myndarfólk. 

b.  Guðrún  átti  Olaf  á  Mýrum  í  Flóa  Jónsson  prests  í  Villinga- 
holti  Gislasonar,  p.  b.:  a)  Ásmundur  á  Auðnum.  b)  Jón  átti 
Vilborgu  Jónsdóttur,  p.  b.:  Jón  í  Hlíð  i  Ytrihrepp,  Finnur, 
Guðni,  Þórður,  Einar,  Póra  og  Guðrún,  er  átti  PorvarðJons- 
son  í  Hausastaðakoti,  þ.  d.  Elín,  átti  Guðmund  á  Báruhaugs- 
ej'ri  Jónsson  á  Deild  Guðmundssonar  s.  st.  Gíslasonar  i  Óttars- 
staðakoti  Ólafssonar,  þ.  b.:  Porvaröur  í  Hákoti  og  Jón  á  Báru- 
haugseyri.  c)  Pórunn,  er  átti  Olaf  Þorleifsson  í  Fljótshólum. 

c.  Ingveldur  f  k.  Helga  á  Helgastöðum  á  Skeiðum  Þórðarsonar 
á  Áltsstöðum  Jónssonar,  þ.  b.:  Jón  á  Helgastöðum  (t  1841, 
90  ára),  Markús,  dó  fulltiöa,  Gróa. 

d.  Þorgerður, 

c.    Guðrún  3'ngri,  dó  bl. 

f.  Gunnvör,  átti  Snorra  i  Árbæ  i  Holtum. 

g.  Agnes  miðkona  Jóns  á  Ásólfsstöðum  Porsteinssonar  í  Geld- 
ingaholti  Bergþórssonar,  þ.  b.:  Bjarni  á  Hvalsnesi,  tvíkvænlur, 
Sigríður  s.  k.  Guðmundar  Sveinssonar  á  Miðbýli,  Margrét,  er 
átti  Kristján  Jónsson  i  Miðhúsum  í  Eystrihrepp,  Katrín,  er 
átti  Jón  Ofeigsson  á  Hamarsheiði,  Sigriður  önnur  og  Helga 
3.  kona  Jóns  Jónssonar  bryta  í  Skálholti.  Laundóttir  Helgu 
með  Erlingi  Ólafssyni  (bls.  80)  var  Þóra,  er  átti  Brynjólf 
Jónsson  (Thoilacius)  á  Minnanúpi. 

Enn  er  talin  dótlir  Brjnjólfs  Markússonar  og  Sigurveigar; 
Gróa,  er  átt  hafi  Jón  bónda  á  Neistastöðum  og  dótlir  þeirra 
Petrónella  3.  k.  Gisla  i  Nesi  í  Selvogi  Porlákssonar  Hildibrands- 
sonar  á  Kálfhóli  Kyvindssonar. 

1)    Sbr.  bls.  130  hcr  að  framan. 


474 

2.  Síra  Jón  í  Fagrahvammi^)  átti  Guðrúnu 
Rafnsdóttur  og  börn. 

3.  Katrín. 

4.  HelgaO- 

D.  Guðríður  átti  Guðmund  Jónsson^);  börn. 
1.    Eyjólfur  spaki  átti  Hildi  Þorsteinsdótlur^) 
og  börn. 


1)  Þelta  á  að  vera  sira  Jón  Pórðarson  »sidamadur«  i  Hvammi 
í  Laxárdal  (f  1689),  en  hann  var  alls  ekki  son  sira  Pórðar  Bárðar- 
sonar  á  Torfastðdum,  heldur  son  Pórðar  prests  Olafssonar  i  Nesi 
i  Aðalreykjadal  og  á  þvi  ekkert  skylt  við  þessa  ætt. 

2)  Pessara  dætra  sira  Pórðar  Bárðarsonar  er  ekki  getið  í 
ættatölum  og  mun  þvi  hér  eitthvað  raálum  blandað  hjá  Boga 
og  sí  et  til  vill  við  systur  síra  Jóns  Pórðarsonar  i  Hvamrai. 

3)  P.  e.  Guðmundur  yngri  son  Jóns  Eyjólfssonar  i  Eyvindar- 
múla  (siá  hér  áður). 

4)  Hildnr  var  dóttir  Porsteins  prests  Oddssonar  í  Holti  undir 
EyjafjöUmn.  Eyjólfur  dó  i  Eyvindarmúla  24.  nóvember  1783,  liálf- 
tirædor  að  aldri.    Börn  hans  og  Hildar: 

a.  Sigorðnr,  bj'ó  á  Surtsstöðumí  Jðkulsárhlið,  en  síðar  á  Þykkva- 
bæjarklaastri,  átti  Bóel  dóttur  Jens  \Yium  sýslumanns  (sjá 
MólaþingX  þ.  b.: 

aa.  bigibjörg  átti  síra  Jón  Brynjólfsson  á  Eiðura  og  eru  börn 
þeirra  talin  hér  á  undan. 

bb.  Jens  i  Ámundakoti  átli  Arnfríði  Erlendsdótt  ar  írá  Torfa- 
stöðnm  i  Fljótshlið  Einarssonar  (sjá  hér  áður    bls.  402). 

cc  Bergljót 

dd.  Vigdís  átti  Einar  á  Geirastððum  Bessason  á  Sleðbrjóts- 
seli  Oddssonar. 

ee.  Porsteínn  i  Austdal  og  síðar  i  Réttarhúsum,  átti  Sess- 
elju  Bessadóttur,  systur  Einars  á  Geirastöðum,  þ.  b.:  Eyj- 
ólfur  á  Heyskálum,  Sigurður,  faðir  Eyjólfs  smiðsáHorni 
i  Nesjum,  Sigþrúður  átti  Runólf  Ásmundsson,  Sæbjörn 
i  Mýrnesi  faðir  Sveins,  föður  Ásmundar  stúdents  (II,  750 
— 751)  og  Guðriður,  er  átti  Arnbjörn  Ólafsson  á  Flóka- 
stöðum  og  voru  börn  þeirra  Sigurður  i  Vælugerði,  Guð- 
rún,  er  átti  Vigfús  Sigurðsson  á  Flókastððum  og  Ólafur 
á  Árgilsstöðum  faðir  Bergsteins  s.  st.  og  Arnbjarnar  vita- 
varðar. 

b.  Oddur  átti  Porbjörgu  Bjarnadóttur  prests  i  Fellsmúla  Helga- 
sonar,  þ.  b.: 

aa.  Jón  i  Húsagarði  og  siðar  á  Grjótá  i  Fljótshlíð,  átti  Ingi- 
björgu  Eiriksdóttur  frá  Yrjum  Magnússonar,  þ.  b.:  Arn- 


475 

2.    Bergljót  seinni  kona  Jóns  Magnússonar^) 
og  börn. 


björn,  Oddbjörg  átti  Pórð  í   Heyslaolti  Stefánsson  Hlipp- 
ussonar  (III,  146),  Björg  áttl  Guðna  Pálsson  i  Garðsauka, 
Ingibjörg  átti  Sigurð  Lafransson  á  Uppsölum  og  Elín. 
bb.  Ástriður  átti  Árna  Sveinsson  á  Skumsstöðum  og  bðrn. 

c.  Margrét  átti  Lýð  Guðmundsson  sýslumann  (sjá  Skaptafells- 
sýslu). 

d.  Gróa,  s.  k.  Jóns  Yigfússonar  silfursmiðs<sbr.  II,  361—362),  þ.  b.: 
aa,   Eyjólfur  Moh  skólahaldari  i  Sórey,  kvæntist  par. 

bb.  Hildur  s.  k.  Sigurðar  Sigurðssonar  stúdents  i  Geitareyj- 
um,  átíu  raörg  börn,  þar  á  meöal  var  Jón  gullsmiður  i 
Geitareyjum,  Vigtús  i  Brokey,  Kristján  smiður  í  Vallna- 
koti,  Benedikt,  Sæmundur  og  Lárus  stúdent,  er  dó  ungur 
1832.    Pessa  íólks  er  áðurgetið  i  riti  pessu  að  nokkru  leyti. 

e.  Kristín  f.  k.  sira  Erlends  Vigíússonar  á  Pæfusteini  (sjá  um 
börn  peirra  bls.  71 — 72). 

1.    Guðríður   átti   Einar  eldi:a  i  Eyvindarmúla  (f  1783)  Oddsson 

frá  Steinum  Einarssonar,  bróður  Einars  yngra  á  Leirum,  þ.  b.: 

aa.  Jón  i  Árkvörn  og  Butru  átti  Þóru  dóttur  Jóns  Brynjólfs- 

sonar  Thorlaciusar  klausturhaldara,  p.  b.:  Helga  átti  Þor- 

leif  Jónsson  i  Fiflholti  bróður  séra  Hjartar  á  Gilsbakka, 

Jón  og  Eyjólfur,  er  átti  Porbjörgu  Jónsdóttur  ogvar  peirra 

dóttir  Porbjörg,  er  átti  Sigurð  Jónsson  i  Hallskoti. 

bb.  Guðrún  átti   lyr  Bjarnhéðinn  Sæmundsson  i  Langagerði 

og  börn,  en  siðar  Guðmund  Einarsson  í  Akurey,  bl. 

1)  Jón  var  son  Magnúsar  Sigurðssonar  i  Bræðratungu  og 
s.  k.  hans  Pórdísar  Jónsdóttur  biskups  á  Hólum  Vigfússonar 
(sbr.  1,102).  Jón  bjó  fyrst  í  Bræðratungu  eptir  íöður  sinn,  en  siðar 
á  Stóranúpi.  Bergjjót  var  2.  kona  hans.  Jón  var  fimmkvæntur, 
að  pvi  er  sagt  er.    Bórn  hans  og  Bergljótar: 

a.  Guðrún  í.  k.  Porleiís  Nikulássonar  landsskrifara  (sjá  hér  siðar). 

b.  Sigríður  átti  Einar  lögréttumann  í  Prándarholti  Hafliðason 
prests  i  Hrepphólum  Bergsveinssonar  og  mörg  bðrn,  þar  á 
meðal  Helgi  preslur  á  Eyri  i  Skutulsfirði  faðir  Arna  stipt- 
prófasts  i  Görðum,  Pórður,  Guðrún  miðkona  Porvalds  pró- 
fasts  Böðvarssonar,  Guðrún  yngri,  er  átti  sira  Sæmund  Ein- 
arsson  á  Úlskálum,  Sigríður,  f.  k.  Pórðar  Ólafssonar  i  Braut- 
arholti  (bls.  32),  Katrin  átti  Jón  Snorrason  í  Njarðvik  o.  fl. 

c.  Siguröur  í  Geldingaholti,  átti  Vilborgu  Jónsdóttur  frá  Skapt- 
holli  Höskuldssonar,  þ.  d.:  Elin  átti  Jón  smið  í  Geldingaholti 
Jónsson  frá  Gýgjarhóli  Gissurarsonar  Oddssonar,  þ.  b.  mörg, 
þar  á  meðal  Sigurður  á  Seli  í  Grirasnesi  faðir  Jóns  i  Mýrar- 
húsum,  fööur  Jóns  háskóladósents. 

d.  Guðmundur  i  Hlíðargerði  átti  Ingibjörgu  Jónsdóttur  og  bðrn. 

31* 


476 

Þórdís  seinni  kona  síra  Jóns  Oddssonar 
og  börn^). 


1)    Börn   síra   Jóns  i  Eyvindarhólum  0«  s.  k.  hans  Pórdisar 
(sbr.  bls.  130). 

a.  Guðriöur  átti  Porleif  Guönáson  í  Drangshlið;  p.  b. : 

aa.  Jón  átti  Pórdisi  Einarsdóttur  lögréttumanns  Hafliðasonar 
prests  Bergsveinssonar  og  börn. 

bb.  Páll  átti  Margréti  Vigfúsdóttur. 

cc.  Pórdís  átti  Brand  Einarsson  í  Drangshlíð  og  börn,  nieðal 
þeirra  Magnús  á  Læk  í  Holtum  faðir  Einars  i  Götu  og 
Valtýr  faðir  Sigurðar  á  Kotmúla  og  Brands. 

dd.  Gróa  áttiSteina  JónssonáValdastöðum  i  Kjós  og  mörg  bðrn. 

b.  Pórður  i  Árbæ  i  Holtum  s.  m.  Elinar  Grimsdóttur  frá  Rej'ð- 
arvatni  (bls.  118);  bl. 

c.  Oddur  prestur  i  Sólheimaþingum  átti  Guðfinnu  Porsteins- 
dóttur  frá  Árbæ  Kortssonar;  bl.  (sbr.  bls,  118). 

d.  Sigriður  átti  Odd  á  Neðra-Hálsi  i  Kjós  Jónsson  Snorrasonar 
Jónssonar  bartskera  i  Káranesi  Sigurðssonar;  þ.  b.: 

aa.  Guðrún  átti  Snorra  Sigurðsson  ríka  i  Engey;  þ.  b.  Pórður 
á  Blikastöðum,  Jón  dbrm.  i  Rvik,  Solveig,  er  átti  Gísla 
Eyjólfsson  á  Kröggólfsstöðum,  Oddur  og  Ólöf,  er  átti 
Pétur  Guðmundsson  í  Engej'. 

bb.  Guðrún  yngri  átti  Jón  Guðmundsson  á  Fossá  i  Kjós,  p.  b. 
Gunnhildur,  Guðmundur,  Astriöur,  Jón,  Pórður,  Jóhannes, 
Oddur. 

cc.  Jón  i  Bæ  i  Kjós  átti  Guðfinnu  Porkelsdóttur.  Son  hans 
Páll  á  Velli  átti  Valgerði  Ej-jólfsdóttur. 

dd.  Hólmfríður  átti  Pórólf  Porbjörnsson  frá  Engey  Halldórs- 
sonar,  þ.  b.:  Sigurður  á  Hofi  á  Kjalarnesi,  Guðný  f.  k. 
Porláks  Porkelssonar  i  Króki,  Sigríöur  s.  k.  Pórðar  Ólafs- 
sonar  i  Saurbæ  (bls.  32),  Jarþrúður  s.  k.  Porláks  í  Króki, 
Sigriður  önnur  átti  Asbjörn  Jónsson  og  Guðbjörg  átti 
Jón  Sæmundsson  á  Hofi  á  Kjalarnesi. 

e.  Guðrún  átti  Sigurð  Pórðarson  ráðsmanns  i  Háfi  Póröarsonar 
(sbr.  HI,  145—146). 

f.  Guðmundur  kvæntist  ekki. 

g.  Ragnhildur. 

h.  Guðrún  önnur  átti  Sigurð  Árnason  i  Pykkvabæ. 

i.  Kristin  átti  Höskuld  Bjarnason  frá  Vikingslæk  Halldórssonar. 
Hún  átti  laundóttur  með  Böðvari  Jónssyni  sýslumanni  í 
Vestmanneyjum  (sjá  þar).  (Espólín  segir  i  ættatölum  sinuni, 
að  Kristin  ðnnur  dóttii*  sira  Jons  Oddssonar  (en  ekki  Kristln 
kona  Höskulds)  hafi  átt  laundóttur  með  Böðvari  sýsJuraanni 
og  getur  vel  verið,  að  það  sé  réttara.  Espólin  segir  og,  aÖ 
Kristín  þessi  hafi  átt  laundótlur  með  Jóni  Pórðarsyni  á  Stein- 
um,  Björgu,  er  ált  hafi  Odd  i  Olafshúsum  i  Vestmanneyjum). 


477 

E.  Krislín    átli    Guðmund    Þórðarson  lögréttu- 
inann. 

F.  Guðrún. 

G.  Kristín  önnur  o.  íl. 

Launson  Magnúsar  var 
H.  Vigfús  átti  Höllu^);  þ.  b.: 

1.  Magnús,  sem  eins  og  faðir  hans  var 
heidur  misjafn  maður. 
1653  tóku  þeir  Magnús  og  Hákon  Þorsteinssynir  við 
Þykkvabæjarklaustri  af  föður  sínum  Þorsteini.  Bjó  Magnús 
í  Árbæ.  165(3  var  Magnús  settur  sýslumaður  í  Rangár- 
þingi,  þá  Hákon  Ormsson  deyði,  og  þar  haíði  hann  sýslu 
1657  til  1659,  að  GisH  Magnússon  við  tók  sj'slunni,  því 
þó  Magnúsi  Bjarnasyni  væri  veitt  sýslan  1658,  kom  hann 
þangað  ei  til  embættisstarfa,  því  hann  deyði  sama  ár,  að 
nýfenginni  veitingu.  En  Magnús  Þorsteinsson  hafði  seinna 
vesturpart  Skaptafellssýslu  (sjá  þar).  1657  kom  Magnús 
Þorsteinsson  með  dóm  úr  Rangárþingi  um  Eystein  Jónsson. 

Magnús  Bjarnason. 
(Sjá  uni  hann  við  Vestmanne^'jar). 

Magnús  fékk  veitingu  fyrir  Rangárþingi  1658,  en  deyði 
sama  ár,  þá  hann  hafði  ný-fengið  veitingarbréfið.  Aðrir 
rita,  að  veiting  hans  fyrir  sýslunni  og  hans  andlát  hafi  til 
falHð  16572). 


1)  Halla  kona  Vigfúsar  er  i  ættartölum  talin  dóllir  Einars 
Porleifssonar  frá  Hvoli  Asniundssonar  og  Guðrúnar  Erlends- 
dótlur  Hjaltasonar  i  Teigi  (sjá  hér  áöur). 

2)  Hinn  1.  júlí  1658  beiddist  Guðni  Magnússon  og  m()öir  hans 
ráöa  um,  hvernig  fara  skjidi  um  Rangárvallasýslu,  hvort  honum 
væri  vitalaust  viö  að  skilja,  par  dóms  og  laga  er  nú  beiðst  um 
þau  mál,  sem  til  kunna  að  falla,  en  þeir  eru  ekki  i  landið  komnir, 
sem  sýsluna  eiga  að  veita.  Var  þvi  svo  svarað  af  lögmanni  og 
lögréttumönnum,  að  nauðsynlegt  væri,  að  sýslan  stæði  í  umsjón 
crfingja  Magnúsar  heit.  Bjarnasonar  og  að  Magnús  Porsteinsson 
nefni  dóma  út  og  léti  lög  og  rétt  hafa  sinn  gang  í  Rangárvalla- 
sýslu,  en  Kláus  Eyjólfsson  í  Vestmanneyjum,  þangað  til  æðri 
yfirvöld  komi  og  geri  þar  á  aðra  skipun  (sbr.  Alþ.bók  1658 
nr.  27). 


478 

Gísli  Magnússon. 

Utn  ætt  hans,  konu,  börn  og  ungdóm  sjá  við  Múla- 
sj'slu. 

Gísli  kom  úr  utanferðum  sínum  1644  og  dvaldi  á 
þriðja  ár  hjá  foreldrum  sínum  á  Múkaþverá  til  þess  hann 
tók  Skriðuklaustur  1647  eða  1648^g  eg  meina  hálfa  Múla- 
sýslu  eða  gerðist  þá  umboðsmaður  Bjarna  sýsíumanns 
Oddssonar,  en  fekk  seinna  algerlega  sýsluna.  Hann  gipt- 
ist  1649  Þrúði  Þorleifsdóltur,  sem  dó  1658  eptir  9  ára 
hjónaband.  1659  tók  Gísli  allt  Rangárþing  og  flutti  að 
Hlíðarenda,  hvar  hann  bjó  til  1686,  þá  hann  flutli  í  Skál- 
holt  til  síns  dótturmanns,  biskups  Þórðar,  en  hatði  lög- 
sagnara  sína  í  Rangárþingi,  Björn  son  sinn  1671 — 1675, 
þar  eptir  Hákon  Hannesson,  sem  íékk  kóngsvonarbréf 
fyrir  sýslunni  1688  og  sýsluna  fullkomlega  1696. 

1660  lét  Gisli  ganga  dóm  um  lausamenn  og  vinnu- 
fólk  í  Rangárþingi.  Hann  var  á  alþingi  meðdómsmaður 
1661  og  margopt  þar  eptir,  1665  var  Gísli  á  alþingi  og 
lýsti  Þorkel  Nikulásson  frá  konu  og  börnum  strokinn. 
1666  lét  Gísii  ganga  dóm  um  Flagbjarnarholt. 

Gísli  dvaldi  í  Skálholti  1  10  ár.  Þótti  liann  staðar- 
prýði  og  hrókur  alls  fagnaðar. 

Loks  deyði  hann  í  Skálholli  af  steinsólt  1696  á  75. 
aldurs  ári^). 

Hann  var  5'mist  kallaður  Lœrði-  eða  Visi  eða-  Gjafa-GisJi 
og  tjáist  það  hafa  verið  sannnefni.  Hallgrímur  prestur 
Pétursson  orkti  til  hans  eitt  sinn  á  alþingi  vísu  þessa: 

Hodda-  gengur,  staf  studdur, 
stiröfættur  meðal  virða 
(burða  var  betri  forðum) 
-baldur  að  Gísla  tjaldi; 
hann  mun  sizt  að  sinni, 
seðjendur,  hér  kveðja, 
dyrbliks,  hungurs,  darra, 
dáð  kunnuga  runna. 

Sagt  er  að  Gísli  hafi  reynt  til  með  sáðverk  á  Hlíðar- 
enda  og  hafi  fengið  á  ári  eina  tunnu  af  korni,  þá  góðæri 
voru  og  það  móðnaði.     Góðgerðasamur,    lærður,    vitur  og 


1)    Hann  andaðist  5.  júni. 


479 


einhver  hinn  mesti  höfðingi  var  Gísli  haldinn  nm  sina 
daga.  Þó  hafði  hann  sína  bresti,  sem  aðrir  danðlegir  menn. 
Hann  ritaði  mikið  um  íslands  viðrétting  og  bnnaðarfræði 
yfir  höíuð,  sem  konferenceráð  Jón  sál.  Eiríksson  hafði  i 
höndum,  þá  hann  útgaf  skrif  P.  Vidalíns  Ðeo,  Regi, 
Patriæ  dedicerað. 

Björn  Gíslason. 
(Sjá  um  hann  við  Barðastrandarsýslui). 
t*á  Björn  var  á  22.  aldursári  gerðist  hann  með  kon- 
ungsbréfi  af  201a  Maji  1671  föður  síns  aðstoðarmaðor  í 
Rangárþingi  með  von  um  sýsluna  eptir  hann,  en  sleppti 
því  umboði,  þá  hann  tók  Barðastrandarsýslu  1675  og  deyði 
þar  1679.     167.)  sór  hann  sinn  sj'slumannseið. 


Faðir: 

Móðir : 
Kuinna : 
Börn: 


Hákon  Hannesson. 

Hannes   lögréttumaður  í  Norðtungu    (dó-1671) 

sou  Árna  lögréttumanns  á  Ytra-Hóhni  (dó  1654) 

Gíslasonar    lögmanns    (dó    1619)    Þórðarsonar 

lögmanns  (dó  1609)  Guðmundssonar. 

Guðrún  dóttir  Árna   bartskera  Halldórssonar  á 

Álplanesi,  Marteinssonar  biskups. 

Þrúður    dóttir    Björns    sýslumanns  á  EspihóH 

Páissonar  (sjá  Vaðlaþing). 

A.   Þórður  (dó   1764)2)  í  Norðtungu    átti    Jar- 

þrúði      dóttur      Magnúsar      Benediktssonar 

klausturhaldara  Pálssonar  sýslumanns  Gnð- 

brandssonar  biskups,     Börn: 

1.  Anna  átti  Ólaf  prófast  á  Ballará  Einars- 
son  (sjá  Önnu  afkomendur  við  Húna- 
vatnsþing^). 


1)  II,  94-95. 

2)  í  viöauka  viö  ættatölubók  sira  Jóns  Halldórssoaar  (eptir 
sira  Vigfús  son  hans)  er  sagt,  ad  Pórður  hafi  dáiö  4.  nóvember 
1761,  s.  á.  og  Hannes  bróöir  hans.  Póröur  var  skólagengínn,  út- 
skrifaður  úr  Skálholtsskóla  1717,  og  skrifaður  i  síúdentatölu  við 
háskólann  22.  janúar  1720.    Er  þá  talinn  á  20.  ári  (f.  c.  1700). 

3)  I,  541-543. 


480 

Þessar  voru  laundætur  Þórðar: 
Þuríður  Þórðardóttir^)  átli  Jón  Pálsson 
Sigurðssonar,  þeirra  börn.: 

a.  Jón  i  Máfahlíð,  bl. 

b.  Þórður^). 

c.  Ebn'')  tvígipt,  átti  börn. 


1)  Puriöur  var  laundóttir  Póröar  nied  Helgu  Helgadóttur 
syslur  Guömundar  i  Skáneyjarkoti.  Var  Jón  Pálsson  f.  m.  tienn- 
ar,  en  hinn  siðari  Ásmundur  Pórðarson  frá  Arnarstapa  Jóns- 
sonar  á  Hvítsstöðuni  í*órdarsonar. 

2)  Pórður  var  1.  maður  Sigriðar  Björnsdóttur  frá  Straum- 
firði  Porvarðssonar  (HI,  271),  þ.  b.:  Guðrún  átti  Guðna  Sigurðs- 
son  á  Leirulæk  og  Pariður. 

3)  Elin  átti  fyr  Salómon  Jónsson  Nikulássonar,  þ.  b.: 

a.  Halldór  á  Beigalda  átti  fyr  Guðbjörgu  Björnsdóttur  í  Múla- 
koti  Bjarnasonar  bl.,  en  siðar  Sigríði  Gisladóttur  frá  Lang- 
holti  Jónssonar,  þ.  b.:  Salómon,  Pórunn,  Eyjólfur. 
t).  Guðrún  átti  Sigurð  á  Litlafjalli  i  Borgarhrepp,  Jónsson  í 
Nýjabæ  á  Skaga  Sigurðssonar  á  Englandi  i  Lundareykjadal 
Árnasonar  bryta  í  Skálholti  Ketilssonar  prests  1  Ásum  Hall- 
dórssonar,  þ.  b.: 
aa.   Jón    alþm.    í   Tandraseli    átti    Guðrúnu    Teitsdóttur   frá 

Hrafnabjörgum    Halldórssonar.     Launson    hans    hét    Sig- 

uröur. 
bb.  Vigdis  átti  Berg  í  Galtarholti  Sveinsson  frá  Ferjukoti  Arn- 

finnssonar   í    Hafnarhólrai    á    Selströnd    Jónssonar,  þ.  d. 

Sigurlin  átti  Jón  Sæmundsson. 
cc.   Salóraon    i    Stapaseli.     Hans  son  Jónatan  i  Hjörsey  faðir 

Salóme  Sigriðar  konu  Péturs  Póröarsonar,  sem  nú  (1912) 

býr  i  Hjörsey. 
dd,  Jóhann  á  Kárastöðum  í  Borgarhrepp  íaðir  Björns  í  Ein- 

arsnesi. 
ee.   Sigurlaug  dó  bl. 
ff.     t*uríður  dó  bl. 

gg.    Ingibjörg  átti  Svein  Oddsson  i  Máfahliö  i  Lundareykjadal. 
hh.  Puriður. 

ii.     Elin  f.  k.  Jóns  Pórðarsonar  i  Norðtungu: 
kk.  Porbjörg    átti    Jón    Jóhannsson    á    Grimsstððum  í  Alpta- 

neshrepp. 
U.     Guðný  dó  bl. 

S.  m.  Elinar  Jónsdóttur  Bjarni  Bjarnason  í  Galtarholti  bróðir 
Guðmundar  borgara  i  Hvík,  þ.  b.: 


481 

.3,     Ingibjörg')  átti  Brynjóir  Einarsson. 
B.    Páll    lögsagnari    föður    síns    í   Rangárþingi 
1716—1724,     álti     171()     Ragnheiði     dóttur 
Bjarna  lögrétlumanns  í  Vetleifsholti,    Gísla- 
sonar  s.  st.^).     Börn: 

1.    Halldóra  átti  Þorleif  Arnason^)  í  Fram- 
nesi,  börn : 

a.  Ólöf*).     b.  Jón\).     v.  Ingibjörg.   Varð 
litið  úr  þeim. 


c.  Salómon  i  Miðhúsum  átti  Ragnhildi  Eyjólfsdóttur,  p.  b.:  Sig- 
uröur  á  Hömrum,  Guðmundur,  Elin  og  Helga,  er  lyr  átti 
GuÖmund  Vestmann,  en  siðar  Sigurö  Jónsson  á  Háhól  Finns- 
sonar. 

1)  Ingibjörg  var  laundóttir  Póröar  með  Guðbjörgu  Bjarna- 
dóttur. 

2)  Sbr.  III,  108.  Páll  bjó  í  Vetleifshottil729(ManntaliRang- 
árþingi  i  minni  eign)  og  er  þá  nefndur  »fyrrum  vicedómariw. 
Hvorki  er  þar  getiö  aldurs  hans  né  heimilisfólks,  oger  það  venja 
í  því  manntali,  er  um  presta  eða  heldri  raenn  er  að  ræða,  þótt 
manntal  þetta  sé  annars  itarlegt.  Páll  mun  hafa  verið  útskrif- 
aður  úr  Skál'holtsskóla  um  1711.  Hann  drukknaöi  við  veiðiskap 
1742,  eptir  þvi  sem  segir  i  bréfi  frá  síra  Guðmundi  Högnasyni 
í  Vestmanneyjum  til  Þorsteins  prófasts  Péturssonar  á  Staðar- 
bakka  18.  febr.  1743. 

3)  Porleifur  í  Framnesi  í  Holtum  var  Hannesson,  bróðir 
Hannesar  á  Arnkötlustöðum  og  Bjarna.  Móðir  þeirra  hét  Steiu- 
unn  Jónsdóttir. 

4)  Ólöf  átli  laundóttur,  er  Ragnheiður  hét  með  Guðmundi 
))kala«,  syni  Gísla  prófasts  Snorrasonar  í  Odda,  og  launson  með 
Árna  Ormssyni  á  Selalæk.  Pað  var  Flannes  á  Baugsstöðunij, 
(sjá  hér  áður  bls.  304). 

5)  Jón  tók  þátt  í  draugagangi  hjá  foreldrum  sínum  veturinn 
1767 — 1768  og  varð  úr  því  stapp  allmikið  (Framnes-draugagangur). 
Jón  kvæntist  ekki,  dó  vinnumaður  hjá  Steingrími  biskupi  Jóns- 
syni  i  Laugarnesi  1830. 

Enn  var  son  Porleits  í  Framnesi  og  Halldóru: 

d.  Snæbjörn  i  Gislholti  auðugur  bóndi, 
dó  1839,  bhndur,  85  ára  gamall,  átti 
Porbjörgu  Póröardóttur  frá  Raptholti. 
Dóttir  hans  Margrét  átti  Hjört  Eysteins- 
son  í  Gislholti. 


482 

2.    Bjarni    álti    Þorbjörgu    frá  ',Spóastöðum 

Jónsdóttur  I*órðarsonar. 

C.   Hannes^)    á   Hólmi,  medicus,    dó  1761,  átti 

1723  Helgu  yngri    dóttur  Jóns    sýslumanns 

í  Einarsnesi  Sigurðssonar  lögmanns.   Böm: 

1.    Helga   átti  Finn  Arnórsson  s<'slumanns; 

börn : 

a.  Helga  átti  síra  Pál  son  Arna  biskups 
og  börn^). 


Son  Páls  Hákonarsonar  og  Ragnheiðar  enn  freraur: 

3.  Gisli  fæddur  28.  október  1718,  mun  haía  and- 
azt  ungur,  og  dóttir  Páls  er  enn  fremur  talin 
(hjá  Espólin  o.  fl.): 

4.  Prúöur  átti  Magnús  Högnason  prests  í  As- 
uni  Bjarnasonar,  bróður  sira  Guömundar  i 
Vestmannaeyjura,  þ.  b.: 

a.  Sigriður  átti  Gisla  Garaalielsson  í  Hliðargerði  i  Eystrihrepp. 
[Sumir  telja  Sigriði  konu  Gísla  dóttur  Magnúsar  Jónssonar  í 
Kollabæ  i  Fljótshlíð  bróður  Hjartar  í  Akurej',  afa  sira  Hjartar 
Jónssonar  á  Gilsbakka  og  er  því  pessi  ættfærsla  írá  Páli  Há- 
konarsyni  ekki  öldungis  vissj. 

1)  Hannes  var  útskrifaður  úr  Skálholtsskóla  um  1711  ogheíir 
líklega  verið  elztur  barna  Hákonar  sýslumanns. 

2)  Pau  sira  Páll  og  Helga  voru  bl. 

Laundóttir  Helgu  Hannesdóttur  með  Oddi  Árnasyni  var: 

b.  Sigriður  átti  Olaf  Naríason  á  Eyri  í  Svínadal,  p.  b.: 

aa.   Narfi  átti  Agnesi  Guðraundsdóttur  frá  Seljatungu  Vigfús- 
sonar,   er   áður   hafði   verið  trúlofuð  Póröi  Sveinbjörns- 
syni  (síðar  háyfirdómara),  p.  d.  Sigriður. 
bb.   Guðlaug  átti  Jón  Porvarðsson  i  Garðaseli  og  börn. 
cc.   Oddn5'. 

dd.  Helga    átti    Helga  í  Lónkoti  í  Sléttuhlið  Jónsson  á  Depl- 
ura  í  Stiflu  Guðmundssonar,  p.  b.: 

aaa.  Jón  á  Róðhóli  átti  Önnu  Jónsdóttur  frá  Miðgrund 
Jónssonar,  p.  d.  Björg  átli  Porleif  Jónasson  á  Róðhóli. 
bbb.  Sigríður  átti  Pétur  á  Fjalli  i  Sléttuhlið  launson  Sig- 
mundar  Eyjólfssonar  á  Ljótsstöðura,  p.  b.:  Kristín, 
Jóhanna-Lovisa,  Björn-Sigmundur,  Helgi,  Anna  og 
Vilraundur. 
cec.  Guðmundur  í  Glæsibæ  i  Sléttuhlíð  átti  Margréti  laun- 

dóttur  Péturs  Jónssonar  á  Stórubrekku  og  börn. 
ddd.  Ólöf  átti   Jón    Hinriksson    frá    Syðri   Á   i  Ólafsfirði 
Gislasonar  skálds  á  Hóli  í  Siglufirði  Porkelssonar. 


483 

2.  Hákon  giptur  á  Akranesi.  Hans  laun- 
son  Magnús^)  á  Hvítanesi. 

3.  Helga  önnur.  Hennar  laundóttir  Sig- 
FÍður  átti  Ólaf  Narfason^). 

4.  Ragnheiður. 

D.  Þorsteinn^)  á  Skammbeinsstöðum  átti  Guð- 
riði  dóttur  sira  Hannesar  Erlendssonar. 
Barn: 

1.    Gisli  í  Landeyjum. 

E.  Ragnhildur  átti  síra  Guðmund  Eiríksson*), 
börn : 

1.  Eiríkur  Hotf  prentari  átti  Sigríði  Jóns- 
dóttur  Konráðssonar,  bl.  Eiríkur  dó  í 
Kaupenhöfn. 

2.  Guðný  átti  Jón  Marteinsson^).  Hennar 
annar  maður  var  síra  Sigurður  Vigfús- 
son^). 


1)  Magnús  átti  Ólöfu  Þorleifsdóttur,  p.  d.: 

a.    Halldóra    átti    Ketil    Hinarsson    á    Stórakroppi.      Peirra    son 
Magnús.     IUhugi  í  Siðuniúla  var  launson  Ketils. 

2)  Paö  er  liklega  réttara,  eins  og  iiér  er  talið  áður  eptir. 
Snókdalín,  aö  Sigríöur  kona  Ólafs  Narfasonar  hafi  veriö  laun- 
dótlir  Helgu,  er  átti  Finn  Arnórsson,  en  ekki  samnefndrar  systur 
hennai-,  eins  og  hér  er  talið.  Pó  átti  Hannes  Hákonarson  aðra 
Helgu,  en  konu  Finns,  og  segir  Espólín  (i  ættartölum  sínum),  að 
su  Helga  hafi  brunnið  inni  á  Hvitárvöllum  1751,  í  brunanum  par. 

3)  Porsteinn  bjó  á  Skamrabeinsstööum,  dó  á  Móeiðarhvoli 
i  desember  1778,  rúmlega  áttræður.  Guðríður  kona  hans  var 
dóttir  sira  Hannesar  Erlingssonar  i  Arnarbæli  (sjá  hér  áður). 

4)  Sira  Guðmundur  var  prestur  á  Refstað  og  Hofi  í  Vopna- 
firði,  dó  i  júli  1781. 

5)  Marteinn  faðir  Jóns  var  son  Björns  sýslumanns  Péturs- 
sonar  á  Bustarfeili. 

Dóttir  Jóns  og  Guðnyjar: 
a.   Ragnhildur   átti    Hallgrím    Árnason    i    Sigluvik,    bróður   síra 
Sigurðar  á  Halsi  í  Fnjóslcadal  og  börn. 

6)  Pað  er  ekki  rétt,  að  Guðný  hafi  átt  síðar  sira  Sigurð  Vig- 
íússon  á  Skeggjastöðum  og  Hofi  í  Álptafirði,  pvi  aÖ  hann  var 
einkvæntur  og  var  kona  hans  Guðrún  Eymundsdóttir  frá  Skálum 
á  Langanesi,  Ólafssonar.  (Espólín  segir,  að  sira  Siguröur  hafi  átt 
íiigriði  dóttur  sira  Guðmundar  Eirikssonar,  en  pað  er  einnig  rangt). 


484 


3.  Guðrún  átli  síra  Skapta  Árnason  á  Hofi, 
börn: 

a.  Síra  Arni  á  Hálsi,  tvígiptur,  átti  börn. 

b.  Síra  Skapti  á  Skeggjastað. 

c.  Síra  Guðmundar. 

d.  Sigriður.     e.  Valgerður. 
f.    Helga.         g.  Guðrún^). 

4.  Sigfús  prestur'''). 

5.  Sigriður^). 

6.  Guðný*). 

7.  Eiríkur^). 
Halldór  Hákonarson. 


1)  Um  þessi  börn  sira  Skapta  Árnasonar  er  ádur  getið,  I, 
396—397,  en  vitanlega  mætti  par  rekja  miklu  ílarlegar  niður  en 
gert  er. 

2)  Sigfús  prestur  í  Ási  i  Fellum  (f  1810)  átti  fyr  Guðridi  Jóns- 
dóttur  prófasts  á  Hólmum  Porlákssonar,  þ.  b.: 

a.  Margrét  átti  iyr  Jón  Jónsson  á  Vakursstöðum  i  Vopnafirdi 
og  börn,  par  á  meöal  Jón  á  Vakursstödum  (f  1889)  en  síðar 
Björn  Ólafsson  i  Pistilfirði. 

b.  Guðriður  átti  Niels  Jónsson  prests  á  Eiðum  Brynjólfssonar 
og  börn  (sjá  hér  áður). 

c.  Kristín  María  átti  Sigurð  Jónsson  i  Hólshjáleigu,  bróður  Ni- 
elsar  og  börn  (sjá  áður). 

S.  k.  sira  Sigfúsar   var   Guðríður   Hermannsdóttir  frá  Fagra- 
dal  i  Breiðdal  Einarssonar;  p.  b.: 

d.  Sigriður  átti  fyr  Jón  Bjarnason  í  Sleðbrjótsseli  og  var  son 
peirra  Björn  i  Sleðbrjótsseli  (ý  1889),  en  siðar  átti  hún  Pórð 
í  Sleðbrjólsseli  Jónsson  prests  i  Pingmúla  Hallgrímssonar 
og  börn. 

e.  Guðný  átti  Hall  Sigurðsson  i  Sleðbrjótsseli. 

f.  Guðný  önnur  átti  Jón  i  Snjóholti  Einarsson  í  Mýniesi  Jóns- 
sonar  prests  á  Hjaltastað  Oddssonar. 

g.  Póra  átti  Vilhjálm  Marteinsson  á  Ormarsstöðum  i  Fellum. 
h.  Ásdis  átti  Snjólt  Rustikusson  á  Vaði  i  Breiðdal. 

i.    Ragnhildur  átti  Einar  Hálfdanarson  á  Hóli  i  Hjaltastaðaping- 

há.     Hún  dó  14.  febr.  1893,  97i  s  árs. 
k.   Guðbjðrg  átti  fyr  Pál  Pálssson  á  Arnórsstöðum,  cn  siðar  Jón 

Jónsson  á  Relsmýri. 

3)  Sigriður  átti  Jón  Jónsson  á   Fossvelli. 

4)  Guðný  önnur  er  að  minnsta  kosti  oftalin. 

5)  Eirikur  var  beykir  og  hermaður  utanlands,  dó  bl. 


485 

Hákon^)  var  við  lærdóm  innan  og  utanlands;  en  eptir 
það  hann  kom  út  geiðist  hann  lögsagnari  Gísla  sýslu- 
manns  Magnússonar  í  Rangárþingi  og  fékk  kóngsbréf  þar 
upp  á  með  von  um  sýsluna  eptir  Gísla,  dagsett  7.  apríl 
1688.  Þjónaði  hann  svo  sýslumannsembættinu  til  þess 
Gísli  dó  1696  og  varð  þá  algerlega  sj'slumaður  í  Rangár- 
þingi  með  konungsstaðtesting  af  19.  apríl  1701.  1704 
var  Hákon  og  svo  settur  fyrir  dómara  í  Gullbringusýslu. 

1711  var  Hákon  frá  settur  sýslumannsembætti  af  þeim 
svo  köUuðu  fullmektugu  fyrir  mjög  litlar  sakir^).  Skaut 
hann  því  máli  sínu  til  kóngs,  sem  bauð  1712  að  innsetja 
Hákon  í  sitt  embætti  aptur. 

1713  kom  hæstaréttardómur,  sem  ónj'tti  dóm  þeirra 
fullmektugu,  samt  streittust  þeir  við,  að  innsetja  Hákon  í 
sýslu  sína,  þó  þeir  ættu  þá  að  betala  til  Hákonar  300  rd. 

1714  kom  n\'  konungsskipun,  að  setja  Hákon  í  vöid 
sín  og  gera  honum  skil  fyrir  embættisgiöldum.  Þá  fundu 
þeir  Oddur  lögmaður  og  Jón  visilögmaður  Eyjólfsson  upp 
á  því,  að  sakfella  Hákon  Hannesson  sýslumann  fyrir  kyr- 
setningu  á  nokkru  góssi  og  dæmdu  upp  á  ný  undir  kongs- 
úrskurð,  hvort  hann  mætti  halda  embætti  sinu. 

1716  komu  þeir  saman  í  lögréttu  og  rengdu  þann 
sinn  dóm  í  guðs  trausti  og  lagaleyfi  og  létu  Hákon  síðan 
i  friði^). 

Þeir  fullmektugu  hófðu  veitt  1711  hálfa  sýsluna  Brynj- 


1)  HákOn  er  fæddur  um  1662,  var  6  ár  i  Skálholtsskóla, 
sigidi  til  háskólans  og  var  skrifaður  i  stúdeutatölu  17.  október 
1687,  en  hefur  verið  skamma  hrið  ylra,  meö  því  að  vorið  eptir 
fær  hann  veitingu  fyrír  Rangárvallasýslu.  Hann  kvæntist  1689, 
eptir  því  sem  sira  Jón  Halldórsson  segir  i  ættatölum  sínum. 
Hann  segir  og  að  hann  hafi  fyrst  vcrið  skrifari  hjá  mcistara 
Pórði  biskupi,  sjálfsagt  áður  en  hann  sigidi. 

2)  Hann  sagði  að  nafninu  til  af  sér  17.júli  1709,  eða  sleppti 
pá  að  minnsta  kosti  hálfri  sýslunni  við  Brynjólf  Thorlacius,  vt' 
kongur  eða  ))íorléningsmenn«  leyíðu,  en  22.  júlí  1711  samþykktu 
peir  Oddur  lögmaður  og  Páll  Beyer  uppgjöfina  á  sýslunni,  en  uiii 
sama  leyti  var  honuni  þó  vikið  frá  sýslumannsembættinu  vegna 
))tilmæla  æðri  yfirvalda  og  fyrir  mikilvægar  ástæður". 

3)  Sbr.  Alþingisbók  1716  nr.  3. 


486 

ólfi  Thorlaciusi,  en  hálfa  Stefáni   Jónssyni,    sem    þar    var 
lögsagnari. 

1716  tók  Hákon  sér  lögsagnara  Pál  son  sinn  til  1724 
(sjá  um  hann  áður). 

1724  tók  Hákon  fyrir  sinn  lögsagnara  Nikulás  Magn- 
ússon  og  sótti  ura  1726,  hjá  kóngi,  að  veita  honum  hálfa 
sýsluna  með  von  um  hana  alla  eptir  sig.  Það  veittist 
17271). 

1730  deyði  Hákon,  þá  68  ára  gamall.  Hann  þótti 
mikilmenni  í  mörgu;  var  opt  við  málastapp;  við  morðs- 
mál  Sigurðar  var  hann  á  Seltjarnarnesi  1704.  í  Schwartz- 
kopfs  máli  var  hann  og  kommissarius  ásamt  síra  Þorleiíi 
Skaptasyni. 

í  hans  valdatíð  voru  lögsagnarar  í  Rangárþingi: 

Magnús  Kortsson  í  Árbæ 1695 

Vigfús  Hannesson        1696 

Guðmundur  Einarsson^) 1697 

Brynjólfur  Thorlacius  og  Stefán  Jónsson     .     1711 — 1714 

Páll  sonur  hans 1716—1724 

Nikulás  Magnússon 1724— 1730^) 

Magnús  Kortsson. 
(Albróðir  Þorleifs  lögmanns  Kortssonar.   Sjá  hans  ætt 
við  ísaQarðarsýslu,  en  kvinnii  hans  og  börn  hér  að  framan*). 


1)  Hákon  sýslumaður  fékk  algerlega  lausn  frá  embætti  26. 
april  1727.  Hann  bjó  lengst  af  á  Skammbeinsstöðura  í  Holtum, 
en  1729  er  hann  á  Lambalæk  i  Fljótshlið  (Manntal  í  Rangárþingi) 
og  mun  hann  hafa  andazt  þar  1730,  68  ára  gamall,  eptir  pví 
sem  síra  Jón  Halldórsson  segir  (í  ættatölum  sinum). 

2)  Guðmundur  var  son  Einars  Þorsteinssonar  sýslumanns  í 
Skaptafellssýslu.  Hann  var  lögréttumaður  og  bjó  á  Steinum 
undir  Eyjaíjöllum.  Hinn  8.  janúar  1698  nefndi  hann  dóm  í  Þjóð- 
ólfshaga  1  Holtum  og  annan  6.  júní  s,  á.  að  Pingskálum  að  settu 
þriggja  hreppa  þingi  um  dauða  Gisla  sál.  Jónssonar  búanda  i 
Holtamannahreppi  (Alþingisbók  1698  nr.  1). 

3)  Nikulás  var  lögsagnari  frá  1724  til  1727,  er  hann  fékk 
veitingu  fyrir  sýslunni. 

4)  Sjá  bls.  115—119. 


487 

Hann  var  stöku  sinnum  brúkaður  fyrir  lögsagnara, 
þar  á  meðal  1695  í  Rangárþingi  og  1677  i  Árnesþingi. 

Vigfús  Hannesson. 
(Sjá  um   hann  við  Arness^'slu). 

Hann  var  hér  lögsagnari  í  slöku  málum   1696. 

Brynjólfur  Thoriacius. 

(Sjá  um  hann  við  Arnessýslu). 

1711  þá  Hákon  var  frá  settur  veittu  þeir  tullmektugu 
Brynjólfi  hálfa  sýsluna;  sótti  hann  um  hana  hjá  konungi 
1713,  en  fékk  ei.  Varð  hann  svo  að  sleppa  sýslupartin- 
um  1714. 

Stefán  Jónsson. 

Var  hér  lögsagnari  1711 — 1714.  Honum  veittu  þeir 
fuilmektugu  hálft  Rangárþing  1711.     Sú  veiting  ónýttist^). 

Nlkulás  Magnússon. 
Faðir:  Magnús  son  Benedikts  klausturhaldara  á  Möðru- 

völlum  Páissonar  sýslumanns,  Guðbrandssonar 

biskups  (sjá  Húnavatnsþing). 
Móðir:  Ingibjörg    dóttir    Þorkels    sýslumanns    á  Þing- 

eyrum  Guðmundssonar  sjslumanns  (sjá  Húna- 

vatnsþing). 
Kvinna:        Rannveig    dóttir    síra  Þorsteins    í    Holti  Odds- 

sonar  prests  Eyjólfssonar'-). 
Börn:  A.   Þorleifur  landsþingsskrifari  (sjá  síðar). 

B.   Guðmundur    eldri  átti    fyr    Helgu    Erlings- 
dóttur)3;  börn. 


1)  Petta  mun  vera  Stefán  Jónsson  lögréttumaður  i  Skipa- 
geröi,  er  átti  Vigdísi  Árnadóltur  Porsteinssonar  sýslumanns  1 
Pykkvabæ,  og  er  getið  itarlega  ætternis  hans  og  afkomenda  hér 
áður  bls.  413  etc. 

2)  Rannvelg  dó  í  Fljótsdal  i  Fljótshhð  hjá  Guömundi  syni 
sínum  12.  júH  1785,  77  ára  gömul.  Haföi  þá  verið  43  ár  ekkja,. 
en  var  11  ár  i  hjónabandi.     Hafa  þau  Nikulás  pá  gipzt  um  1731. 

3)  Helga  dó  1788.  Hún  var  dóttir  Erlings  á  Rauíarfelli 
undir  EyjafjöIIum  Einarssonar  i  Pétursey  Sigurðssonar  og  systir 


488 


1.  Erlingur  í  Brautarholti  átti  Önnu  dóttur 
Jóns  undirkaupmanns  í  Vestmannaeyj- 
um  Eyjólfssonar  Jónssonar  og  börn^). 

2.  Ragnhildur  álti  Jón  sj'slumann  Guð- 
mundsson  (sjá  Skaptárþing). 

3.  Þorsteinn^). 

4.  Rannveig^). 

5.  Kristín*). 


"Sigridar  móöur  síra  Odds  Sverrissonar  á  Stóranúpi.    GuÖmundur 
•eldri  Nikulásson  dó  i  Fljótsdal  27.  september  1818,  84  ára. 

1)  Anna  kona  Erlings  var  systir  sira  Páls  Jónssonar  skálda 
i  Vestmanneyjum  (sjá  um  móðurætt  peirra  hér  áður  bls,  457). 
Erlingur  dó  í  Fljótsdal  11.  marz  1820.    Börn  hans  og  Önnu: 

a.  Benedikt  átti  fyr  Sigriöi  Eyjólfsdóttur  trá  Hej'læk,  p.  d.: 

aa.   Ragnhildur    átti   Odd  á  Sámsstöðum  i  Fljótshlíð  Eyjólís- 

son  Oddssonar  á  Fossi   Guðmundssonar  Hallvarðssonar. 

Eitt  barna  peirra  var  Eyjólfur  gulismiður  í  Rvik,  er  átti 

Ragnheiöi   Guðmundsdóttur  prests  á  Borg  Bjarnasonar  i 

Laugardælum  Símonarsonar. 

S.  k.  Benedikts  Erlingssonar  Pórunn  Sigurðardóttir  frá  Steig 

í  Mýrdal  Árnasonar  og  var  hann  f.  m.  hennar,  p.  b.:  Sigurð- 

ur  og  Erlingur,  er  dó  24  ára  gamall  á  hingaðleið  frá  Englandi. 

b.  Porsteinn  átti  Vilborgu  Sigurðardóttur  írá  Uppsölum  Lafrans- 
sonar,  p.  b.:  Vilborg,  Jón,  Ingibjörg, 

c.  Guðmundur. 
<I.  Jón. 

e.   Helga  átti  fyr  Pál  Ólafsson  á  Kvoslæk  Arnbjörnssonar,  p.  b.: 
aa.  Erlingur   á   Sámsstöðum   og   siðar   Árhrauni   á  Skeiðum 
átti   Puríði  Jónsdóttur  trá  Stórumörk  Guðmundssonar  á 
Pórunúpi  Hannessonar,  p.  b,:  Porsteinn  skáld  í  Rvík,  Páll 
sundkennari,  Jón,  Ingvar,  Helga,  Guðriður,  Guðbjörg,  (sbr. 
bls.  414). 
bb.  Guðrún. 
cc.    Ólatur, 
S,   m.  Helgu  Erlingsdóttur   Porsteinn    Eínarsson   í    Hlíðar- 
endakoti. 

2)  Porsteinn  dó  i  skóla  1793. 

3)  Rannveig  var  miðkona  sira  Eggerts  Bjarnasonar,  er  síð- 
ast  var  prestur  i  Stafholti,  voru  skamma  stund  saman,  bl. 

4)  Kristin  átti  Sigurð  Ólafsson  á  Ketilsstöðum  á  Kjalarnesi 
(sjá  hér  áður  i  Kortsætt  bls.  428),  p.  b.:  Katrín  og  Sesselja,  f.  k. 
Jóns  Sæmundssonor  á  Efra-Hálsi. 


489 

6.    Þórai). 

Guðmundar    seinni    kona     Þórunn     Lopts- 

dóttir^). 

C.  Þorsteinn  deyði  utanlands,  stúdent^). 

D.  Guðmundur  yngri*)    átti    fyr    Önnu    dóttur 
Jóns  ísleifssonar  í  Selkoti.     Börn: 

1.  Þorsteinn  hrapaði  ungur. 

2.  IngibjörgS). 


1)  Póra  (t  1844)  átíi  fyrst  PorvarÖ  Oddsson  í  Brautarliolti 
og  börn  (sjá  liér  áöur  bls.  427),  síðar  ísak  Ólaísson  á  Hvitanesi 
(bls.  34),  en  síðast  Runólf  á  Hofi  á  Kjalarnesi  Magnússon  frá 
Bakka  Hallgrímssonar  Þorleifssonar. 

2)  Hún  var  dóttir  sira  Lopts  Rafnkelssonar  á  Krossi  og  hafði 
íyr  átt  Eyjólf  Pórarinsson  í  Miðhúsum  í  Hvolhrepp.  Dóttir  Guð- 
mundar  og  hennar: 

7.  Ingibjörg  átti  Jón  í  Hiíðarendakoti  Ólafsson 
prests  í  Eyvindarhólum  Pálssonar  og  eru  bðrn 
þeirra  talin  hér  áður  bls  177. 

3)  Þorsteinn  var  fæddur  1734,  útskrifaður  úr  Skálholtsskóla 
30.  apríl  1754,  og  fékk  hæstan  vitnisburð  af  þeim,  er  pá  útskrifuð- 
ust,  sigldi  til  háskólans  og  var  skrifaður  þar  í  stúdentatölu  19. 
desember  1754,  varð  baccalaureus  i  heimspeki  28.  júli  1758,  samdi 
sögulegt  rit  á  latínu,  )>De  commeatu  veterum  Islandorum  navali« 
(Um  siglingar  (og  verzlun)  hinna  fornu  íslendinga)  og  var  það 
prentað  i  3  hlutum  i  Kaupmannahöfn  1759 — 1760,  og  fékk  Þor- 
steinn  verðlaun  fyrir  það.  Skömmu  síðar  var  hann  rekinn  burtu 
(»relegeraður<()  fráháskólanum  fyrir  einhverjar  sakir,  sem  ekkier 
kunnugt  um,  og  andaðist  í  Kaupmannahöfn  23.  sept.  1764,  þritugur 
að  aldri.  Hann  var  skarpur  maður,  en  wgeðlíkur  fððurfrændum 
sinum((  segir  Steingrímur  biskup  í  ættatölum  sínum. 

4)  Guðmundur  yngri  bjó  i  Eystri-Skógum  og  andaðist  þar 
3.  desember  1808.  Anna  kona  hans  var  ekki  dóttir  Jóns  ísleifs- 
sonar  í  Selkoti,  þótt  svo  sé  alment  talið. 

5)  Ingibjörg  átti  Magnús  i  Núpakoti  Einarsson  á  Leirum 
Oddssonar,  þ.  b.: 

a.  Porsteinn  í  Núpakoti  átti  Katrinu  Tómasdóttur,  frá  Eyvindar- 
holti  Magnússonar.  Meðal  barna  þeirra:  Tómas  prestur  að 
Reynistaðarklaustri,  Sigríður,  er  átti  sira  Berg  Jónsson  i 
Vallanesi,  Agnes,  er  átti  síra  Benedikt  E.  Gudmundsen  i 
Vatnsfirði  og  Guðlaug,  er  átti  sira  Pál  Jónsson  Matthiesen  í 
Arnarbæli. 

32 


490 
3.    Steinvör^). 

b.  Magnús  á  KanastöÖum  í  Landeyjum  átti  Guðrúnu  ísleitsdóttur 
á  Seljalandi  Gissurarsonar,  þ.  b.:  a)  ísleilur  á  KanastöÖuni 
átti  Sigriði  Árnadóttur  frá  Stóra-Ármóti  Magnússonar(III,  135), 
p.  b.:  Árni,  Helga,  Pórunn,  Gissur,  Guðrún,  Siguröur,  Magnús, 
Guðfínna.  b)  Guðrún  átti  Jón  Hjörleifsson  hreppstjóra  og 
dbrin.  i  Eystri-Slcógum,  nú  (1912)  í  Drangshlið,  þ.b,;  Magnús  i 
Klausturhólnm,  Hjörleiíur  i  Skarðshlíð,  Gissur  i  Eystri- 
Skógum,  Ólaíur  Helgi  á  Eystri-Sólheimum,  Anna  og  Guðrún. 
c)  Ingibjörg  átti  Jón  Porsteinsson  á  Sólheímum. 

c.  Guðmundur  á  Keldum  átti  Guðrúnu  Pálsdóttur  á  Keldum 
Guðmundssonar  Erlendssonar,  þ.  b.:  a)  Einar  í  Gunnarsholti 
faðir  Jóns  s.  st.  b)  Jón  í  Vetleiísholti  faðir  Páls  á  Gadds- 
stöðum  og  Magnúsar  i  Gunnarsholti.  c)  Puriður  átti  Gunnar 
Ingimundsson  á  Hæringsstöðum.  d)  Ingibjörg  yfirsetukona 
átti  Sigurð  Sigurðsson  á  Eystri-Loptsstöðum.  e)  Magnús  á 
Stokkalæk  faðir  Magnúsar  á  Laugarvatni,  föður  Böðvars 
hreppstjóra,  er  þar  býr  nú  (1912).  f)  Guðmundur  á  Rauð- 
nefsstöðum.  g)  Guörún  átti  Árna  á  Reynifelli,  Guðmundsson 
á  Keldum  Brynjólfssonar,  peirra  son  Jónas  á  Reynifelli. 

d.  Anna  s.  k.  Magnúsar  Sigurðssonar  hreppstjóra  á  Leirum, 
er  var  sonarson  Bjarna  sýslumanns  Nikulássonar  (sjá  Skapta- 
fellssýslu). 

e.  Hildur  álti  fyr  Stefán  Jónsson  á  Stóra-Hrauni  á  Eyrarbakka, 
bróður  Sigurðar  stúdents  í  Varmahlíð,  peirra  son  Magnús 
rennismiður  i  Skógsnesi,  cn  siðar  átti  hún  Jón  rennismið  á 
Arnarhóli  i  Flóa  Jónsson  sýslumanns  Arnórssonar  og  börn 
(sbr.  III,  228). 

1)    Steinvör    átti    Gisla   í  Hliðarendakoti  Jónsson  í  Háamúla 
Eyjólfssonar,  p.  b.: 

a.  Jón  i  Hafnarfirði  átti  fyr  Solveigu  Oddsdóttur  frá  Rauðalæk 
Bjarnasonar  (bls.  118),  p.  b.:  a)  Kristin  átti  Jóhannes  Hansen 
í  Hafnarfirði  (sjá  hér  áður  bls.  138).  b)  Jón  hreppstjóri  r 
Hraunprýði  átti  Pórunni  Gunnarsdóttur  frá  Ölvaðsholti  Ein- 
arssonar  og  mörg  börn,  par  á  meðal  er  Pétur  Fjeldsteð  fyr 
bóndi  í  Krisuvík,  nú  verzlunarmaður  i  Rvik,  kvæntur  Ragn- 
heiði  Árnadóttur  sýslumanns  Gislasonar. 

S.   k.   Jóns    Gislasonar   í    Hafnarfirði    Halldóra,   dóttir  sira 
Jóns  Hallgrimssonar  Bachmanns  (sbr.  III,  362). 

b.  Pórunn  3.  kona  sira  Eggerts  Bjarnasonar,  er  síðast  var  prestur 
í  Stafholti,  p.  b.:  a)  Rannveig  tvigipt,  fyrri  maður  hennar  síra 
Magnús  Jónsson  Nordahl  í  Meðallandspingum  (sjá  um  börn 
peirra  II,  726),  en  siðari  Gisli  Magnússon  á  Rofabæ.  b) 
Steinvör  átti  sira  Magnús  Gislason  i  Sauðlauksdal,  bl.  c) 
Gisli  á  Stóra-Kroppi.    d)  Magnús.    e)  Porgrimur.     f)  Eggpór. 


491 

Seinni  kona  Guðmundar  yngra,  Steinunn^). 

Nikulás  lærði^)  og  fór  1720  utan  með  Þorleifi  pró- 
fasti  Skaptasyni,  kom  svo  út  og  gerðist  lögsagnari  Há- 
konar  sýslumanns  Hannessonar  í  Rangárþingi  1724.  En 
1726  sótti  Hákon  sýslumaður  um  hjá  kongi,  að  Nikulási 
veittist  liálf  sýslan,  að  sér  lifandi,  en  öll  eptir  sinn  dag, 
og  kom  kongsveiting  fyrir  því  1727^).  En  1730  fékk  hann 
alla  sýsluna.  1735  braut  Eyrarbakkaskip  austur  í  Mýrdal 
og  keypti  Nikulás  sýslumaður  bol  allan,  rá  og  reiða  fyrir 
100  rd,  1738  var  húskarl  Nikulásar  settur  í  járn  og  varð 
þar  um  þras  nokkuð, 

1740  sat  Nikulás  sýslumaður  í  sæti  lögmanns  Beckers 
á  alþingi  eptir  skipun  amtmanns  Lafrenz. 

1742  var  Nikulás  sýslumaður  á  alþingi  og  sendi  boð 
til  Magnúsar  lögmanns  Gíslasonar  með  skjölum  og  pen- 
ingum;  bað  hann  sjá  um  Þorleif  son    sinn,    kvað    líf    sitt 

g)  Eggþóra  s.  k.  sira  Andrésar  Hjaltasonar  1  Flatey.  h)  Björg 
átti  Andrés  smid  Pórarinsson  i  Holti  1  Stokkseyrarhrepp,  þ, 
b.:  Guðrún  átti  Ingimund  Gunnarsson  í  Oddagörðum  ogStein- 
unn  átti  Guömund  Guðmundsson  á  Efraseli  í  Stokkseyrar- 
hrepp.     Enn  fleiri  voru  börn  síra  Eggerts  og  Pórunnar. 

c.  Guöný  átti  Auðunn  Ásmundsson  á  Arngeirsstöðum. 

d.  Guðmundur  varð  geðveikur, 

e.  Guðni. 

1)  Steinunn  Jónsdóttir  s,  k.  Guðmundar  Nikulássonar  hafði 
fyr  átt  Björn  rika  á  Sólheimum  Jónsson  s.  st.  Jónssonar  Odds- 
sonaráHánni  ())Háeynni<()  í  Vestmannayjum  Péturssonar,  og  var 
son  hennar  af  þvi  hjónabandi  Jón  i  Drangshlíð  faðir  Kjartans 
prests  i  Ytri-Skógum,  Hjörleifs  í  Drangshlið  og  þeirra  systkina. 

2)  Nikulás  mun  fæddur  um  1700,  kom  i  Skálholtsskóla  1713 
og  er  pá  talinn  15  ára  eða  á  15.  ári,  1714  (Lbs.  207  4*°).  Var  þar 
6  ár  og  mun  annaðhvort  útskrifaður  úr  skólanum  1719,  eða  aí 
Porleiíi  stiptprófasti  Skaptasyni  s.  á.,  eða  árið  eptir,  þvi  að  hann 
er  ekki  í  skólanum  veturinn  1719—1720,  Hann  er  skriíaöur  í 
stúdentatölu  við  háskólann  21.  desember  1720  og  er  þá  talinn 
20  ára.  Samkvæmt  þessum  tveim  aldursákvörðunum  er  einmitt 
árið  1700  hið  sennilegasta  fæðingarár  Nikulásar, 

3)  Veitingarbréf  Nikulásar  er  dagsett  26,  april,  Hann  bjo 
um  1730  á  Núpi  í  Fljótshlíð,  síðar  á  Stórólfshvoli,  en  siðast  á 
Barkarstöðum. 

32' 


492 

verða  á  enda  um  3  daga;  ælla  menn  hann  hafi  óttazt  mál 
við  landsskrifarann,  er  reið  á  æru.  Fannst  Nikulás  3  dög- 
um  seinna  i  vatnsgjá  nærri  Þingvelli;  var  hann  slæddur 
upp  með  atburðum.  Og  héldu  margir,  að  hann  hefði  tjnt 
sér  sjáifur;  lá  það  þó  lcyrt  að  kalla^). 

Ekki  þótti  Nikulás  allsendis  lieppinn  í  málum  sínum; 
var  þó  i  mörgu  haldinn  mælur  maður. 

Jón  Þórðarson. 

Faðir:  Síra    Þórður    á    Staðarstað    son    Jóns    biskups 

Vigfússonar. 
Módir:  Margrét  dóttir  Sæmundar  prófasts  Oddssonar. 

Konu  eða  börn  átti  hann  ei,  svo  eg  viti. 
Jón  er  borinn  1711,  lærði  hér  og  gerðist  landsþings- 
skrifari  1738  (settur  13.  febr,,  virkilegur  3.  október).  Við 
dauða  Nikulásar  sýslumanns,  1742,  setti  amtmaður  Lafrenz 
Jón  fyrir  sS'slumann  í  Rangárþingi.  En  um  vorið  1743 
drukknaði  hann  ásamt  fleirum  millum  lands  og  Vest- 
mannaeyja,  i  lendingu  þá  hann  kom  frá  eyjunum'-). 

1)  Hann  andaöist  nóttina  milli  23.  og  24.  júli  (1742).  Gjású, 
er  hann  drekkti  sér  i,  heitir  síðan  Nikulásargjá.  Frásögn  um 
fráfall  hans  er  í  Grímsstaöaannál,  J.  S.  159  fol.  Par  segir  svo: 
wAöfaranóttina  pann  24.  júU  (1742)  gekk  hann  (Nikulás  sýski- 
maður)  frá  búð  sinni  og  suður  yfir  Öxará  utan  Þorleifshólma, 
hvar  hann  skildi  við  sinn  þénara  á  hólmanum  oggekk  svo  suður 
1  hraunið,  en  pénari  hans  gekk  heim  að  PingvöIIum  og  sagði 
prestinum  til.  Var  síðan  strax  leitað  og  fannst  hann  í  einni  vatns- 
gjótu,  sokkinn  til  botns,  en  dokumentin  úr  vasa  hans  lágu  þar  á 
stallhorni  við  vatnsgjótu  pessa.  Var  kræktur  upp  með  krók  á 
færi  og  varð  að  síga  ofan  að  vatninu  einn  maðurmeð  þettafæri; 
hann  hafði  og  stjaka  i  hendi  og  náðist  svo  þessi  maður,  var  flutt- 
ur  heim  i  kirkjuna  og  grafinn  siðan  í  kirkjugarðinumw.  Frásögn 
þessi  er  svo  greinileg,  að  hún  virðist  vera  eptir  sjónarvott. 

í  »islands  árbók«  eptir  Svein  lögmann  Sölvason,  Lbs.  1424  4'», 
er  enn  ítarlegri  frásögn  um  fráfall  Nikulásar  sýslumanns,  og  er 
þar  meðal  annars  sagt,  að  hann  hafi  fj-rirfarið  sér  i  þunglyndis- 
kasti,  en  þvi  mótmælt,  að  hann  hafi  óttazt  mál  við  landsskrifar- 
ann,  er  reið  á  æru,  eins  og  Espólín  segir. 

2)  Jón  Pórðarson  kom  í  Skátholtsskóla  1728  og  var  útskrif- 
aður  þaðan  1732,  slgldi  þá  samsumars  til  háskólans,  var  skrifaður 
þar  i  stúdentatölu  22.  desember  s.  á.  og  tók  próf  i  dönskum  lögum 


493 

Þorsteinn  Magnússon. 

Faöir :  Magnús    lögsagnari    á   Kspihóli    sonur    Björns 

sýslumanns  Pálssonar  sýslumanns  Guðbrands- 

sonar  (sjá  Vaðlaþing). 
Móðir:  Sigríður  eldri,    dó  1725,  dóttir  Jóns   biskups  á 

Hólum  Vigfússonar  (sjá  BorgarQarðarsj'sIu). 
Kvinna:        Valgerður  dóttir   Bjarna  ríka  á  Skarði   Péturs- 

sonar.     Þau  giptust  á  Skarði  1743. 
Barn:  Sigriður  álti  Jón  sýslumann  (sjá  síðar), 

Þorsteinn  lærði  hér,  fór  svo  utan  til  lærdóms- 
frama  og  var  sá  fyrsti  íslendingur,  sem  tók  reynslupróf  í 
lögspeki  með  góðri  heppni  (Laudabilis  in  jure  Romano). 
Þorsteinn  var  um  hríð  í  þénustu  hjá  amtmanni  Lafrenz. 
Hann  fékk  sér  veitt  Rangárþing  25.  febr.  1743,  giptist 
sama  ár  og  setti  bú  á  Skammbeinsstöðum,  en  síðan  á 
eignarjörð  sinni  Móeiðarhvoli.  Hann  tók  sér  til  aðstoðar 
dótturmann  sinn  Jón,  er  íékk  þar  um  kongsbréf  1768  með 
von  um  sýsluna  eptir  Þorstein.  Voru  þeir  báðir  á  Mó- 
eiðarhvoli,  þar  til  Þorsteinn  deyði  1785^). 

Þorsteinn  var  nj'tasti  maður,  höfðingi,  auðugur,  laga- 
maður  raikill,  þurlyndur,  féfastur,  yfirmannlegur,  ■en  ekki 
fríður.  Búhöldur  mikill  og  héraðsríkur  embæltismaður. 
Var  hann  talinn  að  hvívetna  einhver  mesti  sýslumaður  á 
sinni  tið.  Þótti  stórlátur,  sem  þá  var  títt  j'firmönnum. 
En  mjög  grandvar  í  tekjum  og  fastúðigur.  Hans  undir- 
menn  höfðu  fremur  ótta  fyrir  Þorsteini,  en  elsku  á  honum. 


13.  april  1736  meö  1.  eink.  Hann  drukknaði  í  lendingu  við  Eyja- 
fjöll,  er  hann  kom  frá  rannsókn  i  þjófnaðarmáli  i  eyjunum  sam- 
kvæmt  amtmannsskipun.  í  ættatölum  Steingríms  biskups  er  sagt, 
að  hann  haO  drukknað  laugardaginn  fyrir  páska  (13.  april)  og  að 
hann  hafi  verið  að  fara  út  til  eyjanna  i  þingaferð,  en  það  mun 
skakkt.  Einhversstaðar  hefi  eg  séð  tahð,  að  þetta  slys  hafi  orðið 
19.  maí. 

1)  Þorsleinn  sýslumaður  var  fæddur  2.  febrúar  1714  á  Espi- 
hóli,  útskrifaður  úr  Hóiaskóía  1733,  skrifaður  i  stúdentatölu  við 
háskóiann  31.  júli  1736,  tók  iögfræðispróf  10.  maí  1738  með  2. 
einkunn.  Andaðist  á  Móeiðarhvoli  20.  júní  1785.  Vaigerður  kona 
hans  dó  26.  apríl  s.  á.,  78  ára  gömul  og  hafði  þá  legið  í  kör 
5  ár. 


494 


Jon  Jónsson. 

Faðir:  Síra  Jón  í  Stafholti  (dó  1740)  son  Jóns  sj'slu- 

manns  Sigurðssonar  lögmanns,  Jónssonar  sýslu- 

manns  Sigurðssonar;  bjuggu  allir  í  Einarsnesi. 

Móðir:  Ragnheiður  dóttir  Gísla  i  Máfahlíð,    Jónssonar 

biskups  Vigfússonar. 
Kvinna:         Sigríður  dóttir  Þorsteins  sýslumanns  nýnefnds. 
Giptust  þau  Sigríður  1769.    Hún  fæddist  1747, 
deyði  1824. 
Börn.  A.    Guðbrandur    Jærði    innan    og    utanlands    i 

mörg  ár,  en  tók  ekki  reynslupróf  í  lögum, 
kom  svo  út  og  var  settur  sýslumaður  i 
BarðastrandarsN'sIu  (sjá  þar)^). 

B.  Jón  stúderaði  (sjá  um  hann  við  Arnesþing). 

C.  Margrét  giptíst  ekki  eða  átti  barn^). 

D.  Ragnheiður^)  átli  Helga  son  Sigurðar  bónda 
Sigurðssonar,  bónda  Magnússonar  á  Mið- 
felli.  Helgi  var  skólalærður,  gerðist  svo 
skrifari  hjá  biskupi  Finni,  siðan  um  tíma 
proconrektor  í  Skálholti;  kom  sér  lítt  við 
skólapilta;  gaf  sig  svo  til  ráðsmanns  að 
Móeiðarhvoli  og  fékk  áðurnefndrar  Ragn- 
heiðar.     Helgi  dó  1819.     Börn: 

1.  Þorsteinn  fór  utan,  dimissus  1823,  stú- 
deraði  guðfræði  og  tók  þó  ekki  þar  í 
reynslupróf.  Kom  út  1831.  Fékk  Reyk- 
holt  1833  og  giptisí  sama  ár  Sigríði 
dóttur  Páls  sýslumanns  Guðmundssonar 
(sjá  Múlaþing).  Séra  Þorsteinn  í  Reyk- 
holti  drukknaði  með  reiðhesti  sinum 
ofan  um  árís  veturinn  1839*). 


1)  II,  146—147. 

2)  Margrét  dó  í  Rvk.  26.  maí  1857,  83  ára. 

3)  Hún  var  fædd  27.  nóvember  1782,  giptist  9.  júní  180.>,  cn 
andaöist  22.  októbcr  1859. 

4)  Dætur  sira  Þorsteins  og  Sigridar  voru:  Ragnheiður,  s.  k. 
Skúla  Vigfússonar  Thorarensen  læknis  (sjá  síðar),  Sigriður  f.  ,k. 
Péturs  Sivertsen  í  Höfn  i  Melasveit  og  Guðrún,  er  átti  Skúla  pró- 
fast  Gislason  á  Breiðabólsstað. 


495 

2.  Helga  gipt  1833  síra    Sigurði    syiii    síra 
Brynjólfs  (sjá  Árnesþing). 

3.  Sigríður  gipt  1836  cMrurgo  Skúla  Thor- 
arensen  (sjá  síðar). 

E.  Valgerður    giptist    fyrst    16    eða     17    vetra 

biskupi  Hannesi  Finnssyni  árið  1789,  þann 
16.  september. 

Hannes  biskup  var  fæddur  i  Reykholti  í  Borg- 
arfirði  þann  8.  maí  1739.  Stúdent  fór  hann 
utan  1755  til  meiri  lærdómsframa,  gekk  með 
bezta  hrósi  gegnum  öU  venjuleg  lærdómspróf, 
það  i  guðfræði  tók  hann  1763,  hvar  við  hann 
öðlaðist  sama  hrós.  Dvaldi  hann  við  ýmsar 
lærdómsmentir  mestpart  í  Kaupenhöfn  í  19  ár. 
1775  var  hann  kallaður  til  dómkirkjuprests  i 
Skálholti;  bætti  kongur  því  við,  að  hann  skyldi 
vera  stiptprófastur  og  fá  annað  hvort  Odda 
eða  Staðastað.  1776  var  hann  í  Kaupenhöfn 
vigður  til  prestsembættis   af  biskupi  Harboe. 

1777  var  hann  af  kongi  skipaður  föður  sín- 
um  til  aðstoðar  og  biskup  eptir  hann,  var  og 
til  þess  embættis  vígður  sama  ár  af  biskupi 
Harboe,  og  kom  út  föður  sínum  tii  styrktar. 
1785  tók  biskup  Hannes  algerlega  við  biskups- 
embættinu  af  föður  sinum. 

1780,  þann  28.  júní  giptist  hann  fröken 
Þórunni  dóttur  Ólafs  amtmanns  Stephensen, 
aflaði  hann  með  henni  son  1784,  sem  déyði 
eptir  18  daga.  1785  fæddist  þeim  og  annar 
sonur,  sem  deyði  1786,  þann  14.  febr.  Hélu 
báðir  Ólafs  nafni.  1786  þann  7.  febr.  misli 
hann  þessa  sina  konu  í  bólu.  1789  giptist 
hann  aptur  áðurnefndri  frú  Valgerði.  1790 
varð  hann  Doctor  theologiæ.  1796  þann  4. 
ágúst  deyði  hann  i  Skálholti  og  er  þar  jarð- 
aður.  Hans  mörgu  lærdómsrit  er  hér  of  langt 
upp  að   telja. 

Börn  Hannesar  biskups  og  frú  Valgerðar  voru: 
1.    Jón  (kallast  Finsen)  cancelHe-sekreteri,  bý- 


496 

og    héraðsfógeti  í    Ringkjöbing    á    Jótlandi, 

giptur.     Barn : 

a.    Hannes  Valgarð  Steingrira. 

2.  Ólafur    (kallast  Finsen)    kammerráð  sýslu- 
maður  í  Kjósarsýslu  og  Gullbringu  (sjá  þar). 

3.  Þórunn  gipt  amtmanni  B.  Thorsteinsen  182U 
börn: 

a.  Finnur  Vilhelm. 

b.  Árni. 

c.  Steingrímur. 

4.  Sigríður    gipt    1835    síra    Arna    í    Görðum 
Helgasyni,  barnlaus^). 

Seinni  maður  frúr  Valgerðar,  Steingrímur 
son  síra  Jóns  á  Mýrum,  svo  1  Holti,  Jóns- 
sonar  presls  á  Mýrum  í  Alplaveri.  Stein- 
grimur  var  fyrst  þénari  hjá  biskupi  Hannesi,^ 
fór  síðan  utan,  tók  reynslupróf  í  guðfræði 
og  öðrum  iærdómsgreinum  með  góðri  heppni. 
Gerðist  Rector  eða  Lector  theologiæ  við  lat- 
ínuskólann.  Giptist  svo  biskupsekkju  frú 
Valgerði.  Gerðist  prestur  í  Odda  og  pró- 
fastur  í  Rangárþingi.  Var  kosinn  fyrir  biskup 
og  fór  utan  til  biskupsvígslu  1824.  Hann 
stiptaði  biskupsaðsetur  í  Laugarnesi,  hvar 
upp  á  alþjóðlegan  kostnað  var  byggð  stein- 
stofa  með  mikilli  fyrirhöfn  árin  1825 — 1827. 
Þeirra  son: 

5.  Hannes    skólalærður    giptur    Sigriði    dóttur 
Símonar-)  Hansen  borgara  í  Reykjavík. 


1)  Barna  og  barnabarna  Hannesar  biskups  og  næstu  af- 
komenda  m,  íl.  er  getiö  i  Guðfræðingatali  mínu  bls.  144 — 146. 
Sjá  ennfremur  um  afkomendur  Olafs  Finsens  yfirdómara,  bls. 
185—186  hér  að  fraraan,  um  Árna  Thorsteinsson  landfógeta  III, 
246—247  o.  s.  frv. 

2)  Sjá  um  framœtt  frú  Sigriðar  Johnsen,  bls.  136—138  hér 
að  framan.  Á  bls.  138  er  Ólafur  Hannesson  Johnsen  nefndur 
yfirkennari  i  Árósura,  í  stað  Odense.  Hann  hefir  nú  fengið  lausn 
frá  embætli. 

Enn  voru  börn  Jóns  sýslumanns  á  Móeiðarhvoli  og  Sigríðar 
Porsteinsdóttur: 


497 

Að  lilhlutun  Magnúsar  amtmanns  Gíslasonar  var 
.lón  Jónsson  settur  til  lærdóms,  og  þá  hann  hafði  hér  í 
landi  numið  venjulegan  skólalærdóm  fór  hann  utan  og 
lók  venjuleg  reynslu  lærdómspróf,  það  seinasta  í  lögspeki 
með  góðri  heppni.  Kom  svo  út  og  gerðist  lögsagnari  og 
aðstoðarmaður  Þorsteins  sýsiumanns  Magnússonar  og  fékk 
kongsbréf  þar  upp  á  8.  marz  1768  með  von  um  sýsluna 
eptir  hann.  Jón  sýslumaður  settist  að  Móeiðarhvoli  og 
giptist  Sígríði  dóltur  í*orsteins  sýslumanns,  sem  áður  var 
sagt  1769.  Jón  sýslumann  þraut  heilsu  nálægt  1786,  tók 
hann  þá  fyrir  sinn  aðstoðarmann  Þorleif  landsþingsskrifara 
Nikulásson.  Eptir  langvinnan  krankleik  deyði  Jón  sýslu- 
niaður  á  Móeiðarhvoli   1788^). 

Jón  sýslumaður  tjáist  að  hafa  verið  ekki  dáfríður 
maður,  en  höfðinglegur  ásýndum,  Ijúfraenni  og  kom  sér 
vel,  nokkur  vinur  af  ölföngum,  lagamaður  góður,  vel  auð- 
ugur  og  að  mörgu  vel  á  sig  kominn.  Jón  var  meðal- 
maður  vexti  og  skörulegur  að  sjá,  dökkhærður. 

Þorieifur  Nikulásson. 
Faðir:  Nikulás  s^'slumaður  Magnússon   (sjá  framar). 

Móðir:  Rannveig  dóltir  sira  Þorsteins  Oddssonar. 

Kvinna  fyrri:    Guðrún    dóttir    Jóns  á  Stóra-Núpi   Magnús- 

sonar  í  Bræðratungu  (sjá  Þingeyjarþing)-). 
Börn:  A.  Jón  sýslumaður  í  Vestmanneyjum  (sjá  þar), 

Kvinna  seinni:  MáhTifriður(fædd  1761)  dóttir  Sigurðar  lands- 

þingsskrifara    Sigurðssonar^)    (sjá    Árnesþing), 

Börn : 


F.  Porsteinn  stúdent,  útskrifaðurúr  heimaskóla  1792, 
dó  úr  tæringu  i  Kaupmannahöfn  15.  marz  1795, 
21  árs  aö  aldri. 

G.  Helga  f.  29.  sept.  1788,  ;-  20.  ágúst  1794, 

1)  Hann  andaðist  20.  ágúst  (1788),  en  Sigríður  kona  hans 
11.  niai  1824.  Jón  sýslumaður  var  fæddur  eptir  lát  föður 
síns  sira  Jóns  i  Staíholti,  er  dó  4.  janúar  1740(clánarár  hans  1739 
i  pre.statali  Sv.  Nielssonar  er  skakkt).  Jón  sýslumaður  bjó  fyrst 
á  Seljalandi  undir  Eyjafjöllum,  síðar  á  StórólfshvoH  og  siðast  á 
á  Móeiðarhvoli. 

2)  Sjá  hér  áður  bls.  475. 

3)  Pau  Porleifur  og  Málmfriður  giptust  2.  maí  1785.  Málmfriður 
var  fædd  í  Skálholti  6.  ágúst  1759  (ekki  1761),  en  andaðist  í 
líruna  13.  júní  1838. 


498 

B.   Ragnheiður^). 
G.   Guðmundur^). 

Þorleifur  var  barnungur  þá  faðir  hans  deyði  og  mun 
Magnús  amlmaður  Gíslason  hafa  haft  tilsjón  með  honuni 
að  koma  honum  til  lærdóms  og  menningar.  Þorleifur 
gerðist  vísi-landsþingsskrifari  Sigurðar  Sigurðssonar  og 
þénaði  því  embætti  frá  1764  úr  því,  en  varð  virkilegur 
landsþingsskrifari  1780.  Fékk  lausn  í  náð  frá  embætti 
árið  1800  með  80  rd.  pension.     Deyði  sjálfur  1805^). 

Þorleifur  varð  lögsagnari  Jóns  sj'slumanns  á  Móeiðar- 
hvoli  í  hans  sjúkleik  á  ýmsum  hans  seinni  árum,  einkum 
frá  1786. 

Þorleifur  bjó  í  Miðfelli  og  var  sæmilegur  bústands- 
maður. 

1788 — 89  var  Þorleifur  settur  sýslumaður  í  Rangár- 
þingi  eptir  dauða  Jóns  sýslumanns. 

Þorleifur  var  fyrirmannlegur  og  laglegur  ásýndum, 
meðalmaður  að  vexti,  gefmn  fyrir  ölföng  á  elhárum.  Hann 
var  skýr  maður  og  margt  vel  um  hann. 


1)  Ragnheiöur  var  fædd  i  Ási  i  Holtum  4.  marz  1787.  Hún 
dó  ógipt,  bl. 

2)  Guðmundur  var  fccddur  á  Hliðarenda  26.  nóvember  1789, 
(h'ukknaöl  i  Vestmanneyjum,  ef  til  vill  meö  Jóni  sýslumanni 
bróður  sínum,  1815.  Víða  er  svo  talið,  að  Þorieifur  liafi  einni" 
átt  með  fyrri  konu  sinni  Guðmund  og  Ragnheiði,  er  hafi  dáið 
ung,  en  það  mun  málum  blandað. 

3)  Porleifur  var  fæddur  1732,  og  ólst  upp  eptir  fráfall  föður 
sins  lijá  Magnúsi  amtmanni  Gíslas^'ni,  útskrifaður  úr  Skálholls- 
skóla  6.  mai  1755,  skrifaður  i  stúdentatölu  við  háskólann  28.  april 
1759,  tók  embættispróf  i  lögfræði  23.  april  17(52  með  3.  einkunn 
i  hinu  teóretiska  en  2.  einkunn  i  hinu  praktiska  prófi,  varð  vara- 
landskrifari  16,  marz  1764tiI17.  sept.  1780,  að  Sigurður  landskrif- 
ari  lézt.  Þorleifur  bjó  fyrst  i  Tungufelli  í  Ytrihrepp,  er  Magnús 
amtmaður  hafði  gefið  honum,  en  síðar  í  Ási  i  Holtum,  en  1788 
flutti  hann  að  Hliðarenda  og  1790  að  Hliðarendakoti,  pá  er  Vig- 
fús  sýslumaður  fór  aö  Hlíðarenda.  Porleitur  hætti  búskap  1804 
vegna  efnaleysis  og  lasleika  og  llulti  sjálfur  til  Guðmundar  yngra 
bróður  síns  i  E)'stri-Skógum  undir  E\jafjöllum  og  andaöist  par 
8.  júlí  1805, 


499 


Vigfús  Þórarinsson. 
Faðir:  Þórarinn  sj'slumaður  í  Vaðlaþingi  (sjá  þar)^), 

Móðir:  Sigríður  Stefánsdótfir  prests. 

Kvinna:        Steinunn  dóttir  landlæknis    Bjarna    sonar  Páls 
prests    á  Upsum    Bjarnasonar    prests  í  Vestur- 
hópshólum    Þorsteinssonar.     Hún    var    fædd  í 
Viðey  1763,  giptist  sama  staðar  1782,  dó  1827^). 
Börn:  A.   Bjarni  amtmaður  (sjá  Árnesþing). 

B.  Ragnheiður  giptist  1812  (að  óvilja  foreldra 
sinna)  síra  Gísla  í  Vesturhópshólum  Gisla- 
syni^);  börn: 

1.  GísH*). 

2.  Skúh^). 

3.  Árni«). 

4.  Ólöf). 

5.  Þóra^). 


1)  I,  270—280. 

2)  Hún  dó  9.  februar  1828.  Rannveig  Skúladóttir  módir 
hennar  dó  á  Hlíöarenda  7.  ágúst  1803. 

3)  Sira  Gísli  var  siðast  prestur  á  Gilsbakka  (ý  28.  júlí  1760). 
Ragnheiðar  var  f.  k.  hans  og  var  hjónaband  þeirra  skrj'kkjótt, 
skildu  þau  að  lokum.  Ragnheiður  var  fædd  i  Brautarholti  1790, 
en  andaðist  á  Hjallalandi  í  Vatnsdal  29.  júní  1846. 

4)  Gisli  var  siðast  i  Reykjarfirði  á  Strðndum,  var  kvæntur 
skáldkonunni  Rósu  Guðmundsdóttuc''  frá  Fornhaga  Rögnvalds- 
sonar  (Vatnsenda-Rósu),  bl. 

5)  Skúli  prófastur  á  Breiðabójsstað  (y  2.  des.  1888)  álti  Guð- 
rúnu  Porsteinsdóttur  prests  í  Reykholti  Helgasonar,  p.  b.:  Skúli 
prestur  í  Odda,  Helgi  bóndi  á  Herriðarhóli,  Gísli  prestur  á  Slóra- 
Hrauni,  Porsteinn  dó  uppkominn  og  Soflia  giptist  Gunnlaugi  Por- 
steinssyni  dbrm.  á  Kiðabergi. 

6)  Árni  var  sýslumaður  i  Skaptafellssýslu  (sjá  um  hann  par). 

7)  Ólöf  átti  Svein  Guðmundsson  á  Valdalæk,  þ.  b.:  Jóhanna, 
Ragnheiður,  Ingibjörg,  átti  Stefán  Stefánsson  gullsmið  á  Eyrar- 
bakka,  Sigríður  átíi  Gissur  Bjarnason  sððlasmið  á  Eyrarbakka, 
Pórarinn  dó  bl.,  Ásta-María  gipt  suður  i  Garði  og  Aðalheiður 
gipt  Halldóri  Ólafssyni  á  Kotmúla  í  Fljótshlíð. 

8)  Réttara:  í*órunn. 


500 

6.    Margrét^). 
C.   Rannveig  giptist    fyrst  Þórarni    sýslumanni 
0Qord  (sjá  um  hann  við  Skaptárþing)'-);  b. 
1.    Ingibjörg=^). 

Vigfús*). 

Þórarinn^). 

Svo  Sveinbirni  stúdent  Sveinbjarnarsyni; 

börn'''). 


9 


1)  Margrét  átti  Stcin  bónda  Oddsson  i  Dalkoti  á  Vatnsnesi 
og  börn. 

Enn  voru  börn  sira  Gisla  og  Ragnheiöar: 

7.  Sigriðurátti  Benedikt  Sigurðsson  smið  í  Vesl- 
urhópshólum  bróður  Jónasar  i  Bakkaseb, 
þ.  b.,  fóru  til  Vesturheims. 

8.  Guðrún. 

5).    í*órarinn  dó  ókv.,  bl. 

10.  Vigfús  í  Samkomugerði  i  Eyjafirði  átli  Sig- 
ríði  Pórarinsdóttur,  þ.  d:  Ragnheiður  gipt 
Sigurði  Sigurðssyni  héraðslækni  i  Dalasýslu, 
Sigriður  átti  Pálma  Jósepsson,  Helga  Stef- 
anía  átti  Eggert  Valdimar  Jónsson  i  Sam- 
komugerði. 

2)  Þórarinn  kvæntist  Rannveigu  á  Hlíðarenda  5.  jan.  1820. 

3)  Ingibjörg  (f.  1.  okt.  1821)  var  miðkona  Jóhanns  Einars- 
sonar  i  Pingnesi  í  Borgarfirði,  giptust  28.  mai  1846,  dó  skömmu 
siðar.  Önnur  Ingibjörg  dóttir  Pórarins  Öefjord  og  Rannveigar, 
var  fædd  16.  júlí  1820,  dó  27.  júli  1821. 

4)  Vigfús(f.  29.sept.  1822)  var  íilfursmiður,  bjó  í  Ketilhúshaga 
á  RangárvöUum.  Börn  hans  með  búslýru  sinni  Guöriði  Brands- 
dótturvoru:  a)  Ingibjörg  fór  til  Ameríku,  giptist  þar  og  átti  bðrn, 
og  b)  Þórarinn  bóndi  i  Austurhlið  í  Eystrihrepp,  kvæntur  Guð- 
nýju  Oddsóttur,  þ.  b.:  Steinn,  Magnús,  Vilborg. 

5)  Pórarinn  var  fæddur  7.  janúar  1824  (eptir  lát  fööur  síns), 
kvæntist  á  Slaðarhrauni  2(\  okt.  1852  Margréti  Árnadóttur,  er 
síðar  álti  Gísla  Goltskálksson  i  Landbrotum.  Pórarínn  fór  að 
búa  i  Hraunsmúla  1853,  en  drukknaði  i  .Vrkvarnarlæk  hjáStaðar- 
hrauni  14.  júli  s.  á.,  bl. 

G)  Hann  var  bróðir  samfeðra  Pórðar  Sveinbjörnssonar  há- 
yfirdóniara  (sjá  Árnessýslu).  Var  prestur  á  Staðarhrauni  og  and- 
aðist  12.  júni  1869.  Rannveig  lifði  báða  menn  sinaogandaðist2. 
október  1871. 


501 

4.  Sigríður. 

5.  Helgii). 

D.  Kristin  gipt  síra  Jóni  syni  sira  Halldórs 
í  Saurbæ  við  Hvalfjörð  Magnússonar  sj^slu- 
manns  Gíslasonar  biskups.     Börn: 

1.  Vigfús. 

2.  Sigríður. 

3.  Málíríður. 

4.  Sæmundur. 

5.  Anna^). 

E.  Guðrún  gipt  sira  Sigurði  á  Stórólfshvoli 
syni  sira  Gísla  í  Odda  Þórarinssonar  sj'slu- 
manns  (sjá  Vaðlaþing^);  börn: 

1.  Gísli. 

2.  Vigfús. 

F.  Skúli    dimissus,  stúderaði    chirurgien    ulan- 


1)  Helgi  á  Hlíðarfæli  i  Svinadal  átti  fyrSteinunni  Gísladóttur 
frá  Hraunhiöfn  Árnasonar  (II,  746)  og  börn,  þar  á  meöal  Helgi, 
er  bjó  á  HliÖarfæti,  Sveinbjörn  og  Rannveig  kona  Einars  Eyj- 
ólfssonar  á  Kotströnd  í  Ölfusi.  S.  k.  Helga  Sveinbjarnarsonar 
Porbjörg  Gunnarsdóttir  stúdents  á  Hliðarfæti  Porsteinssonar,  ekkja 
Árna  Jónssonar  á  Hliðaí-fæti  (111,  530). 

Enn  voru  börn  síra  Sveinbjarnar  og  Rannveigar: 

6.  Þóröur  bjó  síðast  í  Lukku  í  Staðarsveit, 
átti  Guðrúnu  Gisladóttur  frá  Hraunhöfn  Árna- 
sonar,  og  mörg  bðrn,  eitt  þeirra  Bogi  bóndi 
á    Lágafelli  i  Mosfellssveit. 

7.  Margrét  átti  fyr  Porvarð  hreppstjóra  Ólafs- 
son  á  Kalastöðum  (sjá  hér  áður  bls.  428), 
en  siðar  Ólaf  Póröarson  járnsmið  i  Rvik. 

8.  Ragnheiður  átti  fyrst  Gest  Jónsson  í  Múla- 
seli  í  Hraunhrepp,  svo  Grím  Sigurðsson,  en 
síðast  Guðlaug  Magnússon. 

9.  Halldóra. 

2)  Sjá  ilarlegar  um  börn  síra  Jóns  Halldórssonar  og  Krist- 
inar  II,  702—703,  en  par  er  Vigfúsar  ekki  getið.  Hann  var  aum- 
ingi  og  ekki  með  fullu  ráði.  Hér  vantar  Ingibjðrgu  í  upptalningu 
barnanna  hjá  Boga.  Kristin  dóttir  Vigfúsar  sýslumanns  dó  í  Múla 
í  Biskupstungura  hjá  Önnu  dóttur  sinni  16.  júní  1882,  85  ái^a. 

3)  Sbr.  I,  274  og  er  par  getið  barna  síra  Sigurðar  Thorar- 
ensen  og  Guðrúnar.    Pau  hjón  voru  bræðrabörn. 


502 

lands.  Varð  fjórðungslæknir  í  Rangárþingi 
etc,  giptur  Sigríði  Helgadóttur  frá  Móeiðar- 
hvoli^)  (sjá  framar). 

Að  auk  áðurtaldra,  voru  önnur  7  börn,  er  deyðu  flest 
öU  ung  eða  lítt  stálpuð. 

Vigfús  Þórarinsson  er  fæddur  á  Stóru-Grund  í  Ej'ja- 
firði  1756,  skírður  21.  maí  s.  á.  1767,  þá  Vigfús  var  11 
vetra,  missti  hann  föður  sinn;  var  honum  þá  komið  fyrir 
til  menningar  og  lærdóms  hjá  Þorsteini  sýslumanni  á 
Móeiðarhvoli. 

Skólalærður  fór  hann  til  Kaupmannahafnar,  tók  öU 
venjuleg  examina,  eins  embættis  reynslupróf  í  rómverskum 
lagavísindum  með  loflegum  vitnisburði  prófessoranna. 

1781,  þá  hann  var  hálfþrítugur,  veitti  konungur  hon- 
um  Kjósarsýslu  og  héraðsdómaraembætti  í  Gullbringusýslu. 


1)  Skúli  tiéraöslæknir  á  Móeiðarhvoli,  dó  1.  april  1872,  67 
ára  gamall  (f.  28.  marz  1805).  Var  Sigriöur  Helgadóttir  f.  k.  hans, 
en  hin  siðari  Ragnheiður  Porsteinsdóttir  prests  í  Reykholti  Helga- 
sonar,  þ.  b.: 

a.  Porsteinn  á  Móeiðarhvoli  kvæntur  Solveigu  Guðmundsdóttur 
frá  Austurhlið  í  Biskupslungum  Eyjólfssonar  (bls.  145). 

b.  Grin^ur  í  Kirkjubæ,  kvæntur  Jóninu  Egilsdóttur  frá  Múla  í 
Biskupstungum  Pálssonar  (II,  703). 

c.  Bjarni  drukknaði  ókvæntur,  bl. 

d.  Hannes  forstööumaður  slátrunarhúss  Suðurlands  í  Rvik, 
kvæntur  Lovisu  dóttur  H.  .1.  Bartels  verzlunarmanns. 

c.  Sigriður  átti  Jón  Árnason  frá  Vestri-Garðsauka  Árnasonar 
s.  st.  Egilssonar  prests  á  LJtskálum  Eldjárnssonar  og  3  börn, 
Elinu,  Skúla  og  Ragnheiöi. 

f.  Slcinunn  gipt  sira  Magnúsi  Helgasyni  forstööumanni  kennara- 
skólans  í  Rvk,  bl. 

g.  Móeiöur  gipt  Ágúst  Helgasyni  dbrm.  í  Birtingaholti,  bróður 
sira  Magnúsar,  eiga  börn. 

h.  Ragnheiður   gipt    Matthiasi    i  Holti  í  Rvik  Matthiassyni  s.  st. 

Markússonar   prests    á   Álptamýri    Póröarsonar  og  Solveigar 

Pálsdóttur   prests  skálda   í  Vestmannae^-jum  Jónssonar,  eiga 

börn. 

Enn  var  dóttir  Vigfúsar  sýslumanns  Pórarinssonar  og  Stein- 

unnar: 

G.  .Sigríöur  (í.  3.  sept.1791)  dó  ógipt,  bl.,  25.  águst  1813. 

Tveir  synir  Vigfúsar  sýslumanns: 

H.  Pórarinn, 

1.   Jón,  dóu  báðir  ungbörn. 


503 

Kom  hann  út  saira  ár  og  hafði  aðsetur  sitl  í  Viðeyju  hjá 
fógeta  Skúla  Magnússyni.  Fóstur-  og  dóttur-dóttir  Skúla, 
Steinunn,  dóttir  jandlæknis  Bjarna,  var  þá  í  Viðey.  Dróg- 
ust  ástir  þeirra  Vigfúsar  þar  saman,  svo  hann  fékk  henn- 
ar  1782.     Var  þeirra  brúðkaup  haldið  i  Viðey. 

1789^)  veitti  konungur  honum  Rangárvallasýslu;  flutti 
hann  þá  að  Hhðarenda,  hvern  hann  þar  eptir  keypti  og 
bjó  þar  síðan  alla  æfi. 

1810  veitti  konungur  honum  cancelhe-ráðsnafnbót 
fyrir  dugnað  hans  og  langa  embættis-þénustu. 

Tvö  sumur  var  hann  og  settur  á  gamla  alþingi,  að 
gegna  lögmanns  verkum. 

1812  fékk  Vigfús  Vestmannaeyjasýslu  ásamt  með 
Rangárþingi;  hétt  hann  báðum  þeim  sýslum  til  síns  dánar- 
dægurs. 

1819,  þann  13.  apríl,  eptir  sögn,  þá  er  hann  hafði 
farið  til  smiðju  sinnar,  að  smiða  undir  hest  sinn,  fannst 
hann  þar  örendur.  Vigfús  sýslumaður  tjáist  lengi  hafa 
verið  plágaður  af  brjóstkrampa,  og  þá  hann  var  í  smiðju 
sinni  kom  að  honum  brjóstkrampi;  hann  stóð  þá  upp, 
tók  höndum  um  smiðjubitann,  en  féll  þá  svo,  að  steðjinn 
varð  undir  brjóstinu;  drengur,  sem  þar  var  hjá  honum, 
hljóp  þá  i  bæinn,  að  segja  þetta.  Menn  hlupu  strax  til,  en 
hann  var  þá  látinn.     Var  hans   lUför  ger  hin  sæmilegasta. 

Vigfús  var  fyrirmannlegur,  en  ekki  fríður,  sómdi  sér 
vel,  var  að  vexti  þrekinn  meðalmaður;  lagamaður  var 
hann  mikill  talinn  og  vel  tölugur,  stundaði  réttvísi  í  sín- 
um  dómum  og  embættisverkum.  Hann  var  stjórnsamur  f 
í  sj'slum  sínum  og  héraðsríkur,  hinn  mesti  bjargvættur 
hrekklausra  og  dugnaðar-manna.  Sýslubúar  óttuðust  hann 
þess  vegna  og  elskuðu;  báru  og  mikla  vírðingu  fyrirhonunu 
Vigfús  varð  á  elliárum  gefinn  fyrir  ölföng,  einkum  þá 
hann  var  á  ferðareisum.  Hann  hafði  gylliniæðarsjúkdóm, 
er  sumir  héldu,  að  honum  hefði  að  bana  orðið.  Vigfús 
var  á-gætismaður  í  mörgu  og  jafnan  talinn  með  helztu 
sýslumönnum.  Ekki  var  hann  mikill  auðmaður,  en  hafði 
fé  vel  til  hlítar. 


1)    Veitingarbréfið  dags,  10.  júni. 


504 

Steinunn  var  19  ára,  þá  hún  giptist  Vigfúsi  sýslu- 
manni,  aflaði  með  honum  12  barna,  varð  ekkja  56  ára, 
deyði  sjálf  64  ára  1827^).  Hún  var  einhver  hin  raesta 
kona  í  síuu  standi  fyrir  hvervetna  sakir,  og  bjó  á  Hlíðar- 
enda  við  nægtir,  til  þess  hún  deyði-). 

Þórarinn  Magnússon  0efjord. 

(Sjá  um  hann  við  Skaptafellssýslu). 
Þá  Vigfús  deyði  var  hann  hér  settur  s^'slumaður  1819, 
en  þótt  Rangárþing  væri  veitt  Jóni  sýshimannl  Guðmunds- 
syni  1819^),  var  téður  sj'slumaður  dáinn,  áður  en  veitingar- 
bréfið  kom;  fór  hann  því  ei  til  sj'slumannsverka  í  þessari 
sj'slu  og  hélt  Þórarinn  sj'slunni*)  tii  þess  Bonnesen  viðtók 
1822. 

JÓn  Guðmundsson. 

(Sjá  um  hann   við   Skaptárþing). 

Honum  var  af  konungi  veitt  Rangárþing  eptir  can- 
cellieráð  Vigfús  sýslumann  1819^).  En  þá  veitingarbréfið 
innkom  var  Jón  dáinn  og  kom  því  ei  til  embættis  í  þess- 
ari  sýslu.  Þess  vegna  hélt  Þórarinn  0eQord  þar  lögsögu 
til  1821. 


1)  Hún  dó,  eins  og  áöur  er  sagt,  9.  febrúar  1828  og  hefir  þá 
verið  á  65.  ári  (f.  1763). 

2)  Jón  Jónsson  Vidalin  bróðir  Geirs  biskups  var 
settur  íyrir  Rangárvallasýslu  eptir  lát  Vigfúsar  sýslumanns,  en 
var  par  skamma  stund.  Pó  tók  tiann  hreppstjóraeið  at  Porsteini 
Hreinssyni  á  Önundarstööum  fyrir  aukarétti  á  Hliðarenda  22. 
mai  1819,  en  i  lok  pess  mánaðar  hefir  hann  sleppt  sýslunni,  pví 
að  8.  júni  er  Pórarinn  Öefjord  orðinn  settur  þar  og  heldur  þar 
manntalsþing.  Jón  Vídalin  andaðist  i  Reykjavik  5.  apríl  1836 
(sbr.  Guöfræðingatal  bls.  190). 

3)  Rangárvallasýsla  var  veitt  Jóni  22.  júní  1820,  en  þá  var 
hann  dáinn  (27.  marz  s.  á.) 

4)  Pórarinn  flutti  vorið  1821  að  Vestri-Garðsaukai  Hvolhrepp, 
en  næsta  vor  (1822)  að  Skammbeinsstððum  i  Holtum. 

5)  Réttara:  1820  (sjá  hér  áður). 


505 

Isaak  Jacob  Bonnesen. 

(Sjá  um  hann  við  Strandasýslu  og  Snæfellsnessýslu). 

Kvinna:        Anna  Christine  fædd  Ohlmann,  dönsk.  Hana  átti 

fyr  kaupmaður   Schram   í  Hófðastadakaupstað 

og  áttu  þau  börn  saman. 

Börn:  A.  Oline  Marie  Jacobine   gipt  1836  Jóhanni    í 

Rauðuskriðu  sýslumanni  í  Þingeyjarsýslu^). 

B.   Karen     NicoHne     Fredericke,     gipt    bónda 

eystra^). 

Bonnesen  var  danskur  maður,  sem  hafði  tekið  danskt 

lagapróf  og  þénað  sem  skrifari  við  stríðs-cancelHet,  fékk  ogþá 

nafnbót  að  vera  stríðs-canceHie-sekreteri.     Honum  var  1817 

þann  17.    maí    veitt  Strandasj'sla,    kom  út   samsumars  og 

hafði  að  mestu  sitt   aðsetur  i  Skagastrandar-kaupstað.     Á 

Skagaströnd  var  þá  kaupmaður  Schram  (er  forðum  ritaði 

bækHnginn  »En  Syenaal  og  en  SkilHng«).  Konu  átti  hann 

danska;  féU  þeim  stirt.     Var  mælt,    að  hvort   þeirra    fyrir 

sig  hefði  aðrar  persónur  kærari  en  sinn  ektamaka.    Kona 

Schrams  fór  utan  til  Kaupmannahafnar  1818;  er  mælt,  að 

hún  hafi    þar   barn   aHð,    en    eigi    er   getið    um    faðernið. 

Nokkru  þar  eptir  var  gerður    skilnaður    hennar  og  kaup- 

manns  Schrams.     En  1818  þá  Snæfellsnessýsla  varð  liðug 

fékk    sekreteri    Bonnesen    sér   veitta    þá    sýslu    og   fluttist 


1)  Sbr.  I,  131—132.  Ólína  álti  siðar  Vigfús  gullsraið  Thor- 
arensen,  son  Bjarna  aratmanns  Thorarensen,  en  siðast  Sígurð 
gullsmið  og  fornfræding  Vigfússon  (f  1892).  Hún  andaðistí  Reykja- 
vík  1.  raarz  1902,  83  ára  (t.  í  febr.  1819). 

2)  Karen  (f.  24.  raaí  1822,  f  14.  ágúst  1892)  átti  Jón  á  Vind- 
ási  á  Landi  Porsteínsson  s.  st.  Pálssonar  (sjá  fraraætt  hans  hér 
áöur  bls.  395),  áttu  13  börn,  er  flest  komust  til  aldurs: 

a.    Kristófer   bóndi   á  Vindási,  kvæntur  Guðríði  Finnbogadóttur 

á   Galtalæk   Árnasonar,   p.  b.:   Finnbogi,  Finnbjörg,  Jón,  Vil- 

helra  Frímann,  Björgólfur. 
-b.  ísak  Jakob  verzlunarraaður  á  E^'rarbakka,  kvæntur,  átti  síðar 

Ólöfu  Ólafsdóttur,  þ.  b.;  Ingibjörg,  Jóna.      Dóttir  hans    með 

f.  k.:  Friðserad. 

c.  Porsteinn  faðir  Jónatans  kaupmanns  i  Rvík. 

d.  Anna  átti  Jóhann  Jónsson  snikkara  á  Eyrarbakka. 

^.  Vilhelra   Friraann   var  á  Eyrarbakka,  kvæntur.    Dóttir  hans 
Karen  gipt  Jóni  Sigurðssyni  verzlunarraanni  þar. 

33 


506 

þangað  sama  ár,  tók  sér  aðsetur  í  Olafsvík  og  dvaldi  þar 
meðan  hann  hélt  téða  s\'slu. 

Um  1820  koni  út  fyrnefnd  madame  Schram  og  gerð- 
ist  tyrirgangskona  hjá  sekretera  Bonnesen  og  giptist  hann 
henni  nokkru  þar  eptir. 

1822  þann  16.  maí  öðlaðist  Bonnesen  veiting  kongs 
fyrir  Rangárvallasýslu  og  ílutti  þangað  uni  vorið  1822, 
tók  sér  bústað  á  Velli  í  Hvolhrepp  og  bjó  búi  sínu  þar 
nokkur  ár,  en  sleppti  siðan  búskap  og  var  á  téðuni  bæ  í 
stofu  sinni  sem  húsmaður. 

1833,  eptir  10  ára  embættisveru  sína  hér,  fór  Bonne- 
sen  utan,  að  sækja  um  brauð  í  Danmörk,  en  hans  ferð 
varð  forgefins. 

Bonnesen  var  ólatínulærður,  en  haíði  tekið  danskt 
juridiskt  reynslupróf.  Dómaraaðgerðir  höiðu  lionum  erfilt 
gengið.  Hann  var  haldinn  brelHnn  og  með  lagakróka, 
bráðillur  og  eigingjarn,  en  þar  hjá  enginn  slæmur  maður 
að  náttúru,  góðgerðasamur  og  stundum  um  of  talhlýðinn. 
Hann  var  með  hærri  mönnum  á  vöxt,  hafði  gildleik  eptir 
hæð  og  sómdi  sér  ekki  illa;  jarpur  á  hár,  Ijósleitur  og 
samlitur  1  andliti. 

Bonnesen  sýslumaður  gerðist  þrotinn  að  heilsu  eptir 
1830.  Tók  hann  þá  ýmsa  fyrir  þénara,  sem  og  voru  hans 
Tegna  til  manntalsþingaferða.  Seinast  tók  hann  candi- 
datum  juris  Jóhann  Arnason,  sem  gerðist  hans  fullmekt- 
ugur  og  var  eptir  hans  dauða  settur  sýslumaður  i  Rangár- 
þingi  um  hrið,  en  fékk  sér  veitta  Þingeyjarsýslu  árið  sama, 
nefnilega  1835. 

Á  sýslumann  Bonnesen  elnaði  svo  sóttin,  að  hann 
létzt  þar  af  þann  29.  janúar  1835.  Var  hann  eptir  eigin 
undirlagi  jarðaður  í  Odda  á  RangárvöIIum,  og  stóð  Helgi 
prófastur  Guðmundsson  Thordersen  fyrir  hans  útför. 

Enginn  auðmaður  var  sekreteri  Bonnesen  og  hrökk 
hans  bú  og  eignir  ekki  til  skuldalúkningar.  Hann  átti  2 
dætur  með  konu  sinni  hér  í  landi.  Hann  deyði  á  síns 
aldurs  45.  ári  úr  uppdráttarveiki.  Mælt  er,  að  Bonnesen 
væri  á  seinni  árum  mjög  ölkær^). 

1)    Pá    er    Bonnesen   sVslumadur   sigldi  1827  var  Magnús 
StepbenBen  sýslumaður  i  Skaptafelissýslu  seltur  3I.júli  til  að- 


507 

Jóhann  Árnason. 
(Sjá  um  hann  við  Þingeyjarsýslu). 

Hann  var  hér  settur  sS^slumaður  1835,  þá  Bonnesen. 
deyði^). 

Eiríkur  Sverrisson. 
(Sjá  um   hann  við  Snæfellsness5'slu  og  MýrasSslu^)). 

Eirikur  fékk  kongsveiting  fyrir  Rangárþingi  1836  þann 
19.  apríl^),  flulti  þó  ekki  þangað  það  sama  ár,  heldur 
fékk  Arnes-sýslumann  Melsted,  að  gegna  þar  sjslumanns- 
verkum.  1837  flutti  hann  til  sýslunnar  og  tók  sér  bústað 
á  Velli,  hvar  hann  bjó  eitt  ár;  þaðan  flutti  hann  að  Kolla- 
bæ  og  bjó  þar  til  þess  hann  lézt  1843  á  53.  aldursári. 

Eiríkur  sýslumaður  hafði  vel  skarpar  gáfur  og  stóð 
vel  í  sínu  kalli  og  embætti,  þó  hann  væri  ekki  utan 
danskur  júristi.  Hann  þótti  annars  harður,  hvað  sem 
hann  tók  sér  fyrir  við  sýslubúa,  og  framkvæmdi  meira  af 
embættismyndugleika,  en  ósk  sS'sIubúa.  í  embættisverkum 
var  hann  hinn  ötulasti,  og  haldinn  vel  að  sér  í  lögvísi. 
Sumum  þótti  hann  breytinn  og  á  seinustu  árum  drykkju- 
maður. 

Hann  var  að  vexli  stór  og  þrekinn,  ekki  andlitsfríður 
eða  góðmannlegur*). 


gegna  sýslunni  til  næsta  vors,  en  að  nokkru  leyti  skrífari  Bonne- 
sens  Bpynjólfur  Benedlktsson  Svenson,  siðast  sýslu- 
maöur  i  Borgarnrdi  (III,  533—534). 

1)  Jóhann  var  settur  adstoðar-»fulIn3ektugur«  i  ágúst  1834  og 
8.  íebrúar  1835  settur  til  að  þjóna  sýslunni  eptir  lát  Bonnesens, 
og  gegndi  þar  sýslumannsverkum  pangað  til  sumarið  1836,  að 
aö  hann  fór  norður  og  tók  við  Pingeyjarsýslu.  (Sjá  um  hann 
I,  131—132). 

Hinn  11.  júli  1836  var  Péll  MelsteO  sýslumaður  í  Árnes- 
sýslu  settur  til  aö  þjóna  Rangárvallasýslu  á  ábyrgð  Eiríks  s^slu- 
manns  Sverrissonar,  er  kom  þangað  1837. 

2)  III,  238,  371—372. 

3)  Eirikur  sýslumaður  flutti  frá  Máfahlið  að  Einarsnesi  1828, 
paðan  1829  að  Hamri  i  Borgarhrepp  og  1837  að  Velli  í  Hvolhrepp. 

4)  Eirikur  sýslumaður  andaðist  i  Stóra-Kollabæ  4.  júli  1843. 
Börn  hans  og  f.  k.  Guðlaugar  (ý  1813)  Eiríksdóttur  í  Bolholti 
Jónssonar  (sbr.  III,  371)  voru: 

33* 


508 

Eggert  Ólafur  Briem. 
1843  setti    stiptamtmaður    Eggert    Ólaf   Briem    candi- 


1.  Oddný  dó  á  Auökúlu  30.  júli  1864,  51  árs  ógipt,  bl. 

2.  Kristin  átti  sira  Jóhann  Björnsson  í  Keldnapingum  (t  15.  júní 
1847)  bl.     Hún  dó  i  Viðey  2.  júlí  1881,  67  ára  gömul. 

3.  Sigríður  átti  séra  Pál  Ingimundsson  i  Gaulverjabæ  (ý  11.  nóv. 
1879),  þ.  b.: 

a.  Jakob  stúdent,  útskrifaður  úr  skóla  1866,  las  um  hrid 
læknisfræði,  fór  svo  lil  Vesturheims  og  andaðist  íborginni 
Milvaukee  26.  janúar  1874,  ókv.  bl. 

b.  Guðrún  átti  Bjarna  i  Sviðugörðum  Porvarðsson  hrepp- 
stjóra  s.  st.  Jónssonar  i  Eyvik  Porvarðssonar  Sturlusonar, 
p.  b.:  Jakob,  kennari  um  hrið  við  Hólaskóla,  nú  á  skrif- 
stofu  i  New-York,  manna  hæstur  ve.xti,  Ingibjörg,  Sigríður, 
Porlaug,  Guðriður. 

c.  Elin  gipt  Jóni  Hannessyni  frá  Tungu  i  Bæjarhrepp  Ein- 
arssonar  Hannessonar  spitalahaldara  i  Kaldaðarnesi  Jóns- 
sonar  Ketilssonar  í  Hraungerði  Sigurðssonar  á  Flóagafli 
Porsteinssonar  Háifdanarsonar  Eyvindssonar,  eru  í  Rvik, 
eiga  mörg  börn. 

Laundóttir  Sigriðar  Eiriksdóttur,  áður  en  hún  giptist,  raeð 
Jóhanni  Gunnlaugssyni  Briem,  siðar  presti  i  Hruna,  var: 

d.  Kristín  (f  1884),  átti  Pétur  hreppstjóra  Bjarnason  i  Há- 
koti  (sbr.  I,  288).  Börn  peirra:  Bjarni  kennari  á  Ping- 
eyri  við  Dýrafjörð,  Jóhann  Páll,  er  um  tima  var  i  lærða 
skólanum,  en  hætti  við  nám,  nú  sýsluskrifari  á  Efra-Hvoli, 
og  Helga  gipt  Árna  Eirikssyni  i  Rima  hjá  Selárdal. 

Med  s.  k.  sinni  Kristinu  Ing^'arsdóttur  (f.  21.  okt.  1790,  f  17. 
sept.  1876)  systurdóttur  f.  k.  hans,  átti  Eiríkur  sýsluraaður  pessi 
börn: 

4.  Guðlaug  (f.  1826,  t  í  sept.  1899)  átti  séra  Gisla  Jóhannesson  á 
ReyoivöIIura  (f  31.  jan.  1866),  p.  b.: 

a.  Eirikur  prófastur  á  Stað  í  Hrútafirði,  kvæntur  Vilborgu 
Jónsdóttur  prófasts  á  Auðkúlu  Þórðarsonar,  pau  systraböm. 

b.  Kristján  á  Boröeyri,  kvæntur  HöUu  Björnsdóttur  frá  Torfa- 
staðakoti  í  Biskupstungura  Árnasonar  og  Ragnhildar  Guð- 
mundsdóttur  prests  Torfasonar,  þ.  d.  Ragnhildur. 

c.  Jóhannes. 

d.  Brynjólfur  i  Skildinganesi,  kvæntur  Guðnýju  Jónsdóttur 
prófasts  á  Auðkúlu  Pórðarsonar. 

e.  Gisli  dó  ókv.,  bl. 

f.  Hólmfríður  forstöðukona  hússtjórnarskólans  i  Rvík. 

g.  Elín  gipt  Eggert  bónda  Finnssyni  á  Meðalfelli  í  Kjós,  bróð- 
ur  séra  Ólafs  í  Kálfholti. 

5.  Ingibjörg  átti   Eggert  Gunnlaugsson  Briem,  siðast  sýsluraann 


509 

datum  júris  fyrir  Rangárþing^).  Hann  var  áður  máls- 
færslumaður  við  landsyfirréttinn  í  Reykjavik.  (Sjá  um 
hann  við  ísafjarðarsj^slu)^). 

MagnCis  Stephensen. 

(Sjá  um  hann  við   Skaptárþing). 

Magnús  sýslumaður  fékk  veiting  fyrir  Rangárþingi 
1844^),  þá  Eiríkur  Sverrisson  deyði,  og  tók  þar  við  sýslu 
sama  ár.  Þá  voru  börn  hans  á  lífi:  1.  Magnús.  2.  Guð- 
rún.     3.  Marta.     4.  Sigriður.     5.  Þórunn.     6.  Elín. 

Magnús  sýslumaður  flutti  frá  Höíðabrekku  búferlum 
og  að  Vatnsdal  i  Fljótshlíð,  og  þar  var  hann  þá  Hekla 
spjó  1845.  Á  þessum  bústað  sínum,  Vatnsdal,  bygði 
hann  sómasamleg  húsakynni  og  stundaði  mjög  sauðfjár- 
rækt,  þar  jörðin  er  einkar  vel  þar  til  fallin,    hverja    hann 


i  Skagafjaröarsýslu  (f  11.  raarz  1894).     Um    peirra   börn   sjá 
hcr  siðar. 
f).   Ingvar  (f.  1  Einarsnesi  22.  sept.  1828,  f  12.  des.  1832). 

7.  Sigriöur  yngri  (f.  á  Harari  8,  febr.  1830)  átti  Jón  prófast  Pórö- 
arson  á  Auökúlu  (f  13.  júní  1885),  p.  b.:  a)  Kristín  s.  k.  séra 
Rictiards  Torfasonar  bankabókara  í  Rvík.  b)  Vilborg  gipt  Eiriki 
prófasti  Gíslasyni  (sjá  áður).  c)  Guðný  gipt  Brynjólfi  Gísla- 
syni  í  Skildinganesi  bródur  hans.  d)  Theodor  prestur  á  Bægisá, 
kvæntur  Jóhönnu  Gunnarsdóttur  prests  Gunnarssonar.  e)Jó- 
hanna.  f)  Guðrún  gipt  Eggert  Briera  skrifstofustjóra  (sjá  hér 
siðar).    g)  Póra  s.  k.  séra  Stefáns  M.  Jónssonar  á  Auðkúlu. 

8.  Sigurður  sýslumaður  í  Bæ  i  Hrútafirði,  f  27.  jan.  1899,  (sjá 
um  hann  H,  403). 

9.  Elin  (f.  á  Hamri  6.  apríl  1832),  dó  ógipt,  bl. 

10.  Áslaug  (f.  á  Harari  30.  ágúst  1833)  gipt  Magnúsi  Ólafssyni 
Stephensen  fyrrura  óðalsbónda  í  Viðey,  nú  i  Rvík,  p.  b.:  a) 
Ólafur  fyr  prestur  á  Mosfelli,  nú  bóndi  i  Grundarfirði,  kvænt- 
ur  Steinunni  Eiriksdóttur  frá  Karlsskála  Björnssonar.  b)  Krist- 
in  gipt  Guðraundi  Böðvarssyni  verzlunaruraboðsraanni 
Rvik.  c)  Marta.  d)  Sigriður  s.  k.  Jóns  Pórarinssonar  fræðslu 
raálastjóra  i  Rvik.    e)  Elin. 

1)  Hann   var   settur   10.  júli,   og   þjónaði  sýslunni  til  6.  júní 
1844,  síðustu  Ivo  mánuðina  fyrir  Magnús  Stephensen. 

2)  Sjá  ura  Eggert  Briem  og  börn  hans  hér  siðar. 

3)  Veilingarbréfið  dagsett  9.  apríl. 


510 

hatði  keypt  undir  bú  sitt.  Magnús  sýslumaður  varð  auð- 
ugur  að  fé  bæði  í  Skaptár-  og  Rangárþingi  og  fórust  all- 
vel  embættisverk.  Enginn  gáfu-  eða  lærdómsmaður  var 
hann  talinn. 


^ 


V  i  d  a  u  k  i. 


Magnús  s\'slumaður  Stephensen  sat  á  þjóðfundinum 
1851,  sem  þjóðkjörinn  þingmaður  fyrir  Rangárvallasýslu. 
Hann  fékk  lausn  frá  embælli  6.  desember  1857  og  var  þá 
sæmdur  jústizráðsnafnbót,  en  áður  hafði  hann  fengið 
kammerráðsnafnbót  16.  raaí  1850.  Hann  andaðist  i  Vatns- 
dal  í  Fljótshlíð  15.  april  1866.  Haun  kvæntist  6.  maí  1828 
Margréti  (f  18.  jan.  1866)  Þórðardóttur  prófasts  á  Felli  í 
M\ndal  og  síðar  í  Reynisþingum  (f  í  Fagríidal  1.  jan.  1840) 
Brynjólfssonar,  og  er  framættar  hans  ítarlega  getið  hér 
áður  bls.  413. 

Börn  Magnúsar  sýslumanns  og  hennar  voru: 

A.  Magnús  (f.  5.  júlí  1828  f  12.  s.  m.). 

B.  Guðrún  (f.  28.  ágúst  1829  y  7.  ágúst  1884) 
átti  síra  Þorvald  Pétursson  Stephensen  að- 
stoðarprest  á  Torfastöðum  (ý  30.  ágúst 
1860),  bl. 

C.  Sigríður  (f.  18.  febr.  1831  f  20.  nóv.  18.57) 
f.  k.  Jóns  prófasts  Jónssonar  á  Hofi  í 
Vopnafirði  (f  31.  júlí  1898);  bl. 

D.  Þórunn  (f.   18.  maí  1833),  ógipt  í  Rvík. 

E.  Magnús  (f.    17.  jan.  1835  f  11.  júní  s.  á.). 

F.  Magnús(f.  18.  okt.^)  1836)  fyrrum  landshöfð- 
ingi  í  Rvík,  kvæntur  Elínu  dóttur  Jónasar 
Thorsteinsens  sj'slumanns  í  Suðurmúlasýslu 
Jónssonar  landlæknis  Þorsteinssonar,  þ.  b.: 
Margrét  s.  k.  Guðmundar  Björnssonar  land- 


1)    í  prestþjónustubók  Höfðabrekkusóknar  er  fæöingardagur 
hans  talinn  19.  október,  en  sjálfur  segir  hann,  aö  18.  sé  rétlara. 


511 

læknis,  Magnús  verzlunarmaður  í  Kvík, 
Ragna,  Jónas  slúdent  á  lagaskólanum,  Astríð- 
ur  gipt  Magnúsi  Sigurðssyni  yfirréltarmáls- 
færslunianni  í  Rvík  (bls.  195 — 196),  Elín 
gipt  Júlíusi  Stefánssyni  verzlunarsljóra  í 
Khöfn  ^g  Sigriður. 

G.  Marta  Maria  Catrina  Johanna  (f.  9.  jÚDÍ 
1838)  ógipt  í  Rvik. 

H.  Elín  (f.  27.  sept.  1839  i  5.  apríl  1878) 
f.  k.  Eggerts  Theodors  Jónassens  amtmanns 
(-;-  29.  sept.  1891)  sbr.  III,  379—80.  l\  á. 
Margrét  dó  ung. 

I.     Stefán  (f.  31.  marz  1842,  dó  ungbarn). 

K.  Stefán  Theodor  (f.  12.  maí  1843)  umboðs- 
maður  Munkaþverárklausturs,  býr  á  Akur- 
eyri,  kvæntur  Önnu  Sigríði  dóttur  Páls 
Melsteðs  sagnfræðings  (sbr.  bls.  190), 
þau  bl. 

L.    Pétur  dó  ungur. 

Stefán  Helgason  Thordersen. 
Faðir:  Helgi  Guðmundsson    Thordersen    biskup  (f  4. 

desember  1867). 
Módir:  Ragnheiður     (-;-   28.    maí     1866)    Stefánsdóltir 

amtmanns  Stephensen. 
Kona:  Sigríður    Ólafsdóttur  Stephensens    justizráðs    í 

Viðey  Magnússonar  konferenzráðs  og  var  hún 
áður  gipt  Jörgen  P.  Havsteen  amtmanni  (raið- 
kona  hans). 
Börn:  A.    Helgi    trésmiður  í  Rvík  (f.  30.  sept.  1868), 

kvæntur    Ingveldi    Stefánsdóttur  Benedikts- 
sonar  prests  í  Selárdal  I'órðarsonar,  bl. 
B.    Ragnheiður  (f.  3.  apríl  1871),  gipt  Hannesi 
Hafstein    ráðherra    í    Rvík.      Sja  um  börn 
þeirra  II,  752. 
C    Olafur  söðlasmiður  í  Hafnartirði,  kvæntur. 
Stefán    Thordersen    var    fæddur   í  Odda  5.  júní  1829, 
kom  í  Bessastaðaskóla  haustið   1843  og  settist  í  efri  bekk, 
útskrifaður    þaðan    1846,    sigldi    samsumars    til  háskólans 


5Í2 

og  tók  þar  aðgöngupróf  (examen  artium)  s.  á.  með  2. 
einkunn,  en  2.  lærdómspróf  23.  ágúst  og  5.  nóvember  1847^ 
einnig  með  2.  einkunn,  stundaði  þar  lög  nokkur  ár,  en 
tók    ekki   próf,  og  kom  heim  aptur.      Hinn  28.  september 

1857  var  hann  skipaður  Magnúsi  sýslumanni  Stephensen 
til  aðstoðar  í  sý^slumannsverkum,  og  þjónaði  hann  að 
mestu    leyti    sýslunni   veturinn  1857 — 58,  en  frá  fardögum 

1858  var  Stefán  settur  til  að  gegna  sýslunni,  þá  er  Magn- 
ús  Slephensen  sleppti  henni  algerlega,  og  þjónaði  henni 
fyrir  Eggert  Briem,  þangað  til  um  sumarið  1859,  að  Magn- 
ús  Blöndal  tók  við  af  honum.  Hann  var  því  næst  um 
tíma  (1860 — 61)  settur  sýslumaður  í  Vestmannaeyjum, 
Hinn  19.  september  1863  fékk  hann  Kálfholt  í  Holtum  og 
var  prestvígður  þangað  af  föður  sinum  á  afmæHsdegi  sín- 
um  5.  júni  1864,  fékk  lausn  frá  prestsembætti  haustið 
1876,  og  flutti  þá  að  Kálfholtshjáleigu,  en  fékk  Vestnianna- 
eyjar  24.  febrúar  1885  og  andaðist  þar  3.  april  1889.  Hann 
sat  á  alþingi  1865  og  1867  sem  þingmaður  Veslmanneyinga. 

Eggert  Gunnlaugsson  Briem. 
Hann  fékk  veitingu  fyrir  Rangárvallas^slu  17.  april 
1858,  kom  þangað  snöggvast  síðari  hluta  sumars,  en  fór 
norður  aptur  í  september  og  fékk  leyfi  til  að  vera  kyrr 
í  embætti  sínu  i  Eyjafjarðarsj'slu,  fyrst  um  sinn,  og  var 
því  næst  veitt  SkagaQarðarsýsla  18.  febrúar  1861.  Sjá  um 
hann  hér  áður  og  Isafjarðar-,  Eyjafjarðar-  og  Skagafjarð- 
arsýslur  (H,  249,  I,  293—294,  432).  Sjá  ennfremur  um 
hann  Lögfræðingatal  M.  Stephensens:  Timar.  HI,  217 — 218. 
Hann  fékk  lausn  frá  sýslumannsembættinu  í  Skagafjarðar- 
sýslu  29.  marz  1884,  flutti  svo  til  Reykjavíkur  og  andað- 
ist  þar  11.  marz  1894.  Með  konu  sinni  Ingibjörgu  (f.  16. 
sept.  1827,  t  15.  sept.  1890)  Eiríksdóttur  sýslumanns 
Sverrissonar  (sjá  hér  áður),  er  hann  kvæntist  1845,  átti 
hann  þessi  börn: 

A.  Eiríkur,  prófessor  að  nafnbót,  fyrrum  presta- 
skólakennari  (f.  17.  júh  1846)  átti  Guðrúnu 
Gísladóttur  læknis  Hjálmarssonar,  þ.  b.r 
Eggert  fyrrum  óðalsbóndi  í  Viðey,  kvænt- 
ur  Katrínu  dóttur  Péturs  Thorsteinssons,  fyr 


513 

kaupnianns  á  Bildudal,  Ingibjórg,  dó  upp- 
koiTiin  24.  júní  1900,  Gísli  og  Guðlaug,  dóu 
ung.  Börn  Eggerts  og  Katrínar:  Ingibjörg, 
Asthildur,  Sverrir,  Gyða. 

B.  Gunnlaugur  verzlunarstjóri  í  Hafnarfirði  (f. 
18.  ágúst  1847,  t  24.  ágúst  1897),  álti 
danska  konu  Friðrikku  Claessen,  systur 
Valgarðs  landsféhirðis.  Þeirra  son:  Ólafur 
Jóhann  í  Viðey  verzlunarmaður,  kvæntur 
Önnu  Valgarðsdóttur  Claessens  landsféhirð- 
is  og  s.  k.  hans  Önnu  Kristjánsd.  Möllers. 

C.  Valgerður,  f.  25.  ágúst  1848,  dó  í  Rvík  20. 
maí  1884,  ógipt,  bl. 

D.  Kristín  (f.  19.  okt.  1849,  f  10.  des.  1881) 
f.  k.  Jean  Valgarðs  van  Deurs  Claessens 
landsféhirðis,  þ,  b.:  a)  Jean  Eggert  yfirrélt- 
armálsfærslumaður  1  Rvik,  kvæntur  SoíTiu 
dóttur  Jónasar  Jónassens  landlæknis.  b) 
Gunnlaugur  cand.  med.  &  chir.  c)  Ingi- 
björg  gipt  Jóni  Þorlákssyni  landsverkfræð- 
ing  í  Rvík.  d)  María  Kristín  gipt  Sigurði 
Jónssyni  Thoroddsen  kennara  við  hinn  al- 
menna  menntaskóla  (sbr.  III,  539). 

E.  Ólafur  umboðsmaður  á  Álfgeirsvöllum  (L 
28.  jan.  1851),  kvæntur  Halldóru  Péturs- 
dóttur  Pálmasonar,  þeirra  börn:  Þorsteinn 
prestur  á  Hrafnagili  (Grundarþingum)  (sbr. 
bls.  365  hér  að  framan),  Ingibjörg,  Kristín,. 
Eggert,  Jóhanna,  Sigríður. 

F.  Halldór,  fyrrum  kennari  við  gagnfræðaskól- 
ann  á  Akureyri,  nú  aðstoðarmaður  \ib 
landsbókasafnið  í  Rvík,  (f.  5.  sept.  1852), 
kvæntur  enskri  konu  Susie  Taylor,  þ.  b.: 
Sigurður,  Haraldur,  dó  ungur. 

G.  Jóhanna  Kristjana  (f.  4.  febr.  1854,  f  25. 
febr.  1863). 

H.    Vilborg  (f.  28.  febr.  1855,  f  10.  febr.  1861). 
I.     Páll  Jakob,  amtmaður  í  norður-    og  aust- 

uramtinu,  (f.  19.  okt.  1856,.  f  17.  des.  1904. 

(sjá  hér  síðar). 


514 

K.  Elín  Rannveig  (tviburi  við  Pál)  (f.  19.  okt. 
1856)  átti  fyr  Sæmund  stúdent  (f  18.  maí 
1896)  Eyjólfsson  frá  Sveinatungu  Jóhannes- 
sonar  Lunds  Jónssonar  Gestssonar  Lunds 
smiðs  í  Hafnarfirði  Arnasonar  lögréttumanns 
á  Mýrarlóni  Asmundssonar  í  Lögmannshiíð 
Gíslasonar  á  Hlöðum  Jónssonar  á  Skipa- 
lóni  Þórarinssonar,  bl.,  en  siðar  Stefán 
kaupmann  á  Sauðárkrók  (y  1910)  son  Jóns 
prófasts  Hallssonar  í  Glaumbæ,  bl. 

L.  Kristján  Gunnlaugur  (f.  2.  marz  1858,  ý 
24.  febr.  1861). 

'Sl.  Sigurður  póstmeistari  í  Rvik,  (f.  12.  sept. 
1860),  kvæntur  Guðrúnu  ísleifsdóttur  prests 
Gíslasonar  (sjá  um  hann  og  börn  þeirra 
ni,  249—250). 

N.  Sigríður  (í.  14.  nóv.  1862)  s.  k.  Helga 
verzlunarstjóra  í  Borgarnesi  og  síðar  banka- 
ritara  í  Rvík  Jónssonar  á  Ökrum  Eyjólfs- 
sonar  dbrm.  í  Svefneyjum  Einarssonar, 
áttu  börn:  Eggert,  Sæmund,  Elínu,  Frið- 
riku,  Pál. 

O.  Kristján  Vilhjálmur  (f.  23.  marz  1865,  ý 
9.  ágúst  1866). 

P.  Jóhanna  Kristjana  (f.  23.  marz  1865,  ý  !■•• 
ágúst  s.  á.). 

R.    Eggert  (f.  28.  júlí  1866.  t  8.  ágúst  s.  á.). 

S.  Eggert  ÓlafuT  skrifstofustjóri  á  1.  skrifstofu 
stjórnarráðsins,  (f.  25.  júlí  1867),  kvæntur 
Guðrúnu  Jónsdóttur  prófasts  á  Auðkúlu 
Þórðarsonar,  þau  systrabörn,  þ.  b.:  Sigríð- 
ur,  Gunnlaugur. 

T.  Krislján  Vilhjálmur,  fyr  prestur  á  Staðar- 
stað,  nú  þingkosinn  gæzlustjóri  Landsbank- 
ans,  (f.  18.  jan.  1869),  kvæntur  Steinunni 
Pétursdóttur  frá  Álfgeirsvöllum  Pálmason- 
ar,  systur  Halldóru  konu  Ólafs  Briems,  þ. 
b.:  Eggert,  Gunnlaug  Friðrika  og  Unnur. 

U.    Jóhanna  Katrin  Kristjana,  (f.  2.  febr.  1872), 


515 


gipt  séra  Einari  Pálssyni  í  Reykholti,  þ.  b.: 
Eggert  Ólafur  Briem,  Gunnlaugur  Briem, 
Páll  Björn,  Vilhjálmur  Einar,  Fjóla  Ingi- 
björg,  Hróðný  Svanbjörg  og  Kristín  Val- 
gerður^). 

Magnús  Bjarni   Blöndal. 
Faðir:  Björn  Auðunnarson  Blöndal  sj^slumaður  í  Húna- 

vatnssýslu  (j  23.  júní  1846),  sbr.  I,  631. 
Móðir:  Guðrún  Þórðardóttir. 

Kona:  Ragnheiður  (f.  13.  ágúst  1833,  f  17.  mai  1907) 

dótlir    Odds    Thorarensens    lyfsala   á  Akureyri 

(Ý  27.  nóv.  1880)  Stefánssonar  amtmanns  f*ór- 

arinssonar    og    Solveigar  Bogadóttur  á  Staðar- 

felli  Benediktssonar.     Þau  áttu  ekki  börn. 

Magnús  B.  Blöndal  var  fæddur  í  Hvammi  í  Vatnsdal 

6.    april    1830,    kom    í   Reykjavíkurskóla  haustið  1846,  en 

vék  úr  skóla  eptir  nýár  1850,  þá  er  uppþotið  (wpereatiðft) 

varð  þar,  fékk  síðan  leyfi  til  að  ganga  undir  burtfararpróf 

og    útskrifaðist    1851,    sigldi    þá    til  háskólans  og  tók  þar 

aðgöngupróf  (examen  artium)  1852  með  2.  einkunn  og  2. 

lærdómspróf   20.    janúar    og    21.  júní  1853,  einnig  með  2. 

einkunn,    las    lög,  en  tók  ekki  embættispróf  og  kom  heim 

aptur.      Var    settur    s)slumaður  i  Rangárvallasýslu  í  sept- 

ember    1859,    með    því    að  Eggert  sýslumaður  Briem  fékk 

þá  leyfi  til  að  vera  kyr  í  embætti  sinu  nyrðra.  Var  Magn- 

ús    veturinn    1859 — 1860    tii    heimilis    á    Breiðabólsstað    í 

Fljótshlíð,  en  flutli  vorið  1860  að  Selalæk.     Þjónaði  hann 

sýslunni  unz  hann  andaðist  á  Selalæk  15.  september  1861 

á    32.    aldursári  og  hafði  þá  nj'fengið  veitingu  fyrir  Þing- 

eyraklaustursumboði.      Hann    var    atgervismaður  til  sálar 

og    likama    og    nijóg   vel   látinn.      Þótti  röggsamt  yíirvald 

þessi  tvö  ár,  er  hann  þjónaði  Rangárvallasýslu. 

Hermannius  Elías  Johnson. 
Faðir:  Jón  Jónsson  verzlunarstjóri  á  ísafirði  (f  1827), 

(Sjá  framælt  hans  H,  655). 

1)  Barna  Eggerls  Brieras  sýslumanns  er  áöur  aö  nokkru  gct- 
id  i  riti  þessu  I,  288,  en  mjög  stuttlega,  og  svo  eru  sum  peirra 
rangnefnd  þar. 


516 

Móðir:  Guðbjörg  Jónsdóttir  prests  Hjaltalíns  á  Breiða- 

bólsstað  á  Skógarströnd  Oddssonar  (bls.    144). 

Kona:  Ingunn  (f.  11.  júní   1843)  Halldórsdóttir  bónda 

í    Alfhólum    Þorvaldssonar    í    Klofa  Jónssonar 

Jónssonar  í  Gunnarsholti  Örnólfssonar  (sjá  hér 

áður  bls.  110).     Halldór  var  launson  Porvalds. 

Börn:  A.    Guðrún    (f.  18.  marz  1866),  gipt  séra  Egg- 

ert    Pálssyni    á    Breiðabólsstað  i  FljótshHð 

(sbr.  bls.  76,  160  og  HI,  167),  þ.  b.:  Ingunn. 

B.  Guðbjörg  (f.  27.  okt.  1867),  gipt  séra  Jóni 
Thorsteinsen  á  Þingvöllum,  syni  Jónasar 
Thorsteinsens  sýslumanns  í  Suður-Múlasýslu 
Jónssonar  landlæknis  Þorsteinssonar,  þ.  b.: 
Ingunn,  Elín,  Herraann,  Jónas  og  Asta 
Sigríður. 

C.  Jón  skrifstofustjóri  í  stjórnarráðinu  (f.  23. 
maí  1873),  kvæntur  Astu  dóttur  Péturs 
Thorsteinssons  fj'rrura  kaupraanns  á  Bíldu- 
dal  og  Ásthildar  Guðmundsdóttur  prófasts 
á  Breiðabólsstað  Einarssonar,  þ.  b.:  Gyða. 

D.  Kristín  (f.  2.  ágúst  1875),  gipt  séra  Hall- 
dóri  á  Reynivöllura  Jónssyni  írá  Stóra-Araóti 
í  Flóa  Eiríkssonar  í  Kampholti  Helgasonar. 

E.  Halldór  stúdent  (f.  6.  jan.  1878)  bókavörð- 
ur  við  Fiskes  bókasafnið  (íslenzku  deild- 
ina)  við  Cornell  háskóla  í  -íthaca  í  Banda- 
ríkjunum,  ókvæntur. 

F.  Oddur  cand.  jur.  í  Reykjavik  (f.  23.  júní 
1884),  fulltrúi  bæjarfógeta  og  aðstoðarmað- 
ur  i  stjórnarráðinu. 

Herraannius  E.  Johnson  var  fæddur  á  Isafirði  17. 
deseraber  1825,  kom  í  Bessastaðaskóla  1845  og  var  út- 
skrifaður  úr  Reykjavikurskóla  1849,  tók  aðgöngapróf  (exa- 
men  artium)  við  háskólann  1850  raeð  2.  einkunn  og  2. 
lærdóraspróf  7.  apríl  og  23.  október  1851  raeð  1.  einkunn, 
en  erabættispróf  1  lögfræði  12.  júní  1856  raeð  2.  eínkunn 
i  báðura  prófum  (89  st.).  Hann  var  settur  málaílutnings- 
maður  við  landsyfirréttinn  30.  júlí  1858,  þjónaði  land-  og 
bæjarfógetaembættinu    í    Reykjavík    fyrir    Vilhjálm   Finsen 


517 

veturinn  1859 — 1860  og  því  næst  á  eigin  ábyrgð  frá  25. 
ágúst  1860,  þangað  lil  Árni  Thorsteinsson  tók  við  árið 
eptir,  en  25.  maí  1861  var  honum  veitt  Rangárvallasýsla 
og  tók  við  henni  þá  uro  haustið,  en  fékk  lausn  frá  em- 
bætti  2.  janúar  1890  frá  1.  maí  s.  á.  Hann  bjó  á  Velli  í 
Hvolhrepp  og  andaðist  þar  2.  apríl  1894.  —  Hermannius 
sýslumaður  var  góður  maður  og  gegn  og  hafði  mannbylli. 

Björn  Stefánsson  Bjarnarson. 
Hann    var    settur    sýslumaður   1   Rangárvallasýslu  23. 
apríi  1890  og  þjónaði  henni  frá  1.  maí,  þá  er  H.  E.  John- 
son    sleppti    henni,    til    1.    september  s.  á.,  að  Páll  Briem 
tók  við  henni  (sjá  Dalasýslu:  H,  754 — 755). 

Páll  Jakob  Eggertsson  Briem. 

Faðir:  Eggert    Gunnlaugsson    Briem    sýslumaður   (sjá 

hér  áður). 
Módir:  Ingibjörg  Eiríksdóttir. 

Kona  fyrri:  Kristin  (f.  5.  júní  1862,  f  24.  okt.  1887)  Guð- 

mundsdóttir   bónda    á   Auðnum  á  Vatnsleysu- 

strönd  Guðmundssonar.     Þau  giptust  19.  marz 

1886. 
Barn:  A.    Kristinn    verzlunarmaður  á  Sauðárkrók   (f. 

8.  okt.  1887),  kvæntur. 
Konasiðari:  Álfheiður  (f.  11.  nóv.  1868)  Helgadóttir  lektors 

Hálfdanarsonar.     Þau  giptust  21.  júní  1895. 
Börn:  B.    Þórhildur  f.  7.  desember  1896. 

C.  Eggert  Ólafur  f.  6.  janúar  1898. 

D.  Friede  Ingibjörg  f.  7.  október  1900. 

E.  Helgi  f.  18.  júní  1902. 

F.  Kristín  Þórdís  f.  1.  apríl  1904. 

Páll  Briem  var  fæddur  á  Espihóli  i  Eyjaíirði  19.  október 
1856,  komískóla  1873  ogsettist  í  2.  bekk,  útskrifaður  1878 
með  1.  einkunn  (86  st.),  sigldi  samsumars  til  háskólans 
og  tók  próf  i  heimspeki  25.  júní  1879  með  1.  einkunn, 
gekk  undir  embættispróf  í  lögfræði  7.  júni  1883  og  fékk 
2.  einkunn  (89  st.),  en  gekk  upp  aptur  5.  júní  1884  og 
fékk  þá  1.  einkunn  (97  st.),  stundaði  svo  íslenzk  lög 
nokkra  hríð  með  stj'rk  af  landsjóði,  en  fékk  veitingu  fyrir 


518 

sýslumannsenibætlinu  í  Dalasýslu  5.  nóvember  1886  og 
var  á  Staðarfelli  veturinn  188(3  —1887,  afsalaði  sér  sj'sl- 
unni  vorið  1887  og  var  skipaður  málaflutningsmaður  við 
landsyfirréttinn  25.  maí  s.  á.,  en  21.  júni  1890  var  hon- 
um  veilt  Rangárvallasj'sla  og  tók  við  henni  1.  september 
s.  á.  Var  hann  þá  fyrst  til  heimilis  í  Odda,  en  reisli  sið- 
an  bú  á  Arbæ  í  Holtum.  Hinn  12.  september  1894  var 
hann  skipaður  amtmaður  í  norður-  og  austuramtinu  og 
tlutti  þá  til  Akureyrar  í  nóvember  s,  á.  Hafði  hann  það 
embætti  á  hendi  til  septemberloka  1904,  að  embæltið  var 
lagt  niður,  ílulti  til  Reykjavikur  snemma  í  október  s.  á. 
og  tók  þá  við  sj'slaninni  sem  3.  bankastjóri  eða  lögfræði- 
legur  ráðunautur  við  hinn  nýstofnaða  hlutabanka,  Is- 
lands  banka,  en  andaðist  17.  desember  s.  á.(1904).  Hann 
var  sæmdur  riddarakrossi  dannebrogsorðunnar  5.  janúar 
1899  og  heiðursmerki  dannebrogsmanna  1.  ágúst  1904  um 
leið  og  hann  var  leystur  frá  amtmannsembættinu.  Hann 
sat  á  alþingi  1887,  1889  og  1891  sem  þingmaður  Sn;efell- 
inga  og  10.  september  1904  var  hann  kosinn  alþingis- 
maður  fyrir  Akureyrarbæ,  en  auðnaðist  ekki  aldur  til  að 
sitja  á  þingi.  Páll  Briem  var  hæfileikamaður  og  áhuga- 
mikill  um  landsmál,  kappsfullur  og  ósérhlífinn,  og  reit  mikið 
í  blöð  og  tímarit. 

Æfisaga  Páls  Briems,  rituð  af  Klemens  landritara  Jóns- 
syni,  er  prentuð  í  Andvara  32.  árg.  1907. 

Hans  Magnús  Torfason, 
Faðir:  Torfi  Magnússon  prests  i  Eyvindarhólum  Torfa- 

sonar  (IH,  166). 
Móðir:  Jóhanna    Sigriður    Margrét    (f.    22.   júní    1839, 

Y  4.  april  1910)  dóttir  Jóhanns  líjarnesens 
verzlunarmanns  í  Vestmanneyjum  (ý  18.  júlí 
1845)  Bjarnasonar  á  Bakka  á  Kjalarnesi  Bjarna- 
sonar  Tómassonar  á  Framnesi  í  Skagafirði 
Grímssonar.  Var  Bjarni  á  Bakka  bróðir  Guð- 
rúnar  konu  Gísla  kaupmanns  Simonarsonar. 
Kona:  Petrina  Thora  Kamilla  Stefánsdóttir  sýslumanns 

Björnssonar  (sjá  Arnessýslu).      Hún  hefur  tek- 
ið    stúdentspróf   og    tók    próí    í  heimspeki  við 


519 

háskólann   18.  júní  1890  með  1.  einkunn.  Þau 

Magnús  sýslumaður  og  Kamilla  giplust  22.  júlí 

1895. 
Eörn:  A.    Jóhanna  Dagmar  f.  22.  jiiní  1896. 

B.  Brynjólfur  f.  5.  sepl.  1897. 
Eitt  barn  þeirra  er  dáið. 
Magnús  sýslumaður  Torfason  er  fæddur  í  Reykjavik 
12.  maí  1868,  kom  í  lærða  skólann  1884  og  settist  í  2. 
bekk,  útskrifaður  1889  með  1.  einkunn  (95  st.),  sigldi  þá 
samsumars  til  háskólans  og  tók  próf  í  heimspeki  25.  júni 
1890  með  1.  einkunn,  en  embættispróf  í  lögfræði  13.  febrú- 
ar  1894  með  1.  einkunn  (119  st.),  kom  s.  á.  út  hingað  og 
var  settur  málaflutningsmaður  við  landsyíirréttinn  12.  sept- 
ember,  en  19.  október  s.  á.  var  hann  settur  sýslumaður  í 
Rangárvallasýslu  og  fékk  veitingu  fyrir  s^'slunni  26.  sept- 
eniber  1895.  Hann  bjó  í  Árbæ  i  Holtum  meðan  hann 
þjónaði  sýshinni,  en  6.  júní  1904  var  hann  skipaður  sýslu- 
maður  í  ísafjarðarsýslu  og  bæjarfógeti  i  ísaQarðarkaupstað 
og  sleppti  Rangárvallasýslu  1.  ágúst  s.  á.  Hann  var  sæmd- 
ur  riddarakrossi  dannebrogsorðunnar  11.  ágúst  1907.  Sat 
á  alþingi  1901  sem  annar  þingmaður  Rangæinga. 


í  júlimánuði  1904  var  Sigurðar  Pétursson  Eggerz  cand. 
jur.  settur  sýslumaður  í  Rangárvallasýslu  og  fór  austur, 
en  hafði  þar  Htla  viðdvöl,  reið  suður  aptur  og  afsalaði 
sér  starfinu  í  s.  m. 

Karl  Júlíus  Einarsson, 
Hann  var  settur  sýslumaður  í  Rangárvallasýslu  25. 
júli  1904  frá  1.  ágúst  s.  á.,  þá  er  Magnús  Torfason  sleppti, 
en  þjónaði  þar  ekki  nema  tvo  mánuði,  ágúst  og  septem- 
ber,  og  var  23.  september  settur  sýslumaður  1  Skaptafells- 
sýslu  frá  1.  október.  (Sjá  um  hann  við  Vestmanneyja- 
sýslu). 

Elnar  Benediktsson. 

Faðir:  Benedikt    Sveinsson    sS'slumaður    í    Þingeyjar- 

sýslu  (t  2.  ágúst  1899),  sbr.  I,  135—136. 

Móðir:  Katrín  Einarsdóttir  umboðsmanns  á  Reynistað 

Stefánssonar, 


520 

Kona:  Valgerður  (f.  15.  júiií  1881)  Einarsdóttir  Zocga 

veitingamanns  í  Reykjavík  (f  9.  ágúst  1909) 
Jóhannessonar  og  Margrétar  Tómasdóttur  Klogs 
Steingrímssonar  frá  Ráðagerði  á  Seltjarnarnesi 
Illhugasonar.  En  kona  Steingrims  og  móðir 
Tómasar  Klogs  var  Margrét  Gísladóttir  frá 
Kálfakoti  í  Mosfellssveit  Pálssonar  í  Miðdal 
Gíslasonar  hreppstjóra  í  Miðdal  Daðasonar  á 
Stóruvöllum  á.  Landi  Jónssonar  prests  í  Steins- 
holti  (ý  1671)  Gunnlaugssonar^).  En  kona  séra 
Jóns  var  Guðrún  Daðadóttir,  systir  Halldórs 
prófasts  í  Hruna. 

Einar  og  Valgerður  giptust  15.  júní  1899. 

Börn:  A.    Einar  Valur  f.  22.  febr.  1900. 

B.  Margrét  Svala  f.  3.  okt.  1901. 

C.  Benedikt  Örn  f.  10.  febr.  1904. 

D.  Ragnheiður  Erla  f.  19.  febr.  1905. 

E.  Stefán  Már  f.  24.  júlí  1906. 

F.  Katrín  Hrefna  f.  19.  sept.  1908. 

Einar  Benediktsson  er  fæddur  á  Elliðavatní  31.  októ- 
ber  1864,  kom  í  lærða  skólann  haustið  1879  og  var  þar 
4  vetur,  útskrifaður  sem  utanskólasveinn  1884  með  2.  eink- 
unn  (81  st.),  sigldi  þá  samsumars  til  háskólans  og  tók 
próf  í  heiraspeki  25.  júní  1885  með  ágætiseinkunn,  en  tók 
embættispróf  í  lögfræði  18.  maí  1892  með  2.  einkunn  (87 
st.),  var  síðan  i  Reykjavík  við  málsfærslu  og  önnur  störf, 
en  var  skipaður  málaflutningsmaður  við  landsyfirréttinn 
9.  júní  1898,  og  9,  september  1904  sýslumaður  i  Rangár- 
vallasýslu,  og  tók  við  sýslunni  1.  október,  keypti  nokkru 
siðar  jörðina  Stóra-Hof  á  RangárvöUum  og  reisti  þar  bú, 
en  fékk  lausn  frá  sýslumannsembættinu  með  eptirlaunum 
sakir  heilsubilunar  9.  apríl  1907  frá  30.  s.  ra.,  sigldi 
skörarau  síðar  til  útlanda,  Englands,  Xoregs  og  víðar,  var 
um  tíraa  búsettur  nálægt  Edinborg  á  Skotlandi,  en  hefur 
nú  upp  á  síðkastið  hafl  ýmist  aðsetur  í  Kaupmannahöfn 
eða  1  Lundúnura.  —  Hann  stofnaði  blaðið  ))D§gskrá«  1. 
júH  1896  og  var  ritstjóri  þess  þangað  til  í  miðjum  sept.  1898. 


1)  Pessi  ættliöur  hefur  ekki  áður  kunnur  verið. 


521 

Sigurður  Pétursson  Eggerz. 

Hann  var  settnr  sýslumaður  í  Rangárvallasýslu  23. 
apríl  1907  frá  1.  maí  s.  á.,  að  Einar  Benediktsson  sleppti 
henni,  og  þjónaði  henni  til  marzmánaðarloka  1908,  að 
Björgvin  Vigfússon  tók  við.  Sjá  um  Sigurð  Eggerz  við 
Skaptafellssýslu. 

Björgvin  Vigfússon. 

Faðir:  Vigfús    Guttormsson    prestur    í    Ási    í    Fellum 

(t  19.  marz   1874).     Sjá  framætt  hans  III,  479. 

Móðir:  Guðríður    Jónsdóttir    frá  Gilsá  í  Breiðdal  Ein- 

arssonar  prests  á  Desjarmýri  Jónssonar. 

Kona:  Ragnheiður     (f.     21.    des.    1865)     Einarsdóttir 

hreppstjóra  á  Höskuldsstöðum  í  Breiðdal  (f  8. 
júlí  1887)  Gislasonar,  systir  Magnúsar  dýra- 
læknis  í  Reykjavík.  Þau  hjón  eru  systrabörn, 
giptust  15.  júní  1898. 

Börn:  A.    Páll  f.  20.  ágúst  1898. 

B.  Einar  f.  13.  ágúst  1900. 

C.  Helga  Guðríður  f.  13.  des.  1903. 

D.  Elizabet  f.  5.  iúní  1908. 

Björgvin  sýslumaður  er  fæddur  1  Ási  í  Fellum  21. 
október  1866,  kom  1  lærða  skólann  haustið  1882  og  var 
útskrifaður  1888  með  2.  einkunn  (75  st.),  sigldi  þá  sam- 
sumars  til  háskólans  og  tók  þar  próf  í  heimspeki  27.  júní 
1889  með  2.  einkunn,  og  embættispróf  í  lögfræði  4.  íebrúar 
1896  með  2.  einkunn  (113  st.).  Hinn  29.  desember  s.  á. 
var  hann  skipaður  umboðsmaður  yfir  Múlasýslujörðum 
frá  1.  janúar  1897  og  fór  hann  þá  að  búa  á  Hallorms- 
stað,  en  19.  desember  1904  var  hann  skipaður  sýslu- 
maður  í  Skaptafellssýslu  og  tók  við  henni  vorið  1905. 
Reisti  hann  þar  bú  á  Höfðabrekku  í  Mýrdal,  en  10.  sept- 
ember  1907  var  hann  skipaður  sjslumaður  í  Rangárvalla- 
sýslu  frá  1.  október  s.  á',  en  tók  ekki  við  þeirri  sýslu  fyr 
en  1.  apríl  1908,  því  að  18.  desember  1907  var  hann 
settur  til  að  þjóna  Skaptafellssj'slu  frá  1.  nóvember  það 
ár  til  marzmánaðarloka  1908,  en  Sigurður  Eggerz  þjónaði 

34 


522 

þá  fyrir  hann  Rangárvallasýslu.  Björgvin  sýslumaður  var 
fyrsta  árið  (1908 — 1909)  í  húsmennsku  á  Stórólfshvoli,  en 
keypti  þvi  næst  mestalla  jörðina  Efrahvol  og  fór  að  búa 
þar  vorið  1909. 


Y.  Vestmannaeyjasýsla. 

í  Vestmannaeyjum  voru  ekki  í  elztu  tíðum  sýslumenn 
út  af  fyrir  sig^),  heldur  höfðu  þar  lögsögn  Árness-  eða 
Rangárþings  sýslumenn  og  máske  einstöku  sinnum  Skapt- 
árþings  valdsmaður,  en  að  fiskatollum  voru  þær  ýmsum 
léntar  og  stundum  höfðu  höfuðsmenn  þær  sjálfir  til  fiski- 
tollaafgjalds^).     Að    upptelja    þá    sýslumenn,   er  þar  höfðu 


1)  Vestmannaeyja  er  opt  getiö  i  sögum  og  annálum,  þvi  aö 
íslenzk  skip  létu  opt  í  haf  þaðan,  og  þar  var  hinsvegar  opt  komið 
íyrst  að  landi  utanlands  frá,  annaöhvort  frá  Noregi  eöa  annars- 
staöar.  Par  tóku  þeir  Hjalti  Skeggjason  og  Gissur  hvíti  fyrst 
land  árið  1000,  er  kristni  var  lögtekin.  Um  1140  keypti  Magnús 
biskup  Einarsson  i  Skálholti  (f  1148)  því  nær  allar  Vestmanna- 
eyjar  undir  Skálholtsstól  og  œtlaði  að  setja  þar  munklifi,  en 
honum  entist  ekki  aldur  til  þess  (Hungurvaka,  Bisks.  I,  77).  1218 
varö  þar  bardagi  milli  Oddaverja  og  Norðmanna,  þá  er  Ormur 
Jónsson  Breiðbælingur,  bróöir  Sæmundar  í  Odda,  var  veginn 
(sbr.  Sturl.).  1280  gaf  Árni  biskup  Porláksson  (f  1298)  eyjarnar 
Mikjálsklaustri  (Munklifi)  i  Björgvin,  og  er  það  gjafabréf  enn  til  á 
latínu  (ds.  31.  júli  1280:  ísl.  Fornbrs.  H,  191—192),  en  siðar  urðu 
þær  konungseign  eptir  siðaskiptin.  Á  árunum  1420—1425  höfðu 
enskir  kaupmenn  yfirgang  þar  í  eyjunum  og  tóku  til  fanga  hirö- 
stjórann  Hannes  Pálsson  og  Balthasar  af  Damme  1425  (sbr.  ísl. 
Fornbr.safn  IV.  B.  og  annála).  1456  veitti  Kristján  konungur  1. 
Marcellusi  Skállioltsbiskupi  eyjarnar  að  léni  með  wöllum  rétti  og 
rentu,  tekjum  og  tiundumw  (ísl.  Fornbr.s.  V.,  138 — 139)  og  1481 
fékk  Porleifur  Björnsson  ísland  ))og  Vestmannaeyjar«  að  léni  um 
3  ár  (ísl.  Fornbr.s.  VI,  397—399),  1484  rændu  enskir  þar  i  eyjun- 
um  út  af  yfirgangi  Diöriks  Pinings  (Fornbr.s.  VII,  12 — 13).  Síðar 
var  rænt  í  eyjunum  1614,  og  siðast  var  Tyrkjaránið  nafnkunna 
1627  (sbr.  Tyrkjaránssögu  Rvik  1906—1909).  Saga  Vestmannaeyja 
er  all  efnismikil,  ekki  af  stærra  bletti. 

2)    Um    1450    hefur    Torfi  Arason  ))haft  Vestmannaeyjar  af 

34* 


524 

lögsögn,  mætti  telja  Árness-,  Rangár-  og  stundum  Skaplár- 
þings  sýslumenn^),  sem  taldir  eru  við  téðar  sýslur,  að 
mestu  leyti,  til  þess  að  höfuðsmaður  Herluf  Daae  útfærði 
hingað  þá  konungsskipan  1609,  að  þar  skyldi  vera  sýslu- 
maður  út  af  fyrir  sig^).  Þessir  bjuggu  þó  optast  á  landi 
til  1696.  Eplir  að  téður  kongsboðskapur  kom,  meina  eg, 
að  lialdið  hafi  Vestmanneyjasýslu: 

1.  Porleifur  Magnússon  á  Hiíðarenda. 

2.  Jakob  Pétursson   umboðsmaður  í  Vestmannaeyjum  um 
1620,  átti  Álfheiði  Árnadóttur  og  börn^). 


Daníelff,  sbr.  Skrá  um  landskuldir  af  Vestraannaeyjura  i  tiö  Torfa 
og  síðar  árið  1507,  eptir  sögn  Stranda-Kols:  Fbrs.  VIII,  179 — 180. 
Sést  af  þeirri  skrá,  hve  fiskitollurinn  af  eyjunura  var  hár  á  þeim 
timura. 

1)  í  sýslubréfi  Torfa  Jónssonar  i  Klofa  25.  júni  1504  (Fbrs. 
VII,  696 — 69")  er  hann  fær  sýslu  milH  Pjórsár  og  Jökulsár  á  Sól- 
heiraasandi  (Rangárþing),  er  beint  tekið  frara,  aö  Vestmannaeyjar 
fylgi  par  með. 

2)  í  konungsbréfi  pessu,  sem  er  dagsett  25.  febr.  1609  (Laga- 
safn  M.  Ket,  II.,  246—247)  er  beinUnis  sagt,  að  áður  hafi  verið 
venja,  að  sýslumönnum  af  landi  hafi  verið  gert  að  skyldu  að 
fara  til  eyjanna  á  vissum  tímum  árlega  til  að  skera  úr  málum 
nianna. 

3)  Jakob  mun  ef  til  vill  hafa  verið  son  Péturs  Tómassonar 
hiröstjóraumboðsmanns  á  Bessastöðum  1588.  Hann  var  umboðs- 
maður  Holgers  Rosenkrants  1620  (Safn  til  sögu  ísl.  II,  734). 
Andaðist  í  Kaupmannahöfn  1641.  Álfheiður  whin  væna«  Arna- 
dóttir,  kona  hans,  er  í  ættatölura  talin  bróðurdóttir  Gissurar 
biskups,  en  pað  raun  vera  skakkt,  og  ura  afkoraendur  peirra  er 
heldur  ekki  fullvíst.  Árni  son  peirra  er  talinn  að  hafa  búið  á 
Stóra-Hólmi  i  Leiru,  en  pað  er  öldungis  rangt,  pvi  að  sá  Árni  var 
son  Jakobs  Helgasonar  á  Porkötlustöðum  í  Grindavik.  Að  Einar 
Stefánsson  á  Hörgslandi,  er  átti  Kristínu  Grínisdóttur  prests  í 
Hruna  Skúlasonar,  hafi  verið  sonarson  Arna  Jakobssonar  Péturs- 
sonar,  eins  og  Snókdalin  telur,  nær  og  engri  átt.  1614  er  getið 
ura  Pélnr  Jakobsson  uraboðsmann  í  Vestmannaeyjura  (sbr.  Tyrkja- 
ránssögu  p.  XXXVI),  og  i  ferðasögu  séra  Ólafs  Egilssonar  er  getið 
um  Pétur  Jakobsson,  er  verið  hafi  7  ár  uraboðsmaður  i  eyjun- 
ura,  en  bjó  í  Helsingjaeyri  1628  og  átti  fjölda  barna.  Er  hann 
alstaðar  i  ferðasögunni  nefndur  Pétur,  en  ekki  Jakob,  sbr.  Tj'rkja- 
ránssögu,  en  útgefandinn  (dr.  J,  P.)  hefur  ætlað,  að  par  væri  al- 
staðar   átt   viö   Jakob    Pétursson.    En  pað  er  nokkuð  undarlegt, 


525 

3.  Gísli  lögmaður  Hákonarson  til   1631. 

4.  Vigfás  og  Hákon  synir  hans  til  1647. 

5.  Torfi  Erlendsson  og  Jakob  Bang'^)  til  1650. 

Hér    verða    taldir    nolikrir    Vestmannaeyjasýslumenn, 
þeir  er  eg  hef  fundið. 

Árni  Þórðarson. 
Hann  var  einn  af  þeim  fjórum,  sem  fengu  landið  í 
léni  1357  og  hafði  sýslur  syðra,  meðal  hverra  Rangár-  og 
Vestmannaeyjasýslur.  Hann  lét  á  Lambeyjarþmgi  1360 
eptir  dómsnefnu  höggva  Markús  barkað,  konu  hans  og  son, 
fyrir  það  þau  höfðu  drepið  Orm  á  Krossi.  En  Smiður 
hirðstjóri  lét  1361  þar  fyrir  hálshöggva  Árna,  sem  enga 
áheyrn  fékk,  þótt  hann  skyti  máli  sínu  undir  konungdóm 
og  Smiður  hafði  áður  lofað  honum  vináttu.  Meðíram  var 
það  orsök  til  þess,  að  Smiður  var  veginn  1362^). 

Helgi  Styrsson 
var    sýslumaður    í    Vestmannaeyjum    1419    og    það  fram 
yíir  1430^). 

Jón  Marteinsson. 
Hann   var  um  og  eptir  1570  sýslumaður  við  og  við  í 


ad  jafnkunnugur  maöur  sem  séra  Ólafur  skyldi  hafa  haft  hausa- 
vixl  á  þessum  nöfnum,  einkum  þá  er  nafniö  Pétur  Jakobsson  kem- 
ur  fyrir  i  skjali  frá  1614,  eins  og  áður  er  getiö.  Aö  likindum  er 
hér  um  2  menn  aö  ræöa,  líklega  feöga,  og  þá  helzt,  aö  Jakob,  er 
andaöist  1641,  hafi  verið  son  þessa  Péturs  Jakobssonar  (en  ekki 
Péturs  Tómassonar).     Um  þaö  skal  eg  samt  ekkert  fullyröa. 

1)  Jakob  Bang  var  systurson  Jens  SöíTrenssonar.  Hann  og 
Torfi  Erlendsson  fengu  Árnessýslu  og  Vestmannaeyjar  1647  eptir 
Vigfús  Gíslason,  og  mun  Jakob  hafa  þjónaö  Vestmannaeyjum  til 
1650,  aö  Magnús  Bjarnason  fékk  hana  (sbr.  bls.  308  hér  ad  framan). 

2)  Sbr.  bls,  207—209.    Um  sýsluvöld  Árna  er  alls  óvist. 

3)  Sjá  um  Helga  Styrsson  og  börn  hans  hér  áöur  (i  Rangár- 
þingi)  bls.  381—382.  1528  er  Jón  Hallsson  í  Næfurholti  sýslumaöur  í 
Vestmannaeyjum  (Fbrs.  IX,  477—478).  1558  er  Símon  Siirbeck 
borgari  í  Kaupmannahöfn  nefndur  fógeti  á  Vestmannaeyjum. 


526 

Vestmannaeyjum,  og  hygg  eg  hann  hafi  haldið  sýsluna  út 
af  fyrir  sig  til  1604^. 

Andrés  Franzson'-). 

1591  hinn  9.  júní  í  Vestmannaeyjum  á  almennum 
þingstað  var  6  manna  dómur  útnefndur  af  séra  Bergi 
Magnússyni  andlegs  valds  vegna  og  Hákoni  Arnasyni  i 
löglegu  umboði  þess  ærlega  manns  Andrésar  Franzsonar, 
er  þá  var  kgl.  majestets  fógeti  og  sýslumaður  yfir  Vest- 
mannaeyjum  um  hjónaband  Korts  Ciensundts  og  Guðrúnar 
Þorsteinsdóttur. 

Níels  Björnsson^) 
útnefndi    þann    10.    júlí    sama    ár  (1591)  6  manna  dóm  í 
Vestmannaeyjum  um  sömu  persóna  hjónabandsleyfi. 

Erlendur  Ásmundsson 
útnefndi  5.  júní  1630  dóm  um  vöiíuna  í  Vestmannaejjum*). 


1)  Paö  hygg  eg  mjög  vafasamt  og  aö  likindum  alveg  skakkt. 

2)  Réttara  raun:  Andrés  Hansson.  Hann  virðist  hafa  verið 
uraboðsmaöur  i  Vestmannaeyjum,  pvi  að  hans  er  getið  þar  1614 
(Tyrkjaránssaga  bls.  XXXVI).  í  kæru  gegn  séra  Orrai  Ofeigssj'ni 
í  Vestraannaeyjum,  er  samin  mun  um  1608.  eru  kærendurnir 
Andrés  Hansson  fyrverandi  og  Niels  Christensen  þáverandi 
fógeti  á  eyjunura,  en  vel  getur  verið,  að  kæra  þessi  sé  yngri.  Er 
hún  i  16  atriðum.  Frumrit  hennar  er  í  safni  Árna  Magnússonar 
381  fol. 

3)  Pessi  Níels  Björnsson  er  eflaust  Xikulás  Björnsson  sÝslu- 
maður  á  Seljalandi  (j  1600).  Sjá  Rangárþing.  Niels  er  nfl.  danska 
nafniö  á  Nikulás. 

4)  Dóm  þennan  hef  eg  ekki  séð,  og  ekki  er  hans  getið  í 
Tyrkjaránssögu,  en  þar  er  (bls.  335)  rainnzt  á  dóm,  er  hann  hafi 
dærat  í  Vestmannaeyjura  i  umboði  Gísla  lögmanns  Hákonarsonar 
um  fólk,  sem  liíi  í  hneykslanlegura  lifnaði,  ef  til  vill  sami  og 
dóraur  hans  5.  júni  1630  á  Hvitingum  i  bréfabók  Gisla  Oddssonar 
A.  M.  217  4to..  Par  er  og  prentaður  (bls.  360-  366)  Lambeyjardómur 
Erlends,  2.  nóvember  1627,  genginn  i  uraboði  Gisla  lögraanns,  um 
arf  og  umboöstökur  eptir  þá  raenn,  er  liílátnir  voru  í  eyjunum, 
eða  rænt  burtu  þar  sama  ár.  í  alþingisdómi  30.  júní  1632  er  og 
getið    um    dóni    Erlends    áhrærandi   hneykslanlegan  lifnað  þar  i 


527 

Kláus  Eyjólfsson 
hafði  Vestmannaeyjasj'slu  árið  1635,  eptir  að  þeir  bræður 
Vigfús  og  Hákon  voru  frá  henni  settir,  því  að  18.  apríl 
1635  á  þingstað  réttum,  Hvítingum  í  Vestmannaeyjum, 
útnefndi  heiðarlegur  mann,  Kláus  Eyjólfsson,  kongsvalds- 
ins  fullmektugur  umboðsmaður:  Jón  Þorleifsson  Jaspar 
Kristjánsson,  Þórólf  Eyjólfsson,  Magnús  Egilsson  og  Magnús 
Tómasson  í  dóm  um  fartekju,  háseta  óhlýðni,  haustmannafar 
og  óleyfilega  drykkjufiska.  Anno  1658  eptir  Magnús  Bjarna- 
son  var  Kláus  Eyjólfsson  seltur  til  að  útnefna  dóma,  láta 
lög  og  rétt  hafa  sinn  gang  í  Vestmannaeyjum  til  þess  æðra 
jíirvald  til  komi  og  aðra  skikkun  á  geri  (Lögþingisbók 
1658)0. 


ej'junum,  og  raun  þaö  vera  dóraur  sá,  er  fyr  var  getið.  (Sjá  um 
Erlend  Ásmundsson  bls.  298 — 298).  Af  pessu  sést,  að  Gisli  lög- 
maður  Hákonarson  hefur  haft  Vestraannaeyjar  raeð  Árness^'slu  til 
dauða  sins  1631,  en  Vigfús  son  hans  eptir  hann.  Utnefndi  hann 
par  dóm  1635  eða  1636  um  herleidda  menn  og  hjónabandsbrot 
peirra,  og  7.  ágúst  1638  dóm  á  Hvitingapingstað  um  vöktun  á 
færleikum  (sbr.  hdr.  J.  S.  64  fol.).  Talið  er,  að  Gísli  Árnason 
sýslumaður  í  Rangárpingi  hafi  og  haft  Vestmannaeyjar  einhvern- 
tíraa  á  árunura  1597 — 1611,  en  óvist  er  pað,  og  ókunnugt  er  mér 
ura  dóma  hans  par. 

Með  konungsbréfi  22.  október  1633  var  skipað  að  setja  sýslu- 
mann  í  Vestmannaeyjura,  og  átti  hann  að  fá  sem  póknun  1—2 
fiska  af  hverju  hundraði,  er  veiddist  par  i  Eyjunura.  Svo  er 
sarat  að  sjá  af  bréfi  pessu,  eins  og  gert  sé  ráð  fyrir,  að  sýslu- 
raaður  pessi  purfi  ekki  að  vera  heirailisfastur  1  eyjunura,  pví  að 
fyrnefnda  póknun  á  hann  að  fá  fyrir  fyrirhöfn  sina  og  kostnað 
aö  koraast  til  eyjanna  og  úr  peim  á  ári  hverju  (Lagasafn  M.  Ket. 
II,  376—377,  par  er  bréfið  dagsett  20.  raarz  1634). 

1)  Kláus  var  bróðurson  séra  Jóns  Egilssonar  annálaritara 
1  Hrepphólura  og  séra  Olafs  í  Vestmannaeyjum.  Hann  var  lög- 
réttumaður  og  bjó  í  Hólmura  í  Landeyjura.  Er  hans  getið  í 
Larabeyjardórai  Erlends  Ásraundssonar  2.  nóv.  1627  (Tyrkjaráns- 
saga,  bls.  360)  og  í  Lambeyjardórai  Gisla  lögmanns  Hákonarson- 
ar  2.  maí  1628  (s.  st.,  bls.  370—371).  Kláus  hefur  saraið  hina 
fyrstu  og  elztu  ritgerð  um  Tyrkjáránið  í  Vestraannaeyjum.  Er 
hún  samin  i  júlimánuði  1627  og  prentuð  eítir  fjórura  handritum 
i  Tyrkjaránssögu,  Rvík  1906—1909,  bls.  18—90.  Kláus  andaðist 
1674,  níræður  að  aldri.     Kona  hans   var   Ingibjörg   Porleifsdóttir 


528 

Magnús  Bjarnason. 

Fadir:  Bjarni    á    Stokkseyri,  stórauðugur  maður,  dó  í 

maí  1653,  86  ára,  sonur  Sigurðar  Bjarnasonar 
Torfasonar  í  Klofa  (sjá  Rangárvallasýslu  og 
Árnesþing). 

Móðir:  Salvör    Guðmundsdóttir    prests    í    Gaulverjabæ 

(28  ár,  dó  1605)  Gíslasonar  sýslumanns  í 
Miðfelli  Sveinssonar  (sjá  Árnessýslu). 


Ásmundssonar,  bróöurdóttir  Erlends  sýslumanns  Ásmundssonar 
og  voru  börn  peirra: 

1.  Árni  prestur  i  Vestmannaeyjum  (f  1673)  átti  fyr  Ingibjörgu 
Porsteinsdóttur  prests  á  Stað  i  Aöalvik  Jónssonar  og  börn, 
en  síðar  Gróu  Einarsdóttur,  systur  Gisla  prests  á  Helgafelli 
og  var  dóttir  peirra  Vilborg  móöir  Halldórs  biskups  Brynj- 
ólfssonar  á  Hólum. 

2.  Porleifur  prestur  á  Útskálum  (f  1699)  átti  fyr  Sigríði  Hall- 
dórsdóttir  prófasts  i  Hruna  Daðasonar,  en  siöar  Pórunni 
Magnúsdóttur  s^'slumanns  á  Leirubakka  Bjarnasonar  og  verða 
bðrn  peirra  siöar  talin. 

3.  Vilborg  átti  séra  Pétur  Gissurarsson  i  Vestmannaeyjum  (f 
1690),    p.  b.: 

a.  Gissur  prestur  i  Vestmannaeyjum  (f  1713)  átti  fyr  Sigríði 
Eyjólfsdóttur  Iðgréttumanns  á  Brunnastöðum  Jónssonar, 
en  siðar  Helgu  Pórðardóttur  prests  á  Pingvðllum  Por- 
leifssonar,  og  var  son  peirra  Natanael  faðir  Árna  wreips- 
lagara«  í  Effersey  og  Jóns  í  Vestmannaeyjum  föður  Hall- 
varðs  læknis  og  Porbjargar,  er  átti  Ólaf  Eiríksson  á  Rauða- 
felli,  og  eru  paðan  komnar  allmiklar  ættir  undir  Ej'ja- 
fjöllum. 

b.  Arngrímur  prestur  í  Vestmannaeyjum  (f  1742),  tvikvæntur. 
Börn  hans  eru  talin  II,  306. 

c.  Emerentiana  átti  Ólaf  sýslumann  Árnason  (sjá  siðar). 

d.  Guðriður,  átti  Magnús   ísleifsson  á  Höfðabrekku,  p.  b.: 
aa.    Helga  átti  Runólf  Jónsson  á  Höfðabrekku,  p.  b.:  Guö- 

mundur  s^'slumaður  á  Setbergi  (bls.  167 — 168),  Jón  á 
Höföabrekku,  Vilborg,  er  átti  Klemens  Hallgrimsson 
í  Kerlingardal  og  Margrét,  er  átti  Odd  Erlendsson  i 
Hallgeirsey. 
bb.  ísleifur  á  Seljalandi  átti  Ingibjörgu  Einarsdóttur.  Um 
afkomendur  peirra  sjá  bls.  269—270. 

e.  Gísli  var  myrtur  i  Vestmannaeyjum  1692,  átti  Ingibjörgu 
Oddsdóttur.  Var  hún  grunuð  ura  morð  manns  sins,  ásamt 
Ingveldi  systur  sinni,  og  voru  pær  húöstrýktar  á  alpingi 
1695  og  gerðar  útlægar  úr  landinu. 


529 

Kona:  Vilborg  Þorsteinsdóttir  sýslumanns  og  klaustur- 

haldara  á  Þykkvabæ  Magnússonar  (sjá  Skapta- 

fellssýslu). 

Börn:  A.    Guðmundur    í     Leirubakka    og    Skarfanesi, 

átti    Guðrúnu    dóttur    séra   Magnúsar  Jóns- 

sonar  á  Breiðabólsstað  austur;  börn: 

1.  Magnús  á  Leirubakka^)   átti  Sigríði  (sjá 
síðar). 

2.  Halldór^)    átti    Ólöfu     Snorradóttur    frá 
Káranesi,  bi. 

3.  Ragnhildur   átti  séra  Bárð  [Jónsson^)]  í 
Holtaþingum  (dó  1755*)). 

4.  Vilborg  átti  Vigfús  Gunnarsson^). 


1)  Petta  er  rangt  og  veröur  siöar  athugað. 

2)  Halldór  bjó  i  HraungerÖi. 

3)  I  hdr.  Boga  stendur  ))01afsson((,  sera  vitanlega  er  rangt. 
Séra  Jón  Ólafsson  1  Felismúla,  faöir  séra  Báröar,  var  bróðurson 
Bárðar  Gíslasonar  lögréttumanns  i  Vatnsdal  (sbr.  bl.  127)  og  bar 
séra  Báröur  nafn  hans. 

4)  Börn  séra  Bárðar  og  Ragnhildar: 

a.  .lón  í  Miðfelli  í  Ytrahrepp  átti  fyr  Salbjörgu  Jónsdóttur,  en 
siðar  Guðrúnu  Ólafsdóttur,  p.  d.: 

aa.  Ingibjörg  átti  Helga  Einarsson  á  Grafarbakka  og  mörg 
börn,  par  á  meðal  voru:  Jón  í  Miklholti  í  Biskupstung- 
um,  Gunnfriður  og  Guðmundur  faöir  Pórðar  i  Gröf  og 
Helga  í  Arnarholti  í  Biskupstungum. 

b.  Salvör  átti  Sigurð  Guðnason  á  Flókastöðum  i  Fljótshlíð,  þ.  b.: 
Magnús,  Ragnhildur  átti  Jón  Snorrason  á  Sámsstöðum,  og 
Halldór  í  Marteinstungu  faðir  Sigríðar,  er  átti  Runólf  Niku- 
lásson  á  Brekkum  í  Hvolhrepp. 

c.  Ólöf  s.  k.  Hannesar  Vigfússonar  (bls.  324 — 325). 

d.  Pórunn  átti  Tómas  Pórðarson  ráðsmanns  i  Háfi  Þórðarson- 
ar  (III,  144). 

e.  Helga  átti  Eyjólf  Pórðarson  bróður  hans  (III,  144). 

f.  Guðný  átti  Bjarna  Björnsson  á  Arnkötlustöðum,  p.  b.:  Páli 
á  Arnkötlustöðum,  Jón  i  Kolsholti  og  Ingibjörg. 

g.  Vilborg  átti  Sigurð  Árnason  á  Syðri-Hömrum  i  Holtum. 

5)  Vigfús  var  son  Gunnars  prests  Einarssonar  i  Kálfholti  og 
bjó  i  Kirkjuvogi,  p.  b.:  Bjarni  smiður,  er  átti  Margréti  Korts- 
dóttur  á  Kirkjubóli  Jónssonar,  og  Guðrún  (III,  183). 


530 

B.  Guðni  (dó  1657)  átti  Ólöfu  Halldórsdóttur, 
bl.i). 

C.  Ingiríður    átti    séra    Bjarna    Hallgrímsson  i 
Odda. 

D.  Guðríður  átti  Jón  son  séra  Magnúsar  Jóns- 
sonar^),  bl. 

E.  Þórunn    átti    séra    Þorleif   Kláusson    á  Ut- 
skálum;  börn: 

1.  Séra  Árni  í  Arnarbæli  (dó  46  ára  1744)') 
átti  fyr  Guðrúnu  dóttur  séra  Páls  Gunn- 
arssonar;  börn: 

a.  Þorleifur*). 

b.  Helga    kona    Páls  sýslumanns  Axels- 
sonar^). 

Seinni  kona  séra  Árna  Katrín  Torfa- 
dóttir  frá  Gaulverjabæ,  bl.  (sbr.  ísa- 
fjarðarsýslu). 

2.  Guðni^)  átti  Ragnheiði  ísleifsdóttur;  þ.  b. 
dóu. 


Laundóttir  Vilborgar  Guöraundsdóttur  var  Margrét  Ingjalds- 
dóttir,  er  giptist  i  Holtum. 

Enn  voru  börn  Guömundar  Magnússonar  á  Leirubakka. 

5.  Magnús  á  Núpi  i  Fljótshliö,  læröi  í  Skálholts- 
skóla,  varö  yfirbryti  í  Skálholti,  dó  1745,  67 
ára,  átti  Sigriöi  Bjarnadóttir  prests  á  Hösk- 
uldsstööum  Arngrimssonar.  Launson  hans, 
Porkell  (sbr.  II,  689). 

6.  Ólöf  f.  k.  séra  Vigfúsar  Gislasonar  á  Krossi,  bl. 

1)  Sbr.  bls.  49  hér  aö  íraman. 

2)  Séra  Magnús  var  prestur  á  BreiðabólsstaÖ  í  Fljótshliö. 
Gudríöur  var  f.  k.  Jóns. 

3)  Séra  Árni  var  74  (ekki  46)  ára,  er  hann  andaöist,  drukkn- 
aði  í  kil  nokkrum  eða  smálæk  (Sandá)  milli  Auðsholts  og  Arn- 
arbælis. 

4)  Porleifur  átti  Guðrúnu  laundóttur  Brynjólfs  Jónssonar 
lögréttumanns  á  Litlalandi,  þeirra  son  Guömundur  á  Pórustöö- 
ura  i  Ölfusi  faðir  Eiríks  á  Mosastöðum  i  Flóa  föður  Ólafs  s.  st. 

5)  Sjá  um  Pál  sýslumann  og  börn  hans  III,  296 — 300. 

6)  Guðni  bjó  í  Stóradal  undir  Ej'jafjöllura.     Kona  hans  var 


531 

3.    Magnús^)  átti  Guðríði  Jónsdóttur;  börn: 

a.  Jón    í    Laugardælum  átti  Þuríði  Há- 
konardóttur  1  Kirkjuvogi^);  börn: 
aa.    Sigurður  í  Moldartungu. 

bb.   Magnús  í  Laugardælum. 
cc.    Guðni  í  Þorleifskoti. 

b.  Arnþór  í  Kampholti  átti  fyr  Guðrúnu 
Stefánsdóttur^)  og  börn,  svo  Guð- 
rúnu  Ólafsdóttur,  bl. 

c.  Gísli  átti  Margréti  Guðmundsdóttur; 
þ.  b.:  Magnús^). 

d     Sigriður     átti     Bernharð     Jónsson     í 
Ölfusi^)  og  mör^  börn. 
F.    Anna  í  Húsagarði,  bl. 
Magnús    var    orðinn    lögréttumaður    1645.     Hann  var 
vel  við  efni.     Bjó  á  Leirubakka,  löngu  giptur  og  átti  full- 


Rannveig  (ekki  Ragnheiður)  ísleifsdóttir  frá  Suður-Reykjum 
PórÖarsonar.  Börn  þeirra  voru:  Guðrún,  Geirný,  Sólvör,  Ólafur 
(sbr.  Manntal  í  Rangárþingi  1729  í  minni  eign). 

1)  Magnús  bjó  i  Húsagarði  á  Landi.  Guðríður  kona  hans 
var  dóttir  séra  Jóns  Ólafssonar  í  Fellsmúla  (f  1718). 

2)  Hún  var  systir  Porsteins  Hákonarsonar  lögsagnara  og 
Vilhjálms  eldra  í  Kirkjuvogi  (sbr.  bls.  165  og  175). 

3)  Hún  var  dóttir  séra  Stefáns  Porsteinssonar  í  Steinsholti 
(t  1773). 

Börn  Arnþórs  og  hennar: 

a.  Kláus  tvíkvæntur,  s.  k.  hans  Puriður  Lafranzdóttir  frá  Há- 
holti  á  Skeiöum  Halldórssonar.  Hórdætur  Kláusar:  Guöný, 
er  átti  Stefán  Bjarnason  í  Andrésfjósum,  Margrét  og  Vil- 
borg. 

b.  Margrét  átti  Álf  Bjarnason  i  Grindavik,  bl. 

4)  Gisli  mun  hafa  búið  á  Keraugastöðum  á  Landi  meö  Mar- 
gréti  Guðmundsdóttur,  er  var  hálfsystir  Vigfúsar  Einarssonar  á 
Húsatóþtum  á  Skeiðum.  Magnús  er  sumstaðar  talinn  launson 
Gísla  og  Margrétar. 

5)  A  að  vera:  í  Ölvaðsholti.  Sigríður  var  f.  k.  Bernharðs. 
Börn  hans  og  hennar: 

aa.  Guöraundur  á  Kringlu  í  Grímsnesi,  síðar  i  Melshús- 
um  i  Reykjavik  (f  1812)  átti  fyr  Guðrúnu  Erlends- 
dóttur,  þ.  b.: 


532 

orðin  börn,  þá  hann  hélt  Vestmannaeyjasýslu  1651.  Mun 
hann  hafa  tekið  hana  1650^),  og  hélt  hann  henni  til  sins 
dauða.  1651  lét  Magnús  ganga  dóm  um  fiskihluti  og  1652 
um  orðbragð.  Hlutur  1  Vestmannaeyjum  kallaður  tómur, 
var  ádæmdur  af  Magnúsi  1652  og  á  sama  árs  alþingi 
upplesinn.  1655  dæmdi  Arni  lögmaður  Vestmannaeyja 
sýslumanni   borgun    af    fiskihlutum.     1658  (aHi  1657)  var 


aaa.  Arnþórstúdent,  drukknaði  i  Vestmannaeyjum  22. 
april  1815,  á  30.  aldursári,  ókvæntur,  átti  barn 
meö  Oddrúnu  Siguröardóttur,  er  Guðrún  hét  og 
fæddist  eftir  lát  föður  sins,  andaðist  ungbarn. 

S.    k.    Guðmundar    Ingunn,  talin    dóttir    Guð- 
mundar  prests    í  Reykjadal   (Guðmundar    prest- 
lausa)  Guðmundssonar    Teitssonar     sýslumanns 
Arasonar.     Son  þeirra: 
bbb.   Jón    ritstjóri    Pjóðólfs  (f  1875).     Sjá  Skaptafells- 
sýslu. 
bb.  Porleifur  í  Ölvaðsholti  (f  1816),  átti  fyr  Margréti  Jóns- 
dóttur  frá  Læk  i  Flóa  Eirikssonar  og  6  börn,   en  sið- 
ar  Marin  Hjörtsdóttur,  bl. 
cc.    Gísli    á    Hávarðsstöðum   í    Leirársveit,    átti    Hallnýju 
Árnadóttur  og  voru  synir  þeirra    Sigurður  á  Indriða- 
stöðum  og  Sigurður  á  Skálpastöðum. 
dd.  Jón  i  Hallanda  átti  Guðrúnu  Eyvindsdóttur  Sæmunds- 
sonar  á  Ármóti  Jónssonar  Beinteinssonar   Ólafssonar, 
p.  b.:  Bernharður  og  Margrét,    er  átti  Hróbjart  Ólafs- 
son  i  Reykjavik. 
ee.    Puriður  átti  Einar  Árnason  á  Stóru-Reykjum  í  Flóa,  þ.  b: 
Ingunn,  er  átti  Sigvalda  i  Rvik  Nikulásson  frá  Smjör- 
dölum  Sigurðssonar  og  var  son  þeirra    Nikulás    faðir 
Ingvars  prests  á    Skeggjastöðum. 
ff.     Guðríður,   gg.  Hlaðgerður  og  hh.  Margrét  voru  og  enn 
dætur  Bernharðs  og  Sigríðar.    Munu  hafa  dáið  bl. 
Enn  voru  börn  Magnúsar  Porleifssonar  og  Guðríðar: 

e.  Porleifur. 

f.  Kláus. 

g.  Guðmundur.    Munu  hafa  andazt  bl. 

1)  Magnús  fékk  veitingu  íyrir  sýslunni  hjá  Henrik  Bjelke 
13.  iúlí  1650.  Segir  Bjelke,  að  Torfi  Erlendsson  liafi  afsalað  sér 
eyjunura,  með  því  að  hann  geti  ekki  ferðazt  þangað,  er  hann 
gegni  embætti  i  Árnessýslu. 


533 

Magnúsi    veitt  Rangárþing,  en  deyði  sama  ár.     Sumir  rita 
að  hvorttveggja  hafi  tilfallið  1658,  aðrir  1657^). 

Magnús  Guömundsson. 

[Faðir:         Guðmundur  á  Leirubakka  Magnússon  (sjá  hér 

á  undan). 
Móðir:  Guðrún  Magnúsdóttir  prests  Jónssonar. 

Kona  fgrri:  Sigríður  Bjarnadóttir  prests  á  Höskuldsstöðum 

Arngrímssonar  lærða,  officialis  á  Melstað. 
Kona  síðari:  Guðrún  Pálsdóttir. 
Launson       Magnúsar  með  Guðrúnu  Jónssdóttur  var: 

A.  Þorkell  átti  Elizabet  Þorláksdóttur  Guð- 
brandssonarP). 
Magnús  bjó  i  Skarfanesi  og  siðar  á  Leirubakka'); 
hann  tjáist  og  að  hafa  búið  á  Núpi  i  Fljótshlíð.  Hann 
gerðist  lögsagnari  Hákonar  Ormssonar  i  Rangárþingi  1655, 
en  1658  meina  eg  hann  hafa  tekið  Vestmannaeyjasýslu 
eptir    afa    sinn,    þó    ei    finni    eg    hans   dómara  aðgerðir  í 


1)  Sbr.  Rangárping  bls.  477.  Veitingu  fyrir  Rangárvallasýslu 
mun  Magnús  hafa  fengiö  1657,  en  þaö  er  nokkuö  óvist,  hvort 
hann  hafi  andazt  siðla  árs  1657  eöa  snemma  árs  1658,  hið  fyrra 
þó  liklegra,  sbr.  Fitjaannál  (Lbs.  159  4to),  þar  sem  getið  er  láts 
Guðna  sonar  hans  1657,  en  þar  mun  átt  við  Magnús,  þvi  að 
Guðni  var  á  lífi  1658.  Kláus  Eyjólfsson  var  settur  til  að  gegna 
sýslunni  1658  (sbr.  áöur)  og  hefur  þjónað  þar  þangað  til  Mark- 
ús  Snæbjörnsson  tók  við  um  1660. 

2)  Alt,  sem  hér  er  talið  hjá  Boga  frá  [  og  heimfært  upp 
á  Magnús  Guðmundsson  i  Skarfanesi  á  alls  ekki  vid  hann,  held- 
ur  alt  annan  mann,  honum  óskyldan:  Magnús  stúdent  Guð- 
mundsson  frá  Leirubakka,  sonarson  Magnúsarsýslumanns  Bjarna- 
sonar  (sjá  hér  áður).  Sá  Magnús  var  einkvæntur  og  því  skakkt 
að  telja  s.  k.  hans  Guðrúnu  Pálsdóttur.  En  Magnús  Guðmunds- 
son  1  Skarfanesi,  er  var  lögsagnari  i  Vestmannaeyjum,  var  son 
Guðmundar  Eyjólfssonar  á  Hofi  á  RangárvöUum  og  Ásdisar  Sig- 
mundsdóttur  Pórólfssonar  (sjá  hér  áður  bls.  111  og  Bisks,  II, 
296),  enda  er  það  auðsætt,  að  sonarson  Magnúsar  sýslumanns 
Bjarnasonar  gat  ekki  verið  lögsagnari  i  Vestmannaeyjum  um 
1660. 

3)  Að  Magnús  i  Skarfanesi  hafl  nokkurntíma  búið  á  Leiru- 
bakka  eða  Núpi  i  Fljótsiilið  er  rangt,  og  stafar  af  ættfærslurugl- 
ingnum  hjá  Boga  um  þessa  alnafna. 


534 

þessari  sýslu  fyr  en  1664,  og  1665  kemur  hann  með  dóm 
til  alþingis^).  Þorlákur  Markússon  ritar,  að  Magnús  hafi 
dáið  snögglega  öldrukkinn  á  alþingi  1668-).  Er  líkast 
hann  hafi  þangað  til  haldið  sýsluna,  en  tekið  Markús  Snæ- 
björnsson  fyrir  umboðsmann  1666  eða  1667,  eða  þá  sleppt 
sýslunni^). 

Markús  Snæbjörnsson. 

Faðir:  Snæbjörn  prófastur  í  Odda  Stefánsson  prófasts 

s.  st.  Gíslasonar  biskups  Jónssonar. 

Móðir:  Margrét   Markúsdóttir  i  Stóradal  Ólafssonar  og 

Ragnheiðar  Björnsdóttur  Jónssonar  biskups 
Arasonar.  Margrét  átti  áður  Sigurð  Bjarnason; 
þeirra  son  Bjarni  á  Stokkseyri,  Skálholtsstaðar 
ráðsmaður  í  tveggja  biskupa  tíð,  faðir  Magn- 
úsar  sýslumanns  (sjá  hér  að  framan). 

Kona:  Kristín    Einarsdóttir    sýslumanns    í    Arnessj'slu 

Hákonarsonar  (sjá  þar). 

Börn:  A.    Ragnheiður    átti    fyr,    1683,    séra    Þorvald 

á  Skammbeinsstöðum;  þ.  b.: 

1.  ÓlöfO- 

2.  Kristín,  mun  hafa  dáið  uiig. 

Síðari    maður    Ragnheiðar    séra    Arngrímur 
Pétursson,  bl. 
B.  Guðrún    átti    Bjarna   lögréttumann  Gíslason 
að  Vetleifsholti    og  Asi  í  Holtum  (sjá  Snæ- 
fellsnessýslu^);  börn: 
1.    Guðni  átti  Halldóru  Bergsdóttur,  bl. 


1)  Dóm  pennan  vildu  lögmennirnir  ekki  tala  um  vegna  pess, 
að  sýslumaður  (Markús  Snæbjörnsson)  hefði  ekki  sampykt  dóm- 
inn  (sbr.  Lögp.bók  1665  nr.  6). 

2)  Sbr.  Bisks.  II,  296.  F*ar  segir,  aö  hann  hafi  verið  ))vel- 
gáfaður  í  handverki((.    Hann  var  ókvæntur. 

3)  Magnús  hefur  vist  aldrei  haft  sýsluna,  en  verið  að  eins 
lögsagnari  Markúsar  sýslumanns  Snæbjörnssonar. 

4)  Réttara  mun:  Ólafur.  Börn  séra  Porvalds  dóu  í  stóru- 
bólu  1707. 

5)  II,  108 — 109,  og  eru  börn  peirra  par  talin. 


535 

2.  Kristín    átti    Einar  lögréttumann  ísleifs- 
son  á    Reykjum    í    Mosíellssveit;  börn: 

a.  Ingibjörg  átti  Brynjólf  sýslumann 
Sigurðsson  (sjá  Arnessýslu). 

b.  Kristín  átti  Einar  rektor  Jónsson, 
þeirra  börn  mörg,  ísleifur  etazráð 
o.  s.  frv.  (sjá  Húnavatnssýslu). 

c.  Anna  átti  Nikulás  silfursmið  Jónsson 
og  börn^). 

3.  Ragnheiður    átti    Pál    Hákonarson    lög- 
sagnara  (sjá  Rangárþing). 

4.  Gisli    deyði    á    hingaðsiglingu    1707;    úr 
hans  klæðum  kom  stórabóla. 

5.  Snæbjörn. 

C.  Anna  átti  ísleif  á  Reykjum  í  Mosfellssveit 
Þórðarson  Erlendssonar  Þorvarðssonar  á 
Suðurreykjum;  börn: 

1.  Einar     átti    Kristínu    Bjarnadóttur    (sjá 
áður);  þ.  b.: 

a.  Ingibjörg. 

b.  Kristín. 

c.  Anna  (sjá  áður). 

2.  Kristin  miðkona  Þórðar  Péturssonar^),  bl. 

D.  Gróa  átti  Pál  sýslumann  Torfason  (sjá  ísa- 
Qarðarsýslu^). 

E.  Katrin. 

F — H.  Þrjú  börn  Markúsar  dóu  ung. 


1)  Afkomenda  Nikulásar  smiðs  og  Önnu   er   stuttlega   getid 
bls.  327. 

2)  Dætur  ísleifs  Póröarsonar  og  Önnu  voru  ennfremur: 

3.  Guöfinna  álti  Grim  Jónsson  lögréttumann  á 
ReyÖarvatni  (f  1750)  af  Teigsætt,  og  eru  af- 
komendur  peirra  áöur  taldir. 

4.  Rannveig  átti  Guöna  Porleifsson  i  Stóradal, 
(sjá  hér  á  undan), 

3)  Frá    þeim    hjónum    er    mikill  ættbálkur    kominn  vestra, 
sbr.  II,  229—232. 


536 

Markús  var  fæddur  í  Odda  á  Rangárvöllum  1619,  ólst 
þar  upp  til  þess  hann  var  12  vetra  setlur  í  Skálholtsskóla 
og  lærði  þar  6  vetur  undir  kennslu  Björns  Snæbjörns- 
sonar,  er  siðar  hélt  Staðarstað.  Útskrifaður  úr  skóla, 
18  vetra,  fór  Markús  til  föðurbróður  síns  Odds  prófasts 
Stefánssonar  í  Gaulverjabæ,  var  þar  1  ár  og  lagði  sig  eptir 
sönglist.  1638  fór  hann  utan  með  Eyrarbakkaskipi  til 
Kaupmannahafnar.  Skipið  hélt  þá  fyrst  til  Amsterdam  og 
þar  dvaldi  Markús  7  vikur,  en  komst  til  Kaupmanna- 
hafnar  mánuði  fj'rir  jól,  deponeraði  og  komst  extra- 
ordinarius  á  akademíið^).  Eptir  eins  árs  veru  þar  kom 
hann  aptur  til  íslands  með  Vestmannaeyjaskipi,  var  þó 
ekki  framandi  í  guðfræði,  lögum,  söngHst  og  skáldskap, 
hvað  hann  eptir  hingaðkomu  sina  betur  iðkaði. 

1645  trúlofaðist  hann  að  Asi  í  Holtum  jómfrú  Kristínu 
Einarsdóttur,  en  feslaröl  framfór  í  Odda.  Þá  var  hann 
26  ára.  I  6  ár  þar  eplir  bjuggu  þau  í  Odda,  þaðan  fluttu 
þau  að  Haga  í  Holtum  og  bjuggu  þar  2  ár.  Síðan  bjuggu 
þau  i  Slóradal  undir  Eyjafjöllum,  eignarjörð  sinni,  í  10 
ár;  þaðan  fluttu  þau  að  Ási  í  Holtum^),  hvar  Markús  bjó 
34  ár.  1673  á  28.  hjúskaparári  andaðist  Kristín  kona 
hans,  þá  hann  var  54  ára.  Áttu  þau  saman  7  dætur, 
hvar  af  þrjár  dóu  ungar. 

1666  var  hann  orðinn  sýslumaður  i  Vestmannaeyjum^) 
og  kom  þá  með  dóm  þaðan  tii  alþingis*).     Hélt    hann  þá 


1)  Hann  var  skrifaður  i  stúdentatölu  viö  háskólann  21.  des- 
ember  1640,  og  hefur  þá  líklega  ekki  siglt  fyr  en  1640,  en  mun 
útskrifaöur  1638. 

2)  Á  alþingi  16ö8  las  hann  upp  loforö  hjónanna  Siguröar 
Hákonarsonar  og  Ingibjargar  Einarsdóttur  (systur  konu  hans) 
aö  selja  honum  Ás  í  Holtum,  er  þeim  s^'ndist  (Lögþ.bók  1658  nr. 
6).     Hann  hefur  flutt  búferlum  að  Ási  1663. 

3)  Hann  er  oröinn  þar  sýslumaöur  1662,  því  að  hann  er  þá 

talinn  sem  sýslumaður  frá  Vestmannaeyjum,  er  hann  sór  erfða- 
hyllingareiöinn  í  Kópavogi.  Mun  hann  þvi  hafa  tekið  Vestmanna- 
eyjasýslu  um  1660. 

4)  Sá  dómur  var  dæmdur  á  Hvítingum  um  Oddnýju  Magn- 
úsdóttur,  er  maður  hennar,  Árni  Finnsson,  bar  hórdórasbroti,  og 
var  því  máli  vísað  heim  af  lögmönnum  (Lögþ.bók  1666  nr.  9). 


537 

sýslur  rúm  30  ár.  1683  tók  hann  á  alþingi  vitnisburð  um 
sína  lögsögn  og  fékk  hann  góðan^).  Hann  hélt  umboðs- 
menn:  Odd  Magnússon  um  1670,  Einar  Eyjólfsson  1685, 
1687  og  eptir,  og  Ólaf  Árnason  1696,  sem  tók  sýsluna 
eptir  hann. 

1697  að  Ási  í  Holtum  andaðist  Markús,  þá  hann 
hafði  verið  ekkjumaður  24  ár  og  hafði  átta  vetur  hins 
áttunda  tugar.  Voru  við  hans  jarðarför  6  prestar  og 
margir  aðrir  góðir  og  mikilsháttar  menn. 

Markús  hefur  verið  auðmaður,  því  þá  hann  gipti 
Gróu  dóttur  sína  1672  Páli  sýslumanni  Torfasyni,  taldi 
hann  henni  100  hundraða  í  föstu  og  100  hundraða  1 
lausagóssi.  Markús  hefur  í  mörgum  hlutum  verið  ágætur 
maður,  en  ei  eru  rök  til,  að  hann  hafi  verið  sérlegur  lær- 
dómsmaður. 

Oddur  Magnússon. 

Faðir:  Magnús  prestur  á  Mælifelli  Jónsson  á  Reykjar- 

hóli  Eiríkssonar. 
Móðir:  Ingunn  Skúladóttir  Einarssonar  á  Eiriksstöðum 

1  Svartárdal. 
Kona:  Halldóra  Magnúsdóttir  prests  í   Kálfholti  Páls- 

sonar^). 
Börn:  A.    Magnús    prestur    á    Höfðabrekku    og  Reyni 

1697,    dó    17483),    átti    Guðríði    dóttur  séra 
Bjarna  Sveinssonar  í  Meðallandi;  þ.  b. 


1)  Sá  vitnisburður  er  gefinn  af  Vestmannaeyingum  25.  april 
1682,  en  lesinn  upp  á  alpingi  1683  (Alp.bók  1683  nr.  13). 

2)  Halldóra  var  s.  k.  Odds.  Var  hún  áður  gipt  Jóni  Jóns- 
syni  Eyjólfssonar  og  áttu  þau  einn  son.  Var  Jón  Eyjólfsson  óá- 
nægður  yfir  pvi,  hvernig  Oddur  skipti  sonarsyni  hans,  syni  Hall- 
dóru,  og  er  til  bréf  um  það  óárfært,  likl.  ura  1680  (sbr.  Dóma- 
bók  Einars  Hákonarsonar  í  Lskjs.),  Fyrri  kona  Odds  var  Por- 
björg  Sigurðardóttir  frá  Ási  i  Holtum  Hákonarsonar,  systurdótt- 
ir  Kristinar  konu  Markúsar  sýslumanns  Snæbjðrnssonar,  og 
vegna  þeirra  venzla  meðal  annars  mun  Oddur  hafa  gerzt  um- 
boðsmaður  Markúsar.  Son  hans  og  Porbjargar  varEinar,  Httað 
manni,  og  bjó  hann  á  Sperðli  1709  (Jaröabók  A.  M). 

3)  Pað  er  réttara  en  1747  (sbr.  bls.  139  hér  að  framan  og 
prestatal  Sv.  Níelss.). 

35 


538 

1.  Helga  átti  Svein  Alexandersson  á  Háfi^), 
bl. 

2.  Ólöf  átti  Erlend  bónda  í  Landeyjum^),  bl. 
B.   Guðrún  átti  Einar  í  Haga  í  Holtum  Magn- 

ússon  Guðmundssonar  Gíslasonar  frá  Háfi)'; 

þeirra  son: 

1.  Magnús  prestur  í  Kaldaðarnesi  1734, 
Garpsdal  1742,  svo  Butruhildarstöðum  í 
Fljótshlíð  1745,  dó  1785,  átti  Helgu 
dóttur  Guðmundar  lögréttumanns  í  Mið- 
felli  Jónssonar;  þ.  b.: 

a.  Þórunn  átti  Einar  Guðmundsson*). 

b.  Guðrún  átti  Bjarna  Asgeirssori  í  Stein- 
grímsfirði^). 


1)  Sveinn  bjó  í  Holti  á  Síðu  og  var  auðugur.  Hann  var  son 
Alexanders  Gunnarssonar  á  Uppsölum  i  Landbroli  og  Sigriðar 
Órækjudóttur  frá  Arnardrangi  Vigfússonar.  Sveinn  raun  hafa 
verið  tvíkvæntur  og  var  Alexander  í  Skál  faðir  Sveins  á  Sól- 
heimum  son  hans  og  Guðrúnar  Árnadóttur,  systur  Sverris  í  Skapt- 
árdal,  er  hefur  verið  s.  k.  Sveins,  en  Helga  hin  fyrri. 

2)  í  ættatðlum  Steingr.  biskups  er  maður  Olafar  tahnn  Er- 
lendur  Sigurðsson  á  SperöH. 

Enn  var  dóttir  séra  Magnúsar  Oddssonar: 

3.  Guðrún  átti  Jón  á  Miðskála  son  Bjarna  sýslu- 
manns  Nikulássonar  og  miðkonu  hans  Petrón- 
ellu  Jónsdóttur. 

3)  Um  framætt  Einars  lögréttumanns  í  Haga  sjá  II,  293, 
og  mun  petta,  sem  hér  er  taUð,  rétt.  Hann  var  þrikvæntur  og 
var  Guðrún  Oddsdóttir  fyrsta  kona  hans,  önnur  IJlfhildur 
Bjarnadóttir  og  þriöja  Puriður  Jónsdóttir. 

4)  Einar  bjó  i  Vatnsdal  i  FljótshHð.  Dætur  hans  og  Pór- 
unnar  voru:  Helga,  er  átti  Arnodd  Erlendsson,  Puríður  og  Mar- 
grét,  er  átti  Porbjörn  Jónsson  frá  Hemlu  Jónssonar,  peirra  son 
Einar  í  Sigluvík  faðir  Porbjarnar  föður  Guðmundar  á  Stóra-Hofi 
á  RangárvöUum. 

5)  Aörir  telja,  að  hún  hafi  að  eins  átt  launson  með  Bjarna 
þessum,  en  giptzt  þó  i  Steingrimsfirði.  Séra  Magnús  var  þri- 
kvæntur  og  Helga  1.  kona  hans,  en  miökona  hans  var  Margrét 
Guðmundsdóttir  frá  Vatnsdal,  systir  Einars,  þ.  b.:  Jón,  en  3.  kona 
hans  var  Marin  Sigurðardóttir  frá  Kirkjulæk,  og  var  dóttir  þeirra 


539 

c.    Hallai). 
C.    Þorbjörg    seinni  kona  Jóns  á  Reykjarhóli  í 
Fljótum^)    Magnússonar    í  Njarðvík  Eiríks- 
sonar  i  Djúpadal  Magnússonar;  þ.  b.: 
1.    Hannes     1     Mörtungu^)      átti     Guðrúnu 
Brynjólfsdóttur    Ásmundssonar    prófasts 
á  Breiðabólsstað  Eyjólfssonar;  þ.  b.: 

a.  Jón    prestur    á    Mosfelli    átti   Sigríði 
Arnórsdóttur*)  og  börn. 

b.  Þorbjörg     átti    séra    Þorstein    Svein- 
bjarnarson  á  Hesti  og  börn^). 

c.  Þorgeir  á  Hofi  í  Melasveit^)  átti  Sal- 
vöru  Einarsdóttur  og  börn, 

d.  Þórunn     átti     séra     ólaf    Jónsson    í 
Miðdal  og  barn^). 

e.  Guðlaug  átti  Gissur^). 


Úlfhildur,  er  giptist  út  í  Pykkvabæ.    Marín  átti   siðar    séra    Jón 
Hinriksson  á  Keldum. 

1)  Réttara:    Helgi,  komst  i  Vestmannaeyjar  og  dó  bl. 

2)  Jón  bjó  1  Marteinstungu  i  Holtum. 

3)  Hannes  bjó  í  Marteinstungu  í  Holtum,  en  ekki  Mörtungu 
(á  Síöu). 

4)  Sjá  ura  afkomendur  þeirra  HI.  503 — 504. 

5)  Séra  Porsteinn  var  launson  Sveinbjarnar  Egilssonar  í 
Njardvík(t  1773).  Son  hans  og  Porbjargar  var  Gunnar  stúdent  á 
Hlíöarfæti  i  Svínadal,  móöurfaðir  Gunnars  Porbjörnssonar  kaup- 
manns  i  Rvík.  Sjá  ennfremur  um  börn  séra  Porsteins:  Guðfræð- 
ingatal  mitt,  bls.  304. 

6)  Porgeir  bjó  i  Háfi  í  Holtum.  Dætur  hans  og  Salvarar 
voru:  Guðrún,  er  átti  Pórð  Hafliðason  í  Hala  (III,  144)  og  Vil- 
borg,  er  átti  Sigurð  Sigurðsson  í  Háfshól  (III,  145),  Miðkona 
Porgeirs  Guðrún  Árnadóttir,  síðasta  Sigriður  Einarsdóttir  á 
Glæsisstöðum  Guðmundssonar. 

7)  Pórunn  var  s,  k.  séra  Ólafs.  Son  þeirra  var  Ólafur  í  Laxnesi 
í  Mosfellssveit,  kallaður  Mosdal,  drukknaði  í  Seltjörn  1798,  átti 
Þuríði  Jónsdóttur;  þeirra  dóttir  Guðfinna  átti  Brand  í  Arnarfelli 
í  Pingvallasveit  Árnason  frá  Litla-Hálsi  í  Grafningi  Brandssonar 
Jóhannssonar  og  hét  son  þeirra  Narfi,  komst  norður  í  land. 

8)  Gissur  var  Jónsson,  þau  bjuggu  í  Hðfðabúð  á  Akranesi. 

35* 


540 

2.    Halldóra    átti  Jón  Ketilsson  á  Sauðholti 
og  Ferjunesi^);  börn: 

a.  Hannes  lögréttumaður  og  hospítals- 
haldari  i  Kaldaðarnesi  átti  Guðrúnu') 
Nikulásdóttur  frá  Auðsholti  Jóns- 
sonar  og  börn. 

b.  Ólafur  í  Ferjunesi  og  Hreiðurborg, 
átti  Ólöfu  Gísladóttur  og  börn. 

c.  Guðmundur. 

d.  Guðrún. 

e.  Vigdis. 

[3.  Oddur  ráðsmaður  á  Hólum  átti  Þor- 
gerði  Gísladóttur  (föðursystur  Oddnvjar); 
þ.  b.: 

a.  Jón  sjslumaður  Hjaltalín  átti  Mettu 
Jensdóttur  og  börn. 

b,  Þorgerður  átti  fyr  Jón  á  Reykjaströnd 
í  Skagafirði,  en  síðar  Ólaf  Sigurðs- 
son  og  börn  með  báðum]^). 


1)  Jón  var  son  Ketils  i  Hraungeröi  Sigurðssonar  á  Flóagaíli 
Porsteinssonar  Hálfdanarsonar  Eyvindssonar  Olafssonar. 

2)  Réttara:  Guðný.  Systir  hennar  var  Arnprúður  Nikulás- 
dóttir,  er  átti  Steindór  Sæmundsson  í  Auðsholti  í  Ölfusi.  Pær 
Guðný  og  Arnþrúöur  munu  hafa  verið  systur  samfeðra  Vigfúsar 
Nikulássonar,  bls.  327.  Börn  Hannesar  og  Guðn^'jar  voru:  Bjarni 
í  Hhðarhúsum,  Hannes  á  Hvoh  i  Ölfusi,  Jóhann,  Jón  á  Lamba- 
stöðura  í  Kaldaðarneshverfi,  Sigríður  kona  Jóns  Gamahelssonar 
á  Stokkseyri  og  Einar  spitalahaldari  í  Kaldaðarnesi  faðir  Hann- 
esar  i  Tungu  i  Bæjarhrepp  föður  Guðmundar,  er  nú  býr  í  Tungu 
og  systkina  hans.  Er  ahmikill  ættleggur  kominn  frá  Hannesi  í 
Kaldaðarnesi  og  Guðnýju  og  flest  i  Flóanum. 

Porbjörg  Oddsdóttir  átti  síöar  Pórð  Franzson  prests  í  Hruna 
íbssonar  (sbr.  H,  310). 

3)  Pað  er  gersamlega  rangt,  að  Oddur  ráðsmaöur  á  Hólum 
faðir  Jóns  sýslumanns  HjaUahns  hafi  verið  son  Jóns  Magnús- 
sonar  í  Marteinstungu  og  Porbjargar  Oddsdóttur,  pótt  svo  sé 
rakið  í  flestum  ættatölum,  pvi  að  pað  nær  engri  átt.  Er  gerð 
nokkur  grein  fyrir  missögnum  um  framætt  Jóns  HjaUahns  á  bls. 
139—140  hér  að  framan.  Gæti  hann  miklu  fremur  verið  son 
Odds  sýslumanns  Magnússonar,  sem  hér  er  um  að  ræða,  pvi  að 


541 

Oddur  bjó  á  Sperðli  og  Haga  í  Holtum  og  varð  lög- 
réttumaður.  Var  hann  skýr  bóndi  og  efnamaður.  Hann 
kallast  í  ættatölum  sj^slumaður  í  Vestmannaeyjum.  Lét 
hann  dóm  ganga  19.  apríl  1670  á  Hvítingum  í  Vestmanna- 
eyjum  1  umboði  Markúsar  Snæbjörnssonar  um  hlut  þann, 
er  kallast  konungstíund^).  Hygg  eg  að  hann  hafi  ekki 
haft  þar  sýsluveiting,  heldur  verið  umboðsmaður  Markúsar, 
því  að  Markús  bjó  á  landi  og  átti  opt  örðugt  með  að 
sækja  til  eyjanna^). 

Einar  Eyjólfsson 

lögréttumaður    útnefndi    dóm   að  Hvítingum  í  Vestmanna- 


hann  var  stólsráösraaöur  í  Skálholti,    en  reyndar  ekki  á  Hólum, 
svo  að  menn  viti.    Samt  vil  eg  ekkert  fullyröa  um  það  efni. 
Enn  var  dóttir  Odds  í  Haga  og  Halldóru  s.  k.  hans: 

D.  Kristín  f.  k.  Bjarna  Bjarnasonar  á  Ketilsstööum 
1  Holtum,  þar  búa  þau  1729,  og  er  Kristin  þá 
taHn  42  ára  (f.  c.  1687),  þ.  b. :  Ámundi  og  Por- 
griraur,  dóu  bl.  í  ættatölum  Steingrims  biskups 
er  ennfremur  tahnn  son  Odds: 

E.  Páll  drukknaði  bl. 

1)  Sbr.  Alþ.bók  1672  nr.  3. 

2)  Oddur  er  vottur  á  Sandhólaferju  1  Holtum  30.  okt.  1663, 
þá  er  Erlendur  Guðmundsson  (frá  Háfi  Magnússonar)  gerði  pró- 
ventusamning  við  bróðurson  sinn  Sigurð  Magnússon  á  Sand- 
hólaferju  með  samþykki  ívars  Jögréttumanns  á  Brúnastöðum 
bróður  sins,  en  Hannes  Guðmundsson  bróðir  þeirra  var  þá  ný- 
lega  andaður.  Hann  var  undir  Eyjafjöllum.  19.  des.  1665  lög- 
festi  Oddur  í  umboði  Markúsar  sýslumanns  eignarjörð  hans,  Stóra- 
dal  undir  Eyjafjöllum.  16.  mai  1669  fékk  hann  umboð  hjá 
Birni  Porvaldssyni  á  Skammbeinsstöðum  Skálholtsráðsmanni  að 
innheimta  tíundir  1  Rangárþingi  og  landskuldir  1  Skammbeins- 
staðaumboði  og  2.  jan.  1670  fékk  hann  byggingu  fyrir  Varmadal. 
(Sbr.  Bréfabækur  Brynjólfs  biskups,  afskr.  í  Lbs.). 

Pað  mun  rétt,  að  Oddur  hafi  ekki  haft  veitingu  fyrir  sýsl- 
unni,  heldur  verið  þar  að  eins  uraboðsmaður  eða  lögsagnari 
Markúsar  sýsluraanns.  Eptir  hann  er  til  dómur  um  vðkuna  i 
Vestmannaeyjura,  liklega  frá  því  um  1670,  eða  þar  um  bil  (sbr. 
Tyrkjaránssögu,  bls.  453—454).  1682  gáfu  Vestmannaeyingar  hon- 
um  vitnisburð,  að  hann  hafi  ))sér  við  þá  vel  og  fróralega  hegð- 
að<(  sera  umboðsraaður  Markúsar  (sbr.  Alþ.bók  1683,  nr.  13).  Er 
óvist,  að  hann  hafi  haft  lögsögn  i  ejjunura  eptir  1683,  því  að  þá 


542 

eyjum  17.  júní  1685  (alii  1675)^)  i  umboði  Markúsar  sýslu- 
manns  Snæbjörnssonar  um  drykkjufiska,  hásetahlýðni  við 
formenn,  hrófölsfiska,  skipti  á  happadráttum,  húsaleigu- 
upphæð,  skriffiska,  skiphaldsfiska  og  skipti  á  sjálfum  fiski- 
kösum.  Dómurinn  samþyktur  á  alþingi  sama  ár^).  Einar 
iét  og  í  umboði  Markúsar  ganga  dóm  í  Vestmannaeyjum 
20.  júní  1687  um  kærumál  Péturs  Wibe  upp  á  Jón  Stígs- 
son^). 

Ólafur  Arnason. 
Faðir:  Árni    i    Haga,    dó    1704,    100   ára,  son  Björns 

Magnússonar    á    Laxamýri    og    Guðríðar    Þor- 

steinsdóttur    prests    í    Múla    Illhugasonar   (sjá 

Strandasýslu). 
Móðir:  Bergþóra^)    Bergþórsdóttir    lögréttumanns    Sæ- 

mundssonar  prests  í  Glaumbæ. 
Kona:  Emerentíana    Pétursdóttir   prests  í  Vestmanna- 

eyjum     Gissurarsonar     prests     á     Staðarbakka 

Hallgrimssonar^). 


kemur  Einar  Ej'jólfsson  litlu  siðar.  Oddur  var  orðinn  lógréttu- 
maður  fjTÍr  1675  og  er  siðast  á  alþingi  1691,  sem  lögréttumaður 
úr  Rangárþingi,  en  vorið  1692  er  hann  látinn,  og  hefur  þvi  ann- 
aöhvort  andazt  snemma  það  ár  eða  síðla  árs  1691.  Hann  bjó 
fyrst  á  Sperðli  i  Landeyjum,  flutti  að  Varmadal  á  Rangárvöllum 
1670,  þaðan  1677  að  Lýtingsstöðum  í  Holtum  og  síðast  að  Haga 
og  mun  hafa  andazt  þar.  Vorið  1685  var  hann  staddur  á  Hól- 
um,  ásamt  fleirum,  sem  úttektarmaður  stólsins  fyrir  hönd  Jóns 
biskups  Vigfússonar,  er  hann  tók  þar  við.  Hann  varð  ráðsmað- 
ur  1  Skálholti  hjá  Pórði  biskupi  1688,  og  hefur  liklega  haft  þaö 
starf  á  hendí  til  dauðadags. 

1)  Pað  er  rangt. 

2)  Sbr.  Alþ.bók  1685,  nr.  6. 

3)  Sbr.  Alþ.bók  1687,  nr.  24.  1693  var  Einar  skipaður  af 
amtmanni  til  að  rannsaka  morðsmálið  úr  Vestmanneyjum,  er 
þær  systur,  Ingibjörg  og  Ingveldur,  voru  grunaðar  um  að  hafa 
myrt  Gísla  Pétursson,  mann  Ingibjargar,  (sjá  hér  á  undan,  sbr. 
Alþ.bók  1693,  nr.  47).  Sjá  frekar  um  Einar  sýslumann  Eyjólfs- 
son  bls.  317—321. 

4)  Hún  er  venjulegast  kðlluð  Póra. 

5)  Séra  Gissur  á  Staðarbakka  (f  1650)  var  Gamahelsson,  en 
ekki  Hallgrímsson. 


543 

Börn :  A.    Björn. 

B.  Pétur. 

C.  Vilborg. 

D.  Valgerður  átti  Höskuld  son  Eiríks  prests  á 
Krossi  Þorsteinssonar. 

Ólafur  var  orðinn  lögréttumaður  1690,  gerðist  lög- 
sagnari  Markúsar  sýslumanns  1  Vestmannaeyjum  1696^), 
þar  settur  sýslumaður  1697,  fékk  veiting  1698  og  hélt 
sýslunni  til  síns  dauða  1722.  Ólafur  var  maður  hraustur 
og  harðger;  má  það  hafa  verið  orsök  til,  að  hann  var 
kallaður  Ólafur  klaki^). 

Sigurður  Stefánsson. 

(Sjá  um  hann  við  Skaptafellssj'slu).  Hann  var  hér 
settur  sýslumaður  eptir  Ólaf  1723^),  fékk  veitingu  fyrir 
sýslunni  1725,  frá  sagði  sér  hana  og  fékk  veitingu  fyrir 
austurparti  Skaptafellssýslu  1738,  deyði  1765.  Meðan  hann 
var  í  Vestmannaeyjum,  fékk  hann  kongsjörð  þar  til  frí- 
ábúðar. 

Hans  Wium. 
(Sjá    um    hann    við    Múlasýslu  miðhluta).     Hans  var 


1)  Hann  hefur  verið  orðinn  par  lögsagnari  áður,  þvi  að  27. 
april  1693  dæmir  hann  i  hinu  fyrnefnda  morðsmáli  þeirra  systra, 
Oddsdætra,  (sbr.  Alþ.bók  1694,  nr.  31),  en  1696  virðist  hann 
vera  orðinn  sýslumaður  í  Vestmannaejnum,  þvi  að  hann  er  i 
alþingisbókinni  það  ár  talinn  meðal  ókorainna  »sýslumanna«. 
Ef  til  vill  hefur  hann  þó  að  eins  þá  verið  settur  s^'slumaður. 

2)  Hinn  9.  mai  1719  setti  Fuhrmann  amtmaður  Hákon  sýslu- 
mann  Hannesson  til  að  þjóna  Vestmannaeyjum  um  stundarsakir 
eptir  Ólaf  Árnason,  og  er  þá  svo  að  sjá,    sem  hann  sé  þá  látinn. 

3)  Hann  hefur  líklega  verið  settur  þar  1722,  því  að  í  lausn- 
arbeiðni  sinni  frá  sýslumannsembætti  i  Austur-Skaptafellssýslu 
1758,  segist  hann  hafa  verið  alls  sýslumaður  36  ár.  Hann  fékk 
veitingu  f^TÍr  Vestmannaej'jas^'slu  17.  april  1727  (ekki  1725),  en 
Austur-Skaptafellsýsla  var  honum  veitt  14.  marz  1738.  Með  kgs- 
úrskurði  28.  apríl  1734  voru  sýslumanni  i  Vestmannaej'jum  veitt 
10  rd.  laun  fyrst  um  sinn,  er  var  gert  að  föstum  launum  með 
kgsúrskurði  28.  marz  1769.  Síöar  (1773)  voru  launin  ákveðin  30 
rd.,  40  rd.  1778  og  1786  voru  þau  orðin  57  rd.  48  sk.    Fyrir  1734 


544 

hér  settur  sj'slumaður  eptir  Sigurð  1738^),  fékk  sér  veittan 
miðhluta  Múlasýslu  1740,  frásagði  sér  hann  1778,  deyði 
1788,  80  ára. 

Böðvar  Jónsson. 

Faðir:  Jón  lögréttumaður  á  Yxnakeldu  Ólafsson. 

Móðir:  Ehn  Þórðardóttir  lögréttumanns  á  Ökrum  Finns- 

sonar  Sigurðssonar^). 
Kona  fyrri:  Ragnhildur    Jónsdóttir,    systir    Gísla   í    Kross- 

holtiO,  bl. 
Kona  seinni:  Oddrún  Pálsdóttir*). 
Barn  A.   Jósep  dó  bl.^). 

Laundætur  Böðvars  sýslumanns  voru: 

B.    Ragnheiður^)  átti  Þórð  Guðmundsson.  Ragn- 
heiður  veiktist  undarlega,  dó  bl. 


hafa    pvi    sýslumenn    í  Vestmannaej'jum  ekki  haft    nokkur    föst 
laun,  heldur  aö  eins  fiskgjald  pað,  er  ákveðiö  var  1633. 

1)  Hann  fékk  beinlínis  veitingu  fyrir  sýslunni  1.  maí  1738, 
en  13.  april  1740  var  honum  veittur  miðhluti  Múlasýslu. 

2)  Elín  Póröardóttir  var  f.  k.  Jóns  lögréttumanns,  og  andað- 
Ist  hún  1720,  en  s.  k.  hans  var  Elín  Arnljótsdóttir  Pórðarsonar, 
og  var  son  peirra  Arnljótur  á  Guðlaugsstöðum,  er  pví  varbróðir 
samfeðra  Böðvars  s^'slumanns  (sbr.  II,  351  og  III,  186). 

3)  Ragnhildur  var  dóttir  Jóns  á  Rauðamel  Björnssonar  i 
Stóraskógi  Guðmundssonar. 

4)  Faðir  hennar  var  Páll  Magnússon  prests  í  Kálfholti  Páls- 
sonar,  eu  meðal  systkina  hennar  voru  Jón  á  Skeiði  í  Hvolhrepp 
og  Guðbjörg,  kona  séra  Lopts  Rafnkelssonar  á  Krossi.  Ætternis 
Oddrúnar  er  að  vísu  hvergi  getið  i  ættartölum,  en  að  petta  sé  rett 
sést  af  skjali  rituðu  i  Vestraannaeyjum  12.  nóv.  1811  um  fram- 
færi  Ragnheiðar  Böðvarsdóttur,  dóttur  hennar.  Oddrún  andað- 
ist  í  Norðurgarði  i  Vestmannaej'jum  25.  apríl  1799,  og  er  pá  talin 
79  ára.    Ef  til  vill  hefur  Böðvar  s^'slumaður  búið  í  Norðurgarði. 

5)  Jósep  bjó  með  móður  sinni  í  Norðurgarði  og  dó  par  3. 
nóv.  1785,  37  ára. 

Enn  voru  bðrn  Böðvars  og  Oddrúnar: 

B.  Eggert  var  timburmaður  í  Noregi. 

C.  Jakob  mun  hafa  dáið  ungur. 

D.  Ragnheiður  (sjá  hér  á  eptir). 

6)  Ragnheiður  var  ekki  laungetin,  heldur  hjónabandsbarn. 
Hún  var  tvigipt  og  fluttist   úr   Vestmannaeyjum,  giptist   í  síðara 


545 

C.    Ingibjörg^)  átti  Jón  Sigmundsson,  þeirra  son: 

1.  Magnús-)  átti  Sigríði  Einarsdóttur,  barn: 

a.  Einar^)  átti  Önnu  Þórðardóttur  Jóns- 

sonar  og  Helgu  Sveinsdóttur  frá  Reyni- 

felli. 

Böðvar    var  skólagenginn  og  fékk  veitingu  fyrir  Vest- 

mannaeyjasýslu  eptir  Wíum  1740  og  hélt  þá  sýslu  meðan 

lifði.     Hann  deyði  1754*). 

Brynjólfur  Brynjólfsson. 

Faðir:  Brynjólfur  Gíslason^). 


sinn  1790  Jóni  Einarssyni  á  Seltjarnarnesi,  en  varð  siöar  niður- 
setningur  í  Vestmannaeyjum  og  andaðist  þar  15.  september  1836, 
92  ára.     Hún  kallaöi  sig  Westmann. 

1)  Móðir  Ingibjargar  var  Kristin  Jónsdóttir  prests  í  Eyvind- 
arhólum  Oddssonar.  Pau  Jón  og  Ingibjörg  bjuggu  í  Stööulkoti 
í  Pykkvabæ,  og  þar  andaðist  Ingibjörg  14.  janúar  1831,  hálfníræd 
aö  aldri,  en  Jón  maður  hennar  dó   1.  okt.  1832. 

2)  Magnús  bjó  síðast  i  Háarima  í  Pykkvabæ  og  dó  þar  12. 
júli  1804.  Sigríður  kona  hans  var  dóttir  Einars  Guðmundssonar 
á  Glæsistöðum  og  átti  hún  síðar  Porgeir  Hannesson  i  Háíi  og 
var  siðasta  kona  hans. 

3)  Einar  bjó  í  Stöðulkoti.  Börn  hans  og  Önnu:  Ingibjörg, 
Magnús,  Jón,  Sigurður,  Pórður,  Ingibjörg  önnur. 

Enn  mun  hafa  verið  dóttir  Böðvars  sýslumanns,  laungetin, 
Björg,  fædd  um  1734,  var  í  Vestmannaeyjum. 

4)  Böðvar  hefur  á  unga  aldri  farið  norður  og  var  6  ár  í  þjón- 
ustu  Bjarna  sýslumanns  Halldórssonar  á  Pingeyrum  og  honum  til 
aðstoðar,  útskrifaður  úr  Skálholtsskóla  22.  apr.  1739  og  var  skrifaöur  í 
stúdentatölu  við  háskólann  18.  desember  s.  á. ;  er  þá  talinn  i  inn- 
ritunarskránni  á  23.  ári,  en  annarsstaðar  (Kopíubók  stiptamts  1740, 
bls.  74 — 75)  á26.  ári,  og  mun  það  réttara.  Hann  fékk  veitingu  fyrir 
Vestraannaeyjasýslu  13.  apr.  1740,  fékk  og  hálft  Pykkvabæjarklaustur 
til  forráða.  Gaf  konungur  Oddrúnu  ekkju  hans  upp  28  rd.  af  gjalds- 
skuld  manns  hennar  af  klaustrinu  15.  april  1755.  Er  þess  þar 
getið,  að  Oddrún  eigi  fyrir  6  ungbörnum  að  sjá.  Böðvar  s^'slu- 
raaður  hefur  verið  rúmlega  fertugur,  er  hann  andaöist  vorið  1754. 
Ura  Bððvar  sýsluraann  er  getið  i  Æíisögu  Jóns  prófasts  Stein- 
grimssonar  (Rvik  1913,  bls.  54—56),  og  þar  skýrt  frá  alleinkenni- 
legum  orðaskiptum  milli  þeirra. 

5)  Hann  var  son  Gisla  lögréttumanns  Eirikssonar  á  Hösk- 
uldsstöðum  í  Breiðdal  og  bróðir  Gisla  prests  hins  gamla  á  Desj- 


546 

Móðir:  Guðrún    dóltir   Ara  á  Sökku,    þess  er  deyði  af 

vosi  og  kulda,  þá  hann  hafði  með  karlmennsku 

bjargað  i  skipreika  mörgum.    Hann  var  sonur 

séra    Jóns    Arasonar    í    Vatnsfirði.     Eptir    það 

Guðrún    átti    þennan   launson  giptist  hún  Vig- 

fúsi    Ólafssyni    á    SyðraQalli    1    Aðalreykjadal, 

þeirra  börn:  Guðrún  og  Jónar  tveir. 

Brynjólfur    var    hér  settur  sýslumaður,    þegar  Böðvar 

deyði  1754,   og  þótt  bæði  Lýð  sýslumanni  væri  veitt  sýsl- 

an  1755  og  Halldóri  sýslumanni  1757,  komu  þeir  hvorugir 

til  að  þéna  sýslumannsverkum  1  Vestmannaeyjum;  hélt  því 

Brynjólfur    þar    lögsögu    til  þess  Sigurður  sýslumaður  við 

tók  1758^). 


armýri.  Barnsmóöir  hans,  Guörún  Aradóttir,  varköUuð  Guðrún 
sól,  sakir  friðleiks  síns,  og  var  mælt,  að  Jón  Steinsson  biskups 
haíi  raikillega  viljað  fá  hennar  og  vildi  gangast  viö  barni  henn- 
ar,  er  Brj'njólfur  átti.  Maöur  Guðrúnar  var  lítilsháttar  og  kall- 
aöur  svarti-Fúsi.  Brynjólfur  var  nærri  útlæröur  úr  Hólaskóla, 
er  hann  átti  barnið  raeð  Guðrúnu.  Hann  er  i  Hólaskóla  vetur- 
inn  1714—1715. 

1)  Um  Brynjólí  lögsagnara  er  fátt  kunnugt  annað  en  það, 
að  hann  var  í  Skálholtsskóla  um  1740,  pá  19  vetra  (f.  c.  1721),  en 
varð  að  fara  þaðan  vegna  gruuseradar  ura  peningastuld  frá  skóla- 
bróður  sinura,  Grírai  Bessasyni  (síðar  presti  á  Hjaltastað),  er 
þeir  urðu  saraferða  suður  i  skóla.  Er  raikið  ura  raál  þetta  í  bréfa- 
bókum  Jóns  biskups  Árnasonar  (Lskjs.).  Heíur  Brynjólíur  þá 
verið  eystra  hjá  föður  sinura,  er  bjó  á  Nesi  í  Norðfirði.  Hvar  eða 
hvenær  Brynjólfur  lögsagnari  heíur  andazt  er  mér  ekki  kunnugt, 
en  hann  var  á  lífi  1793  og  var  þá  aökoraandi  í  Vestra.eyjura,  en 
hefur  þá  liklega  átt  heiraa  austur  i  Múlas^'slum.  Var  nefndur 
))Eyja-Brynki«.  Hann  var  ókvæntur  og  bl.  Sumstaðar  er  talið  að 
Brynjólfur  lögsagnari  hafi  verið  skilgetinn  son  Brynjólfs  lögréttu- 
manns  Gislasonar,  og  mun  það  réttara,  og  séra  Árni  prófastur 
Porsteinsson  i  Kirkjubæ  (f  1829)  ritar  í  ættartölubroti  Austfirðinga 
(í  minni  eign),  að  laundóttir  Brynjólfs  og  Guðrúnar  Aradóttur 
hafi  heitið  Guðriður,  og  það  ber  fleirum  saman  um,  svo  að  það 
má  telja  vist,  að  Brj'njólfur  lögsagnari  hafi  ekki  verið  son  henn- 
ar,  því  að  ekki  er  kunnugt,  að  Guðrún  hafi  átt  tvö  launbörn 
með  Brynjólfi  Gislasyni. 

í  Æfisögu  Jóns  prófasts  Steingrímssonar  (Rvík  1913,  bls.  52 — 59) 
er  getið  um  stjúpföður  Brynjólfs  lögsagnara,  Bótólf  Porvaldsson, 
er  síðast  hafi  búið  á  Ytri-Sólheiraum  i  Mýrdal  og  drukknað  á 
ferö  út  í  Vestmannaeyjar.    Sannar   þetta   raeðal  annars  Ijóslega, 


547 

Lýður  Guðmundsson. 

Sjá  um  hann  við  Skaptafellssýslu  vesturhluta.  Hon- 
um  var  veitt  þessi  sýsla  29^)  april  1755,  en  var  þá  settur 
sýslumaður  í  Skaptafellssýslu,  sótti  um  hana  og  fékk  sér 
hana  veitta  1756,  kom  því  ei  til  embættisverka  1  Vest- 
mannaeyjum,  en  hélt  Skaptárþing  til  1801. 

Halldór  Jakobsson. 

Fadir:  Jakob    Eiríksson,    nafnfrægur  bóndi  við  Búðir 

í  Snæfellsnessýslu  (sjá  þar).  Hann  var  læknir 
góður  og  margt  vel  um  hann,  skólalærður, 
deyði  1767.  Eiríkur  faðir  hans  lögréttumaður 
við  Búðir  var  son  Steindórs  og  Soífíu  Jakobs- 
dóttur  sýslumanns  í  Snæfellsnessýslu  (sjá  þar). 

Móðir:  Guðrún    Jónsdóttir    prests    á    Staðastað    Jóns- 

sonar. 

Kona:  Astríður  Bjarnadóttir  sj'slumanns  á  Þingeyrum 

Halldórssonar.  Hafði  Astríður  áður  átt  barn 
með  Erlendi,  sigldum  stúdent,  fengu  þau  ekki 
að  ektast,  því  munur  mikill  þótti  auðæfa,  þar 
hann  var  snauður.  Vildn  samarfar  hennar 
síðar  gera  hana  arflausa  fyrir  þá  barneign. 
Urðu  þar  um  miklar  deilur,  sem  hér  er  of- 
langt  frá  að  skýra. 

Dóttir:  Guðrún    átti  séra  Einar  Thorlacius  á  Grenjað- 

arstað;    voru    þau    saman  stuttan  tíma,  þar  til 

hann  dejði,    og  hún  skömmu  þar  eptir,    bæði 

barnlaus. 

Halldór  var  skólalærður,  fór  utan  og  var  þar  við  lær- 

dómsiðkanir  um  hríð,  kom  út  og  var  settur  sýslumaður  í 

Strandasýslu    1757  eptir  Einar  sýslumann.     En  téð  ár  (5. 

april    1757)    fékk  hann  veitingu  fyrir  Vestmannaeyjasýslu, 

en  fór  ekki  þangað,  heldur  sótti  um  Strandasýslu,  og  fékk 


aö  Brynjólfur  hefur  ekki  verið  son  Guðrúnar  Aradóttur,  hvort 
sem  liann  hefur  veriö  hjónabandsbarn  Brynjólfs  Gislasonar 
eða  ekki. 

1)    Réttara  mun:    25,  april. 


548 

hana    1758    sér  veitta.     Mælt  var  hann  hefði  engin  heilla- 
þúfa  verið  formanns  síns,  Einars  sýslumanns. 

1764  var  honum  vikið  frá  embætti  út  af  fangahaldi 
Eyvindar  útileguþjófs  og  hans  konu  Höllu  og  Halldórs  Ás- 
grímssonar,  sem  öU  struku  frá  honum,  komst  þó  aptur  til 
valda  seinna  eptir  æðri  dómum   1765. 

1778  var  Halldór  af  rentukammerinu  sektaður  um  50 
rd.  fyrir  illa  meðhöndlun  á  skipi  og  góssi,  sem  strandaði 
við  Dranga  1775,  og  var  þar  um  stapp  nokkur  ár.  1788 
var  hann  frá  embætti  settur  af  Ólafi  siðar  stiptamtmanni 
Stefánssyni  fyrir  órélega  meðíerð  á  góssi  við  ströndun 
Höfðaskips  1787  við  Engines  á  Ströndum,  og  frá  embætti 
dæmdur  1790  eptir  mikið  málavastur.  Hann  skaut  máli 
sínu  til  hæstaréttar  og  fór  utan,  meintu  menn  hann  mundi 
nokkuð  ávinna,  en  vegna  hans  drykkjuskapar  og  aðgerða- 
leysis,  kom  málið  ekki  fyrir  hæstarétt,  lenti  svo  við  yfir- 
réttardóminn,  að  hann  komst  ei  til  sýslunnar,  en  fór  til 
íslands  óríkur  af  lausafé. 

Um  þessar  mundir  missti  hann  konu  sína  Ástríði, 
hafði  jafnan  verið  óástúðlegt  í  samlífi  þeirra  á  miUum. 

Halldór  uppihélt  sér  þar  eptir  um  hríð  hjá  frú  Por- 
björgu  Bjarnadóttur  í  Víðidalstungu  og  þar  eptir  hjá  Birni 
sekreter  Stephensen  og  testamenteraði  eldra  syni  hans  Kol- 
beinsstaðaeignir  sínar.     Loks  deyði  hann  1810. 

Halldór  var  hár  maður  vexti,  1  grennra  lagi,  karl- 
mannlegur,  og  heldur  ófríður  í  andliti,  ekki  góðmannleg- 
ur,  fróður  i  mörgu  og  ekki  illa  að  sér,  þá  hann  þess  gætti. 
Drykkjumaður  var  hann  mikill  og  skemmdi  þar  með  mjög 
fyrir  sjálfum  sér  (ritgerðir  hans  sjá  við  Strandasýslu). 
Lengst  af  meðan  Halldór  hélt  Strandasj'slu  bjó  hann  á 
Felli  í  Kollafirði  og  átti  opt  í  erfiðu  málastappi^). 

Sigurður  Sigurðsson, 

Faðir:  Sigurður  prestur  í  Flatey  45  ár,    son  Sigurðar 

lögsagnara  í  Barðastrandarsj'slu  (sjá  þar). 


1)  Sjá  um  Halldór  sýslumann  enníremur  II,  394.  í  Lbs. 
519  4to.  er  brot  af  æfisögu  hans,  en  vantar  aptan  af.  Er  hann 
þar  talinn  fæddur  2.  júli  1734,  og  er  fæöingardags  hans  hvergi 
getiö  nema  þar. 


549 

Móðir:  Guðrún    Tómasdóttir    Jónssonar    Finnssonar    í 

Flatey. 
Kona:  Ásta    Sigurðardóttir    prests   í  Holti  1  Önundar- 

firði^)    Sigurðssonar   prests   sama  staðar  Jóns- 
sonar  prests  í  Vatnsfirði  Arasonar  sýslumanns 
Magnússonar  sj^slumanns. 
Börn:  A.    Tómas    prestur    1    Garpsdal    átti    Guðrúnu 

dóttur   Sigurðar  prests  á  Ökrum  Jónssonar 
prests  í  Hítarnesi  Högnasonar,  börn: 

1.  Sigurður  stúdent,  prestur  lengst  í  Grímsey. 

2.  Tómas  drukknaði. 

3.  Guðný    átti    launbarn,    giptist    svo    Jóni 
Laxdæling. 

B.  Guðrún    átti    Ólaf   frá  Hamraendum  Bene- 
diktsson,  bl. 

C.  Eiín,  og  10  önnur,  dóu  bl. 

Sigurður  fæddur  1723,  lærði  skólalærdóm,  fór  svo 
utan,  var  þar  og  við  lærdóm.  En  1758  fékk  hann  veiting 
fyrir  Vestmannaeyjas}^slu.  1760,  þá  Erlendur  sýslumaður 
var  frá  settur,  var  Sigurður  settur  sýslumaður  í  ísafjarð- 
arsýslu  og  hélt  þar  lögsögu  til  1768,  þá  hann  veik  aptur 
til  Vestmannaeyja,  og  hélt  þá  sj'slu  til  þess  honum  var 
veitt  Borgarfjarðarsj'sla  1786. 

Ekki  þótti  Sigurði  sjslumanni  Borgarfjarðarsýsla  arð- 
söm  eða  vandalítið  þar  að  vera  yfirvald,  frásagði  sér  því 
sýsluna  1792,  en  fékk  lausn  frá  henni  í  náð  1794.  Sig- 
urður  brá  til  utanferðar  og  deyði  í  Kaupmannahöfn  1797. 
Er  mælt  hann  hafi  þá  verið  þar  snauður  af  fé  og  þrot- 
inn  að  heilsu.  Opt  átti  hann  örðugt  með  embættisverk  í 
Borgarfjarðarsýslu.  Hann  var  maður  óríkur,  og  sumir 
sýslubúar  gerðu  honum  lágt  undir  höfði.  Af  því  að  hann 
var  dimmleitur  gáfu  þeir  honum  afheyris  auknefni,  skiiggi. 
Hann  fór  alls  utan  6  sinnum  og  átti  13  börn,  en  Vestmanna- 
eyjasýslumannalaun  voru  fyrst,  þá  hann  fékk  þar  s^^slu 
frá  10  til  20  rd.  (seinna  varð  það  90  rd,).  Sigurður  var 
74  ára,  þá  hann  lézt^). 

1)  Séra  Siguröur  1  Holti  faöir  Ástu  andaðist  22.  desember 
1760  (en  ekki  21.  jan.  1761,  eins  og  segir  III,  510). 

2)  Frásögn  Boga  um  Sigurð  sýslumann  hér  er  svo  að  segja 


550 


Þorlákur  Guðmundsson. 
Faðir:  Guðmundur  Vernharðsson  prestur  í  Selárdal. 

Móðir:  Margrét    Arngrímsdóttir    Jónssonar    Arngríms- 

sonar. 
Kona:  Guðrún    Tómasdóttir   Jónssonar   bónda  á  Sel- 

látrum. 
Börn:  A.    Jón  prestur  á  Bægisá,  nafnfrægt  skáld,  átti 

Margréti  Bogadóttur  frá  Hrappsey,  börn: 
1.  Guðrún  átti  laundóttur,  sem  hét  Kristín^), 
gipt   Jóhannesi    bónda    í    Fagurey   Guð- 
mundssyni. 

Þar  eptir  giptist  Guðrún  séra  Eyjólíi  í 
Saurbæjarþingum,  syni  séra  Gísla  á 
Breiðabólsstað  Ólafssonar  biskups,  börn: 

a.  Gísli'). 

b.  Jón«). 

c.  Þorkell*). 

d.  Bogi^). 

e.  Kristjana  Margrét  gipt  Magnúsi  Niku- 
lássyni  bóndamanni. 


orörétt,  eins  og  hún  er  viö  Borgarfjarðarsýslu  III,  510  etc.  Að 
öðru  leyti  vísast  hér  til  hinna  ítarlegu  athugasemda  og  viðauka 
um  Sigurð  sýslumann  III,  510 — 516. 

1)  Hún  var  Kristjánsdóttir.  Son  Jóhannesar  og  hennar  var 
Guömundur  snikkari  í  Reykjavik,  er  átti  Guðnýju  Jónsdóttur, 
systur  Einars  snikkara. 

2)  Gisli  átti  Rósu  Björnsdóttur  i  Hjarðarholti  Guðmunds- 
sonar,  og  var  son  þeirra  Eyjólfur,  faðir  Bjarna  Ijósmyndara  (Chr. 
B.  Eyjólfssonar). 

3)  Jón  prestur  í  Dýrafirði  (f  1869)  átti  Sigriði  (ekki  Guð- 
rúnu,  sbr.  II,  105)  Oddsdóttur  frá  Atlastöðum  í  Fljóti  (Aðalvík) 
Jónssonar  s.  st.  Porkelssonar  Porkelssonar,  og  voru  börn  þeirra: 
Porkell,  Hjálmlýr,  Verónika,  er  átti  Olaf  Sakaríasson  (móðir 
Rögnvalds  húsgerðarmeistara),  Björn,  Oddfríður  og  Porbjörg, 
gipt  Ólafi  gullsmið  í  Rvik  Sveinssyni  ísleifssonar  gamla  í  Skóg- 
um  Jónssonar,  þ.  b.:  Georg  cand.  polit.,  Ásta,  Bogi,  Efemía, 
Porkell. 

4)  Porkell  prestur  á  Staðastað  (f  1891)  átti  Ragiiheiði  Páls- 
dóttur  prófasts  i  Hörgsdal.     Börn  þeirra  talin  bls.  179. 

5)  Bogi  dó  bl. 


551 

f.    Ágústína  Jóhanna^). 
(Mælt    var,    að    séra  Jón   hefði  átt  nokkur 
launbörn)^). 
B.    Páll  prestur  á  Þingvöllum  átti  Sigríði  Stef- 
ánsdóttur^),  þ.  b.: 

1.  Björn  prestur  á  Þingvöllum  átti  Þórunni 
Björnsdóttur  prests  í  Hítardal  Benedikts- 
sonar,  þ.  b.: 

a.  Björn*). 

b.  Árni^). 

c.  Solveig^). 

2.  Stefán  bóndi  í  Oddgeirshólum  átti  Guð- 
ríði  dóttur  Magnúsar  lögmanns  Olafs- 
sonar  á  Meðalfelli,  þ.  b.: 

a.   Steindór     skólapiltur,     drukknaði     á 
Skerjafirði. 


1)  Ágústina  átti  Einar  Hallgrimsson  og  börn. 

2)  Launbörn  hans  með  Jórunni  Brynjólfsdóttur  frá  Fagra- 
dal,  er  hann  missti  prestinn  fyrir,  hétu  Jón  og  Benóni,  dóu  ungir. 
Siðarvoru  séra  Jóni  eignuö  börn  ráðskonu  hans,  Helgu  Magnús- 
dóttur,  (systur  Jóns  á  Kirkjubæjarklaustri),  þótt  þau  væru  kennd 
öðrum,  Sigurði  nokkrum  Hálfdanarsyni.  Meðal  þeirra  barna 
voru  Jón  prestur  (Sigurðsson)  i  Kálfholti  ())BægisárkáIfur«)  f 
1863  og  Margrét  móðir  séra  Jóns  Norðmanns  á  Barði  i  Fljótum 
(t  1877). 

3)  Hún  var  dóttir  séra  Stefáns  Högnasonar  á  Breiðabóls- 
stað  i  Fljótshlíð. 

4)  Björn  í  Heiðarbæ  og  viðar  átti  Guðrúnu  Gisladóttur  á 
Villingavatni  Gislasonar  og  Þjóðbjargar  Guðnadóttur  i  Reykja- 
koti  Jónssonar  Eysteinssonar.  Eitt  barna  þeirra:  Gísli  bóndi  i 
Miðdal  i  Mosfellssveit. 

5)  Árni  bjó  á  Fellsenda,  Brautarholti  og  Hvammkoti,  varð 
svo  Iðgregluþjónn  i  Rvik,  fór  siðast  vestur  á  ísaíjörð,  átti  Sal- 
vöru  Kristjánsdóttur  frá  Skógarkoti  Magnússonar  Marteinssonar 
Þorlákssonar.    Son  þeirra  er  Björn  gullsmiður  í  Rvik. 

6)  Solveig  átti  Bjðrn  hreppstjóra  Eyvindsson  á  Vatnshorni 
í  Skorradal,  bróður  Hjörts  hreppstjóra  i  Austurhlið  og  mörg 
börn.  Meðal  þeirra  eru  Björn  dbrm.  i  Grafarholti  og  Bjarni 
bóndi  á  Vatnshorni. 


552 

b.  [Sigríður]      kona     Jóhanns      prófasts 
Briems  í  Hruna^). 

3.  Rannveig. 

4.  Guðrún     átti    Odd    Kortsson    Þorvarðs- 
sonar^). 

5.  Guðfinna  álti  Halldór  Steinason  á  Valda- 
stöðum  og  börn^). 

C.    Hólmfriður  fyrri  kona  séra  Steindórs  Jóns- 
sonar  í  Hvammi  í  Norðurárdal;  börn: 

1.  Rannveig  átti  Gest  Sæmundsson;  börn: 

a.  Steindór. 

b.  Benedikt. 

c.  Þorlákur. 

d.  Gestur. 

2.  Guðríður    átti  Jón  Halldórsson  á  Stóra- 
fjalli  Þorsteinssonar;  börn: 

a.  Guðmundur. 

b.  Ólafur. 

c.  Steindór. 

d.  Þorsteinn. 

e.  Jón. 

f.  Jóhanna. 

g.  Sigríður. 

h.    Ingibjörg  o.  fl. 

3.  Ingibjörg    seinni    kona    Eyjólfs  Erlends- 
sonar;  þ.  b.: 

a.  Astriður. 

b.  Solveig. 


1)  Sbr.  I,  288. 

2)  S.  m.  Guðrúnar  var  Jón  Erlendsson  i  Meðalfellskoti, 
þau  bl. 

3)  Börn  Halldórs  og  Guðfinnu  voru  Steini  á  Valdastöðum, 
Guðríður  og  Anna. 

Enn  voru  börn  séra  Páls  á  Þingvöllum  og  Sigriðar:  Einar 
prestur  á  Reynivðllum,  er  átti  Ragnhildi  Magnúsdóttur  lögmanns 
Ólafssonar  (sbr.  III,  167),  Halldór  og  Hólmfriður,  er  önduðust 
ung,  en  hafi  þau  átt  dóttur,  er  Rannveig  hét,  hefur  hún  dáid 
ungbarn. 


553 

c.    Valgerður  o.  fl.^). 

D.  Þorbjörg    átti    Jón  bónda  Ólafsson  á  Hey- 
læk  í  Fljótshlíð  og  börn^). 

E.  Rannveig^)  átti  Þórð  Nikulásson;  þeirra  son: 
1.    Jón  átti  Valgerði^). 

Eptir  afstaðinn  skólalærdóm  gerðist  Þorlákur  kapel- 
lán  hjá  föður  sínum  1735,  en  fékk  veiting  fyrir  Selárdal, 
þá    faðir  hans  dó  1738.     Séra  Jón  Teitsson,  seinna  Hóla- 


1)  Barna   séra    Steindórs   i  Hvammi  og  Hólmfriðar  er  áður 
getið  nánar  III,  136—137. 

2)  Meðal  barna  Jóns  og  Porbjargar  var: 

a.  Tómas    í   Teigi,   er   átti    Guðbjörgu    Nikulásdóttur   Eyvinds- 
sonar,  þ,  b.: 
aa.  Tómas   á  Hrútafelli  átti  Vilborgu  Brynjólfsdóttur,  systur 

Guðmundar  á  Keldum,  og  börn. 
bb.  Guðmundur  i  Teigi  átti  Hallberu  Magnúsdóttur  og  mörg 

börn,  Magnús  i  Teigi,  Tómas  í  Flankastaðagerði  o.  fl. 
cc.   Jón    eldri    á    Skála    átti    Önnu  Jónsdóttur.    Synir  þeirra: 

Tómas  á  Arnarhóli,  Jóhann  i  Krosshjáleigu  og  Árni. 
dd.  Jón  yngri  á  Heylæk,  tvíkvæntur. 
ee.   Valgerður  átti  Olaf  Olafsson  smið  í  Teigi  og  börn. 
ff.     Þorbjörg  átti  Hafliða  í  Lónakoti,  bl. 

Hórson  Tómasar  Jónssonar  í  Teigi  var: 
gg.  Jón  bjó  i  Finnshúsum,  átti  Guðnýju  Árnadóttur  frá  Duf- 

þekju  Egilssonar  prests  Eldjárnssonar,  synir  þeirra:  Árni 

á  Núpi,   Samúel  og  Jóhann  á  Valstrýtu,   er  átti  Guðrúnu 

Stefánsdóttur  prests  Hanssonar. 

3)  Rannveig  var  ekki  dóttir  Porláks  og  Guðrúnar,  heldur 
dóttir  hans  og  s.  k.  hans  Þóru  Jónsdóttur,  er  síðar  átti  Jón  á 
Sámsstöðum  Björnsson  Nikulássonar  (sbr.  bls.  396).  Var  Rann- 
veig  fædd  i  Hrepphólasókn  i  Ytrihrepp  eptir  lát  föður  síns,  skirð 
25.  febrúar  1774  (sbr.  prestþjónustubók  frá  Hrepphólum  i  Lskjs.). 
Sést  af  því,  að  Porlákur  hefur  ekki  andazt  fyr  en  1773  að  minnsta 
kosti,  þótt  dánarár  hans  sé  víðast  talið  1772.  Þórður  maður 
Rannveigar  var  sonarson  Eyvinds  Jónssonar  klausturhaldara  og 
bjuggu  þau  í  Svinhaga. 

4)  Jón  bjó  i  Svinhaga.  Valgerður  kona  hans  var  dóttir  Árna 
á  Galtalæk  Finnbogasonar  á  Reynifelli  Þorgilssonar  s.  st.  Þor- 
gilssonar  á  Efrahvoli  Jónssouar  s.  st.  Porgilssonar.  Börn  Jóns 
og  hennar  voru:  Þórður  á  Leirubakka  faðir  Jóns  kaupmanns  í 
Rvík  (t  1911)  og  bræðra  hans,  Brynjólfur  i  Árbæ,  Árni  í  Ósgrðf, 
Vernharður  á  Grjótlæk,  Páil  í  Svínhaga,  Vigfús  á  Heylæk  og 
Helga,  er  átti  Finnboga  Árnason  á  Suður-Reykjum. 

36 


554 

biskup,  varð  prestur  í  Otrardal  1740  og  prófastur  í  Barða- 
strandarsýslu  1743.  Var  meining,  að  séra  Jón  hefði  mikinn 
hug  til  að  fá  Selárdal,  ef  losnaði,  og  hann  væri  til  þess 
brauðs  næstur,  sem  prófastur  i  sýslunni.  Séra  Þorlákur 
og  séra  Jón  voru  hvor  annars  prestur.  Orð  fór  af,  að 
séra  Porlákur  væri  kvennamaður  og  mikill  drykkjumaður. 

1748  bar  svo  til,  að  séra  Þorlákur  reið  til  Otrardals 
og  skyldi  embætta  þar  og  taka  við  séra  Jóni.  Var  séra 
Þorláki  vel  veitt  og  látið  vera  hjá  honum  nóg  brennivín 
um  morguninn,  áður  embætta  skyldi,  af  hverju  séra  Þor- 
lákur  gerði  sér  golt  um  of.  Við  sakramentis  útdeilingu 
förlaðist  séra  Þorláki  (aðrir  segja  í  messunni)  venjuleg  og 
regluleg  þjónustugerð.  Tilkynti  prófastur  þetta  biskupi, 
sem  lét  rannsaka  málið.  Séra  Þorlákur  fannst  sakfallinn, 
og  var  hann  dæmdur  frá  prestsembætti  1749.  Yfirvöldin 
heyrðu  orðasveim  um  tálsnörur  þær,  sem  séra  Jón  hafði 
lagt  fyrir  séra  Þorlák,  og  voru  því  ei  honum  svo  meðmælt 
að  fá  Selárdal,  sem  annars  mundi;  hlaut  því  séra  Eggert 
(Ormsson)  Selárdal.  Þó  var  Jóni  prófasti  sem  góðum 
presti  veittur  Gaulverjabær  1755. 

1754  var  Erlendur  ísafjarðar  sýslumaður  frá  settur 
embætti  og  þar  settur  Ólafur  sj^slumaður  Árnason;  en  þar 
hann  deyði  sama  ár,  var  þar  settur  Þorlákur  exprestur, 
því  að  hann  var  þekktur  að  dugnaði  og  skynsemd  1  fleiru 
en  guðfræði.  Var  hann  því  þar  s\'slumaður  til  þess  Er- 
lendur  hafði  unnið  mál  sín  1756. 

1759  gerðist  Þorlákur  klausturhaldari  á  Þykkvabæ„ 
hverju  hann  hélt  um  hríð.  1760  var  hann  settur  sýslu- 
maður  í  Vestmannaeyjum  (því  Sigurður  Sigurðsson,  sem 
hélt  þá  sýslu,  var  settur  sj^slumaður  í  ísafirði  í  Erlends 
málum).  Vegna  örðugleika  sleppti  Þorlákur  þeirri  sýslu 
um  1766,  en  Einar  Jónsson  tók  þar  þá  sýsluvöld. 

1771  var  Þorlákur  enn  settur  sýslumaður  í  Árnesþingi 
eptir  Brynjólf,  en  lítil  eða  engin  embættisverk  gerði  hann 
þar,  þvi  hann  var  þá  mjög  hniginn  að  aldri  og  deyði  1772. 

Þorlákur  var  skarpur  maður  og  vel  að  sér  ger,  en 
kvenna-  og  drykkjumaður  ætíð  haldinn^). 


1)    Porlákur   bjó    um    hriö  1  Múlakoti  í  Fljótshlið,  en  siðast 


555 

Einar  Jónsson. 
Fadir:  Jón  yngri  á  Hnappavöllum  son  Einars,  er  mein- 

ast  að  vera  1  föðurætt  (máske  föðurbróðir  Ei- 
ríks  á  Hólmi  föður  Jóns  konferenzráðs).  Var 
hans  íaðir  Jón  Sigmundsson  frá  Hnappavöll- 
um  Jónssonar  á  Hofi  Sigmundssonar  Orms- 
sonar,  sem  kominn  var  frá  Ormi  lögmanni,  er 
lifði  á  14.  öld^). 

(Systkin  Einars  rektors  voru: 
1.    Halldór  á  Hnappavöllum. 


i  Hrepphólum  og  þar  mun  hann  hafa  andazt  1773  (sbr.  hér  áð- 
ur),  og  hefur  þá  veriö  rúmlega  sextugur  (f.  c.  1711),  Hann  sótti 
um  Árnessýslu  1771  eöa  þá  um  eptirlaun,  en  þótti  ofgamall  og 
ekki  fær  um  aö  hafa  ábyrgö  sýslu  á  hendi,  þótt  hann  í  viölög- 
um  væri  settur  lögsagnari  og  færust  þau  störf  vel  úr  hendi. 
Hann  kvongaöist  fám  árum  fyrir  andlát  sitt  s.  k.  sinni  Póru 
Jónsdóttur,  vinnustúlku  af  almúgafólki. 

í  Lbs.  968  4to  (prestatali  séra  Vigfúsar  á  Snæfoksstöðum)  er 
beinlínis  sagt,  að  Porlákur  hafi  andazt  i  Hrepphólum  1772  um 
veturinn  á  útmánuðum.    En  það  ártal  hlýtur  að  vera  rangt. 

1)  Hér  er  eflaust  ált  við  Orm  lögmann  Snorrason  á  Skarði, 
en  engar  líkur  eru  fyrir  því,  að  ætt  þessi,  sem  kennd  er  við 
Skaptafell  i  Öræfum,  sé  frá  honum  komin.  Eru  missagnir  mikl- 
ar  um  ættina  i  ættatölubókum,  en  réttast  hygg  eg  hana  rakta  af 
Sigurði  Magnússyni  i  Holtum  í  Hornafirði  (sbr.  ísl.  Artíðaskrár 
bls.  254 — 256).  Jón  Sigmundsson,  langafi  Einars  skólameistara,  bjó 
i  Skaptafelli  og  mun  Sigmundur  faðir  hans  hafa  verið  Jónsson 
Eirikssonar  Jónssonar  Tómassonar  og  bjuggu  allir  þeir  langfeðg- 
ar  eða  flestir  þeirra  i  Skaptafelli.  Afkomendur  Jóns  Sigmunds- 
sonar  í  Skaptafelli,  er  var  uppi  á  fyrri  hluta  17.  aldar,  eru  taldir 
af  Sigurði  í  Hollum  í  hdr,  615  8vo  i  Lbs ,  en  því  miður  vantar 
í  þá  ættartölu,  Væri  oflangt  að  rekja  hér  þessar  Skaptafells-  og 
Hnappavallaættir,  sem  eru  margtvinnaðar  saman.  Pess  skal  að 
eins  getið,  aö  3  voru  synir  Jóns  Sigmundssonar  í  Skaptafelli:  1. 
Einar  í  Skaptafelli  faðir  Jóns  s.  st.  fðður  Einars  smiðs  hins  mikla, 
er  þar  bjó  lengi,  föður  Jóns  fðður  Bjarna,  og  bjuggu  þeir  allir 
mann  fram  af  manni  í  Skaptafelli  fram  á  næstliðna  öld.  2.  Jón 
á  Svinafelli  faðir  Sveins  s.  st.  föður  Ásmundar  s.  st,  og  Sigurðar 
prests  í  Heydölum,  sem  Heydalaætt  er  frá  komin,  3,  Einar  á 
HnappavöUum  faðir  Jóns  yngra  föður  Einars  skólameistara. 
Sumir  ætla,  að  Sigmundur  ))ungi((  á  Hnappavöllum  hafi  og  verid 
son  Jóns  Sigmundssonar  í  Skaptafelli.    Pað  er  sarat  óvíst. 

36* 


556 

2.  Einar  í  Öræfum. 

3.  Ólöf.  4.  Sigmundur.  5.  Sigmundur  annar 
í  Feili.  6.  Jón  á  Hnappavöllum.  7.  Stein- 
unn.  8.  Þóra.  9.  Einar  á  Melraklíanesi. 
10.  Agnes.     11.  Margrét.     12.  Eiríkur^). 

Móðir:  Ólöf  Jónsdóttir  á  Núpstað  Jónssonar. 

Kona:  Kristin    Einarsdóttir    lögréttumanns    á    Suður- 

reykjum  ísleifssonar  og  Kristinar  Bjarnadóttur 
í  Vetleifsholti  Gíslasonar.  Faðir  Einars  var 
ísleifur  á  Reykjum  í  Mosfellssveit  Þórðarson 
Erlendssonar  Þorvarðssonar  á  Suðurreykjum. 
En  kona  ísleifs  var  Anna  dóttir  Markúsar  sýslu- 
manns  Snæbjörnssonar. 

Börn:  A.    Gísli  prestur  í  Selárdal  átti  Ragnheiði  eldri 

Bogadóttur  frá  Hrappsey;  börn: 

1.  Einar    prestur    í   Selárdal  átti  Ragnhildi 
Jónsdóttur  frá  Suðureyri  og  mörg  börn. 

2.  Árni    bóndi    á    Neðrabæ    átti    Guðrúnu 
Jónsdóttur  Gíslasonar  og  börn. 

3.  Sigríður    átti   Þorgrím  Jónsson  á  Felli  í 
Tálknafirði  og  börn^). 

4.  og  5.    Kristínar  tvær  áttu  Guðbrand  sýslu- 

mann  (sjá  Barðastrandarsýslu). 

6.  Sigurður^)    á    Hildi   Guðmundsdóttur  og 
börn: 

7.  Ragnheiður. 

8.  Jón  og  4  þar  að  auki  dóu  ung,  bl.: 


1)  Systkin  Einars  skólameistara  eru  hér  sum  skakkt  talin 
og  otmörg.  Systkin  hans  voru,  eptir  pvi  sera  næst  veröur  kom- 
izt:  Jón,  er  bjó  i  Álptafirði,  Sigmundur  á  FeUi  í  Hornafirði, 
Halldór  á  Hnappavöllum,  Einar  yngri  á  Melrakkanesi,  Eiríkur  á 
Fagurhólsmýri,  Agnes,  Pórunn  kona  Stefáns  Sigurðssonar  á 
HnappavöUum,  Margrét  kona  Árna  eldra  Ásmundssonar  írá  Svína- 
felli  og  Steinunn  kona  Jóns  Eiríkssonar  á  Geithellum.  Hjá  Boga 
er  þvi  3  ofaukiö  (Einari  nr.  2,  Ólöfu  og  Sigmundi  öðrum),  en 
€itt  rangnefnt:  Póra  (i  stað  Pórunn). 

2)  Son  þeirra  var  Jóhannes  dbrm.  á  Sveinseyri  (f  1910)  faðir 
Ólafs  verzlunarstjóra  á  Patreksfiröi. 

3)  Sigurður  var  prestur  á  Stað  i  Steingrimsfirði. 


557 

B.  Ísleifur    etazráð    (sjá    um   hann  við  Húna- 
vatnssýslu). 

C.  Ólafur    stúdent   á  Kvernái)  átti  Þóru  Guð- 
brandsdóttur  írá  Setbergi;  þ.  b.: 

1.  Rannveig. 

2.  Kristín. 

D.  Guðnj'    átti    Ólaf  Guðmundsson  frá  Ásgarði 
í  Grímsnesi  og  mörg  börn'O. 

E.  Kristín  átti  Eirík  Sveinsson  frá  Hraungerði, 
hV). 

F.  Jón  giptist  ei  né  átti  börn. 

G.  Kristín    önnur    átti  Hákon  rika  Oddsson  á 
Vatnsleysu;  þ.  b. : 

1.  Einar*). 

2.  Einar  annar^). 

3.  Guðrún^). 

4.  Aldís. 

Einar  Jónsson  var  vel  lærður  maður,  gerðist  fyrst 
heyrari  og  síðar  skólameistari  í  Skálholti  1746.  Mælt  var, 
að  honum  og  biskupi  hefði  eitthvað  misfalHð,  og  með  því 
Einar    var    augnveikur,    heíði    hann    geíið    sig   frá  skóla- 


1)  Ólafur  stúdent  bjó  siöa.st  i  Húsum  hjá  Selárdal,  en  and- 
aöist  á  Sveinseyri  1837, 

2)  Olafur  var  bróöurson  séra  Nikulásar  Magnússónar  1  Berií- 
firði  af  svonefndri  wMisersættw.  Meöal  barna  Ólafs  og  Guönýjar 
voru:  Klængur  á  Kirkjuferju,  Steingrimur  á  Hlíðarenda  í  Ölfusi 
og  Guðmundur  1  Ásgaröi  faðir  Guðlaugs  sýslumanns  og  bæjar- 
fógeta  á  Akureyri. 

3)  Kristin  var  f.  k.  Eiríks  dbrm.  í  Ási. 

4)  Einar  hattari  i  Rvik  átti  Guðrúnu  Guðmundsdóttur  prests 
á  Kálfatjörn  Böðvarssonar,  þ.  b.:  ísleifur  prestur  á  Stað  í  Stein- 
grimsfirði  faðir  Karólínu  konu  Guðmundar  prófessors  Hannes- 
sonar  og  Rósa  Anna  Elizabet,  er  átti  Valgarð  Ólafsson  Breið- 
fjörð  kaupmann. 

5)  Einar  annar  var  klæðskeri  i  Kaupmannahöfn. 

6)  Guðrún  átti  Guðmund  Guðmundsson  á  Lágafelli,  bróður 
Péturs  i  Engey.  Sbr.  annars  nánar  um  afkomendur  Einars  rektors 
i  Guðfræðingatah  mínu  bls.  63—66. 


558 

meistaraembætti  1753.  Var  hann  þá  settur  sýslumaður  í 
Snæfellsnessýslu  til  þess  Jón  Árnason  viðtók  1754.  Einar 
gerðist  þá  ráðsmaður  í  Skáltiolti  og  var  það  um  hrið.  Þá 
Þorlákur  sleppti  Vestmannaeyjasýslu  var  Einar  þar  settur 
1767 — 1768,  til  þess  Sigurður  viðtók  aptur.  Einar  deyði 
1781^).  Hann  bjó  að  Ási  í  Holtum.  Var  smár  vexti,  en 
skarpur  og  vel  gáfaður. 

Jón  Eiriksson  yngri. 
Faðir:  Eiríkur    bóndi    á    Skálafelli    í  Hornafirði,    son 

Jóns    bónda    á  Skálafelli  Jónssonar  Sigmunds- 

sonar  á  Hnappavöllum  í  Öræfum  Jónssonar'^). 
Móðir:  Steinunn    Jónsdóttir    bónda    á   Hofi  i  Öræfum 

Vigfússonar.     (Steinunn    var    systir    séra  Vig- 

fúsar  á  Stað  í  Stöðvarfirði). 
Kona:  Þórunn    Ólafsdóttir,    þau    bl.     Konungur  veitti 

þeim  leyíi  til  að  gera  arfleiðsluskrá  23.  febrúar 

1795. 
Jón    var    fæddur    á    Skálafelli    1736^).     Fyrir  tilstyrk 
bróður    sins  Jóns  konferenzráðs  lærði  hann  hér  skólalær- 


1)  Hann  andaðist  i  Áskoti  23.  nóvember  1788,  76  ára  gam- 
all  (f.  1712),  var  útskrifaður  úr  Skálholtsskóla  1731,  tók  embætt- 
ispróf  1  guðfræði  við  háskólann  21.  marz  1741,  skólameistari  í 
Skálholti  3.  júní  1746,  settur  sýslumaður  í  Snæfellsness^'slu  1753, 
ráðsmaður  í  Skálholti  1754—1757,  en  settur  sýslumaður  í  Vest- 
mannaeyjum  28.  marz  1768,  (en  ekki  1767),  og  pjónaði  þar  til 
1769.    (Sbr.  Guðfræðingatal  bls  62). 

2)  Pannig  er  framætt  pessi  rakin  í  æfiminningu  Jóns  kon- 
ferenzráðs  Eirikssonar  (liklega  eptir  Sigurði  Magnússyní  í  Holt- 
um),  og  mun  pað  sama  ættin  og  ætt  Einars  skólameistara  Jóns- 
sonar,  enda  er  beinlínis  sagt,  að  hann  og  Jón  konferenzráð  hafi 
verið  náskyldir,  líklega  premenningar  eða  3.  og  4.,  en  eg  hef 
ekki  enn  rannsakað  pað  efni,  svo  aö  ábyggilegt  sé. 

3)  Fæðingarár  hans  er  hér  tekið  eptir  æfisögu  Jóns  bróður 
hans  (Kh.  1828  bls.  110).  En  í  innritunarskrá  háskólans  er  hann 
talinn  á  23.  ári  26.  júlí  1765,  og  ætti  eptir  pví  að  vera  fæddur 
1742  eða  1743,  en  pað  mun  ekki  rétt,  og  hefur  hann  verið  eldri. 
Hann  kom  í  Skálholtsskóla  1755  og  var  par  2  vetur,  en  útskrif- 
aður  var  hann  úr  Frúarskóla  i  Höfn.  Hann  las  lög,  en  tók 
ekki  próf. 


559 

lærdóm,  fór  svo  utan  og  var  þar  við  lærdóm  um  hríð. 
Þá  Jón  koni  út  hafði  hann  um  hríð  Flögujarðaumboð  í 
Skaptártungu^).  En  1786,  þá  Sigurður  sýslumaður  frá 
sagði  sér  Vestmannaeyjasýslu,  fékk  Jón  sér  hana  veitta') 
og  flutti  1  eyjarnar.  1789^)  giptist  hann  Þórunni,  en  átti 
engin  börn.  Andaðist  8.  desember  1795*)  úr  hkþrá,  þá 
hann  hafði  verið  6  ár  1  hjúskap,  9  ár  sýslumaður  og  skorti 
einn  vetur  á  sextugt.  Hann  var  treggáfaður,  og  meina 
menn,  að  Jón  bróðir  hans  hafi  ei  séð  hann  færan  fyrir 
hærra  embætti,  eða  að  enginn  skyldi  þurfa  að  ðfunda 
hann  af  svo  vesalli  sýslu. 

Jón  Þorleifsson. 

Faðir:  Þorleifur  Nikulásson  landskrifari   (sjá  Rangár- 

þing). 
Móðir:  Guðrún  Jónsdóttir  frá  Stóranúpi. 

Kona  fyrri:  Þórunn    Ólafsdóttir,     ekkja    Jóns    sýslumanns 

Eiríkssonar  (sjá  áður),  þau  bl.*). 
Kona  siðari:    Bóel    Jónsdóttir  prests   á    Eiðum   Brynjólfs- 

sonar'). 
Börn''): 


1)  Hann  haföi  petta  umboö  á  árunum  1777—1783. 

2)  Jón  var  settur  sýslumaöur  i  eyjunum  9.  ágúst  1786,  en 
fékk  veitingu  fyrir  sýslunni  30.  apríl  1788. 

3)  Hann  kvæntist  16.  október  1790  (ekki  1789). 

4)  Hann  andaöist  8.  desember  1796  (ekki  1795)  úr  wskyr- 
bjúgsveiki((  eptir  pví  sem  segir  1  prestpjónustubók  Vestmanna- 
ejja  (Lskjs.),  en  líklega  hefur  pað  verið  holdsveiki.  Hann  er  pá 
talinn  59  ára.    Mun  hafa  verið  til  heimilis  í  StakkagerÖi. 

5)  Pau  giptust  6.  mai  1798,  Pórunn  dó  í  Stakkageröi  24. 
febrúar  1802,  rúmlega  fimmtug  aö  aldri. 

6)  Petta  er  rangt  Bóel  s.  k.  Jóns  sýslumanns  var  dóttir 
Jens  í  Amundakoti  í  Fljótshlíö  Sigurössonar  Eyjólfssonar  spaka 
í  Eyvindarmúla  Guömundssonar,  en  móöir  Jens  var  Bóel  dóttir 
Jens  Wiums  s^^slumanns.  Séra  Jón  Brynjólfsson  á  Eiöum  átti 
Ingibjörgu  SigurÖardóttur,  systur  Jens,  og  hét  ein  dóttir  peirra 
Bóel,  er  átti  Bjarna  hreppstjóra  Jónsson  á  Fossi  á  Síöu.  Pau 
Jón  sýslumaöur  og  Bóel  Jensdóttir  giptust  20.  raaí  1804  og  bjuggu 
á  Oddsstöðum. 

7)  Börn  peirra  voru  pessi:  " 


560 

Útskrifaður  úr  skóla^)  fór  Jón  utan  til  meiri  lærdóms- 
frama.  Utkominn  til  íslands  var  hann  settur  sj'slumaður 
í  Vestmannaeyjum  1796^)  (dáinn  1797)  til  þess  Jón  Guð- 
mundsson  var  þar  settur  1798 — 1801.  En  veiting  fékk 
hann  fyrir  Vestmannaeyjum,  þá  Jón  Guðmundsson  tók 
Skaptárþing  1801.  Jón  Þorleifsson  var  og  settur  árin  1798 
— 1801  sýslumaður  i  Skaptárþingi,  meðan  nafni  hans  var 
í  Vestmannaeyjum.  Jón  sj'slumaður  Þorleifsson  sótti  um 
lausn  frá  sýslumannsembættinu  1811.  Kongur  veitti  hon- 
um  lausnina  í  náð  19.  júní  1812,  en  þá  var  Jón  látinn, 
er  bréfið  kom^). 


1.  Guörún  f.  17.  ágúst  1804,  t  24.  sept.  1822. 

2.  Ragnheiöur  f.  13.  ágúst  1805,  f  19.  s.  m. 

3.  Pórunn  f.  24.  ágúst  1806,  f  30.  s.  m. 

4.  Arnfriöur  f.  5,  sept.  1807,  átti  Guðraund  Sigurðsson  á  Odds- 
stöðum,  er  drukknaöi  18,  nóv.  1842.  Arnfriður  dó  sem  nið- 
ursetningur  á  Búastööum  10.  mai  1867. 

5.  Póröur  f.  9.  febr.  1809,  var  snikkari,  drukknaði  i  Vestmanna- 
eyjum  11.  september  1835,  ókv.  og  bl. 

6.  Jens  f.  23.  sept.  1810,  f  29.  s.  m. 

7.  Ari  f.  21.  ágúst  1812,  f  28.  s.  m. 

8.  Porleifur  f.  3.  des.  1813,  dó  ungbarn. 

Bóel  ekkja  Jóns  sýslumanns  bjó  langan  aldur  á  Oddsstöðum 
eptir  mann  sinn  og  andaðist  þar  22.  febrúar  1855. 

1)  Hann  mun  hafa  verið  fæddur  í  Tungufelli  í  Ytrihrepp  um 
1769,  var  útskrifaður  úr  Hólavallarskóla  1790,  skrifaður  í  stúdenta- 
tölu  við  háskólann  4.  nóv.  1793,  las  lög,  en  tók  ekki  próf. 

2)  Eptir  lát  Jóns  sýslumanns  Eiríkssonar  pjónaði  hann  Vest- 
mannaej'jum  sem  settur  árið  1797,  pangað  til  Jón  Guðmundsson. 
tók  við  1798,  en  honum  var  veitt  Vestmannaeyjasýsla  30.  mai 
1798  og  var  því  ekki  settur  par,  eins  og  Bogi  segir.  Hann  ætti 
því  að  vera  í  sýslumannaröðinni  þar  sérstaklega.  Jón  Guðmunds- 
son  fékk  veitingu  fyrir  Vestur-Skaptafellssýslu  22.  júli  1801  og  s. 
d.  var  Jóni  Porleifssyni  veitt  Vestraannaeyjas^'sla. 

3)  Petta  er  ekki  rétt.  Jón  fékk  lausn  frá  s^slumannsem- 
bættinu  20.  júní  1812  með  30  rd.  árlegum  eptirlaunum,  og  lifði 
nær  3  ár  eptir  það.  Hann  drukknaði  við  Vestraannaeyjar  22. 
april  1815,  ásamtArnpóri  stúdent  Guðraundssyni  ogfleirura  raönn- 
um.    Hann  bjó  lengst  á  hálfum  Oddsstöðum. 

Hinn  11.  september  1812  var  Grímur  Pálsson  stúdent  og 
yerzlunarstjóri    (siðar    prestur    á    Helgafelli,    j    1853)    settur    af 


561 

Jón    var    ekki    fyrirmannlegur    í    sjón,    ekki  hálærður 
haldinn,  en  í  mörgu  allvænn  maður. 

Vigfús  Þórarinsson. 
Sjá  um  hann  við  Rangárvallasýslu.  Þá  Jón  sýslu- 
maður  Þorleifsson  deyði  var  Vigfúsi  kansellíráði  fengin 
Vestmannaeyjasýsla  árið  1812,  og  hélt  hann  henni  til  síns 
dauða  1819,  hafði  þar  þó  að  nokkru  umboðsmann,  þá  ei 
þurfti  að  gera  dómaraverk,  og  var  Bergmann  helzt  fyrir 
sýslumannsverkum,  eins  eptir  dauða  Vigfúsar^).     Óljóst  er 


Castenskjöld  stiptamtmanni  sýslumaður  í  Vestmannaeyjum,  en 
hann  afsakaði  sig  frá  pvi  starfi,  og  var  pá  Vigfús  sýslumaður 
Pórarinsson  settur  7.  október  s.  á.,  og  tók  hann  við  pví  með 
peim  skilmálum,  að  hann  mætti  taka  mann  i  eyjunum  upp  á 
sína  ábyrgð  til  ýmsra  starfa. 

25)    Lögsagnarar  Vigfúsar   sýslumanns   voru  i  Vestmannaeyj- 
um  pessir: 

1.  Pórður  Sigarðsson  bónda  i  Bjálmholti  i  Holtum  Pórðar- 
sonar,  fæddur  í  Hallstúni  i  Holtum  um  1774,  kvæntist  1798  Sig- 
ríði  Porbjörnsdóttur  frá  Brekkum  í  Hvolhrepp  Brandssonar  og 
bjuggu  pau  á  Giljum  i  Hvolhrepp.  Fluttu  síðar  út  i  Vestmanna- 
eyjar  og  bjuggu  par  í  Norðurgarði.  Hann  varö  lögsagnari  Vig- 
fúsar  sýslumanns  i  eyjunura  haustið  1812  og  gegndi  pví  starfi 
fram  á  árið  1816,  en  1820  flutti  hann  úr  eyjunum  að  Vatnshól  i 
Pykkvabæ.  Hann  kvæntist  aptur  í  elli  sinni  (1847)  Önnu  Péturs- 
dóttur  Gislasonar  ekkju.  Pórður  komst  á  niræðisaldur  og  and- 
aðist  í  Unhól  í  Pykkvabæ  skömmu  eptir  1855.  Son  hans  og  Sig- 
ríðar  var  Halldór  gjörtlari  í  Reykjavík  faðir  Dalhoffs  gullsmiðs. 
En  hjábarn  Póröar  með  Geirlaugu  Ólafsdóttur  var  Jón  járnsmið- 
ur  á  Náströnd  faðir  Pórðar,  er  par  bjó  síðar. 

2.  Helgi  Olafsson  Bergmann,  son  Olafs  Guðmundssonar  á 
Vindhæli  og  bróðir  Björns  Ólsens  á  Pingeyrum,  var  verzlunar- 
maður  i  Reykjavík,  síðar  í  Vestmannaeyjura,  bjó  á  Gjábakka. 
Hann  varð  lögsagnari  Vigfúsar  sýslumanns  1816,  en  andaðist  27. 
ágúst  1818,  46  ára.  Hann  var  kvæntur  Björgu  Daviösdóttur  frá 
Hlíðarhúsum  Guðmundssonar,  og  voru  bðrn  peirra:  Davíð  verzl- 
unarmaður  i  Rvík  og  Guðrún. 

3.  Magnús  Ólafsson  Bergmann,  bróðir  Helga,  var  verzlunar- 
stjóri  i  Vestmannaeyjum  og  gerðist  par  Iðgsagnari  Vigfúsar  sýslu- 
manns  eptir  lát  bróður  síns  1818,  og  flutti  pá  að  Gjábakka,  en 
var  áður  á  verzlunarstaðnum  Kornhól.  Hann  var  og  lögsagnari 
par  í  eyjunum  eptir  lát  Vigfúsar  sýslumanns  1819  og  pangaö  til 
Abel  tók  við  1821,  en  1823  flulti  hann  alfarinn  úr  Vestraannaeyj- 


562 

mér    þó,    hvort    hann    var    reglulega    af  amtmanni  þar  til 
skipaður  til  þess  Abel  sýslumaður  við  tók. 

Jóhann  Nicolai  Abel, 
danskur  maður,  sem  hafði  tekið  það  danska  reynslupróf  i 
lögum^)  var  settur  sýslumaður  í  Skaptafellssýslu  1820.  En 
sama  árið  fékk  hann  konungsveiting  fyrir  Vestmannaeyja- 
sýslu-).      1835  fór  hann  utan  og  fékk  á  meðan  fyrir  sinn 


um  aö  Skildinganesi,  og  bjó  þar  nokkur  ár.  Hann  fór  siðar  norður 
að  Pingeyrum  til  Björns  Ólsens  bróöur  síns  og  þaðan  sem  verzl- 
unarmaöur  að  Hólanesi  1835.  Kona  hans  var  Pórunn  Teits- 
dóttir  vefara  Sveinssonar  og  voru  börn  þeirra:  Teitur  Bergmann 
gullsmiður  i  Litlabæ  á  Akranesi,  Guðriður,  er  átti  séra  Geir  Bach- 
mann  i  Miklholti,  Guðrún,  er  átti  Einar  Gunnlaugsson  frá  Voga- 
tungu,  Jón  Bergmann  í  Rvík,  Margrét  og  Björn,  er  hrapaði  í 
Vestmannaeyjum. 

1)  Hann  tók  pað  próf  1815  með  2.  einkunn. 

2)  Hann  fékk  veitingu  fyrir  Vestmannaeyjum  5.  mai  1821, 
og  flutti  þá  til  eyjanna.  Hann  sigldi  snöggva  ferð  1828  og  var 
Isak  Jcikob  Bonnesen  sýslumaður  í  Rangárvallas^'slu  þá  settur 
til  að  gegna  Vestmannaeyjum  i  fjarveru  hans.  Aptur  sigldi  hann 
1835  og  var  þá  Carl  Hans  Ulrich  Bolbroe  ))batailIonschirurg«, 
læknir  í  Vestmannaeyjum,  settur  fyrir  sýsluna.  Hinn  14.  mai 
1839  fékk  Abel  sýslumaður  lausn  frá  embætti  og  sleppti  þvi  al- 
gerlega  1.  júlí  það  ár,  sigldi  þá  til  Kaupmannahafnar,  en  fékk 
aptur  veitingu  fyrir  Vestmannaeyjum  18.  marz  1840,  kom  út  þá 
um  voriö  og  tók  aptur  við  embættinu  26.  maí  1840,  sigldi  alfar- 
inn  úr  eyjunum  1851  og  fékk  loks  algerlega  lausn  frá  embættinu 
27.  júni  1852.  Hann  andaðist  i  Kaupmannahöfn  1862,  nálega  sjöt- 
ugur  að  aldri,  því  að  hann  var  fæddur  um  1793.  Kona  hans  var 
Diderikke  (Didi)  Claudine,  dönsk  að  ætt  og  voru  bðrn  þeirra: 

1.  Jensine  Marie  Andrea  (f.  c.  1821)  átti  3.  des.  1841  Jes  Thom- 
sen  Christensen  þá  verzlunarstjóra  i  Vestmannaeyjum.  Pau 
fluttu  siðar  til  Hafnar  og  þaðan  aptur  til  Hafnarljarðar  og 
hafði  Christensen  þar  lengi  verzlun. 

2.  Jens  Christian  Thorvald  Abel  (f.  24.  mai  1823)  var  um  tima 
kaupmaður  í  Vestmannaeyjum  og  kvæntist  þar  30.  ágústl844 
Jóhönnu  (f.  2.  júní  1821)  dóttur  Jóns  Salómonssonar  verzlun- 
arstjóra  á  Reykjarfirði,  þ.  b.: 

a.  Jóhann  Jes, 

b.  Diderikke  Jensine  Augusta. 

c.  Jóhanna  Björg  Póra  Sigríður. 

d.  Jónína  Ragnheiður  Kristín. 


563 

fullmektugan  héraðslækni  í  Vestmannaeyjum,  C.  H.  U. 
Bolbroe,  (sem  fyr  var  batallionschirurg).  Kona  hans 
Diðrika  og  börn  þeirra  eru  í  Kaupmannahöfn  (1840). 
Hinn  10.  júní  1847  veitti  konungur  honum  kammerráðs 
nafnbót.  Abel  sýslumaður  er  hár  vexti,  karlmannlegur 
og  sagður  hið  mesta  hraustmenni.  Sögn  er,  að  hann  sé 
ekki  mikiU  lærdómsmaður. 


Viðauki. 

Adolph  Christian  Baumann 
var  settur  til  að  þjóna  Vestmannaeyjum,  þá  er  Abel  sigldi 
1851,    og    kom    þá    til   eyjanna,    en  fór  þaðan  aptur  1853 
eptir  að  hann  fékk  veitingu  fyrir  Gullbringusýslu  (sbr.  bls. 
189 — 190)  og  þá  fyrst  til  Kaupmannahafnar, 

Andreas  August  Kohl, 

danskur  maður,  var  fæddur  í  Rönne  á  Borgundarhólmi 
1814,  útskrifaður  úr  skóla  þar  1831,  tók  embættispróf  i 
lögum  22.  apríl  1839  með  2.  einkunn  í  báðum  prófum, 
varð  síðar  aðstoðarskrifari  í  íslenzku  stjórnardeildinni,  og 
fékk    veitingu    fyrir    Vestmannaeyjasýslu    25.    apríl    1853. 


J.    Chr.   Abel   flutti  með  konu  og  börn  til  Kaupmannahafnar 
1860. 

3.  Hans  Schack  (f.  19.  marz  1825,  f  24.  s.  m.). 

4.  Caroline  Augusta  (f.  10.  marz  1834)  fór  með  foreldrum  sínum 
til  Hafnar  1851. 

ÞórðuF  GuOmundsson 

(sjá  Arness5'slu).  Hann  var  settur  sýslumaður  1  Vestmannaeyj- 
um  1.  júlí  1839  og  pjónaði  henni  til  26.  mai  1840,  að  Abel  tók 
við  henni  í  annað  sinn,  Svo  fékk  hann  Gullbringusýslu  og  síð- 
ar  Árnessýslu  (sjá  þar). 


564 

Hann  andaðist  úr  slagi  í  Vestmannaeyjum  22.  janúar  1860^ 
Var  kvæntur  í  Kaupmannahöfn,  en  kona  hans  kom  ekki 
til  eyjanna,  og  bjó  hann  með  bústj'ru  i  svo  nefndri  ))Land- 
lyst((.     Hann  hafði  kapteins  nafnbót((. 

Stefán  Helgason  Thordersen. 
Hann  var  settur  til  að  þjóna  Vestmannaeyjasýslu  eptir 
lát    Kohls    sj'slumanns    1860    og    gegndi    þar  sýslumanns- 
störfum    þangað  til  Bjarni  Magnússon  tók  við  1861.     (Sjá 
um  hann  nánar  við  Rangárvallasýslu  bls.  511  —  512). 


Faðir: 


Móðir : 


Kona. 


Börn : 


Bjarni  E.^)   Magnússon. 
Magnús      Gunnlaugsson      trésmiður     í     Flatey 
(t  1876)  (sbr.  H,  141). 

Þóra  (f  10.  júni  1860)  Guðmundsdóttir  Sche- 
vings  sj'slumanns,  síðar  ))agents((  í  Flatey 
Bjarnasonar  sýslumanns  Einarssonar. 

Þau  Magnús  og  Þóra  skildu  samvistir. 
Hildur  Solveig  (f.  31.  ágúst  1835)  Bjarnadótlir 
amtmanns  Thorarensens  (sbr.  bls.  352). 

A.  Guðmundur  Scheving  héraðslæknir  á  Hólma-^ 
vík  (f.  27.  júlí  1861,  t  24.  jan.  1909)  átti 
danska  konu,  Lauru  Malvine  Jensen,  bl. 

B.  Ásthildur  Herdís  (f.  22.  sept.  1862,  f  29. 
sept.  1864). 

C.  Brynjólfur  Benedikt  bóndi  í  Þverárdal  i 
Húnavatnssýslu  (f.  8.  sept.  1865). 

D.  Páll  Friðrik  Vídalín  (f.  16.  okt.  1873)  sýslu- 
maður  1  Stykkishólmi,  kvæntur  Margréti 
Árnadóttur  óðalsbónda  1  Höfnum  á  Skaga 
Sigurðssonar,  og  s.  k.  hans  Jóninnu  Jóns- 
dóttur. 

Bjarni  sj'slumaður  Magnússon  var  fæddur  í  Flatey  á 
Breiðaíirði  1.  desember  1831,  kom  í  Reykjavíkurskóla 
haustið  1847  og  var  útskrifaður  þaðan  1854  með  1.  eink- 


1)  Hann  var  skírður  Bjarni  Einarsson  (líklega  eptir  Bjarna 
sýslumanni  Einarssyni  langafa  hans).  Svo  stendur  í  prestþjón- 
ustubók  Flateyjar. 


565 

unn  (83  st.),  sigldi  þá  samsumars  til  Kaupmannahafnar- 
háskóla  og  tók  þar  próf  í  heimspeki  1855  með  ágætis- 
einkunn,  en  embættispróf  1  lögfræði  5.  júní  1860  með  1. 
einkunn  i  hinu  teoretiska,  en  2.  einkunn  í  hinu  praktiska 
prófi,  kom  snöggvast  hingað  til  lands  um  haustið 
s.  á.  og  kvæntist  þá.  11.  október  í  Flatey;  sigldu  þau  hjón 
þá  þegar  og  voru  í  Höfn  veturinn  1860 — 1861.  Hann  fékk 
veitingu  íyrÍT  Vestmannaeyjasýslu  18.  febrúar  1861,  og 
þjónaði  þar  sýslumannsembætti  11  ár,  fékk  Húnavatns- 
sýslu  24.  júlí  1871  og  fluttist  þangað  1872.  Reisti  hann 
þar  bú  á  Geitisskarði  í  Langadal.  Hann  andaðist  snögg- 
lega  á  heimili  sínu  á  uppstigningardag  (25.  mai)  1876,  er 
hann  var  að  koma  frá  kirkju  á  Holtastöðum.  Hann  var 
vinsælt  yfirvald,  vel  að  sér  um  margt  og  skyldurækinn  í 
embætti  sinu. 

Æfiminning  hans  er  prentuð  í  Reykjavik  1879. 

Porsteinn  Jónsson  héraðslæknir  í  Vestmannaeyjum  (f. 
17.  nóv.  1840,  t  í  Rvík  13.  ágúst  1908)  var  settur  til  að  gegna 
sýslumannsembælti  í  Vestm.eyjum  stutta  hríð,  frá  því  að 
Bjarni  sýslumaður  Magnússon  fór  þaðan  vorið  1872  og  þang- 
að  til  Aagaard  tók  við  um  sumarið  s.  á.  (1872).  Þorsteinn 
læknir  tók  og  við  sýsluskjölunum  af  Aagaard,  þá  er  hann 
fór  alfarinn  úr  eyjunum  til  Danmerkur  1891,  en  með  þvi 
að  Sigurður  Briem  var  settur  þar  fyrir  sýsluna  frá  1.  mai, 
gegndi  Þorsteinn  læknir  ekki  sýslumannsstörfum  1  það 
sinn  nema  örstuttan  tíma.  Hann  var  kvæntur  (1865) 
Matthildi  Magnúsdóttur  frá  Fjarðarhorni  1  Helgafellssveit 
Þorkelssonar  og  er  eitt  barna  þeirra  Magnús  prestur  á 
Mosfelli  i  Mosfellssveit. 

Michael  Marius  Ludovico  Aagaard, 
danskur  maður,  var  fæddur  í  Odden  Mölle  við  Hjörring 
á  Jótlandi  30.  janúar  1839,  útskrifaður  úr  skóla  í  Álaborg 
1858,  tók  embættispróf  i  lögfræði  27.  janúar  1868  með  2. 
einkunn  í  báðum  prófum,  en  fékk  veitingu  fyrir  Vest- 
mannaeyjasýslu  29.  júní  1872.  Hann  varð  birkidómari 
og  ritari  á  Fanö  í  Ripaamti  11.  janúar  1891,  og  andað- 
ist    í    Nordby    á    Fanö    20.    september    1898.     Hann    var 


566 

kvæntur    danskri    konu,    Agnesi    Matthildi  Adelaide,  þ.  b.: 

1.  Christen  Anton  Sophus  f.  20.  júní  1876,  var  einn  vetur 
(1890 — 91)    í    lærða    skólanum,    en    lauk    svo    námi  ytra. 

2.  Gunnar  f.  7.  janúar  1878.  3.  Otto  Grandjean  f.  21.  okt. 
1880.  4.  Kjartan  f.  26.  sept.  1884.  5.  Kristján  f.  28.  sept. 
1887,  dó  ungbarn. 

Sigurður  Eggertsson  Briem. 
Hann    var    settur    sýslumaður    í  Vestmannaeyjum  26. 
apríl    1891  frá  1.  maí  s.  á.  og  þjónaði  sýslunni  3  mánuði 
(maí,  júni  og  júlí)  þangað  til  Jón  Magnússon  tók  við  (sjá 
um  Sigurð  Briem  nánar  bls.  249—250). 

Jón  Magnússon. 
Hann  var  skipaður  sj-slumaður  í  Vestmannaeyjum  3. 
júlí  1891  og  þjónaði  þar  5  ár,  þangað  til  hann  tók  við 
landritaraembættinu,  er  honum  var  veitt  28.  febrúar  1896. 
Sjá  nánar  um  hann  bls.  200  hér  að  framan,  þar  sem  getið 
er  um  bæjarfógeta  í  Reykjavik. 

Magnús  Jónsson. 
Hann  var  settur  sýslumaður  i  Vestmannaej'jum  28. 
apríl  1896  og  fékk  veitingu  fyrir  því  embætti  14.  ágúst  s. 
á.  Honum  var  veitt  sýslumannsembættið  í  Gullbringu-  og 
KjósarsSslu  og  bæjarfógetaembættið  í  Hafnarfirði  30.  des- 
ember  1908,  og  tók  við  því  embætti  í  marzmánuði  1909. 
Sjá  nánar  um  hann  bls.  196 — 197  hér  að  framan. 

Björn  Þórðarson. 

Faðir:  Þórður    Runólfsson    bóndi    í    Móum   á  Kjalar- 

nesi  (sbr.  bls.  33). 
Móðir:  Astríður     Jochumsdóttir    bónda    í    Skógum     í 

Þorskafirði      Magnússonar,      systir     Matthíasar 

þjóðskálds  og  þeirra  systkina. 
Björn  er  fæddur  í  Móum  6.  febrúar  1879,  kom  í  skóla 
1896  og  var  útskrifaður  1902  með  1.  einkunn  (96  st.), 
sigldi  þá  til  Hafnarháskóla  og  tók  þar  próf  í  heimspeki 
11.  júní  1903  með  2.  einkunn,  en  embættispróf  í  lögum 
14.  febrúar  1908  með  1.  einkunn  (166  st.),  varð  svo  yfir- 


567 

réttarmálsfærslumaður  í  Reykjavík,  settur  sýslumaður  i 
Vestmannaeyjum  13.  marz  1909,  og  þjónaði  þar  fyrst  á 
eigin  ábyrgð  til  1.  ágúst  s.  á.,  en  eptir  það  fyrir  hönd 
eptirmanns  síns,  Karls  sýslumanns  Einarssonar,  þangað 
til  15.  febrúar  1910.  Dvaldi  síðan  i  Reykjavík  og  hafði 
auk  málfærslustarfa  atvinnu  á  stjórnarráðsskrifstofunni  við 
og  við.  Sumarið  1912  var  hann  settur  sýslumaður  í 
Húnavatnssýslu,  er  Gísla  sj^slumanni  ísleifssyni  var  vikið 
frá  embætti,  og  hefur  þjónað  þeirri  sýslu  síðan.  Hann  er 
til  heimilis  á  Blönduósi. 

Karl  Júiíus  Einarsson. 
Fadir:  Einar    Hinriksson    bóndi  á  Miðhúsum  í  Eiða- 

þinghá,    síðar   um  hríð  veitingamaður  á  Seyð- 

isfirði. 
Móðir:  Palína  Vigfúsdóltir. 

Kona:       j    Elín    (f.    26.    sept.    1879)    dótlir  Jónasar  Step- 

hensens  fyrv.  póstafgreiðslumanns  á  Seyðisfirði 

Stefánssonar    prests    á    ReynivöIIum    (sbr.   bls. 

76).     Þau  giptust  1904. 
Börn:  A.  Tómas  f.  12.  maí  1902,  dó  18.  s.  m. 

B.  Jónas  Karl  f.  2.  apríl  1907. 

C.  Einar  f.  2.  apríl   1907,  dó  17.  nóv.  s.  á. 

D.  Margrét    Pálína    f.    17.    april    1910,    dó  26. 
júlí  1911. 

Karl  sýslumaður  er  fæddur  í  Miðhúsum  í  Eiðaþing- 
há  18.  janúar  1872,  kom  í  skóla  haustið  1889  og  var  þar 
5  vetur  (1889 — 1894),  útskrifaður  sem  utanskólasveinn 
vorið  1895  með  2.  einkunn  (72  st.),  sigldi  þá  til  Hafnar- 
háskóla  og  tók  þar  próf  í  heimspeki  10.  júní  1896  með 
1.  einkunn,  en  embættispróf  í  lögfræði  14.  febrúar  1903 
með  2.  einkunn  (87  st.).  Hann  var  settur  sýslumaður  í 
Rangárvallasýslu  25.  júlí  1904  frá  1.  ágúst  s.  á.,  en  þjón- 
aði  þar  að  eins  tvo  mánuði  (ágúst  og  september),  var 
settur  23.  seplember  s.  á.  sýslumaður  í  Skaptafellssj'slu 
frá  1.  október  s.  á.,  og  þjónaði  henni  til  vorsins  1905,  að 
Björgvin  sj'slumaður  Vigfússon  tók  við,  fékk  málfærslu- 
leyfi  við  3'firréttinn  í  desember  1906,  og  var  settur  aðstoð- 
armaður    í    sljórnarráðinu    frá  1.  maí  1906,  settur  í  nefnd 


568 

til  að  rannsaka  hag  landsbankans  26.  apríl  1909  og  for- 
maður  hennar  frá  1.  okt.  s.  á.,  skipaður  sýslumaður  í 
Vestmannaeyjum  3.  júni  s.  á.  (1909)  frá  1.  ágúst,  en  fékk 
hinn  setta  sýslumann  Björn  Þórðarson  til  að  þjóna  þar 
fyrir  sig,  þangað  til  1  miðjum  febrúar  1910,  að  hann  tók 
til  fulls  við  embættinu.  í  veikindaforföllum  hans  hefur 
Sigurður  Lýðsson  cand.  jur.  yfirréttarmálfærslumaður  gegnt 
stundum  sýslumannsstörfum  fyrir  hann. 


Yl.  Skaptafellssýsla. 

Hinir  gömlu  þingstaðir  í  Skaptárþingi: 

1.  Holt  í  Hornafirði. 

2.  Háfur^)  í  Öræfum. 

3.  Kleifar  undir  Fjalli. 

4.  Leikvellir^)  í  Skaptártungu. 

5.  Dyrhólar  í  Mýrdal. 


Héruð  þau,  sem  mót  austri  aðskiljast  írá  Múlasýslu 
við  Austurhorn  —  sem  er  allstór  fjallgarður,  er  gengur  frá 
jöklinum  til  sjóar,  er  kallast  Lónsheiði,  þar  hún  er  hæst 
kallast  Heiðarvörp,  —  en  mót  vestri,  af  Jökulsá  á  Sólheima- 
sandi,  kallast  Skaptafellssýsla.  Öndverðlega  á  16.  öld  var 
henni  skipt  í  tvö  sýslumannsumdæmi  og  voru  þá  sj-slu- 
takmörkin  Skeiðarársandur  og  héldust  þau  skipti  þangað 
til  öndverðlega  á  19.  öld;  þó  höfðu  stöku  sýslumenn  alla 
þessa  sjslu  fyrr.  Á  fyrri  öldum  var  s\'sla  þessi  langt  um 
betri  en  nú,  því  jarðeldar  hafa  hrifið  af  henni  mjög  mikinn 
gróða  og  eyðilagt  heil  héruð  af  sandi,  hraunum  og  leðju, 
sem  enn  eru  óbyggileg. 

Margir  merkilegir  menn  höfðu  í  þessari  sjslu  völd  og 
virðingar  á  fyrri  öldum  (hvar  um  fornsögur  og  Sturlunga 
bera  Ijósast  vitni).  En  eptir  það  landið  kom  undir  Nor- 
egskonung,  höfðu  hirðstjórar  þessa  sýslu  sem  önnur 
lén^).     Fræðibækur  skorta  til  að  geta  með  vissu  upp  talið 


1)  Réttara:  Hof. 

2)  Réttara  er:  LeiÖvöUur  (í  Meöallandi). 

3)  Hirdstjóra   þessara   er   opt  áður  getið  í  safni  þessu,   sér- 

37 


570 

umboðsmenn    hirðstjóra    fram    undir    lok    16.  aldar.     Þar 
tel  eg  vera  nafnkunnasta: 

Jón  Hallsson  og  Arnór  Pórðarson  voru  1342  mjög 
ósamþykkir  um  sýslu  milli  Þjórsár  og  Lómagnúps,  er 
hvorttveggja  þóttust  halda  eiga.  Arnór  var  þá  fanginn  af 
Jóni  og  fóthöggvinn  og  íingurhöggvinn.  Þorsteinn  Gunn- 
hyhingur,  sem  styrkti  Jón  Hallsson  til  þess,  var  htlu  þar 
eptir  veginn^).  Hvort  Arnór  eða  Jón  kunna  hér  í  Skapt- 
árþingi  eða  Rangárþingi  að  kallast  sýslumaður,  læt  eg 
ósagt,  en  líklegt  sj-nist,  að  Jón  Hallsson  hafi  náð  báðum 
þeim  sýslum  til  yfirsóknar,  hklega  í  umboði  hirðstjórans 
Hoha  Þorgrimssonar,  en  óvist  hvað  lengi. 

Páll  Þorvarðsson 

á    Eiðum  meinast  kominn  af  ætt  Þorvarðs  Þórarinssonar, 
sem  getið  er  siðla  í  Sturlungu  og  Staða-Arna  sögum^). 
Kona:  Sesselja  Þorsteinsdóttir  (meinast  hirðstjóra  Eyj- 

ólfssonar,  sjá  Hegranesþing)^). 
Barn:  Ingibjörg  kona  Lopts  ríka  (sjá  Vaðlasýslu)*). 


staklega  i  II.  og  III.  B.  og  þessu  (IV.  B.).  Sbr.  aths.  við  sýslu- 
niannarööina  á  fyrri  tímum  i  Gullbringu-,  Arnes-  og  Rangárvalla- 
sýslum  og  víöar.  Meöal  pessara  manna,  sem  víst  er  um,  ad 
s5'slu  hafi  haft  i  Skaptafellsþingi  er  Asgrimiir  Porsteinsson  ridd- 
ari  (t  1285),  sbr.  bls.  202—203. 

1)  Sjá  um  petta  hér  áður  bls.  379. 

2)  Paö  er  eílaust  rétt,  aö  Páll  á  Eiðum  mun  hafa  veriö  kom- 
inn  af  ætt  Þorvarðs  Pórarinssonar,  en  með  fullri  vissu  verður 
pað  ekki  rakið  saman.  Foreldrar  Páls  hafa  verið  Porvarður 
Pálsson  á  Eiöum  og  Ragnhildur  Karlsdóttir  á  Eiðum  Arnórsson- 
ar.  Að  Páll  hafi  verið  kominn  í  beinan  karllegg  frá  Hauk  lög- 
manni  Erlendssyni  er  mjög  vafasamt  (sbr.  ísl.  Fornbr.safn  III, 
495—496,  Ártíðaskrár  bls.  136). 

3)  Það  mun  ekki  rétt,  aö  Sesselja  hafi  verið  dóttir  Porsteins 
lögmanns  Eyjólfssonar  (sbr.  I,  300).  Hún  andaöist  1403,  s.  á.  og 
maöur  hennar  (ísl.  annálar  bls.  286). 

4)  I,  158.  Systir  Ingibjargar  var  Ragnhildur  Pálsdóttir  og 
er  hennar  getið  í  bréfi  12.  mai  1417  (Fbrs.  IV,  251—252).  Hún 
hefur  átt  Hall  Olafsson  og  kemur  hann  fyrir  1  bréfuni  nyrðra  á 
fyrra  hluta  15.  aldar.  Hann  var  son  Ólafs  Porsteinssonar,  er 
drukknaði  1380  (Annálar),  en  Ólafur  var  son  Þorsteins  lögmanns 


571 

Launson        Páls  (eða  ekki  sammæddur)  tjáist: 

Séra    Jón    Pálsson  á  Grenjaðarstað  (sbr.  Þing- 

eyjarþing).     Hann    dó    1472,  mjög  gamall,  því 

hann  var  fæddur  fyrir  1390^). 

Páll    hefur    verið    maktarmaður    og    auðugur    og   haft 

austurhluta    Skaptárþings    og  máske  suðurhluta  Múlasýslu 

um    hríð,    á    að    gizka    um  eða   nálægt  1380.     En  umboð 

hirðstjórans  Vigfúsar  (ívarssonar  Hólms)  hafði  hann  1391, 

og    eg    meina    til    þess  Vigfús  sleppti  nálægt  1400.     Hann 

hygg  eg  lengi  hafa  haldið  Skaptárþing  til  þess  hann  deyði 

í    plágunni    1402    (eða    um   1403)^).     1392  átti  Páll  sýslu- 

maður    í    deilum    við    Runólf    Pálsson,   sem  mun  þá  hafa 

haldið    Múlasýslu    og    hélt    Runólfur  peningum  fyrir  Páli, 

þó  honum  væru  þeir  tildæmdir^). 

Teitur  Gunnlaugsson. 

Fuður  hans  meina  eg  Gunnlaug  Magnússon,  sem  hélt 

Þverárþing    og    var    þar    höggvinn    fyrir  vig  á 
Jóni  afbragð  1399  (sjá  Þverárþing)*). 


Eyjólfssonar  og  bróöir  Solveigar  konu  Björns  Jórsalafara.  Son 
Halls  og  Ragnhildar  var  Porsteinn  faðir  Sesselju,  er  átti  Einar 
Ormsson  Loptssonar  (Fbrs.  V,  608—609),  sbr.  III,  10—11.  Ragn- 
hildur  hét  ein  dóttir  Einars  og  hefur  hún  verið  heitin  eptir 
Ragnhildi  Pálsdóttur  föðurmóöur  Sesselju  konu  Einars. 

1)  Séra  Jón  Maríuskáld  (f  1471)  var  höfuðklerkur  og  kemur 
víða  við  skjöl.  (Sjá  um  hann  I.  B,  bls.  30 — 33).  Að  hann  haíi 
verið  son  Páls  Porvarðssonar  á  Eiðum  er  ekki  með  öllu  áreið- 
anlegt  (sbr.  I,  30  n.m.  og  Tímarit  J.  P.  III,  49). 

2)  Hann  dó  1403. 

3)  Deilan  milli  þeirra  Páls  og  Runólfs  var  um  eríðafé  eptir 
séra  Pál  Porsteinsson  (f  1391),  er  liklega  hefur  verið  faðir  Run- 
ólfs  og  bróðir  Sesselju  konu  Páls. 

4)  Faðir  Teits  hefur  ekki  verið  Gunnlaugur  Magnússon, 
heldur  Gunnlaugur  Guðmundsson,  er  bjó  á  Uppsölum  í  Skaga- 
firöi  (t  fyrir  1451,  sbr.  Fbrs.  V,  83)  og  sýslu  hefur  haít  í  Múla- 
þingi  um  hríð  (sbr.  Tímarit  J.  P.  I,  47).  Kona  Gunnlaugs,  (ef  til 
vill  s.  k.  hans),  var  Herdís  Porgeirsdóttir,  og  var  dóttir  hennar 
Solveig  Runóifsdóttir,  er  átti  Pórð  Porsteinsson,  sem  fékk  Gunn- 
laugi  til  eignar  þá  jarðarparta,  er  Solveig  átti  að  erfa  eptir  Her- 
disi    móður   sína   og   lágu    í    Hornafirði.      Bréf  um  það  17.  sept. 

37' 


572 

Móðiir  Sigríði   dóttur  Björns  ríka  Brynjólfssonar  (veit 

þó  ekki  víst),  sjá  Rangárþing. 

Börn :  A.    Kristín    átti    Þorleif  son  Arna  Þorleifssonar 

Árnasonar;    þ.    b.:    Glaumbæjar-Teitur    (sjá 

Hegranesþing  og  Húnavatnssýslu). 

B.    Gunnlaugur,  launson  Teits,  faðir  Guðrúnar, 

sem  Eiríkur  í  Asgarði  átti  (sjá  Dalasýslu)^). 

Teitur  mun  hafa  orðið  valdsmaður  eptir  1400  (eg  held 

í    Skaptárþingi)    og  bjó  í  Bjarnanesi.     Gerðist  hann  vinur 

mikill    Þorvarðs    Loptssonar.     Sveinar    Jóns    biskups  Ger- 

rekssonar    brúkuðu    yíirgang    og  harðræði,  en  Teitur  vildi 

hamla    þeim.     Meinast,    að    Þorvarður    væri    þá    staddur 


1428  (Fbrs.  IV,  361).  Gunnlaugur  er  einn  peirra,  er  rita  undir 
hyllingarbréf  íslendinga  hið  síðara  til  Eiriks  af  Pomraern  30. 
júni  1431  á  alþingi  (Fbrs.  IV,  462),  og  er  hann  þar  talinn  á  und- 
an  Teiti  Gunnlaugssj'ni.  Gunnlaugur  keypti  jarðirnar  Torfastaði 
og  Skálanes  nyrðra  i  Vopnafirði  af  Járngerði  Ormsdóttur  6.  júní 
1417  i  Krossavik  i  Vopnafirði  (Fbrs.  IV,  253 — 257),  en  transkript- 
arbrcf  um  pað  er  einmitt  gert  i  Bjarnanesi  6.  mai  1457  af  Teiti 
lögmanni  Gunnlaugssyni  o.  íl.  (Fbrs.  V,  150).  Sýnir  petta  eitt 
með  öðru,  auk  jarðarparta  peirra,  er  Gunnlaugur  á  í  Hornafirði, 
að  Teitur  hefur  einmitt  verið  son  hans,  og  Jón  Sigurðsson  gizk- 
ar  einnig  á  pað  (Safn  til  s.  ísl.  II,  82),  enda  pótt  hann  segi,  að 
ekkert  sé  (með  vissu)  kunnugt  um  ætt  hans. 

1)  Sbr.  II,  645.  Þar  er  Guðrún  talin  s.  k.  Eiríks,  en  hlýtur 
aö  vera  f.  k.  hans,  hafi  hann  annars  verið  tvikvæntur.  Pað  er 
auðvitað  nokkuð  langt  á  milii,  að  kona  Eiriks,  er  var  á  lifi  1562, 
hafi  verið  sonardóttir  Teits  ríka,  en  staðizt  getur  pað  samt, 
Teitur  i  Asgarði  hefur  eflaust  verið  son  Guðrúnar  (sbr.  II,  645 
n.m.).  Gunnlaugur  Teitsson  er  á  lifi  fram  yfir  1500.  Son  Teits  í 
Bjarnanesi  hefur  og  verið: 

C.  Eyjólfur,  er  kemur  við  bréf  i  Bjarnanesi  1457  og 
siðar  nyrðra,  siðast  1476  (sbr.  Fbrs.  V,  150,  397, 
815—816). 

Dóttir  Teits  mun  og  ennfremur  hafa  verið: 

D.  Steinunn,  er  átti  Ólaf  Guðmundsson,  er  var  dæmd- 
ur  i  prestadómi  20.  ágúst  1490  (Fbrs.  VI,  715—716) 
fyrir  að  hafa  tekið  landskuld  af  Raufarbergi  í 
Einholtssókn,  er  hann  taldi  eign  Steinunnar  konu 
sinnar,  en  Sveinn  prestur  Jónsson  i  Heydölura 
taldi  sér  hafa  verið  dæmda  jörðina  (sbr.  Safn 
til  s.  ísl.  II,  87). 


573 

eystra.  Bar  svo  til,  að  biskupssveinar  komu  að  þeim 
óvörum  og  fönguðu  þá,  höfðu  í  járnum,  létu  þá  berja 
fisk  og  gera  aðra  þeim  óverðuga  vinnu.  Þorvarður  slapp 
um  haustið  1432,  en  Teitur  var  allan  veturinn  í  járnum. 
Þá  var  haldið  gildi  mikið  i  Skálholti,  svo  allir  urðu  mjög 
ölvaðir.  Tveir  menn  áttu  að  gæta  Teits.  Urðu  þeir  mjög 
drukknir  og  týndu  lyklum  að  fjötrunum.  Verkakona 
ein  fann  þá  og  færði  Teiti.  Slapp  hann  við  það  um  nótt- 
ina  og  komst  undan  austur  í  Hornafjöð.  (Seinna  tók  hann 
konu  þessa  austur  með  sér,  gaf  henni  20  hundraða  jörð 
og  gipti  hana  ríkum  bónda).  Magnús  hét  kæmeistari  og 
kenningarson  biskups.  Hann  hafði  beðið  Margrétar 
dóttur  Vigfúsar  Hólms  og  var  honum  synjað  ráðsins.  Fékk 
Magnús  sér  einhleypinga  og  biskupssveina,  fór  með  hð 
það  suður  að  KirkjubóH  á  Miðjanesi,  kom  um  nótt,  lagði 
eld  í  bæjarhúsin.  ívar  jungherra,  bróðir  Margrétar,  var  þar 
fyrir,  og  skutu  þeir  hann  til  dauða.  En  þá  bærinn  tók 
að  loga,  gat  Margrét  grafið  sig  út  gegnum  ónshúsið,  fór 
eptir  reyk  og  flýði.  Hitti  hún  fyrir  þrevett  tryppi  og  reið 
þvi  um  hríð;  komst  loks  norður  að  Möðruvöllum  til  Þor- 
varðs.  Var  þetta  alt  á  einum  vetri,  sem  nú  er  frá  sagt. 
Eggjaði  hún  Þorvarð  hefnda  og  hét  þann  einn  að  ekta, 
sem  hefndi.  En  með  því  Þorvarður  átti  sér  í  að  hefna, 
fóru  menn  og  bréf  millum  Teits  og  hans.  Söfnuðu  þeir 
sér  Hði  og  mæltu  mót  með  sér  á  SkáHioItshamri  um  sum- 
arið  á  Þorláksmessu. 

Þá  Magnús  kæmeistari  frétti,  að  Margrét  hefði  komizt 
úr  brennunni  að  MöðruvöHum  og  þeir  Þorvarður  voru 
báðir  sloppnir,  fór  hann  utan  öndvert  sumar  og  forðaði 
sér.  Þá  þeir  Teitur  og  Þorvarður  komu  með  flokka  sína 
í  SkálhoH  öHum  óvart  nóttina  fyrir  messudaginn,  var  þar 
fyrir  mikiH  fjöldi  að  sækja  til  þeirrar  stórhátíðar.  Settu 
þeir  tjöld  sín  þar  utan  fyrir;  varð  ei  í  fyrstu  vart  við  þá. 
En  er  biskup  frá  komu  þeirra,  mæHi  hann  það  mundi 
gilda  Hf  sitt  og  sinna  manna,  gekk  til  kirkju  með  klerk- 
um  sínum  og  sveinum,  lét  læsa  öHum  dyrum  á  kirkjunni 
og  staðnum.  Síðan  skrj'ddist  biskup  og  klerkar  hans, 
hver  sínum  skrúða,  hóf  upp  messu  og  tók  í  hönd  sér 
kaleik      og      patínu,      helgaði     oblátu     eina     og     héH     á. 


574 

hugði  hann  það  mundi  verða  sér  að  hh'fð.  Stóð  hann  svo 
við  altarið  og  kennilýður  hans  umkring  hann.  En  er 
Teitur  fór  heim  með  flokk  sinn,  gáfu  Norðlendingar  sig 
i  Ijós  og  fóru  hertygjaðir  i  samflota  til  kirkjunnar,  báru 
þeir  stór  tré  og  viðu  að  kirkjunni,  komu  þeim  svo  undir 
undirstokkana  og  undu  svo  upp  kirkjuna,  að  hún  hallað- 
ist.  50  þeir  öruggustu  greiddu  þá  inngöngu.  Var  Arni 
Dalskeggur  Magnússon  fyrir  þeim  og  mælti:  Nú  er  mikið 
um  dýrðir.  Síðan  gengu  þeir  snúðugt  að  altarinu,  lögðu 
hendur  á  biskup  og  drógu  hann  heldur  óþyrmilega  utar 
eptir  kórnum;  streittist  biskup  við  og  prestarnir  loddu  á 
honum,  en  það  kom  fyrir  ekki.  Þá  þeir  komu  í  miðja 
framkirkjuna  féll  niður  oblátan.  Löfðu  þó  klerkarnir  á 
honum  fram  í  stöpulinn,  þá  slepptu  þeir  honum  og  forð- 
uðu  sér  innar  í  kirkjuna.  Er  það  ekki  í  sagnir  fært,  þótt 
þeir  fengju  nokkrar  skráveifur.  En  kirkjupresturinn  skreið 
þangað  sem  oblátan  lá  á  gólfinu,  tók  hana  með  munn- 
inum  og  bergði  henni.  Þá  biskup  kom  í  stöpulinn  var  hann 
mjög  dasaður  af  stími  þessu  og  bauð  smásveini  sínum  að 
sækja  sér  góðan  svaladrykk  inn  í  kjallara  sinn.  Gerði  iiann 
það,  og  kom  þegar  aptur  með  silfurskál  mikla  fulla  mjaðar. 
Biðu  hinir  á  meðan  og  gáfu  honum  tóm  til  að  svala  sér 
og  drekka  hana  til  botns.  Hyggja  menn  þeir  hafi  þar 
fært  hann  úr  biskupsskrúðanum.  Síðan  fór  hann  með 
þeim  til  tjalda  þeirra  og  beiddi  sér  lifs,  en  fékk  ekki. 
Sveina  hans  drápu  þeir,  hvar  sem  þeir  náðu,  eins  í  kirkj- 
unni,  skutu  þá  ofan  af  skammbitunum  með  bogum  eða 
spjótum,  og  dysjuðu  þá,  þar  sem  kallast  íragerði.  Bisk- 
upinn  létu  þeir  1  sekk,  bundu  stein  við  og  drekktu  honum 
í  ánni  við  ferjustaðinn;  rak  Hk  hans  seinna  upp  og  var 
veglega  jarðað  í  Skálholtskirkju.  Eptir  þetta  stórvirki  fór 
hver  heim  til  sinna  héraða  (sjá  um  Þorvarð  við  Vaðlasjslu). 
Teitur  var  orðinn  sýslumaður  áður  þetta  skeði  og 
meina  eg  hann  hafi  þar  eptir  haldið  sömu  sýsluvöldum. 
Eptir  1440  gerðist  Teitur  og  svo  lögmaður  sunnan  og 
austan  og  hélt  þ\í  embætti  um  hríð.  Hans  seinasta  lög- 
sagnarár  hefur  verið  1454,  þó  Björn  á  Skarðsá  segi  öðru- 
vísi.  Teitur  komst  i  óvild  við  Torfa  hirðstjóra  Arason, 
sem    setti    hann  frá  völdum   1454,  en  fékk  Ásgeiri  Péturs- 


575 

syni  þá  lögsögn  o.  s.  frv.^).  Það  sj^nist  sem  hann  hafi 
seinna  efað,  hver  kongur  íslendinga  væri,  því  Björn  hirð- 
stjóri  Þorleifsson  lét  1458  dæma,  að  Teitur  bóndi  í  Bjarna- 
nesi  skyldi  halda  Kristján  Danakong  fyrir  sinn  rétta  kong. 
Svo  er  sagnafátt  á  þeirri  öld,  að  ei  vita  menn  með  vissu 
nær  Teitur  sýslumaður  deyði-).  Hann  tjáist  að  hafa  verið 
höfðingi  mikill  og  orðið  aldraður  maður. 

Óvíst  er,  hvort  Gunnlaugur  launson  Teits  komst  til 
sýsluvalda  í  Skaptárþingi  eða  annarstaðar^). 

Oddur  Ásmundsson. 

Hvort  hann  hafi  verið  sonur  séra  Asmundar  Jóns- 
sonar  á  Hallbjarnareyri  þori  eg  ekki  að  segja*).  Kvinna 
Odds  var  Guðlaug  dóttir  Finnboga  gamla  í  Ási  í  Keldu- 
hverfi;  þeirra  börn:  1.  Ólafur^)  faðir  Örnólts  föður  Höllu 
á    Keldum,    sem    var  fyrri  kona  Björns  Þorleifssonar  lög- 


1)  Að  Ásgeir  pessi  hafi  nokkru  sinni  lögmaður  veriö,  eins 
og  Hannes  biskup  telur  (sbr.  Safn  til  s.  ísl.  II,  83)  er  mjög  óvist, 
og  raeð  vissu  kemur  hann  ekki  fyrir  i  bréfum,  sem  nú  eru  kunn, 
en  líkur  eru  fyrir,  að  hann  sé  sá  Ásgeir,  sera  nefndur  er  í  dórai 
um  Kross  í  Landeyjum  um  1460  (Fbrs.  V,  223—224),  og  er  ekki 
ósennileg  tilgáta  Jósafats  Jónassonar  Fbrs.  V,  838,  að  hann  hafi 
veriö  son  Péturs  (i  Kálfholti:  Fbrs.  IV,  584)  Porsteinssonar  Styrk- 
árssonar,  er  gæti  verið  Styrkár  í  Nesi  Gissurarson  Hafurbjarn- 
arsonar  Styrkárssonar. 

2)  Hans  er  getið  síðast  í  bréfi  19.  desember  1467,  er  Her- 
mundur  Árnason  selur  honum  jörðina  Pórólfsdal  i  Lóni  (Fbrs. 
V,  510—511).  Skörarau  síðar,  eöa  ura  1470,  hefur  hann  líklega 
andazt  og  verið  pá  gamall  raaður,  að  líkindum  á  áttræðisaldri, 
kemur  fyrst  við  bréf  1431  (Fbrs.  IV,  462),  og  hefur  eflaust  verið 
kominn  yfir  prítugt,  er  hann  var  i  atförinni  við  Jón  biskup  Ger- 
reksson.  Keraur  Teitur  opt  við  bréf  og  gerninga  á  árunum  1431 
— 1467  (sbr.  Fbrs.  IV.  og  V.  bindi).  Sjá  nánar  um  hann  í  Lög- 
raannatali  Jóns  Sigurðssonar  Safn  til  s.  ísl.  II,  81—83,  85—87. 

3)  Að  Gunnlaugur  hafi  nokkursstaðar  sýsluvöld  haft  er  engin 
heimild  fyrir. 

4)  Það  nær  engri  átt.    Framætt  Odds  lögraanns  er  ókunn. 

5)  Ólafs  Oddssonar  er  getið  við  bréf  i  Fellsmúla  á  Landi  13. 
september  1500  (Fbrs.  VII,  513—514)  og  í  alpingisdómi  1501  (Fbrs. 
VII,  575),  pvi  að  pað  mun  eflaust  einn  og  sami  maður  og  Ólafur 


576 

manns    Pálssonar    á    Skarði.     2.  Helgi  lögmaður  Oddsson 
á  Stóruvöllum^). 


son  Odds  lögmanns.  Hans  er  og  getiö  í  dómi  1504  (Fbrs.  VII, 
689),  i  alþingisdómi  1508  (s.  st.  VIII,  224)  og  Lambeyjardómi  3. 
sept.  1513  (s.  st.  466). 

1)  Helgi  hefur  veriö  lögmaður  sunnan  og  austan  1495 — 1498 
(sbr.  Safn  II,  95-96).  Hann  er  dáinn  fyrir  10.  okt.  1525  (Fbrs. 
IX,  281 — 282),  sbr.  ennfremur  dóm  Ögmundar  biskups  í  Skálholti 
6.  október  1529  um  erfö  eptir  hann  (Fbrs.  IX,  500 — 502).  Synir 
Helga  lögmanns  hafa  veriö: 

a.  Jón  átti  Iðunni  (sbr.  Fbrs.  IX,  501). 

b.  EgiII,  nefndur  i  bréíi  gerðu  á  Ej'strum  Völlum  9.  febr.  1497 
(Fbrs.  VII,  333).     Son  hans  með  Póru  Eiriksdóttur: 

aa.  Eirikur,  er  fékk  dæmdan  arfahluta  i  Stóruvöllum  móts 
við  börn  Jóns  Helgasonar,  svo  framarlega,  sem  'Póra 
móðir  hans  fengi  tvær  skilvísar  konur  til  að  sanna  fram- 
burð  sinn  um,  að  Egill  Helgason  væri  faöir  hans  (Fbrs. 
IX,   .501). 

Enn  voru  synir  Odds  lögmanns  Asmundssonar: 

3.  Örnólfur.  Hann  er  einn  dómsmanna  í  Kirkjulækjardómi  Er- 
lends  sýslumanns  Erlendssonar  23.  október  1475,  ásamt  Oddi 
fðður  sínum  og  Helga  bróöur  sinum  og  30.  okt.  s.  á.  í  Fifl- 
holtsdórai  Erlends  sýslumanns  (Fbrs.  V,  802—806).  Pvi  næst 
er  hann  ásamt  Oddi  föður  sinum  einn  dómsmanna  í  dómi 
Porsteins  lögsagnara  Pálssonar  i  Skarði  á  Landi  25.  júní  1476 
um  Pjórsártungur  (Fbrs.  VI,  79).  Eptir  pað  er  hans  ekki  getið 
og  mun  hann  ekki  hafa  oröið  gamall  maður.  Nafn  hans 
mun  hafa  borið  bróðursonur  hans  Örnólfur  Ólafsson. 

4.  Jón.  Hann  er  fyrstur  votta  að  próventusampykki  Halldóru 
Gunnarsdóttur  i  bréfi  gerðu  á  Eystrum  VöIIum  á  Landi  9. 
febrúar  1497  (Fbrs.  VII,  333-334).  Hann  mun  og  vera  sá  Jón 
Oddsson,  er  vóg  Árna  Hallkelsson  Porsteinssonar  (sbr.  bréf 
27.  april  1493  og  6.  ágúst  1496,  Fbrs.  VII,  172,  305).  [Sá  Árni 
mun  hafa  verið  föðurfaðir  séra  Stefáns  Hallkelssonar  i  Laug- 
ardælum  (um  1540),  sem  Hallkelsætt  er  frá  komin].  Jóns  er 
getið  i  Lambeyjardómi  3.  sept.  1513  (Fbrs.  VIII,  466—467). 
Hann  er  dáinn  fyrir  1529  (sbr.  Fbrs.  IX,  501). 

5.  Einar  á  Sturlureykjum  i  Reykholtsdal  hefur  eflaust  verið  son 
Odds  lögmanns  Asmundssonar.  Son  hans  var  Lýtingur  faðir 
Ásmundar  föður  Pormóðs  í  Bræðratungu.  Einar  var  smið- 
ur  góöur,  sem  peir  niðjar  hans  fleiri,  og  eptir  honum  munu 
Sturlureykir  hafa  verið  kallaðir  Gullsmiðsreykir,  og  voru  peir 
lengi  í  ætt  niðja  hans.  (Sjá  um  Einar  Oddsson  hér  áður  bls. 


577 

Oddur  var  mikilmenni  og  meinast  hafa  um  hríð  haft 
sjsluvöld  í  Þingeyjarþingi  nálægt  1440.  Pó  er  það  ei 
fullvíst,  því  ei  hef  eg  séð  dóma  hans  þar  sem  sýslu- 
manns^). 

Teitur  Gunnlaugsson  í  Bjarnanesi  hafði  fengið  lög- 
sögn  eptir  Helga  lögmann  Ólafsson^).  Hann  þótti  stór- 
gerður  og  héraðsrikur;  varð  hann  því  óvinsæll.  Toríi  Ara- 
son  var  þá  hirðstjóri  yfir  íslandi  (máske  1448  til  1457) 
og  kom  sundurþykki  milli  Teits  og  Torfa.  Bað  þá 
Oddur  Torfa  hirðstjóra  að  útvega  sér  hjá  kongi  lögmanns- 
embættið,  fyrir  hverju  Teitur  hafði  máske  ekki  kongsveit- 
ing,  heldur  sem  gamall  valdamaður  var  þar  til  valinn.  í 
utanferð  sinni  gerði  Torfi  það;  fékk  því  Oddur  kongs 
Kristjáns    veiting    fyrir  lögsögn  útgefna  1455*^),  en  tók  við 


260—261).  Hvort  son  Odds  lögmanns  er  sá  Hugi  Oddsson, 
er  kemur  viö  bréf  i  Skaröi  á  Landi  1459  og  1465  (Fbrs.  V, 
201,  455)  skal  eg  ósagt  látiö,  en  ekki  er  þaö  ósennilegt. 

1)  Oddur  var  oröinn  fulltíöa  maöur  1427  og  hefur  þá  verið 
sveinn  Lopts  rika  Guttormssonar  (sbr.  Fbrs.  IV,  682  1  vitnisburöi 
á  Sveinsstööum  6.  maí  1446).  Aö  hann  haíi  nokkru  sinni  haft 
sýslu  i  Þingej'jarþingi  mun  tæpast  rétt,  þótt  Bogi  telji  þaö  senni- 
legt  (sbr.  I.  B.  bls.  11—13). 

2)  Á  að  vera:  Guðnason. 

3)  Jón  Sigurösson  hyggur  (Safn  til  s.  ísl.  H,  86—87,  89),  að 
Oddur  haíi  verið  lögmaður  sunnan  og  austan  frá  þvi  1451  og 
stöðugt  til  1479,  en  eg  hj^gg  réttara,  að  hann  haíi  ekki  tekið  við 
lögmannsembættinu  fyr  en  1456  (sbr.  bréf  á  Sj^ðri-Ökrum  6.  apríl 
1456:  Fbrs.  V,  139-140),  og  um  sama  leyti  eða  sköramu  siðar 
mun  hann  hafa  flutt  suður  á  land  að  Stóruvöllum,  en  áður  bjó 
hann  á  Víðivöllum  í  Blönduhlið.  Hinn  fyrsti  alþingisdómur  hans, 
sera  kunnur  er,  er  frá  1.  júlí  1460  (Fbrs.  V,  213),  en  hinn  síðasti 
frá  30.  júní  1474  (Fbrs.  V,  756—757).  Hygg  eg  þvi,  að  hann  hafi 
það  ár  verið  siðast  lögraaður.  í  bréfi,  sem  gert  er  í  Skarði  á 
Landi  25.  júní  1475  um  landamerki  Merkur  og  Merkurhvols,  sem 
að  visu  er  viðsjárvert  bréf  (Fbrs.  V,  794 — 795),  er  hann  fyrstur 
dórasraanna,  en  ekki  nefndur  lögraaður,  og  í  Kirkjulækjardómi 
Erlends  sýsluraanns  Erlendssonar  23.  október  s.  á.  (Fbrs.  V,  802 
— 804)  er  hann  einnig  fyrstur  dórasmanna,  en  ekki  nefndur  lög- 
maður.  Par  eru  og  dórasmenn  næst  á  eptir  honura  taldir  synir 
hans  Helgi  og  Örnólfur.  Og  það  bréf  er  óyggjandi.  Pá  er  Odd- 
ur   ennfremur   fyrstur   dómsmanna   í  dómi  Porsteins  lögsagnara 


578 

embættinu    1456,    því  það  ár  á  Syðri-Ökrum  í  Skagafirði, 
þriðjudaginn    eptir    páskaviku,  meðtók  Torfi  Arason  hirð- 


Pálssonar  um  Þjórsártungur  25.  júni  1476  i  Skaröi  á  Landi  (Fbrs, 
VI,  79  etc),  en  þar  er  liann  heldur  ekki  nefndur  lögmaður.  Hefði 
hann  því  haft  lögmannsembætti  á  hendi  þau  árin,  er  óliklegt,  aö 
hann  hefði  ekki  verið  nefndur  lögmaður.  Að  hann  hafi  verið 
lögmaöur  til  1479  bj'ggir  Jón  Sigurðsson  á  þvi,  að  lögmannanna 
beggja  Odds  og  Brands  Jónssonar  er  getið  í  bréíi  gerðu  á  Lundi 
í  Lundarreykjadal  um  vetursetu  útlendra  manna  og  verzlun,  er 
Jón  Sigurösson  heimtærir  til  ársins  1479,  en  i  Fornbréfasafni  VI, 
281  etc.  er  árfært  til  1480,  en  eins  og  útgefandinn  (dr.  Jón  Por- 
kelsson)  getur  um,  er  ekki  hægt  að  byggja  á  bréíi  þessu,  að 
Oddur  hafi  verið  lögmaður  1479  (eða  1480),  þvi  að  þar  sem  getið 
er  um  þá  Odd  og  Brand  sem  lögmenn,  þá  er  það  svo  að  skilja, 
að  þeir  hafi  þá  fyrir  nokkrum  árum  gert  samþykkt  um  útlenda 
vetrarlegumenn,  sem  ekki  hafi  verið  haldin.  Auk  þess  var  Brand- 
ur  ekki  lögmaður  lengur  en  til  1478.  Eg  tel  það  þvi  hér  um  bil 
vafalaust,  að  Oddur  hafi  ekki  verið  lögmaður  lengur  en  til  1474 
og  hans  sé  siðast  getið  á  lífi  1476,  enda  hefur  hann  þá  verið 
gamall  maður  og  fæddur  um  eða  skömmu  eptir  1400.  Hann  bjó 
á  Stóruvöllum,  eins  og  áður  er  getið,  og  Helgi  lögmaður  son  hans 
eptir  hann.    Voru  þeir  því  um  hríð  kallaðir  Lögmannsvellir. 

í  sambandi  viö  Odd  lögmann  þykir  mér  hlýða,  aö  benda 
hér  á  einkennilega  frásögu  i  Biskupaannálum  séra  Jóns  Egilsson- 
ar  (Safn  til  s.  ísl.  I,  39),  er  sagnaritarar  islenzkir  virðast  ekki 
hafa  veitt  eptirtekt.  Segir  hann  þar,  aö  i  tíð  biskupanna  Sveins 
(Péturssonar)  og  Magnúsar  (Eyjólfssonar)  hafi  skip  komið  haust 
eitt  á  Eyrarbakka  og  legið  um  veturinn  á  Stokksej'ri,  þar  sera 
kallaður  sé  DanapoIIur,  þvi  aö  menn  hafi  ætlað  skipverja  danska, 
þar  sé  og  Danabaðstofa  kölluð.  Einn  þessara  manna  hafi  átt 
frillu  upp  á  Kekki  (bæ  i  Stokksej'rarhverfi)  og  hann  hafi  verið 
drepinn,  og  um  vorið  í  vertíðarlok  hafi  þeir  drepið  ráðsmann- 
inn  frá  Skálholti.  Svo  hafi  þeir  riðið  til  Slokkseyrar  og  svo  þeg- 
ar  þaðan  austur  til  Stóruvallna  og  höggvið  par  höfiiðid  af  lög- 
mannimim  við  dyra-pverskjöldinn,  riðið  svo  Pjórsá  fyrir  ofan 
Krók  (í  Holtum)  og  siglt  svo  burtu.  Hér  er  ekki  um  að  villast, 
að  átt  er  við  Odd  lögmann  Ásmundsson,  er  bjó  á  Stóruvöllura 
um  þessar  mundir,  enda  hverfur  hann  einmitt  úr  sögunni  um 
1476,  s.  á.  og  Sveinn  biskup  andast,  svo  að  tímaákvörðunin  virð- 
ist  vera  nokkurn  veginn  nákvæm  hjá  séra  Jóni  og  sennilegast, 
að  illvirki  þetta  hafi  orðið  einmitt  vorið  1477  (eða  1478)  og  standi 
ef  til  vill  eitthvað  i  sambandi  við  hina  fyrnefndu  samþykkt  þeirra 
lögmannanna  Odds  og  Brands,  er  ef  til  vill  hefur  verið  harð- 
dræg  í  garð  útlendra  vetrarlegumanna,  og  að  þessir  vetrarlegu- 
menn    á    Stokkse^'ri    hafi    verið  spiUvirkjar  og  óaldarmenn,    eins 


579 

stjóri  norðan  og  vestan  á  íslandi  til  eignar  20  hdr.  í  Þor- 
leifsstöðum  í  Miklabæjarkirkjusókn  af  Oddi  Ásmundssyni 
fyrir  kostnað  og  armæðu,  er  greindur  Toríi  hafði  haft  að 
útleysa  lögmannsbréf  Odds.  Kona  Odds,  Guðlaug  Finn- 
bogadóttir,  samþykkti  þann  gerning.  (x\ð  Oddur  hafi  þá 
lögmaður  orðið  segja  Árbóka  II.  þáttur  pag.  54.  Lögmanna- 
registur  a.  setur  1455,  b.  setur  1471 — 1474^). 

1460  á  Þingvelli  var  Oddur  einn  kaupvottur  þá  Jón 
sýslumaður  Þórðarson  seldi  Birni  bónda  Þorleifssyni  jörð- 
ina  Norðtungu  (Arbækur  II.  þáttur  pag.  57).  1465  (en  Ár- 
bóka  II.  þáttur    p.    67  setur  1466)  gekk  dómur  Odds  lög- 


og  verknaður  þeirra  sýnir,  en  kallaö  sig  danska  og  pótzt  hafa 
vernd  Danakonungs,  og  ilivirki  þessu  þvi  ekki  verið  á  lopt  hald- 
ið  eða  refsingar  fjTÍr  það  komið.  Auðvitað  er  erfitt  um  það  að 
segja,  en  ólíklegt  er,  að  þessi  sögn  séra  Jóns  Egilssonar  sé  ýkj- 
ur  einar  og  ósannindi,  þá  er  ekki  var  lengra  umliðið  en  svo,  að 
€inn  helzti  sðgumaður  hans,  afi  hans  séra  Einar  Ólafsson,  var 
fæddur  að  eins  20  árum  eptir  að  þessi  tiðindi  höfðu  gerzt  og 
mátti  því  vel  muna  þá  menn,  er  samtíða  hafa  verið  þessum  at- 
burðum  og  getað  haft  sannar  fregnir  ai  þeim  um  þessi  illvirki. 
Eg  hygg  þvi,  að  þessi  sögn  séra  Jóns  sé  sögulega  rétl,  og  engin 
ástæða  tii  aö  efast  frekar  um  sannindi  hennar  en  annara  frá- 
sagna  hans  í  Biskupaannálunum,  sem  er  mesta  merkisrit  á  marga 
lund.  Eg  verd  pví  að  telja  pað  vist,  að  Oddiir  lögmaðar  hafi 
verið  hálshöggvinn  á  heimili  sinn  Slóruvöllum  af  útlendum 
(dönskum-:'j  spillvirkjum  skömmu  fijrir  1^80.  Jafnframt  skai  eg 
geta  þess,  sem  iieldur  hefur  ekki  verið  sýnt  áður  fram  á,  að 
sögn  séra  Jóns  1  Biskupaannálum  (Safn  I,  40)  um  bardaga  ábót- 
ans  i  Viðey  við  Engiendinga  í  Hafnarfirði  á  við  Steinmóð  ábóta 
Bárðarson  (f  1481)  og  að  bardagi  þessi  hefur  verið  skömmu 
fyrir  eða  um  1480,  en  ekki  um  1490,  á  dðgum  Jóns  ábóta  Árna- 
sonar,  eins  og  Espólin  (Árb.  II,  115)  og  aðrir  sagnaritarar  hafa 
ætlað.  Snjóifur  ábótason,  er  féll  i  bardaganum  (sbr.  Biskupa- 
annálana)  var  einmitt  son  Steinmóðs  ábóta,  og  var  dóttir  hans 
Anna,  er  átti  Oiaf  Ásbjarnarson,  sbr.  hér  áður  bls.  87,  þar  sem 
eg  hef  áður  minnzt  á  þetta  atriði.  En  eg  hef  getið  þessa  hér 
aptur  í  sambandi  við  frásögn  séra  Jóns  um  Odd  lögmann  tii  að 
sýna,  að  sagnir  hans  koma  einmitt  heim  við  söguieg  rök,  sem 
annarsstaðar  er  að  finna. 

1)  Við  hvaða  registur  Bogi  á  hér  er  mér  ekki  kunnugt,  en 
það  er  eptirtektavert,  að  iögmannsdæmi  hans  er  þar  taiið  iokið 
1474,  eins  og  eg  hef  áður  bent  á. 


580 

manns  um  hálfa  StokksejTÍ.  1474  lét  Oddur  enn  ganga 
dóm,  en  1479  hygg  eg  verið  hafi  Odds  seinasta  lögsagnar- 
ár  og  hann  þá  við  þau  árslok  annaðhvort  sleppt  eða  dáið, 
sem  mér  þykir  líklegt. 

Skarðsár-  og  Vatnsfjarðarannáll  nefna  Odd  fyrst  lög- 
mann  1480,  en  það  mun  villt,  utan  ef  hann  hefur  á  al- 
þingi  undir  miðri  lögsögn  dáið  1480;  er  það  ártal  efasamt, 
því  ílestum  ber  saman,  að  Eyjólfur  Einarsson  hafi  þá  lög- 
sögn  tekið,  nema  það  haíi  verið  um  miðja  alþingistíð,  sem 
áður  er  sagt,  að  Eyjólfur  hafi  tekið  lögsögn,  en  Oddur  dáið. 

Af  alþingissamþykkt  Þorsteins  Eyjólfssonar  og  Ólafs 
Péturssonar  1364,  að  lögmenn  skuH  hafa  léni,  hygg  eg,  að 
Oddur  Asmundsson  haíi  fengið  með  lögmannsdæminu 
syðra  sjslu  til  forráða,  og  þykir  mér  hkast  það  hafi  verið 
Skaptárþing,  því  að  um  það  leytið  finn  eg  þar  ekki  ann- 
ars  sN^slumanns  getið,  en  Teitur  í  Bjarnanesi  var  þá  í 
óvild  við  Torfa  liirðstjóra,  sem  veitti  sj'sluna.  Hygg  eg 
því,  að  Oddur  hafi  tekið  sýsluna  næst  eptir  Teit^). 

Eyjólfur  Gunnarsson 
hefur    verið    hér    sj'slumaður    orðinn    fyrir  1480,  því  1480 
(alii    1479)    nefndi    hann    12    menn  í  dóm,  sem  tildæmdu 
Páli    Pálssyni    Borgarhöfn.     Getur    og  líka  verið,  að  hann 
hafi  verið  umboðsmaður  Eyjólfs  lögmanns,  eða  haft  hálfa 


1)  Að  Oddur  lögmaöur  haíi  nokkurn  tima  haft  sýslu  1  Skapta- 
fellsþingi  hygg  eg  skakkt.    Fyrir  þvi  finnast  engar  heimildir. 

Bogi  hefur  áður  getið  þess  (I.  B.  bls.  12),  að  Helgi  Oddsson 
lögmaður  hafi  haldið  Skaptárþing  ura  hrið,  en  á  hverju  hann 
byggir  það,  nefnir  hann  ekki.  Eg  hef  ekki  getað  fundið  nokkr- 
ar  heimildir  fyrir  þvi,  að  Helgi  lögmaöur  hafi  haft  Skaptafells- 
sýslu,  og  hygg  það  ágizkun  eina  i  lausu  lopti,  eins  og  um  Odd 
föður  hans.  Sennilegra,  að  þeir  feðgar  hafi  einhvern  tíma  haft 
sýsluvöld  i  Rangárþingi  um  tiraa,  en  þess  finnst  þó  ekki  getið. 

f*ess  skal  getið,  að  ættfærslan  í  I.  B.  bls.  11  um,  að  Rafn  i 
Skörðum  hafi  verið  kominn  í  beinan  karllegg  frá  Oddi  lögmanni, 
er  gersamlega  röng.  Pað  er  ekki  kunnugt,  að  Oddur  lögmaður 
hafi  ált  nokkurn  son  með  Ásmundar  nafni.  Rafn  i  Skörðum  var 
son  Odds  lögréttumanns  i  Skörðum  Asmundssonar  í  Skðrðum 
Sturlusonar  Magnússonar. 


581 

Skaptafellssýslu    móts    við   hann  eða  verið  millibils  sj'slu- 
sýslumaður^). 


1)  Eyjólfur  var  allmikill  óeiröamaður  og  kallaöur  ))lázari((. 
Hans  er  fyrst  getið  við  bréf  á  Pingvelli  1.  júlí  1469  (Fbrs.  V,  546). 
Hann  var  einn  i  Krossreið  1471  og  þá  tekinn  til  fanga  á  eptir, 
en  sleppt  aptur  sarakvæmt  dómi  Erlends  s^'slumanns  Erlends- 
sonar  á  Hliðarenda  25.  janúar  1472  (Fbrs.  V,  655 — 656).  6.  mai 
1473  er  hann  vottur  við  bréf  gert  í  Pykkvabæ  í  Veri  (Fbrs.  V, 
697),  en  3.  okt.  s.  á.  er  hann  í  Oddgeirshólareið,  og  er  dómur 
um  hann  í  Skálholti  12.  april  1474  (Fbrs.  V,  733—735).  Fyrirbauð 
Sveinn  biskup  öllum  að  hafa  svefn  eða  samneyti  við  Eyjólf,  er 
stæði  í  óbættum  sökum  fyrir  hlutdeild  i  Krossreið.  En  Ej'jólfur 
skeytti  þvi  litt  og  var  skömrau  siðar  einn  meðal  þeirra,  er  ræntu 
á  Miklabæ  (sbr.  bréf  9.  april  1476:  Fbrs.  VI,  69  og  bréf  13.  des. 
1479:  Fbrs.  VI,  233).  Um  það  skeið  hefur  Eyjólfur  líklega  gert 
einhverjar  yfirbætur  og  verið  tekinn  i  sátt  við  heilaga  kirkju, 
því  að  1480  er  hann  orðinn  kongs  umboðsmaður  i  Skaptafells- 
þingi,  og  dæmir  þá  27.  okt.  dóm  i  Holtum  í  Hornafirði  um  Pál 
Pálsson,  að  hann  mætti  taka  að  sér  jörðina  Borgarhöfn.  Er  bréf 
um  það  gert  í  Hofrelli  17.  nóv.  (Fbrs.  VII,  304—305).  En  ekki 
var  sarat  Ej'jólfur  orðinn  spakari  en  það,  að  i  lögréttu  sumarið 
eptir  (1481)  var  hann  einn  þeirra,  er  framast  gekk  i  aðsúgnum 
að  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  ásamt  Rafni  lögmanni  o.  fl.  Er 
skýrt  frá  þessu  uppþoti  í  bréfi  6.  júli  1481  (Fbrs.  VI,  379—381). 
Mun  Eyjólfur  ekki  hafa  verið  langan  tíma  sýslumaður,  og  komst 
um  siðir  vestur  á  land.  Par  er  hann  einn  votlur  að  sættargerð 
Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar  og  Einars  Björnssonar  að  Skarði 
á  Skarðsströnd  27.  ágúst  1487  (Fbrs.  VI,  602—604).  Eptir  það 
finnst  Eyjólfs  ekki  getið  og  mun  hann  hafa  andazt  vestra.  Fram- 
ætt  hans  er  ókunn,  þvi  að  veikar  likur  eru  fyrir  þvi,  eins  og 
talið  er  í  registri  við  5.  bindi  Fornbréfasafnsins  (af  Jósafat  Jón- 
assyni),  að  faðir  hans  hafi  verið  Gunnar  Nikulásson  (í  Galtafelli?). 
Viðurnefni  Eyjólfs  ))Iázari((  eða  »Iátsari((  raun  ekki  dregið  af 
Nikulásarnafni,  heldur  þýðir  það:  yfirlætisraaður,  óeirðarseggur, 
ekki  ósvipað  og  Eyjólfur  )>ofsi((.  Son  Eyjólfs  var  Gunnar  og  var 
hann  vestra,  keraur  fyrst  við  bréf  i  Saurbæ  á  Rauðasandi  13. 
sept.  1504  (Fbrs.  VII, "  723— 725).  Hann  er  á  lífi  1537  (Fbrs.  X, 
114 — 115).  Synir  Gunnars  voru:  Ólafur,  Sigraundur,  Andrcs  og 
tveir  Jónar.  Voru  þeir  allir  hinir  raestu  ribbaldar  og  ójafnaðar- 
raenn,  og  særðu  til  skeramda  Brynjólf  Sigurðsson  og  sonu  hans 
hjá  Svalvogaharari  nálægt  Lokinhömrum  1546.  Var  Ólafur  dærad- 
ur  útlægur  og  friðlaus,  en  Sigraundur  til  konungsnáðar  1548  (sbr. 
aths.  við  ritgerð  Jóns  lærða  i  Safni  til  s.  ísl.  III,  723).  Kallar 
Jón  lærði  þá  Eyjólf  lázara  og  Gunnar  son  hans  Lokinharara- 
feðga,  og  hafa  þeir  samkværat  þvi  búið  i  Lokinhörarum,   og  lik- 


582 

Eyjólfur  Einarsson. 
Faðir:  Einar    sýslumaður    í    Þingeyjarþingi    (sjá  þar) 

son  Arna  frá  Djúpadal,  er  nefndist  Dalskeggur, 
Magnússonar    (Magnús    Haíliðason    í  Djúpadal 
átti    í    miklu  þrasi  við  Björn  Jórsalafara  út  af 
landamerkjum)^). 
Börn:  A.    Einar  (sjá  hér  síðar). 

B.  Erlend  á  Stórólfshvoii  nefna  sumir  hans 
son,  en  það  mun  vera  villt.  Jón  Hallsson 
var  hans  faðir  (sjá  Rangárþing). 
Eyjólfur  bjó  í  DaP)  og  var  maktarmaður.  Þó  ei  hafi 
eg  full  rök  er  mín  meining,  að  hann  hafi  haldið  annaðhvort 
allt  eða  hálft  Skaptárþing.  1480  hafði  Eyjólfur  hálft  Rang- 
árþing.  En  hvenær  hann  tók  við  eða  sleppti  Skaplárþingi 
veit  eg  ógerla.  Sem  valdsmaður  í  Skaptárþingi  lét  hann 
gripa  Jóii  nokkurn  Snorrason  og  setti  hann  í  stokk  og 
járn.  Þessi  Jón  gat  sloppið  þar  frá  og  flúið  í  kirkju;  þar 
lét  Ej'jólfur  aptur  fanga  Jón  og  færa  hann  til  hins  fyrra 
fangelsis.  Þessi  Jón  hefur  þó  ekkert  smámenni  verið,  því 
hann  kallast  herra,  og  þá  þetta  tilféll  var  Eyjólfur  ekki 
orðinn  lögmaður.  Ólafur  erkibiskup  i  Þrándheimi  lýsti 
Eyjólf  1  kirkjunnar  og  páfans  bann  fyrir  það,  að  hann 
hefði  brotið  kirkjufrið  og  að  Eyjólfur  mætti  ei  afleysast, 
fyr  en  hann  hefði  forlíkast  við  herra  Jón  Snorrason,  livern 
hann  hefði  fangað  á  Bæjarstað. 

Jón  smjör,  riddari  og  höfuðsmaður  í  Björgvin,  fékk 
Þorleiíi  hirðstjóra  Björnssyni  1482  umboð  kongdómsins 
vegna,  að  Eyjólfur  skyldí  og  sættast  við  Þorleif  Björnsson 
eptir    10    skynsamra    manna    áliti.     Var    þetta    Eyjólfi    til 


lega    einhverjir   sona    Gunnars    eptir   hann.     Kallar   Jón    þá  alla 
feöga  wskemmda-  og  manndrápsmenn«  (Safn  til  s.  ísl.  III,  722). 

1)  Um  fraraætt  Eyjólfs  lögmanns  sjá  I.  B.  bls.  28—29. 

2)  P.  e.  Stóradal  undir  EyjafjöIIum.  Hann  hefur  fyrst  búid 
nyröra  (í  Möörufelli)  um  1^70  (Fbrs.  V,  653)  og  átti  þá  i  deilum 
við  Uunólf  Höskuldsson  á  Bakka  (sjá  siðar),  en  1475  er  hann 
kominn  suður  i  Rangárvallasýslu  (Fbrs.  V,  790).  Að  hann  hafi 
haft  sýslu  í  Skaptafellsþingi  er  ekki  ósennilegt,  þótt  ekki  finnist 
beinar  heimildir  fyrir  því. 


583 

hindrunar,   þá  Þorleifur  kom  út  og  lét  upplesa  bréfið.    Þó 
mun  hann  hafa  sætzt  bæði  við  Þorleif  og  herra  Jón^). 

1480  eða  1481  gerðist  Eyjólfur  lögmaður  sunnan  og 
austan  og  hélt  þeirri  lögsögn  fram  um  1490  (sjá  lögþingis- 
bók  1654,  sem  segir,  að  lögmenn  haíi  verið  1490  Eyjólfur 
Einarsson  og  Finnbogi  Jónsson).  1490  lét  Eyjólfur  lögmaður 
dóm  ganga  um  Horn  og  Papafjörð-).  Hann  hélt  lögsögn  til 
1495.  Eyjólfur  mun  hafa  haft  lengi  sýsluvöld,  og  eru 
mest  líkindi  til,  að  þeir  feðgar  allir  hafi  lengst  haft  völd 
í  Skaptafellssýslu. 

Helgí  Oddsson 
lögmaður,  son  Odds  lögmanns  Asmundssonar,  bjó  á  svo 
kölhiðum  Stóruvöllum  á  Landi,  er  þá  kölluðust  Lögmanns- 
vellir  og  þar  eptir.  Hann  var  orðinn  lögmaður  1495,  og 
hygg  eg  að  hann  haíi  þá  haft  alla  eða  hálfa  Skaptafells- 
sýslu  til  eða  fram  yíir  1500^). 

Einar  Eyjólfsson. 

Faðir:  Eyjólfur  lögmaður  Einarsson  (sjá  áður). 

Kona:  Hólmfríður  Erlendsdóttir  sýslumanns  í  Rangár- 

þingi  Erlendssonar  (sjá  þar). 


1)  Sbr.  Fbrs.  VI,  440—441.  Bréfiö  ds.  17.  júni  1482  1  Björg- 
vin.  En  hvergi  sést  pað,  að  Eyjólfur  lögmaður  hafi  látiö  fanga 
Jón  sem  valdsmaður  i  Skaptárþingi,  eins  og  Bogi  segir,  þvi  að 
svo  scgir  i  bréfinu,  að  Ej'jólfur  hafi  tekiö  hann  fyrst  i  Gaulverja- 
bæ,  en  hann  svo  sloppið  úr  haldi  og  komist  í  ))eina  kirkjuw  og 
verið  tekinn  aptur  paðan.  Pessi  Jón  virðist  hafa  verið  prestur  i 
Gaulverjabæ,  og  að  atburðir  pessir  hafi  orðið  eptir  að  Eyjólfur 
varð  lögmaður  (1480).  Hefur  hann  líklega  verið  lögmaður  til 
dauðadags,  og  er  siðasta  lögmannsár  hans  talið  1494.  En  ekki 
finnst  hans  samt  getið  á  lífi  í  brétum  eptir  1490,  og  getur  vel 
verið,  að  hann  hafi  andazt  pá  skömmu  síðar.  En  pað  er  vist, 
að  hann  er  látinn  fyrir  28.  júní  1495  (sbr.  Miðdalsdóm  Stefáns 
biskups  Fbrs.  VII,  268—270).  Sjá  ennfremur  um  Eyjólf  lögmann: 
Lögsögumannatal  og  lögmanna;  Safn  til  s.  ísl.  II,  92—93. 

2)  Sá  dómur  er  frá  5.  ágúst  1480  (ekki  1490),  sbr.  Fbrs.  VI, 
289-290. 

3)  Pað  er  að  eins  laus  ágizkun,  sem  ekki  hefur  við  rök  að 
styðjast  (sbr.  hér  áður). 


584 

Börn:  A.    Eyjólfur  í  Dal  (sjá  síðar). 

B.  Sesselja  átti  Markús  á  Núpi  undir  Ej'ja- 
fjöllum  son  Jóns  skafins.  (En  því  var 
Jón  kallaður  wskafinnw,  að  þá  foreldrar 
hans  flæktust  austur  eptir  pláguna  seinni 
fæddist  hann  á  Reykjaheiði  og  varð  ei  laug- 
aður  fyrir  vatnsleysi,  var  því  skafinn  upp. 
Þessi  Jón  skafinn  varð  seinna  mikill  maður 
og  ættsæll^);  þ.  b.: 

1.    Kristín    átti    Nikulás   Björnsson  á  Selja- 
landi  (sjá  Rangárþing);  þ.  b.: 

a.  Herdís  átti  fyrst  launbarn,  giptist 
svo  Halldóri  syni  Marteins  biskups, 
bjuggu  á  Alptanesi;  börn: 

aa.    Marteinn. 

bb.   Einar. 

cc.  Guðrún;  og  enn  var  haldið  að 
hún  hefði  átt  framhjá  með  Páli 
Jónssyni,  en  þó  kölluð  Halldórs 
börn: 

dd.   Páll. 

ee.    Árni. 

Seinna     giptist     Herdís    séra    Högna 

Jónssyni  á  Stafafelli;  bl. 

b.  Auðbjörg  átti  Guðmund  Magnússon 
í  Háfi;  þ.  b.: 

aa.    Magnús  á  Kotferju. 
bb.   ívar  á  Brúnastöðum,  giptust  báðir 
og  áttu  börn^). 

C.  Guðríður  dó  ógipt,  bl. 

D.  Erlendur  var  son  Hólmfríðar  og  Jóns  skálds 
Hallssonar. 


1)  Pessi  sögn  er  i  sumum  ættatölubókum  heimfærö  upp  á 
Björn  skafinn  1  Njarövik  eystra  (sbr.  Timarlt  J.  P.  II,  51),  en 
liklegra  er,  aö  hún  eigi  viö  Jón  föður  hans,  og  aö  þeir  Markús 
og  Björn  hafi  verið  bræður.  Pað  getur  og  staðizt  tímans  vegna, 
en  fæddur  mun  þá  Jón  faðir  þeirra  fj'rir  pláguna  síðari,  því  að 
Björn  er  orðinn  fuUtíða  1522. 

2)  Sbr.  II,  293  og  hér  á  undan  (bls.  541). 


585 

Einar  í  Dal  mun  hafa  tekið  sj^sluvöld  í  Skaptárþingi, 
að  minnsta  kosti  að  hálfu,  eptir  föður  sinn  (þó  ei  hafi  eg 
þar  fjTÍr  fulla  vissu).  En  mikill  bóndi  var  Einar  um  og 
eptir  1500.  Hólmfríður  kona  hans  átti  í  deilum  við  Vig- 
fús  bróður  sinn  út  af  fé  þeirra. 

Einar  tjáist  fj'rst  að  hafa  búið  í  Múla.  Séra  Jón  Eg- 
ilsson  nefnir  hann  lögmann;  hefur  hann  þá  annaðhvort 
verið  umboðsmaður  föður  síns,  eða  haft  Htla  hríð  lögsögn 
fyrir  1500,  en  sýsluvöld  til  þess  eptir  1520. 

Einar  lagðist  sjúkur  og  lá  hér  um  eitt  ár,  áður  en 
hann  deyði.  Jón  Hallsson,  sem  þá  var  sveinn  Einars, 
lagðist  á  huga  við  Hólmfríði,  átti  hún  þá  Erlend  (sjá  þar 
um  við  Rangárþing).  Hún  giptist  seinna  Jóni.  Einar  dó 
úr  þeirri  sótt^). 

Eyjólfur  Einarsson. 

Faðir:  Einar  í  Dal  nýnefndur. 

Móðir:  Hólmfríður  Erlendsdóttir. 

Kona:  Helga    dóttir  Jóns  biskups  á  Hólum  Arasonar. 

Þau  giptust  1531  á  Hólum.  Taldi  Eyjólfur  sér 
til  giptingar  600  hundraða  og  gaf  Helgu  fjórð- 
ungsgjöf,  en  biskup  taldi  dóttur  sinni  300 
hundraða.  Þau  áttu  13  eða  14  börn.  Sjá  10 
þeirra  talin  við  Hegranessýslu. 
Eyjólfur  sýnist  fæddur  nálægt  1502.     Hann  var  í  ung- 

dæmi    sínu    uppvöðslumaður    mikill    og    mjög    framgjarn. 


1)  Einars  er  fyrst  getiö  í  bréfi  um  reikningafjárheimtur  Skál- 
holtsstaðar  frá  1497  (Fbrs.  VII,  375—376).  Hann  mun  fæddur  litlu 
fyrir  eöa  um  1470.  En  hann  er  látinn  fyrir  23.  mai  1522,  þvi  að 
pá  eru  gerð  fjárskipti  i  Dal  milli  Hólmfriðar  og  Eyjólís  sonar 
hennar  og  systkina  hans  (Fbrs.  IX,  86—88). 

Jón  Hallsson 

hefur  fengið  Skaptafellsþing  ())SíðusýsIu«)  1520,  liklega  eptir  að 
Einar  varð  svo  veikur,  að  hann  hefur  ekki  getað  þjónað  henni. 
Fékk  Jón  kvittun  frá  Hannesi  hirðstjóra  Eggertssyni  5.  júlí  1522 
fyrir  slcattinum  af  Skaptafellsþingi,  er  einnig  er  kölluð  ))Síðu- 
sýslaff,  um  tvö  ár  m.  fl.  (Fbrs.  IX,  104).  Jón  hefur  og  haft  um- 
boð  yíir  Vestmannaej'jum  líklega  um  20  ár,  eða  jafnlengi  og  hann 
hafði  sýslu  i  Rangárþingi,  en  hvort  hann  hefur  haldið  Skapta- 
fellssýslu  jafnlengi  er  óvíst.    (Sjá  um  hann  við  Rangárþing). 

38 


586 

Mun    hann    um  hríð  hafa  verið  sveinn  Jóns  biskups  Ara- 
sonar, 

1520  tók  Eyjólfur  upp  fé  fyrir  Runólfi  Höskuldssyni 
á  Bakka  í  Yxnadal,  svo  Runólfur  hafði  ei  eptir  utan  til 
50  hundraða^).  Litlu  þar  eptir  meina  eg  Ej'jólfur  hafi 
orðið  sýslumaður  í  Skaptafellssýslu  og  búið  á  sinni  föður- 
leifð,  Dal  undir  Eyjafjöllum,  og  líka  um  hríð  1  Múla. 
1531  næsta  sunnudag  eptir  Mikaelsmessu  á  Hólum  fékk 
Eyjólfur  Helgu,  sem  áður  er  sagt.  1538  stefndi  Ögmundur 
biskup  Eyjólfi  fj^rir  fylgi  við  Erlend  hálfbróður  sinn  Jóns- 
son  og  lét  dæma  af  Eyjólfi  60  merkur  til  sin,  og  jafn- 
mikið  til  Skálholtskirkju  og  að  taka  lausn.  En  fyrir  það 
hann  skaut  sér  undan  biskupsdómi  og  undir  kongsdóm 
lét  hann  dæma  af  Ej'jólfi  jafnmikið,  sem  hann  hefði 
kostað  til  utanfarar  og  kirkjunni  90  merkur,  samt  jafn- 
mikið  biskupi  og  sé  fallinn  í  bann  og  skyldugur  að  taka 
lausn  og  skriptir.  (Af  þessu  má  sjá,  að  sök  Eyjólfs  hefur 
verið,    að    hann    vildi    hjálpa    bróður   sínum,  sem  biskup 


1)  Vitnisburöarbréf  Halls  Ásgrimssonar  um  rán  þetta  er  ds. 
á  Munkaþverá  16.  sept.  1520  (Fbrs.  VIII,  749).  En  þaö  er  mis- 
skilningur  hjá  Boga  og  öðrum  sagnariturum  t.  d.  Espólín  (Arb. 
III,  60),  að  Qárupptekt  þessi  hafi  fram  fariö  1520,  því  að  hún 
hefur  gerzt  löngu  áður,  liklega  um  eða  sköramu  eptir  1470  og  sá 
Eyjólfur  Einarsson,  er  rændi  Runólf,  er  einmitt  Eyjólfur  lögmað- 
ur  Einarsson,  en  ekki  Ej'jólfur  sonarson  hans,  enda  hefur  hann 
þá  verið  ungur  og  heima  hjá  móður  sinni  í  Dal,  svo  að  það  er 
ekki  sennilegt,  að  hann  hafi  þá  slaðið  í  stórræðum  norður  í 
Eyjafirði.  Pess  finnst  og  getið  í  bréfum,  að  skærur  allmiklar  hafi 
verið  milli  þeirra  Runólfs  Höskuldssonar  á  Bakka  og  Ej'jólfs  lög- 
manns,  meðan  hann  var  nyrðra,  og  að  Runólfur  hafi  tekið  upp 
fé  fyrir  Eyjólfi,  er  hann  lofar  að  greiða  honum  aptur  í  bréfi 
gerðu  á  Hólum  18.  janúar  1472  (Fbrs.  V,  652—653).  Er  ekki  ólík- 
legt,  að  rán  Eyjólfs  á  fé  Runólfs  hafi  orðið  skömmu  síðar,  sakir 
þess,  aö  Runólfur  hafi  brugðið  loíorð  sin  og  Eyjólfur  þá  tekiö 
rétt  sinn  sjálfur.  Að  Eyjólfur  yngri  hafi  verið  sveinn  Jóns  bisk- 
ups  Arasonar,  áður  en  hann  kvæntist  Helgu,  þykir  mér  hæpið  og 
hef  ekki  fundið  heimildir  fjrir  þvi.  Hann  er  kallaður  ))jenkæri(( 
(jungherra)  i  bréfi  Ögmundar  biskups  4.  september  1531,  þá  er 
hann  sættir  hann  og  Hólmfríöi  móður  hans  út  af  ágreining  um 
reikningsskap  (Fbrs.  IX,  597 — 598).  Kaupmálabréf  Eyjólfs  og 
Helgu  biskupsdóttur  er  gert  á  Hólum  30.  nóv.  s.  á.  (Fbrs.  IX, 
603—605). 


587 

hafði  fyrir  sökiim  og  að  hann  skaut  máli  sínu  undir 
kongsdóm,  en  óvíst  er,  hvort  biskup  gat  framkomið  þessu, 
þar  hann  missti  nokkru  seinna  völd  sín). 

1549  vildi  Jón  biskup  fá  Eyjólf  til  að  fanga  Jón  prest 
í  Skálholti.  1551  skrifaði  kongur  Eyjólfi  ásamt  fleirum 
höfðingjum  að  fanga  Jón  biskup.  1553  þá  Marteinn 
biskup  visiteraði  Dalskirkju  vildi  Eyjólfur  ei  til  segja 
eigna  hennar. 

Líkast  er,  að  Eyjólfur  hafi  ei  haft  utan  hálfa  Skapta- 
fellssýslu  móti  Halldóri  (Skúlasyni).  Ei  hef  eg  full- 
vissu  um  s}^sluvöld  Eyjólfs  og  getur  líka  verið,  að  Hall- 
dór  hafi  ei  orðið  þar  sýslumaður,  fyr  en  Eyjólfur  sleppti 
nálægt  1566^). 

Brynjóifur  Jónsson. 

Honum  lénti  konungur  Bjarnanes  og  Horn  uni  1542, 
þá  kongur  lét  taka  undir  sig  jarðir  Ögmundar  biskups,  en 
Jón  biskup  Arason  taldi  það  sína  eign  eptir  kaupi  sínu 
við  konung  af  Teits  ríka  eignum  1529,  en  Teitur  hafði 
áður  fengið  Ögmundi  biskupi  þær  jarðir  fyrir  aðrar,  sem 
Jón  biskup  tók  seinna  undir  sig.  1544  reið  Jón  biskup 
með  flokk  sinn  austur  og  tók  Bjarnaneseignirnar  undir 
sig  og  aptur  1549.  Voru  þá  menn  hans  djarftækir  til 
ýmsra  hluta,  Brynjólfur  bóndi  fór  þá  utan  og  klagaði 
fyrir  kongi  þjófnað  og  rán  Jóns  biskups.  Er  líkast,  að 
Brynjólfur  hafi  haft  s\'sluvald  nokkurt  eystra  í  Skaptár- 
þingi  fyrir,  um  og  eptir  1540,  þó  ej  geti  eg  það  fullsannað. 
Annars  hefur  Brynjólfur  verið  nokkur  maktarmaður. 

1547  rænti  Jón  biskup  Arason  og  synir  bans  Indriða 
bónda  KetUsson.  Þykir  mér  líklegt,  að  hann  hafi  verið 
umboðsmaður  í  Skaptárþingi^). 


1)  Hvenær  Eyjólfur  dó  verður  ekki  sagt  meö  vissu. 

2)  Jón  I»opvaldsson 

er  talinn  sýslumaður  i  Síðusýslu(SliaptafellssýsIu)  1552 — 1553,  sam- 
kvæmt  þvi  sem  segir  í  reikningum  Eggerts  Hannessonar  í  A.  M. 
264  fol,  Hann  hefur  verið  son  Porvalds  Jónssonar  í  Skál  og 
bróöir  Ingveldar,  er  Halldór  Skúlason  átti,  Hefur  Jón  liklega 
haldiö  sýsluna  næst  á  undan  mági  sinum. 

38* 


588 


Faðir: 
Módir: 
Kona: 


Börn. 


Halldór  Skúlason. 
Skúli  Guðmundsson  Sigvaldasonar  langalífs. 
Þórunn  Marteinsdóltir  biskups  Einarssonar. 
Ingveldur    Þorvaldsdóttir    bónda    í    Skál  Jóns- 
sonar.     Móðir    Ingveldar    var    Gróa    laundóttir 
Sæmundar  Eiríkssonar  í  Ási. 
A.    Sigvaldi    á    Búlandi    átti  Elínu  dóttur  Jóns 
Ólafssonar  sýslumanns  Guðmundssonar  (sjá 
Strandasýslu)^);  þ.  b.: 

1.  Eiríkur  á  Búlandi  lögréttumaður,  dó  í 
lögréttu  1661,  átti  fyr  Þórunni  Sigurðar- 
dóttur;  þ.  b.: 

a.  Þórarinn  prestur  í  Eydölum,  missti 
kjól  og  kall,  fór  þá  utan  og  varð 
sagnaskrifari,  dó  1662-). 

b.  Halidór  prestur^). 

c.  Bjarni  sjslumaður  (sjá  síðar). 

d.  ElínO- 

e.  Þórunn^). 

f.  Járngerður"). 


1)  II,  339. 

2)  Séra  Pórarinn  dó  1660,  drukknaði  i  Kaupraannahafnar- 
gröfura,  var  drykkjumaður  og  óreiðumaður,  en  var  þó  orðinn 
sagnaritari  konungs,  og  fékk  Pormóður  Torfason  það  embætti 
eptir  hann. 

3)  Halldór  prestur  í  Heydölum  átti  Guðrúnu  Nikulásdóttur 
klausturhaldara  í  Kirkjubæ  Pormóðssonar  og  voru  börn  þeirra: 
Höskuldur  lögsagnari  Jóns  sýslumanns  Porlákssonar  i  Múlaþingi, 
Eirikur,  Elín  f.  k.  séra  Árna  Álfssonar  í  Heydölum  og  Kort  á 
Gilsá  faðir  Margrétar,  cr  átti  séra  Jón  Olafsson  á  Dvergasteini 
og  Eyjólfs  á  Gilsá  föður  Brj-njólfs  í  Langhúsura  föður  Gunnlaugs, 
er  fór  suður  á  land  og  bjó  lengi  1  Breiðholti. 

4)  Ehn  átti  fyr  Hjalta  Pálsson  i  Teigi,  og  eru  afkomendur 
þeirra  áður  taldir  bls.  391 — 397,  en  síðar  séra  Gunnlaug  Sigurðs- 
son  i  Saurbæ. 

5)  Pórunn  átti  Ólaf  Jónsson  lögréttumann  á  Stóra-Steins- 
vaði,  bl. 

6)  Járngerður  giptist  ekki. 

Enn  var  dóttir  Eiriks  lögréttumanns  og  f.  k.  hans: 


589 

Seinni  kona  Eiríks  Valgerður  Ól- 
afsdóttir,  ekkja  séra  Sigurðar  Ein- 
arssonar,  hvers  dóttur  með  fyrri 
konu  Eirikur  átti  áður;  þ.  b.: 

g.    Sigvaldi^). 

h.    Jórunn^). 

i,  Steinunn^).  (Sjá  framar  um  þau 
börn  við  Strandasýslu). 

2.  Halldór'*). 

3.  Þórunn. 

4.  Guðrún. 

5.  Guðrún  yngri.  (Sjá  um  þau  við  Stranda- 
sýslu). 

B.    Kalrín  átti  séra  Bjarna  Gíslason;  þ.  b.: 
1.    GísU  prestur  á  Stað  í  Grindavík,  dó  1656, 
átti  fyr  Guðrúnu  Pálsdóttur,  systur  séra 
Gunnars  á  Gilsbakka;  þ.  b.: 
a.    Ólafur     prestur     i     Hvalsnesþingum, 


g.  Pórunn  yngri  átti  Gísla  lögréttumann  á 
Stóra-SandfelH  i  Skriðdal  Eiríkssou  prests 
í  Vallanesi  Ketilssonar,  bl. 

1)  Sigvaldi  átti  Ólöfu  Jónsdóttur  á  F'elli  i  HornafirÖi  Ket- 
ilssonar  og  börn,  þ.  d,:  Guörún  átti  Styrbjörn  í  Jökulsárhhð, 
þeirra  son  Eirikur  á  Hauksslööum  faöir  Sigvalda  föður  Eiriks 
i  Hafrafellstungu. 

2)  Jórunn  átti  Eirik  son  Magnúsar  prófasts  Péturssonar  á 
Hörgslandi. 

3)  Pað  er  viða  tahð,  að  Steinunn  hafi  átt  séra  Högna  Guð- 
mundsson  i  EinhoUi  (f  1678),  en  það  er  ekki  áreiðanlegt.  Sum- 
staðar  er  sagt,  að  Steinunn  hafi  ekki  gipzt  (sbr.  ættatölur  Lbs. 
483  4to). 

Launson  Eiríks  lögréttumanns  Sigvaldasonar  var: 
Jón  prófastur  í  Bjarnanesi  (f  1690)  átti  Ragnhildi  Jónsdóttur 
frá  Felli  í  Hornafirði  Ketilssonar  og  voru  börn  þeirra:  Eiríkur 
stúdent  á  Geithellum  faðir  Jóns  s.  st.,  Vilborg,  er  átti  ísleif  sýslu- 
mann  Einarsson  (sjá  hér  siðar)  og  Sigriður  f.  k.  Jóns  stúdents 
á  Ormarsstöðum  i  Fellum  Jónssonar  s.  st.  Ásmundssonar  lög- 
réttumanns  s.  st.  (f  1675)  Jónssonar. 

4)  Réttara:  Halldóra.  Sjá  um  systkin  þessi  og  afkomendur 
þeirra  H,  340—342. 


590 

missli  brauðið  óréttvíslega,  bjó  síðan 
í  Krísuvik,  varð  seinni  maður  Guð- 
riðar  Gísladóttur  prests^);  þeirrabarn: 
aa.  Gísli  lögréttumaður  faðir  Ólafs 
biskups-). 

b.  Jón  á  Hópi  í  Grindavík  átli  börn. 

c.  Sigurður    á    Stafnesi,    giptist  og   átti 
börn^). 

d.  Katrín    átti    séra    Vigfús  Oddsson  og 
börn. 

e.  Bjarni  fór  til  Hollands. 

f.  Ingveldur  átti  séra  Sumarliða  Orms- 
son  og  börn. 

g.  Guðriður    átti    Helga,    seni  hertekinn 
var  1627,  og  börn. 

Seinnikona  séra  Gísla  GuðrúnJónsdóttir,bl. 

C.  Ólöf  átti  prest  í  Hornafirði,  meinast  bl. 

D.  Sigriður   átti  Guðbrand  Jónsson  á  Steinum 
undir  Eyjafjöllum;  börn: 


1)  Petta  er  ekki  rétt.  Kona  séra  Ólafs  mun  liafa  verið  Guð- 
riöur  Jónsdóttir  og  Astu  Eyjólfsdóttur,  systur  Kláusar  lögréttu- 
manns  1  Hólmum,  en  s.  m.  Guðríðar  Gisladóttur  íprests  Árna- 
sonar)  var  Ólafur  Gislason  tiróðir  Bárðar  i  Vatnsdal. 

2)  Dóttir  séra  Olafs  Gislasonar  i  Krísuvík  var  Sigriður,  er 
átti  Halldór  Bjarnason  á  Stokkalæk  og  var  son  þeirra  Bjarni  á 
Vikingslæk,  er  hin  afarfjölmenna  Víkingslækjarætt  er  frá  komin. 
Einn  son  Bjarna  var  Halldór  á  Vikingslæk  faðir  Porsteins  fræði- 
manns  í  Skarfanesi  föður  Guðmundar  í  Hlið  í  Eystrilirepp  föður 
Lýös  hreppstjóra  þar,  Guðlaugs  á  Fossi  í  Ytrihrepp  og  þeirra 
sj'stkina.  Annar  son  Bjarna  Stefán  i  Árbæ  á  Rangárvöllum  faðir 
Brynjólfs  í  Kirkjubæ  föður  Guðmundar  á  Keldum  fðður  Jóns  á 
Ægissíðu,  Skúla  á  Keldum,  Sigurðar  á  Selalæk,  Vigf'úsar  í  Eng- 
ey,  Júlíu  konu  séra  Ingvars  Nikulássonar  á  Skeggjastöðura  og 
Guðrúnar,  er  átti  Filippus  Filippusson  á  Gufunesi  o.  s.  frv. 
Priðji  son  Bjarna  Loptur  á  Víkingslæk  faöir  Lopts  á  Kaldbak  og 
hinn  fjórði  Brandur  faðir  Guðmundar  í  Kirkjuvogi  föður  Brands 
s.  st.  föður  Guðraundar  alþm.  i  Landakoti  föður  Guðmundar,  er 
þar  býr  nú.     Mörg  voru  fleiri  börn  Bjarna  á  Vikingslæk. 

3)  Dóttir  Sigurðar  var  Guðrún  f.  k.  Runólfs  Sveinssonar 
lögréttumanns  í  Sandgerði,  þeirra  son  Sigurður  faðir  Guðna 
sýslumanns  í  Kirkjuvogi  (sbr.  bls.  135,  158  etc.). 


591 

1.  Jón  eldri.     Hans  börn: 

a.  Sæmundur. 

b.  Jón. 

2.  Jón  yngri.     Hans  börn: 

a.  Freysteinn^). 

b.  Jón. 

c.  Agnes. 

d.  Sigríður.     Varð  bændafólk. 

E.  Skúli.     Hans  son: 

1.    Jón  giptist  í  Hornafirði,  átti  börn^). 

F.  Agnes  átti  Ólaf  Björnsson  í  Marteinstungu 
þ.  b.: 

1.    Bergsteinn.     Hans  börn: 

a.  Ivar. 

b.  Hólmfríður^). 


1)  Dætur  Freysteins  Svanhildur  og  Anna  eru  á  lífi  undir 
Austur-Eyjafjöllum  1729.  Son  Svanhildar  var  Freysteinn  Pálsson 
i  Yztabæliskoti,  átti  Guörúnu  Ólafsdóttur,  þeirra  son  Páll. 

2)  Börn  Jóns  Skúlasonar  voru: 

a.  Árni  í  Fagradal  i  Mýrdal. 

b.  Helga  átti  Högna  Bjarnason  í  Teigi,  þ,  d.: 

aa.  Helga  átti  Kálf  Gunnarsson  Steinmóössonar,  þ.  d.: 

aaa.  Geirlaug  (f  1685)  átti  Nikulás  (f  1690)  Bjarnason  Niku- 
lássonar  Mikaelssonar  og  var  son  þeirra  Bjarni  sýslu- 
maöur  í  Skaptafellssýslu  (sjá  siöar). 

3)  Á  aö  vera  Hallfriður  (Biskups-Fríöa),  en  framætt  hennar 
og  ívars  bróöur  hennar  er  hér  skökk,  því  að  faðir  þeirra  var 
Bergsteinn  Porvaldsson  blindi  (ý  1635).  Sbr.  um  þessa  ætt  H, 
625—626.  Pess  skal  getið  til  leiðréttingar  þvi,  sem  þar  er  sagt 
(bls.  626),  að  ívar  i  Götu  faðir  Jóns  á  Votamýri  hefur  ekki  verið 
son  Eiriks  ívarssonar  (Bergsteinssonar),  heldur  bróðurson  hans, 
son  Odds  ívarssonar,  er  bjó  i  Ytrihrepp  (Reykjadalssókn)  og  var 
á  lífi  1675.  Mun  sá  Oddur  hafa  verið  heitinn  eptir  Oddi  biskupi 
og  bróðurson  Hallfriðar  Bergsteinsdóttur,'  en  bróðir  Eiríks  í 
Móakoti,  sem  eflaust  er  sá  Eirikur  ívarsson,  sem  getið  er  um  í 
Biskupstungum  eptir  1660.  Hygg  eg  vafalaust,  að  þeir  Oddur  og 
Eiríkur  hafi  verið  synir  ívars  Bergsteinssonar,  en  ekki  ívars 
Ólafssonar  frá  Marteinstungu,  þótt  sennilegt  sé,  að  þetta  sé  eitt- 
hvað  skylt.  Skúli  hét  einn  son  Ólafs  i  Marteinstungu,  en  Berg- 
steins  er  ekki  getið  (sbr.  H,  625).  ívars  Oddssonar  er  getið  í 
Ytrihrepp    1693.    Ein    dóttir   hans,   systir   Jóns    á  Votaraýri,   var 


592 

Halla^)  átti  séra  Símon  í  Kálfholti;  börn: 
1.    Sveinn    prófastur  i  Holti  í  Önundarfirði 
átti  fyr  Þórunni  Björnsdóttur;  þ.  b.: 

a.  Jón  prestur  í  Holti'). 

b.  Björn^). 

c.  Þorleifur*). 

d.  Þórunn^). 

e.  PálP). 


Sigriöur  f.  k.  Arna  Gudmundssonar  i  Götu  í  Ytrihrepp,  og  var 
hún  og  s.  k.  hans  Ástriður  Oddsdóttir  (í  Asi  Einarssonar  Odds- 
sonar)  2.  og  3.  að  frændsemi. 

1)  Halla  var  laungetin  og  viöast  hvar  talin  systir  sammæðra 
Sigriðar  Bjarnadóttur,  konu  séra  Jóns  Bjarnasonar  á  Breiðabóls- 
stað  (sbr.  bls. '216),  en  sumir  telja,  að  Halla  kona  séra  Síraonar 
hafi  verið  Bjarnadóttir,  og  svo  segir  Steingr.  biskup  (ættatðlnr 
bls.  1578)  að  Brynjólfur  biskup  telji,  og  mátti  honum  vera  það 
kunnugt. 

2)  Jón  prófastur  í  Holti  i  Önundarfiröi  (j  1661)  átti  Por- 
björgu  Guðmundsdóttur,  föðurs^^stur  séra  Hallgríms  Péturs- 
sonar,  þ.  b.: 

a.  Jón  prófastur  i  Holti  (f  25.  mai  1680)  átti  Halldóru  Jónsdótt- 
ur  eldra  sýslumanns  i  Haga  Magnússonar  (sbr.  H,  652),  þ.  d.: 
Ástríöur  f.  k.  Magnúsar  Jónssonar  i  Vigur,  þ.  d.  Porbjörg,  er 
átti  Pál  lögmann  Vidalin  (sbr.  II,  654). 

b.  Pórunn  átti  séra  Bjðrn  Snæbjörnsson  á  Staðastaö  og  börn. 

3)  Björn  járnsmiður  á  Pórisstöðum  i  Önundarfiröi  átti  Guð- 
nýju  Pálsdóttur  frá  Fagradal  Ormssonar,  þ.  b.: 

a.  Pórunn  átti  Jón  Jónsson  ívarssonar  frá  Hvammi  i  Dýraflrði. 

b.  Jón  í  Reykjarfirði.  Son  hans  er  talinn  Einar  faðir  Jóns  föð- 
ur  Einars  föður  Porbergs  prests  á  Eyri  í  Skutulsfirði  (ý  1784). 

c.  Pórður.      d.    Einar.     e.    Páll    drukknaði    við    Eyjasand    1669. 
f.    Póra. 

4)  Porleifur  i  Innri-Hjarðardal  i  Önundarfirði  átti  Guðlaugu 
Bjarnadóttur,  systur  séra  Brynjólfs  í  Hjarðarholti.  Synir  þeirra 
voru:  Björn  prestur  á  Alptamýri  og  Þórður  prestur  á  f*ingvöll- 
um  faðir  Gottskálks  prests  á  Keldum  föður  Björns  prests  á  Stað 
i  Grindavik. 

5)  Pórunn  var  f.  k.  séra  Jóns  Böðvarssonar  eldra  a  Húsa- 
felli. 

6)  Páll  var  bartskeri  og  dó  utanlands. 


593 

Síðar  giptist  séra  Sveinn  árið  1600 
á  sínu  41.  ári  Ragnheiði  Pálsdóttur; 
þ.  b.: 

f.  Brynjólfur  biskup^). 

g.  Gissur  prestur  á  Alptamýri-). 

Hver  af  íyrskrifuðum  Halldórs  börnum 
voru  laungetin  er  mér  óljóst,  því  Hall- 
dór  átti  mörg  börn  framhjá,  einkum 
með  Guðrúnu  sól,  svo  kallaðri  af  fegurð 
hennar,  við  hverja  Halldór  hélt  mjög 
rikt;  þeirra  son  einn  er  tahnn  auk  ann- 
ara  fleiri: 
H.  Guðbrandur,  giptist  í  Hornafjörð.  Hans  son: 
1.    Bjarni.     Hans  börn: 

a.  Guðrún^). 

b.  Sigríður^). 

c.  Guðlaug^). 


1)  Börn  Brynjólfs  biskups  og  Margrétar  Halldórsdóttur  lög- 
manns  Ólafssonar  voru:  Sveinn  dó  ungur,  Halldór,  andaðist  i 
.lárnamóðu  á  Englandl  166G  og  Ragnheiður  (f  1663),  er  barnið 
átti  með  séra  Daöa  Halldórssyni  1662,  hét  Pórður,  dó  1673. 

2)  Séra  Gissur  (f.  17.  jan.  1604,  ý  18.  okl.  1683)  var  tvikvænt- 
ur,  dó  bl. 

3)  Guðrún  átti  séra  Guðmund  Laurentiusson  á  Stafafelli  (f 
1672)  og  voru  börn  þeirra:  Egill  prestur  á  StafafeHi,  Laurentius 
á  Krossalandi  í  Lóni,  Högni  í  Stórulág,  Herdís,  er  átti  séra  Orm 
.lónsson  á  Hálsi  í  Hamarsfirði  og  Ragnhildur,  er  átti  séra  Árna 
Sigurðsson  yngra  á  Skorrastað  (f  1724). 

4)  Launson  Sigríðar  með  séra  Högna  Jónssyni  á  Stafafelh 
var  Bjarni,  er  átti  Arnfríði  Pálsdóttur  Björnssonar  sýslumanns 
Gunnarssonar  og  börn. 

5)  Guðlaug  átti  Sigmund  Jónsson  á  Hnappavöllum,  og  er 
son  þeirra  talinn  Sigurður  faðir  Jóns  á  Hofi  í  Öræfum  fööur 
Sigurðar  prests  í  Glæsibæ  (f  1784).  En  annar  son  þeirra  Sig- 
mundar  og  Guðlaugar  er  i  suraum  ættatölum  talinn  Jón  á  Skála- 
felli  faðir  Eiríks  föður  Jóns  konferenzráðs,  en  sú  ættfærsla  mun 
tæplega  rétt,  pví  að  Jón  faðir  Eiríks  á  Skálafelli  mun  ekki  hafa 
verið  Sigmundsson  heldur  Jónsson  Sigmundssonar,  og  svo  telur 
Steingrimur  biskup,  og  að  Sigmundur  faðir  Jóns  hafi  verið  Sig- 
mundur   á    Hnappavöllum    maður    Guðlaugar.     F*að  stendur  ein- 


594 

Ingveldur  kvinna  Halldórs  var  kölluð  hin  góða.  Hún 
var  kvenna  minnst  og  ófríðust.  Haíði  Halldór  gipzt  henni 
til  fjár,  Ingveldur  var  kvenna  dyggðauðugust,  tók  hún 
eptir  mætti  út  yfir  hórdóma  manns  síns  og  ól  upp  þau 
hans  börn  sem  sín  eigin.  Halidór  tjáist  að  hafa  haldið 
Skaptafelissj'slu  og  Þykkvabæjarklaustur  næst  eptir  ábót- 
ann  nærfellt  í  20  ár.  Hefur  hann  þá  ei  klaustrinu  sleppt 
fyr  en  1573.  Er  meining  mín,  að  hann  hafi  tekið  sVsIuna, 
annaðhvort  alla  eða  hálfa,  nálægt  1566.  1569  hafði  hann 
Síðusýslu  og  enn  1587,  en  máske  ei  utan  hálfa  sýsluna 
móti  Arna  Gíslas^'ni  frá  1572.  Lét  Halldór  dóm  ganga 
8.  maí  1569  að  Holtutn  1  Hornafirði  um  Krossbæ  í  Horna- 
firði.  1587,  laugardag  fyrir  uppstigningardag,  útnefndi 
Halldór  dóm  um  Breiðamerkurreka,  hvar  um  misklið  hafði 
orðið  milli  séra  Jóns  Arnórssonar  vegna  dómkirkjunnar  i 
Skálholti  og  Mikaels  ísleifssonar. 

Ekki  hef  eg  vissu  um,  nær  Halldór  s^slumaður  deyði. 
Espólín  fróði  meinar,  að  Halldór  hafi  lifað  fram  um  1580, 
en  hann  hefur  lifað  lengur,  fram  um  1590  að  minnsta  kosti. 

(Kirkjubæjarklaustur  mun  Einar^)  bróðir  Gissurar 
biskups  hafa  tekið  eptir  séra  Einar  Arnason,  sem  tók  það 
1553.  Sama  ár  mun  og  Halldór  hafa  tekið  Þykkvabæjar- 
klaustur  og  haldið  það  til  hér  um   1573)^). 

Bjarni  Erlendsson. 
(Sjá  um  hann  við  Múlasv'slumenn). 
1559    að    Bessastöðum   i  Fljótsdalshéraði  hefur  Bjarni 
nefnt  menn  í  dóm,  og  kalla  dómsmenn  hann  velbyrðugan 


raitt  vel  heima  timans  vegna,  að  þeir  séra  Siguröur  í  Glæsibæ 
og  Jón  konferenzráð  hafi  veriö  3.  og  4.  að  frændsemi,  fremur 
en  þremenningar,  því  að  Jón  Sigurðsson  faðir  séra  Sigurðar  og 
Jón  Jónsson  á  Skálafelli,  afi  Jóns  konferenzráðs,  hafa  verið  á  lik- 
um  aldri,  fæddir  um  1670. 

1)  Gissur  biskup  átti  engan  bróður  með  þvi  nafni,  en  talið 
er,  að  Arni  bróðir  lians  hafi  um  tima  haldið  Kirkjubæjarklaust- 
ur,  en  þó  er  það  mjög  óvist  og  liklega  málum  blandað. 

2)  Hann  fékk  Pykkvabæjarklaustur  8.  apríl  1564  (Lbs.  74  fol. 
bls.  241 — 243),  en  vel  getur  verið,  að  hann  hafi  liaft  þaö  einhvera 
tima  skömmu  áður. 


595 

umboðsmann  yfir  alla  Ansifjörðu.  Af  því  s}'nist,  sem  hann 
haíi  þá  haldið  bæði  Múla-  og  Skaptárþing.  Bjarni  Hfði 
1566.  Kann  eg  þó  ei  víst  að  segja  hann  haíi  haldið  Skapt- 
árþing,  til  þess  Árni  Gíslason  viðtók.  En  haíi  hann  þessa 
sýslu  haldið,  sem  er  efandi,  hefur  það  ei  verið  nema 
austurparturinn  um  tíma. 

Árni  Gíslason. 

Faðir:  Gísh,    sem    fyr    var    sveinn  Gottskálks  biskups 

og  hans  umboðsmaður  og  bjó  um  hríð  á  Haf- 
grimsstöðum.  Hann  var  son  Hákonar  Halls- 
sonar  Finnbogasonar  gamla  Jónssonar  langs  i 
Axarfirði. 

Módir:  Ingibjörg  Grímsdóttir  á  Möðruvöllum  Pálsson- 

ar.     (Sjá  hennar  ætt  við  Þingeyjarþing). 

Kona:  Guðrún    Sæmundsdóttir    í    Asi    Eiríkssonar   og 

Guðríðar  Vigfúsdóttur,  systur  Páls  lögmanns 
(sjá  Rangárþing).  f*au  munu  hafa  gipzt  ná- 
lægt  1543,  því  að  1558  var  Guðrún  dóttir 
hans  mannvaxin. 

Börn:  A.    Hákon  sj^slumaður  (sjá  Árnesþing). 

B.  GísH  sj'slumaður  (sjá  Rangárþing). 

C.  Sæmundur     SNslumaður     (sjá    Snæfellsnes- 
sýslu). 

D.  Guðrún,  dó  1603,  átli  Jón  sýslumann  Björns- 
son  (sjá  Húnavatnssýslu). 

E.  Halldóra,    giptist    1572,    25  ára,  Guðbrandi 
biskupi,  deyði   1586,  39  ára,  börn: 

1.  Páll  sýslumaður  á  Þingeyrum  (sjá  Húna- 
vatnssj'slu). 

2.  Halldóra,    giptist     ekki,     dó     bl.     1658, 
84  ára. 

3.  Kristin  átti  Ara  sýslumann  (sjá  ísafjarð- 
ar  og  Barðastrandarsýslu). 

F.  Ingibjörg,  dó  1633,  átti  Gísla  lögmann  Þórð- 
arson  (sjá  Borgarfjarðarsýslu). 

G.  Sigríður  átti  Árna  Magnússon  á  Grj^tubakka 
(sjá  þeirra  afkvæmi  við  Strandasýslu). 

H.  Hólmfríður,   giptist  1573,  séra  Árna  1  Holli 


596 

undir  Eyjafjöllum,  syni  Gisla  biskups  Jóns- 
sonar.  (Séra  Arni  dó  1622,  prófastur  og 
prestur  36  ár),  þ.  b.: 

1.  Gísli  prestur  í  Holti,  vígðist  og  drukkn- 
aði  1622,  átti  Margréti  Sigurðardóttur, 
börn: 

a.  Gisli  átti  Ingibjörgu  Jónsdóttur,  bl. 

b.  Gísli    annar    átti  Guðrúnu  Álfsdóttur 
og  5  börn. 

c.  Guðríður  átti  fyr  Jón  Pálsson,  seinna 
Ólaf  Gislason^)  og  börn  með  báðum. 

d.  Þórunn. 

e.  Jón. 

2.  Ólafur  í  Gunnarsholti,  giptist  1607  Sol- 
veigu  Einarsdóttur  Grímssonar,  þ.  b.: 

a.    Einar    i   Gunnarsholti  átti  Ragnheiði 
Bjarnadóttur,  börn: 
aa.    Grímur^). 
bb.   Salvör^). 
cc.    Hólmfríður*). 
dd.   Guðrún^). 


1)  Ólafur  s.  m.  Guðriöar  var  bróðir  Bárðar  Gíslasonar  lög- 
réttumanns  i  Vatnsdal  (sbr.  Bisks.  II,  642),  og  var  son  þeirra  Jón 
prestur  i  Fellsmúla  (ý  1718)  faöir  Illhuga  prófasts  í  Hruna  og 
Bárðar  prests  í  Guttormshaga.  Pað  er  rangt,  að  maöur  Guðrið- 
ar  Gísladóttur  hafi  verið  séra  Ólafur  Gislason  i  Krisuvík  (sjá 
hér  á  undan). 

2)  Griraur  átti  Margréti  Halldórsdfittur  prófasts  i  Hruna 
Daðasonar,  þ.  b.: 

a.  Kristín  átti  séra  Porstein  Oddsson  i  Holti  undir  Eyjafjöllura 
og  voru  börn  peirra:  Jón  sýslumaður  i  Skaptafellssýslu  (sjá 
siðar),  Rannveig,  er  átti  Nikulás  sýslumann  Magnússon,  Hild- 
ur,  er  átti  Eyjólf  Guðmundsson  spaka  í  Eyvindarmúla  og 
Guðný,  er  átti  Benedikt  i  Skógum  Högnason  prests  í  Eyvind- 
arhólum  Amundasonar. 

3)  Salvör  átti  séra  Árna  Hdlldórsson  í  Hruna,  p.  b.:  Grimur 
stúdent,  djákni  á  Möðruvöllum  (f  1704),  Hólmfríður  átti  Jón  Sig- 
urðsson  i  UnnarhoUi,  Ragnheiður  3.  kona  Pórðar  Péturssonar  á 
Innra-Hólmi,  Solveig  átti  séra  Franz  íbsson  i  Hruna  og  Guðrún, 
dó  ógipt. 

4)  Hólmfríður  og  Guðrún,  sera  hér  eru  taldar  systur  Sal- 
varar,  voru  dætur  hennar  og  séra  Árna  Halldórssonar. 


597 


3.  Eiríkur  giptist  1611  Helgu  Erasmusdótt- 
ur,  börn: 

a.  Bjarni  átti  Guðrúnu  Ólafsdóttur, 

b.  Guðlaug    átti   séra  Eirík  á  Krossi  og 
börn^). 

c.  Þórunn  í  Miðey. 

d.  Sigmundur. 

e.  Árni, 

f.  Gísli,  bl, 

g.  Páll,  bl. 

4.  Kristín  átti  Magnús  Eiríksson''*),  börn: 

a.  Vigfús   átti  Jórunni  Guðmundsdóttur 
og  börn. 

b.  ísleiíur     á    Höfðabrekku    átti    Helgu 
Erlendsdóttur  og  börn. 

c.  Hallgrímur    átti    Þórunni    Pálsdóttur 
og  börn. 

5.  Sesselja    átti    Illhuga    Vigíússon    og    15 
börn^),  þar  af: 

a.  Vigfús    prestur    á  Setbergi  átti  Berg- 
Ijótu  Loptsdóttur  og  börn. 

b.  Einar     prestur    á     Reynivöllum    átti 
Guðrúnu  Einarsdóttur  og  börn. 

c.  Nikulás    átti    Guðrúnu  Nikulásdóttur 
og  börn. 

d.  Þórarinn    á     Hvítárvöllum    lögréttu- 
maður  átti  Þorbjörgu  Gísladóttur. 

e.  Einar,  lögréttumaður  22  ár,  átti  Arn- 
dísi  Torfadóttur  og  börn. 


1)  Börn  séra  Eiríks  Porsteinssonar  á  Krossi  og  Guðlaugar 
voru:  Gísli  prestur  á  Krossi  faöir  Eirilis  stúdents  og  lögréttu- 
manns  i  Flögu  í  Skaptártungu,  Klængur  faöir  Eiriks  fööurfööur 
séra  Sæmundar  Einarssonar  á  Útskálum,  Einar  i  Ossabæ  í  Land- 
eyjum  faöir  Andrésar  á  BústöÖum,  Höskuldur,  Pórunn,  Margrét, 
Ragnhildur. 

2)  Afkomenda  Magnúsar  og  Kristínar  er  áður  getið  (sjá 
Rangárping). 

3)  Sjá  um  afkomendur  Illliuga  á  Kalastöðum  og  Sesselju 
liér  áður  bls.  10—19, 


598 

f.  Jón  í  Lóni  átti  Hallvöru  Jónsdóttur 
og  börn. 

g.  Jórunn  átti  séra  Guðmund  á  Þæfu- 
steini  og  börn. 

h.    Guðríður  fyrri  kona  Guðmundar  Jóns- 

sonar  og  börn. 
i.     Ingibjörg  átti  Vigfús  Torfason  og  börn. 
k.    Gísli  lögréttumaður. 
1.     Þórður  o.  fl. 

6.  Guðriður  gipt  1605  Þorsteini  sýslumanni 
og  klausturhaldara  á  Þykkvabæ  (sjá 
síðar). 

7.  Guðríður  önnur,  dej'ði  1668,  níræð,  átti 
Orm  sýslumann  í  Eyjum  Vigfússon  (sjá 
Kjósarsýslu). 

I.     Solveig    átti  Eyjólf  sx'skimann  Halldórsson, 

bjuggu  um  hríð  í  Saurbæ  á  Kjalarnesi  (sjá 

um  hann  við  Rangárþing). 
K.   Anna     átti    fyr    Guðmund    í    Deildartungu 

Þórðarson  lögmanns,  barn^): 

1.  Árni  átti  Þorgerði  Tyrfingsdóttur  As- 
geirssonar,  þ.  b.: 

a.  Guðmundur  i  Deildartungu  átti  Mar- 
gréti  dóttur  séra  Jóns  yngra  í  Reyk- 
holti. 

b.  Hákon  á  Vatnshorni  átti  Herdísi 
laundóttur  Bjarna  sýslumanns  á  Stað- 
arhóli,  börn: 

aa.  Arni  dimissus  fór  utan.  Hans 
laundóttir  Kristín  átti  Jón  Þor- 
steinsson  klausturhaldara  (sjá 
síðar). 

bb.  Jón  á  Vatnshorni,  dó  1748,  93 
ára,  átti  Helgu  Guðbrandsdótt- 
ur,  bl.  (sjá  Barðastrandarsj'slu). 
Laundóttir  Jóns:  Helga  á  Jörfa 
(sjá  Dalasýslu). 


1)    Sjá  um  afkomendur  Guðmundar  III,  411—412. 


599 

cc.    Guðrún. 

c.  Ásmundur  í  Syðri-Hraundal  átli  Ingi- 
ríði  Gísladóttur  frá  Öskjuholti,  þeirra 
son: 

aa.    Hannes,  átti  börn. 

d.  Guðrún  átti  Pál  yngsta  Ámunda- 
son,  bl. 

2.  Vigfús^). 

3.  Ásmundur^). 

Seinna  giptist  Anna  Snorra  Ásgeirssyni  (sjá 
Borgarfjarðarsýslu). 

Árni    Gíslason    sýslumaður  átti  tvö  laun- 

börn    með   Helgu  dóttur  séra  Tómasar    Ei- 

ríkssonar  á  Mælifelli  við  hverja  hann  hélt^ 

þá    hann    var    i    ísafjarðarsj'slu    og    keypti 

handa    henni     Hnífsdal.       En    seinna    gipti 

Árni  Helgu  Drumba-Sveini  í  Málmey.    (Þvi 

var  hann  Drumba-Sveinn  kallaður,  að  hann 

fór    eitt    sinn    til    lands   á  trédrumbum,  þá 

hann  missti  bát  sinn).     Launbörn  Árna  og 

Helgu  voru: 

L.    Guðrún  átti  Jón  Ólafsson  á  Svarfhóli   eptir 

1560.  (Sjá  þeirra  afkvæmi  við  Strandasýslu). 

M.  Margrét  átti  Jón  Porsteinsson,  þeirra  son: 

1.    Séra    Þorsteinn,    lengi   prestur  í  Aðalvík 

fyrir  1596,    átti  Margréti,  norðlenzka  að 

ætt,  þ.  b.: 

a.    Jón  á  Melgraseyri  átti  Sigríði  Sveins- 
dóttur,  börn: 
aa.    í'órður  á  Hamri  átti  Herdísi  Ein- 

arsdóttur  og  börn. 
bb.   Þorsteinn,  átti  börn. 
cc.    Kristín,  bl. 
dd.   Valgerður,  átti  börn. 
ee.    Ingveldur,  átti  börn. 
ff.     Sveinn,  átti  börn. 


1)    Vigfús   og   Ásmundur   voru    synir  Árna  Guðmundssonar^ 
en  ekki  bræöur  hans  (sbr.  III,  412 — 413). 


600 

gg.  Jón,  álti  börn.  Af  þeiin  er  niargt 
fólk  komið^). 

L'm  miðja  16.  öld  var  mikiU  uppgangur  þeirra  Gisla- 
sona.  Mannaðist  Arni  vel.  Sæmundur  Eiríksson  bjó  þá 
í  Ási  eystra,  en  Jón  bróðir  hans  Eiríksson  í  Vatnsfirði  og 
átti  opt  að  sæta  þungum  búsifjum  og  árásum  af  niðjum 
Björns  sýslumanns  Guðnasonar.  Gaf  Arni  sig  því  til  séra 
Jóns  og  var  umboðsmaður  hans  yfir  Vatnsfirði  og  öðrum 
eignum  nálægt  1540.  Ætla  sumir,  að  séra  Jón,  sem  var 
barnlaus,  hafi  arfleitt  Árna.  Nokkru  þar  eptir  fór  Árni 
utan  til  frama  sér,  kom  aptur  út  og  fékk  Guðrúnar  Sæ- 
mundsdóttur;  gerðist  hann  auðugur  vel,  en  var  sjálfur  hið 
mesta  stórmenni  í  skapi.  Tók  hann  þá  að  hefja  fjártil- 
kall  við  Eggert  lögmann  Hannesson  og  gekk  þeirra  þræta 
lengi.  Arni  stefndi  Eggert  lögmanni  fyrir  dóm  Odds  lög- 
manns  Gottskálkssonar,  en  honum  þótti  málið  gamalt  og 
flókið  og  hver  kongsbréfin  móti  öðrum.  Dæmdi  því  máhð 
undir  konung  1554  (al.  1555).  Árni  hafði  útvegað  sér  aí- 
skript  af  lofun  og  eiði  Jóns  lögmanns  Sigmundssonar,  sem 
Stefán  biskup  hafði  af  honum  kúgað  og  helzt  því,  að  hann 
hefði  dæmt  ranga  dóma  í  vil  Birni  Guðnasyni.  Um  þess- 
ar  mundir  var  og  Arni  umboðsmaður  Páls  lögmanns  og 
lét  1555  dóm  ganga  að  Holti  undir  EyjaQöIlum,  en  fór 
utan  sama  ár  vegna  VatnsQarðarmála  og  með  honum 
sveinn  hans  Benedikt  son  Halldórs  prests  hins  auðga  Bene- 
diktssonar  Grímssonar  frá  Möðruvöllum.  Eggert  lögmað- 
ur  fór  ekki  utan.  Arni  frambar  mál  sin  fyrir  kong  og 
hans  rikisráð  og  vann  þau,  kom  út  vorið  eptir  1556  og 
hafði  þá  fengið  sér  veitta  ísaíjarðarsýslu  að  vísu  norður- 
part  hennar  og  kongsjarðir  þar  vestra,  samt  jarðir  Ög- 
mundar  biskups,  allt  undan  Eggert,  sem  hafði  áður  fyrir 
þeim  hirðstjóraveiting,  því  hann  hafði  mjög  afflutt  Eggert 
lögmann,  sem  þá  var  fráverandi. 

1557  fékk  Arni  sér  veitt  Húnavatnsþing,  sem  þar  af 
sést,  að  hann  um  vorið  1558  nefndi  menn  í  dóm  á  Sveins- 
stöðum.     1558  missti  eða  sleppti  hann  ísafjarðars^slu,    en 


1)  Börn  séra  Porsteins  Jónssonar  á  Staö  i  Aöalvik  auk  Jóns 
á  Melgraseyri  voru:  Jón  annar,  Gissur,  Guðmundur,  Þórvör,  Mar- 
^rét  og  Ingibjörg  f.  k.  séra  Árna  Kláussonar  i  Vestmannaeyjura. 


601 

þó  er  ei  víst  um,  að  hann  hafi  sleppt  þar  konungsjörðum. 
1559  veitir  konungur  honum  Þingeyraklaustur  fyrir  100 
ríkisdala  afgjald  (sjá  Húnavatnsþing).  1560  samdist  með 
Eggert  lögmanni  og  Árna  um  Vatnsfjarðarmál  (sjá  Barða- 
strandarsýslu).  1564  var  Árni  sýslumaður  fyrstur  dóms- 
manna  í  Stóradómi  á  alþingi.  í  sýslu  sinni  hafði  Arni 
umboðsmenn,  meðal  hverra  var  Þorvaldur  Björnsson, 
hverjum  hann  1569  hafði  útvegað  hálft  Húnavatnsþing 
(sjá  þar)  og  Jón  Björnsson,  sem  tók  hinn  helming  sý'sl- 
unnar. 

1568  fór  Árni  enn  utan,  þá  hann  setti  téða  umboðs- 
menn,  og  margir  aðrir  höfðingjar;  Árni  kom  út  1569  og 
hafði  þá  fengið  Skaptafellssýslu  hálfa  og  klaustur  eystra, 
því  Páll  á  Hlíðarenda  var  þá  þrotinn  að  heilsu  og  vildi 
sleppa  búskap.  Hann  átti  ekki  börn,  og  var  Guðríður 
móðir  Guðrúnar,  er  Árni  átti,  næst  arfi.  Mun  þvi  Árni 
hafa  flutt  1569  að  Hlíðarenda,  sleppt  það  ár  Húnavatns- 
þingi,  en  sett  Hinrik  Gerken  fyrir  Þingeyraklaustur,  hvert 
hann  mun  þó  hafa  afsalað  sér  1572  eða  nálægt  þeim  ár- 
um,  en  haldið  þá  bæði  klaustrin  eystra  (Þykkva-  og 
Kirkjubæjar).  1572  var  Árni  fluttur  að  Hhðarenda,  þá 
hann  gipti  Guðbrandi  biskupi  Halldóru  dóttur  sína.  1572 
fmnst,  að  Árni  hefur  í  Skaptárþingi  nefnt  menn  í  dóm 
sjálfur,  og  aptur  árið  1577  nefnt  12  menn  1  dóm  að  Leið- 
velH.  1580  eða  nálægt  því  mun  hann  hafa  tekið  Rangár- 
þing,  eða  jafnvel  1570,  því  að  það  ár  lætur  hann  ganga  dóm 
að  Kirkjulæk  í  Fljótshhð.  En  hkindi  eru,  að  Nikulás 
Björnsson  hafi  þá  haldið  hálft  Rangárþing  móti  honum, 
því  að  hann  hefur  þar  látið  ganga  dóma  1572 — 1574 — 1578 
hafi  hann  ei  gert  það  í  umboði  Árna.  Eptir  1580  meina 
eg  hann  hafi  tekið  allt  Rangárþing,  því  þar  finnast  dómar 
hans  1582  og  1585,  en  þá  máske  sleppt  Skaptárþingi  eða 
fengið  það  Gísla  syni  sínum.  Rangárþingi  hélt  Árni  til 
síns  dauða,  er  tilféll  1587. 

Árni  var  1  sinni  tíð  hinn  mesti  höfðingi  og  framaður 
utan-  og  innanlands,  lærður  maður,  slíarpur  og  lögvitur, 
var  hafður  við  flesta  vandadóma  á  alþingi  og  jafnan 
fremstur  talinn.  Hann  var  mesti  málafylgjumaður,  héraðs- 
ríkur  og  ófyrirlátssamur,  því  hann  skorti  hvorki  vit,  harð- 

39 


602 

fylgi  né  auð.  Öll  börn  Arna  mönnuðust  vel,  sem  áður 
er  sagt. 

Eyjólfur  tengdason  hans  mun  eptir  liann  hafa  tekið 
hálít  Rangárþing,  en  Nikulás  Björnsson  hálft,  til  þess  Gísli 
náði  þvi  öllu. 

1587  framfóru  skipti  eptir  Arna  Gíslason  (sem  and- 
aðist  það  ár)  hinn  4.  júH  á  10  hndr.  hndr.  og  53  hndr.  milli 
Guðrúnar  Sæmundsdóttur  og  barna  hennar.  Var  fyrst  frá 
tekinn  máh  og  tilgjöf  Guðrúnar,  en  föðurarfi  skipt. 

1.  GísH  (er  eg  hygg  elztan  bræðranna)  fékk  Hlíðarenda 
og  Þverá  90  hndr,,  Galmanstjörn  og  Kirkjuhöfn  50 
hndr.,  Vindás  20  hndr.,  Stað  í  Aðalvik  24,  Þverdal  16, 
Berustaði  10.  (Er  eitt  hundrað  hundraða  og  ellefutíu 
hundruð). 

2.  Hákon  fékk  Reyni  100  hndr.,  VöII  og  Arngeirsstaði  80 
hndr.  (er  eitt  hundrað  hundraða  og  80  hndr.). 

3  Sæmundur  hlaut  Hól  í  Bolungarvík  60  hndr.,  Meirhlíð 
24  hndr..  Minnihlíð  8  hndr.,  Tungu  12  hndr.,  Mýrdal  12 
hndr.,  Ós  24  hndr.,  Meiri-Bakka  12  hndr.,  Hanahól  12 
hndr.,  Meirahraun  8  hndr.,  Grundarhól  8  hndr.,  Keldu 

5  hndr.,  Minnahraun  3  hndr.,  Gil  12hndr.  (er  eitt  hundr- 
að  hundraða  og  tíutíu  hundruð). 

4.  Jón  sýslumaður  Björnsson  hafði  áður  fengið  vegna 
konu  sinnar  Guðrúnar  Steina  36  hndr.,  Hlíð  undir 
FjöIIum  20  hndr.,  Garð  12  hndr.,  Skálardal  6  hndr.,  Steig 

6  hndr.,  i  Aðalvík  20  hndr.  (er  tíutíu  hundruð). 

5.  Anna  var  þá  enn  ógefin.  Hún  fékk  Reykjarfjörð  30 
hndr.,  Arngerðareyri  24  hndr.,  Furufjörð  12  hndr.,  Halls- 
staði  8  hndr.,  Eyri  8  hndr.,  Bjarnastaði  12  hndr.,^ 
Kroppsstaði  6  hndr.  (er  tíutíu  hundruð). 

6.  Séra  Árni  hafði  vegna  konu  sinnar  Hólmfríðar  áður 
fengið  í  Ási  60  hndr.,  en  nú  Miðbæli  30  hndr.,  í  Ey  7 
hndr.,  Sæból  12  hndr.  (er  tíutíu  og  níu  hundruð). 

7.  Eyjólfur  hafði  vegna  Solveigar  konu  sinnar  áður  fengið 
í  jörðum  60  hndr.,  nú  fékk  hann  35  hndr.  í  Raufar- 
felli  og  10  hndr.  i  Þykkvabæ  (er  tíutíu  og  fimm 
hundruð). 

8.  Árni  á  Grj'tubakka  hafði  áður  fengið  með  konu  sinni 


603 

Sigríði  í  jörðum  65  hndr.,  en  nú  fékk  hann  i  viðbót  í 
Ey  11  hndr.  (er  sjötiu  og  6  hundruð). 
9.  Biskup  Guðbrandur  hafði  vegna  konu  sinnar  áður 
fengið  Staðarfell  60  hndr.,  nú  var  viðbætt  Gelti  13 
hndr.,  Minni-Bakka  8  hndr.,  Breiðabóli  24  hndr.  og 
Keflavík  8  hndr.  (er  ellefutíu  og  þrjú  hundruð). 
10.  Ingibjörg  uppbar  og  í  jörðum  eptir  Árna,  með  því 
sem  henni  hafði  verið  áður  afhent,  yfir  tíutíu  hundruð. 

Björn  Gunnarsson. 

Sjá  um  hann  við  Múlasýslu.  Þá  Árni  sleppti  Skapta- 
fellssN'slu  nálægt  eða  eptir  1580,  sýnist  sem  sj'slunni  haíi 
verið  skipt  og  Björn  Gunnarsson  hafi  tekið  annan  part 
sýslunnar,  sem  ráða  má  þar  af,  að  1585,  þá  synir  biskups  Gísla 
vísiteruðu  Austíirðingafjórðung,  var  Björn  í  för  þeirra  bæði 
í  Múla-  og  Skaptárþingi,  og  gerði  i  báðum  þeim  sýslum 
sýslumannsverk,  sem  yfirvald  við  helmingadóma.  En  fyrir 
1590  mun  hann  hér  hafa  verið  frá  sýslunni,  hafi  hann 
nokkurn  tíma  hér  haft  s^^sluvöld. 

Gísli  Arnason. 
Sjá  um  hann  við  Rangárvallasýslu.  Fyrst  mun  hann 
hafa  verið  umboðsmaður  föður  sins  í  þessari  sýslu  og  síð- 
an  tekið  hana  hálfa  að  vísu  og  haldið  þar  líka  klaustur 
að  Þykkvabæ,  en  nálægt  eða  eptir  1590  skipt  henni  við 
Nikulás  Björnsson  fyrir  hálft  Rangárþing.  Ei  hef  eg  séð 
dóma  Gísla  í  Skaptárþingi  og  því  er  ei  þetta  áreiðanlegt. 
Likast  er,  að  eptir  1600  hafi  Gísli  eptirlátið  Þorleifi  dóttur- 
manni  sínum  hálft  Skaptárþing,  en  Nikulás  ei  verið  þar 
annað  en  umboðsmaður  Hákonar  Árnasonar^). 

Nikuiás  Björnsson, 

Sjá    um    hann  við  Rangárvallasýslu.     Hann  meina  eg 

hafi    1  fyrstu  tekið  hálfa  Skaptafellssj'slu  fyrir  hálft  Rang- 

árþing  nálægt  1590.     Svo  hygg  eg  hann  hafi  og  verið  um- 

boðsmaður  Hákonar  Árnasonar,  eptir  að  Hákon  tók  þessa 


1)    Jón    Torfason   er   nefndur   umboösmaður  Gisla  Árnason- 
ar  1612. 

39* 


604 

sýslu  fyrst  hálfa  og  svo  alla.  1596  nefnir  hann  6  menn 
í  dóm  að  Kleifum  í  umboði  kongs  umboðsmanns  Hákonar 
Arnasonar,  um  slráka  og  stelpur,  sem  um  sveitir  flakka 
með  öðru  fleiru^).  Máske  hann  hafi  i  þessari  sýslu  ei 
verið  nema  umboðsmaður  Hákonar. 

Hákon  Árnason. 

Sjá  um  hann  við  Arnessýslu.  Eg  meina  hann  hafi 
fyrst  tekið  hálft  Skaptárþing  eptir  1590  og  máske  alt  seinna. 
En  það  er  víst,  að  Skaptárþing  hefur  hann  haldið.  1594 
lætur  hann  dóm  ganga  um  sárabætur.  1596  lætur  Nikulás 
Björnsson  dóm  ganga  að  Kleifum  í  umboði  Hákonar. 
1597  lætur  Hákon  sjálfur  dóm  ganga  i  Skaptárþingi.  1598 
nefnir  Hákon  6  menn  í  dóm  að  Dyrhólum  í  MjTdal  um 
heysókn-).  Meina  eg  Hákon  hafi  haldið  Skaptafellssýslu, 
að  minnsta  kosti  hálfa,  til  síns  dauða  1608.  En  Þorleifur 
hafi  nálægt  1600  haldið  hinn  helming  sj'slunnar  og  máske 
alla  frá  1608  til  1612  eða  lengur. 

Sigvaldl  Halldórsson. 

Faðir:  Halldór  sýslumaður  Skúlason  (sjá  áður). 

Móðir:  Ingveldur  góða  Þorvaldsdóttir. 

Kona:  Elín^)    Ólafsdóttir  sýslumanns  Guðmundssonar 

(sjá  Strandas5'slu), 
Börn:  A.    Eiríkur  á  Búlandi  (sjá  áður). 

B.  Halldór. 

C.  Þórunn. 

D.  Guðrún. 

E.  Guðrún  önnur.     Sjá    um  þau  við  Stranda- 

SN'Slu*). 

Sigvaldi  bjó  á  Búlandi  og  var  1  heldri  bænda  röð 
og  stundum  lögsagnari.  1608  nefndi  hann  6  menn  í  dóm 
um    ákæru    Gísla    sj'slumanns    Árnasonar  til  Þykkvabæjar 


1)  Pað  var  29.  mai  (laugardaginn  næsta  fj'rir  hvitasunnu), 

2)  Hinn    18.   júli    1593  á  Leiðvelli  dæradi  hann  Sigurð  Gott- 
skálksson  til  konungs  náðar  fyrir  prjá  einfalda  hórdóma. 

3)  Elín  var  dóttir  Jóns  sýsluraanns  Ólafssonar. 

4)  II,  339—342. 


605 

laiidseta,  um  rekaþjófnaðar-misgrun,  og  optar  nefndi  hann 
í  (lóm  menn.  Mun  hann  hafa  verið  umboðsmaður  Hákonar 
eða  Gísla^). 

Þorleifur  Magnússon. 

Faðir:  Magnús    sýslumaður    Jónsson    í   Bæ  og  í  Ögri 

(sjá  Barðastrandarsj'slu). 
Móðir:  Ragnheiður    Eggertsdóttir    lögmanns     Hannes- 

sonar. 
Kona  fijrri:  Gróa  Gísladóttir  sýslumanns  á  HKðarenda  Arna- 

sonar  (sjá  Rangárþing). 


1)  EirikuF  Jakobsson,  er  var  umbodsmaður  Bucholts 
1578  og  lengur  (Saín  II,  715),  hafði  sýslu  í  Skaptafellsþingi  1590 
(Ártiðaskrár  bls.  247).  Hann  var  klausturhaldari  á  Pykkvabæj- 
arklaustri  og  átti  Guðrúnu  Björnsdóttur,  ekkju  séra  Grims  Skúla- 
sonar  i  Hruna,  móður  Björns  málara,  sbr.  dóm  Hákonar 
sýslumanns  Árnasonar  (ártalslaus)  um  umboð  barna  Guðrúnar 
eptir  Eirík  látinn:  ísl.  Ártiðaskrár  bls.  247 — 249.  1582,  2.  mai 
nefndi  Eirikur  Jakobsson  dóm  i  Holtum  i  Hornafirði  um  fjöru- 
markaþrætu  milli  Einholts  í  Hornafirði  og  Viðborðs  (A.  M.  Apogr. 
2013)  og  er  hann  pá  nefndur  kongs  umboösmaður  í  Skaptafells- 
þingi.  Hvenær  Eiríkur  hafi  andazt  er  óvist.  Hann  var  á  lifi  14. 
júli  1590,  en  látinn  fj'rir  1595. 

Jakob  Hannesson.  1G02,  31.  mai  er  Jakob  bóndi  Hann- 
esson  nefndur  »konungl.  majestets  lénsmann«  í  Skaptafellssýslu, 
og  ritar  þá  undir  bréf  frá  öllum  almúga  i  Landbroti  til  Cdds 
biskups  um  nýja  kirkju  þar  (A.  M.  259  4to).  Hinn  31.  okt.  1605 
var  útnefndur  6  manna  dómur  á  Leiðvelli  af  Sigvalda  Halldórs- 
syni,  er  þar  hafði  löglegt  umboð  bóndans  Jakobs  Hannessonar 
kgl.  majestets  sýslumanns  í  Skaptafellsþingi  um  hestalán  og  skips- 
áróður  landseta  Pykkvabæjarklausturs  eptir  kröfu  Gísla  Árna- 
sonar,  og  var  dómur  þessi  samþykktur  af  lögmönnunum  Gísla 
Pórðarsyni  og  Jóni  Sigurössyni  (sbr.  J.  S.  64  fol.  eptir  bréfi  i 
safni  A.  M.  249  4to  og  236  4to),  Er  það  líklega  annar  dómur  en 
Bogi  getur  hér  um  frá  1608.  Jakob  þessi  hefur  þvi  um  þær 
mundir  haft  s^'slu  í  Skaptafellsþingi.  Hann  er  að  sjálfsögðu 
sami  maður  og  Jakob  Hannesson,  er  var  umboðsmaður  Jóhanns 
Bucholts  1581  (sbr.  Hirðstjóraannál  Safn  II,  715),  og  var  þá  jafn- 
framt  sýslumaður  i  Gullbringusýslu  (sbr.  svonefnda  Seltirninga 
samþykkt  1581).  í  dómi  Gisla  lögmanns  Hákonarsonar  15.  maí 
1622  á  Esjubergi  er  Jakob  Hannesson  lögréttumaður  talinn  þar 
fyrstur  dómsmanna,  og  mun  það  vera  sami  maður  og  Jakob 
Hannesson  fyrrum  sýslumaöur. 


606 

Barn:  A.    Þrúður,  giptist  1649  Gísla  sýsluraanni  Magn- 

ússyni  (sjá  Múlasýslu). 

Kona  seinni:  Sesselja  Björnsdóttir  á  Laxamýri  Magnússon- 

ar  og  Guðríðar  Þorsteinsdóttur.     Sesselja  deyði 

1687,  83  ára. 

Börn:  B.    Þorsteinn  Múlasj'slumaður  (sjá  þar)  og  sið- 

ar  í  Skagafjarðarsýslu  (sjá  þar). 

C.   Gróa  fyrsta  kona  Gísla  biskups  Þorlákssonar. 

Þau  giptust  á  Hólum  1658.  Voru  honum  þá 

talin  5  hundruð  hundraða  í  föstu  og  lausu,  en 

henni  3  hundruð  hundraða  og  107  hundruð. 

Hún  deyði  barnlaus  á  Hólum  27   ára  1660. 

Þorleifur  tjáist  fæddur  1565.     Var  hann  við  lærdóms- 

menntir    á    unga    aldri.       Skólalærður    fór    hann    utan    til 

Amsterdam  og  fleiri  merkilegra  höfuðstaða,  hvar  hann  lagði 

sig    eptir    lærdómi,   kom  út  og  gerðist  SN'slumaður  í  háifri 

Skaptafellssj'slu,  og  máske  alhi  frá   1608  til  1612  að  vísu, 

og    giptist    Gróu.     Eptir  dauða  Gisla  tengdaföður  síns  bjó 

hann  á  Hlíðarenda  alla  æfi.     Hvort  hann  hélt  Rangárþing 

eptir  Gísla  er  meiri  efi  á,  þó  mörgura  þyki  það  líklegt.  En 

Skaptárþing  hefur  Þorleifur  haldið  frara  yfir  1649,  því  að  þá 

afsakar  hann  sig  ásamt  Þorsteini  sýslumanni  Magnússyni, 

að  ei  geti  sótt  alþingi  vegna  aldurdóms.    1620  sór  Þorleif- 

ur    kongi    sinn   eið  ásamt  öðrum  sýslumönnura,    þó  hann 

væri  fjTÍr  löngu  þá  orðinn  sýslumaður.     Hann  var  dóms- 

maður  á  alþingi   1634,  1636  og  1637.    Jens  SöíTrensson  af- 

henti    Þorleifi  Rangárþing  1634,    því  hélt  Þorleifur  öUu  til 

1640,  þá  Hákon  Gíslason  fékk  það  að  vísu  hálft. 

Engan  dóra  hef  eg  séð  eptir  Þorleif  neraa  einn,  er 
þeir  s\^sluraenn  Þorleifur  og  Þorsteinn  létu  ganga  á  Leið- 
velH  15.  maí  1643  ura  vatnsveiting,  en  öllum  sögnum  ber 
saman  um  Þorleifs  sj'sluvöld  í  SkaptafellssNslu,  geta  þó  ei 
nær  hann  tók  liana  eða  sleppti  henni.  Min  meining  er, 
hann  hafi  haldið  þá  sýslu  alla  frá  1608  til  1612,  en  af- 
staðið  hana  hálfa  til  Þorsteins  Magnússonar  eptir  1611. 
1652    deyði    Þorleifur^).     Hafði    hann    þá   um  nokkur 


1)    Hann  andaðist  13.  október  og  hefur  þá  verið  87  ára  gam- 
all,  sé  þaö  rétt,  að  hann  sé  fæddur  1565. 


607 

fyrirfarandi  ár  haldið  Einar  Þorsteinsson  fjTÍr  sinn  um- 
boðsmann. 

Þorleifur  var  haldinn  margvís.  Eru  þar  um  ýmsar 
sagnir  ótrúanlegar.  Ein  er  sú  hann  hafi  átt  kistu,  sem 
hann  hafi  aldrei  lofað  sinni  fyrri  konu  að  líta  ofan  í,  en 
geymt  vandlega  Ij'kil  að  henni.  Eitthvert  sinn,  þá  hann 
ferðaðist  í  sj'slu  sína,  skyldi  honum  hafa  eptir  legið  lyk- 
illinn,  en  Gróa  kona  hans  fundið  hann  og  forvitnast  í  kist- 
una.  Þá  hún  henni  upp  lauk,  hafi  hún  átt  að  sjá  í  henni 
mannshöfuð,  sem  sagði  putt  i  þiy  Gróa,  en  hún  dauðhrædd 
þá  strax  læst  kistunni.  Munnmæli  þetta  er  lítt  trúanlegt, 
sem  aðrar  almúgasagnir  frá  þeirri  hjátrúarfullu  öld.  En 
þá  voru  flestir  fróðir  og  spakvitrir  menn  haldnir  lærðir  1 
forneskju. 

Vilur,  fastúðugur  og  drenglyndur  maður  mun  Þorleif- 
ur  hafa  verið  og  fróður  að  því  skapi.  Hann  tjáist  að  hafa 
skort  þrjá  vetur  á  nírætt,  þá  hann  andaðist  1652.  Hann 
var  og  auðmaður,  hæglyndur  og  í  mörgu  ágætur  maður. 
Hann  hafði  og  kongsjarða-umboð  mjög  lengi  og  var  mesti 
vinur  Þorsteins  sKsIumanns  Magnússonar.  Hann  tjáist  að 
hafa  búið  á  Þykkvabæ,  áður  en  hann  flutti  að  Hlíðarenda 
og  líklega  haft  það  klaustur  hálft.  Líklegt  er,  að  Þorleif- 
ur  hafi  tekið  Kirkjubæjarklaustur  hálft  eða  allt,  þá  hann 
sleppti  Þykkvabæjarklaustri  við  Þorstein.  (Þormóður 
Kortsson  hélt  Kirkjubæjarklaustur  1607). 

ÞorsteJnn  Magnússon. 
Faðir:  Magnús  í  Stóradal  Árnason  Péturssonar  Lopts- 

sonar  Ormssonar  (sjá  Strandasýslu). 
Móðir:  Þuríður    laundóttir  séra  Sigurðar  á  Grenjaðar- 

stað,  arfleidd  (sjá  Strandasýslu). 
Kona  fgrsta:  Guðríður  yngri  dóttir  séra  Árna  í  Holti  undir 

EyjaQöllum    Gíslasonar    biskups.      Þau  giptust 

4605. 
Börn:  A.    Einar  sýslumaður  (sjá  síðar). 

B.  Hákon  sjslumaður  (sjá  síðar). 

C.  Magnús  (sjá  Rangárvallasýslu). 

D.  Vilborg  átti  Magnús  Bjarnason  Sigurðsson- 
ar  (sjá  Vestmannaeyjar),  þ.  b.: 


608 

1.  Guðni  átti  Ólöfu  Halldórsdóttur,  bl. 

2.  Guðmundur. 
8.    Ingiríður. 

4.  Guðríður. 

5.  Þórunn. 

6.  xVnna  (sjá  Vestmannaej'jasýslu). 

Kona  önnur:  Vigdis,  (giptist  1614),  dóttir  séra  Ólafs  á 
Söndum  skálds  Jónssonar  Erlingssonar  Gisla- 
sonar.  (Aðrir  rita,  að  Vigdís  bafi  verið  sein- 
asta  kona  Þorsteins  sýslumanns,  (og  mun  það 
réttast)^),  og  að  áður  hún  giptist  hafi  hún  verið 
um  hríð  hjá  lionum  ráðskona  fj'rst). 

Börn:  E.    Arni    átti    Rannveigu  (al.  Ragnliildi)  systur 

séra  Ketils  í  Asum  Halldórssonar,  þ.  b.: 

1.  Vigdís     átti     Stefán     Jónsson    í    Skipa- 
gerði,  þ.  b.: 

a.  Guðmundur  á  Strönd  í  Landeyjum 
átti  Guðríði  Brynjólfsdóttur  og  mörg 
börn. 

2.  Halldór. 

3.  Hákon. 

4.  Stefán. 

5.  Hóhnfríður. 

6.  Guðríður. 

7.  Valgerður. 

8.  Ormur^). 

F.   Guðrún    átti    Stefán  Einarsson  Stefánssonar 
Arnasonar,  börn^): 


1)  Pað  er  réttara,  að  Vigdis  var  siöasta  kona  Porsteins,  en 
Ásdís  Vigfúsdóttir  miökona  hans  og  andaðist  hún  af  barnsförum. 

2)  Sjá  um  börn  Árna  Porsleinssonar  og  Rannveigar  bls.  48 
— 49  hér  að  framan. 

3)  Sigurður  Magnússon  ættfræðingur  í  Holtum  i  Hornafirði 
segir  (á  einum  stað),  að  kona  Stefáns  Einarssonar  frá  Hörgslandi 
hafi  verið  Guðriður  Árnadóttir  Porsteinssonar  sýslumanns  (sbr. 
bls.  49).  Hann  nefnir  samt  Guðrúnu  alsystur  Arna,  dóttur  Por- 
steins  sýslumanns  og  síðustu  konu  hans  Vigdisar,  en  getur  ekki 
um,   hverjum    hún    hafi  gipzt,  eða  hvort  hún  hafi  gipzt.    A  öðr- 


609 

1.  Einar    átti    Emerentiönu    Halldórsdóttur 
og  börn. 

2.  Sigvarði  sterki  átti  Kristínu  Jakobsdótt- 
ur,  bl. 

3.  Árni  átti  Sigriði  og  börn. 

4.  Þorvarður,  drukknaði  1685  1  Vestmanna- 
eyjum,  bl. 

Kona  þriðja:  Asdis  Vigfúsdóttir  s\'slumanns  á  Kalastöðuni 
Jónssonar,  bl.  (Aðrir  telja  hana  miðkonu  Þor- 
steins  og  hafi  gipzt  frá  Steindóri  sýslumanni 
Gíslasyni  á  Knerri  1614,  en  dáið  af  barnsför- 
um,  bl.). 

Laundætur    Þorsteins,    sem    til    aldurs  kom- 
ust,  voru: 

G.    Guðrún  átti  Vigfús  Jónsson  lögréttumann  á 
Herjólfsstöðum  í  Alptaveri^),  börn: 

1.  Árni  átti  Guðrúnu  Sveinsdóttur  prests. 

2.  Jón  átti  Málfríði  (aðrir  Marínu)-)  Jóns- 
dóttur. 

3.  Eiríkur  á  Móeiðarhvoli. 

4.  Þórdís. 

5.  Guðrún  átti  séra  Ketil  Halldórsson  i  Ás- 
um  og  börn^). 

H.  Guðrún  önnur  átti  Guðna  í  TungufelH,  þ.  b.: 

1.  Ásmundur  átti  Guðlaugu  Finnsdóttur  og 
börn. 

2.  Sigurður    átti    Katrínu    Finnsdóttur    og 
börn*). 


um  stað  viröist  hann  þó  telja  hana  konu  Stefáns  og  pað  hygg 
eg  réttara,  enda  er  svo  talið  í  nær  öllum  ættatölum.  Verið  get- 
ur  og,  að  Stefán  haíi  verið  tvikvæntur  og  s.  k.  hans  Guðriður 
Árnadóttir.  Katrín  var  og  dóttir  Porsteins  sýslumanns  og  Vig- 
dísar  og  dó  hún  ung. 

Ti  Vigfús  lögréttumaöur  (sbr.  bls.  296 — 297)  var  bróðir  Guðna 
i  Tungufelh,  er  átti  Guðrúnu  aðra  laundóttur  Porsteins  sýslu- 
manns,  og  voru  þeir  synir  séra  Jóns  Stefánssonar  í  Kálfholti. 

2)  Pað  er  réttara. 

3)  Sjá  um  börn  séra  Ivetils  og  Guðrúnar  bls.  49—50. 

4)  Um    afkomendur    þeirra    bræðra   Asmundar   og  Sigurðar 


610 

8.    Salvör    átti    séra  Jón  Jónsson  í  Reykja- 
dal  og  börn^). 

4.  Þórdís. 

5.  Guðrún. 

Þorsteinn  var  á  unga  aldri  við  lærdómssakir  og  gerð- 
ist  hinn  lögvitrasti  maður.  Mun  hann  þá  hafa  framazt 
utanlands.  En  hingað  til  lands  var  hann  kominn  1605, 
því  að  þá  giptist  hann  sinni  fyrstu  konu.  En  ei  hygg  eg 
hann  haíi  tekið  sýsluvöld  í  Skaptárþingi  fyr  en  eptir  Há- 
kon  1608  eða  1609  eða  seinna,  1612,  eins  og  ritað  er  í 
fræðibókum.  Seinna  fékk  Þorsteinn  allt  Þykkvabæjarklaust- 
ur,  þá  Þorleifur  sleppti  því  hálfu.  1619  var  hann  kosinn 
að  fara  utan  ásamt  öðrum  eptir  kongsboði  upp  á  taxtann. 
1620  vann  hann  á  alþingi  hollustueið  konungi.  Hann  var 
dómsmaður  á  alþingi  1635,  1636,  1637  og  1638.  1644  kom 
dómur  Þorleifs  og  Þorsteins  Magnússonar  til  alþingis, 
hvern  þeir  höfðu  útnefnt  á  LeiðvelH  um  vatnsveiting. 
1647  kom  Þorsteinn  með  dóm  sinn  í  lögréttu.  1653  lagði 
hann  af  Þykkvabæjarklaustur,  sem  synir  hans  Magnús 
og  Hákon  þá  tóku,  og  nálægt  þeim  tíma  hygg  eg  hann 
haíi  sleppt  hálfri  Skaptafellssj^slu  til  sona  sinna,  eða  um 
það  ieyti,  sem  Þorleifur  sleppti  sínum  sj'sluparti.  Þeir 
Þorleifur  og  Þorsteinn  höfðu  Skaptárþing  í  sameiningu  og 
hafði  þó  Þorsteinn  meiri  straumbrot  fyrir  sj'sluverkum  sem 
nálægari;  hafði  og  Þorleifur  tekið  Einar  Þorsteinsson  fyrir 
sinn  umboðsmann  á  sínum  seinni  árum. 

1656  í  júnímánuði  dej'ði  Þorsteinn-)  og  þótti  verið 
hafa  ágætur  maður  i  flestu.  Hann  var  haldinn  kvennholl- 
ur  og  héraðsríkur,  en  spekingur  í  lögum.      Eptir  það  þeir 


Guðnasona  er  áöur  getiö  allitarlega  bls.  450 — 451.  Frá  Sigurði  Guöna- 
sj^ni  er  komin  Ásgarðsætt  (langfeðgaætt  Jóns  Sigurðssonar). 

1)  Son  séra  Jóns  og  Salvarar  var  Jón  á  Ófriðarstöðum  í 
Hraunum  átti  Guðlaugu  Þórhalladóttur  Oddssonar,  peirra  son: 
Gísli  prestur  í  Saurbæjarþingum  (f  1781),  er  átti  Önnu  Sotríu 
dóttur  I^árusar  Gottrups  og  var  þeirra  son  Olafur  prestur  i  Saur- 
bæjarþingum  (Mála-Ólafur). 

2)  Hann  andaðist  8.  júni  1655  (ekki  1656).  í  Safni  til  sögu 
íslands  IV,  200—215  er  prentuð  wRelatio  Porsteins  Magnússonar 
um  jöklabrunann  fyrir  austan  1625«. 


Í311 


Þorleifur  og  Þorsteinn  slepptu  sýslunni  var  ekki  eins  eig- 
inlegt  með  þeim  Þorsteinssonum,  og  tóku  þá  að  ger- 
ast  á  henni  skipti,  sem  lengi  síðan  við  héldust. 

Þorsteinn  sýslumaður  bjó  lengst  af  á  Þykkvabæjar- 
klaustri  og  var  maður  vel  efnaður.  (1653  tóku  synir 
hans  Magnús  og  Hákon  Þykkvabæjarklaustur.  Páll 
Ámundason  varð  skyldugur  upp  í  klaustursafgjald  um  4 
rd.  specie  og  2  krónur.  Part  af  Þúfu  í  Kjós  lét  hann 
þar  upp  í). 


í  austurhluta  sýslunnar: 
Einar  Þorsteinsson. 
Þorsteinn  sýslumaður  Magnússon  nýnefndur. 
Guðríður  yngri  Arnadóttir  Gíslasonar  biskups. 
Auðbjörg    Filippusdóttir   Teitssonar  Björnsson- 
ar   officialis  á  Melstað  Jónssonar  biskups  Ara- 
sonar. 

A.  Ólafur  sýslumaður  (sjá  síðar). 

B.  ísleifur  sýslumaður  (sjá  síðar). 

C.  Sigurður,    var    orðinn    lögréttumaður   1680, 
átti    Helgu    Þórðardóttur  prests  á  Kálfafelli 

^Guðmundssonar,  þ.  b.: 
1.    Guðn5'    átti    Sigurð   iögréttumann  á  Sól- 
heimum  Jónsson,  börn: 

a.  Hólmfríður  fyrri  kona  séra  Benedikts 
Jónssonar,  áttu  börn^). 

b.  Auðbjörg. 


Faðir: 
Móðir. 
Kona : 


Börn : 


1)    Synir  séra  Benedikts  og  Hólmfriöar  voru: 

a.  Þormóður  sigldi. 

b.  Vigfús    prestur  á  Kálfafellsstað  átti  Málmfríði  Jónsdóttur  frá 
Blikalóni  Porsteinssonar,  þ.  b.: 

aa.    Kristján  lögsagnari  (sjá  siðar). 

bb.  Margrét   átti    Guðmund  á   Kálfafelli  son  Brynjólfs  prests 

Guðmundssonar  og  börn. 
cc.    Kristín    átti    Jón    á    Uppsölum  í  Suðursveit  Pórarinsson 

Pálssonar    Salómonssonar    og    Sigriðar    Brynjólfsdóttur 

prests  Guðmundssonar. 
dd.  Jón    á    Söndum    í    Meðallandi  átti  Kristínu  Björnsdóttur 

Brynjólfssonar  prests  Guðmundssonar. 


612 


2.  Guðrún  átti  Erlend  Jónsson  lögréttu- 
mann  á  Dyrhólum,  þ.  b.: 

a.  Þórður  átti  Petrónellu  dóttur   Bjarna 
sj'slumanns  Nikulássonar  og  börn. 

b.  Sigurður    á  Sandhólaferju,    giptist  og 
átti  börn^). 

c.  Einar  átti  Guðrúnu  dóttur  Jóns  Björns- 
sonar  í  Hh'ð-). 

d.  Vilborg  átti  Þorstein  son  Bjarna  s^slu- 
manns  Nikulássonar. 

Seinni  kona  Sigurðar  Guðrún  (al.  Þuriður)^) 
dóttir  Jóns  Eiríkssonar  lögréttumanns,  börn: 

3.  Vigfús  lögréttumaður  í  Hjörsey  seinni 
maður  Sigríðar  Guðmundsdóttur  (sjá 
KjósarsN'slu). 

4.  Jón  sýslumaður,  settur  1731  — 1735  í 
Skaptafellss\slu  (sjá  hér  síðar). 

5.  Helga  átti  Pétur  Einarsson  á  Ketilsstöð- 
um  i  Mjrdal,  börn: 

a.  Ingveldur*). 

b.  Ragnhildur^). 


Enn  eru  talin  börn  SigurÖar  lögréttumanns  og  Guðnýjar: 

c.  Einar  átti  Guðrúnu  Ólafsdóttur. 

d.  Porsteinn. 

1)  Sigurður  Magnússon  i  Holtum  segir,  að  Sigurður  Erlends- 
son  hafi  dáið  ókvæntur. 

2)  Kona  Einars  er  hjá  Ó.  Snókdalín  talin  Guðrún  dóttir 
Björns  Jónssonar  í  Hlíð  í  Skaptártungu,  og  er  pað  rétt,  þ.  b.: 

a.  Sigurður    átti     Hildi    Ingimundardóttur    úr    Biskupstungum 
Snorrasonar. 

b.  Vilborg  átti  Vigfús  Steinmóðsson,   þ.  b.:  Steinmóður  og  Guð- 
laug. 

3)  Réttara:  Puriður.  Hún  var  miðkona  Sigurðar  Einarsson- 
ar,  því  að  siðasta  kona  hans  var  Hallgerður  Sigmundsdóttir  prests 
i  Asum  Guðmundssonar,  ekkja  Jóns  Fabíanssonar  í  Flögu  og  áttu 
þau  ekki  börn, 

4)  Ingveldur  átti  Jón  Einarsson  i  Hólmakoti. 

.5)    Ragnhildur  álti  Jón  Halldórsson  Axelssonar  (bls.  327). 


613 

c.  Sigurður'). 

d.  Halla^). 
6.    Guðríður, 

D.  Filippus  átti  Þórunni  Jónsdóttur;  þeirra  son: 
1.    Gunnar  lögréttumaður  1708^). 

E.  Guðmundur  lögréttumaður  í  Rangárþingi 
átti  Guðrúnu  dóttur  Magnúsar  i  Þorláks- 
höfn;  börn: 

1.  Kristín,  fædd  1693,  átti  Brynjólf  lög- 
réttumann  Jónsson*);  börn: 

a.  Jón    lögréttumaður    átti    Margréti  og 
börn. 

b.  Málfríður  seinni  kona  séra  Jóns  Bergs- 
sonar,  bl. 

c.  Sigríður    átti    Einar    Þorvarðsson    og 
börn. 

F.  Gunnar  prestur  í  Kálfholti,  dó  1718,  átti 
Ragnhildi  Magnúsdóttur;  þ.  b.: 

1.  FiHppus  prestur  1  Kálfholti^)  átti  fyr 
Rannveigu  Jónsdóttur,  bl.,  síðan  Vilborgu 
Þórðardóttur  ráðsmanns;  börn: 

a.  Gunnar  átli  Þórunni  Ingimundsdóttur 
prests  Gunnarssonar  og  börn. 

b.  Jón      átti      Ingveldi     Þorsteinsdóttur 
Kortssonar  og  börn. 

c.  Rannveig    átti    fyr   Jón  lögréttumann 
í  Selvogi;  börn: 

aa.    Fihppus. 


1)  Siguröur  átti  Guöfinnu  Oddsdóttur  Hallvarðssonar. 

2)  Halla  átti  Eyjólf  Sveinsson. 

3)  Hér  virðist  vera  blandað  raálum  um  Gunnar  Filippusson 
lögréttumann  í  Bolholti  föður  séra  Filippusar  í  Kálfholti,  en  hann 
var  son  Filippusar  Þorbjarnarsonar,  en  ekki  Filippusar  Einars- 
sonar,  er  dó  bl. 

4)  Brynjólfur  bjó  á  Litlalandi  í  Ölfusi. 

5)  Petta  er  gersamlega  rangt.  Séra  Filippus  var  ekki  son 
séra  Gunnars  Einarssonar  i  Kálfholti,  heldur  son  Gunnars  Fil- 
ippussonar  lögréttumanns  i  Bolholti,  eins  og  áður  var  getið. 


614 


bb.    Steindór  skipherra. 

Svo  átti  hún  Bjarna  riddara  Sigurðs- 

son    frá    Selvogi.     Bjarni    dó    1833; 

börn : 

cc.    Sigurður  kaupmaður. 

dd.    Vigdís. 

ee.    Járngerður^), 

2,  Erlendur  klausturhaldari  í  Þykkvabæ, 
fyrri  maður  Sigríðar  Guðmundsdóttur 
frá  Alptanesi  (sjá  Kjósarsýslu).  Erlendur 
dó  1730  (ahi  1729). 

3.  Ragnhildur  átti  Högna  lögréttumann  á 
Laugarvatni  (hann  dó  1730)  son  séra 
Björns  á  Snæfoksstöðum;  þ.  b.: 

a.  Jón  (fæddur  1713)  átti  Guðrúnu  Ein- 
arsdóttur  prests  á  Lundi  Oddssonar; 
þ.  b.: 

aa.    Jón     Strandasýslumaður     í     Bæ 
(sjá  þar). 

b.  Anna  (dó  1799)  átti  Símon  Sighvats- 
son  í  Krísuvik,  bL 

c.  Ragnhildur  átti  séra  Sigurð  Jónsson 
á  Kálfatjörn  og  börn. 

d.  Gunnar  lögréttumaður  átti  Solveigu 
Vernharðsdóttur  og  börn. 

e.  Hildur  átti  Jón  í  Fellsmúla  og  börn: 

f.  Björn  í  Vorsabæ  (fæddur  1719)  átti 
Bryngerði  Knútsdóttur  og  mörg  börn-). 


1)  Allur  þessi  ættleggur  á  ekki  hér  heima.  Hefur  hans  verid 
áöur  getið  ítarlega  i  riti  þessu  III,  146 — 149. 

2)  Afkomenda  Högna  á  Laugarvatni  og  Ragnhildar  Gunnars- 
dóttur  er  annarsstaöar  getið  allrækilega  í  athugasemdum  bls.  458 
— 459  hér  að  framan. 

Enn  voru  börn  séra  Gunnars  i  Kálfholti: 

4.  Vigfús  í  Kirkjuvogi  átti  Vilborgu  Guðmunds- 
dóttur  frá  Leirubakka  Magnússonar  (sjá  Vest- 
raannaej'jasýslu). 

5.  Auðbjörg  átti  séra  Vigfús  Jóhannsson  i  Kald- 
aðarnesi  og  voru  börn  peirra:  Jóliann  faðir 
Gísla   i   Votmúla   og   Tómasar  í  Minnivogum, 


615 

G  Jón  klausturhaldari  á  Þykkvabæ,  lögréttu- 
maður  í  Skaptárþingi,  átti  Alfheiði  A- 
mundadóttur  Þormóðssonar  Kortssonar; 
börn: 

1.  Kort  á  Kirkjubóli  á  Miðnesi,  lögréttu- 
maður  í  GuUbringusj'slu,  átti  Gróu  Gísla- 
dóttur  lögréttumanns,  systur  Ólafs  bisk- 
ups;  börn: 

a.  Gísli^)  átti  Ingveldi  Sigurðardóttur  og 
börn: 

b.  Auðbjörg  átti  Guðna  sýslumann  Sig- 
urðsson  (sjá  Gullbringusýshi). 

c.  Þórunn    átti    Runólf    Sigurðsson    og 
börn. 

d.  Soiveig  átti  Þorvarð  Einarsson  í  Braut- 
arholti^). 

2.  Séra  Árni  deyði  1707,  bl.^). 

3.  iMargrét^). 


Páll  1  Votmúla  faðir  Jóns  á  Haugi,  Sigurður 
faðir  Siguröar  i  Ásakoti  1  Flóa,  og  Ólöf,  er 
átti  Vigfús  í  Valdakoti  Álfsson  prests  í  Kald- 
aöarnesi  Gislasonar. 

1)  Gisli  Kortsson  var  stúdent  og  andaðist  1742.  Dóttir  hans 
og  Ingveldar  Sigurðardóttur,  systur  Guðna  sýslumanns,  var: 

a.    Guðrún,    er  átti  Jón  í  Þjóðólfshaga  Einarsson  Gottsveinsson- 
ar  á  Minnivöllum  Magnússonar. 

2)  S.  k.  Korts  á  Kirkjubóli  var  Vilborg  Stefánsdóttir  lögréttu- 
manns  á  Gufunesi  Jónssonar  prests  á  Seltjarnarnesi  Stefánsson- 
ar,  og  hafði  hún  fyr  átt  séra  Björn  Gottskálksson  á  Stað  1 
Grindavík. 

3)  Árni  var  prestur  í  Eyvindarhólum,  dó  í  stórubólu  s.  á. 
og  hann  vígðist. 

4)  Margrét  var  tvigipt.  Fyrri  maður  hennar  var  Húni,  er 
mun  hafa  verið  Oddsson,  og  var  þeirra  son  Jón  smiður  á  Fitj- 
um  á  Miðnesi.  Hann  átti  Porbjörgu  Ketilsdóttur,  þ.  b.:  Jón  í 
Moshaus  faðir  Gríms  í  Nýlendu,  Halldóra,  er  átti  Sigurð  Gisla- 
son  í  Miðkoti  og  Oddbjörg,  er  átti  Einar  Illhugason  í  Sandhól. 
S.  m.  Margrétar  Jónsdóttur,  móður  Jóns  Húnasonar,  er  talinn 
Bjarni  nokkur,  og  þeirra  dóttir  Ragnhildur  3.  kona  Jóns  Halldórs- 
sonar  á  Hóli  í  Svinadal,  þeirra  son  Pétur  á  Hvítanesi  í  Skil- 
mannahrepp. 


616 

H.  Þorleiíur  lögréttumaður  átti  Þuríði  (al. 
Þrúði^)  dóttur  Magnúsar  i  Njarðvík  eystra 
Einarssonar;  þ.  b.: 

1.  Þorleifur-). 

2.  Sesselja. 

I.  Þórunn  átti  Ketil  Jónsson  frá  Felli  í  Horna- 
firði  Ketilssonar;  börn: 

1.  Sigurður^). 

2.  Vilborg*). 

3.  Halldóra. 

4.  Guðrún. 

K.    Guðrún  átti  Þorstein  Eyjólfsson,  bl.^). 
L.    Hólmfríður    átli    Pál    lögréttumann  Bjarna- 
son,  bl.*'). 


1)  Réttara:  Þrúður.    Porleifur  lögrétturaaöur  dó  1713. 

2)  Þorleifur  dó  i  stórubólu  1707,  22  ára  gamall. 

3)  SigurÖur  bjó  á  Meöalfelli  i  Nesjum  og  í  Árnanesi  og  var 
lögréttumaöur,  átti  Margréti  Einarsdótlur,  þ.  b.: 

a.  Jón  í  Árnanesi  átti  Herdisi  Pálsdóttur,  þ.  b.:  Einar  á  Horni, 
Kolbeinn  í  Árnanesi,  Gísli,  Guörún  átti  Jón  Hálfdanarson  á 
Viðboröi  og  GuÖriður  átti  Hálfdan  Jónsson  á  Rauöabergi. 

b.  Erlendur  átti  Elínu  Hallsdóttur,  þeirra  son  Erlendur,  bjó  í 
Suöursveit. 

c.  Guðrún  átti  Þorvald  Hjörleifsson. 

4)  Vilborg  átli  Jón  í  Árnanesi  Þorbjörnsson  Sveinssonar 
Snjólfssonar,  þ.  b.: 

a.  Ketill  i  Árnanesi  faöir  Jóns  i  Holtum. 

b.  Eiríkur  átti  Lúzíu  Ásgrimsdóttur  og  börn. 

c.  Jón  á  Meðalfelli.  Hans  börn:  Hannes  á  Meðalfelli,  Vilborg 
kona  Halldórs  i  Miðskeri  og  Guðrún  kona  Eyjólfs  Snjólfs- 
sonar  i  Stórulág. 

d.  Guðrún  átti  fyr  séra  Högna  Guðmundsson  i  Stöð,  og  var 
son  þeirra  Jón  prófastur  á  Hólmum,  en  siðar  séra  Vigfús 
Jónsson  i  Stöð. 

5)  Porsteinn  var  skólagenginn,  lögréttumaður  á  Háeyri  á. 
Eyrarbakka,  son  séra  Eyjólfs  Jónssonar  á  Lundi.  Guðrún  var 
f.  k.  hans. 

G)  Páll  var  son  Bjarna  prests  Sveinssonar  í  Meðallandsþing- 
um,  bjó  á  Fljótum  i  Meðallandi. 


617 

M.  Þorsteinn  dó  ógiptur,  bl.^). 

N.  Jón^). 
Einar  var  orðinn  lögréttumaður  1644,  og  skömmu  þar 
eptir  mun  hann  hafa  gerzt  umboðsmaður  Þorleifs  sýslu- 
manns  á  Hlíðarenda.  En  þá  Þorleifur  sleppti,  nálægt  eða 
eptir  1646  eða  seinna,  hefur  Einar  tekið  austurpart  sýsl- 
unnar.  Hinn  10.  mai^)  1650  að  HoHum  i  Hornafirði  lét 
Einar  dóm  ganga  í  umboði  Þorleifs  og  Þorsteins  sýslu- 
manna  um  enskan  bát,  sem  hann  með  mönnum  bjargaði. 

1651  lét    Einar    dóm    ganga    og  lýsti  burthlaupinni  konu. 

1652  19.  maí  hefur  Einar  nefnt  menn  í  dóm  á  Kleifum 
um  illyrði  Ragnhildar  Ólafsdóttur  við  Magnús  prest  á 
Hörgslandi,  og  sama  ár  gekk  dómur  Einars  og  föður  hans 
á  Leiðvelli  um  eið  Margrétar  Þórarinsdóttur  óráðvandrar, 
og  er  það  ef  til  vill  sá  dómur,  sem  getið  er  um  í  lög- 
þingisbókinni  1652,  dagsettur  22.  maí  1652.  1659  kom  til 
alþingis  dómur  Einars  um  Emerentiönu  Þorsteinsdóttur  og 
hennar  barnsfaðernisl5"singu.  1662  bar  Einar  undir  lög- 
réttuna  dóm  um  ábyrgð  leiguliða  og  ábyrgð  þeirra  á  kúgild- 
um,  sem  fórust  í  jarðeldinum.  1665  Ksir  Einar  sýslumaður 
Ingveldi  Bjarnadóttur,  og  sama  gerði  Hákon  bróðir  hans. 
1668  er  getið  dóms  um  þjófnað  Hjörleifs  Árnasonar,  1669 
um  barnsfaðernisIS'sing  á  hollenzkan  mann  og  1670  enn 
dóms  um  barneign.  Einar  var  kvaddur  á  alþingi  til  með- 
dómsmanns  og  var  þar  1661,  1668  og  1669.  1680  gaf 
Einar  til  lögréttunnar  exi  þá,  er  lengi  síðan  var  brúkuð 
til  sakamanna  aftöku.  1682  hefur  Einar  dæmt  um  mann, 
sem  úti  varð.    Sá  dómur  var  borinn  undir  lögréttu  sama  ár. 

Einar  sýslumaður  tók  ísleif  son  sinn  sér  til  aðstoðar 
í  aldurdómi  sínum  nálægt  1680.  S^'slunni  meina  eg  Einar 
sleppti  um  1684.  En  dulið  er  mér,  hvort  hann  lifði  nokkuð 
þar    eptir*).      Um    lærdóm    hans    og    annað    fleira  er  mér 


1)  Porsteinii  drukknaöi  i  Vestmannaeyjum  á  góuþrælinn,  og 
varð  raikið  manntjón  þann  dag.     Paö  var  um  1683. 

2)  Pessa   Jóns    annars   er  venjulega  ekki  getið  meðal  barna 
Einars  sýslumanns. 

3)  Dómur  þessi  er  dags.  16.  mai  (1650)  i  J.  S.  64  fol. 

4)  Einar  sýslumaður   bjó    á  Felli  i  Mýrdal.     Mun  hafa  dáið 
um  1691. 

40 


618 

ókunnugt,    en    með    heldri    sýslumönnum    á    sinni    tið    er 
hann  talinn. 

ísleifur  Einarsson. 
Faðir:  Einar  sj'slumaður  Þorsteinsson  nj^nefndur. 

Móðir:  Auðbjörg  Filippusdóttir. 

Kona:  Vilborg  Jónsdóttir  prófasts  í  Bjarnanesi  Eiríks- 

sonar. 
Börn:  A.    Jón  sýslumaður  (sjá  síðar). 

B.  Þórunn  átti  séra  Bjarna  Þorleifsson  á  Kálfa- 
felH;  þ.  b.: 

1.  Þorleifur  prestur  1  Reykholti,  dó  1783, 
ógiptur,  bl. 

2.  Þórunn  átti  Guðmund  sýslumann  Sig- 
urðsson  (sjá  Snæfellsnessýslu). 

3.  Kristín  miðkona  Boga  Benediktssonar  í 
Hrappsey,  bl. 

4.  Jón  lögsagnari  og  þénari  hjá  Jens  sýslu- 
manni  Wíum,  hvarf  með  honum. 

5.  Sigríður  dó  bl. 

C.  Sigríður  dó  1796,  84  ára,  átti  séra  Halldór 
Pálsson  á  Breiðabólsstað;  börn: 

1.  ísleifur  ráðsmaður  í  Skálholti,  dó  1784, 
átti  Helgu  Halldórsdóttur,  bl. 

2.  Kristín  (dó  1811,  70  ára)  átti  1776  Stein- 
dór  sýslumann  Finnsson  (sjá  Arnes- 
sýslu). 

D.  Einar  drukknaði  í  Skeiðará,^)  bl.  1706,  27. 
nóv.,  gaf  kongur  honum  leyfi  til  að  ekta 
Kristínu  Bjarnadóttur  systurbarn  silt. 

E.  Sigríður  önnur  átti  Jón  Jónsson  á  Orm- 
arsstöðum  austur,  bl.-). 

ísleifur  var  fyrst  til  aðstoðar  föður  sínum,  en  fékk  veit- 
ing  fyrir  austurparti  sj'slunnar  1684.  Það  sama  ár  lét  hann 
dóm    ganga    um    mann   nokkurn,  sem  úti  varð.     1685  lét 


1)  Hann  drukknaöi  1721, 

2)  Sigriöur  þessi  var  systir  Vilborgar  konu  ísleifs  sýslu- 
manns.  Dætur  hans,  sem  hér  eru  ekki  taldar,  voru:  Pórunn 
(önnur)  og  Guðrún,  er  báöar  dóu  í  stórubólu. 


619 

ísleifur  ganga  dóm  um  skattgjald.  1716  tók  hann  Jón 
son  sinn  fyrir  lögsagnara.  1720  deyði  ísleifur,  þá  hann 
hafði  undir  40  ár  verið  við  sýslumannsverk^). 


Jön  ísleifsson. 
Faðir:  ísleifur  sýslumaður  nýnefndur. 

Móðir:  Vilborg  Jónsdóttir. 

Kona:  Þorbjörg  Oddsdóttir  prests  á  Kálfatjörn  (er  dó 

1705)  Arnasonar  Pálssonar^). 
Börn:  A.    Jakob  dó  bl.^). 

B.  Katrín  átti  séra  Jón  eldra,  fjTst  í  Ásum,  svo 
á  Kálfaíelli  á  Síðu  1754,  dó  1773,  prestur 
29  ár;  börn: 

1.  Dergur  prestur  í  Einholti^)  átti  Katrínu 
dóttur  séra  Jóns  Steingrímssonar  og 
Þórunnar  Hannesdóttur;  börn. 

a.  Þorbjörg^). 

b.  ísleifur*^). 


1)  ísleifur  sýslumaöur  bjó  á  Felli  í  Suðursveit  og  andaðist 
þar  30.  marz  1720,  75  ára  gamall.  Hann  er  pvi  fæddur  um  1645, 
sbr.  minningu  hans  i  Ijóðum  eptir  séra  Jón  Sigmundsson  í  Álpta- 
veri  í  Lbs,  52  fol.  Par  er  og  grafskript  yfir  hann  eptir  séra 
Benedikt  Jónsson  í  Bjarnanesi,  og  önnur  latnesk  grafskript.  Hann 
var  jarðaður  á  Kálfafellsstað  6.  april. 

2)  Pau  Jón  sýslumaður  og  Porbjörg  giptust  í  Skálholti  8. 
nóv.  1716. 

3)  Jakob  drukknaði  við  Vestmannaeyjar  1738. 

4)  Á  að  vera:  Bergur  prestur  hinn  gamli  á  Kirkjubæjar- 
klaustri  (f  1852),  en  séra  Bergur  í  Einholti  (ý  1813)  var  bræðr- 
ungur  hans,  son  séra  Jóns  Bergssonar  yngra  í  Bjarnanesi. 

5)  Porbjörg  átti  fyr  Pétur  Sveinsson  spítalahaldara  á  Hörgs- 
landi  og  var  s.  k.  hans,  þau  bl.,  en  síðar  Jón  Jónsson  spítala- 
haldara  þar,  bróður  Sigurðar  stúdents  í  Varmahlíð,  p.  b.:  Pétur, 
Árni,  Bergur  á  Fossi  faðir  Helga  s.  st.  föður  Lárusar  á  Kirkju- 
bæjarklaustri  og  Bergs  skólastjóra  á  Eiðum,  og  Sigurlaug,  er 
átti  Ólaf  Pálsson  á  Höfðabrekku.  Synir  Bergs  Jónssonar  á  Fossi 
voru  ennfremur,  auk  Helga:  Jón  á  Helgastððum  í  Biskupstung- 
um  og  Bárður  i  Eyvindarhólum. 


6)    ísleifur  dó  ókv. 


40* 


620 

c.  Jón^). 
1716  gerðist  Jón  lögsagnari  föður  síns.  1717  átti  hann 
í  deilum  við  Bjarna  sýslumann  Nikulásson  á  alþingi.  S.  á. 
tók  Jón  hálft  Þykkvabæjarklaustur  eptir  Ólaf  sýslumann 
og  borgaði  hans  skuldir  til  kongsins  555  rd.  spec,  tók 
og  allan  arf  eptir  Olaf  sýslumann.  1719  voru  harðar 
deilur  milh  þeirra  Bjarna  og  hans.  17.  marz  1721  fékk 
Jón  kongsveiting  fyrir  austurparti  sýslunnar.  1725^)  kom 
fyrir  á  alþingi  þingsvitnismálið  (sjá  þar  um  við  Bjarna 
sýslumann    Nikulásson).     1727    var   um  sama  mál  þrasað 


1)  Jón  dó  bl.,  drukknaöi  i  Geirlandsá.  Enn  voru  börn  séra 
Bergs  og  Katrinar: 

(1.  Pórunn  átti  Halldór  son  Mála-Daviðs,  þ,  b.: 
Bergur  aðstoðarprestur  á  Eyri  i  Skutuls- 
firði  (Ý  31.  des.  1854),  Halldór  i  Geitdal  i 
Skriðdal,  DaviÖ,  Olöf  og  Katrin. 

e.  Málmfriður  átti  Porkel  Jónsson  i  Skaptár- 
dal,  þ.  b.:  Bergur,  Jón,  Ragnliildur. 

f.  Porieifur    átti    Guðrúnu    Porgeirsdóttur  frá 
,  Dalbæ    i    Landbroti    Porgeirssonar,    þ.    b.: 

Bergur  söðlasmiður  i  Rvik,  Sigurður  á  Fossi 
á  Síðu  og  Sigriður,  er  átti  Ingiberg  Magn- 
ússon  á  Sléttabóli. 

g.  Porlákur  á  Sléttabóli  átti  Kolfinnu  Magnús- 
dóttur,  systur  Magnúsar  i  Skaptárdal,  þeirra 
son  Magnús  á  Hörgslandi. 

h.   Katrin  átti  Bjarna  Pálsson  i  Efri-Vik  i  Land- 

broti,  þ.  b.:  Hreiðar,  Kristín. 
i.    Sigriður  dó  bl. 

k.  Guðrún  átti  Jón  i  Holtum  í  Hornafirði  Jak- 
obsson    frá  Klömbrum  Sigurðssonar,    þ.  b.: 
Jón,  Bergur,  Vigdis,  Steinunn,  Katrin. 
S.  k.  séra  Bergs  gamla  Jónssonar  var  Pórdis  Guðmundsdóttir 
sýslumanns  á  Setbergi  Runólfssonar,  þau  bl. 

2)  Jóni  sýslumanni  var  vikið  frá  embætti  25.  janúar  1726  af 
Fuhrraann  amtmanni.  Með  konungsbréfi  30.  mai  1729  (Lagasafn 
M.  Ket.  III,  503 — 504)  var  Jón  biskup  Arnason  og  Nikulás  sýslu- 
maður  Magnússon  skipaðir  rannsóknardómarar  í  máli  Jóns  og 
svaramenn  fyrir  hans  hönd  gagnvart  mótstöðumönnum  hans. 
Veturinn  1711 — 1712  er  Jón  i  neðri  bekk  i  Skálh'V^sskóIa  (Lbs. 
207  4to),  en  síðar  flnnst  hans  ekki  getið  i  skólaröðum  og  mun 
hann  hafa  farið  i'ir  skóla.  Hann  hefur  ekki  orðið  gamall  maður, 
liklega  tæplega  fertugur,  er  hann  andaðist  (1732). 


62i 

á  alþingi.  1728  voru  þeir  Jón  og  Bjarni  frá  sýslunní 
dæmdir  af  Benedikt  lögmanni  á  alþingi  vegna  grunsemi 
um  þingsvitnið  1  deilumálinu.  1731  var  Jón  enn  í  málum 
á  alþingi  og  lítur  svo  út,  sem  hann  hafi  verið  óróasamur. 
Hann  hafði  hálft  Kirkjubæjarklaustur  um  hríð  og  varð 
nær  félaus  (Sigurður  Kálfsson  hafði  og  hálft  Kirkjubæjar- 
klaustur.  Voru  honum  eptirgefnar  af  skuldum  1735,  þá 
hann  sleppti  klaustrinu,  66  rd.  56  sk.).  1732  á  jólaföstu 
(ahi  1733)  deyði  Jón  sýslumaður  eptir  langvinnt  málaþras, 
Jón  var  lágur  maður  vexti,  grannur  og  flatvaxinn, 
nokkuð  langleitur,  lang-  og  lágnefjaður,  opineygður  og 
ekki  mjög  fyrirmannlegur. 

Jón  Þorsteinsson. 

Faðir:  Þorsteinn    prestur    1    Holti    Oddsson    prófasts 

Eyjólfssonar. 
Móðir:  Kristín  Grímsdóttir  Einarssonar  í  Gunnarsholti 

Ólafssonar. 
Kona:  Kristín  Árnadóttir  Hákonarsonar  á  Vatnshorn 

Arnasonar. 
Börn:  A.    Margrét    átti    séra    Hálfdan    prest   í  Hólum 

undir  Eyjafjöllum,  (dó  1785).  Hann  var 
son  Gísla  Þorlákssonar  í  Mörk  undir  Eyja- 
fjöllum,  börn: 

1.  Jón  prestur  í  Hólum,  vígðist  1781,  dó 
1797,  átti  Þorbjörgu  Sigurðardóttur,  bl. 

2.  Sæmundur  prestur  í  Fljótshliðarþingum, 
vígðist  1774,  átli  fyr  Ingibjörgu  Sigurð- 
ardóttur,  bl.,  svo  Ingibjörgu  dóttur  séra 
Arngrims  á  Melum. 

3.  Kristín  átti  séra  Odd  Þorvarðsson  á 
Reynivöllum,  (dó  1804),  börn: 

a.  Hálfdan  prestur  átti  Ingibjörgu  Magn- 
úsdóttur  og  börn. 

b.  Gróa  álti  séra  Jón  Hjaltalín  og  börn. 

c.  Karítas    átti    Lopt    á  Hálsi  í  Kjós  og 
börn. 

d.  Guðrún  átti  fyr  Stephensen  amtmann. 


622 

svo  Þórð  Sveinbjörnsson   sjslumann, 
og  börn  með  báðum,  sem  dóu. 

e.  Þorvarður    á    Þóru    Guðmundsdóttur 
Nikulássonar. 

f.  Kristín    átti   Jóhann  bónda  á  Kaðal- 
stöðum  og  börn.     Hún  dó  1835. 

4.  Guðrún  átti  séra  Pál  í  Vestmannaeyjum 
15  ár,  (dó  1789),  Magnússon  prests  í 
Bjarnanesi')  Magnússonar  á  Vomúla- 
stöðum  i  Landeyjum,  börn: 

a.  Grímur    prestur     til     Helgafells     átti 
Solveigu  Eyjólfsdóttur  og  börn'-). 

b.  Ingibjörg  átti  séra  Jón  Matthíasson  í 
Arnarbæli  og  börn^). 

c.  Margrét,    (dó    1832),    miðkona    séra 
Guðmundar  á  Staðastað"^). 

Seinni  maður  Guðrúnar  séra  Jón  Högna- 
son^). 
B.    Grímur^). 


1)  Magnús  faðir  séra  Páls  var  ekki  prestur  i  Bjarnanesi, 
iieldur  bóndi  i  Berjanesi  1  tJt-Lande^'jum. 

2)  Dóttir  séra  Grims  og  Solveigar  var: 

a.  Guörún  átti  launbarn  með  Högna  stúdent  Einarssyni  frá 
Skógum,  pað  dó  ungt,  átti  svo  Guðlaug  Matthiesen  í  Yxney 
son  Jóns  prests  Matthíassonar  í  Arnarbæh,  þau  systkinabörn 
(sbr.  III,  496). 

3)  Sjá  ítarlega  um  pau  III,  495 — 496. 

4)  Þau  scra  Guðmundur  og  Margrét  áttu  fjölda  barna,  sem 
mikil  ætt  er  frá  komin,  sumum  hverjum.  Meðal  peirra  var  Jón 
prestur  á  Helgafehi,  PáU  á  Reykhólum,  Sæmundur  á  Búðum,  Ög- 
mundur  í  Geitarej'jum,  Bjarni,  Guðrún,  er  átti  séra  Sveinbjörn 
Eyjólfsson  í  Árnesi,  Kristín,  er  átti  séra  Einar  Vernharðsson  á 
Stað  í  Grunnavík,  Vilborg  og  Þorbjðrg. 

5)  Séra  Jón  var  prestur  í  Vestmannaej'jum  (ý  13,  okt.  1825), 
pau  bl. 

6)  Grimur  var  2  ár  i  Hólaskóla  um  1740,  en  hætti  við  nám, 
drukknaði  með  Jóni  landskrifara  Þórðarsyni  milli  Vestmannaeyja 
og  meginlands  laugardaginn  fyrir  páska  (13.  apríl)  1743. 


623 

Um  uppvöxt  og  menningu  Jóns  er  mér  ókunnugt^). 
1717  sótli  hann  á  alþingi  Hákon  sj'slumann  Hannesson  og 
1719  átti  hann  og  í  málum  á  alþingi.  1726  kom  Jón  upp 
um  þingsvitnismáhð,  sem  mest  varð  þrasið  út  af  (sjá  um 
Bjarna  Nikulásson  síðar).  1726 — 1731  var  hann  settur 
fyrir  austurpart  þessarar  sj^siu,  þá  Jóni  ísleifssyni  var  frá 
vikið,  en  fyrir  vesturpartinn  var  hann  settur  1731  — 1734, 
þá  Bjarni  sj'slumaður  Nikulásson  var  þar  í  útistöðum  og 
málum.  1735  lét  Jón  Þorsteinsson  ganga  dóm  um  afhend- 
ing  Kirkjubæjarklausturs,  þá  Eyvindur  duggusmiður  Jóns- 
son  hafði  fengið  það  1729  eptir  Sigurð  Kálfsson,  sem  af- 
henti.  22.  nóvember  1737  leyfði  konungur  að  þeim  dóm 
mætti  uppstefna. 

Ekki  galt  Jón  f*orsteinsson  eptir  sýslupartinn  þau  4 
ár,  sem  hann  var  þar  fyrir  settur;  var  hann  því  af  hon- 
um  tekinn.  En  þó  fékk  hann  að  vísu  hálft  Kirkjubæjar- 
klaustur  og  mun  hann  hafa  haldið  það  lengi,  en  hinn 
helming  þess  hafði  ísleikur  Ólafsson  Höskuldssonar  1723. 
(Jón  Jónsson  hafði  hálft  Kirkjubæjarklaustur  1720  og  hélt 
það  fyr  og  síðar). 

Jón  deyði  nálægt  1747^).  Míelt  er  hann  ætti  opt 
þröngt  í  búi  og  að  hann  hafi  verið  skj'r  og  flókinn  í 
málaferlum. 

Jón  Sigurðsson. 

Sjá  um  hann  við  Múlasj'slumenn.  Eptir  Jón  klaust- 
urhaldara  Þorsteinsson  var  Jón  Sigurðsson  settur  lögsagn- 
ari  í  austurpartinum  1731  — 1734  og  1  Sunnefumálinu  í 
Múlasj^slu,  í  útistöðum  Hans  Wíum,  var  hann  settur  1752 
— 1756.     Dó  um   1770. 

Skúli  Magnússon. 

Fadir:  Magnús    prestur  á  Húsavík,    (sem  hrökk  út  af 

báti    og  drukknaði  1728).     Hann  var  son  séra 


1)  Jón  lærði  1  Skálholtsskóla  og  er  útskrifaöur  þaðan  1714, 
tvitugur  aö  aldri.  Er  þvi  fæddur  um  1694.  Hann  andaðist  á 
Sólheimum  í  Mýrdal  úr  kviðsliti  1742  (sbr.  annála  Hallgríms 
djákna  í  safni  Bókm.fél.  nr.  3  4to). 

2)  Réttara  1742  (sjá  áður). 


624 

Einars  í  Garði,  (sem  fæddist  1645,  vígðist  1669, 

dó  1742),  sonar  séra  Skúla  1  Goðdölum,    (sem 

fæddist  1615,  vígðist  1645,  deyði  1711),  Magn- 

ússonar    prests    á    Mælifelli    Jónssonar.      Séra 

Einar    i    Garði  átti  Guðrúnu  dóttur  séra  Hall- 

gríms    í   Glaumbæ  Jónssonar  prófasts  á  Hösk- 

uldsstöðum.     Séra  Skúli  í  Goðdölum  átti  Arn- 

þrúði    Björnsdóttur    Ásbjörnssonar^).     En  séra 

Magnús    á    Mælifelli    átti  Ingunni  dóttur  Skúla 

Einarssonar  Þórarinssonar  í  Bólstaðarhlíð  Stein- 

dórssonar.  Skúli  Einarsson  átti  Steinunni  laun- 

dóttur    biskups    Guðbrands,    hverja    hann    átti 

með  Guðrúnu  dóttur  Gísla  prests  Finnbogason- 

ar,    er  var  mesta  hraustmenni  og  í  Sauðafells- 

för  og  fleirum  með  Jóni  biskupi  Arasyni. 

Móðir:  Oddfi}'  dóttir  Jóns  bónda,  mesta  hraustmennis, 

er    úti    varð   á  Reykjaheiði,  Arnasonar  Björns- 

sonar  á  Laxam\TÍ.     Móðir  Björns  var  Þuriður 

dóttir  séra  Sigurðar  á  Grenjaðarstað  Jónssonar 

biskups. 

Kona:  Steinunn,    (fædd    1699),  laundóttir  séra  Björns 

(sonar    Jóns    sýslumanns   Þorlákssonar)  Thor- 

lacii    í   Görðum.     Þau  Skúli  og  Steinunn  gipt- 

ust  1740.     Steinunn  dej'ði  í  Viðey  1785. 

Börn:  A.   Jón,    fæddur   1738,    var  settur  föður  sínum 

til    aðstoðar    landfógeti    1763,    giptist    1764 

Ragnheiði    laundóttur    Þórarins  sýslumanns 

Jónssonar.  Jón  fógeti  dó  1789,  þeirra  einka- 

son: 

1.  Jón,  að  viðurnefni  Vidöe,  útlærður  inn- 
an-  og  utanlands,  drukknaði^þá  hann 
fór  að  sækja  útfararkostnað  föður  síns, 
ógiptur,  bl. 

B.  Guðrún  eldri,  fædd  1739,  giptist  Jóni  Snorra- 
syni  Hegranessýslumanni,  dó  1816  (sjá 
Hegranesþing). 

C.  Björn,    fæddur    1741,    construktionsmeistari 


1)    Réttara:  Arnbjörnssonar. 


625 

við  Holmen  í  Kaupmannahöfn,   giptist  þar, 
dó  um  1784,  bl. 

D.  Rannveig,  fædd  1742,  giptist  1763  Bjarna 
Pálssyni  landlækni,  börn: 

1.  Steinunn,  fædd  1768,  giptist  1782  Vig- 
fúsi  sýslumanni  Þórarinssyni  (sjá  Rang- 
árþing). 

E.  Guðrún  yngri,  fædd  1743,  dó  1801,  giptist 
Jóni  Snæfellsnessýslumanni  (sjá  þar). 

F.  Oddný,  fædd  1748,  gipt  1782  séra  Hallgrími 
Jónssyni  frá  Staðastað,  siðar  að  Görðum  á 
Akranesi,  dó  bl.^). 

G.  Halldóra,  fædd  1750,  giptist  chirurg  Hall- 
grími  Bachmann,  börn: 

1.  Kristín  fyrri  kona  Ólafs  læknis  Brynj- 
ólfssonar,  bl. 

2.  Séra  Jón  Bachmann  átti  Ragnhildi  dótt- 
ur  séra  Björns  Þorgrímssonar  á  Set- 
bergi,  börn: 

a.  Hallgrimur. 

b.  Geir. 

c.  Teitur. 

d.  Halldóra. 

e.  Benedikt. 

f.  Sigríður. 

g.  Björg. 
h.  Ingileif. 
i.  Helga^). 

3.  Árni  fór  utan,  varð  sjómaður. 

Skúh  var  fæddur  á  Húsavík  1711,  var  uppfræddur  af 
föður  sínum  til  síns  17.  árs,  þá  hann  deyði  1728,  og  þar 
eptir    af   stjúpföður    sínum    Þorleiíi    prófasti    Skaptasyni  í 


1)  Pau  áttu  son,  er  Guömundur  hét  og  kvæntist  hann  á 
Akranesi.  Annars  má  finna  afkomendur  Skúla  fógeta  á  við  og 
dreif  í  riti  þessu  áður.  Bogi  telur  hér  ekki  af  börnum  Bjarna 
landlæknis  nema  Steinunni,  en  meðal  systkina  hennar,  er  upp 
komust  voru:  Eggert  prestur  i  Stafholti  og  Pórunn  kona  Sveins 
læknis  Pálssonar  i  Vik, 

2)  Sjá  um  þessi  börn  nánar  III,  3(32—363. 


626 

Múla.  Hann  fór  utan  dimissus  1732,  21  árs,  lil  meiri 
lærdómsframa,  og  dvaldi  í  Kaupmannahöfn  2  ár,  efa  eg 
að  hann  tæki  reynslupróf  í  lögvísi  á  þeim  árum. 

1734  kom  hann  út  á  Búðaskipi  ásamt  Oddi  landþings- 
skrifara  og  hafði  þá  fengið  að  veitingu  austurpart  Skapta- 
fellssj'slu.  Fór  Skúli  frá  skipi  til  alþingis  og  gegndi  það 
sumar  landskrifaraembætti  eptir  fullmakt  Odds.  Tók  svo 
við  sýslu  sinni  og  hélt  hana  um  hríð. 

1735,  þá  mál  Bjarna  s^slumanns  yfirstóðu,  var  hann 
settur  yfir  vesturpart  s}'slunnar,  en  mátti  sleppa  honum 
1736,  þá  Bjarni  náði  sínu  sj'slumannsembætti. 

1736  brá  Skúli  til  utanferðar  og  fékk  1737  sér  veitta 
Skagafjarðarsj'slu.  Sama  ár  kenndi  stúlka  úr  Múlasýslu 
honum  barn,  hvar  fyrir  hann  sór.  Þar  um  kvað  Sveinn 
(síðar  lögmaður)  Sölvason  þessa  vísu: 

Fúla  neyð  með  frekt  prjál 
fala  lét  í  þingsal 
um  púl  á  meyjar  magál 
malað  heyrðist  það  hjal. 
Úr  Múla  norðan  sú  sál 
svala  buxna  nam  fal. 
Fyrir  Skúla  var  það  skarnmál, 
hann  skal  þó  annars  mannval. 
(Aðrir  hafa  þessa  vísu  þannig: 

Fúian  eið  með  frekt  prjál,  falan  o.  s.  frv.). 

1738  kenndi  og  Steinunn  laundóttir  séra  Björns  Thor- 
lacii  í  Görðum  honum  barn.  Mælt  var,  að  SkúH  hefði  í  fjTstu 
viljað  þar  fyrir  sverja,  en  bæði  af  því,  að  séra  Björn  gekk 
mjög  hart  að  Skúla  og  Steinunn  var  þá  aptur  orðin  þunguð 
að  Guðrúnu  eldri,  sem  fæddist  1739,  lofaði  SkúH  að  taka 
Steinunni  til  ekta  og  enti  það  árið  1740. 

1737,  þá  Skúli  var  út  líominn,  reið  hann  til  Skaga- 
fjarðar  og  birti  veitingarbréf  sitt  á  þriggja  hreppa  þingi. 
Flutti  svo  varnað  sinn  að  austan.  Það  er  mælt,  að  Skúla 
bafi  þótt  svo  agasamt  á  þeim  tíðum  í  Skaptárþingi,  að 
hann  hafi  fyrir  þeim  ófriði  þaðan  hrokkið.  Var  þó  Skúli 
enginn  örkvisi  kallaður. 

1737  flutti    SkúH    til    Skagafjarðar  og  hafði  mest  sitt 


627 

aðsetur  í  Gröf  á  Höfðaströnd.  Var  þar  þá  Þórunn  Jóns- 
dóttir  og  dætur  hennar.  Gerðist  Skúli  brátt  héraðsríkur 
og  umsvifamikill  í  sýslu  sinni  og  keypti  Stóru-Akra  í 
Blönduhlíð,  samt  giptist  Steinunn  1740.  Sama  ár  rak  manna- 
lausa  hollenzka  duggu  á  Borgarsand;  tók  Skúli  hana  og  hag- 
nýtti  sem  vogrek,  lét  og  byrja  að  byggja  rambyggilegan 
bæ  á  Ökrum.  1741  flutti  hann  sig  þangað  búferlum.  Á 
þeim  tíðum  var  Þóroddur  Þórðarson  heyrari  á  Hólum. 
Hann  var  framgjarn  og  óvæginn  í  orðum.  Hann  talaði 
um,  að  Skúli  SNsIumaður  mundi  ei  hafa  skjallega  með- 
farið  dugguna,  sem  rak,  og  stungið  fénu  undir  stól,  þar 
með  mundi  hann  hafa  verið  valdur  að  lífláti  Guðrúnar 
systur  sinnar  og  haft  óleyfilega  umgengni  með  Þórunni 
Jónsdóttur  í  Gröf  og  dætrum  hennar;  komst  þar  af  í  um- 
ræðu,  að  séð  hefði  verið  fyrir  barni  einu  eða  fleirum  þar 
i  móunum.  Var  því  trúað  og  urðu  margir  til  að  taka 
undir  þetta;  komst  það  til  eyrna  Skúla,  og  hófst  hann 
máls  á  því  við  Þórodd,  sem  hvergi  gat  staðið  raeð  slíkt 
rógmæli.  Var  þar  um  þingað  í  Viðvík  þann  30.  marz  1741. 
En  fyrir  góðra  manna  miHigöngu  varð  sá  endir  á  því 
máli,  að  Þóroddur  bað  Skúla  sýslumann  skriflega  fyrir- 
gefningar  og  að  betala  Ijonum  15  hundruð  eða  60  rd. 
specie,  þar  upp  1  gengu  10  hndr.  í  GuIIbrekku  fyrir  30  rd., 
en  hitt  ætlaði  Þóroddur  að  betala  með  peningum,  en  seinna 
voru  þar  fyrir  útlátnir  Geirhildargarðar. 

1741  um  sumarið  rak  duggu  hollenzka  á  Borgarsandi 
og  lifðu  mennirnir;  brá  Skúli  sj'slumaður  skjótt  við  og 
bauð  upp  féð  allt,  var  kallað  af  yíirvarpi,  því  menn  voru 
þá  slíku  óvanir;  gerði  Skúli  þann  reikning  fyrir,  er  hon- 
um  sjndist,  og  vita  menn  ej,  hver  orðið  hefur,  en  allt  var 
það  kallað  kongsfé  og  upptækt,  er  þeir  menn  höfðu  með 
farið,  og  þeir  ófrjálsir  ejálíír.  Lét  Skúli  Jón  Eggertsson 
frá  Ökrum  sækja  sök  á  hendur  þeim  um  ófrjálsa  kaup- 
höndlun  og  var  þar  fátt  til  andsvara.  Síðan  var  þeim 
dæmd  refsing,  en  hann  gaí  hana  upp  síðar  og  tók  féð. 
Voru  þeir  um  hríð  í  haldi  á  Ökrum;  bjargaði  Jón  bróðir 
Skúla  þessum  mönnum,  sem  hann  mátM,  og  komust  þeir 
flestir  af  landi.  (Þetta  ár  lét  Skúli  mest  bj-ggja  bæinn  á 
Ökrum  af  þeim  viði,  er  hann  fékk  af  skipinu). 


628 

1741  lét  Skúli  ganga  í  Skagafirði  samþykkt  um  hrossa- 
beit  í  haga,  einkum  á  sumrum,  að  ei  uppbitist  af  þeim 
búfjárhagar  og  ei  væri  oísett  í  heimalönd  og  lagt  ríkt  við. 

1741  gerðist  og  SkúH  Hólastóls  oceonomus,  því  hann 
var  áhtinn  framkvæmdarmesti  dugnaðarmaður;  hélt  hann 
þeirri  umsjón  til  1746;  þóltu  stólsins  hús  í  hans  tið  að 
viðum  verða  víxluð  og  gerðist  þar  um  ágreiningur  seinna, 
sem  þó  féll  niður. 

1742  var  SkúH  settur  í  Húnavatnssýslu  að  þinga  í 
málum  Bjarna  sýslumanns  Halldórssonar,  en  Grímur  á 
Giljá  var  þá  settur  í  Skagafirði.  Mótféll  Skúli  sýslumaður 
Bjarna  sýslumanni  Halldórssyni,  þá  njkomnum  út,  í  kj^r- 
máhnu  og  jafnan  voru  þeir  andvígir,  meðan  Skúli  var  í 
Skagafjarðarsýslu;  bar  þeim  margt  til,  því  báðir  voru  hér- 
aðsrikir  og  létu  ekki  allt  fyrir  brjósti  brenna. 

Oflangt  væri  að  telja  hér  allar  aðgerðir  Skúla,  bæði  í 
og  utan  embættis,  meðan  hann  var  sj^slumaður  í  Skaga- 
firði,  því  hann  var  hinn  öruggasti  til  allra  framkvæmda 
og  dugnaðar.  Hins  get  eg  hér,  að  hann  gerðist  landfógeti 
hinn  19.  desember  1749  og  skrifar  Giessing,  að  hann  hafi 
sem  landfógeti  gert  átján  ferðir  til  Kaupmannaliafnar,  ein- 
asta  í  líongsins  og  landsins  erindum,  og  ótrúanlega  miklu 
kom  hann  af  stað  til  landsins  nota,  því  hann  var  hinn 
mesti  föðurlandselskari. 

Hann  setti  á  stofn  verksmiðjuna  í  Reykjavík  með  alls- 
konar  vefnað  1  dönskum  vefstólum,  rokkaspuna,  þófara- 
og  litunarverkfærum  (rokkaspuni  og  vefstólar  að  framandi 
þjoða  hætti  hafa  siðan  útbreiðzt  um  allt  land  til  mikils 
hagnaðar  innbyggjurum).  Hann  innleiddi  og  færaspuna 
hér,  skinnaverkun,  norskra  fiskibáta  lag,  fiskilóða-  og  netja- 
brúkun,  kálgarða-  og  kornyrkjuafla,  þó  sumt  af  þessu  yrði 
til  lítilla  nota,  meir  fyrir  innbyggjara  hirðu-  og  mann- 
skapsleysi,  en  að  það  væri  ekki  ágætt  i  sjálfu  sér;  útlent 
sauðfé  að  bæta  ullargæði  lét  hann  og  hingað  færa,  en  það 
varð  til  tjóns,  vegna  óvarsamrar  meðhöndlunar.  Allt  þetta 
setti  Skúli  á  stofn  af  örlæti  þess  milda  kongs,  Friðriks 
fimmta  fyrir  milligöngu  þáverandi  stiplamtmanns  Ottonis 
Thott,  greifa  af  Ranzow.  Tvær  duggur  voru  og  keyptar 
til    að    flytja    íöng    miUum    íslands    og    Danmerkur  og  til 


629 

fiskiveiða.  Múrhúsin:  Viðeyjarstofa  og  kirkja,  læknisbúðin 
í  Nesi,  Bessastaðastofa  og  kirkja,  ásamt  Reykjavíkurdóm- 
kirkju  voru  að  Skúla  undirlagi  sumpart  uppbyggð,  þó  aðrir 
væru  og  þar  að  styðjandi. 

Jafnvel  þó  mörg  misferli  upp  á  kæmi  verður  því 
ekki  neitað,  að  Skúli  stundaði  sem  bezt  hann  gat  síns 
föðurlands  framför  til  alls  dugnaðar  og  góða.  Áður  né 
síðan  hefur  enginn  hér  á  landi  framkomið  þvíHkum  við- 
burðum  og  framkvæmdum,  þó  ekki  allt  lukkaðist  ákjós- 
anlega. 

Aðsetur  og  bú  sitt  hafði  hann  í  Viðey  og  kom  þar 
á  miklu  æðarvarpi,  eptir  það  hann  flutti  suður,  Hann 
var  hinn  mesti  höfðingi  á  sinni  tíð,  og  var  jafnan  á  hans 
heimili  Viðey  hinn  mesti  mannfjöldi,  bæði  af  aðkomu- 
mönnum  hærri  og  lægri  stétlar  og  heimafólki.  En  þó 
Skúh  hefði  aðdrætti  og  föng  mikil,  var  hann  maður  óríkur 
að  fé  vegna  hans  þegnskapar.  Var  honum  það  til  fundið, 
að  hann  hefði  í  skorti  sínum  gripið  til  hjá  honum  í 
geymslu  verandi  alþjóðlegra  peninga').  Var  honum  þvi 
árið  1786  vikið  frá  landfógetaembætti,  og  eins  Jóni  syni 
hans,  sem  deyði  1789.  Aptur  komst  Skúli  til  sama  em- 
bættis,  en  frásagði  sér  það  seinna,  og  fékk  lausn  í  náð 
1793  með  pension,  en  deyði  sjálfur  9.  nóvember  1794, 
83  ára  gamall. 

Opt  átti  hann  í  málaferlum,  bæði  þá  hann  var  sy-slu- 
maður  og  eptir  það  hann  varð  landfógeti  og  þá  helzt  við 
Islands  höndlunarfélag.  Var  hann  nær  þvi  árlega  í  utan- 
ferðum;  valt  á  j'msu  um  sigursæld  hans  í  málaferlum, 
hélt  þó  fremur  líkindum  sínum  hlut. 

SkúH  var  meðalmaður  á  vöxt  og  ekki  þrekinn,  kvikur 
mjög,  skarpeygur  og  nokkuð  varaþykkur,  mikill  rómurinn 
og  því  hkur,  sem  hann  biti  nokkuð  á  vörina.  Hann  var 
óvílsamur,  þótti  nokkuð  harðlyndur  og  brögðóttur,  vin- 
fastur  var  hann  og  þrautgóður,  allvel  lærður.  í  reikninga- 
og  búskaparfræðum  mun  hann  hafa  verið  sterkastur. 
Margt  hefur  hann  ritað.  Prentaður  er  hans  ))Sveitabóndi«, 
saminn    með    nærgætni,  þvi  þar  er  fremur  lögð  til  grund- 


1)    =  almannaQár. 


630 

vallar  gömul  venja  en  eigin  reynsla.  Hann  hefur  og  sam- 
antekið  þá  harmonisku  jarðabók  og  fleira.  Sem  föður- 
landselskari  og  höfðingi  var  hann  með  þeim  mestu,  en 
yfirgekk  alla  með  heppna  framkvæmd  í  mörgu  til  síns 
föðurlands  heilla.  Hann  var  sannkallaður  stór  maðiir, 
en  ekki  var  hann  lagaður  til  að  fara  laglega  með  lítil  efni. 

Hailgrímur  Jónsson  Thorlacius 

fékk  veitingu  fyrir  Ausíur-Skaptafellssýslu  (sjá  Múlaþing) 
3.  júní  1737,  en  þá  var  hann  látinn,  er  veitingin  kom 
(t  1736). 

Sigurður  StefánssonO- 

Kona  hans    var    Þórunn  dóttir  Jóns  launsonar  Ólafs 

s\'slumanns  Einarssonar  sýslumanns  Þorsteins- 

sonar  sýslumanns  í  Þykkvabæ-). 

Börn:  A.    Jón    bóndi    i    Holtum    (dó    1797)^)  átti  fyr 

Þórdísi    Jónsdóttur,  svo  Guðlaugu  Runólfs- 

dóttur;  þ.  b.: 

1.    Sigríður     giptist     að     Stónimörk    undir 
Eyjafjöllum  1809-^). 


1)  Siguröur  sýslumaöur  var  haldinn  launson  Ólafs  sýslu- 
manns  Einarssonar.  Móöir  Sigurðar  var  Yilborg  Guömunds- 
dóttir  úr  Meöallandi  Vigfússonar,  systir  Siguröar  á  SteinsmVri 
fööurfööur  Péturs  Sveinssonar  spitalahaldara  á  Hörgslandi.  Er 
Sigurður  sýslumaður  fæddur  1698  eða  1699,  og  lýsti  þá  móðir 
hans  Stefán  nokkurn  Pórarinsson  föður  að  barninu  og  gekkst 
hann  við  pvi,  en  séra  Vigfús  ísleifsson  sóknarprestur  Vilborgar 
sakaði  hana  um,  að  sú  lýsing  væri  ekki  með  felldu  og  að  aðrir 
væru  líklegri  til  að  vera  feður  að  barninu  en  Stefán  þessi.  Neit- 
aði  hann  henni  pví  um  sakramenti.  Kom  það  mál  fyrir  presta- 
stefnu  árið  1700,  en  varð  lítið  úr,  Vilborg  dó  í  Nýjabæ  i  Vest- 
mannaejjum  hjá  syni  sínum  i  janúar  1733  (sbr,  Alþ.bók  1734 
nr,  29). 

2)  Pórunn  kona  Siguröar  sýslumanns  er  sumstaðar  talin 
laundóttir  Ólafs  sýslumanns,  en  ekki  sonardóttir  hans,  en  það 
mun  skakkt, 

3)  Jón  bjó  á  Felli  i  Suðursveit, 

4)  Maður  Sigriðar,  er  hún  giptist  um  1790,  var  Jón  í  Stóru- 
mörk   (Ý   1822)  launson  Guðmundar  Ögmundssonar  og  Ingiriðar 


631 

Poileifur  lögréttumaður  í  Öræfum  átti  Sig- 
ríði  dóttur  Jóns  ísleifssonar  í  Selkoti;  börn 

1.  Pétur  átti  Sigríði  Guðnadóttur  úr  Land- 
eyjum^);  þ.  b.: 

a.    Magnús, 

2.  Þórdís-)    átti   Árna  Árnason  á  Hofsnesi, 
dóu  bæði  1  bólu  1786;  þeirra  dóttir: 

a.    Sigríður^). 


Olafsdóttur  Thorlacius  prests  í  Stóradal  Jónssonar,  er  siðar  átti 
Pórð  Sighvatsson  i  Hliðarhúsum.  Börn  Jóns  og  Sigriðar,  er  var 
f.  k.  hans: 

a.  Guðrún  átti  Ólaf  Ólafsson  í  Stórumörk  og  Vatnsdalskoti;  þ.  b.: 
Jón,  Porgerður,  Ej^rn}',  Katrin. 

b.  Ingibjörg  átti  Hallvarð  Jónsson  i  Neðradal  undir  Ej'jafjöllum; 
þ.  b.:  Ingvar,  Guðríður,  Sigríður,  Hallbjörg,  Vigdis. 

c.  Ingiríður  átti  Gísla  Pétursson  frá  Heiöi  í  Holtum,  bl.  Laun- 
son  hennar  var  Jón  söðlasmiður  ())söðli(()  kenndur  við  Hlíð- 
arendakot  og  kallaður  son  Jóns  E^'jólfssonar  i  Vetleifsholti, 
en  almennt  haldinn  launson  Sæmundar  Ögmundssonar  í  Ey- 
vindarholti. 

Enn  var  dóttir  Jóns  Sigurðssonar  og  Guðlaugar: 

2.    Pórdís  átti  Erlend  Högnason  í  Suðursveit;  þ.  b.: 
Hávarður,  Konráð,  Jón. 

1)  Pétur  bjó  á  Litla-Hofi  í  Öræfura  og  var  einkennilegur 
maður  ())Öræfa-Pétur(().  Sigríður  kona  hans  var  dóttir  Guðna  í 
Efrivík  í  Landbroti  Ólafssonar  i  Pykkvabæ  Porsteinssonar  s.  st 
Olafssonar  Jónssonar  á  Steinsmýri  Eirikssonar.  Hún  átti  siöar 
Mála-Davið  Jónsson  á  Brattlandi.  —  Auk  Magnúsar,  sem  Iiér  er 
talinn,  voru  börn  hans  og  Sigriðar:  Jón,  Guðný,  Snjófríður,  Sig- 
riður,  Helga,  Geirlaug  og  Pórunn,  er  var  f.  k.  Árna  á  Hofi  Por- 
varðssonar  Pálssonar  í  Mörk  Eirikssonar,  er  var  bróðir  Einars 
skólameistara  Jónssonar  í  Skálholti;  p.  d.:  Helga  átti  séra  Jón 
Bjarnason  i  Skarðspingum;  þeirra  synir  Magnús  Blöndal  prestur 
í  Vallanesi,  Bjarni  cand.  mag.  viðskiptaráðanautur,  dr.  Helgi 
grasafræðingur  og  Elín. 

2)  Steingriraur  biskup  nefnir  hana  Pórunni,  og  er  það  ef- 
laust  réttara. 

3)  Sigriður  átti  Pórarinn  Sveinsson  á  Svinafelli  Illhugasonar. 
Enn  eru  taldar  dætur  Porleifs  lögrétturaanns: 

5.  Kristin    átti    Bjarna    á    Núpum    i    Fljótshverfi 
Sigurðsson  Valdasonar. 

6.  Vigdísj  átti^  fyr  Helga  Árnason  i  Kaldrananesi 


632 

3.  Jakob. 

4.  Sigurður. 

C.  Þorleifur  yngri  1  Landeyjum  átti  Ingibjörgu 
Pormóðsdóttur  og  mörg  börn^). 

D.  Guðmundur  i  Sævarhólum  í  Suðursveit, 
varð  seinni  maður  Sigríðar  Þórðardóttur 
Ingimundssonar,  átti  börn-). 

E.  Bergljót  átti  Björn  Brynjólfsson  á  Reyni- 
völlum;  þ.  b.: 

1.  Vilborg    átti    séra    Eirík    Rafnkelsson  á 
Hofi  í  Álptafirði^). 

2.  Sigurður^. 

3.  Þórunn. 

4.  Þorvarður. 


í  Mýrdal  (f  1809);  þ.  b.:  Sigríður,  Valgerður  og 
Helgi  á  Lambastöðum  i  Garði.  S.  m,  Vigdisar 
var  Jón  lireppstjóri  í  Kaldrananesi  Jónsson 
frá  Skála  undir  Ej'jafjöllum  Jónssonar,  og  var 
f.  k.  hans;  þ.  b.:  Sæmundur  á  Steinum,  Por- 
finnur,  Sigríður  og  Jón  i  Fljótsdal  faöir  IJlfars, 
sem  nú  býr  i  Fljótsdal,  og  Ágústs  í  Höskulds- 
koti. 

1)  Launbörn  Porleifs  i  Hól  í  Landejjum  voru  2  Jónar,  og 
A'ar  hinn  eldri  þeirra  Jón  í  Borgarliöfn;  ennfreraur  laundóttir 
Pórunn,  er  átti  Pál  Jónsson  á  Lambaleiksstöðum;  Kristín  skil- 
getin  dóttir  Porleifs  átti  f^T  Jón  Hálfdanarson  í  Klasbarða,  siðar 
Jón  Simonarson. 

2)  F.  m.  Sigriðar  var  Guðmundur  stúdent,  son  Jakobs  prests 
Bjarnasonar  á  Kálfafellsstað.  Pórður  faðir  hennar  var  i  Borgar- 
höfn.     Dóttir  Guðmundar  í  Sævarhólum  og  Sigriðar  er  tahn: 

a.  Oddný  átti  Bjarna  Steinsson  i  Miðbæ  i  Suðursveit;  þ.  b.: 
Sigriður  átti  Svein  Sveinsson,  Margrét,  Steinn,  Guðmundur 
(sumir  telja  Oddnýju  laundóttur  Guðmundar  í  Sævarhólum 
með  Margréti  Runólfsdóttur  úr  Múlasýslu). 

3)  Börn  séra  Eiriks  og  Vilborgar  voru:  Brynjólfur  í  Hlið  i 
Lóni,  Eirikur  i  Bæ  i  Lóni  og  Pórdis  s.  k.  Ketils  Óíeigssonar  i 
Bygðarholti.  S.  m.  Vilborgar  Steinn  Porvarðsson  i  Bæ  i  Lóni; 
áttu  bðrn. 

4)  Sigurður  á  ReynivöIIum  i  Suðursveit  átti  Valgerði  Sig- 
urðardóttur  Guttormssonar  og  börn. 


633 

5.  Kristín^). 

(3.  Sigríður-). 
F.   Ólöf  giptist  á  Austfjörðum  Ögmundi  Eiríks- 

syni,  átti  börn^). 
<i.   Ingibjörg  giptist  austur  í  Mýrdal,  svo  undir 

EyjafjölH). 
H.  Þrúður. 
I.     Jón    annar    átli   Sigríði  Sigmundsdóttur  Ei- 

rikssonar^),  þ.  b.: 

1.  Þórdís  átti  Erlend  Erlendsson. 
K.  Erlendur,  bl. 
Sigurður  var  fósturson  Þrúðar  Magnúsdóttur^).      Hún 


1)  Kristin  álti  Jón  á  Söndum  1  Meðallandi  Vigfússon  prests 
Benediktssonar. 

2)  Sigriður  féll  í  barneign  (blóðskömm)  með  tveiraur  bræðrum 
sínum  Guðmundi  og  Þorvarði  og  voru  þau  dæmd  á  alþingi  1799. 

Enn  var  dótlir  Hjörns  Brynjólfssonar  og  Bergljótar: 

7.  Katrín   átti  Kristján  Vigfússon  lögsagnara  (sjá 
siðar). 

3)  Ögmundur  bjó  á  Hafranesi  í  Fáskrúðsfirði  og  er  sums- 
staðar  talinn  Árnason.     Börn  hans  og  Olafar: 

a.  Guðmundur  verzlunarstjóri  á  Eskifirði  átti  Málrafriði  Jóns- 
dóttur  sýslumanns  á  Eskifirði  Sveinssonar  lögmanns  Sölva- 
sonar,  þ.  b.: 

aa.    Jón    Sigurður   Ögmundsen   læknir  í    Rípum   (ý   23.  febr. 

1857)    átti    danska  konu  Pauline  Ulrikke  Charlotte  Thor- 

mann. 
bb.  Birgitta    Maria    átti   I.ambert  Nielsson  I^ambertsen  yngra 

kaupmann    á   Eyrarbakka,   þeirra  son  Guðmundur  Lara- 

bertsen  kaupmaður  í  Reykjavík. 
cc.   Charlotta  Amalia  var  á  FlatejTÍ. 

b.  Eiríkur  kvæntist  ekki,  átti  eina  dóttur,  er  Sigriður  hét. 

c.  Vigfús. 

d.  Porvarður. 

4)  F.  m,  hennar  hét  Jón  Snorrason. 

5)  Sá  Eiríkur  var  Sigmundsson  og  átti  Sigriði  SigurÖardótt- 
ur  prests  á  Kálfafellsstað  Bjarnasonar.  Sumir  sleppa  þessum 
Jóni  öðrum. 

6)  Hún  var  gipt  Porleifi  lögréttumanni  Einarssyni,  bróður 
Olafs  sýslumanns  (sjá  áður).  Hefur  Sigurður  látið  2  sj^ni  sína 
heita  eptir  fóstra  sínum,    Sumir  segja,  að  Sigurður  hafi  alizt  upp 

41 


634 

testamenteraði  honum  töluverða  fjármuni,  hvert  testamenti 
kongur  staðfesti  31.  marz  1727.  Sigurður  stóð  stundum 
fyrir  málum  á  alþingi.  1723  var  hann  settur  sýslumaður 
í  Vestmannaeyjum  eptir  Ólaf  Arnason,  en  fékk  veitingu 
fyrir  þeirri  sýslu  1725.  Fékk  veitingu  fyrir  austurparti 
Skaptafellssýslu  þá  Skúh  sleppti  1738^)  og  flutti  þangað, 
sleppti  sj'slupartinum   1758  og  deyði  sjálfur  1765^), 

Siguröur  Ólafsson. 
Faðir:  Ólafur    sýslumaður    Arnason  (sjá  Barðastrand- 

arsýslu). 
Móðir:  Guðrún    Hjaltadóttir    prests    í    Vatnsíirði    Þor- 

steinssonar. 
Kona:  Ingibjörg   Bergsdóttir   prófasts  Guðmundssonar. 

Börn:  A.  Guðrún  átti  séra  Bjarna  Arngrímsson^),  börn: 

1.  Arngrímur  fæddur  1804*). 

2.  Jón,  dó. 

B.  Bergur^)     átti     Katrínu    dóttur    Guðmundar 
prests  Bergssonar,  systkinabarn  sitt,  þ.  b  : 

1.  Ingibjörg. 

2.  Solveig. 

3.  Bjarni. 

4.  Jón«). 


hjá  Ólafi  sýslumanni,  en  hitt  mun  réllara.  í  munnmælum  eystra  er, 
að  Pórunn  kona  Sigurðar  sýslumanns  haíi  fjTÍrfarið  sér  og  fund- 
izt  dauð  við  klett  í  ánni  milli  Uppsala  og  Smirlabjarga. 

1)  Veitingarbréfið  ds.  14.  marz. 

2)  Hann  fékk  15  rd.  eptirlaun  með  kgsúrskurði  27.  febr. 
1759.  Mun  hafa  dáið  á  Smirlabjörgum  i  Suðursveit,  par  scni 
hann  hafði  búið  lengstum, 

3)  Hann  var  prestur  á  Melum. 

4)  Arngrimur  var  síðast  prestur  á  Brjánslæk  (j  1885),  var 
tvíkvæntur,  fyrst  Önnu  Bjarnadóttur,  siðar  Málmfriði  Ólafsdóttur 
og  átti  börn  með  báðum. 

5)  Bergur  bjó  fyrst  á  Stórhólmi  í  Leiru,  en  síðar  á  Mela- 
leiti  og  Áskoti  i  Melasveit. 

6)  Auk  þessara  barna  Bergs  voru  enn  tvö:  fóra  og  Guð- 
mundur,  er  dó  ungur. 


635 

C,  Þóra    átti    séra  Benedikt  Ingimundarson,  dó 
af  barnssæng. 

D.  Þorbjörg. 

Sigurður  var  sliólalærður^)  og  vel  að  sér  ger.  Hann 
gerðist  klausturhaldari  á  Kirkjubæ.  En  þá  Sigurður  Stef- 
ánsson  frásagði  sér  sj^sluna  var  Sigurður  klausturhaldari 
þar  settur  sýslumaður  i  austurpartinum,  1758 — 1759,  og 
optar  var  hann  settur  sýslumaður  um  tíma,  svo  sem  1768 
í  Skaptafellssýslu  og  1781  og  í  Gullbringusýslu  1792  1 
einstöku  mákim  dómari,  því  hann  þótti  skýr  m.aður. 
Hann  var  fyrirmannlegur  ásýndum.     Dó  1810. 

Jón  Heigason. 

Faðir:  Helgi    bóndi  á  Svertingsstöðum  í  Eyjafirði  01- 

afsson  Helgasonar.  Móðir  Helga  var  Þorgerð- 
ur  Jónsdóttir  frá  Stóradal  Jónssonar  Magnús- 
sonar  á  Reykjum  í  Skagaíirði  Björnssonar  á 
Reykjum  Jónssonar  og  Guðrúnar  Hallgrims- 
dóttur  frá  Argerði  Jónssonar  í  Hlíðarhaga  Hall- 
grímssonar.  Móðir  Hallgríms  Jónssonar  var 
Guðrún  dóttir  Jóns  handalausa  Flóventssonar, 
allt  bændafólk. 

Móðir:  Guðrún    Ólafsdóttir    frá    Róðhúsum    Asmunds- 

sonar^). 

Kona:  Sigríður    Magnúsdóttir    prests    á    Hallormsstað 

Guðmundssonar  prests  Magnússonar.  (Sig- 
ríður  var  systir  Guðmundar  fornfræðamanns 
Magnússonar;  móðir  þeirra  var  Karítas^)  Páls- 
dóttir  prests  á  Valþjófsstað  Högnasonar). 


1)  Sigurður  var  fæddur  31.  júlí  1732  og  útskrifaður  úr  Skál- 
holtsskóla  15.  mai  1752,  slirifaöur  1  stúdentatölu  við  liáskólann 
18.  desember  1753,  og  var  þar  tvö  ár.  Hann  andaöist  á  Mehim 
8.  marz  1810  hjá  séra  Bjarna  og  Guörúnu  dóttur  sinni.  Aður  en 
hann  kvæntist  átli  liann  launbarn  með  Ragnheiði  dótlur  Sig- 
urðar  prests  Sigurössonar  i  Holti  í  Önundarfirði,  er  hét  Ásta. 

2)  Kona  Helga  á  Svertingsstöðum  og  móðir  Jóns  sýslu- 
manns  var  Guðrún  Hallgrímsdótlir  frá  Árgerði  Jónssonar  i  Hlið- 
arhaga  Hallgrímssonar. 


3)    Hún  hét  Kristín. 


41" 


636 

Börn:  A.   Guðrún    átli    séra   Berg  Magnússon  prests  í 

Bjarnanesi.     Börn: 

1.  Séra  Jón  sama  staðar^). 

2.  Magnús-). 

3.  Sigriður^). 

B.  Magnús  HoíTeld  stúdent,  fór  utan  og  varð 
barnakennari  1  Noregi*). 

C.  Guðrún  yngri  kona  séra  Einars  Jónssonar 
á  Desjarmýri^),  svo  séra  Engilberts  Þórðar- 
sonar  í  Þingmúla^). 

D.  Kristín  kona  séra  Brynjólfs  Arnasonar  í 
Öræfum'). 


1)  Síra  Jón  var  prestur  á  Hofi  í  Alptafiröi  (f  16.  ágúst  1843) 
átti  Rósu  Brynjólfsdóltur  prests  i  Heydölum  Gislasonar,  þeirra 
sj'nir:  Bergur  prestur  i  Vallanesi,  Brj'njólfur  prestur  i  Vestmanna- 
eyjum,  Nikulás  1  Odda  á  Sej'öisfiröi,  Gísli  gullsmiöur  s.  st.  og 
Jón  í  Hólum  í  Hornafirði  faðir  Porleifs  alþm. 

2)  Magnús  var  síðast  prestur  i  Heydölum  (7  1.  maí  1893) 
átti  fyr  Vilborgu  Eiritísdóttur  Benediktssonar,  þau  sj'strabörn. 
Eitt  barna  þeirra  var  Eirikur  M.  A.  bókavöröur  í  Cambridge  (f  24, 
jan.  1913).  S.  k.  séra  Magnúsar  Ragnheiður  Jónsdóttir,  systir  séra 
Jóns  Austmanns  á  Stöö. 

3)  Sigriður  átti  Jón  Eiriksson  i  H!ið  í  Lóni,  þau  systrabðrn 
(sjá  síðar). 

4)  Hann  dó  9.  júní  1852,  áttræður  að  aldri. 

5)  Börn  séra  Einars  og  Guðrúnar  voru : 

a.  Jón    á    Gilsá    í    Breiðdal    átti    Ragnheiði    Jónsdóttur   á  Gilsá 
Björnssonar,   er  siðar  átti  séra  Magnús  Bergsson,  þ.  b.: 

aa.   Guðríður   s.  k.  séra  Vigíúsar  Guttormssonar  í  Ási  í  Fell- 

um,  þeirra  son  Björgvin  sj^slumaður. 
bb.  Guðrún  átti  fyr  Einar  GísJason  alþm.  á  Höskuldsstöðum, 

þ.    b.:    Magnús    dýralæknir   i    Rvik    og   Ragnheiður  kona 

Björgvins  sýslumanns.    S.  ra.  Guðrúnar  séra  Bergur  Jóns- 

son  í  Vallanesi. 

b.  Guðmundur   á   Flögu  í  Skriðdal  átti  Guðrúnu  Rasmusdóttur 
Lynge  af  Akureyri,  þ.  b.:  Einar. 

c.  Sigriður  giptist  ekki. 

6)  Son  séra  Engilberts  og  hennar  var  Einar  á  Víðilæk  i 
Skriðdal,  átti  Rannveigu  Jónsdóttur  og  börn, 

7)  Börn  séra  Brynjólfs  (7  21.marz  1852)  og  Kristínar: 

a,    Jón  á  Söndura  i  Meðallandi  átti  Evlaliu  Erlendsdóttur  Niku- 


637 

E.  Þóra    kona    Eiriks   Rafnkelssonar  á  Smirla- 
björgum,  áttu  börn^). 

F.  Ingibjörg  kona  séra  Guðmundar  Skaptason- 
ar  í  Mjóafirði,  bl.^). 

G.  Þórunn    kona    Eiriks  Benediktssonar  Bergs- 
sonar  prófasts  Guðmundssonar^). 


lássonar    og    Sigurveigar   Porvaldsdóttur,   þ.    b.:    Rósa,  Árni, 
Vigfús. 

b.  Guörún  átti  Jón  á  Skálafelli  Eiriksson  Rafnkelssonar. 

c.  Sigriður  dó  ógipf,  bl. 

d.  Karitas  átti  Erasmus  Halldórsson  á  Botnum,  og  var  s.  k. 
hans,  pau  bl. 

1)  F*óra  var  s.  k.  Eiriks,  p.  b.: 

a.  Jón  á  Skálafelli  átti  Guörúnu  Brjnjólfsdóttur  prests  Árnasonar. 

b.  Rafnkell. 

c.  Sigriöur  átti  Jón  á  Smirlabjörgum  Bergsson  dannebrogsmanns 
í  Árnanesi  Benediktssonar,  þ.  b.:  Bergur  og  Guörún,  er  átti 
Arna  Arngrimsson  frá  Skálafelli  Arasonar. 

2)  Ingibjörg  var  s.  k.  séra  Guömundar.  Hún  kafnaöi  í  hús- 
bruna  i  Pingmúla  1832,  pá  er  Eyjólfur  Asmundsson  ísfeldt  hinn 
skygni  lézt  par,  bjargaöi  liann  henni  siðast  út  úr  eldinum  og 
dóu  pau  bæði,  er  út  komu. 

3)  Eirikur  bjó  á  Hoffelli  og  andaðist  12.  marz  1841.  Börn 
hans  og  Pórunnar: 

a.  Sigriður  átti  séra  Jón  Bergsson  (»austa«)  í  Einholti,  og  var 
1.  k.  hans,  pau  bræðrabörn,  peirra  synir:  Eirikur  varapró- 
fastur  á  Garði  (»Regensen<()  i  Kaupmannahöfn,  Bergur  á 
Krossalandi,  Jón,  Pórður,  Pórunn,  Guðrún,  Porbjörg,  Sigríö- 
ur,  Kristin. 

b.  Sigriður  yngri  átti  Pétur  i  Bæ  i  Lóni  Sveinsson  prófasts  í 
Berufírði  Péturssonar,  p.  b.:  Sveinn,  Sigurleif. 

c.  Vilborg  f.  k.  séra  Magnúsar  Bergssonar  í  Heydölum  (sjá  áður). 

d.  Guðrún  átti  Gísla  Jónsson  hreppstjóra  i  Hlið  i  Skaptártungu 
Jónssonar. 

e.  Benedikt  prestur  i  Guttormshaga  (ý  4.  niai  1903,  96  ára)  átti 
Málmfríði  Brynjólfsdóttur  prests  i  Kálíholti  Guðmundssonar, 
p.  b.:  Eirikur  drukknaði  i  Pjórsá,  Málmfríður. 

f.  Anna  átti  Porleif  Hallsson  i  Hólum  í  Nesjum,  p.  b.:  Eiríkur, 
Vilborg,  Hallur,  Pórunn,  Benedikt,  Guðmundur,  Sigriður, 
Porbjörg,  Guðrún. 

g.  Jón  í  Hlíð  í  Lóni  átti  fyr  Sigriði  Bergsdóttur  prests  á  Hofi 
í  Álptafirði  Magnússonar.  P.  b.:  Bergur,  Steíán,  Jón,  Guð- 
mundur.     S.  k.  Jóns  i  Hlið  Olöf  Árnadóttir. 


638 

Jón  Helgason^)  fékk  austurpart  Skaptafellssj-slu  1759 
(veitingarbréf  hans  dagsett  27.  febrúar  1759)  átti  opt  erfitt 
í  málastappi,  var  frá  settur  sýslumannsembætti  1798  og 
frá  dæmdur  1799,  en  opt  áður  dæmdur  til  stórra  útláta. 
Hvort  hans  mörgu  málaferli  orsakazt  (hafa)  af  lærdóms- 
brest  hans  í  lagavizku,  iUvilja  eða  óheppni  er  vant  að 
segja.  Annars  tjáist  hann  ei  að  hafa  verið  góðmannlegur 
ásýndum.  Hann  var  fyrst  bóndi  í  Eyjafirði,  en  eptir  1759 
að  hann  tók  hálfí  Skaptárþing  bjó  hann  að  HoíTelIi.  1799 
er  getið  um  kansellibréf  ds.  2.  desember  1797  eptir  hverju 
Jón  Helgason  sýslumaður  skyldi  justicialiter  tiltalast  fyrir 
breytni  hans  í  justissök  mót  Guðmundi  Björnssyni,  einnig 
kongsbréf  ds.  15.  júlí  1796  með  hverju  hann  uppgefur 
hórdómssekt  Arna  nokkrum  Jónssyni  á  Skálafelli,  hvar 
Jón  sýslumaður  hafi  þó  tekið  24  rd,  í  stað  8  rd.  etc^). 

Kristján  Vigfússon. 
Faðir:  Vigfús  síðast  prestur  á  Kálfafelli  son  Benedikts 

prests    í    Vestmannaeyjum    Jónssonar    prests     í 
Meðallandi     Vigfússonar    prests    á    Sólheiraum 

h.   Guörún  yngri. 

i.  Guðmundur  á  Hoffelli  átt  Sigríði  Jónsdóttur  frá  Hlið  í  Skapt- 
ártungu  Jónssonar  1  Arnardrangi  Jónssonar  í  Eystridal  Eyjólfs- 
sonar.  P.  b.:  Jón  á  Hoftelli  og  Eirikur  á  Brú  á  Jökuldal 
faðir  Guðlaugar,  er  átti  Snorra  Gislason  Wium  á  Seyðisfirði. 

k.  l*órunn  átti  Porlák  á  Haukafelli  Sigurðsson  frá  Svinafelli  í 
Öræfum  Porsteinssonar. 

1.  Kristín  tvígipt.  S.  m.  hennar  Ari  Arngrirasson  á  Austurhól, 
þ.  b.:  Páll,  Stefán. 

m.  Eiríkur  á  Svinafelli  i  Hornafirði  átti  Puriði  Jónsdóttur. 

n.  Stefán  hreppstjóri  i  .\rnanesi  (f  12.  sept.  1884)  átti  Guðrúnu 
Einarsdóttur  stúdents  i  Skógum  Högnasonar,  p.  b.:  Bjðrn 
prestur  á  Sandfelli  í  Öræfum,  Einar  í  Árnanesi,  Eirikur, 
Halldóra,  .istriður. 

1)  Jón  sýslumaöur  var  fæddur  á  Svertingsstöðum  1731,  út- 
skrifaður  úr  Hólaskóla  26.  maí  1755,  tók  embættispróf  i  Iðgum 
12.  febrúar  1759  með  2.  einkunn. 

2)  Hann  andaðist  17.  september  1809,  samkværat  því  sem  eg 
hef  fundið  í  skjölum  í  landssi<jalasafninu,  sbr.  og  prestþjónustu- 
bók  frá  Hoffelli.  Aður  heíur  dánarár  hans  verið  talið  1806  (sbr. 
Lögfræðingatal  M.  St.  Tímarit  III,  229). 


639 

ísleifssonar  á  Höfðabrekku  Magnússonar  Ei- 
ríkssonar  á  Kirkjulæk  Eyjólfssonar  í  Dal  Ein- 
arssonar  í  Dal  Eyjólfssonar  lögmanns  Einars- 
sonar  í  Djúpadal  í  Eyjafirði  Árnasonar  Dal- 
skeggs  Magnússonar  í  Djúpadal  (sem  þras  átti 
við  Björn  Jórsalafara  um  landamerki)  Hafliða- 
sonar. 

Móðir:  Málmfríður  Jónsdóttir  frá  Blikalóni  á  Sléttu. 

Kona:  Katrín    Björnsdóttir  frá  Reynivöllum  Brynjólfs- 

sonar  prests  frá  Kálfafelli  Guðmundssonar  prests 
á  Húsafelli^)  Magnússonar. 

Börn:  A.   Bergljót^). 

B.  Guðrún^). 

C.  Sæmundur*). 

D.  Þorbjörg^). 

Kristján  var  hér  seltur  sýslumaður,  þá  Jón  Helgason 
var  frá  settur  1798.  En  Jón  Porleifsson  var  þó  þar  og 
dómari  settur  (sjá  Vestmannaeyjasýslu).  En  fyrir  þessari 
sýslu  var  Kristján  algerlega  þá  Jón  Þorleifsson  tók  Vest- 
mannaeyjasýslu  1801.  Sem  ólögfróðum  gengu  honum  örð- 
ugt  dómaraverk  og  var  frá  þeim  dæmdur  1804. 

Bergur  Benediktsson. 
Fadir:  Benedikt     Bergsson    bóndi    í    Arnanesi,  bróðir 

Guðmundar  prests  Bergssonar,  sem  1759  vígð- 
ist  til  Sandfells  í  Öræfum,  en  fékk  Kálfholt  í 
Rangárþingi  1772^). 


1)  Á  aö  vera:  Stafafelli. 

2)  Bergljót  átti  Erlend  Einarsson  á  Reynivöllum,  þ.  d.:  Katrín. 

3)  Réttara  mun:  GuÖn^'.  Hún  átti  Jón  Steinsson  á  Kálfa- 
felli.    P.  b.:  Kristján,  Steinn,  Margrét,  Katrin. 

4)  Sæmundur  stakk  sig  á  hnífi  og  dó  aí  þvi. 

5)  Porbjörg  var  laundóttir  Kristjáns,  álti  Halldór  Sigurðs- 
son  á  Bruntiól,  þ.  b.:  Pórdis,  Þorbjörg. 

6)  Kona  Benedikts  og  móöir  Bergs  dannebrogsmanns  var 
Sigríður  Eiríksdóttir  prests  á  Sandfelli  í  Öræfum  (ý  1746)  Odds- 
sonar  á  Búlandsnesi  Jónssonar.  Þau  Benedikt  og  Sigríður  dóu 
bæöi  i  nóv.  1816. 


640 

Kona:  Guðrún^). 

liörn:  A.  Jón  prestur  í  Einholti  (nefnist  Austmann)*), 

Bergur  var  maður  ólærður  en  skSr  og  góður  maður. 
Var  settur  eptir  Kristján  1804  í  austurparti  sýslunnar  til 
1812.  Hafði  hann  þann  part  9  ár,  til  þess  Jón  sjslumað- 
ur    Guðmundsson    var    þar    settur    1812.     Bergur    gerðist 


1)  Guörún  kona  Bergs  var  dóttir  séra  Jóns  Bergssonar  yngra 
i  Bjarnanesi  og  voru  þau  hjón  þvi  bræörabörn. 

2)  Séra  Jón  var  kallaður  ))austi«  (ekki  Austmann)  (t  24.  nóv. 
1852).  F.  k.  hans  Sigríður  Eiríksdóttir  á  Hoflelli  Benediktssonar 
(sjá  áður).  S.  k.  Sigríður  Benediktsdóttir  prests  i  Hraungerði 
Sveinssonar.  Enn  voru  börn  Bergs  dannebrogsmanns  og  Guð- 
rúnar: 

B.  Jón  á  SmirlaJíjörgum  (eldri  en  séra  Jón  bróðir 
hans)  átti  Sigríði  Eiriksdóttur  s.  st.  Rafnkelsson- 
ar  (sjá  Iiér  á  undan). 

C.  Benedikt  í  Árnanesi  átti  Viborgu  Jónsdóltur  í 
Hafnarnesi  Magnússonar  prests  i  Bjarnanesi  01- 
afssonar,  þ.  b.:  Páll  á  Smirlabjörgum,  Jón  i  Árna- 
nesi  og  Lovísa,  er  átti  Einar  i  Árnanesi  Steíáns- 
son  alþra.  Eirikssonar. 

I).  Sigriður  átti  Benedikt  prest  i  Reynisþingum 
Sveinsson  læknis  Pálssonar,  bl.  Laundóttir  henn- 
ar  með  Benedikt  stúdent  Bergssyni  prests  i  Ein- 
holti  Jónssonar  hét  Guðrún,  átti  Eyvind  Jónsson 
á  Litlu-Heiði,  þ.  d.:  Sigríður,  er  átti  Jón  á  Skála- 
telli  Hallsson  i  Dilknesi  Pálssonar. 

E.  Pórður  i  Árnancsi,  drukknaði  með  föður  sinum, 
átti  Katrinu  Hallsdóttur  i  Hólum  Porleifssonar 
og  Vilborgar  Benediktsdóttur  Bergssonar,  þau 
systkinabörn.  (S.  m.  Katrínar  Ofeigur  Runólfs- 
son  i  Stórulág),  þ.  b.:  Hallur  á  Vindborði  átti  Sig- 
riði  Bergsdóttur  i  Hafnarnesi  Magnússonar,  Guð- 
rún  átti  Magnús  Bergsson  i  Stórulág,  Vilborg  átti 
Sigurð  Pórarinsson  frá  Krossbæ  Pálssonar  og 
Guðrún  önnur  og  Sigríður,  er  átti  Guðmund  á 
Rauðabergi  á  Mýrum  Pálsson  i  Dilknesi  Magnús- 
sonar. 

F.  Herdís  átti  Hall  Pálsson  í  Dilknesi,  þ.  b.:  Jón  á 
Skálafelli,  Bergur  og  Guðrún. 

Laundótlir  Bergs  dannebrogsraanns  var: 

G.  Auöbjörg  átti  Pál  Jónsson  á  Vindborði  og  mörg 
börn,  en  áður  hafði  hún  átt  tvö  launbörn  með 
Teiti  Gislasvni. 


641 

(lannebrogsmaður   1815.     Drukknaði  ásamt  nýgiplum  syni 
sínum  við  lúrna-  eða  kolaveiði  1833^). 

í  vesturhluta  sýslunnar: 
Hákon  Þorsteinsson. 
Faöir:  Þorsteinn  sýslumaður  í  Þykkvabæ  (sjá  áður). 

Móðir:  Guðriður  Árnadóttir. 

Kona  fyrsta:  Ólöf  Teitsdóttir  prests  1  Gufudal,  bl. 
Kona  seinni:  Guðrún  Einarsdóttir  á  Hörgslandi  Stefánsson- 

ar    samastaðar    Arnasonar    bónda    á    Hólmi    i 

Garði. 
Sonur:         A.  Sigurður    klausturhaldari    á    Þykkvabæ    átti 
Málfríði  dóttur  Benedikts  Þorleifssonar,  bl.-). 
Lannbörn     Hákonar    voru   þar  að  auki  fjögur  með  öðrum 

kvennpersónum.     Eitt  þeirra: 

B.  Ólafur,  bl. 
1645  var  Hákon  orðinn  lögréttumaður,  í  ættatölum 
nefnist  hann  lögsagnari  föður  síns.  Hefur  hann  því  geizt 
sýslumaður  í  vesturparti  sýslunnar  eptir  1650.  1653  tók 
Hákon  hálft  Þykkvabæjarklaustur  móts  við  Magnús  bróð- 
ur  sinn.  En  sj'sluparlinn  vestri  mun  hann  að  veitingu 
hafa  tekið  nálægt  1655,  og  að  vísu  var  hann  sxslumaður 
orðinn  í  vesturpartinum  1660,  því  að  þá  (30.  júní)  kom 
hann  með  dóm  til  alþingis  genginn  á  Skaptafellsþingi 
um  Emerentiönu  Þórarinsdóttur  og  hennar  eiðsboð,  þvi 
mennirnir  hafa  báðir  svarið.  1664  og  1665  var  Hákon 
sj'slumaður  á  alþingi,    lika   1666,  en  ekki  1667.     1668  var 


1)  Pað  var  20.  ágúst.  Bergur  sótti  21.  júlí  1812  um  20  rd. 
eptirlaun  og  skattfrelsi,  nieð  pví  að  nú  séu  sýslurnar  sameinaðar, 
Castenskjöld  stiptamtmaður  hælir  honum  íyrir  árvekni  og  skyldu- 
rækni  i  embættinu,  og  að  hann  haíi  við  itarlega  rannsókn  ekki 
fundið,  að  nokkurt  verk  hans  bæri  vott  um  fáfræði.  Mælir  hann 
með  honum  til  að  vera  lausan  við  skatt,  en  ekki  tii  eptirlauna, 
með  þvi  að  hann  sé  efnaður  maður.  —  Jón  Guðmundsson  mun 
hafa  tekið  við  allri  Skaptafellssýslu  14,  júli  1812. 

2)  Dætur  Hákonar  sýslumanns  með  s.  k.  voru: 

B.  Ólöf. 

C,  Guðriður,  dóu  báðar  ungar,  Svo  segir  Sigurður 
Magnússon  í  Holtum,  og  getur  hann  þess  ekki, 
að  Hákon  hafl  átt  launbörn. 


642 

hann  á  alþingi  og  1670  og  1661  meðdómsmaður,  1670  um 
barnsfaðernislýsingu. 

1661  báðu  þeir  bræður  Hákon  og  Magnús,  að  fækkað 
væri  Þykkvabæjarklausturs  kúgildum  vegna  skemmda  og 
jarð-usla,  sem  orsakaðist  af  jarðeldgangi,  og  það  leyfði 
umboðsmaður  hirðstjórans,  Jóhann  Klein,  að  fækka  mætti 
þriðjungi  af  klaustursins  heimakúgildum  og  borga  þau  í 
nautum  og  sauðum  til  Bessastaða.  Óljóst  er  mér,  hve 
lengi  þeir  bræður  héldu  Þykkvabæjarklaustur  eða  sýslu- 
partinn.  Mér  er  og  óljóst,  hvort  Hákon  fékk  nokkurn 
tíma  veiting  fyrii'  sS^slupartinum,  þó  hann  væri  þar  lög- 
sagnari  og  máske  millibilssv'slumaður,  en  lengi  var  hann 
lögréttumaður.  1670  kallast  hann  sj'slumaður  og  er  þar 
af  að  sjá,  að  hann  haíi  tekið  sýslupartinn  eptir  föður  sinn, 
og  liklega  haft  veiting  fyrir  honum,  en  sleppt  honum  við 
son  sinn  Sigurð  nálægt  1671. 

1677  deyði  Nikulás  Þormóðsson  Kirkjubæjarklausturs- 
haldari.  Tók  þá  við  því  Jón  Þorleifsson  1678.  En  Ólafur 
Ásmundsson  fékk  kongsbréf  fyrir  því  1682^),  því  hver 
herti  sig  sem  bezt  gat  að  fá  einhver  kongsléni. 

Magnús  Þorsteinsson. 
(Sjá  um  hann  við  Rangárþing). 
Mér  er  duHð,  hvort  hann  hafði  í  sameiningu  við 
Hákon  bróður  sinn  vesturpart  þessarar  sýslu,  eða  hann 
var  settur  þar  fyrir  sýsluna  nálægt  1670-),  en  meðgerð 
hafði  hann  með  þann  part  um  hrið  og  í  ættatölum  nefn- 
ist  hann  sj'slumaður.  En  máske  hann  haíi  að  eins  gert 
sV'slumannsverk  í  Rangárþingi,  en  ekki  í  Skaptafellsþingi. 


1)  Petta  stafar  vist  aí  einliverjum  misskilningi  hjá  Boga,  og 
mun  hér  átt  við  Ólaf  Ásmundsson,  er  fékk  kongsbrét  (vonarbréf) 
fyrir  Kirkjubæjar/>/e5/a/ra//f  í  Hróarstungu  13.  niaí  1682  (Lagasafn 
M,  Ket.  III,  271).  Björn  son  Nikulásar  tók  við  klaustrinu  eptir 
föður  sinn,  en  alls  ekki  Jón  Porleitsson,  Hvenær  Hákon  sýslu- 
maöur  andaðist  hefi  eg  ekki  fundið  i  annálum,  en  séð  hefegtalið, 
að  hann  hafi  verið  á  lífi  um  1680. 

2)  Magnús  andaðist  6.  maí  1662  (sjá  Fitjaannál  Lbs.  159  4to), 
Hann  hafði  þá  Skammbeinsstaðaumboð  fyrir  Brynjólf  biskup  og 
bjó  i  Árbæ.  Haíi  hann  nokkurn  tima  haft  eitthvað  af  Skapta- 
fellssýslu  hefur  það  verið  i  sameiningu  við  Hákon  bróður  sinn 
ura  1650—1655. 





643 

Sigurður  Hákonarson. 
Faðir:  Hákon  Þorsteinsson  nj'nefndur. 

Móðir:  Guðrún  Einarsdóttir  fyrnefnd. 

Kona:  Málfríður  Benediktsdóttir  Þorleifssonar,  bl. 

I  orðamáli  1665  var  Sigurður  Hákonarson  sýslumanns 
sonur  kallaður  þjófur,  fór  hann  því  til  alþingis  1666, 
beiddi  eiðs  og  sór  fyrir  allan  þjófnað.  Hann  tók  að  vísu 
hálft  (ef  ei  allt)  Þykkvabæjarklaustur  eptir  það  Hákon 
sýslumaður  sleppti  því.  Eptir  1670  tók  hann  sj'slupart 
föður  síns  og  hefur  haft  hann  að  veitingu.  1673  er  Sig- 
urður  Hákonarson  á  alþingi  og  er  þá  orðinn  sýslumaður, 
lýsir  hann  þá  eptir  burtstroknum  manni  úr  Skaptárþingi, 
biðja  sýslumenn  að  hann  sé  tekinn  og  sendur  til  Skapta- 
fellssýslu.  1675  í  lögþingisbókum  íinnst  ritað,  að  þá  for- 
stöndugur  mann  Ólafur  Einarsson  það  ár  kom  með  hér- 
aðsdóm  úr  Skaptárþingi  voru  þar  valdsmenn  Einar  Þor- 
steinsson  og  Sigurður  Hákonarson,  sem  vegna  guðs  og 
náungans  kærleika  umbiðjast  að  forlíka  mál  Jóns  Bárð- 
arsonar.  1680  á  alþingi  nefnist  Sigurður  og  sýslumaður. 
En  1681  sleppti  hann  sinni  valdstjórn  þar  í  vesturpartin- 
ura,  þá  Bjarni  Eiríksson  viðtók^). 


Bjarnl  Eiriksson. 
Faðir:  Eirikur    lögréttumaður    á    Búlandi    (sem  í  lög- 

réttu    deyði  1661  við  hlið  Árna  lögmanns)  son 

Sigvalda  á  Búlandi  (sjá  áður). 
Móðir:  Þórunn    Sigurðardóttir    prests   á  Breiðabólsstað 

austur    Einarssonar    officialis    í    Eydölum    Sig- 

urðssonar. 
Kona:  Sigríður    Bjarnadóttir    sj'slumanns   á  Bustarfelii 

Oddssonar  (sjá  Múlasýslu).    Þau  Bjarni  og  Sig- 

riður  giptust  1649. 
Börn:  A.   Eiríkur     stóri     á     Búlandi,     lögréttumaður. 


1)  Eptir  að  Sigurður  sleppti  sýslunni  og  klaustrinu  fór  liann 
til  Vestfjarða  og  þar  dó  Málfriður  kona  hans.  Pví  næst  sigldi 
hann  og  var  lengi  með  Englendingura  (víst  15  ár),  en  kom  svo 
aptur  til  íslands,  bjó  eptir  það  i  Rangárvallasýslu,  bæði  i  Þykkva- 
bænum  og  i  Fljótshlíð  og  dó  þar  háaldraður.  Hann  var  læknir 
góður  og  vel  að  sér  i  mörgu. 


644 


hraustmenni    mikið    og    stór   vexti,  átti  Vil- 
borgu  Bjarnadóttur  Högnasonar;  börn: 

1.  Högni  á  Þorbrandsstöðum  seinni  maður 
Gróu  dóttur  Björns  sýslumanns  Péturs- 
sonar;  börn: 

a.  Einar  á  Kjóastöðum  átti  Ragnheiði 
Helgadóttur,  börn: 

aa.  Björn  í  Dagverðarnesi  átti  Ragn- 
heiði  Magnúsdóttur  og  börn  (sjá 
Dalasj'slu). 

bb.  Ragnheiður  ógipt,  bl. 

b.  Vilborg  átti  séra  Benedikt  Arnason 
seinast  í  Hjarðarholti  í  Dölum^);  börn: 
aa.    Stefán    prestur    í  Hjarðarholti  átti 

Ingveldi  og  börn. 
bb.   Margrét    átti    séra    Jón    á    Prest- 

bakka  [í  Hrútafirði]  og  börn. 
cc.    Björn  fór  til  Jóllands^). 

2.  Bjarni,  dó  1742^).  átti  Kristínu  Jakobs- 
dóttur  prests  Bjarnasonar;  börn: 

a.  JakobO- 

b.  Málfríður^). 

c.  Þórunn. 

d.  Bjarni,  bl. 

3.  Bjarni  yngri  á  Búlandi  átti  Þorbjörgu 
Gunnlaugsdótlur  frá  Skjöldólfsstððum  á 
Jökuldal;  börn: 


1)  Séra  Benedikt  var  son  Árna  Bjarnasonar  (Geirsfóstra)  í 
Krókum. 

2)  S.  k.  Högna  Eirikssonar  var  Helga  Arnadóltir  prests  á 
Sauðanesi  Skaptasonar,  þ.  b.:  Þorleifur  átti  Hallfríði  Jónsdóttur, 
Eirikur  og  Bjarni. 

3)  Þetta  ártal  mun  skakkt  og  mun  Bjarni  hafa  lengur  lifað. 

4)  Jakob  í  Svarðbæli  drukknaði  í  Kaidaklifsá. 

o)    Málfriður  átti  Einar  Pétursson  Erlendssonar. 
Bjarni  Eiríksson  var  3.  maöur  Kristínar  Jakobsdóttur. 


645 

a.  Eiríkur    álti   Margréti  Rafnkelsdóttur^) 
og  börn. 

b.  Gunnlaugur-). 

[4.  Gísli    lögréttumaður    (sumar  bækur  segja 
hann  föður  séra  Gísla  á  Desjarmýri)^). 

B.  Þórunn  átti  Tómas  son  séra  Magnúsar  Pét- 
urssonar  á  Hörgslandi;  börn: 

1.  Kjapta-Katrín,  hverja  Hólmfríður  Pálsdótt- 
ir  á  Þingeyrum  lét  fiengja  (sjá  Húnavalns- 
sýslu).    Fleiri  voru  Þórunnar  afkomendur. 

C.  Þórunn  yngri,  dó  1728,  átti  fyr  séra  Sigurð 
Ejjólfsson,  bl.,  svo  séra  Helga  Jónsson, 
einnig  bl. 

D.  Solveig  átti  Bjarna  son  séra  Guðmundar  á 
Hofi  í  Álptafirði,  bl. 

E.  Þórey  giptist  ekki. 

Dóttir  Bjarna  laungetin  með  Solveigu  dóttur 
Eiríks  Jónssonar  í  Skál: 

F.  Guðný  átti  Arna  son  séra  Eiríks  Ketils- 
sonar,  þ.  b.: 

1,  Halldór  prestur  á  Hiisafelli,  dó  1736,  átti 
Halldóru  Illhugadóttur;  börn: 

a.  Bjarni    sýslumaður    á    Þingeyrum  (sjá 
Húnavatnssj'slu). 

b.  lilhugi    prestur    í    Borgarþingum    átti 
Sigriði  Jónsdóttur  og  börn^). 


1)  Börn  Eiriks,  er  bjó  1  Steinum,  og  Margrétar: 

a.  Vilborg. 

b.  Porbjörg  átti  Arnodd  Kolbeinsson  i  Steinum,  þ.  b.:  Ingveld- 
ur  átti  Sæmund  í  Steinuni  Jónsson  frá  Ivaldrananesi  Jónssonar. 

c.  Halldóra  átti  Arna  Bjarnason  í  Hlíð,  p.  b.:  Bjarni  á  Fitar- 
m^TÍ,  Bjarni  á  Núpi,  Jón  á  Ytra-Rauðafelli,  Eirikur  í  Hlið, 
Halldóra,  Anna  og  Vilborg. 

d.  Hildur  átti  Hannes  Jónsson  i  Vallnatúni  og  börn. 

2)  Gunnlaugur  í  Steinum,  tvikvæntur,  h.  d.:  Porbjörg  móðir 
Gunnlaugs  Runólfssonar  í  x4.rnagerði  föður  Ólafs,  er  var  í  Ártúni 
viö  Elliðaár  og  Porbjargar,  er  átli  Jón  Póröarson  kaupmann 
í  Rvik. 

3)  Þetta  frá  [  er  rangt  og  á  aö  falla  burtu. 

4)  Son  séra  Illhuga  og  Sigriðar  var  Árni  prestur  á  Hofi  á  Skaga- 


64(5 

c.  Sigvaldi  prestur  á  Húsafelli  átti  Helgu 
Torfadóttur;  börn: 

aa.    Þórarinn     Liliendal    settur    s\'slu- 

maður,  dó  1792. 
bb.  Sigríður      átti     séra     Snæbjörn     í 

Grímstungu  og  börn. 
cc.    Guðríður  bl. 
dd.   Torfi  bl.i) 

d.  Ingibjörg  átli  Þorstein  (laungetinn  son 
Bárðar  brotinnefs  á  Stakkhamri)  í 
Vogatungu  og  börn"-'). 

e.  Guðmundur.  Hans  börn  með  Þuríði^); 
aa.    Hallfríður^). 

bb.  Vilborg^). 
cc.  Halldóra. 
dd.   Gróa'5). 


strönd   faðir   Póröar  prests   á   Mosfelli   i    Mosfellssveit   og  Jóns 
bókavarðar  og  þjóðsagnasafnanda.    Séra  Arni  var  þrikvæntur, 

1)  Torfi  var  stúdent,  var  síðast  djákn  i  Odda  og  dó  þar  1785. 

2)  Börn  Porsteins  og  Ingibjargar: 

a.  .larþrúður  átti  fyr  Odd  í  Slóra  Botni,  þ.  d.:  Ingibjörg  álti 
Porleif  á  Melum  á  Kjalarnesi.  S.  m.  Jarþrúðar  Porkell  Ein- 
arsson  á  Hofi,  þ.  b.:  Oddur  og  Porlákur  i  Króki  átti  íyr  Guð- 
nýju  Pórólfsdóttur  Porbjörnssonar  en  siðar  Jarþrúði  systur 
hennar.     Hru  þaðan  ættir  á  Kjalarnesi. 

Laundóttir  Ingibjargar  Halldórsdóttur  með  Ólafi  syni 
Jóns  Isleifssonar  í  Botni  var  Sesselja,  er  átti  Porgeir  Por- 
steinsson  á  Eyri  i  Svínadal,  bróðurson  séra  Snorra  á  Húsa- 
felli. 

3)  Puríður  var  Grimsdóttir  Magnússonar  og  var  hún  s.  k. 
Guðmundar.  Dætur  þeirra  voru  Vilborg,  Halldóra  og  Gróa,  en 
Hallfriður  laundóttir  Guðmundar. 

4)  Hallfríður  átti  Þórð  á  Saurum  Grimsson  frá  Giljum  Ein- 
arssonar,  þeirra  son:  Guðmundur  á  Gufuskálum  átti  Vigdisi  Ás- 
björnsdóttur. 

5)  Vilborg  átti  fyr  Ólaf  Oddsson  á  Breið  og  börn,  en  síðar 
Jón  Jónsson  á  Saurum  i  Hraunhrepp  og  börn. 

6)  Gróa  var  s.  k.  Halldórs  Sigurðssonar,  þ.  b.:  Þóra,  Vigdis, 
Sigríður. 


647 

f.     Porgerður  átli  launbarn^). 

2.  Eiríkur    í    Mjóafirði-)    átti  Sigríði  Eiríks- 
dóttur  Þorvarðssonar  og  börn. 

3.  Þórarinn    þrígiptur,   átti  börn  með  fyrslu 
konu^). 

4.  Solveig    átti    séra    Guðmund    Arnason    á 
Hallormsstað;  börn : 

a.    Eiríkur    prestur    á    Eiðum    átti     Þor- 
björgu  Einarsdóttur^). 

5.  Guðrún  átti  Hinrik  Bjarnason^),  börn : 
a.    Sigurður  átti  Guðlaugu  Jónsdóttur. 

6.  Þuriður  átti  séra  Eirík  Bjarnason  á  Hall- 
ormsstað;  börn: 

n.    Einar  dó  bl. 

1).   Árni  dó  1753  bl.'^) 

c.  Guðn\'. 

d.  Solveig    átti    Björn  í  Böðvarsdal')  Ol- 
afsson  prests  Asmundssonar;  börn: 


1)  Ó.  Snókdalín  tckir  enn  meöal  barna  séra  Halldórs  á 
llúsafelli:  Sigurö  á  Augsstöðum  i  Hálsasveif,  en  vafasamt,  hvort 
pað  er  rctt. 

2)  Eiríkur  var  prestur,  dó  sem  aðstoðarprestur  i  Hofteigi  i 
stórubólu  1708,  Kona  hans  Sigriður  var  dóttir  séra  Eiríks  Por- 
varðssonar  i  Hofteigi  og  var  hann  1.  maður  hennar.  Son  þeirra 
var  Guðmundur  prestur  á  Refstað  (f  1781),  er  átti  Ragnhildi 
Hákonardóttur  sýslumanns  Hannessonar  (sjá  Rangárþing). 

3)  Fyrsta  kona  Pórarins  var  Guðrún  Pórðardótlir  á  Stein- 
dórsstöðum  Brynjólfssonar,  systir  séra  Brynjólfs,  er  fyrsl  var  að- 
stoðarprestur  á  Breiðabólsstað  í  Fljótshlið,  en  siðar  lögréttu- 
maður. 

4)  Dóttir  séra  Guðmundar  Árnasonar  og  Solveigar  var 
ennfremur: 

b.  Guðný    átti    séra    Brynjólí    Guðmundsson    á 
Kálfafellsstað  og  mörg  börn. 

5)  Hinrik  var  son  séra  Bjarna  Gissurarsonar  i  Pingmúla. 

6)  Árni  var  stúdent,  og  einn  vetur  konrektor  i  Skálholti,  dó 
þar  19.  okt.  1753,  ókv.,  bl. 

7)  Solveig  var  s.  k,  Björns. 


648 

aa.    Björn  stúdent^). 
bb.  Þuríður^). 
e,    Ingibjörg  etc. 
Bjarni    gerðist    fyrst    ráðsmaður    1   Skálholti,  svo  lög- 
réltumaður,  giptist  1649  og  bjó  á  Búlandi  eptir  föður  sinn^). 
En    þá    vesturpartur  Skaptafellssýslu  varð  laus  fékk  hann 
1681*)    veiling    fyrir    honum    og    sór    þá  sinn  embættiseið 
fjTÍr     fógetans     umboðsmanni     Lárusi    Gottrup    á     alþingi 
sama  ár. 

1689  komst  hann  1  málavastur  og  var  1690  dæmdur 
frá  sý^slumannsembætti.  Þar  eptir  lifði  hann  embættislaus 
til  þess  hann  deyði  1699.  Bjarni  var  karlmenni  að  vexti 
og  kröptum,  nokkuð  undarlegur  í  háttum  sínum,  en  hald- 
inn  litill  lagamaður. 

Óiafur  Einarsson. 
Faðir:  Einar  sýsiumaður  Þorsteinsson  (sjá  áður). 


1)  Björn  stúdent  i  Böðvarsdal  andaöist  29.  janúar  1794,  átti 
(iuðrúnu  Skaptadóttur  prests  á  Hofi  i  Vopnafirði  Árnasonar,  þ.  b.: 

a.  Guðný  átti  Hannes  Magnússon  í  Böðvarsdal  og  börn. 

b.  Solveig    átti    Stefán    Ólafsson    á    Torfastöðum    i    Vopnafirði 
og  bðrn. 

c.  Guðrún    dó    á    Brekku    í    Fljótsdal    hjá    Ólafi    lækni    Brynj- 
ólfssyni. 

2)  Puriður  álti  Sigurð  Hallsson  í  Njarðvík  Einarssonar, 
peirra  son : 

a.    Bjðrn    á    Ketilsstöðum    i    Jökulsárhlið    faðir    Stefáns    sýslu- 
manns  i  Árnessýslu  (sjá  par). 

3)  Bjarni  var  (5  ár  (1658 — 1664)  rcáðsmaður  i  Skálholti  hjá 
Brynjólfi  biskupi  og  bjó  þá  fyrst  i  Fjalli  á  Skeiðura,  en  siðar  i 
Oddgeirsliólum,  en  1665  flutti  hann  búferlum  að  Porlákshöfn,  og 
varð  síðan  eitt  ár  (1671  —1672)  Skálholtsráðsmaður  aptur,  korast  þá  i 
óvingan  viö  eptirraann  sinn,  Halldór  Jónsson  ráðsraann,  ogjafn- 
framt  við  Brynjólf  biskup,  en  þeir  höfðu  áður  lengi  verið  góð- 
kunningjar  og  haft  raörg  skipti  saman.  Kom  svo,  að  Bjarni  var 
dæmdur  frá  ábúð  á  Porlákshðfn  i  fardögura  1674  raeö  dómi  Sig- 
urðar  lögmanns  Jónssonar  4.  raai  s.  á.  i  Bakkarholti  i  Olfusi,  og 
mun  Bjarni  þá  hafa  flutt  aptur  austur  (að  Búlandi).  Ekki  samdi 
Bjarna  rétt  vel  við  tengdaföður  sinn,  Bjarna  Oddsson  á  Bustar- 
felli,  enda  voru  báðir  stórbrotnir  og  Bjarni  Oddsson  freraur 
óreiðumaður  í  fjármálum. 

4)  Aðrir  segja  1682. 


649 

Móðir:  Auðbjörg  Filippusdóttir  (sjá  áður). 

Kona:  Steinvör,    dó    1716,    dóttir  séra  Sveins  á  Barði, 

bl.     (Er  mælt,    að   Ólafur  hafi  látið  hana  illa). 
Launbörn     Ólafs  sjslumanns  voru: 

A.  Jón,  dó  1707,  átti  Sesselju,  sem  dó  1736, 
dóttur  séra  Páls  seinast  í  Goðdölum,  dó 
1736,  80  ára,  Sveinssonar;  börn: 

1.  Ásdís  (eða  Aldis)  átti  Gunnar  lögréttu- 
mann  í  Dyrhólum^),  bróður  Valgerðar, 
sem  Jón  Jónsson  átti  við  barnið  Mens- 
alder  Raben-). 

2.  Þórunn  átti  Sigurð  sýslumann  Steíáns- 
son  (sjá  áður). 

Síðar  átti  Sesselja  Jón  Jónsson  í  Papey. 

B.  Bergljót^). 

Ólafur  Einarsson  var  orðinn  lögréttumaður  árið  1680, 
en  tók  (hálft  að  eg  meina)  Þykkvabæjarklaustur  eptir  Sig- 
urð  Hákonarson.  1690  þá  Bjarni  var  frá  dæmdur  var 
Olafur  settur  sýslumaður  í  vesturhluta  Skaptafellssýslu,  en 
fékk  þar  fyrir  kongsveiting  10.  febrúar  1691,  en  kongs 
staðfestingu  19.*)  maí  1702  og  hélt  síðan  sj^slunni  og 
klaustrinu  til  1717^). 


1)  Börn  Gunnars  Jónssonar  i  Dyrliólum  og  Ásdisar: 

a.  Filippus   í   Dyrhólahjáleigu  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur  á  Hvoli 
Jónssonar,  þ.  b.:  Hjalti,  Steinunn,  Ásdís. 

b.  Páll  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur  frá  Kerlingardal  Jónssonar,  bl. 

c.  Jón  lögréttumaður  átti  Ólöfu  Porkelsdóttur. 

2)  Hann  bjó  i  Papey  og  var  kallaður  Mensalder  auögi. 

3)  Bergljót  dó  i  stórubólu. 

4)  Sumir  telja  10.  mai. 

5)  í  bréíi  (frá  Jóni  Jónssyni)  til  séra  Eyjólts  Jónssonar 
lærða  á  Völlum  7.  des.  1711  (Hólaskólaskjöl  í  Lskjs.)  kveðst  bréf- 
ritarinn  hafa  heyrt,  að  Ólafur  Einarsson  haíi  átt  að  vera  settur 
frá  sýslupartinum  fyrir  útiveru  frá  landspinginu  (alþingi)  i  3  ár, 
en  Páll  Oddsson  settur  þangað  aptur.  Pessi  Páll  getur  naumast 
annar  verið,  en  Páll  son  Odds  prests  Eyjólfssonar  yngra  í  Vest- 
mannaeyjum  (f  1732).  Hann  var  fæddur  um  1683,  læröi  i  Skál- 
holtsskóla  og  mun  hafa  verið  útskrifaður  þaðan  1703.  Hann 
sigldi    siðar,    en    mun    hafa    andazt    á    Óslandi    10.    okt.    1718. 

42 


650 

1714  þá  Ólafur  var  74  ára  tók  hann  fyrir  sinn  um- 
boðsmann  með  kongsleyfi  Bjarna  Xikulásson,  sem  þá  fékk 
vonarbréf  fyrir  sýslunni  og  klaustrinu  eptir  Olaf. 

Óiafur  sýslumaður  lézt  með  hægu  andláti  að  heimili 
sínu  degi  fyrir  Maríumessu  á  langaföstu  árið  1717^)  þá 
hann  hafði  7  vetur  hins  áttunda  tugar.  Varð  fljótt  uni 
hans  viðskilnað.  Var  hann  þá  i  slvuld  eptir  sýsluna  og 
klaustrið  550  rd.  specie.  Höfðu  Ólafi  gengið  embættis- 
verk  sin  til  hhtar  og  höfðu  þeir  ísleifur  bróðir  hans  sam- 
eiginleg  straumbrot  fyrir  embætlisverkum  og  sýsluafgjaldi, 
meðan  þeir  lifðu  báðir. 

Lýður  sv'slumaður  ritar  svo  Magnúsi  sýslumanni  Ket- 
ilssyni  1802: 

))ísleifur  og  Olaíur  Einarssynir  bræður  voru  hér  í 
einu  yfir  allri  sýslunni  conjunctim,  þá  Sigurður  Stefáns- 
son  og  Bjarni  Nikulásson  í  sama  máta,  þeir  forhkuðust 
ekki,  sat  Sigurður  í  austur-  en  Bjarni  í  vesturparti  sýsl- 
unnar,  vildi  Bjarni  ei  gera  hinum  jöfnuð  í  mismun  sýslu- 
partanna  um  inntekt,  en  afgiptin  var  jöfn.  Vann  Sigurður 
það  á  með  ansögningu  að  kongleg  resolution  ályktaði,  að 
10  rd.  skyldu  betalast  meira  af  Vestur-Skaptafellssj^slu  en 
þeirri  ej'stri  og  skyldi  framvegis  vera  aðskildar  og  við 
það  stendur  enn((. 

Bjarni  Nikulásson. 
Faðir:  Nikulás  Bjarnason  Nikulássonar^)  Mikaelssonar 

norðienzks. 


Sé  þaö  rétt,  að  hann  hafi  um  hríð  verið  settur  fyrir  vestur- 
hluta  Skaptafellssýslu  1711,  hefur  hann  eflaust  gegnt  þvi  em- 
bætti  skamma  stund. 

1)  Hann  hefur  þá  andazt  21.  marz.  í  æfisögu  Bjarna  sýslu- 
manns  Nikulássonar  segir,  að  Olafur  sýslumaður  hafi  andazt 
skyndilega,  eptir  að  hann  hafði  drukkið  mjólk  úr  aski.  Jón  son- 
ur  hans  var  orðinn  lögsagnari  hjá  honum,  áður  en  hann  andaðist. 

2)  Nikulás  þessi  gæti  verið  son  Mikaels  prests  Bergssonar  í 
Garði  í  Kelduhverfi,  cr  lifði  fram  yfir  1600  og  var  þá  gamall. 
Kálfur  Gunnarsson  faðir  Geirlaugar  móður  Bjarna  sýslumanns 
bjó  i  Stóradal  undir  Eyjafjöllura  fyrir  og  eptir  1670.  Nikulás 
faöir  Bjarna  sýslumanns  dó  1690,  38  ára.  Hann  er  eflaust  sá 
Nikulás    Bjarnason,    sem    er   vottur   i   Ytri-Skógum  14.  nóv.  1674 


051 

Móðir:  Geirlaug    Kálfsdóttir    Gunnarssonar  Steinmóðs- 

sonar^). 
Kona  fyrsta:    Helga    giptist    1707,    deyði  sama  ár  eptir  15 
vikna    hjónaband'^),    barnlaus,     Hún  var  dóttir 
séra    Vigfúsar    í    Felli    prests    til    Sólheima    og 
Dyrhóla,    hann    var    son  ísleifs  á  Höfðabrekku 
Magnússonar  Eiríkssonar  í  Ej^vindarmúla  Eyj- 
ólfssonar    í    Dal,    sem    átti    Helgu    dóttur  Jóns 
biskups  Arasonar. 
Kona  önmir:    Petrónella  (fædd  1683,  gipt  1708,  dó  1722=^)^ 
39  ára),  dóttir  Jóns,  sem  hafði  Tungujarðaum- 
boð    næst    eptir  Martein  Rögnvaldsson.     (Þessi 
Jón  var  Fabiansson  og  var  utanlands  í  sænska 
stríðinn.     P"al)ían    var   son  séra  Jóns  Hakason- 
ar  í  Meðallandi)^). 
Börn:  A.   Jón    eldri    var    um    hrið  hjá  Páli  lögmanni 

Vídalín,    fór    svo    utan,    lærði  snikkaraverk, 
var  5  ár  í  Altona,  svo  þrjú  ár  í  Kaupmanna- 
höfn,  fékk  gott  orð. 
B.   Helga^)  átti  séra  Odd  í  Keldnaþingum  Þórð- 
arson  prests  í  ViUingahoIti,  þeirra  barn: 
1.  Helga  átti  séra  Magnús  Einarsson  seinast 
á  Kvennabrekku;  þeirra  barn: 
a.   Hallgerður  fyrri  kona    Jóns    prófasts  í 
Hvammi  í  Hvammssveit'') 

(Brb.  Br.  biskups  A.  M.  281  iol.  bl.  190 b).  Kona  Bjarna  Nikulás- 
sonar,  afa  Bjarna  sýslumanns,  er  i  æfisögu  hans  talin  Gróa  Eyj- 
ólfsdóttir  Crumbeckssonar  hins  enska,  er  bjó  á  Lambaíelli  undir 
Eyjafjöllum. 

1)  Geirlaug  dó  1685  raiUi  prítugs  og  fertugs.  Móöir  hennar, 
en  kona  Kálfs,  var  Helga  Högnadóttir  trá  Teigi  Bjarnasonar. 

2)  Helga  dó  15.  september. 

3)  Petrónella  dó  25.  marz. 

4)  Séra  Jón  Hakason  var  próíastur  á  Kálfatelli.  Hann  var 
norölenzkur,  son  Haka  prests  Jónssonar  á  Upsum  (ý  c.  1586). 

5)  Helga  Bjarnadóttir  dó  í  Deild  i  Fljótshlið  30.  janúar  1793 
á  84.  aldursári.  Séra  Oddur  raaöur  hennar  fyrirfór  sér  i  Merkj- 
ár-  (íreraur  en  í  Bleiksár)gljúíri  1768,  bjuggu  i  Hliðarendakoti. 

6)  Börn  séra  Magnúsar  og  Helgu  eru  talin  lí,  386 — 390. 

42* 


652 

C,  Gróa    komst  að  Hliðarenda  til  uppfósturs^). 

D,  Geirlaug  uppfædd  1  Odda  hjá  Ólafi  biskupi^). 

E,  Jón  yngri,  fór  utan,  var  5  ár  í  Kaupmanna- 
höfn,  þaðan  fór  hann  til  Noregs  og  giptist 
þar  skipskapteinsdóttur,  að  naíni  Önnu. 

F,  Nikulás  drukknaði  í  Vestmannaeyjum. 

G,  Jón  yngsti  giptist  Guðrúnu  dóttur  séra  Magn- 
úsar  Oddssonar,  bjuggu  á  Miðskála  undir 
Eyjafjöllum. 

H.  J.  K.  deyðu  ungbörn-^). 
Kona  þriðja:     Sigríður     (fædd     1694,    giptist    1724)    dótlir 
Böðvars    umboðshaldara    Skógaeignanna  eystra 
Eriendssonar;  börn: 
L.   Sigurður. 
M.  Páll. 

N.  Guðríður  dóu  ungbörn. 

O.  Pelrónella  átti  Þórð  Erlendsson  á  Dyrhólum 
Jónssonar;  börn: 

1.  Magnús  assistent  i  Vestmannaeyjum. 

2.  Erlendur. 

3.  Sigríður. 

4.  Jón. 

5.  Páll. 

6.  Vilborg. 

7.  Sigurður. 

P.  Þorsteinn  gerðist  lögsagnari  íöður  síns  1751 
fékk     þá     vonarbréf    fyrir    sýslupartinum*). 


Enn  var  son  séra  Odds  og  Helgu: 

2.  Halldór  átti  Ingveldi  Teilsdóttur  á  Sandhóla- 
íerju  Gottskálkssonar  prests  á  Keldum  Pórðar- 
sonar,  þeirra  s^'nir:  Toitur  1  Moldartungu  og 
Jón,  er  átli  Kristínu  Jónsdóttur  á  Porleiísstöð- 
um  Sigurðssonar. 

1)  Gróa   átti   4   börn    meö    Einari  Eiríkssyni  lögrétturaanns 
Jónssonar. 

2)  Geirlaug  átti  Jótiann  Jónsson  og  7  börn, 

3)  Pessi  börn  hétu:  Sigurður,  Sigmundur  og  Páll. 

4)  Sbr,  kgs.úrskurð  10.  raaí  1751. 


653 

Hann  dæmdi  eptir  máldaga  um  fjöru,  en 
móti  hefðarbrúkun.  Sá  dómur  gekk  til  baka 
á  alþingi  fyrir  báðum  réttum  og  var  Por- 
steinn  frádæmdur  dómaraverkum  framvegis. 
Það  var  1754.  Kona  Þorsteins  var  Vilborg 
dóttir  Erlends  á  Dyrhólum  Jónssonar,  en 
systir  Þórðar,  sem  átti  Petrónellu.  Þorsteinn 
dróst  upp  í  gulusótt  og  andaðist  nálægt 
17600- 
Q.  Sigurður^  átti  Oddnýju  dóttur  Jóns  í  Sel- 
koti  og  Vigdísar;  börn: 

1.  Vigdís  kona  séra  Daníels  Jónssonar  í 
Miðdalaþingum.  Hún  deyði  barnlaus 
1830. 

2.  Katrín^  gipt  Birni  Þorvaldssyni  frá 
Klofa,  þ.  b.: 

a.  Magnús. 

b.  Anna. 

3.  Kristín  átti  Jón  Vernharðsson  á  Hrúta- 
felli,  bl.*) 

4.  Sigríður^.  Hennar  son  Sigurður  á  Rauf- 
arfelli. 

5.  Ingibjörg, 

6.  Bjarni  á  Raufarfelli  fyrsti  maður  Elínar 
Sverrisdóttur;  þ.  b.: 


1)  S.  k.  Þorsteins  var  Arndis  Sigurdardóttir  frá  Hraungeröi 
í  Alptaveri  Jónssonar  prests  Sigmundssonar. 

2)  Siguröur  bjó  á  Hrútaíelli. 

3)  Katrin  kona  Björns  á  Bergþórshvoli  var  ekki  dóttir  Sig- 
uröar,  heldur  sonardóttir  hans,  dóttir  Magnúsar  á  Leirum.  Börn 
Björns  og  Katrínar:  Porvaldur  á  Porvaldseyri  (Núpakoti),  Magn- 
ús  á  Ljótarstöðum  og  Ingileif,  er  átli  Sigurð  Halldórsson  í  Skarðs- 
hlið.  S.  m.  Katrinar  Jón  Jakobsson  írá  Brekkum  í  Mýrdal  Por- 
steinssonar. 

4)  Jón  var  s.  m.  Kristinar.  F.  m.  hennar  Porvarður  Arna- 
son  á  Hrútafelli. 

5)  Sigriður  átli  Pétur  á  Rautaríelli  Arnason  ísleikssonar. 
Sigurður  son  þeirra  bjó  i  Pétursej'. 


654 

a.  Sigurður  í  Sólheimahjáleigu   átti  dótt- 
ur  Sveins  Alexanderssonar^). 

7.  Magnús  hreppstjóri  á  Leirum  undir 
Eyjafjöllum,  gáfumaður  í  sínu  standi, 
giptur  átti  fyr  Katrínu  Jónsdóttur-),  svo 
Önnu.     Hans  börn  voru  9. 

8.  Jakob  í  Klömbrum  undir  Ej'jafjöllum 
faðir  Sigurðar  snikkara  á  Ingjaldshóli 
etc.3) 


1)  Hún  hét  Hallbera. 

2)  Hún  var  dóltir  Jóns  Pórissonar  i  Steinum  og  Hallnýjar 
Pétursdóttur,  systur  tírynjólts  læknis,  pau  bl.  S.  k.  Magnúsar 
Anna  Magnúsdótlir  frá  Núpakoti  Einarssonar  á  Leirum  Odds- 
sonar,  þ.  b.: 

a.  Daníel  kvæntist  i  Vestmannaej'jum. 

b.  Olafur  prestur  i  Einholti  (f  1.  júli  1862)  átti  Gudnj-ju  Jóns- 
dóltur  prests  Austraanns  i  Vestmannaeyjum. 

c.  Katrin  átti  íyr  Björn  Porvaldsson,  siðar  Jón  Jakobsson  (sjá 
áður). 

d.  Sigurdur  drukknaði  bl. 

e.  Magnús  á  Leirum. 

f.  Bjarni  koparsmiður  utanlands. 

g.  Ingibjörg. 

h.  Sigriður  átti  séra  Ólat  Porvaldsson  á  Hjaltastöðum  i  Skaga- 
firði,  p.  b.:  Daniel  íaðir  dr.  Ólafs  Dans  kennara  við  kennara- 
skólann,  Vigdis  kona  Magnúsar  Arnasonar  snikkara  í  Rvik 
og  Jón  Sigurður  læknir  i  Skaptafellss^'slu  f.  m.  Sigriðar  Jóns- 
dóttur  frá  Vik.  er  siðar  átti  Sigurð  sýslumann  Ólafsson. 

3)  Jakob  i  Klömbrum  átti  Vigdísi  Brandsdóttur  á  Rauðafelli 
Árnasonar,  p.  b. : 

a.  Sigurður  snikkari  á  Ingjaldshóli  átti  Dagb-'^rtu  Porsteinsdótt- 
ur,  systur  Arna  sýslumanns  í  Krossnesi. 

b.  Jón  sraiður,  bjó  i  Holtum  i  Hornafirði,  átti  Guðrúnu  dóttur 
séra  Bergs  Jónssonar  gamla  á  Prestbakka. 

c.  Jón  yngri  i  Klömbrum  átti  Porbjörgu  Stefánsdóttur  stúdents 
í  Selkoti  Olafssonar. 

d.  Brandur  á  Bakka  í  Garðahverfi  átti  Karitas  Pálsdóttur  klaust- 
urhaldara  á  Elliðavatni  Jónssonar  (bls.  180—181). 

e.  Oddný  átti  Magnús  Ólafsson  á  Grund  undir  E^'jafjöIIum. 

f.  Ingibjörg,  dó  27  ára  á  Borgarfelli  í  Skaptártungu,  rctt  fyrir 
giptingu. 

ö.    Puríður. 


655 

9.  Sigurður^). 

10.  Ólafur'-). 

11.  Elín    átti    Guðmund    Jónsson    í  Drangs- 
hlíð^. 

12.  Daníel")  og  4  önnur. 

R.  Helga  átti  Jón  Jónsson  í  Norðtungu^);  börn: 

1.  Bjarni  dimissus  úr  Reykjavíkurskóla  gipt- 

ist,  en  deyði  barnlaus,  hafði  testamenter- 

að  konu  sinni  eigur  þeirra,  gekk  því  Norð- 

tunga  úr  hans  ættlegg^). 

S.    Guðríður    átti    fyr    Þorstein  Steingrímsson  í 

Kerlingardal  (hann  dó  1794);  börn: 

1.  Bjarni  riddari  og  Vesturlandsamtmaður 
á  Þórunni  dóttur  Hannesar  biskups  og 
börn^). 

2.  Stefán  deyði  við  lærdómsæfmg. 

3.  Sigríður    uppólst    hjá    Pálma  Steingrims- 

syni'). 

4.  Sigríður  önnur  tvigipt*). 


1)  Sigurður  bjó  á  Rauöafelli,  átli  Gunnvöru  Bjarnadóttur 
Ögmundssonar,  bl. 

2)  Um  pessi  systkin:  Ólaf,  Elinu  og  Daniel,  mun  eittlivað 
bogið,  og  blandað  málum  við  börn  Magnúsar  á  Leirum. 

3)  Petta  er  rangt  og  á  að  falla  burtu.  Kona  Guðmundar 
Jónssonar  í  Drangshlið,  bróður  séra  Kjartans  í  Skógum,  var 
Elín  Kjartansdóttir  Björnssonar  og  voru  pau  hjón  bræðrabörn. 
Sigurður  á  Hrútafelli  og  Oddný  átlu  enga  Elinu,  en  Puríður  hét 
ein  dóttir  þeirra,  sem  Bogi  getur  ekki. 

4)  Jón  í  Norðtungu  var  son  Jóns  prests  Jónssonar  á  Gils- 
bakka  (f  1771). 

5)  Bjarni  stúdent  i  Norðtungu  átti  Oddnýju  Brandsdóttur. 

0)  Börn  Bjarna  amtmanns  og  Pórunnar:  Finnur  Vilhelm 
exam.  jur.  (t  1853),  Árni  landfógeti  (III,  246—247)  og  Steingrim- 
ur  rektor  (f  21.  ágúst  1913). 

7)  Sigriður  átti  íyr  Magnús  Olafsson  á  Herjólfsstöðum,  p.  b.: 
Bjarni  íaðir  Hjartar  á  Herjólfsslöðum,  f*orsteinn,  Helga,  Guðrið- 
ur,  Olaíur.    S.  m.  Sigriðar  Árni  Jónsson,  bl. 

8)  Sigríður  (j^ngri)  átti  Sigurð  Sigurðsson  á  Skíðastöðum  í 
Tungusveit,  bl. 


656 

5.  Elín. 

6.  Helga  einnig  giptar^)  (duglegt  bændafólk), 
(Launson  Þoisteins  ektamanns  Guðriðar 
var  Þorsteinn-).  Guðríður  giptist  seinna 
Þorsteini  Eyjólfssj'ni  í  Vatnsskarðshólum 
þau  bl.). 

1681  er  Bjarni  Nikulásson  borinn,  ólst  hann  fyrst  upp 
i  foreldrahúsum.  Fjögra  vetra  misti  hann  móður  sína, 
en  9  vetra  þá  faðir  hans  dó,  Var  allt  hans  arfafé  29 
hundruð,  hvar  af  misstust  12  hundruð  hjá  örvasa  afa  hans. 
Páll  yngsti  Amundason  á  Sólheimum  tók  þá  Bjarna  fyrir 
smaladreng.  Lærði  hann  nokkuð  að  lesa,  en  ekkert  að 
skrifa.  Var  hann  þannig  sem  vinnumaður  hjá  Páli  og 
ekkju  hans  Guðrúnu  Hákonardóttur  til  þess  hann  var  26 
ára,  þá  hún  biðlaði  hans  vegna  til  Helgu  dóttur  séra  Vig- 
fúsar  ísleifssonar,  giptust  þau  1707;  sama  ár  dó  hún  í 
stórubólu;    var    og    Bjarni    þá   nærri  að  bana  kominn  í  8 


1)  Helga  átti  Árna  Klemensson  frá  Kerlingardal  Hallgrims- 
sonar,  p.  b.:  Steíán  í  Kerlingardal,  Porsteinn  s.  st.,  Pálmi  á 
Flankastöðum  í  Garöi,  Árni,  Jón,  Sigriður,  Guðriður  og  Ingveld- 
ur,  er  átti  Andrés  Andrésson  í  Kerlingardal. 

Enn  var  son  Þorsteins  Steingrímssonar  og  Guðríðar: 

7.  Einar  i  Kerlingardal  átti  fyrst  Sigríði  Guð- 
mundsdóttur  frá  Efri-Steinsmýri  Erlendssonar, 
þ.  b.:  Guðríður,  var  ávallt  tijá  Bjarna  amt- 
manni  fððurbróður  sínura,  Elín  átti  Jón  Jóns- 
son  i  Hraunbæ,  Einar  i  Reynishólum  átti  Ingi- 
björgu  Sveinsdóttur  læknis  Pálssonar,  Steinunn 
f.  k.  séra  Björns  Jóns^onar  í  Stóradal  (þau 
skildu)  og  Sigurveig,  er  fyr  átti  Jón  Jónsson  á 
Steinum,  en  siðar  Einar  ísleifsson  á  Seljalandi. 
Miðkona  Einars  í  Kerlingardal  var  Valgerður 
Einarsdóttir  trá  Skammadal  Jónssonar,  þ.  b.: 
Porsteinn  í  Reynisdal  og  Stefán  faðir  Jóns  skó- 
smiðs  i  Rvik.  Síðasta  kona  Einars  Snjóíríður  Ein- 
arsdóttir,  systir  Valgerðar  miðkonu  hans,  p.  h.: 
Einar  og  Margrét. 

2)  Sá  Þorsteinn  (hálfhróðir  Bjarna  aratmanns)  var  faðir 
Porsteins  jarðyrkjumanns,  er  lengi  bjó  i  Úthlið  i  Biskupstung- 
um,  en  síðast  i  Viðinesi,  og  voru  meðal  barna  hans:  Jón  Kollin 
i  Uthlið  faðir  Porsteins  i  Eyvindartungu  og  Arni  prestur  á  Kálfa- 
tjörn  (sarafeðra  við  Jón  Kollin). 


657 

vikna  legu  í  sömu  bólu.  Aðurnefndur  séra  Vigfús  útveg- 
aði  honum  fyrir  konu  Petrónellu  og  giptust  þau  1708,  gaf 
séra  Vigfús  honum  þá  12  hundruð  og  fór  Bjarni  að  búa 
á  Ytri-Sólheimum;  þar  bjó  hann  4  ár,  þá  flutti  hann  að 
Skammadal  og  bjó  þar  6  ár,  svo  á  HvoH  4  ár.  1710 
gerðist  hann  lögréttumaður.  En  1714  fékk  hann  hálft 
Þykkvabæjarklaustur  og  fyrirheit  fyrir  hinum  partinum; 
þá  gerðist  hann  og  lögsagnari  Ólafs  sýslumanns  með  von  um 
sýsluna  eptir  hann  (rentukammerbréf  26.  júní  1714  segir,  að 
konungur  hafi  24.  marz  resolverað,  að  Bjarni  Nikulásson 
skuH  vera  adjungeraður  og  eventuaHler  succederandi  sýslu- 
maður  í  hálfri  SkaptafeHssýslu  eptir  Ólaf  Einarsson  og  hafa 
hálft  Þykkvabæjarklaustur  til  forléningar.  Konglegt  vonarbréf 
til  Bjarna  fyrir  þessu  hvorttveggja  dagsett  31.  júH  1714). 

1717  tók  hann  Skaptárþings  vesturpart,  en  yfirlét  Jóni 
Isleifssyni  þann  part  klaustursins,  sem  Olafur  sýslumaður 
hafði  haft. 

1719  kærði  Jón  sj^slumaður  Isleifsson  til  Bjarna  fyrir 
skilmálarof  um  sýsluafgjald,  er  Bjarni  ei  við  kannaðisl; 
komst  það  til  alþingis  og  dæmdi  Vídalín  eptir  samn- 
ings-afskriptinni,  að  amtmaður  skyldi  gera  miðlun  á 
þeim  reikningi.  En  Oddur  lögmaður  dæmdi  kopíuna 
maktarlausa,  þar  Jón  hefði  ekki  originalinn,  sem  Bjarni 
kvaðst  aldrei  séð  hafa  né  til  vita.  Stefndi  því  Bjarni  Vída- 
Hn  fyrir  óendilegan  dóm;  var  VídaHn  sektaður  um  6  rd. 
og  Jón  ísleifsson  10  hundruð  til  Bjarna  og  aptur  seinna 
fyrir  iHyrði  við  Bjarna  19  hundruð  með  sætt  á  alþingi. 

Þetta  ár  (1719)  gengu  94  stefnur  1  vesturparti  Skapta- 
fellssj'slu  til  hverra  Bjarni  átti  á  einhvern  hátt  að  svara, 
19  af  þeim  voru  til  alþingis.     Var  þá  mjög  róstusamt. 

1722  flutti  Bjarni  sig  að  Þykkvabæjarklaustri  og  sania 
ár  deyði  kona  hans  Petrónefla. 

1724  gipHst  Bjarni  sinni  fyrnefndu  þriðju  konu  Sig- 
ríði  og  þar  eptir  hófst  (deila)  um  dulsmál  Jóns  Vigfús- 
sonar  og  Helgu  Skúladóttur.  Var  Jón  ísleifsson  skipaður 
Helgu  talsmaður.  Eitt  þingsvitnið  vantaði,  sem  skyldi 
fram  koma  fyrir  yfirrétti  og  forsómað  var  að  taka  í  hér- 
aði.  Jón  framlagði  þá  annað  skriflegt  þingsvitni  undir 
nafni    Bjarna,    er    þá    var   fráverandi,  kom  misgrunur  um 


658 

það.  Jón  Þorsteinsson  heim  lcominn  af  alþingi  spurði 
bændur  í  Kleifaþingsókn,  hvort  Bjarni  hefði  þar  upp  tekið 
þingsvitnið;  þeir  neituðu  því.  Reið  þá  Jón  með  þelta 
svar  til  Bessastaða.  Xú  kom  málið  enn  fyrir  á  alþingi 
1725  og  vann  þá  Jón  Hjaltah'n,  sem  sökina  færði,  eið,  að 
hann  væri  þess  ei  valdur,  ef  falskt  væri  og  Jón  ísleifsson 
hefði  sér  það  fengið. 

1726  setti  amtmaður  Jón  ísleifsson  frá  sS'sl- 
unni  vegna  þingsvitnismálsins,  en  setti  Jón  I^orsteinsson 
klausturhaldara  fyrir  sýsluna.  1727  á  alþingi  var  enn 
stappað  um  þingsvitnismáhð;  var  stefnt  Jóni  sýslumanni 
Isleifssyni,  Jóni  Hjaltalín  og  Jóni  s^'slumanni  Þorsteins- 
syni  til  andsvara  við  Bjarna  s^slumann  Nikulásson.  Vildi 
Bjarni  synja  fyrir  með  eiði,  en  sá  maður,  er  Steingrímur 
hét,  sór  sig  skrifað  hafa  og  kvað  Bjarna  hafa  þess  beðið 
sig.  Voru  þar  margir  menn  viðriðnir  og  málinu  skotið  til 
næsta  alþingis.  1728  kom  enn  þingsvitnismálið  fyrir  á 
alþingi  og  var  mjög  óhreint;  dæmdi  Benedikt  lögmaður  þá 
báða,  Jón  ísleifsson  og  Bjarna  Nikulásson,  frá  sj'slu.  Var 
Jón  Sigurðsson  settur  í  stað  Bjarna.  Skaut  Bjarni  sínu 
máli  til  hæstaréttar  og  sótti  um  fríprócess  kostnað,  einnig 
að  fá  prócessinn  skrifaðan,  hvað  honum  eptir  kongs  skip- 
an  var  eptir  látið.  Dróst  þetta  svo  fyrst  nokkur  ár,  til 
þess  talsmaður  Bjarna  gerði  honum  orð,  að  slefnan  kæmi 
með  Hofsósskipi  1735.  Fór  Bjarni  eptir  alþing  norður  í 
Hofsós,  vissi  kaupmaður  þá  ekkert  um  stefnuna.  Tók 
Bjarni  sér  þá  far  með  Vestmannaeyjaskipi,  en  skildi  eptir 
konu  sína  á  Bolhraunum,  hvar  pau  þá  bjuggu  með  13 
ómögum,  hafði  hún  og  hönd  yfir  klaustrinu,  Reynisumboði 
og  3^'2  skipi  lil  sjóar,  meðan  Bjarni  fór  utan.  Komst  Bjarni 
eptir  erfiða  ferð  til  Kaupinhafnar  og  fékk  af  sínum  tals- 
manni  að  stefna  strax  mótparts  talsmanninum.  Kom  svo 
málið  fyrir  hæstarétl  um  veturinn.  Atti  að  vísa  því  aptur 
til  íslands.  En  fyrir  Bjarna  supplicatiu  tiliét  kongur,  að 
málið  væri  dæmt  (14.  maí  1736).  Var  Bjarni  í  þeim  dómi 
frífundinn  og  honum  tildæmt  sitt  embætti,  virðing  og  em- 
bættislaun. 

1736  kom  Bjarni  út  fyrir  alþing  og  var  eptir  kongs 
skipun    aptur    settur    til    síns    embættis    1   Skaptárþingi  af 


659 

amtmanni  Lafrenz.  En  ei  gat  hann  fengið  sýslugjalds 
ábalann. 

1750  frásagði  Bjarni  sér  hálft  Þykkvabæjarklaustur, 
sem  hann  hafði  haldið  frá  1714.  Það  tók  þá  Jón  Brynj- 
ólfsson  vegna  Páls  Halldórssonar,  eða  réttara  Brynjólfur 
sýslumaður  Sigurðsson.  Út  af  álagi  þess,  33  hundruðum, 
varð  enn  margbrotið  mál,  1  hverju  Sigurður  sýslumaður 
Stefánsson  dæmdi  og  gekk  svo  rétt  frá  rélti.  Þá  Bjarni 
fékk  hálft  Þykkvabæjarklaustur  1714  hafði  Erlendur  Gunn- 
arsson  hinn  helming  þess,  svo  Jón  Jónsson  í  Papey,  svo 
Böðvar  Vestmannaeyjas\'slumaður  Jónsson.  Hann  frásagði 
sér  og  sínum  parti  þá  Bjarni  sleppti  1750;  tók  þá  Jón 
Brynjólísson  hans  part,  en  Brynjólfur  sýslumaður  Sigurðs- 
son  sló  sér  fyrir  part  þann,  sem  Bjarni  sleppti.  1756 
sleppti  Bjarni  sj^slupartinum,  því  hann  var  þá  þrotinn  að 
heilsu  á  75.  ári^). 

1764  deyði  Bjarni,  þá  hann  hafði  3  vetur  hins  ní- 
unda  tugar  (83  ára).  Hafði  hann  haft  sýsluvöld  42  ár, 
klaustur  36  ár  og  önnur  smærri  umboð,  optast  átt  í  mála- 
ferlum  og  verið  í  þeim  vonum  framar  heppinn,  þar  hann 
var  þar  þá  aga-  og  óróasömustu  tið,  svo  fógeti  Skúli 
slökk  þaðan  ófriðar  vegna,  er  þó  engin  bleyða  var  haldin. 

Bjarni  sj'slumaður  var  formaður  frá  tvítugsaldri  til 
55  ára  (frá  1701  til  1735)  í  34  ár  og  jafnan  með  beztu 
hlutarmönnum.  Hann  var  og  búhöldur  mikill,  smiður 
góður,  einkum  á  járn  og  kopar. 

Bjarni  SNslumaður  bjó  fyrst  á  Sólheimum  4  ár,  svo  í 
Skammadal  8  ár,  á  Hvoli  4  ár,  á  Þykkvabæjarklaustri  11 
ár,  á  Ketilsstöðum  9  ár,  á  Bolhraunum  9  ár,  á  Ytri-Sól- 
heimum  10  ár,  á  Bæjarstað  7  (2?)  ár  (er  57  ár)  og  var 
jafnan  öðrum  veitandi. 

Bjarni  hófst  til  mannvirðinga  af  sjálfs  síns  iðni  og 
ástundun  og  hefur  vel  lært  prócessamáta  þeirrar  aldar. 
Sýnist  seni  hann  hafi  verið  málafylgismaður,  keppinn  og 
ófyrirlátssamur.  Hann  var  stuttleitur,  lágur  vexti  og  gild- 
nr,  en  ekki  ófyrirmannlegur-). 

1)  Hann    fékk    algerlega    lausn    8.    niarz    1757    með    15    rd. 
eptirlaunum. 

2)  í  safni  Jóns  Sigurössonar  336  Sv^  i  Lbs.  er  æfisaga  Bjárna 


660 

Jón  Sigurðsson. 
Sjá    um    hann    við    Múlaþing  og  hér  á  undan.     1728 
var    Jón    settur   fyrir   vesturpart  sj'slunnar,    þá  Bjarni  var 
frá  dæmdur,  til  1731,  að  hann  var  settur  í  austurpartinum. 

Jón  Þorsteinsson. 

Sjá  um  hann  hér  áður.  Hann  var  fyr  settur  í  aust- 
urparti  sýslunnar  1726 — 1731,  svo  í  vesturparti  sömu  sýslu 
1731  —  1734.  Var  haldið,  að  hann  hefði  setið  eptir  að  fá 
þann  part  að  veiting,  þar  fáum  kom  í  hug,  að  Bjarni 
Xikulásson,  sem  sekur  var  haldinn,  mundi  vinna  mál  sitt 
fyrir  hæstarétti. 

Skúli  Magnússon. 
(Sjá  um  hann  hér  áður).  Þá  Jón  Þorsteinsson  hafði 
ekkert  goldið  eptir  sýslupartinn  í  4  ár  var  hann  af  hon- 
um  tekinn  1735  og  fenginn  Skúla,  er  þá  hafði  veiting 
fyrir  austurpartinum.  Ætluðu  flestir,  að  Bjarni  mundi 
ekki  fá  uppreisn,  og  ætlaði  Skúli  sér  þá  alla  sj  sluna,  en  þá 
Bjarni  kom  út  1736  og  hafði  fengið  sitt  sýsluembætti  apt- 
ur,  brá  Skúli  til  utanferðar  (sjá  áður)^). 

Lýður  Guðmundsson. 
Faðir:  Guðmundur'O  son  Lýðs  prests,  sem  fékk  Barða- 


sýslumanns,  ritud  af  honum  sjálfum,  og  hefur  hún  verið  í  eign 
Bjarna  amtmanns  dóttursonar  hans.  Pað  er  auöséð,  ad  Bogi 
hefur  haft  þessa  æfisögu  undir  höndum  og  notað  hana  við  samn- 
ing  æfiágrips  Bjarna  sýslumanns,  ef  til  viU  fengið  hana  að  láni 
hjá  Bjarna  amtmanni,  er  hann  var  á  Stapa.  Afskript  af  æfisögu 
pessari  er  og  i  Lbs.  með  hendi  Páls  stúdents  I'álssonar. 

1)  í  einu  handriti  (J.  S.  64  fol.)  er  talið,  að  Oddiir  Magnús- 
son  landpingsskrifari  (sbr.  I,  410—411)  hafi  verið  settur  sýslu- 
maður  í  vesturhluta  Skaptafellssýslu  1737,  en  ðnnur  rök  fyrir 
pvi  eru  mér  ókunn,  og  að  minnsta  kosti  hefur  hann  aldrei  farið 
pangað,  enda  andaðist  hann  litlu  siðar  (10.  janúar  1738). 

2)  Guðmundur  Lýðsson  gekk  í  Skálholtsskóla  og  mun  hafa 
útskrifazt  um  1720.  Hann  bjó  síðar  á  Hvoli  og  Stóra-Holti  i 
Saurbæ  og  var  Iðgréttumaður  í  Dalasyslu.  Hann  andaðist  1759 
á  Stað  á  Reykjanesi. 


661 


Módir 
Kona: 

Dœtur: 


strandarþing  1698^),  missti  þau  fyrir  barneign 
1694,  fékk  Skarðsþing  á  Skarðströnd  1702  fyrir 
tiUögur  Bjarna  á  Skarði,  hvar  hann  var  til 
heimilis  um  hríð.  Áður  Lýður  vígðist  til  prests, 
átti  hann  launbörn  með  Sigríði  Daðadóttur,  tví- 
bura,  sem  deyðu  ung,  fékk  svo  uppreisn  og 
Barðastrandarþing  (sjá  Rangárþing).  Frá  Skarði 
flutti  séra  Ljður  til  Sigríðar  Þorsteinsdóttur  á 
Hvalgröfum  og  gerðist  hennar  ráðsmaður,  gipt- 
ist  ekki,  en  þjónaði  Skarðsþingum  44  ár,  til 
þess  hann  deyði  1746,  87  ára  gamall.  Faðir 
séra  Lýðs  var  Magnús  lögréttumaður  Kortsson 
í  Arbæ,  en  móðir  Þuríður  dóttir  Magnúsar  Þor- 
steinssonar,  sem  hélt  hálft  Þykkvabæjarklaust- 
ur  og  um  hríð  Vestur-Skaptafellssýslu  (s]á  áð- 
ur).  Móðir  Guðmundar  sonar  séra  Lýðs  var 
Guðrún  Þórðardóttir.  Kona  Guðmundar  en 
Lj^ðs  sýshimanns  var  Sigríður  Loptsdóttir  Jóns- 
sonar  Finnssonar  í  FJatey. 

Margrét    Eyjólfsdótlir    frá    Eyvindarmúla    Guð- 
mundssonar    (Jónssonar)    Eyjólfssonar    Eiríks- 
sonar.     Margrét  dó  1784. 
A.  Hildur  átti  séra  Illhuga  Hannesson,  börn: 
1.  Margrét  átti  Magnús  Magnússon  á  Lamba- 
stöðum-),  þ.  b.: 

a.  Magnús^). 

b.  Illhugi*). 


1)  Misritað  fyrir  1689  (réttara  1690). 

2)  Margrét  var  s,  k.  Magnúsar,  en  íaðir  haus  var  Magnús  i 
Miðdal  1  Mosfellssveit  Pálsson  s.  st.  Gislasonar  hreppstjóra  s.  st. 
Daðasonar  á  Stóruvöllum  Jónssonar  prests  í  Steinsholti  Gunn- 
laugssonar.  En  bróðir  Magnúsar  i  Miðdal  var  GisU  Pálsson  í 
Kálfakoti  faðir  Margrétar,  er  átti  Steingrím  lilhugason  í  Ráða- 
gerði  á  Seltjarnarnesi,  og  var  son  þeirra  Tómas  Klog  (sbr.  bls. 
520).    Hetur  ættfærsla  þessi  ekki  verið  áður  kunn. 

3)  Magnús  bió  í  Þorgrímsholti  við  Rvík,  átti  Guðrúnu  Sig- 
uröardóttur. 

4)  IUhugi   á   Stóraseli    við    Rvik  átti  Sigriði  Sigurðardóttur, 


0(52 

c.  Pétur^). 

d.  Guðmundur-). 

e.  Þórarinn'). 

f.  Lýður'^). 

g.  Sigurveig^). 
h.  SoíTía^). 

2.  Olöf  átti  Jón  Magnússon,  þ.  b.: 

a.  Hannes. 

b.  Helga'). 

c.  Ólöf. 

d.  Jón. 
8.  Guðrún. 

B.  Ástríður  átti  f\T  séra  Asgrím  Pálsson,  börn: 


þ.  b.:  Margrét,  er  giptist  á  Seltjarnarnesi,  en  skildi  við  mann 
sinn.  Dóttir  liennar  með  Pórarni  Pórarinssyni  á  Helgastöðum 
viö  Rvík  er  Dórotea  gipt  .lóhannesi  Magnússyni  verzl.m.  i  Rvik. 

1)  Dóttir  Péturs  i  Steinsholti  var  Málfriður,  er  átti  Jakob 
Sveinsson  snikkara;  voru  mjög  skamma  stund  saman. 

2)  GuÖmundur  átti  Sigríði  Ingimundsdóttur  í  Brennu  Por- 
björnssonar,  þ.  d.:  Puriður  f.  k.  Sigurðar  Jónssonar  fangavarðar 
i  Rvík. 

3)  Pórarinn  dó  bl. 

4)  Lýður  i  Litlabæ  í  Rvik  átti  Rannveigu  Guðmundsdóttur. 
Börn  hans:  Magnús,  Sigurður,  Hildur,  Ragnhildur. 

5)  Sigurveig  átti  Snæbjörn  Benediktsen  verzlunarmann,  son 
Snæbjarnar  prests  1  Vestmannaeyjum  Björnssonar,  þ.  b.:  Júlíus 
og  Júlíana,  er  átti  Ólaf  Xorðfjörð  verzlunarstjóra  í  Keflavík. 

6)  SofTia  átti  Hermann  Fischer  kaupmann  í  Rvik. 

7)  Helga  átti  launbarn  meö  Olafi  Guðmundssyni  frá  Hellis- 
holtum,  átti  svo  Ásmund  i  Gesthúsum  í  Hafnarfiröi  son  Gests 
Lund  smiðs  Arnasonar  lögrctturaanns  á  Mýrarlóni  Ásmundssonar 
í  KoIIugerði  Gislasonar  á  Hlöðum  Jónssonar  í  Skipalóni  Pórar- 
inssonar,  þ.  b.:  Jón  timburmaður,  Bjarni  Lund  í  Hafnarfirði  og 
Sigurður.  Bróðir  Asraundar  var  Jón  Gestsson  faðir  Jóhannesar 
Lund  smiðs  í  GuIIbringum  föður  Kyjólfs  í  Hvammi  í  Hvitársíðu 
íöður  Sæmundar  búfræðings,  Jóhanns  alþra.  í  Sveinatungu  og  þeirra 
systkina.  Annar  bróðir  Ásmundar  Gestur  Lund  í  Hafnarfirði 
faðir  SigríÖar  móður  Guðrúnar  Jósepsdóttur  konu  Jóns  Brynj- 
ólfssonar  kaupni.  í  Rvík. 


663 

1.  Eyjólfuri). 

Ástríður    giptist    seinna    séra  Halldóri  Jóns- 

syni"-). 

C.  Sigriður    var    3.    kona    Gísla    í    Hörgsdal    á 
Síðu^),  börn: 

1.  Ólafur^). 

2.  OddnýO- 

3.  Margrét. 

4.  Ragnhiidur. 

D.  Helga  átti  séra  Jón  Grímsson  á  Húsafelli,  þ.  b.: 


1)  Kyjólfur  bjó  á  Torfastöðum  i  Grafniagi  (v  1838)  átti  Val- 
gerði  Eyjólfsdóttur  á  Sólheimuin  Alexanderssonar,  þ.  b.: 

a.  Asgrimur  verzlunarmaður  á  Eyrarljakka.  Son  hans  Andrés 
f.  m.  Málfriðar  Porleifsdóttur  auðga  á  Háeyri  Kolbeinssonar, 
er  siðar  átti  Jón  Sveinbjörnsson  á  Bildsfelli. 

b.  Eygerður  átti  Einar  Oddsson  frá  Púfu  i  Ölfusi  Björnssonar. 

c.  E\jólfur  var  ura  tíma  á  Syðribrú  i  Grimsnesi. 

d.  Páll  gullsmiður  í  Rvik  átti  Rósu  Jóhannesdóttur,  þ.  d.:  Asta 
l^álina  gipt  Eyjólfi  Porkclssyni  úrsmið  í  Rvik  (bls.  179). 

e.  Dómhildur  átti  Gísla  Ketilsson  á  Skógtjörn,  þ.  b.:  .\sgrímur, 
Eyjólfur,  Sigurður,  Dómhildur,  Valgerður. 

f.  Halldór  dó  ókv.,  bl. 

g.  Einar,  víða  þekktur  á  Suöurlandi,  var  opt  i  ferðalagi. 
h.    Valgerður  átti  Jón  Jónsson  á  Reyni  á  Akranesi. 

i.    xMargrét  átti  Hannes  Guðmundsson,  er  lengi  var  i  Skógarkoti 

í  Pingvallasveit. 
k.   Guðriður  dó  ógipt,  bl. 

1.    Sigurlaug  bjó  með  Ófeigi  Vigfússyni  i  Nesjum  i  Grafningi. 
m.  Ástríður  átti  fyr  Einar  Einarsson  á  Pórustöðum  i  Grimsnesi, 

en  siðar  Arna  Guðmundsson  s.  st. 

2)  Astriður  var  f.  k.  séra  Halldórs  á  Mosfelli,  bróöur  Stein- 
grims  biskups,  þau  bl. 

3)  Faðir   Gisla   var  Jón  Gíslason  frá  Hellum  í  Mýrdal  And- 
réssonar  Björnssonar. 

4)  Ólafur  bjó  á  Ljótarstööum  í  Skaptártungu. 

5)  Réttara    mun    Ingveldur.     Hún   átti  Jón  Arason  á  Hrauni 
1  Landbroti,  þ.  b.:  Jón,  Gísli,  Gróa  og  Ingibjörg. 

Son  Gísla  og  Sigríðar  var  ennfreraur: 

5.  Gísli  á  Fagurhólsmýri  í  Öræfum.  Dóttir  Gisla 
í  Hörgsdal  er  og  talin  Guðrún,  er  verið  hafi 
á  Eyrarbakka. 


664 

1.  Margrét^). 

E.  Gróa,    (dó    1828),    átti  laiindóttur  með  Jóni 
Magnússyni  norðlenzkum-): 

1.  Þórey. 

F.  Katrín. 

G.  Ingveldur^). 

Lýður  sýslumaður  var  fæddur  1727^),  lagði  sig  eptir 
lærdómi  innan-  og  utanlands,  hafði  liprar  gáfur.  Þá  Bjarni 
frásagði  sér  sýslupartinn  1755,  var  Lj^ður  þar  settur  s^-slu- 
maður  í  vesturpartinum.  En  1756  fékk  hann  veiting  kon- 
ungs  fyrir  honnm.  1755  var  honum  að  sönnu  veitt  Vest- 
mannaeyjasýsla,  en  þar  hann  var  fyr  á  sama  ári  settur  í 
Skaptárþingi  og  sólti  um  það,  fór  hann  ekki  til  Vest- 
mannaeyja  (sjá  þar),  hvar  Brynjólfur  hélt  lögsögninni. 
Hélt  því  Lýður  sýslumaður  vesturhluta  Skaptárþings  í  46 
ár  og  kom  þar  á  mikilH  reglu,  svo  órói  þar  rénaði  stórum. 
Hann  frábað  sér  sýsluna  árið  1800  og  fékk  hjá  konungi 
umbeðna  lausn  í  náð  árið  1801  með  árlegri  pension.  Hann 
bjó  þar  eptir  embættislaus  til  þess  hann  deyði,  hniginn  að 
aldri'").  Lýður  sjslumaður  var  maður  fríður  s5"num  líkt  og 
forfeður  hans,  stiUingarmaður  í  mörgu,  friðsamur  og  góð- 
ur  lagamaður.  Var  hann  taHnn  með  ágætum  og  heldri 
s}slumönnum  á  sinni  tíð. 

A  I  allri   sýslunni: 

Jón  Guðmundsson. 
Faðir:  Guðmundur  prestur  á  Krossi,  sem  dó  1767,  son 


1)  Margrét  átti  Jón  í  Narfakoti  i  Njarðvíkum  Sæmundsson 
Klemenssonar  Bjarnasonar  Bergsteinssonar. 

2)  P.  e.  Jón  Magnússon  á  Kirkjubæjarklaustri,  ættaöur  úr 
Yxnadal,  bróðir  Helgu  bústj'Tu  séra  Jóns  Þorlákssonar  og  móöur 
séra  Jóns  Bægisárkálfs. 

3)  Ingveldur  átti  séra  Guðmund  Erlendsson  á  Klyppstað,  bl. 
Björn    er   ennfremur   talinn    son    Lýös   sýslumanns   og  mun 

hann  hafa  andazt  ungur. 

4)  1728  mun  líklega  réttara. 

5)  Lýöur  sýslumaður  flutti  vorið  1809  að  Miðmðrk  til  séra 
Halldórs  tengdasonar  síns  og  andaðist  par  7.  desember  1812. 
Meðan  hann  var  sýslumaður  bjó  hann  i  Vik  i  Mýrdal. 


665 

Jóns    á   Stóranúpi  Magnússonar  í  Bræðratungu 

(sjá  Þingeyjarþing). 
Móðir:  Guðrún    yngri   Halldórsdóttir  prests  Einarsson- 

ar,  en  systir  séra  Björns,  sem  var  í  Sauðlauks- 

dal  og  seinast  á  Setbergi  í  Eyrarsveit. 
Kona:  Rannveig^)   Guðmundsdóttir  eldra  Nikulássonar 

sýslumanns  Magnússonar  (sjá  Rangárþing). 
Börn:  A.  Björn  stúdent,  bóndi  í  Fljótshlíð,  fyrst  prest- 

ur  í  Grímsey,  svo  í  Glæsibæ^). 

B.  C.  D.  3  dætur^). 
Jón  lærði  innan-  og  utanlands  (candidatis  juris),  var 
settur  sýslumaður  í  Vestmannaeyjum  1798  til  1801.  Þá 
fékk  hann  veiting  fyrir  vesturparti  Skaptafellssýslu  og  flutti 
þangað.  1819  fékk  Jón  veiting  fyrir  Rangárvallasýslu,  en 
entist  ei  til  að  njóta  hennar,  því  hann  deyði  áður  en  veit- 
ingarbréfið  komst  til  hans,  27.  marz  1820,  um  sextugt.  í 
austurparti  sj'slunnar  var  og  Jón  settur  sj'slumaður  eptir 
Berg  1812,  og  hélt  hann  þaðan  aí  báða  partana  til  þess 
hann  deyði.  Hann  bjó  1  Efrivík  i  Skaptárþingi.  Hann 
fékk  kansellíráðsnafnbót.  Mælt  er,  að  hann  hafi  útbúið 
sýslubúa  sína  með  sér  að  verja  Jörgensen  landráðamanni 
að  komast  austur  yfir  Jökulsá  til  Austurlands  og  fyrir  það 
fengið  nafnbótina.  Jón  var  haldinn  í  mörgu  ágætur  maður. 


í  Klausturpósti  1820  nr.  10  pag.  168  tjáist  J.  N.  Abel, 
er  tók  Vestmannaeyjasýslu,  hafa  verið  veitt  Skaptafells- 
sýsla  1820^. 


1)  A  aö  vera:  Ragnhildur.  Hún  andaöist  19.  febr.  1857, 
79  ára. 

2)  Björn  var  síöast  prestur  á  Reynivöllum  (7  20.  iúli  1867) 
átti  fyr  Steinunni  Einarsdóttur  frá  Kerlingardal  Porsteinssonar 
(sjá  áöur),  þau  skildu,  bl.,  en  siðar  Helgu  Pálsdóttur  frá  Laxa- 
mýri  Bjarnasonar,  þeirra  son  Jón,  lengi  1  Sauðageröi  viö  Rvik. 

3)  Pær  hétu:  B.  Guðrún  f.  15.  júni  1808.  C.  Margrét  f.  30. 
maí  1809,  ý  14.  júní  1862,  óg.,  bl.  D.  Anna  f.  8.  febr.  1813.  Pær 
munu  allar  hafa  dáið  ógiptar.  Jón  sýslumaður  og  Ragnhildur 
ittu  alls  9  börn,  en  þessi  fjögur  komust  að  eins  nokkuð  til  aldurs. 

4)  Honum  var  veitt  Vestur-Skaptafellssýsla  22.  júní  1820  og 
pá  settur  fyrst  um  sinn  í  Austur-Skaptafellssýslu,   en  kom  aldrei 

43 


666 


Einar   Sæmundsson. 

Faðir:  Sæmundur  prestur  á  Útskálum  Einarsson  spít- 

alahaldara  í  Kaldaðarnesi. 

Móðir:  Guðrún  Einarsdóttir  lögréttumanns  Hafliðason- 
ar  prests  Bergsveinssonar. 

Kona:  Kristjana  Richdal  (að  faðerni  frá  Melby  i  Nor- 

egi),  dóttir  skómakara  Hans  Wiingaard  Richdal. 
Móðir  Kristjönu  var  Hallfríður  Björnsdóttir 
(systir  Finnboga  assistents  í  Rej'kjavík)^),  sem 
átti  téða  laundóttur  með  skómakara  Richdal. 

Börn:  A.  Hans  Wiingaard^). 

B.  Hallfríður^). 

C.  SoíTía  Anna^). 

D.  Sigríður^). 

Einar  var  útlærður  vir  skóla  og  settur  af  stiptamti  6. 
apríl  1820  fyrir  s\'sluna,  þá  Jón  s^'slumaður  Guðmundsson 
deyði,  til  þess  Uistrup  sj^slumaður  við  tók  1821.  Einar 
gerðist  síðan  prestur  á  Þingvöllum,  svo  á  Setbergi  i 
Eyrarsveit^). 


til    sýslunnar,    og   ö.    mai    1821    var  honum  veilt  Vestmannaeyja- 
sÝsla  (sjá  þar). 

1)  í*elta  er  ekki  rélt.  Hallfríður  móðir  Kristjönu  var  dóttir 
Jóns  Runólfssonar  i  Dagverðarnesi  i  Skorradal  og  sjslir  séra 
Ara  Skordals  á  Stað  í  Aðalvík.  Kristjana  var  fædd  i  Rvik  12» 
júli  1802. 

2)  Hans  Wingaard  dó  ókv.,  bl, 

3)  Hallfríður  var  f.  k.  Páls  Einarssonar  í  Fagurey  Pálsson- 
ar  (sbr.  bls.  151),  þau  skildu,  þ.  b.:  Einar  og  Friðgeir. 

4)  Soffia  dó  1852,  28  ára.  Hún  átti  Odd  Jónasson  á  Spjör  i 
Eyrarsveit,  þ.  b.:   Guðrún,  Einar,  dó  ungur,  Sigríður. 

5)  Sigriöur  dó  ógipt,  bl. 

Börn  séra  Einars  og  Kristjönu  voru  ennfremur: 

E.  Sigurður  Sæmundsen  kaupm.  i  Rvík,  (f.  1.  júlí 
1836),  átti  Kristínu  Torfadóttur  söölasraiðs  i  Rvik 
Steinssonar. 

F.  Metta  átti  séra  Markús  Gíslason  á  Stafafelli,  og  er 
son  þeirra  Einar  spítalaráðsmaður  i  Laugarnesi. 

6)  Séra  Einar  var  fæddur  18.  nóvember  1792,  vigður  prest- 
ur  að  PingvöIIum  7.  október  1821,  fékk  Setberg  1828  og  Slafholt 
185Ö,  varð  prófastur  i  Snæfellsnessýslu  1851  og  i  Mýrasýslu  1800^ 
dó  i  Stafholti  15.  mai  1866. 


667 

R.  C.  Ulstrup. 
danskur  maður,  tjá  sumir  hann  ráðherra  launson,  aðrir 
að  hann  hafi  þénað  einum  ráðherra.  Var  examinatus 
juris.  Fékk  veiting  fyrir  báðum  pörtum  Skaptafellssj'slu 
1820.  Var  þó  sjálfur  með  jafnaði  utanlands  og  giptist  þar, 
en  hélt  hér  umboðsmenn:  Þórarinn  Öefjord  og  Magnús 
Stephensen.  Hann  fékk  stríðsassessors-nafnbót.  Ekki  féll 
honum  sýslumannsembætlið,  sagði  því  af  sér  og  fór  utan, 
fékk  lausn  frá  því  27.  maí  182;V).  1828  var  hann  settur 
land-  og  býfógeti  í  Reykjavík.  1829  missti  iiann  konu 
sína.  1831  fór  hann  enn  utan  og  fékk  þá  land-  og  býfógeta- 
embættið  að  veitingu  og  kansellíráðsnafnbót  1832.  Hann 
hafði  aðsetur  í  Reykjavík,  fór  enn  utan  1835  og  fékk  Þórð 
Sveinbjörnsson  assessor  til  að  gegna  sínum  embættisverk- 
um.  En  þar  eð  Sveinbjörnsson  var  1836  settur  til  að 
gegna  stiptamtmannsverkum  var  Jón  (Guðmundsson)  ad- 
ministrator  Kirkjubæjarklausturs,  studiosus  og  þénari  við 
landfógela-  og  býfógetaembættið,  settur  til  að  gegna  téðum 
embættum,  til  þess  stiptamtmaður  Krieger  kom  út  23.  mai 
1836.  Tók  þá  Sveinbjörnsson  assessor  við  land-  og  b^'fó- 
getaembættunum. 

Hinn  9.  júní  1836  deyði  land-  og  býfógeli  Ulstrup  í 
Kaupmannahöfn.  Hann  var  stór,  kempulegur  og  laglegur 
maður  og  hreinskiiinn  í  reikningum-). 

Þórarinn   Oefjord. 
Faðir:  Magnús  kiausturhaidari  á  Munkaþverá  son  Þór- 

aiins    SN'siumanns  í  Eyjafjarðarsýslu  Jónssonar 

sj'siumanns  (sjá  Vaðlaþing). 
Móðir:  Ingibjörg    Hálfdanardóttir  skólameistara  á  Hól- 

um  í  Hjaitadal  Einarssonar. 
Kona:  Rannveig  Vigfúsdóttir  sj'slumanns  í  Rangárþingi 

og  kansellíráðs  Þórarinssonar  (sjá  Rangárþing). 


1)  Hann  þjónaöi  Skaptafellssýslu  ekki  nema  fyrri  hluta  árs- 
ins  1822,  sigldi  þá  s.  á.  og  var  pá  Sveinii  Pálsson  laeknir  í  Vík 
settur  fyrir  sýsluna  uni  haustið,  og  hann  hélt  manntalsþing  þar 
vorid  1823,  áður  en  Þórarinn  Öefjord  tók  við. 

2)  Sjá  ennfremur  um  R.  C.  Ulstrup  bls.  197 — 198. 

43* 


668 

Börn:  A.  Ingibjörg. 

B.  Vigfús. 

C.  Þórarinn'). 

Þóiarinn  lagði  sig  eptir  lærdómi  innan-  og  utanlands 
og  gerðist  candidatus  juris.  Var  síðan  við  dauða  tengda- 
föður  síns  settur  sýslumaður  í  Rangárþingi  (sjá  þar)  árið 
1819  til  1822,  þá  gerðist  hann  fullmektugur  sj'slumanns 
Ulstrups  1  Skaptárþingi^).  En  í  jökulhlaupsvatnaflóði  á 
Mýrdalssandi  drukknaði  hann  ásamt  séra  Páli  Ólafssyni 
til  Holtaþinga  og  merkisbónda  Benedikt  Þórðarsyni.  Þá 
var  Öefjord  á  30.  aldursári,  því  hann  var  fæddur  8.  októ- 
ber  1793,  en  drukknaði  1823,  hinn  14.  september.  Hann 
bjó  eptir  það  hann  giptist  á  Skammbeinsstöðum  og  þótti 
gott  yfirmannsefni  og  valmenni.  Rannveig  ekkja  hans 
giptist  þar  eptir  Sveinbirni  stúdent  Sveinbjörnssyni  og 
flutti  búferlum  að  Indriðastöðum  í  Skorradal  og  svo  að 
Höfn;  þeirra  börn:  1.  Sigríður.  2.  Helga.  3.  Helgi.  4. 
Þórður.  1838  varð  téður  Sveinbjörn  kapellán  séra  Jóns 
Magnússonar  i  Hvammi  í  Norðurárdal,  og  síðar  prestur 
að  Staðarhrauni^). 

Magnús  Stephensen. 

Faðir:  Stefán    amtmaður  Ólafsson  Stephensen,  fæddur 

1767,  27.  desember,  varð  candidatus  juris  1789, 
vicelögmaður  1790,  giptist  í  fyrra  sinn  sama 
ár,  elzti  assessor  i  landsyfirréttinum  1800  og 
þá  landkomissarius,  amtmaður  yfir  vestur- 
amtinu  1806,  missti  sína  fyrri  konu  1805,  gipt- 
ist  sinni  seinni  konu  1809,  deyði  sjálfur  20. 
desember  1820.  (Hinn  16.  september  1761,  þá 
Ólafur  Stefánsson  og  Sigríður  Magnúsdóttir  lög- 
manns    giptust,    orti    Gunnar  prófastur  Pálsson 


1)  Um    börn    Pórarins   sýslumanns   er   áður   getiö   bls.   500 
hér  að  framan. 

2)  Hann    var   settur   sýslumaður  par  12.  júli  1823  og  tók  þá 
við  af  Sveini  Pálssyni  lækni. 

3)  Sjá  um  börn  séra  Sveinbjarnar  bls.  501. 


669 

fornyrt   snillikvæði,    seni  nefnist:    Ólafs  drekka 

og  Sigríðar  sumbl). 
Móðir:  Marta  María  Hölter,  kaupmannsdóttir  frá  Stykk- 

ishólmi,  dó  1805. 
Kona:  Margrét    Þórðardóttir  prófasts  á  Sólheimum  og 

Kálfafelli  Brynjólfssonar  og  hans  annarar  konu 

Margrétar  Sigurðardóttur  frá  Stafholti. 
Börn:  A.  Guðrún. 

B.  Þórunn. 

C.  Magnús. 

D.  Marta. 

E.  Sigríður. 

F.  Elín. 

G.  StefánO- 

Magnús  er  fæddur  á  Hvanneyri  13.  janúar  1797,  ólst 
hann  upp  frá  1.  ári  hjá  föðurbróður  sínum  konferenzráði 
og  dr.  M.  Stephensen,  fyrst  á  Leirá,  svo  á  Innrahólmi  og 
í  Viðey,  sem  kostaði  hans  menningu  innan-  og  utanlands, 
svo  hann  gerðist  candidatus  juris  um  1819.  Kom  hann 
þá  til  íslands  og  dvaldi  enn  hjá  fóstra  sínum  um  hríð. 
Pá  sýslumaður  Öefjord  deyði  og  sýslumaður  Ulstrup  var 
erlendis  var  Magnús  settur  að  gegna  sýslumannsverkum 
í  allri  Skaptafellssýslu  af  stiptamtmanni  1823.  En  þáí 
Ulstrup  fékk  lausn  frá  téðri  sj'slu  fékk  Magnús  kongsveit- 
ing  fyrir  öllu  Skaptárþingi  10.  maí  1825.  Reisti  hann  þá 
bú  á  Höfðabrekku  og  gipti  sig,  sem  áður  er  sagt.  Magn- 
ús  sj'slumaður  sótti  um  Rangárþing,  þá  Eiríkur  sýslumað- 
ur  Sverrisson  deyði  1843  og  fékk  veiting  þess  1844  (sjá 
framar  um  hann  við  Rangárþing). 

Kristján  Kristjánsson, 
Faðir:  Kristján  hreppstjóri,  dannebrogsmaður  og  vefari 

mikiU  á  Illhugastöðum  í  Fnjóskadal.  Hann 
dó  1844.  Var  sonur  Jóns  bóndamanns  Kol- 
beinssonar  Sigmundssonar  bónda  við  Mývatn 
(allt  almúga-  eða  bændafólk  upp  eptir  að  telja). 


1)    Um  börn  Magnúsar  sýslumanns  Stephensens  cr  áður  getið 
itarlegar  bls.  510—511. 


670 

Módir:  Guðrún  Halldórsdóttir  bónda  í  Tungu  í  Fnjóska- 

dal  Jónssonar  (allt  bændafólk). 
Kona:  Ragnheiður    dóttir    landlæknis    Jóns    Þorsteins- 

sonar    og    Elínar  dóttur  amtmanns  Stefáns  Ól- 
afssonar  Stephensen.     Þau  giptust  1845. 

Kristján  sýslumaður  er  fæddur  á  Þórðarstöðum  í  Þing- 
eyjarsýslu  12.  september  1806,  fór  i  Bessastaðaskóla  vel 
undirbúinn  1824,  útskrifaðist  þaðan  1826,  gerðist  þar  eptir 
nokkur  ár  skrifari  hjá  amtmanni  Grími  í  Friðriksgáfu. 
(Eru  munnmæh,  að  Kristján  hafi  þá  lofast  dóttur  Gríms 
amtmanns,  en  upp  sagt  annari,  sem  hann  hefði  áður  lofazt 
og  þess.vegna  hafi  hann  utan  farið  að  ráðleggingu  og  vilja 
Gríms  amtmanns). 

Af  því  að  Kristján  var  vel  gáfaður  og  skarpur  gekk 
honum  fljótt  við  háskólann  og  fékk  bezta  lof  við  embættis 
reynslupróf  í  lögvísi.  Þar  eptir  kom  hann  út  og  gerðist 
um  hríð  málafærslumaður  við  íslands  yfirrétt. 

Þá  Skaptárþing  varð  laust  var  það  veitt  candidatus 
juris  Brynjólíi  syni  Péturs  prófasts  á  Víðivöllum^).  En 
þar  greindur  Brynjólfur  Pétursson  fékk  um  sömu  mundir 
betra  og  rólegra  brauð  í  Kaupmannahöfn  frásagði  hann 
sér  téða  sýslu,  er  þá  var  veift  nefndum  Kristjáni  s^'slu- 
manni,  er  áður  hafði  verið  settur  þar  fyrir  sýsluna. 

1845  þá  Kristján  hafði  fengið  sj'sluveitinguna  gipti 
hann  sig  sama  sumar  Ragnheiði,  sem  að  gjöf  síns  fóstur- 
föður  sýslumanns  Jónasar  Schevings  hafði  fengið  til  heim- 
anmundar  yíir  1000  rd.,  fór  líka  samsumars  til  Skaptafells- 
sj'slu  og  tók  sér  bústað  á  Höfðabrekku,  þar  sem  Magnús 
sýslumaður  hafði  áður  búið  og  vel  húsað.  1846  fékk  Kristján 
(að  sögn)  umboð  yfir  Þykkvabæjar-  og  Kirkjubæjar- 
klaustrum. 


1)  Brynjólfur  fékk  veitingu  fyrir  sýslunni  27.  aprii  1844  frá 
6,  júní  s.  á.,  en  hann  kom  pangað  ekki  og  varð  fulltrúi  i  rentu- 
kaminerinu  25.  apríl  1845.  Hann  varð  forstióri  íslenzku  stjórn- 
ardeildarinnar  8.  nóvembcr  1848.  AndaÖist  18.  október  1851, 
ókv.  og  bl. 


671 


V  id  a  u  ki. 

Kristján  var  skipaður  2.  assessor  og  dómsmálaritari  í 
yfirdóminum  29.  september  1848,  og  tók  við  því  embætti 
sumarið  1849.  10.  iúlí  1849  varð  hann  land-  og  bæjar- 
fógeti,  en  þjónaði  yfirdómaraembættinu  jafnframt  til  1850. 
Hinn  28.  sept.  1851  var  hann  settur  frá  embætti  vegna 
afskipta  hans  af  stjórnmálum  í  sambandi  við  þjóðfundinn. 
Síðan  varð  hann  ritstofufulltrúi  í  ísl.  stjórnardeildinni  i 
Höfn  og  fékk  Skagafjarðars<'slu  2.  febrúar  1854,  en  Húna- 
vatnssj'slu  8.  maí  1860,  og  skipaður  amtmaður  í  norður- 
og  austuramlinu  13.  apríl  1871,  fékk  lausn  frá  embætti 
9.  júní  1881  og  andaðist  á  Akureyri  13.  maí  1882.  Hann 
fékk  kammerráðsnafnbót  1848,  justitsráðsnafnbót  1867  og 
varð  riddari  af  dannebrog  1874.  Hann  var  gáfumaður, 
skemmtinn  og  glaðlyndur  og  hvarvetna  vel  þokkaður. 


Jón  Guðmundsson. 

Faðir:  Guðmundur     Bernharðsson    (y    1812),    fyrrum 

bóndi    á   Kringlu  í  Grímsnesi,  síðar  í  Melshús- 

um    í   Reykjavik.     Ætt  hans  er  rakin  hér  áður 

bls.  .531—532. 

Móðir:  Ingunn     Guðmundsdóttir     prests     í     Reykjadal 

Guðmundssonar. 
Kona:  Hólmfríður  (f.  29.  sept.   1812,  f  25.  nóv.  1876) 

Þorvaldsdóttir    prófasts  í  Holti  undir  Eyjafjöll- 
um  Böðvarssonar. 
Börn:  A.  Þorvaldur  héraðslæknir  á  ísafirði  (f.  3.  sept. 

1837),  átti  (1864)  Þórunni  (f  9.  febr.  1912) 
Jónsdóttur  prests  á  Gilsbakka  Hjörtssonar, 
þ.  b.: 

1.  Hólmfríður  gipt  Árna  Jónssyni  verzlun- 
arstjóra  á  ísafirði,  móðurbróður  sínum, 
s.  k.  hans,  þau  bl. 

2.  Jón  héraðslæknir  á  Hesteyri,  átti  fyr 
danska  konu  Guðrúnu  (f.  Nielsen),  síðar 
Mörtu  Guðrúnu  Sigurðardóttur  Bachmann. 


672 

3.  Kristín  forstöðukona  listmyndaverzlunar 
í  Reykjavík. 

4.  Helga  gipt  séra  Páli  Stephensen  í  Holti 
1  Önundarfirði,  þ.  b.:  Þorvaldur,  Þórunu, 
Stefán,  Guðrún,  Anna. 

5.  Gyðríður  gipt  dr.  Birni  Bjarnasyni  frá 
Viðfirði,  kennara  við  kennaraskólann  i 
Reykjavík,  þ.  b.:  Högni,  Sigríður,  Þórunn, 
Kristín. 

6.  Sigríður  f.  k.  Þorvalds  Krabbe  verkfræð- 
ings  í  Rvík.  Hún  dó  24.  desember  1905. 
Þ.  b.:  Helga,  Sigríður  dó  ung. 

7.  Ólafur  stórkaupmaður  í  Kaupmannahöfn. 
B.  Sigurður  fangavörður  í  Rvík  (f.  31.  jan.  1839, 

t  20.  april  1909)  átti  fyr  Þuríði  Guðmunds- 
dóttur  frá  SeH  í  Rvík  Magnússonar,  þ.  b.: 

1.  Hólmfríður  átti  Maríus  Guðmundsson 
verzlunarmann  á  ísafirði,  þ.  b.:  Kristín, 
Gyða,  Sigurður,  María,  Jón,  Hrefna. 

S.  k.  Sigurðar  María  Kathrine  (fædd  Nissen) 
dönsk  að  ætt,  þ.  b.: 

2.  Kristján  Agúst  prentari  í  Rvik,  kvæntur 
Ingileif  dóttur  H.  J.  Bartels  verzlunar- 
manns. 

3.  Þuríður. 

4.  Jón  verzlunarmaður  á  Eyrarbakka,  kvænt- 
ur  Karen  Frímannsdóttur  (sjá  bls,  505). 

5.  Kristín  gipt  Helga  verzlunarmanni  í  Rvík 
Helgasyni  Guðmundssonar  Jakobssonar 
smiðs  á  Húsafelli  Snorrasonar. 

6.  Haraldur  stúdent,  verzlunarmaður  í  Rvík, 
kvæntur  Rósu  Þórarinsdóttur. 

7.  Amalía  Alexía  gipt  Sigurði  Þorsteinssyni 
verzlunarmanni  í  Rvík,  þ.  b.:  Kristín, 
Sverrir  og  Þuríður  Ragna. 

8.  Þorvaldur  húsgagnasmiður  í  Rvík. 

9.  María  gipt  Vigfúsi  Guðbrandssyni  klæð- 
skera  í  Rvík,  þ.  b.:  Sigurður  Haukur. 


673 

10.  x4gústa    Friðrika    Amalía    11.   Þorvaldur 

12.  Þórunn,  dóu  öll  ungbörn. 
Dóttir  Sigurðar  fangavarðar  var  og  ennfrem- 
ur  Sigríður,  er  átti  Ludvig  Olaf  Rye  Bruun 
danskan  bakara  í  Rvík. 
C.  Kristín  (f.  25.  maí  1841,  f  l^-  ágúst  1910) 
átti  dr.  Harald  Krabbe  prófessor  í  Kaup- 
mannahöfn,  þ.  b, : 

1.  Olafur  assessor  í  sakamálaréttinum  í 
Kaupmannahöfn,  kvæntur  Petrea  Nee- 
gaard,  eiga  2  börn. 

2.  Jón  cand.  jur.  &  polit.,  forstöðumaður 
íslenzku  stjórnarskrifstofunnar  í  Kaup- 
mannahöfn,  yfirréttarmálafærslumaður, 
kvæntur  Margrethe  Casse,  eiga  5  börn. 

3.  Þorvaldur  cand.  polyt.,  verkfræðingur  í 
Rvík,  tvikvæntur,  fyr  Sigríði  Þorvalds- 
dóttur  (sjá  áður)  svo  frændstúlku  sinni 
Margarethe  Krabbe. 

4.  Knútur  læknir  í  Kaupmannahöfn,  kvæntur 
Thora  Agnete  Hindenburg,  eiga   1  barn. 

5.  Þorvaldur  dó  ungbarn. 

6.  Hólmfriður  dó  ungbarn. 

Jón  Guðmundsson  var  fæddur  i  Melshúsum  10.  des- 
ember  1807,  útskrifaður  úr  Bessastaðaskóla  1832,  var  svo 
á  skrifstofu  Ulstrups  landfógeta  og  var  settur  fyrir  land- 
og  bæjarfógetaembættið  um  tíma  1836,  fékk  Kirkjubæjar- 
klaustursumboð  1835  og  reisti  bú  þar  á  klaustrinu  1837, 
sleppti  umboðinu  1847  og  flutti  til  Reykjavíkur,  sat  vet- 
urinn  1848 — 49  sem  konungkjörinn  þingmaður  á  þingi 
þvi,  er  semja  átti  stjórnarskrá  fyrir  Danmörku,  kom  út 
sumarið  1849  og  var  þá  settur  fyrir  Skaptafellssýslu,  er 
Kristján  Kristjánsson  flutti  þaðan  og  hélt  þar  manntals- 
þing  vorið  1850,  en  fékk  svo  Björn  Krist/'ánsson  bróður 
hans  til  að  þjóna  henni  fyrir  sig  um  sumarið,  því  að  Jón 
fór  þá  utan  til  að  taka  próf  í  dönskum  lögum  og  lauk  því 
5.  maí  1851  með  1.  einkunn  i  báðum  prófum,  tók  við 
ritstjórn  Þjóðólfs  í  nóvember  1852  og  hafði  hana  á  hendi 
þangað    til    i    aprílmánuði    1874,  var  settur  málaflutnings- 


674 

niaður  við  yíirdóminn  30.  júlí  1858  og  var  það  til  dauða- 
dags.  Andaðist  1  Reykjavílc  31.  maí  1875.  Hann  sat  sem 
þjóðkjörinn  þingmaður  á  11  fjTstu  þingunum  írá  1845  og 
síðast  1867,  og  var  forseti  alþingis  1859  og  1861.  Hann 
sat  og  á  þjóðfundinum  1851  sem  þjóðkjörinn  þingmaður. 
Sjá  ennfremur  um  Jón  Guðmundsson  æfisögu  hans  í 
7.  árg.  Andvara  eptir  séra  Þorvald  Björnsson  á  Melstað, 
50  ára  afmælisbiað  Þjóðólfs  5.  nóv.  1898  o.  fl. 

Árni  Gislason. 
Faðir:  Gísli  Gíslason,  síðast  prestur  á  Gilsbakka  (ý  28. 

júli  1860). 
Móðir:  Ragnheiður  (ý  29.  júní  1846)  Vigfúsdóttir  sýslu- 

manns  á  Hlíðarenda  Þórarinssonar. 
Kona  fgrri:  Elsa    Dórotea    (ý    16.  maí  1858)  Berentsdóttir 
bónda     á    Ytri-Sólheimum    Sveinssonar.      Þau 
giptust  14.  ágúst  1856, 
Börn:  A.  Þórarinn    smiður    i    Herdísarvík    (f.    8.   okt. 

1856),  kvæntur  Olöfu  Sveinsdóttur. 
B.  Helga    (f.    16.    maí  1858)  gipt  Páli  Þorkeis- 
syni    gullsmið    í    Rvík,    þ.    b.:    Dórotea,    dó 
ung  (sbr.  bls.  179). 
Kona  siðari:  Elín  (f.  6.  maí  1835,  ý  19.  sept.  1903)  Árna- 
dóttir    bónda    í    Dyrhólum    Hjörtssonar.     Þau 
giptust  18.  nóvember  1860. 
Börn:  C.   Elin  dó  ung. 

D.  Skúli  dó  ungur. 

E.  SkúU  héraðslæknir  í  Skálholti  (f.  16.  ágúst 
1865)  átti  Sigríði  Sigurðardóttur  frá  Kóps- 
vatni  Magnússonar  alþm.  Andréssonar  Narfa- 
sonar. 

F.  Ragnheiður  (f.  29.  sept.  1866)  gipt  Pétri 
Fjeldsted  Jónssyni  verzlunarmanni  í  Rvík. 

Laundóttir   Arna   sj'slumanns  með  Þuríði  Guð- 
mundsdóttur  frá  Drangshlíð  Jónssonar: 

G.  Guðrún  (f.  á  Stóru-Heiði  26.  ágúst  1854), 
Launson  hennar  með  Sigurði  snikkara 
Sveinssyni,  er  síðar  var  í  Vestmannaeyjum, 
hét  Árni. 


675 

Arni  sj'slumaður  var  fæddur  í  Vesturhópshólum  14. 
september  1820,  og  ólst  upp  hjá  foreldrum  sínum,  þang- 
að  til  þau  hjónin  skildu  samvistir  1831.  Var  Árni  um 
hríð  með  móður  sinni  á  Marðarnúpi  i  Vatnsdal,  en  fór 
þaðan  með  henni  1834  að  Friðriksgáfu  til  Bjarna  amt- 
manns  Thorarensens  móðurbróður  síns.  Var  hann  settur 
í  Bessastaðaskóla  1838,  og  útskrifaður  þaðan  1844.  Var 
hann  á  skólaárum  sínum  hjá  móður  sinni,  er  þá  bjó  á 
Snæringsstöðum  í  Húnavatnss5'slu.  1845  fór  hann  austur 
að  Vallanesi  til  Gísla  læknis  Hjálmarssonar,  en  fór  þaðan 
1846  að  Keldunúpi  á  Síðu  til  Bjarna  hreppstjóra  Bjarna- 
sonar  og  var  þar  2  ár,  sigldi  til  Kaupmannahafnar  1848 
og  tók  þar  próf  í  dönskum  lögum  13.  maí  1850,  en  fékk 
þá  2.  einkunn  í  báðum  prófum  og  gekk  því  upp  aptur  3. 
maí  1851  og  fékk  þá  1.  einkunn  í  hvorttveggja,  kom  út 
samsumars  og  var  þá  þegar  settur  sj'slumaður  í  Skapta- 
fellssj'slu,  en  fékk  veitingu  fyrir  sýslunni  23.  apríl  1852. 
Var  hann  fyrst  til  heimilis  á  Slóru-Heiði  í  Mýrdal,  en  síð- 
ar  á  Ytri-Sólheimum  og  kvæntist  þar  1856,  flutti  vorið 
1857  að  Keldudal  í  Mj'rdal,  og  þaðan  eptir  lát  konu  sinn- 
ar  vorið  1858  að  Kirkjubæjarklaustri  á  Síðu  og  bjó  þar 
siðan  meðan  hann  hélt  Skaptafellssýslu.  Hann  hafði  og 
annað  bú  í  Holti  á  Siðu  og  hafði  mikið  umleikis  og  fjölda 
Qár.  Hinn  22.  janúar  1879  fékk  hann  lausn  frá  sýslu- 
mannsembættinu,  en  þjónaði  þó  sj'slunni  til  júliloka  s.  á., 
kej'pti  því  næst  Krísuvík  og  flulti  þangað  búferlum  vorið 
1880.  Hann  andaðist  í  Krísuvík  26.  júní  1898.  Hann 
þótti  dugandi  embættismaður  og  var  vinsæll  af  sýslubú- 
um  sínum,  hagsN-nn  bæði  í  búskap  o.  fl.,  nokkuð  ein- 
kennilegur  í  lund  og  hátterni,  einrænn  og  fastlyndur  og 
enginn  æðrumaður,  en  skemmtinn  og  gamansamur  í 
■viðræðum. 

Einar  Jónsson  Thorlacius. 
Hann    var  settur  sj'slumaður  1  Skaptafellssýslu  3.  júlí 
1879    og    þjónaði    sýslunni    þangað    til    sumarið  eptir,    að 
Fischer    tók  við.     30.  júní  1880  var  honum  veitt  Norður- 
Múlasýsla  (sjá  um  hann  þar). 


676 

Adam  Ludvig  Emil  Fischer, 
danskur  maður,  fæddur  í  Kaupmannahöfn  4.  október  1842, 
útskrifaður  frá  v.  Westenske  Institut  í  Höfn  1861,  tók  em- 
bættispróf  í  lögum  28.  maí  1868  með  2.  einkunn  í  báð- 
um  prófum,  varð  s.  á.  ólaunaður  skrifari  á  skrifstofu 
stiptamtmannsins  yfir  Sjálandi,  en  amtsfulltrúi  í  Ring- 
kjöbing  á  Jótlandi  1869,  varð  undirrétlarmálsfærslumaður 
i  Kerteminde  1873  og  undirréttarmálsfærslumaður  í  Ring- 
sted  1874,  en  yfirréltarmálsfærslumaður  þar  1876,  var 
skipaður  sýslumaður  í  Skaptafellssýslu  30.  júní  1880  frá 
1.  ágúst  s.  á.  og  tók  þá  við  sv-slunni,  en  íékk  veitingu 
fyrir  Barðastrandarsýslu  3.  maí  1881,  og  þjónaði  því  em- 
bætti  þangað  til  1893,  að  hann  flutti  til  Danmerkur,  þvi 
að  hann  fékk  þá  27.  apríl  s.  á.  veitingu  fyrir  birkidómara- 
og  skrifaraembætti  á  Hlésey  (Læsö),  og  því  embætti  gegndi 
hann,  unz  hann  fékk  lausn  frá  þvi  vorið  1907.  Hann 
andaðist  í  Kaupmannahöfn  3.  okt.  s.  á.^). 

Hann  var  kvæntur  danskri  konu  og  átti  börn  nokk- 
ur,  er  fluttu  með  föður  sínum  til  Danmerkur.  Ein  dóttir 
þeirra  Eline  er  gipt  skáldinu  Kai  HoíTmann.  Fischer  var 
hinn  síðasti  danskra  sýslumanna  hér,  og  þótti  ekki  miki5 
að  honum  kveða. 

OlafLir  Pálsson  umboðsmaður  á  Höfðabrekku  var  um 
tima  settur  til  að  gegna  sýslunni  vorið  1881,  þangað  til 
Sigurður  Ólafsson  tók  við  um  sumarið. 

Siguröur  Ólafsson. 
Hann  var  seltur  sýslumaður  í  Skaptafellssj^slu  20.  júlí 
1881,  en  6.  janúar  1883  íékk  hann  veitingu  fyrir  henni  og 
9.  janúar  1891  Arnessj'slu  (sjá  um  hann  þar).  Hann  bjó 
á  Kirkjubæjarkiaustri  meðan  hann  var  sýslumaður  i 
Skaptafellssj'slu. 

Guðlaugur  Guðmundsson. 
Fadir:  Guðmundur    í    Asgarði  í  Grímsnesi  Ólafsson  s, 

st.  Guðmundssonar  í  Gröf  Magnússonar  spítala- 
haldara  í  Kaldaðarnesi  Guðmundssonar  afsvo- 


1)    Sbr.  Pjóöólf  59.  árg.  1907  nr.  49. 


677 


nefndri  ))Misersælt«  (Bisks.  II,  677).     Kona  Ol- 

afs  í  Ásgarði  Guðný  Einarsdóttir  skólameislara 

Jónssonar,  systir  ísleifs  etazráðs  (sbr.  hér  áður 

bls.  557). 
Móðir:  Þórdís    Magnúsdóttir    í    Austurey    í    Laugardal 

Halldórssonar.     (Guðlaugur  sýslumaður  var  ó- 

skilgetinn  son  Guðmundar). 
Kona:  Oliva    Maria    f.    Suensson    (f.    21.  marz  1858), 

sænsk  að  ætt. 
Börn:  A.  Þórdís,  dó  í  Winnipeg  1903  óg.  bl. 

B.  Karólína    Amalía    f.     1883,    gipt    Jóhannesi 
Jósepssj'ni  ghmukappa. 

C.  Guðlaug  Valgerður  Octavía  f.  27.  des.  1885, 
dó  á  Akureyri  28.  marz  1909. 

D.  Ásdís  Charlotta  f.  19.  okt.  1887. 

E.  Guðmundur  Þorkell  f.  12.  des.  1888,  ritstjóri 
á  Akureyri. 

F.  Margrét  Ólöf  f.  21.  apríi  1893,  gipt  Pétri  H. 
Ásgrímssyni  verzlunarmanni  á  Akureyri. 

G.  Ólafur  Jóhannes  f.  24.  febr.  1897. 
H.  Softía  Franciska  f.  6.  júní  1898. 
I.    Kristín  Guðný  f.  11.  sept.  1900. 

Guðlaugur  sj'slumaður  var  fæddur  í  Ásgarði  8.  des- 
ember  1856,  kom  i  lærða  skólann  1870  og  var  útskrifaður 
1876  með  1.  einkunn  (82  st.),  tók  próf  í  heimspeki  við 
háskólann  16.  júní  187"  með  ágætiseinkunn,  og  embættis- 
próf  í  lögfræði  12.  janúar  1882  með  2.  einkunn  (79  st.),  var 
settur  s}'slnmaður  í  Dalasýslu  13.  april  s.  á.  frá  1.  júní 
s.  á.  (II,  752)  og  þjónaði  þar  rúmlega  1  ár,  þangað  til 
Halldór  Daníelsson  tók  við  sumarið  1883.  Flutti  þá  Guð- 
laugur  til  Reykjavíkur  og  hafði  þar  á  hendi  málfærslu 
og  önnur  störf,  en  var  settur  málaflutningsmaður  við  lands- 
yíirréttinn  11.  ágúst  1886,  fékk  veitingu  fyrir  Skaptafells- 
sýslu  17,  júni  1891,  og  þjónaði  því  embætti  rúm  13  ár, 
fékk  veitingu  fyrir  Eyjafjarðars}^slu  og  bæjarfógetaembætt- 
inu  á  Akureyri  20.  júlí  1904,  en  þjónaði  þó  Skaptafells- 
sýslu  til  septemberloka  s.  á.  og  flutti  til  Akureyrar  þá  um 
haustið.     Bjó  hann  á  Kirkjubæjarklaustri  meðan  hann  var 


()7(S 

sýslumaður  Skaptfellinga.  Hann  var  forseti  amtsráðs 
Norðuramtsins  frá  því  um  haustið  1904  til  1907  að  amts- 
ráðin  voru  lögð  niður.  Var  skipaður  í  milliþinganefnd  i 
skattamálum,  er  skipuð  var  1907.  Hann  var  sæmdur 
riddarakrossi  dannebrogsorðunnar  13.  ágúst  1907  og  nokkr- 
um  árum  áður  riddarakrossi  Arnarorðunnar  af  Þj'zka- 
landskeisara.  Hann  sat  á  öllum  þingum  frá  1893  til  1907 
sem  þingmaður  Vestur-Skaptfellinga,  og  á  aukaþinginu 
1912  sem  þingmaður  Akureyrarbæjar,  en  sagði  af  sér  þing- 
mennsku  vegna  veikinda  vorið  1913,  áður  en  þing  kom 
saman,  og  andaðist  á  Akureyri  5.  ágúst  s.  á.  eptir  miklar 
þjáningar  af  krabbameini  í  iiálsinum.  Hann  var  gáfu- 
maður  og  ötull  til  allra  starfa,  meðan  heilsa  entist.  Æfi- 
minning  hans  er  í  Sunnanfara   10,  árg.   1902  2.  tölubl. 

Meðan  Guðlaugur  sjslumaður  sat  á  alþingi  á  sumr- 
um  var  Ingimundur  Eiríksson  hreppstjóri  1  Rofabæ  í  Meðal- 
landi  (f.  4.  júlí  1828,  ý  20.  des.  1903)  optast  settur  til  að 
gegna  sjslumannsstörfum  í  Skaptafellssj'slu  í  slað  hans. 

Karl  Július  Einarsson. 
Hann    var    settur    s\\slumaður    í    Skaptafellssýslu    23. 
september    1904    frá    1.   október  s.  á,  og  þjónaði  henni  til 
vorsins    1905,    að  Hjörgvin  Vigfússon  tók  við.     (Sjá  nánar 
um  hann  við  VestmannaeyjasN'sIu). 

Björgvin  Vigfússon. 
Hann  fékk  veitingu  fyrir  Skaptafellssýslu  19.  desem- 
ber  1904,  og  flutti  þangað  vorið  1905.  F'ór  þá  að  búa  á 
Höfðabrekku,  Var  skipaður  sýslumaður  1  Rangárvalla- 
sýslu  10.  september  1907  frá  1.  október  s.  á.,  en  þjónaði 
þó  SkaptafelIss5'Slu  til  marzmánaðarloka  1908,  því  að  hann 
var  18.  desember  1907  settur  til  að  gegna  sýslunni  til  þess 
tima,  en  Sigurður  Eggerz  þjónaði  þá  fyrir  hann  Rangár- 
vallasýslu.  (Sjá  nánar  um  Björgvin  SN'sIumann  við  Rang- 
árvallasj'slu). 

Sigurður  Pétursson  Eggerz. 
Faðir:  Pétur    Friðriksson    Eggerz  kaupmaður  á  Borð- 


679 

eyri,    síðar    í    Reykjavík   (ý  5.  apríl   1892)  sbr. 

lí,  727. 
Módir:  Sigriður     Guðmundsdóttir     bónda     á     Kollsá    í 

Hrútafirði  Einarssonar. 
Kona:  Solveig  (f.  8.  ágúst  1887)  Kristiánsdóttir  háyfir- 

dómara  Jónssonar  (sjá  bls.   193). 
Börn:  A.  Erna  f.  2.  april  1909. 

B.  Kristján  Pétur  f.  29.  mai  1913. 
Sigurður  Eggerz  sýslumaður  er  fæddur  á  Borðeyri  28. 
febrúar  1875,  kom  í  skóla  haustið  1889  og  var  útskrifað- 
ur  1895  með  1.  einkunn  (97  st.),  sigldi  þá  til  háskólans 
í  Höfn  og  tók  þar  próf  í  heimspeki  19.  júní  1896  með  1. 
einkunn,  og  embættispróf  í  lögfræði  26.  febrúar  1903  með 
2.  einkunn  (75  st.).  í  júlímánuði  1904  var  hann  settur 
sýslumaður  í  Rangárvallasýslu  eptir  Magnús  Tortason,  en 
hafði  þar  stutta  viðdvöl  og  sagði  af  sér  starfinu  í  s.  m. 
Hinn  15.  febrúar  1905  var  hann  settur  sýslumaður  í 
BarðastrandarsN'slu  frá  1.  marz  s.  á.  og  þjónaði  henni 
þangað  til  Guðmundur  Björnsson  tók  við  henni  um  vorið 
s.  á.  Sumarið  1906  þjónaði  hann  Gullbringu-  og  Kjósar- 
sýslu  fyrir  Pál  sýslumann  Einarsson,  meðan  hann  gegndi 
bæjarfógetastörfum  í  Rej'kjavík  í  fjarveru  Halldórs  Daní- 
elssonar.  S.  á.  fékk  Sigurður  leyfi  til  málsfærslustarfa  við 
landsyfirréttinn  samkvæmt  lögum  nr.  32,  20.  október  1905 
og  var  settur  aðstoðarmaður  í  stjórnarráðinu  frá  1.  ágúst 
s.  á.,  en  23.  april  1907  var  hann  settur  sýslumaður  i 
Rangárvallasýslu  frá  1.  maí  s.  á.,  er  Einar  sj^slumaður 
Benediktsson  sleppti  henni,  og  þjónaði  henni  til  marzmán- 
aðarloka  1908,  að  Björgvin  sýslumaður  Vigfússon  tók  við, 
en  þá  þegar,  9.  apríl  s.  á.,  fékk  hann  veitingu  íyv'w  Skapta- 
fellssj'slu  og  hefur  þjónað  henni  síðan.  Hann  hefur  að- 
setur  í  Vik  i  Mj-rdal.  Var  kosinn  þingmaður  Vestur- 
Skaptfellinga  haustið  1911  og  sat  fyrst  á  aukaþinginu  1912. 


YII.   Múlasysla. 


Hinir  gömlu  þingstaðir  í  Múlasýslu: 

1.  Skeggjastaðir  á  Ströndum. 

2.  Ásbrandsstaðir  í  Vopnafirði. 

3.  Brú  í  Tungu. 

4.  As  i  Fellum. 

5.  Þingmúli  í  Skriðdal. 

6.  Bessastaðir  í  Fljótshlið^). 

7.  Egilsstaðir  á  Völlum. 

8.  Hjaltastaðir  í  Útmannasveit. 

9.  Desjarmjri  í  Borgarfirði. 

10.  Klifstaður  í  Loðmundarfirði. 

11.  Dvergasteinn  í  Seyðisfirði. 

12.  Sveiná. 

13.  Skárastaðir^)  í  Norðfirði. 

14.  Hólmar  i  Reyðarfirði. 

15.  Kolfre}^ustaður  í  Fáskrúðsfirði. 

16.  HeydaÍur^)  i  Breiðdal. 

17.  Berunes  á  Berufjarðarströnd. 

18.  Geithólar^)  í  Álptafirði. 


Það  landspláss,  sem  nær  frá  Skálatanga  á  Langanesi 
að  norðanverðu  til  Lónsheiðar  kallast  Múlasýsla  og  hefur 
henni  optast  verið  skipt  í  tvö  sjslumanns  umdæmi. 

1)  P.  e.  Fljótsdal. 

2)  P.  e.  Skorrastaður. 

3)  P.  e.  Heydalir. 

4)  P.  e.  Geithellur  (eöa  Geithiliur). 


681 

í  héruðum  þessarar  sj^slu  voru  margir  maktarmenn 
á  fyrri  öldum.  En  eptir  það  landið  kom  undir  Noregs- 
konung  og  höfuðsmenn  voru  yfir  það  settir,  sem  tóku 
ýmsa  maktarmenn  fyrir  sveina  sína,  gerðist  þar  sem  ann- 
arsstaðar  j^misleg  og  margbreytt  skipan,  sem  nú  er  flest- 
um  að  miklu  leyti  ókunn.  Þó  tel  eg  þá  eina  maktarmenn, 
er  eg  held  haíi  haft  sj'sluumráð  í  hirðstjóraumboði,  þó 
ei  sé  allt  þar  um  fullvíst. 

Runólfur  Pálsson 
hefur    fyrir    og  eptir  1380  haft  hér  völd  og  verið  maktar- 
maður^).     Hann    deildi  við  Pál  Þorvarðsson  á  Eiðum  um 
fé  nokkuð  og  vann  Páll  ei  á.     En  son  Runólfs  hefur  verið 
Páll,  er  seinna  hélt  Múlasýslu  (sjá  síðar). 

Páll  Þorvarðsson'). 

Faðir    Þorvarður,    sem    meinast  sonur  Odds,  er  deyði 

1301,  en  hann  var  son  Þorvarðs  hirðstjóra  Þórarinssonar, 

er  deyði  1296,  eða  Þorvarður  var  son  Solveigar  Þorvarðs- 

dóttur,    er    alsystir  var  áðurnefnds  Odds.     Voru  þau  börn 

Solveigar    dóttur    Hálfdanar    Særaundssonar  og  Steinvarar 

Sighvatsdóttur,    sem    var    fyrri    kona    Þorvarðs    hirðstjóra 

Þórarinssonar.     Þau    systkin    Oddur  og  Solveig  borin  um 

og    eptir    miðja    13.    öld    og    lifði   Solveig  fram  á  14.  öld. 

Ekki    finn    eg  hverja  konu  Þorvarður  faðir  Páls  átti.     En 

kvinna    Páls    var    Sesselja    dóttir    Þorsteins    lögmanns    og 

hirðstjóra  Eyjólfssonar^).     Börn: 

1.    Jón    prestur    á    Grenjaðarstað,    sýnist   að  vera  borinn 

um    1390   eða  fyrri,  komst  ungur  til  prestlegra  valda, 

var  í  málum  við  Hólabiskupa  öðru  hvoru.  Dó  1472*). 


1)  Þaö  er  ágizkun  en  engin  vissa,  að  Runólfur  hafi  haft 
s5'slu  i  Múlaþingi.  Hann  hefur  liklega  verið  son  séra  Páls  Þor- 
steinssonar,  er  þeir  Runólfur  og  Páll  Þorvarðsson  deildu  um  arf 
eptir  (sbr.  hér  áður  bls.  570 — 571). 

2)  Sjá  um  Pál  og  sennilegt  ætterni  hans  bls.  570 — 571  hér 
á  undan. 

3)  Þetta  mun  ekki  rétt,  sbr.  bls.  570. 

4)  Rétlara  mun  1471. 

44 


682 

2.  Ingibjörg,  sýnist  að  vera  eldri,  hafi  hún  gipst  Lopti 
rika  um  1397.  Hún  dó  1436,  sama  ár  og  Loptur 
bóndi  hennar'). 

Nálægt  1360  var  Páll  á  Eiðum  orðinn  maktarmaður 
og  meinast  að  hafa  haldið  iMúla-  og  jafnvel  Skaptárþing, 
eða  nokkurn  hluta  af  þeim  sýslum  báðum.  Páll  var  og 
hirðstjóraumboðsmaður  eptir  1391.  Atti  deilur  við  Runólf 
Pálsson. 

Páll  Runólfsson. 
1418  gefur  Arni  biskup  mildi,  er  þá  hafði  hirðstjórn 
Pál  Runólfsson  kvittan  fyrir  kongsgjald  aí  sj'slu  sinni 
millum  Jökulsár  og  Norðfjarðar^).  S}'nist  þar  af,  að  þá 
hafi  sýslunni  verið  skipt  í  tvennt  og  hafi  Páll  haldið  suð- 
urhlutann.  Bróðir  hans  mun  hafa  verið  Höskuldur  Run- 
ólfsson,  er  sSslu  hafði  um  hríð  fyrir  norðan  í  Þingeyjar- 
og  Vöðluþingi. 

Gamli  Marteinsson 
hygg  eg  um  þessar  mundir  hafi  haldið  norðurhluta  sýsl- 
unnar.  Þó  er  þar  engin  full  vissa  fyrir,  því  sagnafátt  er. 
1420  var  liann  í  dómi  Rafns  'ögmanns  að  Hrafnagili  í 
Eyjafirði.  Mun  hann  þá  hafa  verið  valdsmaður,  máske  í 
Eyjafirði,  en  ungur^). 


1)  Loptur  riki  dó  1432  og  Ingibjörg  kona  hans  s.  á.  (sbr. 
skiptabréfiö  ísl.  Fornbr.s.  lY,  518—520). 

2)  Réttara:  Norðfjaröarnipu,  sbr.  bréf  petta  ds.  23.  júlí  1418 
i  ísl.  Fbrs.  IV,  263.  Pessi  Páll  Runólfsson  er  eflaust  son  Run- 
ólfs  Pálssonar,  sem  áður  er  getið,  en  ekki  sami  maöur  og  Páll 
Runólfsson  Sturlusonar,  sem  getið  er  i  máldaga  Núpufellskirkju 
i  Eyjafirði  1394  (Fbrs.  III,  528,  liklega  síðari  viðbót),  sbr.  mál- 
daga  frá  1429  (Fbrs.  IV,  377),  bróðir  Hðskulds  og  Magnúsar 
Runólíssona. 

3)  Gamli  hefur  búið  í  Lögraannshlíð  fyrir  og  eptir  1400. 
Hét  Valgerður  kona  hans  (Fbrs.  III,  523).  8.  mai  1406  er  hann 
vottur  við  bréf  gert  á  xMunkapverá  (Fbrs.  III,  709)  og  3.  april 
1410  i  dómi  Rafns  lögmanns  á  Hrafnagili  (s.  st.  bls.  733—734),  og 
mun  pað  vera  dómur  sá,  er  Bogi  árfærir  hcr  til  1420,  en  24.  jan, 
1420  er  Gamli  i  öðrum  dómi  Rafns  lögmanns,  er  útnefndur  var 
á  Munkapverá  uni  jörðina  Grund  i  Eyjafirði  (Fbrs.  IV,  273— 275). 


683 

Marteinn  Gamlason 
á    Ketilsstöðum,    sem  átti  Rannveigu  Sturludóttur  hygg  eg 
því  næst  hafi  haldið  Múlaþing  um   1440.    Hans  getur  1420 
og  1431^).     Máske  hans  son  hafi  verið  Þorleifur,  hverjum 


7.    okt.    1423   er   Gamli   ásamt  fleiri  virðingamönnura  i  Vatnsfirði 
við  kaupmála   Guðmundar  Arasonar  og  Helgu  Porleifsdóttur,   og 
hefur  þá  verið  í  brúðkaupi  þeirra  (s.  st.  bls.  312).    Virðist  Gamli 
hafa   verið   handgenginn   Rafni  lögmanni,   og  er  ásamt  honum  í 
Glaumbæ  10.  júli  1424,  er  Brandur  Halldórsson  og  Ragna  Rafns- 
dóttir   selja   Einari  Magnússj'ni  Sólheima  í  Sæmundarhlíð  (Fbrs. 
IV,   315—316).     11.    og   12.    nóv.    1427   er  hann  við  mat  á  stað  og 
kirkju    á    Grenjaðarslöðum    (s.    st.  bls.  349—350).     12.  júní  1430  á 
Hólum    vottar   hann    um  veitingu  Grenjaðarstaðar  (s.  st.  bls.  415 
—420)   og  30.  ágúst  s.  á.  er  hann  i  dómi  á  Hólum  (s.  st.  bls.  425 
—426),    en   2.  júni  1431  á  Laugum  í  Reykjadal  selur  Gamli  Helga 
bónda  Bjarnasyni  jörðina  Ljósavatn  og  hafði  Gamli  þá  búið  þar 
um    hrið   (s.    st.    bls.    455—456).     Enn  er  hann  i  dórai  Rafns  lög- 
manns   6.    ágúst    1432   á    Hálsi    í  Fnjóskadal  (s.  st.  bls.  507—508). 
Er   hans    þá   siðast   getið    i    bréfum,    en   20  ár  eða  lengur  hefur 
hann  búið  á  Ljósavatni  (sbr.  Fbrs.  V,  555),  og  virðist  hafa  verið 
mikilsháttar,    og    kallaður  opt   Gamli  bóndi,    en  hvort  hann  hafi 
haft  sýsluvöld  er  mjög  óvist  og  eflaust  ekki  i  Múlaþingi.    Fram- 
ætt  Gamla  er  ókunn,    en  geta  mætti  þess  til,    að  hann  hafi  verið 
son    Marteins    i    Máfahlíð    Porleifssonar   (f    1392,   ísl.  Ann.)  Mar- 
teinssonar    Naríasonar    af   kyni    Kolbeinsstaðamanna    og    bróðir 
Porleiís   Marteinssonar  og  Olafs  Marteinssonar  ))staða«,    er  báðir 
fluttu    að  vestan  norður  og  eru  dánir  fyrir  1427  (sbr.  III,  B.  bls. 
3—4,  7—8).     Má  geta  þess,    að  26.  júni  1459  er  Gamli  Porleifsson 
í    dómi    Daða   sýslumanns    Arasonar  á  Helgafelli  (Fbrs.  V,  181 — 
182),   og  siðar  (1462)  er  þessa  Gamla  og  lugiraundar  Porleifsson- 
ar  (liklega  bróður  hans)  getið  i  öðru  bréfi  vestra  (á  Kirkjufelli  í 
Eyrarsveit,    Fbrs.   V,   377).     Pessi    Gamli   gæti   verið  son  Porleifs 
Marteinssonar   frá    Máfahlíð   og  bróðurson  Gamla  Marteinssonar 
á  Ljósavatni.  Hafi  þeir  Rafn  lögmaður  og  Ari  á  Reykhólum  verið 
synir   Guðmundar   Ormssonar   lögmanns    Snorrasonar  lögmanns 
Naríasonar,    eins    og  sumir  ætla,    hafa  þeir  Rafn  og  Gamli  verið 
fjórmenningar  að  frændsemi,  sé  Gamli  i  beinan  karllegg  frá  Narfa 
presti    Snorrasyni  (sjá  áður),    og  er  þá  skiljanlegt,    að  hann  sitji 
ásarat  Rafn  og  Lopti  rika  brúðkaup  Guðmundar  Arasonar  frænda 
sins  vestur  i  Vatnsfirði. 

1)  Pessi  bréf,  þar  sem  Marteins  á  aö  vera  getið,  þekkjast  nú 
ekki,  svo  eg  viti,  en  liklega  hefur  Bogi  haft  þau  undir  höndum,  og 
þau  sannað  eitthvað  um  sýsluvöld  Marteins  i  Múlaþingi,  og  að 
hann  hafi  þá  verið  á  Ketilsstöðum  (á  VöIIum),  en  heimildir  fyrir 

44* 


684 

Rafn  lögmaður  Guðmundsson  dæmdi  arf  eplir  Margréti 
dóttur  sína  1416,  er  átt  hafði  Helga  Jónsson  Hákonar- 
sonar  Gissurarsonar  galla,  og  þá  hefur  Marteinn  verið 
fyr  uppi^. 

Jón  ábóti  á  Þverá  lýsti  Illhugastaði  í  Fnjóskadal,  árið 
1493,  eign  jómfrú  Maríu  og  klaustursins,  síðan  Marteinn 
bóndi  Gamlason  Marteinssonar  og  Rannveig  Sturludóttir 
kona  hans  gáfu  þá  jörð  með  sér  í  próventu^).  Þetta  hygg 
eg  hafi  verið  þennan  Martein  sýslumann  og  hafi  sá  gern- 
ingur  þá  verið  gerður  fyrir  mörgum  árum,  en  óvíst  er 
samt,  hvort  þau  hafi  nokkurntíma  notað  sér  að  fara  i 
Munkaþverárklaustur.  Á  þessari  öld  var  það  titt,  að  hinir 
auðgu  gáfu  kiaustrum  og  biskupum  próventu  sína,  þó 
aldrei  færu  þeir  í  próventuna.  Svo  gerði  Oddur  lögmaður 
leppur  og  fleiri,  sjá  ísafjarðarsýslu. 

Gunnlaugur  Guðmundsson. 

Vitnisburður  nokkur  [er]  á  pergament  af  dato  1450, 
hvar  nokkrir  menn  segja  sig  hafa  verið  áheyrandi  og  við- 
stadda  á  þingstað  réttum  í  Eyvindarstaðahvömmum  (hjá 
Eyvindarstöðum)  á  Völlum,  þá  Gunnlaugur  hafi  dóm  út 
nefnt  og  þar  upp  sagt,  að  sá  sem  á  Kollsstöðum  á^)  Völl- 
um  byggi  væri  skyldugur  að  geyma  geldneyti  í  afrétti  á  Völl- 
um    tyrir    austan    Grímsá   (en  afréltur  var  reiknaður  ofan 


pví   finnast   nú   ekki    i   bréfum,    nema   þetta   sé  ágizkun  ein  hjá 
Boga,  með  þvi  að  Bjarni  Marteinsson  bjó  þar. 

1)  Petta  er  skökk  ágizkun  hjá  Boga,  þvi  að  Porleifur  Mar- 
tcinsson  faðir  Margrétar  i  Viðidalstungu  hefur  eílaust  verið  son 
Marteins  Porleifssonar  i  Máfahlíð  (sbr.  III,  B.  bls.  7—8),  en  Mar- 
teinn  Gamlason  hefur  verið  son  Gamla  Marteinssonar  á  Ljósa- 
vatni  og  átti  Illhugastaði  í  Fnjóskadal,  er  hann  gaf  í  próventu 
með  scr  og  Rannveigu  konu  sinni  til  Munkaþverárklausturs  i  tíð 
Einars  ábóta  íslcifssonar  (líklega  um  1450—1460). 

2)  Þetta  bréf  cr  ds.  á  Munkaþverá  13.  maí  1493  (Fbrs.  VII, 
177—178),  sbr.  klcrkadóm  um  þetta  cfni  4.  okt.  1497  i  Viðvík  (s. 
st.  bls.  371—373)  og  vitnisburð  13.  marz  1510  á  Munkaþverá  (Fbrs. 
yill,  302—303),  hvorttvcggja  um  aðtekt  Stígs  Einarssonar  (ábóta 
íslcifssonar)  á  jörðinni  Illhugastöðum,  er  talin  var  rétt  eign 
Munkaþvcrárklausturs  scm  próventugjöf  Marteins  og  Rannveigar. 

3)  í  hdr.  Boga  stcndur  hér  »og<c,  en  á  víst  að  vcra  »3«. 


685 

frá  Kaldakvísl  að  Mjölkráni  gegnl  Tunguseli).  Hér  á  móti 
skyldi  sá,  er  byggi  a  Kollsstöðum  hafa  6  vikna  beit  á 
Knútaseli  m.  m.^).  Eg  meina  þetta  sama  Gunnlaug,  sem 
1428  hafði  jarðaskipti  í  Skagafirði  við  Þórð  bónda  Þor- 
steinsson.  Hver  ár  hann  hefur  haldið  Múlaþing  er  óvíst, 
en  fyrir  1450  hefur  það  verið,  og  í  nyrðri  hlutanum  hefur 
hann  látið  téðan  dóm  ganga,  og  óvíst,  hvort  hann  hefur 
haldið  alla  sýsluna-). 

Bjarni  iVIarteinsson. 
Faðir:  Marteinn    Gamlason    Marteinssonar  sjslumanns 

á  Ketilsstöðum^). 
Móðir:  Rannveig  Sturludóttir. 

Kona:  Ragnhildur     dóttir     Þorvarðs     á    Möðruvöllum 

Loptssonar    ríka.     Þau    giptust  á  Möðruvöllum 

1460. 
Börn:  A.  Erlendur  sýslumaður,  sjá  síðar. 


1)  Bréf  petta  frá  1450,  er  Bogi  hefur  liklega  liaft  undir  hönd- 
um,  er  nú  glatað.  Er  það  prentað  i  Fbrs,  IX,  33,  elnmitt  eptir 
Sýslum.æfum  Boga  1  Tíraariti  J.  P.  I,  47,  og  er  þaö  að  mestu 
samhljóða  þvi,  er  hér  segir,  nema  að  þar  er  nefní  ))Knútssel((, 
en  hér  ))KnútaseI«,  og  að  þar  er  sagt,  að  Eyvindarstaðahvammar 
séu  skammt  frá  Egilsstaðaþingsstað  á  VöIIum,  sem  liklega  er 
réttara,  en  hér  ))hjá  Eyvindarstöðumw. 

2)  Sjá  frekar  um  Gunnlaug  Guðmundsson  bls,  571 — 572  hcr 
að  framan,  og  eru  þar  færðar  sterkar  likur  íyrir,  að  Teitur  riki 
í  Bjarnanesi  hafi  verið  son  hans. 

3)  Pað  er  allvafasamt,  að  Bjarni  Marteinsson,  Hákalla-Bjarni, 
haíi  verið  son  Marteins  Gamlasonar.  Sennilegra,  að  hann  hafi 
verið  son  Marteins  Runólfssonar,  sem  nefndur  er  i  máldaga  Bæg- 
isárkirkju  1461  (Fbrs.  V,  295)  og  eflaust  hefur  verið  son  Runólfs 
Sturlusonar  á  Laugalandi  og  bróðir  Höskulds  í  Núpufelli.  Styðst 
þetta  meðal  annars  við  það,  að  Bjarni  Marteinsson  og  Runólfur 
Marteinsson  eru  fyrstir  dómsmanna  í  dómi  Odds  lögmanns  As- 
raundssonar  3.  okt.  1465  í  Eyrarteigi  eystra  (Fbrs.  V,  451 — 453)  og 
sennilegast,  að  Runólfur  sá  hafi  verið  bróðir  Bjarna,  og  bendir 
þá  nafnalikingin  á,  að  þeir  hafi  íreraur  verið  synir  Marteins  Run- 
óltssonar  frá  Laugalandi  og  eyfirzkir  að  uppruna,  heldur  en  Mar- 
teins  Garalasonar.  En  eflaust  hefur  Bjarni  allvel  ættaður  verið, 
er  hann  fékk  dóttur  Porvarðs  rika  á  Möðruvöllura. 


686 

B.  Ragnhildur   átti  Björn  sýsluinann  Guðnason 
í  Ögri,  sjá  Isafjarðarsýslu. 

C.  Hólmfríður    átti    Pál    son   Páls  Brandssonar 
lögmanns^). 

D.  Þorvarður  bjó  á  Eiðum  eystra-).     Barn: 

1.  Margrét  áíti  Sigurð  sj'slumann  Finnboga- 
son,  sjá  HegranessN'slu^). 


1)  Petta  er  skökk  ættfærsla.  Páll  Pálsson  mun  hafa  búið  i  Hof- 
felli  i  Hornafiröi,  þvi  að  þar  kvittar  Henrik  Mæding  Pál  28.  nóv.  1488 
(Fbrs.  VI,  645 — 646,  sjá  hér  á  eptir  hjá  Boga).  Að  Páll  hafi  verið 
son  Páls  Porsteinssonar  Hallssonar  og  bróðurson  Sesselju  konu 
Hallsteins  sýslumanns  Porsteinssonar  (sjá  síðar),  getur  að  visu 
verið,  en  fullar  heimildir  eru  ekki  fyrir  þvi. 

2)  Hann  bjó  síðar  i  Njarðvik  1  Borgarfirði  og  afkoraendur 
hans  þar  um  langan  aldur  eptir  hann,  og  voru  mikilhæíir  flestir. 
PorvarÖur  átti  Ingibjörgu  Ormsdóttur  og  Margrétar  Gunnlaugs- 
dóttur  frá  Marðarnúpi  Porkeissonar  prests  i  Reykholti,  bróður 
Árna  biskups  milda,  Ólafssonar.  Fór  kaupmáli  Porvarðs  og  Ingi- 
bjargar  fram  á  Marðarnúpi  18.  jan.  1489  (Fbrs.  VI,  648-649).  Hef- 
ur  Ingibjörg  dáið  skömmu  fyrir  eða  um  1500,  þvi  að  22.  okt. 
1500  í  Skriðu  1  Fljótsdal  lýsir  Porvarður  jarðagjöfum  sín  og 
konu  sinnar,  er  þá  var  látin  (Fbrs.  VII,  525 — 526).  17.  ágúst  1509 
á  Eiðum  keypti  hann  Njarðvik  af  umboðsmanni  Porvarðs  lög- 
manns  Erlendssonar  fyrir  60  hndr.  (Fbrs.  VIII,  289).  Porvarður 
andaðist  fyrir  1530  (Fbrs.  IX,  408,  523). 

3)  Önnur  dóttir  Porvarðs  Bjarnasonar  í  Njarðvík,  (sem  i  þjóð- 
sögum  og  viðar  (sbr.  Tímar.  J.  P.  II,  51)  er  ranglega  talin  dóttir 
Margrétar)  var: 

2.  Hólmfríður  átti  Björn  Jónsson  lögréttumann 
í  Njarðvík,  er  sumsstaðar  er  kallaður  wskaf- 
inn«  eða  Skafmsson  (þ.  e.  son  Jóns  skafins,  er 
mun  réttara),  þ.  b.: 

a.  Jón, 

b.  Jón  annar. 

c.  Steingrímur. 

d.  Guðlaug. 

e.  Porvarður    í    Njarðvík    álti    1552    Guðrúnu 
Halldórsdóttur,  þ.  b.: 

aa.  Magnús    í    Njarðvik    átti   1579  Herborgu 
Gottskálksdóttur  prests  i  Glaumbæ  Jóns- 
sonar,  þ.  b.: 
aaa.    Einar  digri  lögréttumaður  í  Njarð- 

vik.    Verður   siðar   getið  nánar  og 

afkomenda  hans. 


687 

Bjarni    var    auðmaður    mikill    og  bjó  á  Ketilsstöðum. 
Hann    var    og  kallaður   Hákalla-Bjarni.     Nálægt  eða  eptir 


bbb.  Arngrimur  í  Njarövik.   Hans  börn: 

X  Magnús  í  Njarövik  átti  Guðrúnu 

Pálsdóttur     frá     Eyjólfsstöðum 

Björnssonar    sýslumanns  Gunn- 

arssonar.      Meðal    barna    þeirra 

voru  Jón  og  Páll,  er  seldu  hálfa 

Njarðvik   frænda   þeirra    Magn- 

úsi  syni  Einars  digra. 

X  Porbjörg  átti  Porvarð  Höskulds- 

son   presls  i  Heydölum  Einars- 

sonar,  þ.  b.:  Pórður,  Porvarður, 

Hallur. 

X  Herborg   álti   séra  Pétur  Rafns- 

son  á  Stöð,  er  drukknaði  i  Kviá 

í  Öræfum  haustið  1679,  þ.  b.: 

XX  Páll  prófastur  á  Álptamýri 

(t   1731)  átti  Guðrúnu  Por- 

láksdóttur    Björnssonar    á 

Laxamýri,    þ.    b.:    Herborg 

átti  séra  Hallgrim  Jónsson 

á    Rafnseyri,    Herdis    f.    k. 

séra  Ásgeirs  f*órðarsonar  á 

Álptamýri,     Ingibjörg     átti 

Guðmund  Jónsson  prests  á 

Söndum    Tómassonar,   Jón 

og  Steinunn. 

XX  Hinrik  var  rekinn  úr  Skál- 

holtsskóla  1678  fyrir  galdra- 

kversmeöferÖ,  fékk  þó  skóla 

aptur,   en   mun   hafa   hætt 

við  nám. 

XX  Rafn  var  og  um  hrið  í  Skál- 

holtsskóla,     en     varö     að 

hætta  sakir  gáfnaleysis. 

X  Sesselja  átti  Jón  Rafnsson  á  Ket- 

ilsstöðum,  bróður  séra  Péturs  á 

Stöð,  þ.  b.: 

XX  Arngrimur,    var   um  hrið  í 

skóla,  en  visað  þaðan  1678 

fyrir  sömu  sakir  og  Hinrik 

frænda  hans. 

X  Helga  átti  Sigurð  i  Snæhvammi 


688 

1450  held  eg  hann  hafi  tekið  Múlasj'slu,  en  hvort  alla  eða 
nyrðri  partinn  einungis  er  óvíst,  eins  hvað  lengi  hann  hélt 
sýsluna  eða  deyði^). 

1460  giptist  Bjarni  á  Möðruvöllum.  1465  lúkti  Jón 
Narfason  á  Eiðum  vegna  liústrúr  Margrélar  á  Möðruvöll- 
um  Bjarna  sýslumann  peninga  Ragnhildar  konu  hans,  upp 
i  hennar  föðurarf  3  hndr.  hndr.  í  jörðum  og  aðra  pen- 
inga  þar  að  auki^). 

Bjarnason    prests    á    Stöð   Jóns- 
sonar. 
Enn  voru  börn  Bjarna  Marteinssonar  og  Ragnhildar: 

E.  Marteinn  átti  Margréti  Sturludóttur  lögréttumanns 
1  Eyjafiröi  Magnússonar.  Er  Marteinn  á  lífi  1492 
(Fbrs.  VII,  144),  en  látinn  fyrir  30.  júní  1495  (s.  st. 
bls.  270—272). 

F.  Ingibjörg  átti  Vigfús  Pórðarson  (rika  Fúsa)  á  Borg 
á  MVrum,  að  pvi  er  taliö  er,  og  var  son  peirra 
Bjarni  jungherra  (sbr.  III,  324),  er  16.  okt.  1535 
fær  Ögmundi  biskupi  Hamar  í  Borgarhrepp  (Fbrs. 
IX,  745 — 746).  Einkennilegt  er  pað,  að  af  bréfi 
Erichs  Walchendorphs  kanzlara  1.  des.  1507  í  Os- 
ló  (Fbrs.  VIII,  177 — 179)  er  svo  að  sjá,  sem  Ingi- 
björg  Bjarnadóttir,  sj'stir  Erlends  sýslumanns, 
Porvarðs  og  Ragnhildar  í  Ögri,  hafi  verið  kona 
Teits  Porleifssonar,  en  pað  getur  tæpast  verið, 
og  er  nánast  að  skoða  petta  svo,  sera  Teitur  hafi 
verið  umboðsmaður  Vigfúsar  á  Borg  i  Möðru- 
vallamálum. 

1)  Að    Bjarni    hafi    haft    sýsluvöld    í    Múlapingi  finnast  ekki 
heiraildir    fyrir.     Hann   er  i  dómi  í  Eyrarteigi  3.  okt.  1465  (Fbrs. 

V,  451 — 453).  1471  selur  Stefán  Helgason  honura  jörðina  Eiríks- 
staði  á  Jökuldal,  og  er  bréf  ura  pað  gert  á  Eiðura  8.  júní  1475 
(s.  st.  bls.  748—749).  Hefur  Bjarni  búið  par  lengstura,  að  minnsta 
kosti  síðustu  árin  (og  Porvarður  son  hans  fyrst  eptir  hann),  en 
áður  á  Ketilsstöðum  (sbr.  visitaziu  Eiðakirkju  1523  af  Ögmundi 
biskupi:  Fbrs.  IX,  186).  20.  nóv.  1477  á  Eiðura  selur  Hallsteinn 
Porsteinsson  honum  jörðina  Fljótsbakka  i  Fljótsdalshéraði  (Fbrs. 

VI,  119),  og  er  Bjarna  pá  siðast  getið  á  lífi,  og  fjTÍr  1488  er  hann 
látinn,  sbr.  bréf  Hinriks  Mædings  28.  nóv.  1488:  Fbrs.  VI,  645— 
646,  og  er  par  talað  um  ýrasa  hluti,  er  Bjarni  hafi  orðið  brot- 
legur  um  kongdórasins  vegna,  svo  sem  kirkjublök  og  tiundar- 
reikning  m.  fl. 

2)  Sbr.    Fbrs.    V,   446-417.     Bréfið    er   gert   21.  júni  (1465)  á 
Ketilsstöðum. 


689 

1488  gaf  Henrik  Mæding  kvittan  Pál  Pálsson,  sem 
átti  Hólmfriði  dóttur  Bjarna,  um  silfur  það,  er  Bjarni 
Marteinsson  hafði  að  halda  eptir  Geirrek  gullsmið.  Er 
þar  af  Ijóst,  að  Bjarni  hefur  þá  verið  dáinn,  og  að  hann 
hefur  átt  Hólmfríði  fyrir  dóttur^). 


1)    Fbrs.  VI,  645—646. 

Hailsteinn  Þorsteinsson 

var  kongsumboð.smaður  i  Múlapingi  1485.  Virðist  hann  hafa 
verið  á  Suðurlandi  (í  Rangárvallasýslu)  áður  en  hann  flutti  aust- 
ur,  því  að  hann  er  liklega  sá  Hallsteinn  Porsteinsson,  sem  er  i 
dómi  um  Kross  i  Landeyjum  c.  1460,  en  það  ártal  er  ekki  víst 
(Fbrs.  V,  223 — 224),  og  eins  er  Hallsteins  Porsteinssonar  getið  í 
skrá  um  peninga,  er  geíizt  hafi  Skúmsstaðakirkju  i  IJtlandeyjum 
(s.  st.  bls.  688).  En  um  1466  hefur  liann  líklega  flutt  að  Víði- 
vðlluni  ytri  í  Fljótsdal,  pvi  að  þar  gefa  tveir  menn  honum  vitn- 
isburöarbréf  23.  marz  1467  um  landamerki,  itök  og  itölur  Víði- 
valla  (s.  st,  bls.  472)  og  lítur  þá  út  f^rir,  að  hann  hafi  verið  ný- 
kominn  þangað.  Um  1471 — 1472  hefur  hann  kvænzt  Sesselju  Por- 
steinsdóttur  Hallssonar,  ekkju  Einars  Ormssonar  á  Hvoli  (Stór- 
ólfshvoli)  (Ý  1470),  sbr.  III,  B.  bls.  10—11.  19.  sept.  1474  á  Skriðu 
í  Fljótsdal  gefur  hann  Pórði  Jónss^-ni  frænda  sinum  hálfa  jörð- 
ina  Hól  i  Siglufirði  (Fbrs.  V,  763—764).  20.  nóv.  1477  á  Eiðum 
seldi  Hallsteinn  með  samþykki  Sesselju  konu  sinnar  Bjarna  Mar- 
teinssyni  Fljótsbakka  (Fbrs.  VI,  119)  og  10.  marz  1482  á  VíðivöII- 
um  gerir  hann  bréf  um  jörðina  Borgarhöfn  (s.  st.  bls.  424 — 425). 
En  12.  apríl  1485  netnir  hann  12  manna  dóm  á  Bessastöðum  í 
Fljótsdal,  sem  kongsumboðsmaður  í  Múlaþingi  um  ákæru  Er- 
lends  Magnússonar  til  Magnúsar  ívarssonar  út  af  setu  á  16  hndr. 
i  Bustarfelli  (s.  st.  bls.  535 — 536).  Ekki  mun  Hallsteinn  hafa  haft 
lengi  sýsluvöld  í  Múlaþingi,  en  getið  er  hans  samt  i  Múla  i  Skrið- 
dal  (Pingmúla)  21.  sept.  1488  og  er  þá  vottur  að  sölu  Páls  Por- 
steinssonar,  bróður  Sesselju  konu  hans,  á  10  hndr.  i  Hofi  i  Ör- 
æfum  til  Magnúsar  biskups  i  notum  þess,  að  biskup  kvittaði  Pál 
fyrir  sex  barneignir  með  Pórdisi  Runólfsdóttur  (F'brs,  VI,  638 — 
639).  Hefur  Hallsteinn  þá  líklega  ekki  verið  sýslumaður.  6.  ágúst 
1496  á  Skúmsstöðum  i  Landeyjum  kvittar  Hallsteinn  Porsteins- 
son,  sem  eflaust  er  =  Hallsteinn  á  Viðivöllum,  Jón  Oddsson  um 
vígsbætur  eptir  Árna  Hallkelsson  bróðurson  sinn  (Fbrs.  VII,  305), 
og  mun  Arni  þessi  hafa  átt  heima  þar  syðra,  og  Hallsteinn  verið 
þaðan  æltaður  (úr  Landeyjum?).  En  Arni  Hallkelsson  Porsteins- 
sonar  niun  hafa  verið  faðir  Hallkels  íöður  Stefáns  prests  í  Laug- 
ardælum  (ý  1585),  er  Hallkelsætt  er  frá  komin.  Síðast  er  Hall- 
steins  getið  8.  júni  1500  á  Skriðu  i  Fljótsdal  (Skriðuklaustri)  og 
hefur  hann  eí  til  vill  búið  þar,  áður  en  klaustrið  var  stofnað  þar. 
Lýsir  hann  þar  yfir  því,  að  hann  og  Sesselja  Porsteinsdóttir  kona 


690 

Ormur  Jónsson 
konungsumboðsmaður  í  Múlaþingi  útnefndi  12  manna 
dóm  1492  á  Egilsstöðum  í  Fljótsdalshéraði  um  vígsbætur 
eptir  Sigurð  Þorsteinsson,  dæmdust  27  hndr.^).  Hann 
meinast  hafi  haldið  einhvern  part  af  sýslunni  og  1494  í 
Rangárþingi  máske  umboðsmaður. 

Snjólfur  Rafnsson. 

Fadir:  Rafn    lögmaður  Brandsson  frá  Barði  Halldórs- 

sonar,     Sjá  Vaðlasýslu. 

Móðir:  Margrét    dóttir    Eyjólfs    riddara    Arnfinnssonar. 

Sjá  Húnavatnssýslu. 

Kona:  Salný  Pálsdóttir,  systir  Ögmundar  biskups-). 

Börn:  A.  Eiríkur  bjó  undir  Asi  í  Fellum  í  Múlaþingi, 

dó  1578  eða  1579,  meinast  að  hafa  verið 
litinn  tíma  umboðsmaður  í  parti  af  Múla- 
þingi.  Með  sinni  fyrri  konu  Ólöfu  dóttur 
Eyjólfs  á  Hjalla  Jónssonar  átti  hann  eitt 
barn,  sem  dó,  en  með  seinni  konunni  Þuríði 
dótlur  Þorleifs  sýslumanns  Grímssonar  á 
Möðruvöllum,  hverri  hann  giptist  1559,  átti 
hann  Þorgerði  konu  Jóns  Indriðasonar  í 
Árnanesi,  Halldóru,  sem  átti  Magnús  Björns- 
son  og  Ólöfu,  sem  átti  Magnús  Vigfússon  á 


hans  hafi  gefið  »fyrst  aö  upphafi  guöi  alraáttugum,  jungfrú  Mariu 
og  helga  blóö«  jöröina  Skriöu  i  Fljótsdal  meö  rekum  og  itökum 
til  æfinlegs  klausturs  (Fbrs.  VII,  486—487). 

Son  Hallsteins  og  Sesselju  var  Einar  (eflaust  heitinn  eptir 
Einari  Ormssyni  íyrri  manni  hennar),  er  31.  ágúst  1513  seldi 
Þorvarði  prior  í  Skriöu  jöröina  Brekku  í  Fljótsdal  (Fbrs.  VIII, 
464—465). 

1)  Sjá  um  pennan  Egilsstaöadóm  Orms,  sem  liklega  er  frem- 
ur  frá  1492  en  1422,  hér  áður  bls.  388-389.  Er  liklega  =  Ormur 
Jónsson  Ásgeirssonar,  bróðir  Páls  á  Skarði. 

2)  Salný  mun  hafa  veriö  síðari  kona  Snjólfs  og  Eirikur  ekki 
son  hennar,  pvi  að  þá  hefði  hann  ekki  mátt  kvongast  Ólöfu  Eyj- 
ólfsdóttur  frá  Hjalla,  ef  þau  hefðu  verið  systrabörn.  Síðari  mað- 
ur  Salnýjar  er  og  taiinn  Toríi  bóndi  Porgrímsson,  er  hafi  sóað 
fé  þeirra. 


G91 

Eiðum,  þ.  b.:  Arni  sýslumaður  elc.  (XB. 
Olöf  Eyjólfsdóttir  gat  ei  átt  móðursysturson 
sinn  í  þeirri  tíð.  Mun  því  villzt  á  Eiríkum 
í  Ási.  Flestar  ættartölur  telja  þennan  Eirík 
Snjólfsson  föður  1.  Sæmundar  í  Ási^)  2.  séra 
Þorleiís  á  Breiðabólsstað  3.  séra  Jóns  í 
Vatnsfirði  og  þeirra  fl.  systkina.  Önnur 
ættartala  telur  Eirík  1  Ási  föður  téðra  syst- 
kina  Bjarnason  Sumarliðasonar  Eiríkssonar 
Sumarliðasonar  líkast  af  ætt  Sumarliða  son- 
ar  Þorsteins  hirðsljóra  Eyjólfssonar)-). 

B.  Ásbjörn    Snjólfsson.     Hans    börn:  1.  Þórður 
bl.  2.  Jón,  átti  börn,  varð  lítið  úr  þeim^). 

C.  Salgerður    seinni    kona  Vigfúsar*)  lögmanns 
Erlendssonar.     Ekki  getur  barna  þeirra. 

Um  sýsluhöld  Snjólfs  hef  eg  ekki  aðra  vissu  en  það, 
sem  Páll  lögmaður  Vídalín  ritar  1  Kötlumálaskýrslu,  að 
Snjólfur  hafi  verið  sýslumaður  í  Múlaþingi  frá  1483  til 
1513^).  Hefur  hann  þá  líklega  haft  það  hálft  móts  við 
Erlend.     Ritfært    er,    að    Snjólfur  hafi  búið  að  Asi  í  Fell- 


1)  Pað  er  alveg  skakkt. 

2)  Petta  er  einnig  óábyggilegt. 

3)  Aö  Ásbjörn  hafi  tieitið  son  Snjólfs  er  óvist.  Að  Bjarni 
Sumarliðason  á  Fellsenda  hafi  veriö  af  honum  kominn,  eins  og 
Snókdalín  telur,  nær  engri  átt.  SumarliÖi  faðir  hans  var  Jóns- 
son  Arnbjarnarsonar,  og  hefur  sá  Jón  líklega  veriö  bróðir  séra 
Gísla  Arnbjarnarsonar  föðurföður  Gísla  biskups  i  Skálholti  og 
þetta  eitthvað  skylt  Arnbirni  Salómonssyni  frá  Galtarholti  Ein- 
arssonar.  Arnbjörn  Einarsson  lögréttumaður,  liklega  bróðir  Saló- 
mons,  er  í  Mýrasýslu  1504,  og  þar  eptir. 

4)  í  hdr.  stendur  Erlends,  sem  vitanlega  er  misritun. 

5)  Veriö  getur,  að  Snjólíur  hafi  um  tíma  haft  sýsluvöld  í 
Múlaþingi,  þótt  ekki  finnist  dómar  hans,  en  þaö  nær  engri  átt, 
aÖ  það  hafi  verið  frá  1483  til  1513.  22.  apríl  1483  er  Snjólfs  fyrst 
getið  við  bréf  í  Nesi  i  Höfðahverfi  (Fbrs.  VI,  479)  og  eptir  það 
opt  við  bréf  nyröra,  en  viröist  ekki  hafa  komið  austur  fyr  en 
um  1504,  því  að  3.  marz  1505  ritar  hann  undir  bréf  í  Vallanesi 
(Fbrs.  VII,  716)  og  er  þar  eystra  eptir  það  að  minnsta  kosti 
til  1532,  því  að  19.  ágúst  það  ár  er  hann  i  helmingadómi  i  Valla- 
nesi  (Fbrs.  IX,  626—627),  og  heíur  þá  verið  garaall. 


692 

um.  1507  vitnaði  Snjólfur  Rafnsson  og  Sigurður  Daðason, 
að  Rafn  lögmaður  Brandsson  hefði  að  Leiðarhólmi  dæmt 
ættleiðing  Stefáns  Loftssonar  löglega^).  1527  undirskrifar 
Snjólfur  kaupmálabréf  Eyjólfs  og  Helgu  biskupsdóttur''). 

Erlendur  Bjarnason. 
Faðir:  Bjarni  sýslumaður  Marteinsson,  sjá  áður. 

Móðir:  Ragnhildur  Þorvarðsdóttir  Loptssonar. 

Kona:  Vilborg    Loptsdóttir    (tók    fram  hjá  bónda  sín- 

um  Erlendi  og  kvittaði  Ögmundur  biskup  hana 
þar    fyrir    1526    fyrir    milligöngu  Bjarna  sSslu- 
manns  sonar  hennar  og  Erlends)  ^). 
Börn:  A.  Bjarni  sýslumaður,  sjá  síðar. 

B.  Margrét    átti    sNslumann    Pál    Grímsson    frá 

Möðruvöllum.      Sjá    þessi    börn    við    Húna- 

vatnsþing.    (í  annari  ættatölu  segir:  Margrét 

Erlendsdóttir    átti    Hans    Lysekamp,  þ^zkan 

mann,  það  hygg  eg  vilt). 

Erlendur    var    uppivöðslumaður    og  fékk  hálfa  Múla- 

sýslu  eptir  föður  sinn  þ.  e.  norðurpartinn  móts  við  Snjólf 

um  1483*).    Bjó  ogsvo  á  Ketilsstöðum.     1500  stiptaði  hann 


1)  Pað  brét  er  gert  á  Eyri  1  Álptafirði  10.  nóv.  1507  (Fbrs. 
VIII,  167—168). 

2)  Kaupmáli  og  gipting  Ej'jólfs  og  Helgu  fór  fram  1.  okt. 
1531  á  Hólum  (Fbrs.  IX,  603—605),  en  30.  nóv.  s.  á.  er  þessu 
kaupmálabréfi  lýst  á  Hólum,  en  er  ekki  gert  pann  dag  (sbr.  hér 
áður  bls.  386).  Snjólíur  er  ekki  ritaður  undir  bréf  þetta,  en 
annað  kaupmálabréf  Ejjólfs  og  Helgu  frá  1527  þekkist  nú  ekki. 
]Mun  og  þetta  raisritun  hjá  Boga  i  stað  þess,  að  Snjólfur  ritaði 
undir  kaupmálabréf  Rafns  lögmanns  Brandssonar  og  Pórunnar 
biskupsdóttur  30.  sept.  1526  (Fbrs.  IX,  378—380),  enda  segir  svo  i 
Tímariti  J.  P.  I,  .50,  en  er  þar  árfært  ranglega  til  1527.  Snjólfur 
mun  hafa  andazt  1541. 

3)  Pað  var  Jóhann  Pétursson  hirðstjóri,  er  fjrir  milligöngu 
Ögmundar  biskups  kvittaöi  fyrir  þetta  sakferli  Vilborgar,  og  er 
það  brét  ds.  á  Reykjum  í  Ölfusi  10.  júli  1527  (Fbrs.  IX,  417— 418), 
en  hafi  Ögmundur  biskup  gefið  út  sérstakt  kvittunarbréf  áður 
(i526)  um  sama  efni,  þekkist  það  brét  ekki  nú. 

4)  Petta  er  að  eins  getgáta  í  lausu  lopti,  og  eflaust  skökk. 
Erlends  er  fyrst  getið  i  bréfum  árið  1500. 


693 

hálfkirkju  á  Ketilsstöðum  á  Völlum  helgum  Andrési  post- 
ula  og  gaf  kirkjunni  4  hundraða  rekasand  og  6  kúgildi,  en 
Vallnakirkju^)  Viðastaði  á  Útmannasveit  12  hndr.  fyrir 
tíundir  og  Ij^sitolla,  hver  gerningur  og  skilmálar  siðan  hafa 
haldizt^).  Sýslunni  mun  hann  hafa  haldið  til  hér  um  1526 
eða  til  síns  dauða^).  Sögn  er,  að  hann  hafi  tekið  duggu 
enska  á  Loðmundarfirði  og  drepið  þá  er  á  voru  utan  einn, 
er  með  sundi  til  lands  komst  undan  og  svo  náð  öðrum 
duggum.  Ólafur  trölli  á  Hólalandi  í  Borgarfirði  hét  sá 
maður,  sem  sagt  er  að  vegið  hafi  skipstjórnarmanninn  og 
af  því  hafi  bardaginn  hafist.  Mælt  er,  að  hann  hafi  það- 
an  flúið  næsta  vor  langt  í  burt,  en  enskir  komið  næsla 
sumar  eptir  og  heitið  Erlendi  griðum,  ef  þeim  á  hverju 
sumri  væri  goldið  sauðfé,  sem  fylti  þá  rétt,  er  þeir  létu 
byggja  í  Stöðvarfirði  og  það  um  þrjú  sumur,  en  hún  tók 
nær  800,  hafi  eigi  ábrostið  gjaldið  fyr  en  hið  þriðja  sumar. 
En  þá  hafi  eina  nótt  konu  á  Ketilsstöðum  dreymt,  að 
maður  kæmi  að  henni  og  kvæði  þetta: 

Erlendur  vel  kenndur,  ítum  fróður,  vel  góður 
Lagamaður  listhagur,  les  á  bók  með  orð  klók. 
Skáld  er  hann  skíra  kann,  skemmti  mest,  vel  flest. 
Koma  skal  á  kauptíð,  klögumál  fyrir  hans  sál. 
Segðu  Erlendi  nú,  sofandi  frú,  reynstu  mér  trú. 


1)  P.  e.  Vallanesskirkju. 

2)  Bréf  um  þetla  er  ds.  23.  ágúst  1500  á  Hofi  i  Vopnafirði 
(Fbrs.  VII,  511—512).  4.  júli  1504  er  Erlendur  vottur  i  Skálholti, 
er  Ásgautur  Ögmundsson  seldi  Narfa  príor  i  Skriðu  20  hndr.  í 
Borgarhöfn  (s.  st.  bls.  714—715).  14.  jan.  1512  er  hans  getið  við 
bréf  í  Vallanesi  (Fbrs.  VIII,  364),  en  25.  mai  1515  á  Valþjótsstað 
afleysir  og  kvittar  Jón  prestur  Koðránsson  Erlend  bónda  Bjarna- 
son  um  allt  það,  er  hann  hafi  mátt  brotlegur  verða  í  umdæmi 
hans  (milli  Gilsár  í  Skógum  og  Reyðarfjarðar)  (Fbrs.  VIII,  553). 
1522  er  Erlendur  látinn,  því  að  þá  (21.  april  1522)  kvittar  séra 
Jón  Markússon  Bjarna  Erlendsson  fjTÍr  rekahald  Erlends  heit- 
ins  föður  hans  fyrir  Ketilsstaðakirkju  (Fbrs.  IX,  72—74).  Fráíall 
Erlends  hefur  því  ekki  orðið  síðar  en  1521,  ef  til  viU  nokkru  fyr 
(um  1520).  Dómar  hans  sem  sýslumanns  þekkjast  nú  ekki  og 
er  þvi  eins  með  hann  og  flesta  aðra,  er  sýslu  hafa  haft  í  Múla- 
þingi  langt  íram  á  16.  öld. 

3)  Hann  hefur  dáið  fyrir  1522,  sem  nú  var  sagt. 


(394 

Konan  vaknaði,  gekk  nokkru  síðar  til  Erlends  og  sagði 
hnnum.  En  er  hún  gekk  út  aptur  voru  þeir  ensku  þar 
komnir  og  tóku  Erlend.  Sögðu  Austfirðingar  þeir  hefðu 
látið  hann  i  gaddatunnu.  Þeir  segja  enn,  að  skipstjórnar- 
maðurinn,  sem  veginn  var,  héti  Adam,  þar  af  sé  málshátt- 
urinn;  Lítið  er  það  í  Adamsgjaldið.  Bæði  Espóiín  fróði 
og  faðir  hans  meina,  að  tilburður  þessi  hafi  skeð  1518^). 
En  eg  hygg  það  haíi  tilfaUið  nálægt  1524  eða  1525,  því 
1526  fékk  Vilborg  kvittun  fyrir  sinn  hórdóm  og  mun  hún 
hafa  það  barn  aUð  1525  að  bónda  sínum  lifanda,  og  ei 
létu  biskupar  eða  þeirra  umboðsmenn  lengi  bíða  að  kalla 
eptir  sektafé^). 

Bjarni  Erlendsson. 
Faðir:  Erlendur  Bjarnason  nýnefndur. 

Móðir:  Vilborg  Loptsdóttir. 

Kona:  Guðríður    dóttir    Þorsteins    Finnbogasonar  (sjá 

Þingeyjarþing). 
Börn:  A.  Vilborg  átti  Einar  son  Ej'jólfs  í  Dal  og  Helgu 

dóttur  Jóns  biskups  Arasonar.  Einar  drukkn- 
aði  í  Fljótinu,  bl. 
B.  Málmfríður  átti  fyr  Jón  á  EspihóH  Einarsson 
klausturhaldara  á  Skriðuklaustri  (sjá  Vaðla- 
þing)  svo  Einar  Asmundsson^),  þeirra  son: 
1.  Bjarni  hverjum  þau  gáfu  hálfan  Espihól 
og  Merkigil*). 


1)  Paö  getur  vel  rétt  verið  (sbr.  Árb.  Esp.  III,  54—55).  Segir 
Espólín,  að  Pétur  Porsteinsson  sýslumaður  hafi  heyrt  þessa  sögu 
um  örlög  Erlends  at  mörgum  merkum  mönnum  gömlum,  er 
hann  var  ungur. 

2)  F*etta  hefur  þó  dregizt  nokkra  hrið  i  þetta  sinn,  en  eflaust 
hefur  Vilborg  orðið  brotleg  meðan  Erlendur  var  á  lifi,  en  ekki 
eptir  brottnám  hans,  ef  sannsögulegt  er,  nema  vitnazt  hafi,  að 
Erlendur  hafi  litað  nokkra  hrið  erlendis,  og  ekki  verið  drepinn 
hér  við  land. 

3)  Hann  var  vinnumaður  hennar,  sunnlenzkur  að  ætt. 

4)  Bjarni  kvæntist  ekki,  en  launson  hans  var: 

a.    Björn  í  Böðvarsdal  átti  Guðrúnu  Ketilsdótlur  prests  á  Kálfa- 
fellsstað  Olafssonar,    þ.  b.: 


()95 

Bjarni    gerðist    þegar  á  æskuárum  merkilegur  maður. 
Ætla    eg    hann    tæki    vestari    part    Múlasýslu    eptir  Snjólf 


aa.  Ketill  stúdent,  bjó  á  Helgustööum  i  Reyðarfirði,  og  síðar 
á  Eiðum,  átti  Guðrúnu  Marteinsdóttur  sýslumanns  Rögn- 
valdssonar,  bl.  KetiII  fór  í  elli  sinni  til  íóstursonar  sins 
séra  Halldórs  Pálssonar  á  Breiðabólsstað  i  Fljótshlið  og 
andaðist  þar  eptir  1730. 

bb.  Anna  átti  séra  Sigfiis  Vigfússon  á  Dvergasteini  og  var  s. 
k.  hans,  p.  b.:  Björn  dó  í  Skálholtsskóla  1714,  Vigfús  prest- 
ur  á  Dvergasteini,  Sigfús  prestur  i  Hoíteigi,  Guðrún  átti 
séra  Pórð  Gislason  á  Skorrastað  o.  fl. 

Onnur  bðrn  Einars  Asmundssonar  og  Málmfriðar  Bjarna- 
dóttur  en  Bjarni  voru: 

2.  Marteinn  i  Eskiíirði.     Hans  bðrn: 

a.  Ásmundur. 

b.  Magnús'  i  Hellisfirði.    Son  hans: 

aa.  Ólafur  í  Hellisfirði  átti  Olöfu  Sigurðar- 
dóttur  prests  hins  síöara  á  Skorrastað 
Arnasonar. 

c.  Einar. 

d.  Málmfriður. 

3.  Porsteinn  i  Firði  i  Mjóafirði.    Hans  kona  Guð- 
ný,  þ.  b.: 

a.  Porbjörn. 

b.  Margrét  átti  Porstein  i  Firði  Ívarsson  prests 
á  Dvergasteini  Haraldssonar,  p.  b.: 

aa.  Porsteinn   i    Firði    átti    Úlfheiði  Eiriks- 
dóttur  frá  Mjóanesi,  p.  b.: 
aaa.    Jens  prestur  i  Mjóafiröi  (f  1708). 
bbb.  Jón  íaðir  Jens  prests  yngra  i  Mjóa- 

firði  (t  1757). 
ccc.    Guðný  átti  séra  Vigfús  Sigfússon  á 
Dvergasteini. 
bb.  Bjarni  átti  Ingibjörgu  Eiriksdóttur,  syst- 
ur  Últheiðar. 

c.  Margrét  önnur. 

d.  Olöf  átti  séra  Jens  Ormsson  i  Mjóafirði, 
sunnlenzkan.  Hann  missti  prestskap  um 
1633,  p.  b.: 

aa.  Ormur. 
bb.  Elizabet. 

e.  Sigriður  átti  Arnór  Pórólfsson,  p.  b.:  Jónar 
tveir. 

4.  Toríi     á    Hafursá    átti    Guðrúnu    Einarsdóttur 
prests  á  Valpjófsstað  Magnússonar,  p.  b.: 


696 

sýslumann  og  svo  eptir  föður  sinn  norðurparlinn,  svo  hann 
hélt    alla    Múlasýslu  lengi,  einkum  hafi  hann  tekið  suður- 


a.  Asmundur. 

b.  Einar. 

c.  Jón. 

d.  Loptur.  Son  hans  Torfi  var  um  hrið  i  skóla. 

e.  Arndis  átti  Berg  á  Hafursá  Einarsson  prests 
á  Valþjótsstaö  Porvarðssonar,  þ.  b.: 

aa.  Torfi  prestur  á  Skorrastað  (ý  1720)  átti 
Guðrúnu  Árnadóttur  prests  á  Skorrastað 
Sigurðssonar. 

bb.  Bjarni. 

ce.  Guðrún  átti  séra  Guðmund  Hðgnason  á 
Hofl  i  Álptafirði,  og  var  eitt  barna  þeirra 
Bergur  prófastur  í  Bjarnanesi,  og  cr 
þaðan  mikil  ætt  komin  (Bergsætt). 

f.  Sesselja  átti  Olat  Ketilsson  prests  Olafssonar. 

g.  Málmfriður  átti  Jón  á  Eyjólfsstöðum  Páls- 
son  Bjðrnssonar  sýslumanns  Gunnarsson- 
ar,  þ.  b.: 

aa.  Guðrún  átti  Jón  Jónsson  frá  Vattarnesi. 
bb.  Arnfriður. 
h.  Margrét. 

5.  Jón. 

6.  Ásmundur. 

7.  Auðunn. 

8.  Kristin  átti  Porvarð  Guöbjartsson,  þ.  b.: 

a.  Einar  átti  Guðrúnu  Guðmundsdóttur  úr 
Vopnafirði,  þ.  b.: 

aa.  Málmfriður  átti  Ólaf  Jónsson  úr  Skaga- 

firði. 
bb.  Helga. 

b.  Kristín  átti  Magnús  Jónsson  á  Hrafnkels- 
stöðum,  þ.  b  : 

aa.  Jón    átti    Halldóru  Eiríksdóttur  prests  í 

V^allanesi  Ketilssonar,  bl. 
bb.  Porvarður  átti  ÓIöíu  Eiríksdóttur  prests 

á    Hallormsstað    Bjarnasonar    og    f.    k. 

hans  Pórdisar  Hjörleifsdóttur  prests  Er- 

lendssonar,  áttu  börn. 
cc.  Arndis    s.    k.   séra  Eiriks  Bjarnasonar  á 

Hallormsstað,  þ.  b.  Porvarður 
dd.  Una    átti    Jón    Eiriksson    prests  í  Valla- 

nesi  Ketilssonar. 
ee.  Sigurður. 


697 

partinn  1513  og  norðurpartinn  1528.  Pó  e.r  þetta  gáta 
mín.  En  víst  er,  að  hann  var  orðinn  Múlasýslumaður 
1530,  því  þá  finnst  dómur,  sem  hann  lét  ganga^).  1551 
ritaði  Friðrik")  konungur  3.  honum  ásamt  öðrum  höfð- 
ingjum    að    veita    mótstöðu    Jóni    biskupi    Arasyni.     1559 


c.  Steinunn. 

d.  Puríöur. 

Frá    Porvardi    Guöbjartssyni    og  Kristinu  Ein- 
arsdóttur   Ásmundssonar   eru    komnar    allfjöl- 
mennar  bændaættir  i  Austfjörðum. 
9.  Vilborg. 
10.  Arnfriöur. 
Enn  voru  sj'nir  Bjarna  sýslumanns  Erlendssonar  og 
Guðriðar: 

C.  Bjarni. 

D.  Marleinn,  dóu  báðir  ungir. 

1)  Pessi  dómur  Bjarna  frá  1530  pekkist  nú  ekki.  Bjarni  hef- 
ur  kvænzt  Guöríði  ungur,  þvi  aö  1522  er  hann  kvongaöur,  og 
farinn  að  búa  á  Ketilsstööum  eptir  föður  sinn.  Fær  hann  þá 
(21.  april  1522  á  Ketilsstöðuni)  Fjörð  i  Sej-ðisfirði  séra  Jóni  Mark- 
ússj'ni  til  fuilrar  eignar  með  samþ^'kki  Guðriðar  konu  sinnar 
(Fbrs.  IX,  72 — 74).  Síðar  gaf  hann  Porsteini  Finnbogasyni  tengda- 
fðöur  sinum  umboð  til  að  vera  giptingarmaður  Margrétar  Er- 
lendsdóttur  systur  sinnar,  og  var  kaupmálabréf  hennar  og  Páls 
Grimssonar  gert  í  Reykjahlið  8.  nóv.  1523  (s.  st.  bls.  178—180).  9. 
ágúst  1526  á  Skriðuklaustri  er  Bjarni  í  helmingadómi  Ögmundar 
biskups  um  kæru  biskups  til  Snjólfs  bónda  Rafnssonar  um  hald 
á  jörðinni  Hólmum  i  Rej'ðarfirði  (s.  st.  bls.  372—373).  Hefur  Ög- 
mundur  biskup  þá  verið  í  visitaziu  á  Austfjörðum,  og  er  senni- 
legt,  að  hann  hafi  þá  gefið  Vilborgu  Loptsdóltur  móður  Bjarna 
kvitta  um  hórdómsbrot  hennar,  þótt  það  bréf  þekkist  ekki  nú, 
sbr.  bréf  Jóhanns  Pétnrssonar  hirðsljóra  um  sama  efni  10.  júlí 
1527  (sjá  hér  áður).  12.  april  1535  í  Vallanesi  gefur  Einar  próf- 
astur  Árnason  Bjarna  bónda  Erlendssyni  kvittunarbréf  fyrir  brot 
og  misferli,  er  hann  hafi  kunnaö  að  falla  í  og  tíu  marka  máli  nemur 
etc.  Kveðst  prófastur  hafa  sett  honum  hæfilegar  skriptir,  og 
íulla  fésekt  fengið  (s.  st.  bls.  725 — 726),  svo  að  i  einhverjum  stór- 
deilura  hefur  Bjarni  átt  um  það  skeið,  Hvenær  Bjarni  hefur 
andazt  er  óvíst,  en  hann  hefur  orðið  allgamall  maður  og  liíað 
fram  undir  1570.  Guöriður  kona  hans  var  á  hfi  1568,  og  virðist 
þá  hafa  verið  ekkja,  svo  að  sennilegt  er,  að  Bjarni  hafi  andazt 
um  1567. 

2)  A  að  vera  Kristján. 

45 


698 

meinast  hann  hafi  og  haldið  ásamt  Skaptárþing,  þvi  að  í 
dómi  þeim,  er  hann  téð  ár  lét  ganga  á  Bessastöðum  kall- 
ast  hann  af  dómsmönnum,  heiðarlegur  og  velbyrðugur 
umboðsmann  yfir  öllum  Ausijjörðnm.  Hefur  hann  verið 
hinn  mesti  valdamaður.  (Eg  efa,  að  hann  hafi  að  veitingu 
haldið  Skaptárþing,  utan  ef  vera  kynni  eilt  eða  tvö  ár 
norðurpart  þess,  eða  verið  1559  þar  umboðsmaður,  annað- 
hvort  i  íorföUum  Einars  í  Múla,  eða  þá  hann  sleppli 
völdum).  Hann  lifði  1566,  og  hefur  máske  haldið  báðar 
sýslurnar  fram  undir  1570,  einkum  Múlasýslu  alla.  Hann 
varð  maður  háaldraður  og  einhver  hinn  duglegasti  em- 
bættismaður  á  sinni  tíð.  Mælt  er  hann  hafi  verið  hér- 
aðsríkur,  sem  stórhöfðingjum  var  þá  títt.  Fjárgæzlumað- 
ur  mun  hann  og  hafa  verið.  1542  tók  hann  próf  í  morðs- 
máli,  sem  Erlendur  lögmaður  Þorvarðsson  lét  um  dæma 
á  Egilsstöðum   1544. 

Markús  Jónsson 

bóndi,  kongs  umboðsmaður  í  Múlaþingi  útnefndi  1540 
fimmtudaginn  næsta  eptir  Djradag^)  á  þingstað  réttum 
Egilsstöðum  í  Fljótsdalsliéraði  6  manna  dóm  um  morð 
Steingríms  heitins  Böðvarssonar  sem  ályktað  var  mundi 
hafa  hlotið  bana  af  völdum  konu  sinnar  Sesselju  Lopts- 
dóttur-)   eða   þeirra  þjónustumanns  Bjarna  Skeggjasonar^). 


1)  P.  e.  1.  júní. 

2)  Petta  er  Sesselja  sú,  er  í  ísl.  Pjóðsögum  (II,  119—120)  er 
nefnd  Hamra-Setta;  hafðist  hún,  samkvæmt  sögninni,  lengi  viö  i 
helli  einum  ásamt  fylgimanni  sínum  (Bjarna  Skeggjasj'ni),  en 
síöar  í  Dyrfjöllum,  og  naut  þá  hjálpar  Porvarðs  bónda  Björns- 
sonar  i  Njarövík.  En  siðast  átti  henni  að  hafa  veriö  gefið  líf  og 
hún  gipzt  aptur  eystra.  I  Pjóösögunum  er  sagt,  að  pau  Stein- 
grimur  og  Sesselja  hafi  búið  á  Gilsárvelli  i  Borgarfirði. 

3)  Pessi  Markús  Jónsson,  er  dæmdi  1  morðsmálinu,  er  lík- 
lega  sami  maður  og  Markús  á  Viðivöllum,  svili  Bjarna  sýslu- 
manns  Erlendssonar.  Átti  Markús  Póru  Porsteinsdóllur,  sj'slur 
Guðriðar  konu  Bjarna.    Voru  börn  peirra: 

1.    Jón  á  Viðivöllum  ytri.     Son  hans: 
a.    Konráð.     Hans  son: 

aa.  Jón    íaðir   Pórdísar   i    Dvcrgabæli   (Ættatölubók  Jóns 
Gunnlaugssonar  bls.  68  í  minni  eign). 


699 

Hjálmur  Einarsson. 

Öllum  góðuin  mönnum,  sem  þetta  bréf  sjá  eða  heyra 
senda  Vigfús  Þorsteinsson,  Nikulás  f*orsteinsson,  Þorsteinn 
Einarsson,  Brynjólfur  Jónsson,  Loptur  Kolbeinsson,  Arn- 
íinnur  Þorkelsson  kveðju  guðs  og  sína,  kunnugt  gerandi, 
þá  liðið  var  frá  hingaðburð  vors  herra  Jesu  Christi  1552 
ár  á  Ásbrandsstöðum  í  Vopnafirði,  þriðjudaginn  næstan 
fyrir  Maríumessu  ena  siðari^)  vorum  vér  í  dóm  nefndir  af 
velbornum  dandismanni  Torfa  Porsteinssyni,  er  þá  hafði 
Iðglegt  umboð  fengið  af  réttum  kongsumboðsmanni  í  Múla- 
þingi  Hjálmi  Einarssyni  þing  að  setja  og  dóm  að  nefna, 
lög  og  rétt  að  gera  yfir  öllum  málum,  sem  þar  væru  kærð 
eða  framborin  etc. 

NB.  Þennan  Hjálm  Einarsson  eða  hans  ætt  þekki 
eg  ei  og  ekki  annað  um  hann  en  hér  tjáir.  Sj^nist  sem 
hann  hafi  haft  að  veitingu  part  sýslunnar  um  hríð^). 

Af  dóminum  sést,  að  Torfi  Þorsteinsson  var  1552  um- 
boðsmaður  Hjálms,  en  bræður  Torfa:  Vigfús,  er  seinna 
varð  sj'slumaður  í  Þingeyjarþingi  og  Nikulás,  er  seinna 
fékk     Munkaþverárklaustur     voru    fyrstu    meðdómsmenn. 


2.  Ingibjörg  átti  Brynjólf  á  Höskuldsstöðum  i  BreiÖdal,  þ.  b. 
mörg,  þar  á  meðal:  Gunnsteinn,  Sturla,  Arni,  Opia  og  Kristin 
(í  Sýslum.æf.  I,  65  er  hún  ranglega  nefnd  Katrin),  er  átti 
Guðmund  Bessason  á  Melrakkanesi  og  voru  börn  þeirra: 
Xarfi  prestur  i  Möðrudal,  Bessi  sýslumaður  á  Skriðuklaustri, 
Jón  í  Papey,  Brj'njólfur  i  Melrakkanesi,  Þorsteinn,  Steingrím- 
ur  og  Ólöf,  er  átti  séra  Þorlák  Eiríksson  á  Þvottá  (7  c.  1694). 

1)  6.  sept. 

2)  Hjáhnur  þessi  er  eflaust  Hjálmur  Einarsson,  er  siðar  var 
preslur  á  Hóhnum  (1554—1573)  og  svo  á  Kolfreyjustað  (1573 — 
1592),  og  lifði  nokkuð  fram  yfir  1600,  jafnvel  heimild  fyrir,  að 
hann  hafi  verið  á  lífi  1616.  Hefur  hann  verið  mjög  ungur,  hk- 
lega  rúmlega  tvitugur  1552.  Faðir  hans  var  sérci  Einar  Árnason 
1  Vallanesi,  officialis  á  Austfjörðum  um  30  ár,  og  hinn  mikilhæf- 
asti.  Hann  dó  9,  júií  1585,  87  ára  gamall.  Hélt  hann  »Austfjarða- 
syslu«  (þ.  e.  Múlaþing)  um  1552—1553,  (sbr.  reikninga  Eggerts 
Hannessonar  A.  M.  264  fol.),  og  sennilegt,  að  hann  hafi  þá  látið 
Hjálm  son  sinn  reka  sýsluna  fyrir  sig,  en  liklega  hefur  hvorugur 
þeirra  feðga  haft  konungsveitingu  fyrir  sýslunni. 

45* 


700 

Þessi     Torfi     átli     Guðrúnu    Magnúsdóttur,    systur    Halls 
skálds'). 

Eirikur  Árnason. 
Faðir:  Árni-)    son    séra    Brands    á    Hofi   í  Vopnafirði, 

seinna  priors  á  Skriðuklaustri,  Rafnssonar  lög- 

manns    Brandssonar    frá    Barði    Halldórssonar 

(sjá  Húnavatnssýslu), 
Móðir:  Úifiieiður  Þorsteinsdóttir  sýslumanns  Finnboga- 

sonar  lögmanns. 
Kona:  Guðrún     dótlir    Árna    Péturssonar    Loptssonar 

(sjá  Strandasýslu). 
Barna  ekki    getið    nema    Guðlaugar    konu    Þórðar    á 

Bustarfelli^'). 
Eiríkur  tók  Skriðuklauslur  og  hélt  það  lengi.  1566 
um  vorið  mánudaginn  næstan  fyiir  krossmessu  nefndi 
hann  12  menn  i  dóm  að  Egilsstöðum  um  meinsæri  og 
samband  vísvitandi  meinbuga.  (1553  fékk  séra  Einar 
Árnason  Kirkjubæjarklaustur  fyrir  40  rd.  afgjald  og  Skriðu- 
klaustur  fyrir  30  rd.  afgjald;  sS^nist  sem  Eiríkur  hafi  þar 
næst  tekið  Skriðuklaustur).  Eiríkur  hefur  tekið  Múlaþing 
nálægt  1570  eða  þar  um  bil.  1573  að  Egilsstöðum  voru 
í  dóm  nefndir  5  lögréltumenn  og  7  leikmenn  af  prófasti 
og   Eiríki  Árnasyni  sýslumanni  jfir  Austfjörðum  um  vetr- 


1)  Dótlir  Torfa  Porsteinssonar  var  Porbjörg,  er  átti  séra 
Ogmund  Jónsson  á  Svalbarði  i  ÞistilfirÖi  og  voru  börn  þeirra: 
Jón^  Torfi  og  Jón  prestur  á  Hofi  1  Vopnafiröi,  er  átti  Málmfriði 
Bjðrnsdóltur  frá  Laxamýri,  og  voru  börn  þeirra:  Oddur  lögréttu- 
raaður  i  Sunnudal  og  Syðrivik,  Ögmundur,  Sigriður,  Guðrún, 
Þorbjðrg,  Pórdis  og  Ingibjðrg,  s.  k.  Stigs  Pórarinssonar  á  Arn- 
heiöarstöðum,  bl. 

[í  prestaæfum  séra  Jóns  Halldórssonar  er  sagt,  aÖ  Þorgerður 
dóttir  séra  Jóns  hafi  ált  Pormóð  Einarsson  í  Súlholti  í  Flóa,  en 
Snókdalín  nefnir  konu  Pormóðs  Þorbjörgu  Ögmundsdóttur,  og  er 
því  liklegra,  að  hún  hafi  heitið  Þorbjðrg,  (en  ekki  Þorgeröur), 
og  veriö  dóttir  séra  Jóns  Ögmundssonar]. 

2)  Árni  bjó  á  Bustarfelli. 

3)  Guðlaug  var  ekki  dóttir  Eiriks,  þvi  að  hann  var  bl.,  held- 
ur  systir  hans. 


701 

arseli  á  ís  fyrir  annars  landi,  dæmdust  selirnir  þess,  ef 
land  ælti,  ef  1  íiskhelgi  væru. 

Eiríkur  var  kallaður  prestahatari,  því  hann  tók  presta 
í  hald^).  En  kona  hans  bætti  úr  öllu,  sem  hún  mátti  og 
bataðí  hann.     En  hún  deyði  nálægt  1576  eða  seinna. 

1577  varð  Eiríkur  að  bæta  Jóhanni  Bucholt  fyrir  af- 
brot  sín  300  rd.  specie.  Var  Eirikur  þá  í  Kaupmanna- 
höfn,  er  hann  lofaði  Bucholt  þessum  300  rd.  Nálægt  1580 
sleppti  Eiríkur  sýslunni  og  fór  utan  til  Hamborgar  1587, 
gipti  sig  þar  í  annað  sinn  og  kom  ei  til  íslands  síðan. 
Veitti  þá  Jóhann  Bucholt  Jóni  Einarssyni  Skriðuklaustur, 
því  að  Eiríkur  mun  hafa  sleppt  klaustrinu  1586,  en  sýsl- 
unni  fyrri. 

Sigurður  Jónsson 
lét  dóm  ganga  að  Egilsstöðum  í  Fljótsdalshéraði  1579  um 
skattgjald  þeirra,  er  missa  íé  sitt  um  vetur.  1580  nefnist 
hann  sýslumaður  í  Múlaþingi.  Veit  eg  ei  annað  um  hann 
og  meina  hann  hafi  ei  verið  annað  en  millibilssýslumaður 
eða  lögsagnari^). 

Björn  Gunnarsson. 
Faðir:  Gunnar  Gíslason  á  Víðivöllum  sýslumaður  (sjá 

Hegranesþing). 
Móðir:  Guðrún   Magnúsdóttir  prests  Jónssonar  biskups 

Arasonar. 
Kona  fyrri:  Guðlaug  Árnadóttir'^). 


1)  Pað  var  séra  Hallur  Högnason  í  Kirkjubæ,  ribbaldi  all- 
mikiU,  er  Eirikur  átti  sérstaklega  i  höggi  viö  og  beitti  haröræöi  viö. 

2)  Þessi  Siguröur  Jónsson  hefur  verið  Siguröur  á  Svalbarði, 
bróöir  Staöarhóls-Páls  og  þeirra  bræðra.  Pað  sést  at  bréfi,  sera 
ritað  er  þar  á  Svalbarði  27.  sept.  1577,  og  er  það  útnefning  Sig- 
urðar  Jónssonar  kongsumboðsmanns  í  Múlaþingi  19.  ágúst  s.  á. 
undir  Asi  í  Fellum,  þar  sem  hann  skipar  menn  til  að  skipta  aríi 
Eiriks  heitins  Snjólfssonar  milli  4  dætra  hans  skilgetinna:  Vil- 
borgar,  Halldóru,  Ólafar  og  Porgerðar,  en  móðurarfi  var  skipt 
áöur.    (Eptir  bréfaafskriptum  J.  Ól.  Grv.  A.  M.  nr.  66  8vo). 

3)  Guðlaug  var  ekki  kona  Bjðrns  Gunnarssonar,  heldur 
tengdamóðir  hans,  móðir  Ragnhildar  Pórðardóttur.  Björn  sýslu- 
maður  var  að  eins  einkvæntur. 


702 

Barn:  A.  Páll,    um    hríð    Skriðuklausturshaldari    eða 

umboðsmaður  þess,  var  lögréttumaður  og 
bjó  á  Egilsslöðum  (alii  Eyjólfsstöðum^). 
Aðrar  ættir  telja  Pál  son  Ragnhildar,  en 
sleppa  Björns  fj-rri  konu^).  1635  var  Páll 
umboðsmaður  Bjarna  sýslumanns  Oddsson- 
ar)  átti  Þuríði  dóttur  Árna  á  Eiðum  Magn- 
ússonar,  þ.  b.: 

1.  Árni     átti     Þóru     dóttur    séra    Einars    á 
Valþjófsstað  (dó  1657)  Þorvarðssonar,  þ.b,: 

a.  Páll  álti  Þuríði  Jónsdóttir. 

b.  Vilborg  átti  Svein  á  Svínafelli  Jónsson 
og  börn^). 

c.  Guðrún. 

2.  Jón,  átti  Málfríði  Torfadóttur  Einarsson- 
ar  á  Hafursá,  þ.  b.: 


1)  Pað  er  réttara. 

2)  Pad  er  rétt,  en  hitt  rangt. 

3)  Börn  Sveins  og  Vilborgar  voru: 

a.  Magnús  prestur  í  Stóradal  átti  Pórunni  yngri  Björnsdóttur, 
.systur  séra  Porleifs  á  Hofi  i  Álptafiröi,  þ.  b.: 

aa.  Sigurður  prestur  i  Miklholti  átti  Karitas  Bjarnadóttur 
stúdents  á  MóeiöarhvoU  Pórðarsonar  og  börn. 

bb.  Björn  i  Eyvindarholti  átti  Porbjörgu  Daðadóttur  prests  í 
Reynisþingum  Guðmundssonar  og  börn. 

cc.  Ólöf  átti  Porlák  Freysteinsson. 

dd.  Sveinn  á  Fitjamýri. 

ee.  Pórdis  s.  k.  Jóns  Högnasonar  á  Tjörnum. 

b.  Sigurður  prestur  i  Heydölum,  álti  Hallgerði  Árnadóttur  prests 
Álfssonar,  og  er  afkomenda  þeirra  áður  getið  III,  42J — 425. 

c.  Guðrún  átti  Hannes  Ásbjörnsson,  þ.  b.:  Jón  í  Selsundi  og 
Bjarghildur. 

(1.  Asmundur  á  SvinafelH  átti  Ragnhildi  Jónsdóttur  eldra  í 
Skaptafelli  Einarssonar  s.  st.  Jónssonar  s.  st.  Sigmundssonar, 
systur  Einars  smiðs  í  Skaptafeili  og  Eyjólfs  græðara.  Voru 
þremenningar  að  frændsemi. 

c.    Guðlaug  s.  k.  Ingimundar  Sveinssonar  í  Botnum  í  Meðallandi. 

f.    Jón  í  Bæ  í  Lóni.     Hans  dóttir: 

aa.  Vilborg  átti  Gísla  Eiriksson  frá  Flatej"^  i  Hornafirði. 
Sveinn  á  Svínafelli  maður  Vilborgar  .Vrnadóttur  var  son  Jóns 
i  SvínafelU  Jónssonar  í  SkaptafelU  Sigmundssonar. 


703 

a.  Arnfríður. 

b.  Guðrún. 

3.  Ingibjörg  álli  Lopt  Torfason  Einarssonar, 
þ.  b.: 

a.  Torfi. 

4.  Guðrún     átti     Magnús     Arngrímsson     úr 
Njarðvik,  þ.  b.: 

a.  Bjarni. 

b.  Vilborg. 

c.  Páll,  dóu  öll  bl. 
(l.  Jón  giptist. 

e.  Einar    lögréttumaður    í    Njarðvík    átti 
konu  og  börn^). 

f.  Árni  giptist  og  átti  börn. 

5.  Arnfríður   átti   Bjarna    Högnason^),  þ.  b. : 

a.  Vilborg  átti  Eirík  Bjarnason^). 

b.  Bjarni. 

6.  Solveig  átti  Guðmund. 

7.  Guðrún  yngri  átti  Þorbjörn  Sveinsson^),  bl. 
Kona  seinni:  Ragnhildur  dóltir  Þórðar  á  Bustarfelli  Björns- 

sonar  á  Eyvindará  Jónssonar,  þ.  b.r 
B.  Jón,  hélt  Skriðuklaustur  og  tók  Gísli  Magn- 
ússon  það  eptir  hann  1649.  Hann  dó  1657, 
átti  Margréti  dóttur  séra  Odds  Þorkelssonar 
á  Hofi,  en  systur  Bjarna  sýslumanns  Odds- 
sonar.  Þau  voru  sammæðra  við  Þorbjörgu, 
sem  átti  Pétur  sýslumann  Pálsson  á  Stað- 
arhóli^),  þ.  b.r 


1)  Þetta  er  rangt  og  er  málum  blandaö  við  Einar  Magnús- 
son  digra  i  Njarövik,  bræörung  Magnúsar  Arngrímssonar  (sjá 
áöur). 

2)  Sjá  bls.  593. 

3)  Eirikur  var  son  Bjarna  sýslumanns  Eiríkssonar  á  Búlandi 
(sjá  Skaptafellssýslu). 

4)  Porbjörn  bjó  í  Arnanesi  í  Hornafirdi. 

5)  Margrét  kona  Jóns  Björnssonar  var  ekki  alsj^stir  Bjarna 
sýsluraanns  Oddssonar,  heldur  hálfsystir  hans,  dóttir  séra  Bjarna 
Högnasonar   (ekki    Finnbogasonar)   á   Hofi  í  Vopnafirði  og  Ingi- 


704 

1.  Guðrún  átti  Ásmund  Jónsson  á  Orm(ar)s- 
stöðum  í  Fellum,  þ.  b.: 

a.  Oddur  átti  Arndísi  Rögnvaldsdóttir  (sjá 

síðar). 
1).  Jón  átti  Ingunni  Vigfúsdóttur,  þ.  b.: 

aa.   Vigfús. 

bb.  Jón. 

cc.    Asmundur. 

c.  Pétur    átti    Þorbjörgu    Vigfúsdóttur  frá 
Hofi  og  mörg  börn. 

d.  Ragnhildur. 

e.  Málfríður. 

f.  Arnfríður    átti    séra    Ólaf    Sigfússon    á 
Refstað. 

g.  Anna    átti    Hjalta    stúdent    Jónsson    í 
Meðalnesi  í  Fellum,  bl. 

h.  Ingibjörg  átti  Arna  Hildibrandsson  (sem 
komst   1  barneignamál)  og  mörg  börn. 
i.    Solveig  átti  Gunnlaug  Sveinsson. 

2.  Séra  Hinrik  á  Stöð,  dó  1657,  átti  Mar- 
gréli  dóttur  séra  Bjarna  Jónssonar  sama 
staðar,  þ.  b.: 

a.  Sigríður'). 

b.  Margrét^),    giptust  báðar  og  áttu  börn. 


bjargar  Vigfúsdóttur,  er  síðar  átti  séra  Odd  Porkelsson.  Jón 
Gunnlaugsson  á  Skjöldólfsstööura  telur  hiklaust  Margréti  Bjarna- 
dóttur,  en  ekki  Oddsdóttur,  sbr.  og  dóm  frá  1621  (Timar.  J.  P. 
II,  53—54).  Pau  Jón  og  Margrét  hafa  verið  3.  og  4.  að  frændsemi 
(frá  Porsteini  Finnbogasyni),  en  ekki  premenningar,  sbr.  Timar. 
J.  P.  II,  53,  þar  sem  einn  liö  vantar  inn  i  Jóns  meginn,  þvi  ad 
hann  var  ekki  son  Guðlaugar  Árnadóttur,  heldur  dótturson 
hennar. 

1)  Sigríður  átti  séra  Narfa  Guðmundsson  i  Möðrudal,  þ.  b.: 
a.    Herborg. 

2)  Margrét  var  s.  k.  Styrbjarnar  á  Eyvindará  Einarssonar 
Styrbjarnarsonar  prests  í  Hofteigi  Jónssonar,  þ.  b.:  Ásmundur, 
Einar,  Gróa. 


705 

3.  Margrét  átti  Þorbjörn  Marteinsson^),  þ.  b.: 

a.  Högni-)    átti    Arnfríði    Torfadóttur    og 
börn. 

b.  Jón  átti  fyr  Sigríði''),  bl.,  svo  Guðnýju 
og  börn. 

c.  Hinrik     átli    Steinunni    Halldórsdóttur 
og  börn. 

d.  Marteinn  drukknaði  1678. 

e.  Þórður. 

4.  Séra  Einar  á  Skarði  1  Meðallandi^)  átti 
Sesselju  dóttur  séra  Bjarna  Jónssonar  á 
Stöð,  þ.  b.: 

a.  Bjarni    umboðsmaður    Brynjólfs    bisk- 
ups,  ókv.  bl.^). 

b.  Séra   Bjarni  yngri  átti  Guðrúnu  dóttur 
séra  Stefáns^). 


1)  Porbjörn  var  son  Marteins  á  Álptanesi  Halldórssonar  s. 
st.  Marteinssonar  biskups. 

2)  Högni  bjó  á  Álptárósi  á  Mýrum.  Son  hans  og  Arnfriðar 
var  Jón  prestur  i  Hitarnesþingum  (f  i764). 

3)  Hún  var  Guðmundsdóttir,  en  Guðný  s.  k,  Jóns  var  dóttir 
Sigurðar  Oddssonar  á  Harari. 

4)  Séra  Einar  son  Jóns  Björnssonar  á  Skriðuklaustri  var 
fyrst  prestur  á  Skriðuklaustri,  en  síðar  í  Ási  i  Fellum  (f  c.  1690), 
og  átti  Sesselju  Bjarnadóttur  frá  Stöð,  en  hann  var  ekki  prestur 
i  Meðallandsþingum,  heldur  var  pað  annar  séra  Einar  Jónsson 
og  að  raun  eldri,  pótt  þeim  nöfnura  sé  slengt  saman,  bæði  i 
prestatölum  og  ættatölura.  Séra  Einar  i  Meðallandsþingum  var 
faðir  Snjólfs  prests  á  Seltjarnarnesi  (f  1667). 

5)  Bjarni  eldri  var  skólagenginn,  mun  siðast  hafa  búið  í 
Húsavík  i  Norður-Múlasýslu,  og  korast  í  fátækt. 

6)  f*.  e.  séra  Stefáns  Ólafssonar  prófasts  í  Vallanesi.  Börn 
hennar  og  séra  Bjarna: 

a.  Einar  aðstoðarprestur  á  Hofl  í  Vopnafirði  1721,  dó  ókv.,  bl., 
liklega  um  1723.  Var  trúlofaður  Gróu  dóttur  Björns  sýslu- 
manns  Péturssonar  á  Bustarfelli. 

b.  Stefán  var  alllengi  i  Skálholtsskóla,  hætti  við  nára. 

c.  Guðrún  átti  Jón  prest  á  Hjaltastað  (f  1779)  Oddsson  frá  Bú- 
landsnesi  Jónssonar  og  börn. 

d.  Sesselja  átti  séra  Pórarinn  Jónsson  á  Skorrastað  og  börn. 


706 

c,  Sigríður    átti    Berg  Einarsson  lögréttu- 
mann  á  Hafursá. 

d.  Guðríður    átti    Pétur  Einarssoii  Magn- 
ússonar  í  Njarðvilc^). 

5.  Sigurður  á  Egilsstöðum  í  Héraði  átti 
Margréti  dóttur  séra  Bjarna,  en  sj^stur 
Sesselju^),  þ.  b.: 

a.  Séra  Gisli  átti  Þórunni  dóttur  séra  Jóns 
Bessasonar^). 

6.  Björn. 

7.  Jón. 

8.  Sigríður. 

9.  Guðlaug  átli  Bjarna  Jónsson,  þ.  b. . 

a.  Anna. 

b.  Hildur. 

C.  Þórunn    Björnsdóttir    átli  Bjarna  sýslumann 
Oddsson  á  Bustarfelli  (sjá  síðar). 

Ragnhildur  átti  síðar  Snæbjörn^)  son 
Fjalla-Þórðar.  Hann  eyddi  íé  hennar. 
Björn  meinast  hafa  tekið  alla  Múlasj'slu  eptir  Eirík 
Árnason  um  1580.  En  víst  er,  að  1585  finnst  dómur  hans 
um  kirkjuskuld  og  málakonu.  Sama  ár  sýnist  hann  og 
hafa  haldið  Skaptafeilssýslu,  því  að  hann  var  um  allan 
Austfirðingafjórðung  í  visitaziu  með  sonum  Gísla  biskups 
og  gerði  opt  sýslumannsverk.  1586  lætur  Björn  sj'shi- 
maður    dóm    ganga    á  Egilsstöðum  um  peninga  Vilborgar 


1)  Enn  er  talin  dóttir  séra  Einars  og  Sesselju: 

e.  Margrét  átti  Skúla  lögréttumann  á  Hafrafelli 
Sigurösson  Porgrirassonar  í  Krossavik  Guð- 
mundssonar. 

2)  Petta  er  ekki  rétt,  þótt  svo  sé  almennt  talið  (sbr.  Timar. 
J.  P.  II,  54).  Margrét  kona  Sigurðar  á  Egllsstöðum  var  dóttir 
séra  Bjarna  Orrassonar  á  Kolfreyjustað,  en  ekki  séra  Bjarna  á 
Stöö. 

3)  Séra  Gísli  var  prestur  a  Refstað,  dó  1679.  Hann  var  tví- 
kvæntur.  S.  k.  hans  Ingibjörg  Yigfúsdóttir  prófasts  á  Hofi  í 
Vopnafirði  Árnasonar. 

4)  Hann  hét  Sæbjörn  og  var  vinnumaður  Ragnhildar,  áttu 
þau  son,  er  Björn  hét,  og  bjó  hann  í  Vopnafiröi. 


707 

Bjarnadóttur.  Fyrir  1590  hefur  hann  verið  búinn  að 
sleppa  Skaptárþingi,  hafi  hann  nokkurntíma  haldið  það 
sem  s\'slumaður,  hvað  þó  ei  er  fullvíst.  1592  eða  1593 
raeina  eg  hann  hafi  misst  Múlaþing,  sem  hann  hafði  allt 
haldið.  Ei  er  Ijóst  fyrir  hverja  orsök  hann  missti  það. 
Pó  er  að  ráða  af  orðum  séra  Einars  vinar  hans  í  Hey- 
dölum  Sigurðssonar,  að  hann  hafi  að  óvilja  sínum  sleppt  því, 
er  séra  Einar  kveður  þannig: 

Björn  Gunnarsson,  guðs  vinur  sannur, 
festi  við  Einar  fullar  ástir. 
Sá  var  tekinn  af  sýsluráðum, 
Umskipti  þau  Einar  sturluðu. 

Hans  dauða  bar  svo  til:  Nálægt  1603  eða  1602  lét 
Björn  flytja  sig  yfir  Jökulsá  hjá  Kirkjubæ  1  Útmannasveit. 
Pá  kom  jaki  á  flata  ferjuna  og  hvolfdi  henni.  Fannst  ei 
Björn  síðan^).  Eptir  það  Björn  tók  Múlaþing  bjó  hann 
fyrst  á  Ásbrandsstöðum,  en  þá  hann  var  giptur  sinni 
seinni  konu  og  erfði  með  lienni  BustarfeU  og  fleiri  jarðir, 
flutti  hann  að  Bustarfelli  og  bjó  þar  siðan.  Er  mælt  hann 
hafi  gefið  Þórunni  dóttur  sinni  þá  jörð  auk  skipta,  og 
því  náði  Bjarni  Oddsson  þeirri  jörðu.  Annars  var  Björn 
Gunnarsson  maður  auðugur  og  vel  á  sig  kominn  í  mörgu. 

Erlendur  Magnússon. 

Faðir:  Magnús    á    Suður-Reykjum    Þorvarðsson    s,  st. 

Þórólfssonar  Eyjólfssonar  á  Hjalla,  sem  átti 
Ásdísi,  systur  Ögmundar  biskups. 

Móðir:  Þóra    Sigurðardóttir    frá  Einarsnesi  sonar  Jóns 


1)  Ura  fráfaU  Björns  sýslumanns  er  greinilegast  og  áreiöan- 
legast  sagt  i  máldagasafni  og  minnisbók  Odds  biskups  í  saíni  A. 
M.  259  4to  bl.  84 b.     Par  segir  svo: 

))Anno  1602  viku  fyrir  Bólóltsmessu  [þ.  e.  10.  júni]  var  hann 
á  ferð  heimleiðis  til  Vopnaíjarðar  og  íór  á  flutningi  þar  út  við 
ósinn  á  Jökulsá  og  þýzkur  piltur  með  honum  og  ferjumaðurinn, 
en  ekki  fleiri.  Var  áin  ekki  vel  flutningsíær  og  rak  skipið  út  i 
sjó  og  sló  yfir  þoku,  svo  ekki  sást  til  þeirra  meira.  En  árarnar 
fundust   þar   litlu  eplir  og  hattur  af  piltinum,    en  hafis  var  fyrir 

landi  etc. (sá  sem  flutti  hét  Jón  í  Húsey)«.  í  ísl.  Árlíða- 

skrára  bls.  133  er  og  árlíð  Björns  sýslumanns  talin  10.  júní  (1602). 


708 

Magnússonar  og  Þorlaugar  dóttur  séra  Ólafs^) 
Kolbeinssonar  í  Saurbæ^). 

Kono:  Þórdís    dóttir   Hinriks  Gerkens  klausturhaldara 

og  sýslumanns  (sjá  Strandasýslu).  Þórdis  átti 
barn  ógipt,  erfði  hún  systkin  sín  og  varð  vel 
auðug,  þótti  stórlynd.  Aðrar  ættatölur  og  æfi- 
ágrip  Þormó3s  Torfasonar  (eptir  Worm)  segja, 
að  Þórdís  kvinna  Erlends  hafi  verið  dótíir 
Magnúsar  og  Jarþrúðar  Oddleifsdóttur^).  En 
eg  held  það  fyrra  sannara,  vegna  ættarnafna  á 
Erlends  börnum. 

Börn:  A.  Hinrik    átti  Astriði  dóttur  Sigurðar  Iðgréttu- 

manns  Jónssonar  í  Einarsnesi  og  Ragnhild- 
ar  Ásgeirsdóttur  prests  frá  Lundi,  þ.  b.: 

1.  Guðrún  átti  barn  ógipt,  giptist  síðan  Er- 
lendi  (alii  Egli)*)  Gottskálkssyni,  kallað- 
an(!)  Hallóttuson. 

2.  Ingibjörg  átli  og  barn  ógipt,  átti  seinna 
Bjarna  Gottskálksson,  kallaðan  Hallóttu- 
son,  þ.  d.: 

a.  Þórdís.  (Þeir  Hallóttusynir  voru  tudda- 
ættar  og  lítið  varð  úr  þessara  systra 
afkomendum). 

3.  Guðriður  hjágetin,  átti  Jón  kallaðan  Niku- 
lásson  Asgeirssonar,  (varð  almúgafólk). 
Hinrik  varð  brutlunarmaður,  sóaði  eignum 


1)  í  hdr.  stendur  séra  Eyjólís,  sem  vitanlega  er  ritvilla  og 
er  pvi  leiðrétt. 

2)  Erlendur  sýslumaður  er  hér  talinn  alveg  skakkt  tll  ættar. 
Það  er  enginn  vafi  á,  að  hann  var  son  Magnúsar  Jónssonar  á 
Núpi  í  Eystrihrepp  og  Guðrúnar  Erlendsdótlur  frá  Stóruvöllura 
Jónssonar  sýslumanns  í  Vaðlapingi  Ásgrimssonar.  En  kona  Er- 
lends  á  Stóruvöllum  var  Guöný  dóttir  Toría  rika  í  Kloía  (sbr. 
II,  292—293  og  hér  áður  bls.  2^2—223). 

3)  Jarprúður  var  Bjarnadóltir,  og  Pórdís  var  ekki  dóttir 
hennar  og  Magnúsar.  Sjá  nánar  um  petta  II,  292—293.  Úr  hdr. 
Boga  á  þessum  stað  er  sleppt  pýöinoarlausri  og  villandi  athuga- 
semd  um  pær  mæðgur  Jarprúði  og  Pórdísi. 

4)  Hann  hét  Egill. 


709 

sínum  í  hestakaup  og  ýmislegt.  Móður  sinni 
seldi  hann  10  hndr.  i  Svignaskarði,  sem 
hann  hafði  erft. 

B.  Torfi  sj'sluniaður  (sjá  Árnesþing). 

C.  Anna  átti  fyr  Ásgeir  Björgólfsson  Ásgeirsson- 
ar  og  Sesselju  Halldórsdóttur^),  þ.  b.: 

1.  Guðrún    átti  Jón  á  Hjalla  Jónsson  Teits- 
sonar  og  bðrn^). 

2.  Kristín    átti    Árna    Jónsson    á  Gullsmiðs- 
reykjum^),  þ.  b.: 

a.  Ragnhildur. 

b.  Þórdís. 

c.  Oddnj'. 

d.  Guðrún. 

3.  Gróa  átti  Ólaf  Stefánsson,  þ.  b.: 

a.  Ásgeir. 

b.  Ragnhildur. 

Anna  giptist  aptur  Vigfúsi  Eirikssyni  í 
Ási,  bl.  Anna  giptist  þriðja  sinn  Þorgeir 
Jónssyni,  bl. 

D.  Sigríður  átti  séra  Einar  Guðmundsson  á  Stað 
á  Reykjanesi,  hans  seinni  kona,  þ.  b.: 

1.  Séra    Erlendur    í    Hjarðarholti  átti  Ragn- 
hildi  Þórólfsdóttur,  bl. 

2.  Guðmundur  á  Tindum  átti  Halldóru  Jóns- 
dóttur,  þ.  b.: 

a.  Einar. 

b.  Jón^. 


1)  A  að  vera:  Hallsdóttur  sbr.  III,  334. 

2)  Son  þeirra  var  Ásgeir  skrifari  Þormóðs  Torfasonar,  og 
síðar  héraösíógeti  í  Noregi  (f  27.  júni  1707). 

3)  II,  329.  S.  m.  Kristinar  var  Jón  sýslumaður  Runólfsson 
á  Hjarðaríelli  (III,  275). 

4)  Son  Jóns  Guðmundssonar  var  Latínu-Bjarni  eða  Bjarni 
djöflabani  á  Knerri  í  Breiðuvík  (f  1790),  nafnkunnur  maður  á 
sinni  tið,  haíði  verið  um  hrið  i  Skálholtsskóla,  er  þar  veturna 
17..0 — 31  og  1731 — 32,  því  að  það  er  enginn  vafi  á,  að  hann  er  sá 
Bjarni  Jónsson,  sem  er  þar  neðstur  í  neðri  bekk  (sem  nýsveinn) 


710 


c'.  Sigríður. 

\.  Guðnj'. 

Hannes  á  Kleifum  átti  Vigdísi  Jónsdóttur, 

syslur  Halldóru,  er  bróðir  hans  átli,  (dæt- 

ur  Jóns  í  Firði),  þ.  b.: 

a.  Þorleifur  í  Breiðadal  í  Önundarfirði. 

b.  Einar. 

c.  Halldóra. 

d.  Valgerður. 

e.  Þórður  í  Dritvik^). 

Þorleifur    á    Tindum    átti  Guðrúnu  Hall- 
dórsdóttur^),  þ.  b.: 

a.  Séra  ísleifur  á  Eyri^). 

b.  Einar  átti  2  launbörn,  illa  ræmdur*). 

c.  Bóthildur    átti   Lopt  snikkara  1  Króks- 
firði^. 

Séra    Einar    á    Stað    átti  fvr  Þóru  Finns- 


eptir   nýár   1731,    og   er   þá    talinn  á  22.  ári.     Er  þvi  fæddur  um 
1709  (Lbs.  207  4to). 

1)  S.  k.  Hannesar  Einarssonar  á  Kleiíum  var  Ragnhildur 
Póröardóttir,  sj'stir  séra  Björns  á  SignýjarstöÖum  (áöur  prests  i 
Reynisþingum). 

2)  Eptir  lát  Porleiís  átti  GuÖrún  barn,  er  Teilur  hét,  meö 
séra  Einari  Torfasyni  á  Staö  í  Steingrímsfirði,  og  varð  úr  því 
mikill  raálarekstur  og  langvinnar  flækjur.  Guörún  var  dóttir 
Halldórs  Helgasonar  í  ArnarhoUi  og  Elizabetar  ísleiísdóttur  írá 
Saurbæ. 

3)  Séra  ísleifur  átti  Sigriði  Jónsdóltur  prests  á  Stað  í  Súg- 
andafirði  Torfasonar  og  voru  börn  þeirra: 

a.  Guðmundur  prestur  í  Nesþingum  (-;-  1758)  átti  Valgerði  Hall- 
dórsdóttur  írá  Gilsfjarðarmúla  Sighvatssonar,  þ.  b.  Elizabet. 

b.  Helga  átti  Þorvald  Jónsson  i  Haukadal  í  Dýrafirði,  bl. 

c.  Torfi  prestur  á  Stað  í  Súgandafirði  (f  1735)  átti  Guðrúnu 
Eiríksdóttur,  þ.  b.:  Jósep  í  Bæ  í  Súgandafirði,  Guðrún  átti 
séra  Friðrik  Guðmundsson  í  Borgarþingum  og  Elizabet  átti 
Sigurð  Jónsson  frá  Kirkjubóh  i  Skutulsfirði. 

4)  Einar  var  iUa  þokkaður,  komst  til  Austtjarða,  líjó  á 
Bóndastöðum  og  eru  ættir  frá  honum  þar  eystra. 

5)  Synir  Lopts  snikkara  Jónssonar  og  Bóthildar  voru:  Por- 
leiíur  á  Brekku  í  Gilsfirði  og  Sigurður  á  Skerðingsstöðum. 


711 

dóttur    frá    Flatey,    börn:    séra  Guðmundur^ 
Tyríingur,    Kristín.     Séra  Einar  missti  sein- 
ast  Stað  og  prestsembætti^). 
E.  Steinunn    átti    launbarn   með  Árna  Sigurðs- 
syni: 

1.  Sigriður    varð    fyrsta   kona  séra  Sigurðar 

Arnasonar'-)  (sjá  síðar). 

Þórdís    átti    siðar    Jón  Oddsson  í  Reykjavík, 

þeirra    börn:      1.    Guðrún.      2.    Jarþrúður.     3. 

Úlfhildur     og    máske    4.     Hinrik    áðurnefndur. 

ö.   Guðrún^). 

(Sumar  ættatölur  segja,  að  Guðrún  eldri,  sem 

átti    Þorvald    son    Skúia  Einarssonar  á  Eiríks- 

stöðum  í  Svartárdal  og  með  honum  mörg  börn 

haíi    verið    dóttir    Þórdísar    og    Erlends   sýslu- 

manns    og    Hinrik  hafi  lika  verið  þeirra  son*). 

En    Guðrún    yngri   dóttir  Þórdísar  og  Jóns  átti 

fyr    Saiómon    Björgóifsson,    en    síðar    Magnús 

Eiríksson"*). 

Erlendur  bjó  fyr  á  Stóruvölium  í  Rangárþingi  og  var 

haldinn  maður  liarðger  og  ásælinn.    Séra  Ormur  Ofeigsson 

og  hann  áttu  mál  saman.     1591,  8.  mai  hélt  Oddur  bisk- 

up    og    Ej'jólíur    sj'slumaður    Halldórsson    með    12  dóms- 

mönnum    þar    um    þing    í    Skarði    á    Landi,   klagaði  séra 

Ormur,   að  Erlendur  hefði  í  kirkjunni  á  Stóruvöllum  rifið 

hökul    og    illyrt    sig.     En    hinn    bar    sakir  ýmsar  á  prest, 

svo  lítið  var  gert  úr  málum,  og  féllu  þau  niður.  1592  gerð- 


1)  Séra  Einar  var  á  lifl  1649  og  er  þá  1  Garpsdal,  ásamt  Tyrt- 
ingi  syni  sínuni,  (sbr.  skjöl  um  hyllingareiöa  til  Friöriks  kon- 
ungs  3.  i  Rikisskjalasafni  Dana). 

2)  Þetta  er  skakkt,  sjá  hér  siöar. 

3)  Sjá  um  börn  Pórdísar  og  s.  m.  hennar  Jóns  Oddssonar 
frá  Hrauni  á  Eyrarbakka  Oddssonar  Grímssonar  II,  295.  Jón  var 
bróöir  séra  Odds  á  ReynivöIIum. 

4)  Paö  er  rétt,  og  er  Guðrún  kona  Porvalds  hér  vantalin 
meöal  barna  Erlends  sýslumanns  og  Þórdisar. 

5)  Petta  er  ekki  nákvæmt,  því  aö  tvær  Guörúnar  voru  dæt- 
ur  Pórdísar  og  s.  m.  hennar,  og  átti  hin  eldri  Salómon,  en  hin 
yngri  Magnús,  sbr.  II,  295. 


712 

ist  Erlendur  lögsagnari  Þórðar  lögmanns.  Sama  ár  (1592) 
fékk  Erlendur  Múlaþing  og  selti  þar  Jón  Einarsson  sinn 
fullmektugan  til  1593,  þá  hann  sjálfur  við  tók.  En  það 
tilféll  1594,  að  enskt  skip  hafði  laskazt  í  Slöðvarfirði  og 
yfirgáfu  enskir  það  þar.  1595  átti  Hákon  sýslumaður 
Árnason  að  láta  þar  um  dóm  ganga.  Hann  dæmdi  málið 
undir  lögréttuna,  þar  Erlendur  helði  til  sin  tekið  skipið  sem 
vogrek.  Lét  því  Brostrup  Gedde  á  alþingi  úr  skera,  hverjum 
skipið  tiiheyrði  og  dæmdu  dómendur  það  konungi.  Varð 
þvi  Erlendur  fyrir  útlátum  og  nálægt  1598  hefur  hann 
misst  sj'sluna,  eða  nokkru  seinna.  Hann  mun  ekki  hafa 
haldið  utan  suðurpart  sýslunnar.  Nálægt  þeim  tíma  er 
sagt  hann  hafi  fengið  Skriðuklaustur  og  það  hafi  þá 
brunnið.  Komst  hann  upp  á  ný  í  basl  út  af  því,  þar 
hann  átti  það  upp  aptur  að  b^'ggja  af  sjálfs  síns  kostnaði. 
Er  sögn  hann  hafi  þá  ætlað  á  kongsfund  og  farið  utan 
með  Hamborgurum,  en  þá  hann  hafi  komið  tii  Hamborgar 
hafi  hann  þar  andazt.  Sýnist  sem  það  liafi  verið  um  eða 
eptir  1600,  það  til  líkinda,  að  Torfi  son  hans  var  fæddur 
15990. 


Faðir; 


Kona : 
Börn : 


Einar  Magnússon, 
Magnús    Þorvarðsson    í    Njarðvík    Björnssonar 
skafins.    Þeim  Birni  gaf  Margrét  Þorvarðsdóttir 
á  Eiðum  dóttur  sína  og  Njarðvíli^). 
Ingveldur  Pélursdóttir^. 

A.  Hallur    lögiéttumaður,    átti    Guðrúnu  dóttur 
séra.Höskulds  Einarssonar  í  Heydölum,  þ.  b.: 

1.  Arngrímur. 

2.  Höskuldur. 

3.  Brandur. 


1)  Réltara  mun,  að  Torfi  sé  fæddur  á  Skriðuklaustri  1598 
))að  afgengnum  íöður  slnum«  (sbr.  ísl.  Ártiðaskrár  bis.  249).  Heí- 
ur  Erlendur  s^'slumaður  þvi  eílaust  andazt  1598,  nokkru  áður 
en  Toríi  fæddist. 

2)  Kona  Björns  var  Hólmfriður  Porvarðsdóttir,  systir  Mar- 
grétar,  en  ekki  dóttir  hennar,  sjá  hér  áður. 


3)    Hún  dó  snemma  árs  1675. 


713 

Guðmundur.     Hans  son: 
a.  Einar.     Hans  son: 

aa.  Hallur  í  Njarðvík,  átti  Vilborgu 
dóttur  séra  Eiríks  Sölvasonar  í 
Þingmúla,  þ.  b. : 

X    Eiríkur    á    Stóra-Steinsvaði  álti 
Ingibjörgu  Sigurðardóttur,  þ.  b. : 
X  X   Vilborgi). 
X  X   Þórunn^). 
X  X   Jarþrúður^). 
XX   Guðlaug*). 
X  X    Kristín^). 


1)  Vilborg  átti  Porvarð  á  Höskuldsstöðum  i  Breiðdal  Gisla- 
son  frá  Njarðvik  Halldórssonar  prests  á  Desjarraýri  Gisla- 
sonar,.p.  b.: 

a.  Gisli  á  Höskuldsstöðum  átti  fyr  Helgu  Einarsdóltur,  p.  b.: 
aa.  Guðlaug  átti  Gisla  Benediktsson  á  Hofströnd, 

S.   k.    Gisla    Porvarðssonar   Ingibjörg    Einarsdóttir   á    Stóra- 
Steinsvaði  Gíslasonar,  p,  b.: 

bb.  Einar  á  Höskuldsstööum  átti  Guðrúnu  Helgu  Jónsdóttur 

frá  Gilsá  Einarssonar  prests  á  Desjarmýri  Jónssonar,  p.  b.: 

aaa.    Magnús    dýralæknir   i    Bvik,    kvæntur   Astu    dótlur 

Lárusar   E.    Sveinbjörnssons  liáyfirdómara  (sjá  hér 

áöur  bls.  192). 

bl)b.  Bagnheiður   gipt    Bjðrgvin  Vigfússyni  s^'slumanni  á 

Efra-Hvoli  (bls.  521). 
ccc.    Vigfús  i  Mjóanesi  i  Skógum. 
cc.  Guðbjörg  átti  Hóseas  Bjarnason  í  Jórvik  í  Breiðdal. 

b.  Brynjólfur. 

c.  Helga  átti  Gunnlaug  Bjarnason  í  Flögu,  p.  b.: 

aa.   Helgi  íaðir  Gisla  verzlunarmanns  í  Bvik,  er  átti  Valgerði 
Freysteinsdóttur  frá  Purá. 

d.  Ingibjörg. 

e.  Bagnheiður. 

2)  Þórunn  átti  Jón  i  Bót  Jónsson  prcsts  í  Vallanesi  (ý  1783) 
Síefánssonar  prests  Pálssonar,  p.  b.:  Hólmfriður,  Margrét,  Guölaug. 

3)  Jarprúður  átli  Eirik  Jónsson  á  Egilsstöðum,  bróður  Jóiis 
1  Bót,  og  börn. 

4)  Guðlaug  átti  fyr  Eirik  Gislason  frá  Njarðvik,  bróður  Por- 
varðs  á  Höskuldsstöðum,  og  börn,  en  siðar  Guðmund  Porsleins- 
son  og  börn. 

5)  Kristin  átti  Jón  Stígsson. 

46 


714 

X  X    Sigurður^). 
X   Sigurður  átti  Þuríði  Björnsdótt- 

ur^),  þ.  b.: 

X  X   Björn^). 

X  X    Hallur*). 

X  X    Einar. 

X  X   Vilborg^). 

XX   Solveig^). 
X   Jarþrúður  átti  Finn  Guðmunds- 

son'),  þ.  b.: 

X  X    Séra  Sigfús  i  Hofteigi^). 

X  X    Guðmundur^). 

X  X    Þorgrimur^^). 

1)  Sigurður  átti  Ólöfu  Sigurðardóttur  trá  Kollsstöðum  og 
bðrn. 

2)  Hún  var  dóttir  Bjðrns  lögréttumanns  i  Böðvarsdal  Olafs- 
sonar  prests  í  Kirkjubæ  Asmundssonar. 

3)  Björn  bjó  á  Ketilsstöðum  í  Jökulsárhlið.  Son  hans  var 
Stefán  sýslumaður  í  Árnessýslu  (bls.  371—373). 

4)  Hallur  í  Sleðbrjótsseli  átti  Guðrúnu  Sigtúsdóttur  prests  í 
Ási  Guðmundssonar  og  börn. 

5)  Vilborg  átti  Odd  Eiriksson  á  Surtsstöðura,  þ.  d.r  Pórunn 
átti  Jónatan  Pétursson  á  Eiðum. 

6)  Solveig  átti  Tómas  Guðmundsson  trá  Hallgilsstððum  af 
hollenzkri  ætt, 

7)  Finnur  bjó  á  Skeggjastöðum  á  Jökuldal.  Hann  var  son 
Guðmundar  Styrbjarnarsonar  á  Hallgilsstöðum  og  Hólmfríðar 
Finnsdóttur  Böðvarssonar  prests  á  Valþjófsstað  Sturlusonar. 

8)  Séra  Sigfús  átti  Ingveldi  Jónsdóttur  prests  í  Pingmúla 
Hallgrimssonar,  p.  b.: 

n.    Guðrún  átti  Pétur  Benjamínsson  í  Sleðbrjótsseli. 

1).   Jón  gullsmiður  átli  Kristínu  Pétursdóttur. 

e.    Ingibjörg  álti  Vigfús  Jónsson  á  Torfastöðum  í  Jökulsárhlið. 

d.   Porfinnur  á  Ásgeirsstöðum  átli  Ragnheiði  Bjarnadóttur. 

c.  Sigbjörn  prestur  á  Kálfaíellsstað  átti  Oddnýju  Friðriku"Páls- 
dóttur  prófasts  Thorarensens  á  Sandíelli  Magnússonar,  bróð- 
urdóttur  Pórarins  Öefjords,  p.  b.:  Árni  og  Páll. 

9)  Guðmundur  átti  Önnu  Eiríksdóttur  og  börn. 

10)  Porgrimur  prestur  á  Kolfreyjustað  átti^Pórunni  Jónsdótl- 
ur  prófasts  á  Hólmum  Högnasonar,  p.  b.: 


715 

X  X    Hólmfríður^). 

X  X  Guðrún^). 
B.  Magnús  lögréttumaður  í  Njarðvík,  var  lög- 
sagnari  Þorsteins  sýslumanns  Þorleifssonar 
og  lét  i  umboði  hans  dóm  ganga  1663  um 
Hafrafell  og  1666  um  ómaga  framfæri  og 
1667  um  tillag  barns  til  móður.  Hann  átti 
Ragnhildi  dóttur  Björns  Pálssonar  í  Teigi, 
þ.  b.: 

1.  Sigurður     átti     Guðrúnu     Marteinsdóttur 
sýslumanns,  bl. 

2.  Hávarður  í  Njarðvík,  bl. 

3.  Þórunn  s.  k.  séra  Eiríks  Þorvarðssonar  í 
Hofteigi,  bl. 

4.  Guðrún    átti    Ólaf    lögréttumann   Andrés- 
son  og  börn. 

5.  Ingibjörg    átti  Vigfús  rikan  bónda  eystra, 
þ.  son: 

a.  Árni    lögréttumaður    á    Ormarsstöðum 
átti  Guðrúnu  Björnsdóttur,  þ.  d.: 
aa.  Málfriður    átti    Bessa    rika  á  Orm- 
arsstöðum  og  börn. 

6.  Þuríður'^)    átti    Þorleif  lögréttumann  Ein- 
arsson  (sjá  Skaptárþing),  þ.  b.: 

a.  Pétur. 

b.  Þórunn. 

c.  Jakob. 

d.  Sigríður^). 


a,  Jón    á    SkeggjastöÖum  á  Jökuldal  átti  Guönýju  Stefánsdóttur 
frá  Gilsárvelli  Olaíssonar,  p.  b.:  Pórunn,  Stefania. 

b.  Finnur  í  Virkishólaseli  átti  Halldóru  Antoníusdótlur  frá  Hálsi 
Sigurðssonar,  þ.  b.:  GuÖmundur  i  Fremraseli  og  Pórunn. 

1)  Hólmfriöur  átti  Bjarna  Einarsson  á  Ásgeirsstöðum,  bl. 

2)  Guörún  átti  Gunnlaug  Þorkelsson  á  EiríksstöÖum  og  börn. 

3)  Réltara:  Prúöur. 

4)  Börn  Porleifs  og  Prúöar  eru  liér  ekki  rétt  talin  á  þenn- 
an  fiátt  (sbr.  hér  áður  bls.  616),  heldur  eru  þetta  börn  Porleifs 
lögréttumanns  Sigurðssonar  (bls.  631—632). 

46- 


716 

C.  Pétur^)  átti  Guðríði  dóttur  séra  Einars  Jóns- 
sonar  á  Skarði  í  Meðallandi^)  og  Sesselju 
Bjarnadóttur,  þ.  b.: 

1.  Arnfríður. 

2.  Hallur  faðir  Guðnýjar,  sem  átti  Jón  Árna- 
son  á  Ytri-Galtastöðum  og  með  honum 
Hall  á  Hreimsstöðum  og  Guðrúnu,  sem 
átti  Rustikus  Björnsson  á  Fossvöllum, 
þau  áttu  mörg  börn^). 

D.  Herborg  átti  séra  Magnús  Hávarðsson,  þ.  d.: 
1.  Herborg,    sem  átti  séra  Magnús  Ketilsson 

á  Desjarmýri*),  þ.  d.: 
a.  Margrét  átti  Jón  Magnússon  á  Hámund- 
arstöðum  og  mörg  börn^). 


1)  Pétur  bjó  í  Gagnstöö  i  Hjaltastaðapinghá. 

2)  Réttara:  séra  Einars  i  Ási,  sjá  hér  áður. 

3)  Börn  Rustikusar  og  Guðrúnar  voru:  Jón  átti  Björgu  Hall- 
dórsdóttur  frá  Mývatni,  .lón  annar  átti  Guðnnnu  Árnadóltur,  Guð- 
ný  átti  Jón  Halldórsson,  Oddn^'  f.  k.  Odds  Eirikssonar  á  Surts- 
stöðum,  Pórunn  átti  Jón  Jónsson,  Herborg  átti  Benedikt  Run- 
ólfsson  á  Tjarnalandi,  Solveig  og  Guðrún. 

4)  Séra  Magnús  Ketilsson  var  aðstoðarprestur  tengdaíööur 
sins  á  Desjarmýri,  og  andaöist  1709.  Hann  var  bróðir  Porsteins 
prófasts  á  Hrafnagili  og  peirra  bræöra. 

5)  Börn  Jóns  og  Margrétar  voru: 

a.  Sigurður  á  Bustarfelli  átti  fyr  Kristínu  Marteinsdóttur  á  Busl- 
aríelli  Björnssonar  sýslumanns  Péturssonar,  svo  Guðrúnu 
Jónsdóttur  frá  Hauksstöðum  og  mörg  börn. 

b.  Magnús  átti  Kristrúnu  Porsteinsdóttur,  bróðurdóttur  séra 
Ketils  Bjarnasonar  á  Eiðum. 

c.  Roland  í  Syðrivikurhjáleigu,  kvæntur,  bl. 

d.  Herborg  átti  Runólf  Magnússon  á  Hrafnabjörgum  í  Jðkulsár- 
hlíð,  p.  b.: 

aa.  Jón    á    Porvaldsstöðum    í   Skriðdal  átti  Sigríði  Brynjólfs- 
dóttur  læknis  Péturssonar,  p.  d.: 

aaa,    Guðrún  átti  Runólt  smið  Guðmundsson  á  Porvaids- 
stöðum.      Synir    peirra    eru:    Olafur    bókhaldari    í 
Reykjavik  og  Jón  sýsluskrifari  í  Stykkishólmi. 
bb.  Magnús  átti  Guðriði  Eymundsdóltur,  p.  b.: 

aaa.    Herborg  átti  Magnús  Jónsson  á  Sandbrekku,  peirra 


717 

E.  Kolbeinn  giptist  á  Suðurlandi^). 

F.  Sigurður  átti  Ragnhildi  dóttur  séra  Eiríks 
Ketilssonar  í  Vallanesi  og  var  Sigurður  henn- 
ar  fyrri  maður^),  þ.  b.: 

1.  Anna. 

2.  Ólöf. 

3.  Guðríður  móðir  Guðrúnar  móður  Jóns 
Árnasonar  á  Galtastöðum,  sem  átti  Guð- 
nýju  Hallsdóttur^). 

G.  Þórunn  átti  Þorleif  son  séra  Eiriks  Ketils- 
sonar,  þ.  b.: 

1.  Björn  lögréttumaður  1  Skaptárþinjgi  átti 
Þórdísi  Árnadóttur,  þ.  b.: 

a.  Séra  Þorleifur  á  Hofi*). 

b.  Þórunn  eldri^). 

c.  Þórunn  yngri^). 


son    Halldór   á   Sandbrekku   faðir   Sigfúsar,   er  par 
bjó  einnjg. 
cc.  Siguröur  átti  Margréti  Jónsdóttur  frá  Litlabakka,  þ.  b.: 

aaa.    Margrét  átti  Jón  Jónsson  á  Torfastöðum. 
dd.  Guðrún  átti  2  launbörn. 
ee.  Magnús  annar. 

Enn  voru  börn  séra  Magnúsar  Ketilssonar  og  Herborgar: 
Magnús  og  Guðrún,  er  bæði  dóu  ung  1  stórubólu. 

1)  Petta  mun  ekki  rétt,  pví  aö  það  er  vist,  að  Kolbeinn  var 
eystra,  og  bjó  alllengi  í  Tungu  í  Fáskrúðslirði,  kvæntist  hano 
Guðrúnu  Ólafsdóttur,  ekkju  séra  Eyjólfs  Bjarnasonar  á  Kol- 
freyjustað. 

2)  S.  m.  Ragnhildar  var  séra  Jón  Sigmundsson  prestur  á 
Pykkvabæjarklaustri  (f  25.  okt.  1725). 

3)  Sjá  hér  á  undan,  stafl.  C.  2. 

4)  Séra  Porleifur  átli  Ingibjðrgu  Sigurðardóttur  prófasts  í 
Einholti  Högnasonar  og  voru  peirra  börn:  Sigurður  prestur  í 
Hjarðarholti,  Árni  i  Vik  i  Lóni,  Björn  á  Flugustððum  og  Pórdis, 
er  átti  séra  Eirík  Ratnkelsson  á  Hofi  í  Álptafirði. 

5)  Pórunn  eldri  átti  séra  Halla  í  Pingmúla  Ólafsson  Niku- 
lássonar  Guðmundssonar  prests  i  Einholti  Ólatssonar,  og  voru 
synir  peirra:  Björn  prestur  á  Kolfreyjustað  (f  19.  marz  1820)  og 
Magnús  stúdent,  er  dó  í  KaupmanDaböfn  sumarið  1778. 

6)  Pórunn  yngri  átti  séra  Magnús  Sveinsson  i  Stóradai  og 
börn,  sjá  hér  áður  bls.  702. 


718 

d.  Guðrún^). 

2.  Jón  lögréltumaður  og  snikkari  á  Ketils- 
stöðum  átti  Sesselju  Vigfúsdóttur  Frið- 
rikssonar^),  þ.  b. : 

a.  Séra  Sigurður  í  Stafholti^). 

b.  Guðrún. 

c.  Vigfús. 

d.  Runólfur  smiður. 

e.  Þórunn. 

3.  Guðrún  átti  Antoníus. 

4.  Þorkell. 

5.  Anna. 

6.  Sigríður. 
H.  Árni. 

Einar  bjó  í  Njarðvik  og  var  kallaður  Einar  digri. 
Hann  var  gildur  bóndi  og  gerðist  lögsagnari  Björns  sj^slu- 
manns  Gunnarssonar.  1583  útnefndi  hann  dóm  að  Ási  í 
Fellum  áhrærandi  hreppstjórnar  þingsókn  og  umdæmin. 
1584  var  hann  ásamt  Þorvarði  prófasti  Magnússyni  í  helm- 
ingadómi  að  Egilsstöðum  á  V^öllum  um  lambseldi,  sem 
Refstaðarkirkja  ætti  að  bændum  fyrir  sunnan  Dalsá*). 


1)  Guðrún  átti  Halldór  Jónsson  á  Hnappavöllum  i  Öræfum, 
bróöur  Einars  skólameistara,  og  var  son  peirra  Steingrímur  á 
Hnappavöllum  faðir  séra  Jóns  í  Hruna,  Sveins  fööur  séra  Odds 
á  Rafnseyri  o.  fl. 

2)  Sesselja  var  systir  Pórarins  móðurföður  Pórarins  sýslu- 
maDBS  Jónssonar  á  Grund  (I,  B.  bls.  270  etc). 

3)  Séra  Sigurður  átti  Sigriði  Markúsdóttur  prests  í  Hvammi 
1  Norðurárdal  Eiríkssonar  prests  í  Fagranesi  Guðmundssonar  og 
voru  börn  þeirra:  Markús  prestur  á  Mosfelli  i  Mosfellssveit,  Jón 
aðstoðarprestur  í  Hítarnesi  (f  1792),  Kristín  átti  Hafliða  Helga- 
son  kaupmann  i  Grundarfiröi,  Steinunn  átti  Sigurð  Brandsson  i 
Máfahlíð  og  Margrét,  er  fj'r  álti  séra  Jón  Steingrímsson  á  Presl- 
bakka  (s.  k.  hans),  en  síðar  séra  F*órð  Brynjóltsson  á  Felli  í  M^'r- 
dal,  og  var  móðir  Margrétar,  er  átti  Magnús  Stephensen  sýslu- 
raann  í  Vatnsdal  (bls.  413,  510,  sbr.  III,  156). 

4)  Pessi  Einar  lögsagnari  Magnússon,  er  dæmir  dóma  1583 
og  1584  er  alls  ekki  Einar  Magnússon  digri  lögréttumaður  i  Njarö- 
vík,  pví  að  hann  er  íæddur  um  1585,  og  er  enn  á  lifi  snemma 
árs    1676   og  hefur  komizt  yfir  nirætt.     En  hann  var  einmitt  lög- 


719 

Jakob  Winoch^). 
Meinast  hafa  verið  Hamborgari,  vinur  mikill  Eras- 
musar  umboðsmanns  á  Bessastöðum.  Er  sumra  meining, 
að  Birni  Gunnarssyni  haíi  frá  sýslunni  verið  vikið  fyrir 
litlar  sakir,  til  þess  að  Jakob  fengi  þar  sýslu  og  hafi  téður 
umboðsmaður  veitt  honum  norðurpart  sýslunnar  um  1593, 
en  Erlendur  Magnússon  hafi  í  því  flóði  fengið  suðurpartinn. 
En  víst  er  af  bréíi  Odds  biskups,  sem  útgefið  var  12.  okt. 
1598,  að  Jakob  var  þá  orðinn  sj^slumaður,  því  að  þá  er 
mælt  hann  hafi  viljað  kaupa  af  prestum  hálfar  kirkna-  og 
bænhúsa  l^igur.  1599  að  Hólmum  1  Reyðarfirði  nefnir 
hann  menn  í  dóm  um  flutning  ómaga  nokkurs  suður  á 
Siðu.  1601  lét  hann  og  ganga  dóm,  en  sama  ár  var  hann 
sjálfur  dæmdur  útlægur,  út  af  því,  að  Bjarni  nokkur  Jóns- 
son  var  léður  til  fylgdar  enskum  manni,  en  Jakob  sýslu- 
maður  stakk  þennan  Bjarna  og  voru  Bjarna  dæmd  6 
hundruð  í  sárabætur  og  læknislaun,  en  Jakob  útlægur. 
Var  og  Jakob  áður  mjög  illa  þokkaður  af  sýslubúum. 
Einnig  hafði  séra  Einar  á  Valþjófsstað  gefið  Jakobi  marg- 
ar  og  stórar  sakargiptir^). 


Aths.     1635  í  útnefndum  dómi  á  Egilsstöðum  af  Bjarna 
sýslumanni  Oddssyni  nefnist  dómsmaður  Jakob  Hildibrands- 


sagnari  1  tíö  Gisla  Magnússonar  og  Porsteins  Porleifssonar  um 
og  eptir  miðja  17.  öld,  og  lét  þá  stundum  dóma  ganga  í  umboði 
peirra,  og  einnig  í  umboöi  Bjarna  Oddssonar  6.  maí  1641  á  Eg- 
ilsstööum  helmingadóm  meö  séra  Eiríki  Ketilssyni.  En  sá 
Einar  natni  hans,  sem  Bogi  talar  hér  um,  hefur  líklega  verið 
Einar  son  Magnúsar  Björnssonar  á  Reykjum  í  Tungusveit.  Varö 
hann  síöar  prestur  á  Valþjófsstað,  en  hafði  áður  veraldleg  störf 
á  hendi  og  var  mikill  málafylgjumaður.  Hvenær  fiann  dó  er 
óvist,  en  látinn  er  hann  fyrir  1619.  Son  hans  var  Rögnvaldur 
prestur  á  Hólmum  faðir  Marteins  sýslumanns. 

1)  Bogi  kallar  þennan  Jakob  Winoch  Hildibrandsson,  en  því 
er  hér  sleppt,  þvi  að  það  mun  málum  blandað  og  rangt. 

2)  Eg  hygg,  að  hann  sé  sami  maður  og  sá  Jakob  Vinoch, 
er  Jón  Sigurðsson  sýslumaður  í  Skagafirði  lét  taka  1603,  og  var 
mál  hans  dæmt  utan  af  Jóni  lögraanni  á  Vallalaugarþingi.  Sigldi 
Jakob  þá  á  Akureyri  (sjá  Skarðsárannála). 


720 

son.  Hvort  þetta  er  sami  Jakob,  sem  fyrir  35  árum  var 
ger  útlægur  er  óljóst.  En  líklegra  er,  að  þessi  Jakob  hafi 
verið  annar  en  Jakob  Winoch^),  því  að  eg  finn,  að  eptir 
bréfi  útgefnu  8.  júní  1645  hefur  Jakob  Hildibrandsson 
verið  umboðsmaður  Bjarna  sýslumanns  Oddssonar  og 
1654^)  þann  19.  ágúst  á  Egilsstöðum  tekið  svofelldan  eið 
af  Bjarna  sj^slumanni:  Til  þess  legg  eg  Bjarni  Oddsson 
hönd  á  helga  bók  og  það  segi  eg  guði,  að  eg  er  ei  hold- 
legur  eignarfaðir  að  því  barni,  sem  Steinunn  Björnsdóttir 
hefur  á  þessu  sumri  af  sér  fætt  og  hún  mig  föður  að  segir 
og  að  svo  stöfuðum  eiði,  sem  eg  satt  segi,  sé  mgr  guð  hoU- 
ur,  gramur  ef  eg  lýg.  Til  þess  legg  eg  Rafn  Jónsson, 
Hjalti  Jónsson,  Jón  Jónsson,  Halldór  Eiríksson,  Páll  Jóns- 
son,  Þorsteinn  Guðbrandsson,  Stefán  Jónsson,  Högni  Pét- 
ursson,  Jón  Ólafsson,  Þórarinn  Sighvatsson  og  Kolli  Árna- 
son  hönd  á  helga  bók  og  það  segjum  við  guði,  að  þann 
eið,  sem  sýslumaður  Bjarni  Oddsson  hér  samstundis  sór 
hyggjum  vér  sannan  vera. 

Árni  Magnússon. 

Faðir:  Magnús    Vigfússon    sýslumanns    Þorsteinssonar 

sýslumanns  Finnbogasonar  lögmanns  (sjá  Þing- 
eyjarþing). 

Móðir:  Ólöf   Eiríksdóttir    Snjólfssonar    í  Ási  (sjá  áður 

og  Vaðlaþing). 

Kona:  Guðrún   Jónsdóttir  á  Svarfhóli  í  Dalasýslu  Ól- 

afssonar  prests  í  Hjarðarholti  og  Strandasýslu- 
manns  Guðmundssonar.  Móðir  Guðrúnar  var 
Guðrún  laundóttir  Arna  sýshimanns  á  Hlíðar- 
enda  Gíslasonar.  Jón  á  Svarfhóli  deyði  1579, 
sjá  Strandasýslu. 


1)  Jakob  Hildibrandsson,  sem  hér  er  getið  og  var  umboðs- 
maður  Bjarna  sýslumanns  var  lögréttumaöur  i  Múlaþingi  og  all- 
ur  annar  maður  en  Jakob  Winoch,  er  var  útlendur  að  kyni. 

2)  Rétlara:  1645.  Jakob  var  vottur  i  Klofa  á  Landi  23.  júní 
1617,  er  Gish  Iðgmaður  Hákonarson  keypti  Meðalfell  í  Kjós  af 
Torfa  Einarssyni  á  Hafursá  (Brb.  Brynjólfs  biskups  A,  M.  281  fol. 
bl.  169).  Þar  var  og  Bjarni  Oddsson  vottur.  14.  okt.  1641  var 
Jakob  í  helmingadómi  á  Egilsstöðum. 


721 

Börn:  A.  Jón    giptist    Guðrúnu    dóttur  Jóns  klaustur- 

haldara  á  Skriðu  (dó  holdsveikur)  Einars- 
sonar.  Átti  ei  börn  með  henni,  gaí  fjár- 
muni  sina  mági  sinum  séra  Eiríki  í  Valla- 
nesi  og  dó  hjá  honum.  Launson  Jóns  hét 
Jón,  var  þrígiptur,  átti  börn. 
B.  Séra  Vigfús  á  Hofi  i  Vopnafirði,  fyrst  rektor 
á  Hólum,  svo  preslur  34  ár,  dó  1672,  átti 
Valgerði  dóttur  Skúla  Einarssonar  og  Stein- 
unnar  laundóttur  Guðbrands  biskups,  þ.  b.: 

1.  Séra  Sigfús  á  Dvergasteini  í  40  ár,  dó 
1715,  átti  Sigríði  Þorsteinsdóttur  presís 
Jónssonar  írá  Eiðum,  bl.,  svo  Önnu 
Björnsdóttur  Bjarnasonar  frá  Gilsárteigi, 
þ.  b.: 

a.  Séra    Vigfús    á    Dvergasteini  61  ár,  dó 
1770,  83  ára. 

b.  Guðrún  átti  séra  Þórð  Gíslason,  bl. 

c.  Séra  Sigfús  í  Hofteigi,  dó  1746,  bl. 

d.  Guðrún  önnur  og  mörg  fleiri. 

2.  Séra  Árni  á  Hólmum  í  Reyðarfirði,  dó 
ógiptur,  bl. 

3.  Björg  átti  séra  Ólaf  á  Hofi  í  Vopnafirði, 
42  ár,  dó  1714  (þau  áttu  13  börn,  al.  10). 
Séra  Ólafur  var  Gíslason  Jónssonar  prests 
í  Fellsmúla.     Meðal  barna  þeirra: 

a.  Séra  Brynjólfur  á  Hálsi  í  Hamarsfirði, 
átti  börn^). 

b.  Vigfús    í    Syðrivík    í    Vopnafirði,    átti 
börn. 

c.  Jón. 

d.  Sveinn. 

4.  Ingunn  átti  Jón^)  Ásmundsson  Jónsson- 
ar,  þ.  b.: 


1)  Séra  Brynjólfur,  er  var  heitinn  eptir  Brynjólfi  biskupi, 
átti  Hallnýju  Halldórsdóttur  prests  á  Hjaltastað  Eiríkssonar,  p. 
b.:  Jón  stúdent,  dó  við  háskólann  1739,  Jón  annar,  Halldór  og 
Pétur  faðir  Brynjólfs  læknis  1  Austfjörðura,  og  eru  þaðan  ættir. 

2)  Jón   var   son   Asmundar   Jónssonar   á   Ormarsstöðum  (f 


722 


a.  Vigfús. 

b.  Ásmundur. 

c.  Jón^). 

5.  Guðrún  átti  Sigurð  lögréttumann  í  Krossa- 
vík  Þorgrímsson  Guðmundssonar,  þ.  b.: 
a.  Sigurður  lögréttumaður  etc^). 

6.  Þorbjörg  átti  Pétur  Ásmundsson^),  þ.  b. 

a.  Ragnhildur. 

b.  Málfríður. 

c.  Arnfríður. 

d.  Anna*). 

7.  Steinunn    átti  Pétur  á  Bustarfelli  Bjarna- 
son,  þ.  b. : 

a.  Valgerður. 

b.  Björn  sýslumaður^)  (sjá  síðar). 


1675)    og    Guðrúnar    Jónsdóttur    frá   Skriðuklaustri    Björnssonar 
sýslumanns  Gunnarssonar,  sjá  áður. 

1)  Jón  var  stúdent  og  bjó  á  Ormarsstöðum,  átti  fyr  Sigríði 
Jónsdóttur  prófasts  i  Bjarnanesi  Eiríkssonar,  en  siðar  Rannveigu 
Stefánsdóttur  prófasts  í  Vallanesi  Ólafssonar,  ekkju  séra  Egils 
Guðraundssonar  á  Stafafelli,  bl. 

2)  Sigurður  pessi  mun  ekki  hafa  verið  lögréttumaður;  hann 
átti  1  hndr.  hndr.  i  jörðum,  en  komst  pó  i  mestu  vesöld  að  lok- 
um.     Börn  Sigurðar  og  Guðrúnar  auk  hans  voru: 

b.  Skúli    á  Hafrafelli  átti  Margréti  Einarsdólt- 
ur  prests  í  Asi  Jónssonar  (sjá  áður). 

c.  Sesselja   var   húsgangsstelpa,   segir   i   ætta- 
tölum. 

3)  Hann  var  bróðir  Jóns  Ásmundssonar  á  Ormarsstöðum,  er 
átti  Ingunni  systur  Porbjargar  Pétur  var  3  vetur  í  Skálholts- 
skóla,  en  hætti  við  nára.  Hann  var  lögréttumaður  og  bjó  á 
Eyvindará. 

4)  Börn  Péturs  og  Porbjargar  eru  hér  rangtalin  hjá  Boga. 
0.  Snókdalín  telur  börn  peirra:  Ásmund,  Sigfús,  Margréti,  Jór- 
unni  (s.  k.  Bessa  sýslumanns?),  Valgerði  (s.  k.  Vigfúsar  Péturs- 
sonar  á  Hjartarstöðum)  og  Pórunni,  en  pessar  dætur,  sera  hér 
eru  taldar,  voru  systur  Péturs  (sjá  áöur). 

5)  Hann  var  ekki  son  Péturs  og  Steinunnar,  eins  og  síðar 
verður  nánar  getið. 


723 

8.  Ingibjörg    átti    séra  Sigfús  á  Refstað  Sig- 
urðsson^). 

9.  Helga  átti  séra  Guðbrand  Jónsson  l<apel- 
lán  að  Hofi^). 

C.  Séra  Sigurður  á  Skorrastað^)  prestur  50  ár, 
dó  1609.  (NB.  Aðrar  ættir  segja,  að  séra 
Sigurður  hafi  verið  son  Árna  prests  Sigurðs- 
sonar,  en  ei  Árna  sýslumanns,  og  að  Þór- 
dis  dóttir  Árna  Brandssonar  haíi  verið  hans 
kona)  átli  fyr  Sigríði  Árnadóttur  (sjá  áður), 
þ.  b.: 
1.  Séra    Arni  prestur  samastaðar  55  ár,  átti 

Ragnhildi  dóttur  séra  Guðmundar  á  Stafa- 

felli  Laurentiussonar,  þ.  b.: 

a.  Guðrún    átti    séra    Torfa    Bergsson    á 
Skorrastað  kapeilán. 

b.  Margrét  átti  Hildibrand  Eiríksson. 


1)  Ingibjörg  átti  séra  Gísla  Sigurðsson  á  Refstað  (sjá  hér 
áður),  en  ekki  séra  Sigfús,  er  var  niiklu  fyr  uppi. 

2)  Hann  var  son  séra  Jóns  Bessasonar  á  Sauðanesi  og  bar 
naÍD  Guðbrands  biskups,  var  vígður  aðstoðarprestur  til  föður 
síns  1656,  en  gerðist  siðar  (fyrir  1670)  aðstoðarprestur  séra  Vig- 
fúsar  á  Hofi  tengdatöður  síns,  veiktist  og  varð  ekki  gamall  mað- 
ur,  Er  á  lífl  1672  á  Hofi.  Dóttir  hans  og  Helgu  var  Guðrún,  er 
átti  Kolbein  Porsteinsson  i  Seyðisfirði. 

3)  Séra  Sigurður  var  ekki  son  Árna  sýslumanns,  heldur  son 
Árna  prests  Sigurðssonar  hins  fyrra  á  Skorrastað  (f  c.  1637),  og 
sonarson  Sigurðar  prests  Árnasonar  hins  fyrra  á  Skorrastað  (f 
1609),  er  átti  Pórdisi  Árnadóttur  Brandssonar.  Pessi  ætt  frá  séra 
Sigurði,  sem  var  einkvænlur  (Guðrúnu  Jónsdóttur)  á  þvi  hér 
ekki  heima.  En  Árni  sýslumaður  átti  samt  son,  er  Sigurður  hét, 
en  hann  var  óskólagenginn  og  bjó  á  Sandbrekku  í  Hjaltastaða- 
pinghá,  og  hann  átti  einmitt  Sesselju  Árnadóttur  prests  á  Skorra- 
stað  Sigurðssonar,  systur  séra  Sigurðar  yngra,  og  pví  hefur  þessi 
ruglingur  komizt  á  ættfærsluna,  og  það  1  flestum  eða  öllum  ætta- 
tölum,  svo  að  erfltt  er  að  greiða  úr  þessu  til  hlitar,  en  þetta 
mun  þó  réttast.  Sesselja  Aradóttir,  sem  hér  er  talin  kona  séra 
Sigurðar,  mun  eiga  að  vera  Sesselja  Árnadóttir  þ.  e.  kona  Sig- 
urðar  á  Sandbrekku,  en  börn  hans  og  Sesselju  voru:  Magnús, 
Jón,  Kolbeinn,  Árnar  tveir,  Geirmundur,  Salgerður,  Anna.  Svo 
telur  Jón  Gunnlaugsson. 


724 

c.  Séra    Guðmundur    á    Hallormsstað  átti 
Solveigu  Árnadóttur. 

2.  Eiríkur  átti  Þuriði  Hannesdóttur,  bl. 

3.  Kolbeinn. 

4.  Jón. 

Önnur    kona    séra    Sigurðar  Sesselja  Ara- 
dóttir,    þ.    b.    dóu    ung.     Priðja    kona  hans 
Guðrún  Jónsdóttir. 
D.  Guðrún  átti  séra  Eirík  í  Vallanesi  Ketilsson 
(hann  deyði  1647),  þ.  b.: 
1.  Síra    Ketill    á  Svalbarði  í  Þistilfirði,  átti 
Kristínu^)    dóttur  séra  Þorsteins  á  Sval- 
barði^),  þ.  b.: 

a.  Séra    Þorsteinn    á    HrafnagiH,  fæddur 
1687,  dó  1754,  tvígiptur,  átti  börn^). 

b.  Séra    Runólfur  á  Hjaltastað,  dó  1714, 
varð  fyrir  snjóflóði,  giptist,  átti  börn^). 

c.  Séra    Magnús    kapellán  á  Desjarmýri, 
átti  börn^). 

d.  Séra  Sigurður  á  Skeggjastað,  dó  1730^), 
giptist,  átti  börnO- 


1)  Réttara:  Kristrúnu. 

2)  Séra  Porsteinn  var  siöar  prestur  á  Eiöum  (f  1699),  var 
son  Jóns  prófasts  Runólfssonar  á  Munkaþverá. 

3)  Fyrri  kona  séra  Porsteins  var  Ingibjörg  Oddsdóttir  digra 
klausturtialdara  Jónssonar,  bl.,  en  hin  siðari  Dómhildur  Eiriks- 
dóttir  prófasts  Porsteinssonar  og  er  barna  þeirra  áður  getiö 
(III,  160—161). 

4)  Séra  Runólfur  fórst  í  Njarövíkurskriöum  1712  (ekki  1714). 
Barna  hans  og  Steinunnar  Marteinsdóttur  veröur  siðar  getið. 

5)  Afkomenda  hans  er  áöur  getið  aö  nokkru. 

6)  Réttara:  1731.  Var  áður  (frá  1724)  aðstoðarprestur  á  Hofi 
í  Vopnafiröi,  og  bjó  þá  á  Ljótsstöðum. 

7)  Séra  Sigurður  átti  Ingibjörgu  Jakobsdóttur  prests  á 
Kálfafellsstað  Bjarnasonar,  þ.  b.: 

a.  Bessi  bryti  í  Skálholli  átti  Guðlaugu  Jónsdóttur  úr  Eyjafirði 
og  börn. 

b.  Jakob   sðguritari    á   Skálanesi    i  Vopnafiröi  átti  Ingveldi  Sig- 
urðardóttur,   þ.   b.:   Runólfur  fór  vestur  i  Hjaltadal,    Guðrún 


725 

e.  Séra    Jón    á    Myrká,  dó  1753,  giptist, 
álti  börn'). 

f.  Sigriður  tvígipt  prestum,  bl.^). 

g.  Margrét    átti    Martein    Björnsson   (sjá 
siðar). 

ii.  Steinunn  átti  Bjarna  lögréttumann  og 

börn^). 
i.    Guðrún  átti  Eirík  á  Sandfelli  lögréttu- 

mann*),  bl. 


f.  k.  Finnboga  Björnssonar  i  Reykjavík,    Ingigerður,   Margrét 
Ingibjörg  átti  Ögmund  Einarsson  i  Fagradal,  Guölaug,  Kristín. 

1)  F.  k.  séra  Jóns  var  Sigríöur  .Tónsdóttir  frá  Keldunesi 
Árnasonar,  þ.  b.: 

a.  Ketill  á  Steinsstöðum  átti  Jórunni  Sveinsdóttur  frá  Kroppi 
Tómassonar  og  börn. 

b.  Guðrún  átti  Svein  Guðbrandsson  á  RangárvöUum. 

c.  Porgrimur  á  Pverá  i  Öxnadal  átti  fj'r  Guðrúnu  Ólafsdóttur, 
en  síðar  Helgu  Jónsdóttur  prests  á  Yöllum  Halldórssonar  og 
var  dóttir  þeirra  Guðrún  móðir  Þorgríms  Tómassonar  guU- 
smiðs  á  Bessastööum  íöður  dr.  Grims  Thomsens. 

d.  Jón  á  Grund  í  Svínadal. 

S.    k.    séra   Jóns    Ketilssonar    Þorbjörg   Jónsdóttir  prests  á 
Mj'rká  Pórðarsonar,  þ.  b.: 

e.  Benedikt  átti  Katrinu  Árnadóttur,  systur  séra  Benedikts  i 
Hjarðarholti. 

f.  Kristrún  átti  Svein  Eiríksson  i  Svellatungu  Hallgrímssonar. 

g.  Magnús  i  Myrkárdal  átti  Ásdisi  Jónsdóttur.  Dætur  þeirra 
voru:  Rósa  f.  k.  séra  Sigurðar  Sigurðssonar  á  Auðkúlu  og 
Helga  s.  k.  séra  Jóns  Stefánssonar  á  Helgastöðum,  og  var 
son  þeirra  Stefán  stúdent  og  umboðsmaður  á  Snartarstööum. 

h.   Hólmfríður  átti  Porstein  á  Laxam^'ri  Benediktsson  lögmanns 

Porsteinssonar.     Sjá  um  bðrn  þeirra  I,  118. 

i.    Guðrún.   \ 

k    Helða        \ 

'  f  ■       ;     Barna  þessara  er  nánar  getið  I,  B.  bls.  538. 

1.    Þuríður.  "  » 

m.Vigfús.       I 

2)  F.  m.  Sigríðar  var  séra  Stetán  Egilsson  á  Hjaltastað,  cn 
hinn  síðari  séra  Brynjólfur  Halldórsson  i  Kirkjubæ. 

3)  Bjarni  var  Bjarnason  og  bjó  á  Fossvöllum.  Sj'nir  hans 
og  Steinunnar  voru:  Ketill  prestur  á  Eiðum  (t  1746),  Eiríkur  sið- 
ast  prestur  á  Hvalsnesi  (f  1791)  og  Porsteinn  stúdent. 

4)  Eiríkur  var  son  Bjarna  prests  Gissurarsonar  í  Pingmúla 
og  bróðir  séra  Eiriks  hins  siðara  á  Hallormsstað. 


726 

k.  Katrín. 

1.    Steinunn,  giplist,  átti  börn^). 

2.  Þorleifur  átli  Þórunni  Einarsdóttur  frá 
Njarðvik,  þ.  b.  áður  talin. 

3.  Gísli  átti  Þórunni  Eiriksdóttur^),  bl. 

4.  Árni  átti  Guðrúnu  laundóttur  Bjarna 
Eiríkssonar^),  þ.  b.  sjá  Skaptárþing  við 
Bjarna  á  Búlandi. 

5.  Jón  átli  Unu  Magnúsdóttur,  bl. 

6.  Halldóra  átli  Jón  Magnússon,  bl. 

7.  Ragnhildur  átli  fyv  Sigurð  Einarsson  frá 
Njarðvík  og  börn  (sjá  áður)  svo  séra 
Jón  Sigmundsson  á  Þykkvabæjarklaustri, 
er  var  prestur  62  ár,  þ.  b.: 

a.  Sigmundur. 

b.  Sigurður*). 

c.  Björn. 

d.  Helga. 

e.  Jón. 

8.  Ragnhildur  yngri  átti  Þorlák  Guðmunds- 
son  í  Kelduhverfi. 

9.  Vilborg  átti  Erlend  Steingrímsson,  bl. 
10.  Guðrún. 

E.  Guðrún    yngri  átli  séra  Uögnvald  Einarsson 
á  Hólmum  í  Reyðarfirði,  þ.  b.: 

1.  Marteinn  sjslumaður,  sjá  síðar, 

2.  Arndís    átti  Odd  Asmundsson  (sjá  áður). 


1)  Pessari  Steinunni  annari  niun  ofaukiö,  en  dætur  séra 
Ketils  eru  taldar  Kalrin  og  Guörún  önnur,   er  hvorug  hafi  gipzt. 

2)  Sjá  bls.  589  hér  aö  framan. 

3)  Árni  bjó  i  Tunguhaga  á  Yöllum, 

4)  Siguröur  bjó  í  Hraungerði  i  Álptaveri,  átti  Vigdisi  Sveins- 
dóttur,  þeirra  dætur:  Arndis,  er  álti  Porstein  Bjarnason  sýslu- 
manns  Nikulássonar  og  Ragnhildur,  er  átli  séra  Jón  Jónsson  á 
Pykkvabæjarklaustri  (J-  5,  maí  1768)  og  voru  sj'nir  þeirra:  Jón 
prótastur  í  Holti  undir  Eyjafjöllum  faðir  Steingríms  biskups  og 
Sigurður  prestur  i  Reynispingum  faöir  Sigurðar  prests  í  Gutt- 
ormshaga. 


727 

3.  Árni  í  Eskifirði^). 

4.  Guðrún  átti  Stíg  Þórarinsson^),  bl. 

5.  Ragnhildur  átti  Odd  Jónsson,  bl. 

F.  Þuríður     álti    Pál    son    Björns    sýslumanns 
Gunnarssonar  (sjá  áður). 

G.  Helga    seinni    kona  Nikulásar  Einarssonar  í 
Reykjahlíð  (sjá  Þingeyjarsýslu),  þ.  b. : 

1.  GísH  á  Rangá,  lögréttumaður  i  Múlasýslu, 
átti  Málfríði  dóttur  Björns  á  Bakka  i 
Öxnadal  sonar  Hákonar  sýslumanns  í 
Nesi  (sjá  Gullbringusýslu),  þ.  b.: 

a.  Nikulás  etc. 

2.  Árni  átti  Guðnýju  dóltur  séra  Jóns  á 
Skinnastöðum^),  þ.  b. : 

a.  Magnús. 

b.  Jón. 

c.  Þorvarður. 

d.  Grímur. 

3.  Jón  lögréttumaður  giptist  ekki,  átti  laun- 
dóltur,  sem  dó  bl. 

4.  Þórdís  átti  Halldór  son  Björns  á  Laxa- 
mýri,  þ.  b.: 

a.  Helga    átti    séra    Sigfús    Þorláksson  og 
mörg  börn. 

b.  Guðríður. 

Árni  bjó  á  Eiðum  sem  faðir  hans  og  var  orðinn  sýshi- 


1)  Árni  haföi  lært  í  Skálholtsskóla  fyrir  og  um  1660,  en  þó 
óvist,  livort  hann  hefur  oröiö  stúdent.  Séra  Rögnvaldur  faöir 
lians  dó  1660,  (en  ekki  1663,  eins  og  segir  1  prestatölum).  Jón 
Gunnlaugsson  telur  enn  Guðrúnu  aðra  og  Arndisi  aðra  meöal 
harna  séra  Rögnvalds  og  Guðrúnar. 

2)  Guðrún  var  f.  k.  Stigs,  að  pví  er  laliö  er,  en  hin  siðari 
kona  hans  var  Ingibjörg  Jónsdóttir  prests  á  Hoíi  Ögmundssonar 
(sjá  hér  áður).  Son  Stigs  með  annari  hvorri  konunni  (eða  laun- 
getinn)  var  Jón  á  Arnheiðarstöðum,  átti  Ingunni  Oddsdóttur  lög- 
réttunianns  í  Syðrivik  Jónssonar  prests  á  Hofi  Ögmundssonar. 

3)  Hún  var  dóttir  séra  Jóns  Porvaldssonar  og  s.  k.  hans 
Kristinar  (irímsdóttur,  Barna  Nikulásar  Einarssonar  og  Helgu 
er  að  nokkru  getið  I,  B.  bls.  56. 


728 

madur  í  Múlaþingi  1601,  því  þá  lét  hann  þar  dóm  ganga 
4.  september  á  Egilsstöðum  á  Völlum  um  rangfluttan  ó- 
maga.  Mun  hann  hafa  tekið  Múlaþing  það  sama  ár  og 
Jakob  SN'slumaður  missti  það.  Við  og  við  frá  1601  til 
1618  hef  eg  séð  dóma,  sem  Arni  lét  ganga  í  þessari  sj^slu 
(1607  um  reka,  1618  um  brigð  á  jörðu).  Pó  sýnist  sem 
Hákon  Arnason  hafi  fyrstu  árin  haft  ásamt  honum  sýsl- 
una.  1620  sór  Árni  sinn  hollustu-  og  embættiseið.  Nokkrir 
rita,  að  Bjarni  Oddsson  hafi  orðið  sjslumaður  1611.  Er 
líkast  það  hafi  verið  í  umboði  Arna,  eða  sýslunni  hafi  þá 
verið  skipt.  Frá  því  Hákon  Arnason  sleppti  sýsluparti  hér 
(hafi  hann  hann  haldið)  hélt  Arni  alla  sýsluna  til  síns 
dauða.  Pó  meinast  hann  á  sínum  elliárum,  eða  nálægt 
1630,  hafa  tekið  Bjarna  Oddsson  á  BustarfelU  til  styrktar 
sér  í  sj'slumanns  verkum,  heldur  en  hann  haíi  við  hann 
afstaðið  nokkurn  part  sýslunnar.  Arni  deyði  1632.  Var 
hann  í  mörgu  haldinn  mikill  maður  á  sinum  dögum  og 
auðmaður.     Ókunnugt  er  mér  um  lærdóm  hans. 

Hákon  Árnason. 

Sjá  um  hann  við  Skaptárþing  og  Arnessj'slu.  Þó 
dómar  Hákonar  finnist  í  þessari  sýslu  er  ekki  fullvíst,  að 
hann  hafi  haldið  hana  hálfa,  því  að  hann  kann  að  hafa 
verið  seltur  þar  í  stöku  málum.  1595  í  duggumáli  Er- 
lends  var  hann  yfirdómari  í  héraði  og  skaut  því  máli  til 
lögréttunnar.  1602  þann  3.  maí  var  hann  á  Egilsstöðum 
á  Völlum  ásamt  Einari  prófasti  Sigurðssyni  yfirdómari  i 
héraði.  Sýnast  þá  nokkur  líkindi  hann  hafi  þar  haít 
sýslu,  því  að  Arni,  er  þá  var  þar  sýslumaður,  gat  eins 
látið  dóm  ganga  ásamt  prófasti,  hefði  Hákon  enga  með- 
gerð  haft  með  sýsluna,  þá  Arni  sýslumaður  var  ekki  við 
það  mál  riðinn.  Hér  um  verður  hver  að  hata  þá  mein- 
ingu  sem  vill,  þar  lil  það  vissa  verður  fengið.  En  ærið 
mikið  hefur  Hákon  þá  haft  um  sig  með  völd,  þar 
hann  hafði  þá  að  vísu  hálfa  Árnessj'slu,  allt  Skaptárþing 
og  klaustur  þar,  hefði  hann  og  haldið  hálfa  Múlasýslu,  þó 
það  sé  raögulegt.  í  léðum  dómi  nefnist  hann  útþrykki- 
lcga  sýslumaður  í  Múlaþingi.  Mun  hann  þá  hafa  haldið 
hálfa  sýsluna. 


729 


Bjarni  Oddsson. 

Faðir:  Oddur    prestur  á  Hofi  í  Vopnafirði  Þorkélsson 

Hallgrímssonar    bónda    á    Egilsstöðum    Svein- 
bjarnarsonar  officialis  í  Múla. 
Móðir:  Ingibjörg  Vigfúsdóttir  sýslumanns  Þorsteinsson- 

ar  (sjá  Þingeyjarþing). 
Kona:  Þórunn    Björnsdóttir    sýslumanns    á  Bustarfelli 

Gunnarssonar  (sjá  áður). 
Börn:  A.  Pétur  á  Bustarfelii  átti  Steinunni  Vigfúsdótt- 

ur  prests  á  Hofteigi  (sjá  áður).  (í  sumum 
ættatölum  neínist  þessi  Pétur  sýslumaður  í 
Skaptafellssýslu.  Getur  það  varla  verið  satt 
utan  hann  hafi  um  tíma  verið  umboðsmað- 
ur  Þorleifs  Magnússonar  nálægt  1640^),  þ.  b.: 


1)  Pétur  eldri  var  lögréttumaður  og  bjó  á  TorfastöÖum  í 
Vopnafirði,  en  Pétur  yngri  bróðir  lians  flutti  úr  Kelduliverfi 
austur  aö  Bustarfelli  og  synir  hans  og  Elizabetar  Jochurasdóttur 
voru  þeir  Björn  sýslumaður  á  BustarfeHi  og  Vigfús,  sem  hér  eru 
taldir  synir  Péturs  eldra.  Auk  þess  voru  synir  Péturs  yngra  og 
albræður  Björns  sýslumanns:  Jochum  (f  1691),  Eggert  og  Bjarni 
sterki  á  Djúpalæk  og  Ólöt  systir  þeirra,  en  Valgerður  á  Sauða- 
nesi,  sem  hér  er  talin  alsystir  Björns  sýslumanns,  var  dóttir 
Péturs  eldra  og  Steinunnar  Vigfúsdóttur,  og  þau  Björn  sýslumað- 
ur  því  bræðrabörn.  [Jón  Gunnlaugsson  nefnir  Sigfús  einn  son 
Péturs  yngra,  og  gæti  það  verið  sama  sem  Vigfús,  því  að  þau 
nöfn  voru  stundum  höfð  á  víxl,  en  samneínið  Fúsi].  Sagt  er, 
að  Pétur  eldri  hafi  kvænzt  sextugur  Steinunni  19  vetra,  þau  verið 
saman  5  ár,  og  átt  3  börn.     Pessi  3  voru: 

a.  Pétur  mun  hafa  búið  á  Torfastöðum  eptir  föður  sinn. 

b.  Valgerður  á  Sauðanesi. 

c.  Pórunn  átti  Jón  stúdent  Bessason  prests  á  Sauðanesi  (f  1716) 
Jónssonar.     Pau  dóu  bæði  b).  i  stórubólu. 

Launbörn  Péturs  eldra,  áður  en  hann  kvæntist,  þar  á  með- 
al  eitt  með  Arndísi  Magnúsdóttur,  er  síðar  varð  s.  k.  séra 
Eiríks  Bjarnasonar  hins  eldra  á  Hallormsstað,  voru: 

d.  Steinunn. 

e.  Porbjörg. 

f.  Málrafríður. 

Ennfremur  var  son  Péturs  eldra: 

g.  Olafur  lögréttumaður  á  Ketilsstöðum  í  Jökulsárhlíð.  Son 
hans  Jón  faðir  Guðrúnar  3.  konu  ísleifs  Ásmundssonar  frá 
Hóli  í  Hjaltastaðaþinghá  Einarssonar  Porleifssonar.  En  dóttir 

47 


730 

1.  Björn  sýslumaður  á  Bustarfelli,  sjá  siðar. 

2,  Valgerður  átli  fyr  séra  Kristján  Bessason,. 
börn: 

a.  Séra  Jóhann  á  Svalbarði^). 

b.  Sigríður'-). 

c.  Katrín=^). 

d.  Ingiríður*). 

Svo  átti  Valgerður  séra  Arna  Skapta- 
son  á  Sauðanesi,  sem  deyði  1770,  var 
hennar  seinni  maður,  börn: 

e.  Séra  Skapti  á  Hofi  átti  Guðrúnu  Guð- 
mundsdóttur  og  mörg  börn^). 

f.  Helga  s.  k.  Högna  Eiríkssonar,  átti  börn. 

g.  Guðbrandur    átti   Guðrúnu  Gunnlaugs- 
dóttur  og  börn^). 

h.  Gróa. 

i.    Séra  Einar  á  Sauðanesi,  giptist'). 


Ólafs  var  Pórunn,  er  átti  Hallgrim  á  Prándarstöðuna  Þor- 
grimsson  Jónssonar  á  Skjöldólfsstööum  Gunnlaugssonar  og 
voru  börn  peirra:  Ólafur  i  Húsavik,  er  margt  manna  er  frá 
komiÖ,  Hallgrímur  og  Gudný,  er  átti  séra  Salómon  Björns- 
son  á  Dvergasteini. 

1)  Hann  var  síðar  prestur  á  .Mælifelli,  átti  Agnesi  Erlends- 
dóttur  prests  á  Kvíabekk  Guöbrandssonar,  og  var  peirra  son 
Kristján  prófastur  í  Stafholti. 

2)  Sigriður  átti  séra  Ólaf  Porláksson  i  Mývatnspingum  og 
börn. 

3)  Katrin  átti  Jón  Auðunsson. 

4)  Börn  séra  Kristjáns  og  Valgerðar  eru  enn  talin  Jón  og 
(iuöbrandur,  er  hafi  dáið  ungir.  (í  einni  ættatölu  hef  eg  pó  séö 
talið,  að  Jón  Kristjánsson,  bróðir  séra  Jóhanns,  hafi  átt  dóttur 
Péturs  Þorsteinssonar  (Prjóna-Péturs)  á  Heiði  á  Langanesi  og 
systur  Hljóða-Bjarna].  Með  séra  Arna  s.  m.  sinum  átti  Valgerð- 
ur  8  börn,  en  að  eins  3  peirra  komust  til  fullorðinsaldurs.  Val- 
gerður  dó  á  Sauðanesi  2.  marz  1718. 

5)  Barna  þessara  er  getið  að  nokkru  I.  B.  bls.  396—397. 

6)  Guðbrandur  var  tvikvæntur,  oglvar  Guðrún,  (er  surair 
nefna  Guðnýju),  s.  k.  hans,  en  hin  fyrri  Sigriður  eldri  Hjörleifs- 
dóttir  próíasts  á  Valpjófsstað  Póröarsonar. 

7)  Gróa   og   séra   Einar   voru   ekki    börn  séra  Árna  og  Val- 


731 

3.  Vigfús  lögréttumaður  á  Hjartarstöðuni 
1709  (sjá  síðar). 

4.  Ólafur  lögréttumaður,  telst  sumstaðar 
ektason,  en  sumstaðar  launson  Péturs. 
Önnur  launbörn  hans  5.  Bjarni,  6.  Stein- 
unn,  7.  Þorbjörg,  8.  Málmfríður  (mun 
blandað  málum). 

B.  Þorbjörg    s.    k.    Eiríks  á  Fitjum,  sem  deyði 
1666,  sonar  Odds  biskups  Einarssonar,  þ.  b.: 
1.  Oddur    á    Fitjum    átti   Sesselju  Halldórs- 
dóttur,  börn : 

a.  Séra  Eiríkur  1  Hrepphólum,  giptist 
Guðrúnu^),  átti  börn. 

b.  Þorbjörg  átti  séra  Pál  Sveinsson  og  börn^). 

c.  Guðríður  önnur  kona  Eiríks  Sveins- 
sonar^). 

d.  Valgerður  átti  fyrst  launbarn  með  Jóní 
sýslumanni  Jónssyni  sýslumanns  Þor- 
lákssonar  (sjá  síðar).     Var: 

aa.  Séra  Ólafur  í  Stóradal. 

Síðar    giptist  Valgerður  Arna  Ketils- 
syni^),  átti  börn. 

e.  Helga  átti  fyr  Eirík  Pálsson^),  en  síðar 
séra  Hall  i  Grímstungu  og  börn. 


gerðar.  Séra  Einar  á  Sauöanesi  var  haldinn  son  séra  Jóhanns 
Kristjánssonar,  stjúpsonar  séra  Árna  Skaptasonar  (sbr.  I.  B. 
bls.  639). 

1)  Guörún  var  dóttir  Daða  prests  Halldórssonar  i  Steins- 
holti  og  var  s.  k.  séra  Eiríks, 

2)  Séra  Páll  var  slðast  prestur  i  Goðdölum  (ý  1736).  Frá 
honum  og  Porbjörgu  er  fjölmenn  ætt  komin. 

3)  Petta  er  nokkuð  vafasamt,  og  hklega  máluni  blandað, 
sbr.  stafl.  k.,  og  bls.  11  liér  áður. 

4)  Árni  var  son  Ketils  prests  Halldórssonar  í  Ásura  (sjá  hér 
áður  bls.  50). 

5)  Petta  er  skakkt.  Helga  var  eingipt  og  átti  séra  Hall  Ól- 
afsson  1  Grímstungum  (f  1741),  en  það  var  Ingibjörg  Oddsdóttir 
systir  hennar,  er  álti  Eirik  stúdent  (t  1707)  Pálsson  prófasts  á 
Gilsbakka  Gunnarssonar  og  voru  pau  hjón  systkinabörn,  og  fengu 

47* 


732 

f.  Kristín  átti  Þórarinn  á  Asgeirsá  og  börn. 

Seinni    kona  Odds  Guðríður  Einars- 
dóttir^),  þ.  b.: 

g.  Séra  Einar  á  Lundi,  þrígiptur,  átti  börn. 
h.  Séra    Einar    i    Görðum,    tvígiptur,   átti 

börn. 
i.    Vigfús  varð  úti  1702,  bl. 
k.  Guðríður  gipt,  bl. 
2.  GísliO. 

C.  Sigríður  átti  Bjarna  sýslumann  Eiríksson  á 
Búlandi  (sjá  Skaptárþing). 

D.  Pétur  jMigri,  átti  Elizabetu  dóttur  Jochums 
Mum,  bjuggu  þau  í  x\xarfirði.  (Jochum 
Mum  Jóhannsson  í  Keldunesi  var  hollenzkur 
í  báðar  ættir,  átti  Ólöfu  dóttur  Jóns  Ein- 
arssonar  frá  Snartarstöðum,  hún  var  dóttur- 
dóttir  Finnboga  lögmanns).     Þ.  b.: 

1.  Jochum  dó  1692^). 

2.  ÓlafurO- 

E.  Ingibjörg  átti  Jochum  Mum  Jochumsson, 
sem  drukknaði   1661^). 


konungsleyfi  til  giptingar  1705.  Voru  dætur  peirra:  Pórunn,  er 
átti  séra  Ketil  Einarsson  á  Lundi  og  Gróa,  er  átti  Ara  Bjarnason, 
er  lært  haföi  í  Hólaskóla. 

1)  Sbr.  II,  644  og  hér  áður  bls.  11. 

2)  Dótlir  Eiriks  heimska  og  Porbjargar  var  ennfreraur: 

3.  Helga  átti  Pál  prófast  Gunnarsson  eldra  á  Gils- 
bakka  og  mörg  börn,  þar  á  meöal  voru:  Gunn- 
ar  prestur  í  StafhoUi,  Eiríkur  stúdent  og  Ein- 
ar  stúdent,  er  alhr  önduðust  í  stórubólu. 

3)  Hann  drukknaði  i  Lagarfljóti  fjTÍr  neðan  Brekku  1691. 

4)  Ennfremur  Björn  sýslumaður,  Bjarni  sterki  o.  fl.  (sjá  hér 
á  undan).  í  stað  Olafs  á  hér  að  koma  Ólöf,  er  átti  Pétur  Jóns- 
son  á  Skjöldólísstöðum  Gunnlaugssonar,  og  er  paðan  afarfjöl- 
menn  ætt,  sem  oílangt  yrði  að  rekja. 

ö)  Ingibjörg  og  Jochum  bjuggu  á  Dvergasteini.  Hann  drukkn- 
aði  i  Lagaríljóti,  pau  bl. 


733 

F.  Sigurður    átti    Margréti    Jónsdóttur   prests  á 
Sauðanesi^). 

G.  Gróa-). 

Bjarni  tjáist  að  vera  fæddur  á  Hofi  í  Vopnafirði  ná- 
lægt  1586^)  og  að  hann  á  unga  aldri  hafi  verið  um  hrið 
við  lærdóm.  En  hann  varð  meira  að  leikmannahætti  þá 
hann  eltist  og  gerðist  sjálfráður.  Hann  fékk  til  ekta  Þór- 
unni  Björnsdóltur  1611  og  tók  sér  bústað  að  Ási  í  Fell- 
um,  hvar  hann  bjó  um  hrið.  Tók  hann  seinna  að  hefja 
máls  um  Bustarfell,  sem  Björn  sj'slumaður  Gunnarsson 
hafði  gefið  dóttur  sinni  Þórunni,  þá  konu  Bjarna,  en  fast 
var  fyrir,  því  að  Snæbjörn*)  Þórðarson,  er  þá  átti  Bagn- 
hildi  (er  fyr  var  seinni  kona  Björns  sýslumanns  og  móðir 
Þórunnar)  hélt  á  móti.  Kom  sú  ákæra  til  alþingis  1618 
og  var  Bustarfeli  dæmt  Þóninni  til  eignar  á  því  alþingi. 
Flutti  því  Bjarni  þangað  litlu  seinna. 

Nálægt  1630  mun  Bjarni  hafa  fengið  sýsluvöld  í  Norð- 
urmúlasýslu  (aðrir  segja  hann  hafi  1611  fengið  norður- 
partinn  eða  verið  umboðsmaður  Arna  yfir  honum)  en 
hvort  hann  hefur  verið  umboðsmaður  Arna  sýslumanns 
eða  Arni  hefur  algerlega  sleppt  þeim  parti  sýslunnar  er 
mér  dulið.  Með  vissu  má  segja,  að  við  fráfall  Árna  tók 
Bjarni  allt  Múlaþing  1632. 

1635,  21.  maí  lét  Bjarni  ganga  dóm  á  Egilsstöðum 
um  tilkall  til  jarðar.  Sá  dómur  kom  undir  lögmann  1636. 
1634,  1637  og  1638  var  Bjarni  sýslumaður  á  alþingi^). 


1)  Bessasonar.  Sigurður  bjó  á  Bakka  á  Langanesströndum, 
Synir  hans  og  Margrétar:  Gisli  og  Jón. 

2)  Gróa  bjó  ógipt  alla  æfi  á  Ljótsstöðum,  dó  bl. 

3)  Bjarni  mun  fæddur  1590,  pvi  að  foreldrar  hans  giptust 
liaustið  1589. 

4)  Réttara:  Sæbjörn  (sjá  áður). 

5)  Páll  Björnsson  lögréttumaður  á  Eyjólfsstöðum,  mágur 
Bjarna  sýslumanns  (sjá  áður),  var  umboðsmaður  hans  endrum 
og  sinnum  t.  d.  1635,  1641,  1643,  og  optar.  Hann  neíndi  helm- 
ingadóm  á  Egilsstöðum  21.  júni  1637  ásamt  Óiafi  prófasti  Ein- 
arssyni  um  séra  Guðmund  Ketilsson  á  Eiðum,  Sömuleiðis  var 
Einar  Magnússon  digri  i  Njarðvik  vist  umboðsmaður  stöku  sinn- 
um  (milli  1640  og  1650)  og  Jakob  Hildibrandsson  (sjá  áður). 


734 

1637  reið  Jón  son  Þorvalds  Olafssonar  í  Auðbrekku 
til  Bustarfells  um  haustið  og  bað  Gróu  dóttur  Bjarna. 
Bjarni  tók  honum  vel  og  veitti  honum  og  mönnum  hans 
góðan  beina,  játaði  honum  konunni,  og  skyldu  kaupin 
gerast  um  næstu  Mikaelsmessu.  Reið  Jón  heim,  en  kom 
aptur  til  Bustarfells  í  ákveðinn  tíma.  Hafði  Björn  bróðir 
Jóns  orðið  hið  fyrra  sinni  eptir  eystra  og  lagzt  sjúkur. 
Varaði  krankleiki  sá  í  5  vikur.  Bjarni  tók  Jóni  vel  sem 
i  fyrstu  og  veitti  vel  hið  fyrsta  kveld.  En  snemma  morg- 
uns  reið  Bjarni  s}'slumaður  á  braut,  lézt  ætla  til  næsta 
bæjar  að  fá  mann  til  erindagerða  út  á  Langanes.  Bjarni 
kom  að  því  sinni  ei  aptur  til  Bustarfells.  Beið  Jón  hans 
þar  nokkrar  nætur  og  reið  heim  síðan.  Þótti  þetta  kj'n- 
legt.  Þar  eptir  þóttust  menn  verða  varir  við  drauga  eða 
anda  í  j'msu  líki  í  Auðbrekku.  Voru  hestar  drepnir  og 
kvikfénaður  illa  útleikinn,  en  ásókn  mikil  að  Jóni.  Gekk 
þetta  allan  veturinn.  Var  það  kent  íjölkyngi  Bjarna  sýslu- 
manns.     Lauk  svo  þeim  giptumálum. 

Eptir  1640  meinast,  að  Bjarni  sjslumaður  tæki  Hall 
Einarsson  íyrir  sinn  lögsagnara^)  (sjá  ætt  Halls  hér  áður). 

1647  á  alþingi  var  samþykktur  dómur  útnefndur  að 
Brú  af  Bjarna  sj-slumanni  Oddssyni.  Þá  var  Bjarni  skyld- 
aður  til  að  betala  erfingjum  Vigfúsar  sál.  Gíslasonar  sn'sIu- 
raanns  eptir  sinni  handskript  útgefinni  1646. 

1648  afstóð  Bjarni  að  visu  hálfa  sýsluna  til  Gísla 
Magnússonar  (sjá  síðar). 

1651  sömdii  þeir  Brynjólíur  biskup,  Bjarni  sj'slumað- 
ur  Oddsson  og  Bjarni  Eiríksson  á  Búlandi,  að  þeir  skyldu 
með  iöínum  tilkostnaði  kaupa  jarðir  í  Austfjörðum  og 
skyldi  hver  þeirra  hafa  þriðjung  þeirra.  Var  Bjarni  Odds- 
son  þá  farinn  að  eldast. 

Mælt  er,  að  Bjarni  sj'slumaður  hafi  opt  verið  á  ferð- 
um  og  haft  kynningsbragð  við  ókunna  fjallabúa  þar  ej'stra. 
Bjarni  átti  jafnan  þröngt  í  búi.  Er  það  að  orði  gert, 
að  hann  hafi  í  einhverjum  harðindum  tíundað  5  hndr. 
og  að  bóndi  1  Sunnudal  hafi  verið  vel  efnaður  og  fallið  í 


1)    Það   mun   samt   vera    nokkuö  vafasamt,   og  raun  fremur 
eiga  við  Einar  digra  fööur  Halls. 


735 

óbótamál,  svo  Bjarni  hafi  upptekið  bú  hans  og  þakkað 
guði  fyrir  þá  björg,  sem  hann  hefði  veitt  sér  nauðstödd- 
um.  En  mesti  iiöfðingi  og  rausnarmaður  var  Bjarni,  þá 
hann  hafði  nokkru  að  miðla,  en  illa  hélzt  honum  á  fé, 
einkum  á  hans  fyrri  árum.  Hann  var  og  hinn  mesti 
bjargvættur  sakamanna  og  skaut  opt  skjóli  yfir  þá.  Und- 
arlegur  þótti  hann  í  háttum,  var  og  haldinn  fjölkunnugur 
og  brögðóttur  og  er  fátt  ritfært  af  hans  bernskubrögðum. 
Hann  var  hinn  mesti  vinur  Brynjólfs  biskups  og  annars 
vinfastur  við  þá,  er  hann  vildi  vel.  Þá  öðru  var  að  skipta 
tjáist  hann  hið  mesta  afarmenni  og  héraðsríkur,  en  stund- 
aði  mest  til  að  sýnast  og  vera  höfðingi  meir  en  efni  hans 
stundum  til  hrukku.  Hann  var  hið  mesta  karlmenni  að 
kröptum,  stór  vexti  og  gildur,  en  ekki  andlitsfríður.  Höfðu 
sýslubúar  meiri  ótla  fyrir  honum  en  elsku.  Hann  deyði 
1664^)  nærfellt  áttræður  að  aldri. 

Páll  Björnsson  lögréttumaður  nefnist  1635  löglegur 
umboðsmaður  Bjarna  sýslumanns  Oddssonar  og  dæmdi 
erfðamál  undir  lögréttuna. 

1)  Bjarni  sýslumaður  dó  1667,  og  hefur  þá  verið  um  77  ára 
að  aldri.  I  bréfabókum  Brynjólfs  biskups  er  hans  opt  getið,  og 
voru  peir  biskup  lengi  vinir  miklir,  en  dáleikarnir  minnkuðu 
nokkuð  á  siðustu  árum  Bjarna,  þvi  að  biskupi  þótti  hann  ekki 
sem  ábyggilegastur  i  fjárraálura,  og  átti  stundum  í  þóíi  við  hann 
um  það,  en  biskup  hinsvegar  reikningsglöggur  mjög  og  hinn 
raesti  fjárgæzlumaður  á  alla  lund,  svo  að  engu  mátti  skeika  i 
reikningum  hans,  en  Bjarni  sýslumaður  virðist  hafa  verið  nokk- 
uð  hirðulítill  í  þeim  efnum  og  nokkuð  brellinn  og  viðsjáll  1  við- 
skiptum,  svo  að  ekki  var  allra  við  hann  að  eiga.  Mætti  rita  um 
Bjarna  sýslumann  allílarlega,  eptir  heimildum  þeim,  sem  nú  eru 
kunnar,  en  því  verður  hér  að  sleppa.  Synir  hans,  einkum  Pétur 
eldri,  Hktust  og  íðður  sínum  í  því,  að  þeim  var  lítt  sýnt  um 
fjárgæzlu  og  ekki  að  öllu  jafnaðarmenn  við  að  skipta.  En  son- 
arson  Bjarna,  Björn  s^^slumaður  Pétursson,  liktist  honum  þó  mest 
að  harðfengi  og  ófyrirleitni,  en  var  jafnframt  liinn  mesti  fjár- 
aflamaður.  Pótli  Bustarfellsfólk,  er  frá  Bjarna  var  komið,  lengi 
stórbrotið  nokkuð.  Pórunn  ekkja  Bjarna  sýslumanns  flutti  eptir 
lát  hans  frá  Bustarfelli  1668  að  Ljótsstöðum  í  Vopnaflrði  og  and- 
aðist  þar  1675. 


736 


Gísli   Magnússon. 
Faðir:  Magnús    lögmaður    Björnsson    á    Munkaþverá, 

dó  1662  (sjá  Vaðlaþing). 
Módir:  Guðrún  Gísladótlir  lögmanns  Þórðarsonar,  fædd 

1601,  dó  1671. 
Kona:  Þrúður   Þorleifsdóttir  sýslumanns  á  Hlíðarenda 

Magnússonar  (sjá  Skaptárþing).    Þau  Gísli  gipt- 
ust  1649  (alii  1648).     Hún  dó  1658. 
Börn:  A.  Björn    sýslumaður    á    Barðaströnd,    fæddur 

1650,  tók  Barðastrandarsýslu   1675,  dó  1679 
(sjá  um  hann  við  Barðastrandars}'slu). 

B.  Guðríður  giptist  á  Hlíðarenda  með  mikilli 
rausn  1674  Þórði  biskupi  í  Skálholti  Þor- 
lákssyni.  Hann  dó  16.  marz  1697  á  síns 
aldurs  61.  ári,  þ.  b.: 

1.  Þorlákur,    varð  skólameistari  í  Skálholti, 
dó  barnlaus  af  átumeini. 

2.  Brynjólfur  sýslumaður  á  Hlíðarenda,  tví- 
giptur  (sjá  um  hann  við  Arnesþing). 

C.  Þorleifur,  dó  1677  í  Englandi,  hafði  og 
stúderað  i  HoIIandi. 

Gísli  er  borinn  að  Munkaþverá  í  Eyjafirði  1621,  nam 
fyrst  lærdóm  hjá  séra  Gísla  á  Hrafnagili  Jónssyni,  þar 
eptir  hjá  Katli  Jörundarsyni  í  Skálholti.  Haustið  1637 
var  hann  settur  til  læringar  í  Hólaskóla  og  útskrifaðist 
þaðan  vorið  1638,  fór  og  sama  ár  utan  18  vetra  til  meiri 
lærdómsframa  við  Kaupmannahafnarháskóla,  hvar  hann 
dvaidi  við  lærdómsæfingar  2  ár.  1640  kom  hann-út  og 
var  næsta  vetur  hjá  foreldrum  sinum.  1641  fór  hann  enn 
utan  til  Danmerkur,  þaðan  til  HoIIands  og  iðkaði  mest 
lærdómsmenntir  sínar  við  Leidensháskóla,  lagði  sig  þar 
eptir  Philosophia  theoretica  et  practica,  Botanik,  Fysik  og 
Geographi.  Hann  var  og  1  Amsterdam,  Rotterdam  og  fleiri 
stórstöðum  í  HoIIandi.  Þaðan  ferðaðist  hann  til  Englands 
og  sótti  heim  þá  nafnfrægustu  slaði  þessa  ríkis,  þaðan  til 
Kaupmannahafnar  og  svo  til  íslands  eptir  það  hann  hafði 
verið  4  ár  utanlands.  Hafði  hann  hvarvetna  lifað  rík- 
mannlega,    sem    höfðingja    vel    sómdi.     Telur    Jón  biskup 


737 

Vídalín  Gísla  þá  orðinn  hinn  lærðasta  og  margfróðasta  af 
veraldlegum  íslendingum. 

1645  kom  Gisli  út  og  dvaldi  þar  eptir  íijá  foreldrum 
sínum,  á  Munkaþverá,  á  þriðja  ár,  og  þótti  ein- 
hver  hinn  helzti  ungra  manna.  1648  gerðist  sá  samning- 
ur  með  Bjarna  sjslumanni  Oddssyni  og  þeim  feðgum 
Magnúsi  lögmanni  og  Gísla,  að  Bjarni  afstóð  part  af  Múla- 
þingi  til  Gísla.  Er  þó  ekki  fullvist,  hvort  hann  tók  Gísla 
sem  sinn  umboðsmann  eða  afstóð  sj'sluna  eða  part  henn- 
ar  með  vissum  skilmálum,  Gísla  til  veitingar.  Hitt  er  víst, 
að  Gisli  fékk  alla  sj^sluna  að  veiting  nokkru  síðar.  Flutti 
Gisli  austur  1648  eða  1649.  1649  sleppti  Jón  son  Björns 
sýslumanns  Gunnarssonar  Skriðuklauslri.  Tók  Gísli  það 
klaustur  og  bjó  þar  siðan  um  hríð.  1649  lók  Gísli  til 
ekta  Þrúði  dóttur  Þorleifs  sj'slumanns  á  Hliðarenda  Magn- 
iissonar  og  flutti  hana  til  bús  síns  á  Skriðu.  Fæddust  þar 
l)örn  hans:  Björn  1650,  Guðríður  1651  og  Þorleifur  1658. 
(Líkast  er,  hefði  Þorleifur  á  Hliðarenda  haldið  Rangárþing 
1649,  að  hann,  þá  örvasa,  hefði  afstaðið  það  við  Gísla 
mág  sinn,  en  Hákon  Gíslason  var  þar  þá  sjslumaður). 
1657  kom  Þorsteinn  Þorleifsson  út  embættislaus.  Veik 
hann  þá  til  Gísla  mágs  sins  og  gerðist  hans  umboðsmað- 
ur  í  sýslunni.  1659  fékk  Gísli  sér  veitt  Rangárþing  eplir 
Magnús  Bjarnason  (sjá  þar).  Flutti  hann  þá  að  Hlíðar- 
enda,  þá  hann  hafði  misst  konu  sína,  sem  dó  á  Skriðu- 
klaustri  1658^).  Ekki  vildi  Gísli  kvongast  aptur,  en  hélt 
ráðskonur  og  umsjónarmann  fyrir  verkum.  Var  og  sjálf- 
ur  mikill  búmaður,  því  að  fé  skorti  hann  ekki.  Fyrir 
utan  konuarf  hlaut  hann  eptir  föðursinn:  Möðruvelli  með 
Jálkastöðum  2  hndr.  hndr.,  Litladal  hálfan  20  hndr., 
Krossavík  i  Vopnaíirði  50  hndr.  og  4  jarðir  á  Langanes- 
ströndum:  Fell,  Miðfjarðarnes,  Miðfjörð  og  Djúpalæk  30 
hndr.,  Grímsstaði  hálfa  á  Fjöllum  3  hndr.,  Lund  16  hndr., 
Voga  við  Mývatn  40  hndr.,  í  Hallgilsstöðum  í  Fnjóskadal 
13  hndr.,  Krossanes  30  hndr.,  Hól  á  Fjalli  8  hndr.  og  í 
kaup  hans  auk  skipta  hálft  Fagranes  við  Mývatn  4  hndr. 

1)  Hún  mun  hafa  andazt  á  Hliðarenda  og  Gisli  flutt  þangað 
aö  austan  um  16o4,  en  haft  þar  umboðsmenn,  þangað  til  hann 
fékk  Rangárþing  1659. 


738 

Er  til  samans  4  hndr.  hndr.  65  hndr.  og  þó  nokkrar  jarðir 
ótaldar  og  Hrafnsstaðir  1  Kinn  20  hndr.  Þetta  hlaut  hann 
1663  og  seinna  mikið  íé  eptir  móður  sina,  sem  dej'ði  1671. 

1671  tók  Gísli  fyrir  sinn  umboðsmann  Björn  son  sinn, 
sem  og  fékk  vonarbréf  fj'rir  sS'slunni. 

1688  var  Hákon  Hannesson  með  kongsbréíi  settur 
Gísla  til  styrktar  með  von  um  sy-sluna  eptir  hann,  en  áð- 
ur  var  þó  Hákon  orðinn  Gisla  umboðsmaður. 

1686  flutti  Gísii  frá  HHðarenda  að  Skálholti  til  síns 
dótturmanns  Þórðar  biskups  og  þótti  þar  staðarprj'ði. 
Hann  deyði  í  Skálholti  af  steinsótt  1696,  eptir  að  hann 
hafði  þar  dvalið  10  ár,  en  verið  sv'slumaður  48  ár  og  haft 
fleiri  léni.  Var  hann  þá  75  ára  að  aldri.  Lézt  hann  nótt- 
ina  milli  þess  4.  og  5.  júní.  Utför  hans  var  ger  virðuleg 
hinn  11.  s.  m.  í  Skálholti  og  gerði  þáverandi  kirkjuprest- 
ur,  Jón  Vídalín,  eptir  hann  snjalla  ræðu,  sem  síðar  var  á 
prent  útgefin,  hvaðan  margt  af  áðurskrifuðu  er  tekið.  Sjá 
framar  um  Gísla  sýslumann  við  sýslumenn  í  Rangárþingi^). 

(Séra  Jón  Halldórsson  fróði  ritar  svoleiðis  um  Gísla: 
Hann  hafði  fyrst  Múlasýslu  og  Skriðuklaustur  og  bjó  þar, 
en  eptir  mág  sinn  Þorleif  Magnússon  fékk  hann  Rangár- 
vallasýslu  1653  (það  tel  eg  villt)  og  bjó  að  Hlíðarenda  til 
þess  hann  fór  í  Skálholt). 

Þorsteinn  Þorleifsson. 

Faðir:  Þorleifur    s^'slumaður    í    Skaptárþingi,    fæddur 

1565'^),  deyði  1652,  son  Magnúsar  sý-slumanns  í 
Ögri  og  Bæ  (sjá  Barðastrandarsýslu)  Jónsson- 
ar  á  Svalbarði. 

Móðir:  Sesselja  Björnsdóttir,  seinni  kona  Þorleifs  (sjá 
Skaptafellssj'slu).  Sesselja  tjáist  borin  1604, 
deyði  á  Hlíðarenda  1687,  83  ára,  þá  hún  hafði 
verið  ekkja  35  ár. 

Kona:  Elin     Þorláksdóttir    biskups    Skúlasonar,    fædd 


1)  1654  var  Einar  Magnússon  digri  i  Njarðvik  (sjá  áöur)  uni- 
boðsraaöur  Gisla  sýslumanns  i  Múlaþingi  og  3.  maí  1655  dæmir 
hann  í  umboði  hans  heimstefnudóm  í  Geitavík  í  Borgarfiröi 
(Br.bók  Brynjólís  biskups  A.  M.  269  fol.  bls.  222—223). 

2)  Porleifur  sýslumaöur  var  fæddur  um  1581. 


739 

1638,  giptist  1661,  23  ára,  varð  ekkja   1705,  þá 
67    ára,    deyði    á    Víðivöllum   hjá  Þrúði  dóttur 
sinni  1726,  þá  hana  skorti  tvo  vetur  á  nírætt. 
Börn:  A.  Gróa  deyði  ung. 

B.  Þrúður,  borin  1666,  giptist  á  Víðivöllum  þá- 

verandi   séra  Birni  í  Odda,    (er  seinna  varð 

Hólabiskup),  1689,  þá  hún  var  23  ára,  varð 

ekkja  1710,  þá  44  ára,  flutti  þá  að  Víðivöll- 

um    og    bjó    þar    lengi.     Síðan    flutti    hún  í 

elH    sinni    að  Hliðarenda  í  mikhim  rigning- 

um    og    deyði  þar  árið  1738,    þá  hún  hafði 

tvo  vetur  hins  áttunda  tugar, 

Þorsteinn    fæddist    1635,    var    á    unga    aldri    settur  til 

mennta  og  fór  utan  til  Kaupmannahafnarháskóla  19  vetra, 

hvar    hann    dvaldi    um  hríð  við  lærdómsmenntir.     Þaðan 

fór    hann    til    Amsterdam,    Haag    og  Rotterdam  og  dvaldi 

þar    um    hríð    til    frama    og  lærdóms.     Og  þá  hann  hafði 

verið    í    þessum    stöðum    fór  hann  til  Hamborgar,    svo  til 

Kaupmannahafnar  og  þaðan  til  íslands,  og  hilti  mág  sinn 

<jísla    sýslumann,    sem    tók  vel  við  honum  og  gerði  hann 

að  umboðsmanni  sinum  1658,  en  árið  eptir  1659  fékk  Þor- 

steinn  veiting  fyrir  Múlasýslu,  þvi  GísH  tók  Rangárþing  og 

s.    á.    tók    hann    Skriðuklaustur  eptir  Gisla.     Hann  giptist 

Eh'nu  1661   og  það  ár  var  hann  meðdómsmaður  á  alþingi. 

1663  var  Magniís  Einarsson  hans  lögsagnari  og  lét  dóm 

ganga  um  HafrafeU,  einnig  1666  að  Egilsstöðum  um  ómaga- 

framfæri  og  1667  á  sama  stað  um  tillag  barna  til  móður^). 

Fyrir    beiðni   Gísla  biskups  hafði  Þorsteinn  iénaskipti 

við  Jón  klausturhaklara  á  Möðruvölkim  Þorláksson  1670, 

áskildi  sér  þó  4  nyrztu  þingstaði  sýslunnar.    Var  Þorsteinn 

á    MöðruvöHum    klausturhaldari   um  hríð.     Skriðuklaustri 

sleppti  Þorsteinn  og  til  Jóns  sýslumanns. 


1)  Magnús  var  son  Einars  digra  lögréttumanns  i  Njarövik 
(sjá  tiér  áður).  Pað  var  3.  sept.  1663,  er  íiann  þingaði  í  Ási  í 
Fellura  i  umboði  Porsteins  sýslumanns. 

Kolbeinn  Einarsson  (digra),  bróðir  Magnúsar,  er  og  neíndur 
sýslumannsumboösmaður  í  Múlaþingi  1662  (sbr.  visitazíubók 
Pórðar  biskups  Porlákssonar  bls.  182). 


740 

1677  tók  Þorsteinn  Hegranesþing  eplir  Benedikt  sýslu- 
mann  Halldórsson. 

1680  missti  Þorsteinn  Möðruvallaklaustur,  sem  Jón 
Eggertsson  þá  tók  að  veitingu,  en  Þorsteinn  flutti  þá  að 
Víðivöllum.  Hann  átti  í  jmsum  málum,  einkum  við  Jón 
Eggertsson,  hélt  þó  sýslunni  og  virðing  sinni  til  dauða- 
dags,  er  var  sá  10.  nóv.  1705  (sjá  meira  um  Þorstein 
sýslumann  við  Hegranesþing). 

Þá  Þorsteinn  sleppti  sj-slunni  1670  skiptist  hún  slund- 
um  í  2,  stundum  í  3  parta  eða  sýslumannsdæmi  og  enn 
(1834)  er  henni  skipt  á  milli  tveggja  sýsiumanna. 


Sýslumenn  í  syðsta  hluta  Múlasýslu: 

Jon   Þorláksson^). 

Faðir:  Þorlákur    Skúlason    biskup    á    Hólum    fæddur 

1597,  varð  biskup  1628,  giptist  1630,  deyði  1656. 

Móðir:  Kristín  Gisladóltir  lögmanns  Hákonarsonar  (sjá 

Árnessýslu).     Hún  dó  1694. 
Kona:  Sesselja     Hallgrímsdótlir    prófasts    í    Glaumbæ 

Jónssonar    prests    á   Höskuldsstöðum-)  Tónias- 
sonar  prests  á  Mælifelli  Eiríkssonar. 
Börn:  A.  Jón  sýslumaður  (sjá  siðar). 

B.  Björn  prófastur  í  Görðum  26  ár,  átti  fyr  Þóru 
PálsdótturkIausturIialdaraAmundasonar,þ.b.: 
1.  Þóra    átti    Halldór  biskup  Brynjólfsson  á 
Hólum,  þ.  b.: 

a.  Séra  Snæbjörn. 

b.  Björn  kaupmaður. 

c.  Þórunn. 


1)  Bogi  kallar  hann  Thorlacins,  en  svo  nefndi  Jón  s^'slumað- 
ur  sig  aldrei,  og  er  pvi  þessvegna  hér  sleppt  úr  handriti  Boga. 
Pað  voru  sonarsj'nir  Porláks  biskups,  er  tóku  sér  œttarnafnið 
Thorlacius,  en  ekki  synir  hans. 

2)  Pað  er  ekki  rétt,  að  séra  Jón  Tómasson  á  Höskuldsstöö- 
um  hafi  verið  son  Tómasar  prests  Eirikssonar  á  Mæliíelli.  Hann 
gæti  fremur  verið  son  séra  Tómasar  Porsteinssonar,  er  var  lengi 
(52  ár)  prestur  á  Mælifelli  fyrir  og  eptir  1600,  en  samt  er  þaö 
alls  óvíst. 


741 

d.  Margrét. 

e.  Páll. 

f.  Þrúður. 

g.  Vilborg. 
h.  Gróa. 

i.    Brynjólfur. 
k.  Elín^). 

Seinni    kona    séra   Björns  Þórunn  Ara- 
dóttir^),    bl.     Laundóttur    átti  séra  Björn, 
sem  var: 
2.  Steinunn    kona    Skúla    fógeta  (sjá  Skapt- 
árþing). 

C.  Hallgrímur  sjslumaður  (sjá  síðar). 

D.  Vigfús. 

E.  Þorlákur  dóu  báðir  ungir^). 

Jón  nam  hér  sinn  skólalærdóm,  fór  svo  utan  til  meiri 
frama  1659,  gerðist  þénari  hirðstjórans  Henriks  Bjelkes  og 
var  utanlands  6  ár,  kom  út  1664,  en  fór  uían  aplur  1665. 
Veitti  Bjelke  honum  Möðruvallaklaustur  11.  marz  1666  og 
ætlaði  Jón  s.  á.  út  til  íslands  að  taka  við  léni  sínu,  en 
kaupfarið  með  áhöfn  var  hertekið  af  Skotum.  Jón  komst 
því  ekki  til  íslands  fyr  en  1667.  1665,  25.  febrúar  hafði 
Jón  Eggertsson  frá  Ökrum  1  Skagafirði  fengið  veitingu 
fyrir  Möðruvallaklaustri  hjá  hirðstjórans  umboðsmanni 
hér  Tómasi  Nikulássyni,  sem  þá  (1667)  var  dáinn.  Hafði 
Jón  mátt  útleggja  í  festu  300  rd.  (aðrir  rita  500  rd.),  en 
það  hefur  ei  höfuðsmaður  vitað. 

1667  kallaði  Jón  Þorláksson  eptir  Möðruvallaklaustri 
léni  sínu.  Jón  Eggertsson  var  tregur  að  standa  upp,  þó 
fór  það  fram  og  tók  Jón  Þorláksson  klaustrið.     Þar  eptir 


1)  Um  börn  Halldórs  biskups  og  Þóru  og  næstu  afkomend- 
ur  peirra  sjá  Guöfræöingatal  mitl  bls.  120 — 125. 

2)  Hún  var  dóttir  Ara  s^^slumanns  Þorkelssonar  i  Haga,  sbr. 
II,  121,  en  þar  er  skakkt  hjá  Boga,  að  hún  hafi  verið  f.  k.  séra 
Björns,  en  Póra  hin  síðari. 

3)  Peir  önduöust  báðir  við  Kaupraannahafnarháskóla,  Vig- 
fús  1694,  en  Porlákur  1697.  Voru  þeir  elztir  bræðra  sinna.  Máluð 
mynd  af  þeim  og  foreldrum  þeirra,  Jóni  sýslumanni  og  Sesselju, 
er  1  Þjóðmenjasafninu  (komin  úr  Berufjarðarkirkju). 


742 

gerði  Jón  Eggertsson  Jóni  Þorlákssyni  allt  til  mótþróa 
sem  hann  gat,  svo  Jón  Þorláksson  þóttist  þar  ekki  geta 
viðhaldist.  Samdi  þá  Gísli  Hólabiskup,  bróðir  Jóns,  við. 
mág  sinn  Þorstein  sýslumann  í  Múlaþingi  Þorleifsson  að 
hafa  lénaskipti,  og  það  gerði  Þorsteinn  með  umboðsmanns- 
ins  á  Bessastöðum  samþykki  1670  svoleiðis,  að  hann  yfir- 
lét  Jóni  Þorlákssyni  Skriðuklaustur  og  14  þingstaði  sýsl- 
unnar,  en  áskildi  sér  sjálfum  4  þá  nyrztu  og  setti  þar  fyrir 
sinn  umboðsmann  Martein  Rögnvaldsson  (sjá  siðar).  Hér 
geng  eg  fram  hjá  öllum  misklíðum  Jóns  Þorlákssonar  og 
Jóns  Eggertssonar  (sjá  þar  um  í  æfiágripi  Þorsteins  Þor- 
leifssonar  við  Hegranessýslu). 

1669  voru  Jóni  klausturhaldara  Þorlákssyni  kennd 
tvö  börn  sitt  með  hvorri  ógiptri  stúlku,  meðgekk  hann 
annað  þeirra.  Er  sögn,  að  Gísli  biskup  bróðir  hans  hafi 
fengið  hann  til  að  kvongasl^). 

1670  tók  hann  mikinn  hluta  Múlasýslu  og  Skriðu- 
klaustur,  sem  fyr  er  sagt.  Eptir  1680  tók  hann  Bessa 
Guðmundsson  fyrir  lögsagnara  og  afstóð  við  hann  7  þing- 
staði  sýslunnar  1685  (eða  1684)  og  Skriðuklaustur  hálft. 
1693  tók  hann  fyrir  lögsagnara  Höskuld  Halldórsson. 
Hann  deyði  1701-)  (sjá  síðar).  1700  tók  hann  Gísla  lög- 
réttumann  Eiriksson  fyrir  sinn  lögsagnara  (sjá  síðar). 
1702  afstóð  Jón  sýslumaður  til  Jóns  sonar  síns  4  þing- 
staði  sýslunnar  (sjá  síðar).  Þá  Jón  son  hans  deyði  i 
stórubólu  1707,  náði  Bessi  þeim  4  þingstöðum  að  veit- 
ingu.  1711  afstóð  Jón  gamli  enn  nú  3  þingstaði  sýsl- 
unuar  til  Hallgríms  sonar  sins  og  hafði  þá  sjálfur  ei  eptir 
af  sýslunni  nema  hálfar  útjarðir  Skriðuklausturs,  er  hann 
hélt  til  síns  dánardægurs,  en  þær  tók  næst  eptir  hann  að 
veitingu  Þorsteinn  sýslumaður  Sigurðsson. 

Jón  tók  sér  bústað  þá  austur  kom  á  Viðivöllum  ytri 
og  lét  þar  vel  húsa,  en  fyrst  mun  hann  þó  hafa  búið  á 
Skriðuklaustri.  Hann  deyði  1712  og  var  þá  mjög  hnig- 
inn    að  aldri^).     Hafði  hann  verið  Múlasýslumaður  41  ár. 

1)  Hann  heíur  kvongazt  Sesselju  1674. 

2)  Það  er  skakkt  (sbr.  siðar). 

3)  Jón  sýslumaður  bjó  fyrst  á  Skriöuklaustri,    siöan  á  Viði- 


743 

Hann  var  góður  og  hægferðugur  maður,  vel  þokkaður  og 
heldur  kvennhoUur,  enginn  skörungur  eða  mikill  lærdóms- 
maður,  en  elskaði  kyrlæli  og  friðsemi.  Hann  var  fríður 
maður  sýnum  og  í  mörgu  vel  að  sér  ger. 

Höskuldur  Halldórsson 

varð  með  kongsleyfi  lögsagnari  Jóns  sýslumanns  Þorláks- 
sonar  og  fékk  1693^)  vonarbréf  fyrir  þeim  7  þingstöðum, 
sem  Jón  hélt,  eptir  Jón  látinn.  Höskuldur  varð  undarlega 
veikur,  Já  um  hríð  og  lézt  af  þeim  krankleik  nálægt  1701^). 


völlum  ytri,  er  liann  keypli.  Svo  keypti  hann  Berufjörð  og  flutti 
pangað  um  1G86,  en  paðan  um  1704  að  eignarjörð  sinni  Berunesi 
og  par  andaðist  hann  1712.  Pað  er  pví  rangt,  sem  hingað  til 
hefur  verið  tahð,  að  hann  hafi  andazt  á  Viðivöllum  og  búið  þar 
jatnan.  Hann  virðist  ekki  haía  verið  íriðsamur  trekar  en  í  raeð- 
allagi,  pvi  að  bæði  átti  hann  í  alllöngum  erjum  við  frænda  sinn, 
séra  Böðvar  Sturluson  á  Valpjófsstað,  sera  að  vísu  var  allmikill 
stórbokki,  einnig  við  lögsagnara  sinn,  Höskuld  Halldórsson,  og 
síðustu  ár  sin  (1711  og  1712)  við  séra  Ámunda  Pálsson  aðstoðar- 
prest  í  Heydölum,  er  átti  að  pjóna  Berunessókn.  Aísagði  sýslu- 
maður  að  hafa  hann  fyrir  prest  sinn,  og  vildi  tá  að  vera  til  alt- 
aris  hjá  öðrum.  Fóru  brcf  milli  hans  og  Jóns  biskups  Vídalins 
út  af  pessu,  og  ritaði  biskup  sýsluraanni  10.  ágúst  1712  hið  svæsn- 
asta  skammarbréf  út  at  pessum  tiltektum  hans.  Jón  sýslumaður 
heíur  pví  andazt  siðla  á  því  sama  ári. 

1)  2.  mai. 

2)  Höskuldur  lögsagnari  var  son  Halldórs  prests  Eiriksson- 
ar  í  Heydölum  (ý  1708)  og  Guðrúnar  Nikulásdótlur  klausturhald- 
ara  Pormóðssonar  (sjá  hér  áður  bls.  2>iO).  Hafði  Höskuldur  verið 
4  vetur  i  Skálholtsskóla  (1683 — 1687)  ásamt  Eiríki  bróður  sinum, 
en  þeir  urðu  að  víkja  úr  skólanum,  áður  en  þcir  næðu  stúdents- 
prófi,  þvi  að  Pórði  biskupi  pótti  þeir  áliugalausir  við  námið  og 
ekki  vel  til  lærdóms  fallnir.  Eptir  að  Höskuldur  var  orðinn  lög- 
sagnari  Jóns  sýslumanns  1693,  lenti  hann  í  máli  við  hann,  því 
að  Höskuldur  eða  þeir  bræður  báru  galdur  á  Jón  sýsluraann 
(haía  ef  til  vill  kennt  honum  um  veikindi  Höskulds?)  og  þingaði 
Gisli  lögréttumaður  Eiríksson  í  þvi  1695,  en  um  sumarið  1696,  er 
mál  þetta  kora  til  alþingis,  er  Höskuldur  látinn  (Alþ.bók  1696  nr. 
XXX),  og  raun  hann  hafa  andazt  nokkru  fyr  það  sama  ár,  svo 
að  dánarár  hans  1701  er  skakkt,  þótt  svo  standi  í  einum  annál 
(Mælifellsannál  Lbs.  1300  8X2).  Um  1695  áttu  þeir  bræöur  Hall- 
dórssynir  einnig  í  máli  við  Porlák  Gunnlaugsson,  (ef  til  vill  son 


744 

Gísli  Eiriksson. 

Faðir:  Eiríkur    Jónsson    Ketilssonar   Ólafssonar  prests 

á  Sauðanesi. 
Móðir:  Guðrún  Jónsdóttir  prests  Bergssonar. 

Kona  fyrsta:  Þuriður  dóttir  Sigurðar  lögréttumanns  í  Hörg- 

árdal,  dó  1689'),  Jónssonar  Teitssonar. 
Barn:  A.  Gísli    prestur    á    DesjarmSri   1714,  dó  1784, 

átti    Ragnheiði    Arnadóttur  prests  í  Heydöl- 
um  Áífssonar  prests  í  Kaldaðarnesi-),  þ.  b.: 
1.  Séra  Halldór  á  Desjarmýri  1760,  dó  1772, 
átti    Sigríði    Arnadóttur    Pórðarsonar    frá 
Arneiðarstöðum,  þ.  b.: 
a.  Gísli"'). 


Gunnlaugs  presls  Sigurdssonar  i  Saurbæ  í  EyjaflrÖi),  er  bar 
þjófnaö  á  pá  bræöur,  og  andaðist  hann  um  sama  leyti,  Hösk- 
uldur  dó  ókv.  og  bl.  Segir  Espólin  (i  ættatölum  sínum),  aö  hann 
hafi  dáið  úr  gerningum  (þ.  e.  af  galdri)  og  hafi  verið  trúlofaður 
Guörúnu  dóttur  Marteins  sýslumanns  Rögnvaldssonar. 

1)  Það  er  ekki  rétt,  að  Sigurður  lögréttumaður  í  Asi  í  Hegra- 
nesi  (ekki  Hörgárdal)  hafi  andazt  1689,  pví  aö  hann  var  á  lífi 
1691  lijá  Gísla  tengdasyni  sínum  á  Höskuldsstöðura,  og  endur- 
bætti  og  jók  pá  ættatölubók  Jóns  Gunnlaugssonar  á  Skjöldólfs- 
stöðum,  er  upphaflega  var  rituð  1684  (sbr.  formála  pessarar  sjald- 
gæíu  ættatölubókar  í  minni  eign). 

2)  III,  422. 

3)  Gísli  i  Njarðvík  átti  íyr  Höllu  Porláksdóttur  og  börn,  en 
siðar  Helgu  Porvarðsdóttur  prests  á  Klyppstað  Guðmundssonar 
i  Stórulág  í  Hornafirði  Laurentiussonar  Guðmundssonar  prests 
á  Staíaíelli  (ý  1672)  Laurenliussonar  prests  á  Upsum  (ý  1648) 
Arngrímssonar,  p.  b.: 

a.  Porvarður  á  Höskuldsstöðum  í  Breiðdal  átti  Vilborgu  Eiriks- 
dóttur   írá  Stóra-Steinsvaði  Hallssonar  (sjá  hér  áður  bls.  713), 

b.  Einar  átti  Guðlaugu  Eiriksdóttur,  systur  Vilborgar. 

c.  Sigríður  átti  Halldór  Gislason  prests  í  Heydölum  Sigurðsson- 
ar  og  bðrn,  par  á  meðal  var  Gisli  í  Krossgerði  faðir  Málm- 
fríðar,  er  átti  Sigurð  Þorvarðsson  í  Krossgerði,  p,  b.  meðal 
fleiri  Gisli  í  Krossgerði  og  Jón,  er  var  bæjarfógetaskrifari  í 
Rvik,  nú  (1914)  í  Ameriku. 

d.  Benedikt  átti  Vilborgu  Guðmundsdóttur. 

e.  Sigriður  önnur  átti  launbarn  með  Sigurði  Jónssyni  i  Hóls- 
hjáleigu. 


745 


b.  Margrél^). 
2.  Árni  i  Höln  austur,  álti  Guðlaugu  Torfa- 
dóttur^),  þ.  b.: 

a.  Hjöi  leilur^). 

b.  Jón*). 


f.  Gisli  á  Dratlhalastööum  átti  Viiborgu  Pálsdóttur. 

g.  Siguröur. 

1)  Margrét  átti  Evert  Wium  son  Hans  Wium  sýslumanns 
(sjá  siöar). 

Enn  voru  börn  séra  Halldórs  á  Desjarmýri  og  Sigrídar: 

c.  Benedikt  dó  ungur. 

d.  Kristin  dó  ung. 

e.  Hagnheiöur. 

f.  Eyvör. 

2)  Faöir  hennar  var  Torfi  stúdent  á  Stóra-Sandfelli  i  Slirið- 
dal,  er  liallaöur  var  Torfi  heiniski,  son  Páis  prófasts  Ámunda- 
sonar  á  Koltreyjustaö.  Árni  i  Höln  dó  30.  ágúst  1809,  85  ára 
gamall. 

3)  Pað  er  hinn  nafnkunni  Hjörleifur  sterki  í  Snotrunesi,  dó 
18.  okt.  1831,  70  ára  gainall.     Hann  álti  Björgu  Jónsdóttur,  þ.  b.: 

aa.   Árni  átti  Guörúnu  Porsteinsdóllur,  p.  b.: 

aaa.  Björg  átti  Antonius  Sigurðsson  á  Hamri  og  Pormóös- 
hvammi  í  Alptafirði,  p.  b.:  Katrín  átti  Jón  Árnason  í 
Kambsseli,  Guðrún  átti  Guðmund  Jónsson  í  Byggðar- 
holli,  Árni  á  Hnaukum,  Vilborg,  Guðríður,  Sigurður, 
Jón  og  Björn. 
bb.  Stefán  á  Starm^ri  átti  Guðríði  Rafnsdóttur  frá  Tjarnalandi. 
cc.    Guðlaug   átti    Sigurö    á   Starmýri    Markússon    á    Flugustöð- 

um  Jónssonar  og  var  f.  k.  hans. 
dd.  Magnús  dó  ókv.,  bl. 

ee.  Guðniundur  á  Starmýri  átti  íyr  Sigriði  Árnadóttur,  en  siðar 
Ragnheiði  Stefánsdóttur  írá  Hvalnesi,  bróöurdóttur  hennar, 
og  voru  börn  þeirra:  Oddný,  Stefán,  Sigriður  eldri  átti  Sig- 
urð  Björnsson  á  Pvottá,  Guðleif  átti  Brynjólf  Jónsson  á  Geit- 
hellum  og  Sigríður  yngri  átti  Finn  Jóhannsson  á  Starraýri. 

4)  Jón  sterki  i  Höfn,  dó  22.  júni  1836,  73  ára,  átti  Margréti 
Bjarnadóltur  i  Sandvik  Guðmundssonar,  þ.  b.: 

aa.    Gunnhildur  átti  Svein  Snjólfsson  i  Snotrunesi,  þ.  b.: 

aaa.    Snjólfur  í  Snotrunesi   átti  Rannveigu  Steingrímsdóttur. 
bbb.  Guðrún  átti  Sigbjörn  Bjarnason  á  Ásgeirsstöðum. 
ccc.    Ingibjörg  átti  Guðmund  Ásgrímsson  frá  Hrærekslæk. 
ddd.  Margrét. 

eee.    Guðný  átti  Magnús  Jónsson  i  Snotrunesi. 

48 


746 

Kona  önnur:  Kristín  ísleifsdóttir^),  þ.  b.  dóu. 
Kona  þriðja:  Oddný  Sigfúsdóttir-),  þ.  b.: 

B.  Sigfús    prestur    á    Klyppstað,    svo  á  Skorra- 
stað  17310- 

Enn    var    son    Gisla    (inér    er    óljósl  með 
hveri  i\onu) : 

C.  Brynjólíur*),    seni    með   Guðrúnu  dóttur  Ara 


fiff.      Guðlaug. 
ggg-    Jón. 
bb.   Guðlaug  átti  Einar  Guðniundsson  1  Snotrunesi. 

Laundóttir  Arna  i  Höfn,  áöur  en  hann  kvæntist,  með  Jó- 
hönnu  Ólafsdóttur: 

c.  Pórunn    átli    Jón    Vigfússon    á    Litla-Steins- 
vaði,  þ.  h.: 

aa.  Hólmfriður    átti     Einar    Sigurðsson     af 
Njarðvilcurætt. 

1)  Kristín  var  dóttir  ísleifs  Magnússonar  á  Höfðabrekliu. 
Hafi  hún  verið  miðkona  Gisla  lögréttumanns  hafa  pau  verið 
skamma  stund  saman.  Sumsstaðar  er  miðkona  Gisia  talin  Gunn- 
hildur  Stefánsdóttir  Ormssonar  úr  Öræfum  (sbr.  Timar.  J.  P.  IV, 
93),  en  par  mun  tarið  nafnavillt  á  honum  og  öðrum  manni  sam- 
nefndum.  Líklega  hefur  Gísli  ekki  verið  nema  tvikvæntur  (p.  e. 
Puríði  og  Oddnýju). 

2)  Oddný  var  dóttir  séra  Sigfúsar  Egilssonar  dómkirkju- 
prests  á  Hólura. 

3)  Séra  Sigfús  var  siðast  prestur  á  Eiðum,  dó  1765.  Hann 
átti  Puríöi  Teitsdóttur  frá  Dilknesi  i  Hornafirði  Sigurðssonar  lög- 
réttumanns  i  Ási  Jónssonar,  p.  b.: 

1.  Teitur  sigldi,  kom  aptur,  líallaöur  guölausi  Teitur,  var  lengi 
i  Skagafiröi  og  varð  gamall. 

2.  Gisli  á  Hofi  í  Norðfirði  átti  fj'r  Hallberu  Stefánsdóttur  og 
börn,  svo  Helgu  Guðmundsdóttur,  systur  Bjarna  í  Sandvík, 
og  börn. 

3.  Koðrán  dó  ókv.,  bl. 

4.  Ingibjörg  átti  Magnús  Einarsson  og  börn,  par  á  raeðal  var 
Munnveig,  er  átti  Brynjólf  Gíslason  á  Hofi  í  Norðfirði. 

Son  Gísla  lögréttumanns  oi»  OddnýjarXer'og  talinn  Jón. 

4)  Brynjólfur  var  son  Gisla  lögréttumanns  og  f  k.  hans  Pur- 
iðar  Sigurðardóttur.  Var  í  Hólaskóla  1714 — 17l.'i,  og  átti  par  siðar 
(1718)  barn  með  Guðrúnu  .\radóttur.  Bjó  siðan  á  Nesi  í  Norð- 
firði  og  var  lögréttumaður. 

Launbarn  hans  og  Guðrúnar  var: 
1.    Guöríður     átti      Magnús     (Kapla-Manga)     son     Jóns     prests 


747 

á    Sökku   átli  barn  (er  fyrst  var  kennt  Jóni 

syni  Steins  biskups)  hét: 

1.  Brynjólfur,    er    siðar    varð    lögsagnari    í 

Vestniannaeyjum^). 

Gísli    var  lögréttumaður  og  giplist  Oddnýju  sinni  síð- 

ustu  konu  1700  að  Hólum  í  Hjaltadal  að  Bjarnar  biskups, 

íerðaðist    svo   austur  með  konu  sina  og  gerðist  lögsagnari 

Jóiis    gamla    Þorlákssonar,    þá   Höskuldur  veiklist,  og  var 

þar  hans  lögsagnari  1700  og  1701.     Aptur  varð  hann  lög- 


Guömundssonar   á  Þóroddsstað,    bjuggu  siöast  1  Miöhvammi 
i  Aðaldal.     Hún  dó  1772,  54  ára,  þ.  b.: 

a.  Ari    átti    Kristínu    Sigurðardóttur,    liomst   i    fálækt,    var  í 
Norðflrði. 

b.  Hólmfríður  átti  Sigurð  Porgrímsson  í  Skógum  i  AxarfirÖi 
og  börn. 

Brynjólfur  Gíslason  kvæntist  svo  eystra,  og  hét  kona  hans 
Ingibjörg,  þ.  b.: 

2.  Brynjóllur   lögsagnari    í   Vestmannaeyjum    (sjá    hér  á  undan 
bls.  545—547). 

3.  Guðlaug,  átti  fyrsl  2  launbörn,  annað  með  Nikulási  (Hlaupa- 
Lása),   átti  svo  Hinrik  Guðmundsson  frá  Melrakkanesi,  þ.  b.: 

a.  Anna  átti  Finnboga  Björnsson  í  Viöfirði  og  börn. 

b.  Ej'jólfur  dó  bl. 

c.  Guðrún  dó  bl. 

Svo  átti  Guðlaug  Jón  Hemingsson  á  Nesi  i  Norðflrði,  þ.  b.: 

d.  Daviö  í  Hellisfirði  átti  fyr  Guðrúnu  Þórarinsdóttur  prests 
á  Skorrastað  Jónssonar,  p.  b.: 

aa.  Árni  stúdent  í  Belgsholti  faðir  Jóhanns  sýsluraanns, 
Arnórs  sýslumanns  (I,  131 — 132)  og  þeirra  systkina. 

bb.  Ingunn  átti  Odd  Jónsson  á  Skeggjastöðum  í  -Fellum 
og  börn. 

e.  Gunnhildur   átti    Bjarna    Guðmundsson  í  Sandvik  í  Norö- 
firði,  þ.  b.: 

aa.   Brynjólfur  átti  Guðrúnu  Runólfsdóttur. 
bb.  Mekkin  átti  Pétur  Pétursson  á  Kirkjubóli  í  Vöðluvik. 
cc.   Margrét  átti  Jón  sterka  Arnason  i  Höfn  (sjá  áöur). 
dd.  Jón  dó  bl. 

ee.  Ingibjörg  átti  Árna  Gíslason  prests  i  Heydölura  Sig- 
urðssonar. 

1)    Brynjólfur   lögsagnari   var   ekki  son  Guörúnar  Aradóttur 
(sjá  hér  á  undan). 

48* 


748 


sagnari    Jóns    1707    til  1711    og  sögn  er,  að  hann  haíi  og 
gerzt  lögsagnari  Bessa  sýslumanns   1709^). 


Faðir: 
Móðir: 
Kona : 


Börn. 


Launson 


Jón  Jonsson  Thorlacius. 
Jón  Þorláksson  Múlasýslumaður. 
Sesselja  Hallgrimsdóllir. 

Guðríður  Einarsdóllir  biskups  Þorsteinssonar. 
Giptust  þau  á  Hóluni  að  Björns  biskups  með 
mikilli  rausn   1699,  21.  október. 

A.  Þorlákur  barnlaus. 

B.  Krislín. 

C.  Bóel  dó  barn. 

D.  Einar,  bl.-). 

Jóns  með  Valgerði  Oddsdóttur  frá  Fitjum  Ei- 
ríkssonar: 

E.  Ólafur  prestur  í  Stóradal,  22  ár,  dó  1750, 
álti  Þrúði  Erlendsdóttur  Gislasonar  prests 
Bárðarsonar''),  þ.  b.: 

1.  Ingiríður    átti    Þórð    í    Hlíðarhúsum    hjá 
Reykjavík  Sighvatsson,  þ.  b.: 

a.  Ólafur  Thorlacius  kaupmaður  á  Bíldu- 
dal,  álti  Guðrúnu  dóttur  Odds  Hjalta- 
líns  lö^téttuiiianns  Jónssonar  sýslu- 
manns  Hjaltalíns,  þ.  b.: 

aa.    Árni  kaupmaður. 

bb.  Óiafur  bóndi  1  Fagradal. 

cc.    Þórður  deyði  ungur. 

b.  Magnús  faktor  hjá  bróður  sínum,  átti 
Ingibjörgu  Ólafsdóttur  prests  Einars- 
sonar,  bl. 


1)  Gísli  lögréttumaður  bjó  á  Höskuldsstöðurn  i  Breiðdal. 
Hann  var  lögsagnari  Jóns  sýsiumanns  1695,  eins  og  áður  er  getið. 
Hann  þingaði  5.  okt.  1695  i  Eyjum  í  Breiðdal  um  þjófnaðaráburð 
Porláks  Gunnlaugssonar  á  þá  bræður  Höskuld  og  Eirik  Hall- 
dórssyni. 

2)  Einar  var  lögréttumaöur  og  bjó  i  Berufirði,  kallaði  sig 
Ttiorlacius. 

3)  Afkomenda  séra  Ólafs  og  Prúðar  frá  Ingiríði  dóttur  þeirra 
er  getið  hér  áður  bls.  127—129. 


749 

c.  Séra    Einar   í  Otrardal,  átti  Helgu  Eg- 
ilsdótlur,  þ.  b.: 

aa.    Guðbjörg. 
bb.  Einar. 
cc.    Þórður. 

d.  Eiin    átti    Bjarna  Hannesson,  átti  börn 
og  launbörn. 

e.  Þrúður  átti  Guðmund  og  börn. 
2.  Eriendur^). 

Jón  lærði  hér,  meina  eg  síðan  færi  utan''^),  átti  téð 
launbarn,  missti  því  klerklegan  verðugleik,  gaf  sig  austur 
til  föður  síns  og  gerðist  hans  aðstoðarmaður,  þá  Höskuld- 
ur  deyði,  og  1702  gerðist  hans  lögsagnari  með  kongsleyfi, 
og  tékk  13.  maí  1704  kongsvonarbiéf  fyrir  sýslu  föður 
síns  og  aðstoðarmannsleyfi,  þangað  til  faðir  hans  sleppti, 
en  s.  á.  sleppti  faðir  hans  við  hann  4  þingstöðum  sýsl- 
unnar.  Jón  deyði  í  stórubólu  1707.  Bjó  á  Víðivöllum  í 
Múlaþingi''). 

Hallgrimur  Jónsson  Thorlacius. 
Faðir:  Jón  sýslumaður  Þorláksson. 

Módir:  Sesselja  Hallgrímsdóttir. 

Kona:  Gróa  Árnadóllir  prests  í  Heydölum  Álfssonar*). 


1)  Erlendur  bjó  undir  Eyjafjöllum.  Enn  eru  talin  börn  séra 
Ólafs  og  Prúöar: 

3.  Bjarni  sigldi,  kom  ekki  aptur  til  íslands. 

4.  Guðríöur. 

5.  Þórdis  átti  Jón  skjallara  í  Landakoti  viö  Rvik, 
p.  b.:  Jón  hafnsögumaöur  og  Guörún. 

2)  Paö  er  ekki  fullvisf,  aö  Jón  liafi  siglt,  Aö  visu  er  Jón 
Jónsson  ())Jonas  Jonæusw)  úr  Hólaskóla  skrifaður  i  stúdentatölu 
við  háskólann  2,  nóv.  1698,  21  árs  að  aldri,  og  getur  vel  verið, 
að  það  sé  hann,  þótt  hann  nefni  sig  þar  ekki  Thorlacius,  eins 
og  bræður  tians  Björn  og  Hallgrímur  gerðu.  Jón  var  ráðsmað- 
ur  á  Hólum  um  17(J0,  áður  en  hann  fór  austur. 

3)  Petta  er  eflaust  skakkt.  Jón  hefur  búið  í  Berufírði  eptir 
aö  faðir  hans  ílutti  þaðan,  og  mun  hafa  andazt  þar,  eins  og  sést 
á  þvi,  að  Guðríður  ekkja  hans  býr  þar  um  og  eptir  1710. 

4)  Gróa  mun  hafa  andazt  1734. 


750 

Börn:  A.  Jón    átti    HöUu    Eiríksdóttur    frá    Berunesi 

Halldórssonar  prests  í  Heydölnm,  þ.  b.: 

1.  Eiríkur. 

2.  Sigríður. 

B.  Sesselja  átti  Bjarna  lögréttumann  Einarsson 
prests  í  Kaldaðarnesi,  þ.  b.: 

1.  Séra  Einar  Thorlacius  á  Grenjaðarstað, 
átti  Guðrúnu  Halldórsdóttur  sýslumanns, 
dóu  bl. 

C.  Elín  seinni  kona  séra  Einars  1  Kaldaðarnesi 
Jónssonar  frá  Brimnesi  Ketilssonar.  (Séra 
Einar  var  bróðir  séra  Ketils  í  Húsavík), 
þ.  b.: 

1.  Hallgrímur  prestur  átti  Óiöfu  Hallgríms- 
dóttur  prófasts  Eldjárnssonar^). 

D.  Vigfús^). 

E.  Guðrún. 

F.  Jarþrúður^). 

Hallgrímur  lærði  hér,  fór  utan  1707*),  en  kom  út 
1708°)  og  gerðist  skólameislari  á  Hólum  um  hrið.  Svo 
bar  til,  að  honum  var  1711  kennt  barn^),  en  átti  þá  aðra 
heitstúlku,  sem  hann  var  lofaður  og  brá  hún  upp  við 
hann  giptumálunum.  Er  mælt  Hallgrímur  hafi  til  hennar 
kveðið : 


1)  Barna  séra  Hallgrims  Thorlaciusar  i  Miklagarði  (f  25, 
jan.  1846)  er  áöur  getiö  i  þessu  riti,  sbr.  og  Guöfræöingatal 
bls.  135. 

2)  Vigfús  dó  i  Skálholtsskóla,  bl. 

3)  Espólín  nefnir  hana  Prúöi,  hún  giptist  ekki,  dó  bl. 

4)  Hann  er  á  Hólum  í  pjónustu  Björns  biskups  um  1700,  en 
skrifaöur  í  stúdentatölu  við  háskólann  3.  des.  1707,  og  er  þá  tal- 
inn  23  ára  gamall.  Hann  er  því  fæddur  um  1684,  eöa  ef  til  viU 
fyr,  þvi  að  29.  nóv.  1701  fékk  hann  kongsleyfi  til  að  verða  að- 
stoðarprestur  og  eptirmaður  séra  Bjarna  Hailgrimssonar  i  Odda, 
og  hefur  hann  þá  veriö  orðinn  stúdent. 

5)  Hann  var  skipaður  skólameistari  3.  febr.  (1708). 

6)  Hallgrímur  átti  tvíbura  með  Halldóru  Porláksdóttur  prests 
í  Glæsibæ  Sigfússonar,  og  dó  hún  af  þeim  barnsburði. 


751 

Virtu  það  ekki  niér  til  meins 
menn  erum  vér  þó  hrösum. 
Þér  kann  að  verða  annað  eins 
áður  en  Kkur  nösum. 

Er  sögn  það  hafi  gengizt  eptir  gatu  hans^).  Nú  þá 
barn  þetta  var  kennt  Hallgrími  missti  hann  skólameistara- 
embætti  og  prestlegan  verðugleik.  Fór  hann  þá  austur 
og  afstóð  faðir  hans  við  hann  þá  þrjá  þingstaði,  sem  hann 
hélt  eptir  af  Múlasýslu.  1711  gerðist  því  Hallgrímur  þar 
sýslumaður,  en  1712  við  dauða  föður  síns  fékk  hann  sér 
veitta  þá  þrjá  þingstaði,  er  faðir  hans  hafði  seinast  haft, 
af  Oddi  lögmanni  og  Páli  Beyer  upp  á  konglega  stað- 
festingu,  sem  úl  kom  1714.  Hann  gipti  sig,  sem  áður  er 
sagt  og  héit  þessum  litia  sýsluparti  til  síns  dauða  1736*). 
Hallgrímur  var  vel  að  sér  og  mætur  maður  i  mörgu. 
Báðir  þeir  bræður  voru  heldur  kvennhollir. 

Syslumenn  í  miðhluta  Múlasýslu  og  syðsta  hlutanum 
(frá   1736-1778). 

Jón  Þorláksson. 
Hann    var    sýslumaður  1  Múlasj^slu  mestallri,  nema  4 
nyrztu  þingstöðunum  frá  1670—1685,  en  frá  1685  til  1711 
yfir  syðri  hluta  sýslunnar  (sjá  áður). 

Bessl  Guðmundsson. 
Faðir:  Guðmundur  Bessason  á  Melrakkanesi^). 

1)  í  Timar.  J.  P.  IV,  95  er  itarlegri  sögn  um  vísu  þessa 
eptir  Pétri  prófasti  á  Viöivöllum. 

2)  Hallgrímur  fékk  veitingu  fyrir  Austur-Skaptafellssýslu  3. 
júní  1737,  en  þá  var  hann  látinn  (sbr.  bls.  630). 

3)  Petta  er  réttast,  og  svo  hefur  Bogi  ritaö  i  fyrstu,  en  dreg- 
iö  aptur  yfir  þaö  og  talið  födur  Bessa  sýslumanns  Guðmund  son 
séra  Jóns  Bessasonar  á  Sauðanesi,  sem  er  rangt,  en  þeir  séra 
Jón  og  Guðmundur  á  Melrakkanesi  faðir  Bessa  sýslumanns  hafa 
eflaust  verið  bræður.  A  öðrum  stað  telur  Bogi  föður  Bessa  sýslu- 
manns  Guðmund  i  Berjanesi  Sigurðsson  Bjarnasonar  sýslumanns 
Oddssonar,  sem  er  enn  fráleitara  og  veit  eg  ekki  á  hverju  það 
er  byggt. 


752 

Móðir:  Krislín      Brynjólfsdóttir     frá     Höskuldsstöðum. 

Móðir  Brj'njólfs  var  Ingibjörg  dóttir  Markúsar 
á  Viðivöllum  í  Fljótsdal  og  Pórxi  dóttur  Þor- 
steins  sý'slumanns  í  Hafrafellstungu  Finnboga- 
sonar  (sjá  Þingeyjarþing). 

Kona  fgrri:  Hólmfríður  Nikulásdóltir  klausturhaldara  á 
Kirkjubæ  Þormóðssonar  og  Katrínar  Gisladóttur 
Erasmussonar  prests.  Þau  Bessi  og  Hólinfríð- 
ur  gerðu  testamenti  1697,  að  hvort  sem  lengur 
lifði,  skyldi  erfa  hitt,  það  slaðfest  af  konungi 
22.  apríl   1699.     Hólmfríður  dó  1700,  bl. 

Kona  seinni:  Jórunn  Pétursdóttir^),  ekkja  séra  Guðmundar 
Ormssonar  á  Stafafelli  í  Lóni,  giptust  eptir 
1707,  áttu  ekki  barn,  gerðu  testamenti  29.  ágúst 
1720  og  fengu  kongl.  staðfesting  þar  upp  á  3. 
marz  1721.  Jórunn  lifði  mann  sinn  Bessa. 
Egill  son  Jórunnar  og  hennar  fyrri  manns  séra 
Guðmundar  kom  þá  stúdent  utanlands  frá,  var 
grillumaður^).  Kom  Jórunn  bonum  fyrir  hjá 
Þorsteini  sýslumanni  Sigurðssyni  og  gaí  með 
honum  hálfa  Ketilsstaði.  Anna  var  systir  Egils, 
dóttir  Jórunnar  og  fyrri  manns  hennar^). 


1)  Skyldi  hún  ekki  hafa  veriö  dóttir  Péturs  Ásmundssonar 
lögréttumanns  og  Porbjargar  Vigfúsdóttur  prófasts  á  Hofi  Arna- 
sonar?    Jórunn  hét  ein  dóttir  þeirra  (sjá  áður). 

2)  Egill  kallaði  sig  Staífeldt  (af  Stafafelli).  Var  gáfumaður, 
en  undarlegur  i  skapi  og  ekki  með  fullu  ráði  siðari  hluta  æfi 
sinnar,  þóttist  hafa  mök  við  huldufólk,  og  kallaði  sig  pá  Snotru- 
fóstra.  Egill  var  skrifaður  í  stúdentatölu  við  háskólann  6.  nóv, 
1723,  en  varð  baccalaureus  i  lieimspeki  6.  júli  1725. 

3)  Bogi  hj'ggur,  að  launson  Bessa  sýslumanns  hafi  verið 
Árni,  og  synir  hans:  Bessi  faðir  séra  Grims  á  Hjaltastað  og  t*órð- 
ur  á  Arneiðarstöðum  faðir  Árna  s.  st.  föður  Jóns  s^'slumanns  á 
Ingjaldshóli,  og  rekur  pá  ættkvisl  nokkru  nánar.  En  pví  er  hér 
sleppt,  með  pví  að  ætt  pessi  er  alls  ekki  frá  Bessa  sýslumanni 
komin,  pví  að  hann  var  barnlaus.  Arni  fnðir  peirra  Bessa  og 
Pórðar  á  Arneiöarstöðum  var  Porleifsson  Jónssonar  lögmanns  á 
Reynistað  Sigurðssonar  og  ekkert  sk^idur  Bessa  sýslumanni.  En 
sennilegt  er,  að  Bessi  son  Árna  Þorleifssonar  hafi  borið  nafn 
Bessa   s^'slumanns,   pvi    að    hann  raun  íæddur  í  Múlasýslu  eptir 


753 

Bessi  var  orðinn  lögsagnari  Jóns  sýslumanns  Þorláks- 
sonar  1683,  því  að  þá  er  hann  á  alþingi  og  spyr  í  lög- 
réttu  um  ómagafratnfæri  elc. 

1685  tekur  Bessi  hálft  Skriðuklaustur  fyrir  eptirgjöf 
Jóns  sýslumanns  Þorlákssonar  og  sama  ár  eða  hið  fyrra 
sleppir  og  Jón  við  hann  7  þingstöðum  sýslunnar  upp  á 
vissa  skilmála  þeirra  á  millum.  1685  sýnist  sem  Bessi 
hafi  tekið  fyrir  sinn  lögsagnara  Jens  Wium  af  dómi,  sem 
Jón  Þorláksson  og  Jens  létu  ganga  á  Berunesi  um  fátæka 
menn  (ef  ártalið  er  rétt)  og  borinn  var  undir  lögréltuna 
sama  ár  (en  eg  hygg  ártalið  rangt). 

1708  fær  Bessi  enn  sér  veitta  þá  4  þingstaði  í  þess- 
ari  sýslu,  sem  Jón  sýslumaður  (Jónsson)  dó  frá  1707. 
Pessa  11  þingstaði  hafði  Bessi  meðan  hann  lifði.  Bessi 
tók  Þorstein  Sigurðsson  fyrir  sinn  lögsagnara  1713  (eða 
1712).  Hann  yfiriét  honum  og  hálfar  Skriðuklausturs- 
jarðir  og  heimagarðinn  þar,  áskildi  sér  hálfan  ábata  af 
inntektum  sýslu  og  klausturs.  Með  sömu  skilmálum  tók 
hann  1718  (eða  1716)  Jens  Wium,  hver  eð  fékk  sýsJuna 
eptir  Bessa.  Bessi  sýslumaður  andaðist  1722  (1723  Mark- 
úsar  annáll).  Hann  bjó  í  Asi  og  á  Skriðuklaustri  eptir 
1685,  en  seinast  á  Ketilsstöðum  á  Völlum  á  fremra  parti 
jarðarinnar,  sem  ekkja  hans  Jórunn  fékk  síðar  Pétri  sýslu- 
manni  Þorsteinssyni. 

Jens  Wium. 

Faðir:  Pétur  Wium  Henriksson. 

Móðir:  Bolette  systurdóttir  Juliane  Maríu. 

Kona:  Ingibjörg  Jónsdóttir  Sigfússonar  prests  Tómas- 

sonar  prests  á  Hálsi  Ólafssonar. 
Böni:  A.  Bóel    átti    fyr  Sigurð   Eyjólfsson  Guðmunds- 

sonar  Jónssonar,  þ.  b.: 

1.  Ingibjörg    álti    séra    Jói\  á  Eiðum  Brynj- 
ólfsson,  þ.  b.: 
a.  Brynjólfur. 


aö  Árni  faöir  hans  flutti  þanoað  vestan  úr  Húnavatnssýslu  og 
hefur  verið  að  mun  yngri  en  Pórður  á  Arneiðarstöðuni  bróðir 
hans. 


754 

b.  Sigurveig. 

c.  Bóel. 

d.  Níels. 

e.  Sigurður. 

f.  Elisabet. 

g.  Krislín. 
h.  Míignús. 

i.    Petronelia^). 

2.  Jens  í  Síðumúla  á  Síðu  átti  Jarþrúði^). 

3.  Lisebet  álti  Brynjólf  í  Jórvik  Grímsson 
prests  Bessasonar. 

4.  Þorsteinn  giptist  suður^). 

5.  Vigdis  átti   Einar  Pétursson  Oddssonar. 
Seinni  niaður  Bóelar  Sigurður  Oddsson  á 

á  Surtsslöðum  i  Múlasýslu,  bl. 
B.  Guðný    átli    Eirík  í  Gilsárteigi  lögréttumann 
Magnússon*)  Jónssonar,  þ.  b.: 

1.  Magnús  á  Barðsnesi  í  Múlasýslu  átti  Þór- 
unni  Jónsdóttur. 

2.  Jón  á  Kolgröfum  átti  Jóhönnu  dóttur  Jó- 
hanns  Kristjáns  Sunkenbergs  og  Ingibjarg- 
ar  Þorvarðsdóttur,  dó  á  sveit. 

3.  Elin  átli  Jón  Tómasson  í  Krossnesi,  þ.  b.: 

a.  Valdís'^). 

b.  Guðmundur^). 

c.  Eirikur. 


1)  Sjá  um  börn  séra  Jóns  Brynjólfssonar  hér  áður  bls.  472 
—473. 

2)  Kona  Jens,  er  bjó  i  Amundakoti  i  Fljótshlíð,  hét  Arnfríð- 
ur  Erlendsdóttir.  Dóttir  þeirra  Bóel  var  s.  k.  Jóns  Porleifssonar 
sýslumanns  i  Vestraannaeyjum  (bls.  559). 

3)  Porsteinn  átti  Sesselju  Bessadóttur.  Son  peirra  Sæbjörn 
í  Mýrnesi  faöir  Sveins  á  Bæjarstæði  föður  Ásraundar  cand.  pliil. 
í  Rvík  (t  1896)  (II,  75U-751). 

4)  Eiríkur  í  Gilsárteigi  var  Jónsson. 

5)  Valdis  átti  Jón  Atlason  á  Brekku  í  Gilsfirði,  p.  b.  mðrg. 

6)  Guðmundur  fékkst  við  lækningar. 


755 

d.  Brynjólfur^). 
C.  Elizabet  átli  séra  Guðmund  Ingimundsson  í 
Hofteigi^,  þ.  b.: 

1.  Helga    álli    séra    Erlend    Guðmundsson  í 
Hofteigi^),  þ.  b.. 

a.  Guðmundur  dimissus*). 

b.  Ingibjörg^). 

2.  Guttormur  í  Sunnudal  átti  Guðrúnu  Ein- 
arsdóllur  prests  á  Skinnastöðum  og  börn*'). 

3.  Pétur    á  Biú  á  Jökuldal  átli  seinna  Gyr- 
íði,  þ.  b.: 

a.  Guðný^). 

4.  Þóra,  bl. 

5.  Eiizabel. 


1)  Bryniólíur  á  Völlura  álti  Sigriði  Jónsdóltur  á  Ingjalds- 
hóli  Péturssonar. 

2)  Séra  Guðmundur  var  son  Ingimundar  á  Fremstafelli  í 
Kinn  Björnssonar  á  SlóruvöUum  Kolbeinssonar. 

3)  Heiga  var  f.  k.  séra  Erlends.  Hann  var  siðast  prestur  á 
Stöð  (t  25.  sept.  1803). 

4)  Hann  var  prestur  á  Klyppstaö  (f  23.  júlí  1853)  álti  Ing- 
veldi  Lýðsdóttur  s^'slumanns  Guðmundssonar,  pau  skildu. 

5)  Hún  dó  bl. 

6)  Börn  Gutlorms  og  Guðrúnar: 

a.  Guttormur     átli    Porbjörgu    Porsteinsdóttur    frá    Melum    í 
Fljótsdal. 

b.  Jón. 

e.   Guðrún. 

d.  Elizabet  var  rænuskert. 

7)  Guðný  var  dóttir  Péturs  og  (f)  k.  hans  Ólafar  Péturs- 
dóttur  á  Skjöldólfsslöðuni  Jónssonar,  álli  Runólf  á  Ósi  í  Hjalta- 
staðapinghá  Bjarnason  Retilssonar  prests  á  Eiðum  Bjarnason- 
ar,  þ.  b.: 

aa.    Pélur  á  Klúku  átti  fyr  Hallfríði  Porkelsdóttur,  p.  b.: 

aaa.  Runólfur  á  Hrollaugsstöðum  átli  Kristinu  Árnadóttur 
Schevings  Stefánssonar. 

bbb,  Guðný  dó  ógipl,  bl. 

ccc.  Steinunn  átti  Niels  Ásmundsson  ísleifssonar  Ásmunds- 
sonar  rika  á  Hóli  i  Hjaltastaðapinghá  Einarssonar  á 
Bóndastöðum  Porleifssonar  (sjá  hér  áður  bls.  710). 

ddd.  Halldór  átti  Jóhönnu  Jónsdóttur, 


756 

D.  Haiis  sj'slumaður,  sjá  hér  síðar. 

E.  Niels. 

F.  Jens. 

G.  Gísli. 

H.  Guðmundur^). 

Um  uppvöxt  og  uiigdóm  Jens  Wium  er  mér  ókunn- 
ugt,  meina  þó  hann  haíi  liér  í  landi  uppalizt.  Hann  var 
undirkaupmaður  á  Reyðarfirði  um  1715.  Hafi  hann  verið 
í  dómi  með  Jóni  sýslumanni  Þorlákssyni  1685  hefur  hann 
þá  verið  mjög  ungur,  en  ulan  mun  hann  hafa  farið  og 
verið  þar  uni  hrið,  en  síðan  gert  samning  við  Bessa  sýslu- 
mann  að  taka  sig  til  sj'sluverka.  1716-)  fékk  hann  kongs- 
bréf  að  vera  Bessa  til  aðstoðar  með  von  um  Sknðuklaust- 
ur  og  sýsluna  eptir  hann;  er  mælt,  að  hann  hafi  þar  fyrir 
úllagt  300  rd.  1719  gerði  Jens  samning  við  Þorsteia 
sýslumann  Sigurðsson  að  gegna  sj'sluverkum  með  sér. 
Skyldi  Þorsteinn  hafa  hálfan  afgang  af^jalds  s\'slunnar  og 
klausturjarðanna  móli  sér,  en  í*orsteinn  hafði  þá  ei  léni 
utan  hálfar  klausturjarðirnar.  1721  þá  Þorsteinn  fékk 
norðurpart  sýslunnar  lagði  hann  það  til  jafnra  skipta. 
Eins  gerði  Jens  1723.  þá  hann  fékk  algerlega  Bessa  sýslu 
og  háltt  Skriðuklaustur  og  1736,  þá  hann  tók  Hallgríms 
sýslupart,  hélzt  það  til  1738.  Eptir  að  hann  hafði  fengið 
þessa  3  þingstaði  Hallgríms  hafði  hann  14  þinghár.  Hann 
bjó  á  Skriðuklaustri. 

1740  bar  svo  til,  að  hann  ásamt  lögsagnara  sínum  og 
þénara   Jóni  Þorleifssyni^)  frá  Reykholli  var  ásamt  einum 

bb.  Steinunn    átti    Magnús    Hannesson    i    Böðvarsdal  af  Bustar- 

fellsætt. 
cc.    Daniel  i  Jórvikurhjálci<^u  faöir  Bunólfs  i  Jórvik. 
dd.  Þorgerður  s.  1<.  Sigurðar  Jónssonar  í  Njarövik. 
ee.    Kristiii  átti  Bessa  Sigurösson. 

Börn  Péturs  Guðmundssonar  og  Olafar  voru  auk  Guönýjar: 

b.  Olöf  áHi  Sæmund  Vilhjálmsson,  þ.  b.: 
aa.  Olatur  á  Hróaldsstöðum. 

c.  Hiilldór  á  Vaðb.'ekku  dó  ókv.,  bl. 

1)  E. — H.  munu  réttar  talin  börn  Hans  sK'sluraanns,  en  syst- 
kin  hans. 

2)  Vonarbréf  hans  fyrir  sýslunni  er  ds.  3.  april  1718. 

3)  Jón  lögsagnari  Wiums  sýslumanns  var  son  Bjarna  prófasts 


757 

kvennmanni  tluttur  sjóveg  af  5  mönnum.  Pad  skip  fannst 
seinna  og  þeir  5  menn  í  því  dauðir.  Voru  stingir  tveir 
á  formanninum  hjá  viðbeiiiinu,  seni  vera  mundu  eptir 
korða.  Voru  gátur,  að  þeim  og  sj'slumanni  mundi  hafa 
borið  til,  er  þeir  voru  nokkuð  ölvaðir  og  sýslumaður 
mundi  hafa  unnið  á  þeim  háselunum  með  tilslyrk  Jóns 
Þorleifssonar  og  hrundið  þeim  úlbyrðis  eptir  það  hann 
hafði  lagt  formanninn.  En  þar  eplir  fannst  ei  sýslumað- 
ur  Wium,  Jón  eða  kvennmaðurinn.  Getur  og  skeð,  að 
þau  haíi  tj^nzt  í  ryskingum,  þá  bálnum  halði  hvolft. 

Hans  Wium. 
Faðir:  Jens  V^'^ium  nj^nefndur. 

Móðir:  Ingibjörg  Jónsdóltir. 

Kona  fyrri:  Guðrún,    dó  1771,  dóttir  Árna  auðga  frá  Arn- 

heiðarstöðum    Þórðarsonar  Árnasonar  Þorleifs- 

sonar    launsonar    Jóns  Sigurðssonar  fiá  Reyni- 

stað.     (Hún     var     syslir     Jóns    sýslumanns    á 

Ingjaldshóli).    Okunnugt  er  mér  um  börn  þeirra, 

en  nefndur  son  hans  (óljóst  með  hverri  konu). 

Barn:  A.  Evert    Wium    í   Húsavík  átli  Margréti  Hall- 

dórsdóttur     presls    á    Desjarmýri    Gíslason- 

ar,  þ.  b.: 

1.  Halldór. 

2.  Níels. 

3.  Brynjólfur. 

4.  Guðrún. 

5.  Hans  barnaskólakennari  utanlands. 

6.  Séra  Gisli  á  Þóroddsstað  1823.  dó  1826. 
Kona  seinni:  Una    Guðmundsdóttir    bónda    í    Nesi    í  Loð- 

mundarfirði    Oddssonar.     Sá  Oddur  átli  Þuríði 
dóttur  séra  Árna  seinast  á  Hoíi  á  Skagaströnd, 
er  þaðan  flúði  í  duggur,  vegna  galdraáburðar. 
Börn:  B.  Jens. 

C.  Gislii). 


Porleifssonar  á  Kálfafelli  og  bróðir  séra  Porleifs  i  Reykholti. 
Hann  mun  vera  sá  Jón  Bjarnason,  er  útskrifast  úr  Skálholls- 
skóla  20.  april  1736. 

1)    Með    Unu    s.    k.    sinni    átti  Hans  sýslumaður  engin  börn. 


758 

Hans  Wium,  nýlega  útskrifaður  úr  Hólaskóla,  fór  ut- 
an  1737^)  til  frama,  en  kom  út  aptur  1738  og  var  þá  sett- 
ur  sýsiumaður  í  Vestmannaeyjum  til  1740  (sjá  þar).  En 
þá  faðir  hans  Jens  Wium  hvarf  1740  var  Hans  Wium 
settur  fyrir  Múlaþing  sama  ár.  í  Múlasýslu  voru  systkin 
sem  fangar  hjá  sýslumanni  Wium,  er  hann  tók  við  sýsl- 
unni,  Jón  og  Sunnefa  að  nafni.  Svo  bar  til  1741,  að 
Sunnefa  gat  barn  í  varðhaldinii  og  lýsti  Hans  Wium  sýslu- 
mann  þar  að  föður.  Hún  hafði  áður  átt  barn  við  Jóni 
bróður  sínum  og  því  voru  þau  systkin  í  haldi.  Sýslumað- 
ur  neitaði  því  barnsfaðerni  og  Sunnefa  sjálf  var  óstöðug 
í  framburði  sínum;  hafði  verið  skrifað  út  fyrir  þau  syst- 
kin  og  dróst  málið.  1741  fékk  Hans  Wium  kongsveiting 
fyrir  mið-  og  suðurparti  Múlas}'slu.  Dróst  þetta  mál  í 
langdrag,  með  því  að  mikið  og  langvinnt  málastapp  varð 
þar  út  af.  Loks  komst  þetta  utanlands.  Var  því  Hans 
Wium  settur  frá  sýslunni  1752  eptir  kongsboði  1751  og 
þar  aptur  settur  sýslumaður  Jón  Sigurðsson  (sjá  Skaptár- 
þing).  En  nú  var  í  þessu  máli  stappað  um  hríð.  1755 
um  haustið  hélt  Sveinn  lögmaður  Sölvason  aukalögþing 
að  Ljósavatni  og  tildæmdi  Sunnefu  neitunareið  fyrir  sam- 
ræði  við  bróður  sinn.  Peim  eið  mótmælti  Wium,  en 
heimtaði  sér  tiJdæmdan  fríunareið.  Sunnefa  deyði  litlu 
síðar  og  sór  ekki  eiðinn.  En  lögmannsdóminum  var  skotið 
til    hæstaiéttar.     1756  tildæmdi  hæstiréttur  Wium  fríunar- 


En  son  hans  nieð  f.  k.  mun  hafa  verid  Níels,  er  drukknaöi  i  Lag- 
arfljóti  1765.  Edvard  Wium  er  skrifaöur  í  stúdentatölu  viö  há- 
skólann  25.  júli  1771,  19  ára  ganiall,  og  var  útskrifaöur  úr  heima- 
skóla  hér  á  landi  (af  séra  Árna  Pórarinssyni)  s.  á.  Mun  þetta 
vera  Evert  ^Yium  son  Hans  sýslumanns,  þótt  þess  sé  ekki  geíið 
í  ættatölum,  ad  hann  hafi  oröiö  stúdent.  í  minnisbók  Hálídan- 
ar  Einarssonar  skólameistara  (í  Lbs.)  er  beinlínis  sagt,  aö  Evert 
Wiiim  stúdent  hafi  komiö  út  1773. 

1)  Hann  var  skrifaöur  i  stúdentatölu  21.  des.  1737  og  er  pá 
talinn  23  ára  (f.  c.  1714).  Hann  hefur  ekki  tekið  próf  í  dönskura 
lögum  1747,  eins  og  gizkað  er  á  i  Lögfræðingatali  Klemens  Jóns- 
sonar  Rvik  1910  bls.  30 — 31,  pvi  að  sá  H(ans)  Wium,  er  þá  tók 
próf  með  1.  einkunn,  varð  bæjarskrifari  i  Prándheimi  og  andaö- 
ist  1778  (sbr.  V.  Richter  Juridisk  Stat  Kh.  1882,  bls.  448). 


759 

eið,  sem  fram  fór  sama  ár  hér.  Tók  þá  Wium  aptur  við 
sýslu  sinni. 

1757  kom  kongsbréf  til  amlmanns  Magnúsar  Gíslason- 
ar,  sem  bauð  að  halda  aukarélt  og  leiða  lil  loka  þetta 
blóðskammarmál.  Þáverandi  vísilögmaður  Björn  Markús- 
son  og  þórarinn  sj'slumaður  Jónsson  ferðuðust  því  í  Múla- 
sýslu.  Var  Jón  bróðir  Sunnefu  dæmdur  frá  lífi  1  yfir- 
rétti  1758. 

Haiis  Wium  hélt  svo  mið-  og  suðurhluta  sj'slunnar 
frá  1740,  sem  áður  er  sagt,  til  þess  konungur  gaf  honum 
lausn  frá  embættinu  1778. 

1769  lók  Hans  Wium  fyrir  sinn  lögsagnara  með  von 
um  sj'sluna  eplir  sig  Jón  eldra  Arnórsson  (embættisbréfið 
ds.  16.  mai  1769),  sem  þó  sleppti  þeirri  sýslu  1778  (sjá 
Snæfellsnessýslu). 

1788  deyði  Hans  Wium^)  eptir  það  hann  fyrir  10  ár- 
um  hafði  sleppt  sj'Slunni.  Hann  náði  hálfu  Skriðuklauslri 
eptir  föður  sinn  og  bjó  þar.  Lengi  var  óvinsæld  millum 
hans  og  feðganna  í^orsteins  og  Péturs  sýslumanna.  Hans 
sýslumaður  tjáist  að  hafa  verið  stór  vexti  og  þrekinn,  harð- 
ger  og  óvílsamur,  hvatur  til  hvers  hlutar  og  allra  manna 
orðfærastur,  gefinn  fyrir  ölföng  og  þá  óstýrilátur. 

Jón  Slgurðsson. 
Faðir:  Sigurður  lögréttumaður  son  Einars  sýslumanns 

Þorsteinssonar  (sjá  Skaplárþing). 
Móðir:  Helga  Þórðardóttir  prests  á  Kálfafelli  Guðmunds- 

sonar. 
Kona:  Kristín  Eyvindsdóttir  klausturhaldara  á  Kirkjii- 

bæ. 
Börn:  A.  Jón^)    átti    fyr   Guðrúnu  Jónsdóttur  Eyjólfs- 


1)  Hann  dó  í  aprilmánudi. 

2)  Jón    bjó    á    Höfðabrekku.     Börn   hans   og  s.  k.  Guðrúnar 
Porsteinsdóttur  frá  Flögu  voru: 

1.  Jón  silfursmiður  á  EUiðavatni  átti  fyr  Ragnheiði  Guðmunds- 
dóttur  i  Pornióðsdal  Sæmundssonar,  ekkju  Páls  klaustur- 
haldara  Jónssonar,  en  síðar  Guðrúnu  Jónsdóttur  prests  i 
Arnarbæli  Matthiassonar. 

2    Sigurður  hattasmiður  erlendis. 


760 

sonar    frá    Dal    í  Fljótshverfi,    svo  Guðrúnu 
Þorsleinsdóllur  og  börn. 

B.  Þoibjörg  álli  Guðmund  Loptsson  í  Holti,  þ.  b.: 

1.  Sesselja. 

2.  Jón. 

C.  Elizabel  álli  Hallvarð  Hallvarðsson  á  Svarta- 
núpi,  þ.  b.: 

1.  Krislin. 

2.  Þuriður. 

3.  Margrét. 

4.  Daníel. 

D.  Einar. 

E.  Davið. 

F.  Ingibjörg. 

G.  Puriður. 
H.  Valgerður. 
I.    Páll. 

Þá  Jón  ísleifsson  var  af  amtmanni  Fuhrmann  frá- 
settur  í  þingsvitnismálinu  1726  og  Jón  klausturhaldari  Þor- 
steinsson  halði  þénað  sem  lögsagnari  í  Skaptafellssýslu  til 
1731,  var  Jón  Sigurðsson  þar  settur  1731  — 1734,  og  þá 
Wium  var  í  Sunnefumálinu  var  Jón  settur  í  mið-  og  suð- 
urhluta  Múlasj^slu  1752 — 17.Ó6. 

Jón  fór  utan  og  var  í  Kaupenhöfn  við  lærdómsmenntir 
1728.  Á  alþingi  var  hann  opt  brúkaður  til  málssókna, 
því  að  hann  var  þrassamur,  og  í  þeim  slörfum  var  hann 
þar  síðast  1767.  Hann  var  skýr  maður,  deyði  1770.  Bjó 
lengst  í  Holti  í  Mýrdal. 

Jon  Arnórsson  eldri. 

Sjá  um  hann  við  Snæfellsnessýslu,  Hann  gerðist  lög- 
sagnari  Hans  Wiums  með  von  um  sj'sluna  eplir  hann 
1769.  Var  þar  9  ár,  en  sleppti  þessari  sj'slu  og  tók  Snæ- 
fellsnessýslu  og  Stapaumboð  1778. 


3.  Jón  annar,  kvæntur  í  M^rdal. 

4.  Guðný  átti  Guðna  Guðbrandsson  i  Reyniskoti  og  börn. 

5.  Guðrún   átti   Jón  i  Narfakoti  Árnason  i  Halakoti  Magnússon- 
ar  á  VöUum  á  Kjalarnesi  ívarssonar. 


761 

Með  konungsboói  29.  marz  1779  var  allri  Múlasýslu 
skipt  í  tvo  jafnari  parta.  Hafði  þá  Pétur  Þorsteinsson 
hinn  nyrðri,  en  Þorlákur  ísfjörð  hinn  syðri  hlutann,  og 
hafa  þau  skipti  haldizt  síðan  til  þessa. 


Sýslumenn   í  Suðurmúlasýslu: 

Þorlákur  Magrnússon  ísfjörð, 

Faðir:         Magnús    í    Meiri-Hlíð    í    Bolungarvík,    son    Sig- 

mundar,    er    var   skólalærður,   sonar   Sæmundar 

lögréttumanns    og   lögsagnara,  Magnússonar  og- 

svo  lögsagnara,  Sæmundssonar  sýslumanns  Árna- 

sonar  sýslumanns  á  Hlíðarenda  Gíslasonar. 

Móðir:         Elín  Jónsdóttir  á  Hóli  í  Bolungarvík  Egilssonar. 

Kona:  Soffía    Erlendsdóttir    sýslumanns    í    ísafjarðar- 

sý^slu  Olafssonar  prests  Jónssonar. 
Börn:  A.    Kjartan   ísfjörð,  fæddur  1774,  fór  utan  ung- 

ur,  varð  kramaradrengur,  svo  sveinn  og  þar 
eptir  stórkaupmaður  í  Kaupmannahöfn.  Við 
peningabreytingu  í  Danmörku  varð  hann 
gjaldþrota,  svo  allur  hans  eigindómur  var 
seldur.  ísfjörð  átti  þá  konu  og  börn.  Systir 
Kjartans,  Charlotte,  keypti  þá  einn  hans 
höndlunarstað  á  Austurlandinu  og  gaf  hann, 
ásamt  höndlunarskipi,  börnum  hans.  Til 
þessa  höndlunarstaðar  flúði  ísfjörð  seinna, 
fékk  sér  litla  jörð,  sem  hann  með  kostnaði 
setti  í  gott  stand.  Er  til  þarfa  við  höndlun 
barna  sinna,  en  kona  hans  er  í  Kaupmanna- 
höfn,  studd  af  barnafé  (1830).^) 
B.    Charlolte  átti  fyr  kaupmann  Henrik  Henkel, 


1)     Kjartan   ísfjörö  andaöist  á  Eskifirði  24.  júlí  1845,  72  ára. 
Börn  hans  voru: 

a.  Pétur,   tók  próf  i  dönskum  lögum  28.  apríl  1832,  var  svo  við 
verzlun. 

b.  Kjartan. 

c.  Charlotte  Amalia. 

d.  Hendrietta. 

49 


762 

sem  deyði  barnlaus  iim  1815,  svo  gipt 
dönskum  majór  (síðar  generalmajór)  í  Kaup- 
mannahöfn,  Mikkeisen  ekiíjumanni,  er  álti 
eptir  íyni  konu  sína  mörg  i)örn;  bl. 
Þorlákur  útskrifaðist  úr  Skálholtsskóla  1770,  fór  utan 
sama  haust  til  háskólans,  tólv  þar  venjuleg  reynslupróf,^ 
kom  út  1773,  og  dvaldi  um  sumarið  hjá  frændum  sínum 
og  mest  hjá  afkomendum  Erlends  sv^slumanns  Ólafsson- 
ar,  hvers  dóttur  Soffíu  hann  þá  gerði  þungaða.  Um 
haustið  1773  fór  hann  enn  utan,  lagði  sig  eftir  lagavís- 
indum  og  tók  þar  í  rej'nslupróf  með  góðri  heppni  vorið 
1776  in  jure  romano,  gerðist  sama  ár  aðsloðarmaður  Jóns 
s^'slumanns  Arnasonar  í  Snæfellsnessýslu,  kom  út  og  setl- 
ist  að  Ingjaldshóli.  Sama  haust  fór  Þorlákur  vestur  og 
giptist  Soffíu  barnsmóður  sinni.  1777,  þá  Jón  sS^sIumað- 
ur  Árnason  deyði,  var  Þorlákur  settur  fyrir  Snæfellsnes- 
sýslu  og  Stapaumboð,  en  veitlur  suðurpartur  Múlasýslu 
2.  apríl  1778,  þvi  að  Snæfellsnessj'sla  var  þá  veitt  Jóni 
eldra  Arnórssyni.  Téð  ár  (1778)  flutti  Þorlákur  austur  til 
Eskifjarðar,  hvar  hann  hafði  sitt  aðsetur  og  deyði  þar 
1780  (alii  1781)^).  Soffía  ekkja  hans  giptisl  eptirmanni 
hans  í  sýslumannsembættinu. 

Þorlákur  ísfjörð  var  maður  fljótskarpur,  mjög  kvikur 
og  fjörugur,  samdi  sig  mjög  að  þeirrar  tíðar  siðum,  sumir 
kölluðu  hann  brögðóttan  og  stoltan. 

Jon  Sveinsson. 

Faðir:  Sveinn    lögmaður  Sölvason  á   Munkaþverá. 

Móðir:         Málfriður     Jónsdóttir     sýslumanns     1     Grenivik 

Jónssonar  (sjá  Vaðlasj'slu). 
Kona:  Soffía  ekkja  Þorláks  SN'slumanns  ísfjörðs, 

Börn:  A.    Friðrik   (kallar   sig  Svendsen)  kaupmaður  á 

Önundaríirði,     fæddur     1788,    hlaut    agents- 

nafnbót  1833.   Hans  kona  Jacobina  Susanne 

Lovise  1819;  þ.  b.: 

1.    Juliane  Xicoline  Lovise. 


1)    Porlákur  sýslumaður  dó  2.  april  1781. 


763 

2.  Hendrik  Henkel.O 

3.  Jón  Jóhann  Friðrik.^) 

4.  Harald  Jakob,  dó  ungur. 

5.  Júlíus  Viggo. 

6.  Sophie  x\maHe. 

Agent  Friðrik  ólst  um  hríð  upp  hjá 
stórkaupmanni  ísfjörð  og  Henkel,  keypti 
í  sameining  við  Steinb^ckana  Önundar-, 
Dv-ra-  og  Patreksfjarðar  höndlunarstaði, 
varð  gjaldþrota  1835  og  fór  utan,  vingl- 
aður  að  viti;  giptist  ísl.  kvenmanni^)  að 
lifandi  fyrri  konu  sinni. 

B.  Málfríður    átti    fyr    Guðmund    (jgmundsson 
assistent  á  P^yrarbakka  og  faktor*);   þ.  b.: 

1.  Jón  chirurgus  vestra,  staðnæmdist  læknir 
ytra. 

2.  Charlotte  dó  ógipt  ytra. 

3.  Guðrún^)  kona  Lambertsens  yngra  á  Eyr- 
arbakka. 

Seinna  átti  Málfríður  Niels  Steenbach 
kaupmannn  á  Dýrafirði,  bl. 

C.  Birgitha  Maria  gipt  presti  utanlands. 

Jón  Sveinsson  lærði  hér  á  landi,  fór  svo  utan  til  há- 
skólans,    tók    öll    venjuleg    reynslupróf    og    siðast    í    róm- 


1)  Hendrik  Henkel  Svendsen  átti  fjT  systur  Niels  Havsteens 
kaupmanns,  en  siðar  Agústu  Snorradóltur  prests  á  Desjarmýri 
Sæmundssonar  prests  á  Útskálum;  þ.  b.: 

a.  Lovisa  átti  Björn  Jensson  skólakennara  i  Rvík;  p.  b.:  Viggó  banka- 
ritari,  Ólöf  kona  Péturs  Halldórssonar  bóksala,Sigríöur,  Pórdis 
gipt   Gunnlaugi  Claessen  lækni  í  Rvik,  Ágústa,  Arndís,  Soffía. 

b.  Soffía  giptist  í  Kaupmannahöfn. 

2)  Jón  Jóhann  Svendsen  var  prestur  í  Færeyjum  (f  1879) 
átti  Sigríði  Jeannette  Ágústu  Effersöe,  dóttur  Jóns  Effersöe  kenn- 
ara  í  Færeyjum  Guðmundssonar  dbrm.  á  Lágafelli  Jónssonar. 

3)  Hún  hjet  Guðbjörg,  dóttir  Bjarna  Torfasonar  Mála-Snæ- 
bjarnarsonar. 

1)    Sjá  hér  áður  bls.  633. 

5)    Hún  hét  Birgitta  María. 

49* 


764 

verskum  lögum  með  heppni,  fékk  sér  svo  veitlan  suður- 
hluta  Múlasvslu  28.  júní  1781,  kom  út  og  giptist  Soffíu 
ekkju  sýslumanns  Isfjörðs,  með  hverri  hann  átti  fyrtalin 
börn.  Þeirri  sýslu  hélt  Jón  til  síns  dauða  1799^)  í  18  ár. 
Jón  sýslumaður  tjáist  að  hafa  verið  vel  lærður  og 
ágætur  maður.  Hann  hefur  á  prent  úlgefið  Tyro  juris 
með  mörgum  uppiýsandi  skj'ringargreinum,  sem  hann 
sjálfur  hefur  við  bætt  verk  föður  sins,  einnig  Gissurar- 
rímur.-) 

bórður  Skúiason  Thorlacius. 

Faðir:  Skúli    rektor    við    Frúarskólann    í    Kaupmanna- 

höfn,  hálærðasli  maður,  sonur  Þórðar  klaust- 
urhaldara  á  Þykkvabæ  Brynjólfssonar  sýslu- 
manns  á  Hlíðarenda  Þórðarsonar  Skálholts- 
biskups  Þorlákssonar  Hólabiskups  Skúlasonar 
bónda  í  Svarlárdal. 

Móðir:         Agatha  dóttir  Hans  Christian  Riisbright. 

Kona:  Gythe  dönsk  frá  Amager  ættuð.^) 

Börn:  A.    Peter  Chr.  Skule.'') 

B.    Börge.') 


1)  Hann  andaðist  7.  september. 

2)  Jón  sýslumaður  ritaði  viðauka  við  Islands  árbók  Sveins 
Iðgmanns  fööur  sins  (1741—1781)  og  nær  hann  yfir  árin  1782 — 
1792  incl.  Er  fyllstur  1  Lbs.  9141^  og  með  hendi  Jóns  sýslu- 
manns,  framan  við  annál  Péturs  s^slumanns  Porsteinssonar. 

3)  Ættarnafn  hennar  var  Hovitz.  Hefur  samið  rit  um  veru 
sína  hér  á  landi,  sem  er  prentað  á  dönsku,  og  allfróðlegt  að 
mörgu  leyti. 

4)  Skúli  Thorlacius  son  Pórðar  sýslumanns  var  útskrifaður 
úr  heimaskóla  hér  á  landi  af  Steingrimi  prófasti  Jónssyni  í 
Odda,  en  tók  aðgöngupróf  við  háskólann  1823,  var  lengi  full- 
trúi  við  hið  konunglega  skjalasafn  i  Hðfn  og  andaðist  25.  nóv. 
1870.  Kona  hans  var  Gythe  Kathrine  Böggild  dóttir  J.  L.  Bög- 
gild  og  Christiane  dóttur  Skúla  rektors  Thorlaciusar,  svo  að 
pau  hjón  voru  systkinabörn;  þ.  b.:  Anita,  Þórður,  Karen,  Brynj- 
ólfur. 

5)  Hét  fullu  nafni  Börge  Mathias,  kvæntist  ytra  Ane  Sö- 
rensen    og  voru  börn  peirra:   Karen,  Christian,  Gythe,  Theodor. 


765 

Þórður  er  borinn  í  Kaupmannahöfn,^)  lærði  þar  og 
gekk  gegnum  öll  venjuleg  lærdómspróf,  eins  hið  síðasta  í 
rómverskum  lögvísindum  með  allgóðri  heppni  (haud  il- 
laudabilis).  1800  var  honum  veitt  Suður-Múlasýsla  eptir 
Jón  sýslumann  Sveinsson.^)  31.  marz  1813  fékk  Þórður 
sýslumaður  veitingu  fyrir  Árnesþingi,  er  Steindór  Finns- 
son  sleppti,  en  flutti  algerlega  þangað  1814.  1813,  17. 
júní  fékk  hann  kammerassessorsnafnbót.  Hélt  opt  lög- 
sagnara  í  Arnessj'slu.  1818  veitti  konungur  honum  bý- 
og  héraðsskrifaraembætti  i  Ringkjöbing  á  Jótlandi.  Flutti 
hann  þá  frá  íslandi  til  sins  embættis  þar,  Hann  bjó  á 
Helgustöðum  (er  hann  kallaði  Gothenborg)  nálægt  Eski- 
firði,   meðan  hann  var  sx'slumaður  í  Múlasýslu. 

Páll  Þórðarson  Melsteð 
var    settur    hér    1814,   fékk  veitingu  17.  sept.  1815,  sleppti 
þessum    sj^sluparti    og    fékk    veiting   fyrir    norðurpartinum 
1817,  en  Arnesþing  1835  (sjá  þar). 

Marteinn  Hansson  Tvede, 
danskur  maður,  fyr  kopisti  (ritari)  í  kammerinu,  fékk  sér 
veittan  suðurpart  Múlasýslu  með  kammerassessorsnafn- 
bót  1817,  þá  Melsteð  tók  norðurpartinn.  Hann  hafði 
áður  tekið  reýnslupróf  í  dönskum  lagavísindum.  1833 
fékk  hann  kammerráðsnafnbót.  10.  sept.  1836  veitti  kong- 
ur  honum  land-  og  bæjarfógetaembætti  á  íslandi.  Flutti 
hann  til  Reykjavíkur  til  sins  embættis  1837,  en  fór  utan 
1838.  Stóð  þá  fyrir  hans  embætti  Stefán  sjslumaður 
Gunnlaugsson,  er  var  undir  eins  héraðsdómari  í  Gull- 
bringusj'slu  og  hélt  Kjósarsýslu  ásamt  (sjá  um  hann  við 
GuIIbringusýslu).  Fógeti  M.  H.  Tvede  samdi  við  Stefán 
sýslumann     um     embættaskipti,    þó    svoleiðis,    að    Stefán 


1)  Hann  var  fæddur  3.  april  1774,  en  andaðist  í  Kaup- 
mannahöfn  12.  ágúst  1850. 

2)  Jón  Jónsson  Vídalin  bróðir  Geirs  biskups  var  settur  fyrir 
sýsluna  sem  lögsagnari  Pórðar  Thorlaciusar  5.  okt.  1812  og  þjón- 
aði  henni  að  mestu  leyti  til  1815,  er  Páll  Alelsteö  tók  við. 


7C6 

skyldi    borga    Tvede    töluvert  miUilag  (nokkrir  segja  1000 
rd.).     Konungur  staðfesti  þann  samning  1839. 

1840  2.  marz,  þá  sýslumaður  Tvede  var  genginn  til 
sinnar  skrifstofu  til  ritgerða,  varð  honum  fljótlega  ilt. 
Landlæknir  J.  Thorsteinsson  leitaðist  við  eptir  mætti  að 
viðhjálpa  honum,  en  forgefins,  þvi  Tvede  féll  aptur  í  öng- 
vit  og  raknaði  ekki  við  til  þessa  lífs.  í  mörgu  tjáist 
Tvede  að  hafa  verið  valinn  maður,  en  ekki  var  hann 
haldinn  bústandsmaður,  tjáist  liann  hafa  verið  í  skuldum, 
cr  hann  andaðist,  svo  þar  mundi  verða  þrotabú. 

J.  C.  Voigt. 

1837,  þá  sý'slumaður  Walsöe  iiafði  fengið  áður  norð- 
urpart  Múlasýslu  eptir  kammerráð  Melsteð,  veitti  kongur 
dönskum  candidatus  juris,  sem  nefndist  Voigt,  suðurpart 
sýslunnar,  og  tók  hann  við  embættinu  þá  út  kom  1837, 
en  fógeti  M.  H.  Tvede  tók  þá  við  embættum  sínum  í 
Reykjavík.  Árinu  áður  hafði  Voigt  fengið  kongsveitingar- 
bréf,  en  flutti  með  konu  sína  til  íslands,  sem  fyr  er  sagt, 
1837,  og  tók  sér  bústað  i  Berufjarðarkaupstað.  Þá  Wal- 
söe  fór  utan  frá  Múlasýslu  norðurparti,  var  Voigt  sýslu- 
maður  og  svo  settur  fyrir  norðurpartinn.^) 

Þá  sýslumaður  Havsteen,  sem  hafði  fengið  norður- 
part  Múlasýslu  1845  eptir  sýslumann  Walsöe  (sem  fékk 
embætti  utanlands  og  sigldi)  var  settur  sumarið  1846  á- 
samt  öðrum  að  sjá  eptir  lagaverkinu  i  Reykjavík,  fékk 
hann  sýslumann  Voigt  að  þéna  í  norðurparli  Þingeyjar- 
sýslu,  meðan  hann  var  fráverandi. 

Sögn  er,  að  Voigt  sýslumaður  hafi  utan  farið  1846 
og  tekið  sér  fullmektugan,  en  fékk  kongsveiting  19.  júH 
1847  fyrir  héraðsfógeta  og  skrifaraembætti  í  Skodborg  og 
Vandfuldhéraði  í  Ringkjöbingsamti,  og  flutti  þangað  með 
konu  og  börnum,^)  en  kandidatus  Þorsteinn  Jónsson  var 
þá  settur  fyrir  þann  part  Suður-Múlasýslu. 


1)  Þá   er   Walsöe    kom    út    fór   Voigt    utan  1839,  og  tók  við 
aptur  í  sept.  1840,  en  Walsöc  þjónaði  fNrir  hann  á  meöan. 

2)  Johan  Christopher  Voigt  var  fæddur  12.  okt.  1804iTrane- 
kjær   á   Langalandi,  varö  stúdent  frá  Hróarskelduskóla  1822,  tók 


767 


Þorsteinn  Jónsson. 

Faðir:         Jón  Jónsson  á  Armóti,  sem  opt  var  settur  fyrir 

s\'slumann  í  ArnessSslu  (sjá  þar). 
Móðir:  Halla  Magnúsdóttir  bónda  1  Skálmholtshrauni. 
Þorsteinn  var  ungur  við  lærdóm  bæði  utan  og  innan- 
lands.  Utanlands  lagði  hann  sig  eptir  lögfræði,  og  þá 
Voigt  sýslumaður  var  alfarinn  utan,  var  Þorsteinn  settur 
fyrir  suðurpart  Múlasýslu,^)  en  fékk  kóngsveiting  fyrir 
téðum  parti  1848.^) 


Sýsiumenn  i  nyrzta  hluta  og  miðhluta  Múlasýslu 
(I670— 1778). 

Marteinn  Rögnvaldsson. 

Faðir:  Rögnvaldur  prestur  á  Hólmum  (dó  1663)^)  Ein- 
arsson   Magnússonar  á  Reykjum  Rjörnssonar. 

Móðir:  Guðrún  yngri  Arnadóttir  sýslumanns  á  Eiðum 
Magnússonar. 


erabættispróf  i  lögum  29.  okt.  1830  meö  1.  einkunn  í  báöura 
prófum,  varö  skrifari  i  landsyfirréttinum  og  bæjarréttinum  i 
Kaupraannahöfn,  fékk  veitingu  íyriv  Suöurmúlasýslu  7.  okt.  1837, 
^n  fór  alfarinn  héöan  af  landi  haustið  1845,  var  skipaöur  bæjar- 
fógeti  í  Lemvig  og  héraösfógeti  i  Skodborg  og  Vandfuldhéruöum 
19.  júli  1847,  fékk  kanselliráösnafnbót  1850,  varö  héraðsfógeti  og 
skrifari  í  Hassing  og  Refshéruðum  í  Thistedamti  7.  jan.  1854, 
fékk  jústisráðsnafnbót  1859,  og  varð  riddari  af  dannebrog  17. 
sept.  1865,  og  andaðist  í  Veslervig  13.  sept.  1871,  hafði  hann  þá 
nýlega  fengið  lausn  frá  embætli.  Hann  kvæntist  á  Eskifirði  29. 
jan.  1842  og  hét  kona  hans  Laura  (borin  Andersen).  Elzta  barn 
þeirra  Johanne  Marie  f.  21.  apr.  1843. 

1)  Porsteinn  tók  viö  sýslunni  sem  seltur  i  júnilok  1846,  en 
aður  hafði  Jörgen  P.  Havsleen  sýslumaður  í  Norður-Múlasýslu 
þjónað  þar  frá  því  Voigt  sigldi  haustið  1845. 

2)  Sjá  frekar  ura  Porstein  sýslumann  við  Pingeyjarsýslu  I, 
133—134  og  við  Árnesþing  (bls.  370—371  hér  á  undan).  Um  sýslu- 
menn  i  Suður-Múlasýslu  eptir  hann  sjá  viðauka  hér  síðar. 

3)  Séra  Rögnvaidur  dó  1660,  eins  og  áður  er  getið.  Einar 
faöir  hans  var  prestur  á  Valþjófsstað. 


768 

Kona:  Ragnheiður     Einarsdóttir     Skúlasonar,     er     átti 

Steinunni  laundóttur  Guðbrands  biskups. 
Börn:  A.    Páll  sýslumaður  (sjá  siðar). 

B.  Guðrún  eldri  átti  séra  Ketil  Bjarnason/)  bl., 
svo  Sigurð  son  Magnúsar  lögréttumanns  i 
Njarðvík  (sjá  áður). 

C.  Guðrún  yngri  átti  Björn  sýslumann  Péturs- 
son  (sjá  siðar). 

D.  Þuríður  var  fyrri  kona^)  Vigfúsar  á  Hjart- 
arstöðum    Péturssonar  frá  Bustarfelli;  þ.  b.: 

1.  Pétur  lögréttumaður  á  Hjartarstöðum. 

2.  Helga. 

E.  Jarþrúður  átti  séra  Eirík  Sölvason  í  Þing- 
múla,^)  þ.  b.: 

1.  Sölvi.O 

2.  Vigfús.^) 

3.  Steinunn. 

4.  Halldór.*^) 
.5.  Kristín.^) 


1)  Á  aÖ  vera  Ketil  stúdent  Björnsson  (sjá  áður).  Hún  var 
ekki  tvígipt. 

2)  S.  k.  Vigfúsar  var  ValgerÖur  Pétursdóttir,  eflaust  dóttir 
Péturs  Asmundssonar  lögréttumanns  og  Porbjargar  Vigfúsdótt- 
ur  frá  Hofi  (sjá  áður). 

3)  Faöir  hans  var  Sölvi  á  Skjöldólfsstööum  Gunnlaugsson 
prests  í  Möðrudal  Sölvasonar  prests  s.  st.  Gottskálkssonar  á 
Rej'kjum  í  Skagafirði  Magnússonar,  bróðir  Jóns  á  Skjöldólfs- 
stööum,  er  ritað  hefur  ættatölubók  og  mikil  ætt  er  frá  komin 
(Skjöldólfsstaðaætt). 

4)  Sölvi  átti  Gróu  Porkelsdóttur,  þeirra  son  Jón  faöir  Ingi- 
bjargar,  er  átti  Árna  Jónsson  á  Porvaldsstöðum  i  Skriðdal,  og 
var  þeirra  dóttir  Sigríður,  er  fyr  átti  Jón  beyki  Magnússon 
prests  á  Kvennabrekku  Eínarssonar,  en  síðar  Hendrik  Xielsen 
Melbye  beyki  i  Reykjavik  (sbr.  H,  387  og  líl,  536). 

5)  Réttara:  Sigfús,  bjó  á  Urriðavatni,  hafði  lært  í  skóla. 

6)  Halldór  preníari  á  Hólum  átti  Guðrúnu  Eiríksdóttur, 
systur  Jakobs  við  Búðir.     Sjá  um  börn  þeirra  III,  137 — 138. 

7)  Kristín  var  s.  k.  séra  Jóns  Gissurarsonar  á  Hálsi  i  Ham- 
arsfirði  (f  1757);  þ.  b.  Póra. 


769 

6.    Vilborg.^) 

F.  Einar  átti  Guðríði^)  Þórarinsdóttur  prests 
á  Hrafnagili  Jónssonar;  þ.  b.: 

1.  Þorbjörg  átti  séra  Eirík  Guðmundsson  á 
Eiðum,  þeirra  son: 

a.    Einar. 

Svo  átti  hún  launbarn.   Seinast  átti 
hún  Ingimund  snilikara  Þorsteinsson. 

2.  Halldóra  dó  ógipt. 

G.  Steinunn    átti    séra    Runólf  Ketilsson;   börn: 

1.  Jón  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur. 

2.  Ragnhildur  átti  Jón  Brynjólfsson.^) 

3.  Steinunn  átti  fyr  séra  Ketil  Bjarnason  og 
börn,  síðar  séra  Þorvarð  Guðmundsson 
á  Klyppstað  og  börn. 

4.  Guðrún  átti   Þorstein  Bjarnason,  þ.  d.: 
a.    Kristrún. 

5.  Katrín. 

H.  Guðrún  þriðja  (með  því  nafni)  átti  Finn 
son  Böðvars  prests  Sturlusonar  á  Valþjófs- 
stað;  barn: 

1.  Hólmfriður  átti  Guðmund  Styrbjörns- 
son;  þ.  b.: 

a.  Finnur  á  Skeggjastöðum  á  Jökuldal 
átti  Jarþrúðí  Hallsdóttur  frá  Njarð- 
vík.O 


1)  Vilborg  átti  Hall  Einarsson  í  Njarövik,  og  er  barna  peirra 
áður  getið. 

Son  séra  Eiriks  var  ennfremur: 

7.     Guðmundur  faðir  Hávarðs  í  Njarövik. 

2)  Réttara:  Guðný. 

3)  Jón  var  son  Brynjólfs  prests  Olafssonar  á  Hálsi  i  Ham- 
arsfirði. 

4)  Barna  þeirra  er  áður  getið.  Enn  er  og  talin  dóttir  Mar- 
teins  sýslumanns  Guðrún  fjórða,  ef  til  vill  sú,  er  trúlofuð  hefur 
verið  Höskuldi  lögsagnara  Halldórssyni  (sjá  áður),  hvort  sem 
það  er  hún,  sem  átt  hefur  Sigurð  Magnússon  frá  Njarðvík  Ein- 
arssonar  (sjá  áður)  eða  önnur  nafna  hennar.  Séra  Arni  prófastur 
Porsteinsson    í    Kirkjubæ  telur  Guðrúnar  dætur  Marteins  í  pess- 


770 

Marleinn  lærði  hér/)  fór  svo  utan  lil  Kaupmanna- 
hafnar  og  var  þar  við  lærdómsiðkanir  3  ár;  þar  var 
hann  og  þá  Karl  Ciústaf  Svíakonungur  ásótti  með  sínu 
herliði  Kaupmannahöfn.  Sýndi  þá  Marteinn  ásamt  öðr- 
um  stúdentum  og  borgarlýð  karlmannlega  vörn,  því  hann 
var  mikilmenni  að  kröptum.  Hann  kom  síðan  út  og 
gerðist  umboðsmaður  Tungujarða  og  tók  sér  áðursagt 
kvonfang. 

1670  þá  Þorsteinn  Þorleifsson  sýslumaður  hafði  á- 
skiHð  sér  af  Múlas}'slu  4  nyrztu  þingstaðina:  Skeggja- 
staði,  Asbrandsstaði,  Brú  og  As  fjTÍr  20  rd.  árlegt  afgjald, 
tók  hann  Martein  þar  fyrir  sinn  umboðsmann.  1673  var 
Marteinn  á  alþingi  (fyrir  hönd  Þorsteins  Þorleifssonar) 
við  eiðatöku  Jóns  Þorlákssonar  af  Margrétu.  En  þá  Þor- 
steinn  hafði  fengið  Hegranesþing  1677,  meina  eg  hann 
haíi  sleppt  téðum  sýsluparti  til  Marteins  um  1678. 

1683  fór  Marteinn  utan  ásamt  öðrum  upp  á  taxtann 
og  meina  eg  hann  fengi  þá  staðfesting  konungs  fyrir 
s}'slupartinum.    Marteinn  kom  út  aptur  1684. 

1685  þá  Bessi  sýslumaður  Guðmundsson  lók  Skriðu- 
klaustur,  er  Jón  sj'slumaður  sleppti  því  og  hálfum  út- 
jörðum,  tók  Marteinn  sýslumaður  téð  klaustur.  Nálægt 
1686  tók  hann  Pál  son  sinn  sér  til  aðstoðar.  1688  fékk 
Páll  vonarbréf  fyrir  sýslupartinum,  og  nálægt  þeim  tíma 
mun  Marteinn  hafa  yfirlátið  honum  hann.  Marteinn  bjó 
fyrst  á  Helgustöðum  í  Reyðarfirði,  svo  á  Eiðum,  síðast  á 
Hallfríðarstöðum  í  Kirkjubæjarsókn.  Ritin  greina  á,  nær 
Marteinn  deyði.  Sum  segja  hann  hafa  dáið  1688  á  57. 
aldursári,  önnur,  að  hann  haíi  látizt  1691  og  það  mun 
sannara.  Marteinn  tjáist  að  hafa  verið  allvel  lærður, 
stöðuglyndur,  mikilmenni  að  kröptum  og  vel  við  efni. 


ari  röð:  Guðrún  fyrsta,  kona  Sigurðar  i  Njarðvik,  Guörún  önnur, 
kona  Ketils  á  Kiðum,  Guðrún  þriðja,  kona  Finns  Böövarssonar 
og  Guörún  fjórða,  kona  Björns  syslumanns. 

1)  Marteinn  var  útskrifaöur  úr  Skálholtsskóla  1657  og  skrif- 
aður  i  stúdentatölu  við  háskólann  16.  nóv.  s.  á.  Martcinn  sýslu- 
maður   bjó    fyrst    á    Hclgustöðum   i  RcyðaríirÖi,  en  keypti  siðan 


771 

Páll  Marteinsson. 
Faðir:         Maiteinn  syslumaður  nj'nefndur. 
Móðir:         Ragnheiður  Einarsdóttir  nýnefnd. 
Kona:  Kristín    Eiríksdóltir    prests    í    Kirkjubæ    41    ár, 

(Ý    1690),    Olafssonar.     Kona    séra    Eiriks    var 
Ólöf   Jónsdóttir   frá    Hafrafelistungu    Einarsson- 
ar    Nikulássönar    Þorsteinssonar   Finnbogasonar 
lögnianns. 
Börn:  A.    Séra    Halldór    á    Breiðabólsstað    í   Fljótshlíð 

1728 — 1749,    átti   Sigríði  dóttur  ísleifs  sýslu- 
manns  Einarssonar  (sjá  Skaptárþing). 

B.  Eiríkur. 

C.  Gísli.^)     Hans  son: 
1.    Gísli. 

Páll  var  skólagenginn  og  föður  sínum  til  aðstoðar 
við  sýslumannsverk,  en  fékk  vonarbréf  fyrir  4  Múlasx'slu- 
þingstöðum  eftir  sinn  aldraða  föður,  Martein  Rögnvalds- 
son,  bréfið  ds.  24.  marz  1689,-),  en  1695  sleppti  Páll 
sýslupartinum  við  Björn  sýslumann  Pétursson.  Páll  bjó 
á  Eiðum  og  var  haldinn  mætur  maður,  en  enginn  sér- 
legur  skörungur  né  deildarmaður.^) 

Björn  Pétursson. 
Faðir:  Pétur  Bjarnason  sýslumanns  á  Bustarfelli  Odds- 

sonar  (sjá  hér  áður). 
Móðir:         Steinunn  Vigfúsdótlir.^) 


Eiöa    og   ílutti    þangað.    Andaðist    þar    1692,   56  ára  gamall  (f.  c. 
1636).    Paö  er  ekki  rélt,  að  hann  hafi  andazt  1688  eöa  1691. 

1)  Pessir  bræður  (Eiríkur  og  Gísli)  hafa  dáið  ungir,  séu 
þeir  annars  taldir  rcttilega  synir  Páls,  sem  er  hæpiö. 

2)  Réttara:  24.  marz  1688  (M.  Ketilss.  III,  279). 

3)  Páll  mun  hafa  andazt  á  árunum  1702 — 1703,  þvi  að  1704 
flutti  Ketill  stúdent  Björnsson  mágur  hans  að  Eiðum  og  ól  hann 
upp  Halldór  son  Páls,  og  kostaði  hann  til  raennta. 

4)  Foreldrar  Björns  sýslumanns  vora  Pétur  yngri  Bjarna- 
son  og  Elizabet  Jochumsdóttir,  eins  og  áður  er  getið. 


772 

Kona:  Guðrún    yngri    Marteinsdóttir    sýslumanns    (sjá 

hér  á  undan), 

Börn:  A.    Marteinn   á  Bustarfelli,  bartskeri,  devði  1777. 

Hjá  honum  brann  tvisvar  bærinn.  Hann 
átti  fyr  Margréti  Egilsdóttur  prests  á  Stafa- 
felH  Guðmundssonar;  börn: 

1.  Egill  gullsmiður,  giftur  utanlands.  Hans 
dóttir: 

a.    Sesselja  átti  Monrad  kanselHráð. 

2.  Rannveig  átli  fyr  Hannes  Scheving  son 
Hans  Schevings  klausturhaldara  á  Möðru- 
völlum.  Hannes  hélt  og  um  tíma  hálft 
Munkaþverárklaustur;  börn: 

a.    Marteinn  regimentskvartermeistari,  dó 
bl.^ 

m.  Rannveigar  Jón  Jóns- 


b.    Hans.2) 

c.    Guðrún.    S. 

son.'^) 

3. 

Jón.*) 

4. 

Kristín.'^) 

5. 

Guðrún.^) 

6. 

Málfriður.O 

7. 

Guðrún  önnur 

1)  Marteinn  Scheving  dó  á  Lambastööum  hjá  Geir  Vida- 
lin  1795. 

2)  Hans  kvæntist  ekki,  var  á  hrakningi  um  Fljótsdalshérað, 
dó  1821. 

3)  Jón  stúdent  son  Jóns  Ásmundssonar  á  Ormarsstöðum 
var  s.  m.  Rannveigar  Stefánsdóttur  (sbr.  bls.  722)  móöur  Mar- 
grétar  á  Bustarfelli,  en  Rannveig  Marteinsdóttir  var  eingipt. 

4)  Jón  átti  Guðnýju  Guðmundsdóttur  prests  á  Hofi  í  Vopna- 
firði  Eiríkssonar. 

5)  Kristín  átti  Sigurö  Jónsson  á  Bustarfelli(sjá  áður  bls.  716). 

6)  Guðrún  átti  Pétur  á  Hjartarstööum  Vigfússon  lögréttu- 
manns  Péturssonar,  þau  systrabörn  (sjá  áður),  þ.  b.  Marteinn, 
Pétur,  Anna  átti  Hávarö  Guðmundsson  í  Hólum  í  Norðfirði  og 
Elizabet  átti  Magnús  Jónsson  á  Hnjóti. 

7)  Málmfríður  bjó  leingi  á  eignarjörð  sinni  Einarsstööum  í 
Vopnafirði,  giptist  ekki,  dó  bl. 


773 

8.  Elisabet.^)  Af  mörgum  þeirra  afiívæmi. 
Seinni  kona  Marteins  Margrét  Ketils- 
dóttir  prests  Eiríkssonar. 

B.  Þórunn,  dó  1748,^)  átti  Benedikt  lögmann 
Porsteinsson  (sjá  Þingej^jarþing). 

C.  Pétur,  dó  1740,  átti  Helgu  Þorvaldsdótt- 
ur,3)  bl. 

D.  Jón  á  Eyrarlandi  átti  Heigu  Magnúsdóttur 
Björnssonar  sýslumanns  Pálssonar  s^'slu- 
manns  Guðbrandssonar  biskups.  Helga  var 
kvenskörungur  og  meiri  talin  í  sinni  röð  en 
bóndi  hennar.     Þau  giptust  1731;  þ.  b.: 

1.  Vigfús  sj'slumaður  (sjá  Þingeyjarþing). 

2.  Björn  apótekari,  átti  ekki  börn. 

3.  Séra  Magnús  í  Saurbæ  og  Miklagarði, 
átti  fyr  Margréti  Stefánsdóttur  frá  HösIý- 
uldsstöðum,  bl.  Svo  Þórunni  dóttur  sira 
Björns  Magnússonar;  börn: 

a.  Elín  átti  síra  Sigurð  Jónsson  kapel- 
lán  í  Saurbæ.  Svo  átti  séra  Magnús 
Guðnýju  Guðnadóttir,  bl. 

4.  Brynjólfur  gartner  í  Kaupenhöfn,  bl. 

5.  Elizabet  átti  séra  Jón  Jónsson  í  Glæsi- 
bæ;  börn: 

a.  Jón. 

b.  Þorsteinn. 

c.  Halldór. 

6.  Guðrún  átti  séra  Jón  Sigurðsson  í  Asi 
og  Garði;  börn: 

a.  Séra   Signrður  átti  Elínu  (sjá  fyr). 

b.  Þórdís  átti  séra  Jónas  i  Nesi. 

c.  Sigríður  fyrri  kona  sama  síra  Jón- 
asar  (sjá  Vaðlaþing). 


1)  Elizabet  giptist  ekki,  dó  úr  undarlegum  veikleika. 

2)  Hún  dó  28.  jan.  1748  (sbr.  I,  122). 

3)  FaÖir   Helgu   var   Porvaldur   prestur  á  Hofi  í  Vopnafirði 
Stefánsson  prófasts  í  Vallanesi  Ólafssonar. 


774 


7.  Ragnheiðui'. 

8.  Sigríður,  barnlausar.^) 

Uagnheiður    álti    Björn    í    BöðvarsdaP)    son 
séra  Olafs  Asmundssonar  i  Kiriíjubæ;  þ.  b.: 

1.  Ingibjörg  álli  Þórð  Arnason  á  Arnheiðar- 
stöðum.^) 

2.  Guðrún.O 

Gróa  tvígift,  átti  börn,^)  liennar  seinni  mað- 

ur   Högni   Eirílisson  frá  Búlandi  (sjá  Slcapt- 

árþing). 

(iuðrún  átti  séra  Einar  á  Skinnastöðum  Jóns- 

son    prests    Einarssonar    prests    Nikulásson- 

ar,  þ.  b.: 

1.    Ragnheiður.'^) 


1)  Sjá  nánar  um  börn  Jóns  Bjórnssonar  á  Ej'rarlandi  og 
Helgu  I.  B.  bls.  242—244. 

2)  Ragnheiöur  var  f.  k.  Björns. 

3)  Dætur  Þórðar  og  Ingibjargar  voru: 

a.  Ingibjörg  s.  k.  séra  Jóns  Hallgrimssonar  í  Pingmúla;  þ.  b.: 
aa.    Arni  dó  ungur. 

bb.  Ingveldur    átti    séra    Sigfús    Finnsson  í  Hofteigi  og  börn, 

sem  áður  er  gelið. 
cc.   Pórður    á    Sleöbrjótsseli  átti  Sigriði  Sigfúsdóttur  prests  í 

Asi  Guðmundssonar  ekkju  Jóns  Bjarnasonar  í  Sleðbrjóts- 

seli  og  börn. 
dd.  Snjálaug    átti   Porstein  á  Hreimsstöðum  son  Skiða-Gunn- 

ars     á    Ærlæk     Porsteinssonar     prests    á    Skinnastöðum 

Jónssonar. 

b.  Kristín  s.  k.  séra  Vigfúsar  Björnssonar  1  Garði;  p.  b.: 
aa.    Benedikt  prófastur  á  Hólum  (I,  119). 

S.  m.  Kristinar  séra  Björn  Halldórsson  í  Garði,  bl. 

4)  Guðrún  varö  úti  á  Reykjaheiði  1748  ásamt  móðursystur 
sinni  og  alnöfnu  Guðrúnu  Björnsdóttur. 

5)  Gróa  var  að  eins  eingipt,  en  hún  var  trúlofuð  séra  Einari 
Bjarnasyni  aðstoðarpresti  á  Hofi  í  Vopnafirði,  en  hann  dó  á 
Bustarfelb,  áður  en    pau   giptust.     Börn  hennar  og  Högna  voru: 

a.  Einar  átti  Ragnheiöi  Helgadóttur. 

b.  Vilborg    átti    séra    Bcnedikt  Árnason   í   Hjarðarhohi,   og  var 
son  peirra  Stefán  prestur  í  Hjarðarholti. 

G)  Ragnheiður  átti  Arna  á  Bustarfelli  Sigurðsson  frá  Hauks- 
stööum  Sveinssonar;  þ.  b.: 


2.  Björn.i) 

3.  Jón2) 

4.  Guðrún.^) 

5.  Gróa/) 

H.    Guðrún  önnur  varð  úti  á  Reykjaheiði  1748.^) 


a.  Friðrik  á  Fossi  i  VopnafirÖi  átti  fyr  Katrínu  Jónsdóttur; 
p  b. :  Metúsalem,  Jóhannes  i  Tunguseli,  Katrin  og  Arni. 

S.  k.    Friðriks   Ingibjörg  Jónsdóttir  írá  Rjúpnafelli;   p.  b. 
Jón  og  Sigurveig. 

b.  Metúsalem  á  Bustarfelii  átti  fyrst  Pórunni  yngri  Jónsdótlur 
prests  á  Hálsi  Porgrimssonar.  bl.,  svo  Ölveigu  Sigfúsdóttur; 
p.  d.  Salína  átti  Einar  Einarsson  á  Bustarfelli.  Síðasta 
kona  Metúsalems  Pórunn  Guttormsdóttir  (III,  479). 

c.  Aðalbjörg  átti  Jóii  Jónsson  í  Möðrudal,  pau  bræðrabörn; 
peirra  börn: 

aa.    Árni    á  Aðalbóli  átti  fyr  Guörúnu  Eiríksdóttur,  svo  Her- 

manniu  Jónsdóttur. 
bb.  Jón  á  Eiriksstöðum. 
cc.    Sigurður  í  Möðrudal. 
dd.  Metúsalem  sterki. 

1)  Björn  á  Egilsstöðum  í  Vopnafirði,  komst  i  sauðapjófn- 
aðarmál  með  vinnuraanni  sinum  Birni  Kark,  átti  Sigríði  Jóns- 
dóttur  rika  i  Asi  í  Kelduhverfi  Jónssonar.  Siöar  átti  Björn  1 
eða  2  launbörn  með  Björgu  Porbjörnsdóttur  og  bjó  i  Fjarðarseli. 

2)  Jón  á  Ferjubakka  átti  Kristinu  Jónsdóttur  frá  Asi,  systur 
Sigriðar;  p.  b.: 

a.  Einar  á  Rjúpnafelli  átti  Sigriði  Jónsdóttur  frá  Vakursstöð- 
um  Sigurðssonar. 

b.  Runólfur  dó  bl. 

c.  Sigfús. 

3)  Guðrún  átti  Guttorm  GuÖmundsson  prests  i  Hofteigi  Ingi- 
mundssonar  (sjá  áður). 

4)  Gróa  giptist  ekki,  dó  á  Bustarfelli  hjá  Ragnheiði  systur 
sinni. 

Enn  voru  dætur  séra  Einars  og  Guðrúnar: 

6.  Elín,  dó  ógipt,  bl.,  i  Nesi  við  Seltjörn. 

7.  Elizabet  átti  GuÖmund  á  Gnýstöðura  i  Vopna- 
firði  son  Jóns  rika  i  Asi;  p.  b.:  Herborg, 
María,  dóu  báðar  bl. 

5)  Pað  var  Guðrún  eldri,  er  úti  varð,  en  Guðrún  yngri  átti 
séra  Einar  á  Skinnastöðum. 


776 

I.     Elizabet^)  átti  Björn  Jónsson. 
K.    Guðrún  átli  Pétur  Jónsson  á  Skjöldólfsstöð- 
um  Gunnlaugssonar^);  þ.  b.: 


1)  Elizabet  þessi  raun  hafa  d^ið  bl.  og  óvist,  að  hún  liafi 
gipzt. 

2)  Petta  er  dálitið  vafasamt,  þvi  að  austfirzkir  ættfræðingar 
telja,  að  Pétur  hafi  eiiki  átt  dóttur  Björns  sýslumanns,  heldur 
systur  hans  Ólöfu  I^ctursdóttur,  svo  að  ættin  er  reyndar  sú  sama. 
Voru  börn  Péturs  og  hennar: 

1.  Pétur  í  Bót  átti  Ingibjörgu  Sigurðardóttur  Sveinssonar,  systur 
Arna  á  Bustarfelli  (sjá  hér  áður)  og  Jóns  föðurföður  Sigurðar 
1  Möðrudal;  þ.  b.: 

a.  Pétur  á  Hákonarstöðuni  átti  Hallfriði  Eggertsdóttur 
(Galdra-Eggerts)  Einarssonar  Eggertssonar  prests  á  Sval- 
barði  Jónssonar;  þ.  b.:  Jónatan  á  Eiðum,  Jón  á  Aðalbóli, 
Pétur  á  Hákonarstöðum,  Benjamin  á  Fossvöllura,  Hall- 
grimur  í  Freraraseli,  Porgrimur  á  Hámundarstöðum,  Sig- 
fús,  Krislin,  Ólöf,  Guðrún  og  Anna. 

b.  Elizabet  átti  Jón  Pálsson  gullsmið  á  Sléttu  i  Reyðarfiröi, 
bróður  Sveins  læknis  í  Vik;  þ.  b.:  Pétur  prestur  á  Eiðum 
(t  5.  mai  1839)  og  Guðrún  f.  k.  Guðmundar  Sigmunds- 
sonar  silfursmiðs  i  Geitdal. 

c.  Porbjörg  átti  Guðmund  Magnússon  á  Bessastoðum  i 
Fljótsdal;  p.  b.:  Pórður  i  Brúnahvarami,  Pétur  á  Rang- 
árlóni,  Jón  silfursmiður  i  Dölum  í  Fáskrúðsfirði  móður- 
faðir  Jóns  Olafssonar  f^rv.  ritstjóra  og  alþm.,  Eiríkur 
faðir  Pórðar  á  Vattarnesi,  Sveinn  á  Hafrafelli  faðir  Bjarna 
s.  st.,  Magnús  faðir  Guðmundar  í  Fannardal,  Olafur,  Por- 
valdur,  Elizabet,  Ingibjörg  og  Ásdís. 

d.  Margrét  átti  Einar  Kristjánsson  koparsmið  á  Setbergi  i 
Fellura;  p.  b.:  Kristján,  Pétur,  Sigfús  faöir  Péturs  á  Litla- 
bakka,  Guðrún  móðir  Hildibrands  Hildibrandssonar  i 
Skógargerði,  Ingibjörg  átti  Sigfús  Eiriksson  á  Stórabakka. 
Sigriður  átti  Vilhjálra  Jónsson  i  Hvarami  á  Völlum  og 
Guðfinna,  er  fyr  átti  Jón  Oddsson  i  Meðalnesi.  en  siðar 
Bjarna  Bjarnason  i  KoIIsstaðagerði. 

e.  Olöf  átti  Bjarna  i  Belgsholti  i  Melasveit  Pétursson  Kol- 
beinssonar;  p.  b.:  Páll,  Sigriður  og  Pétur  á  Háreksstöð- 
ura,  en  synir  hans  voru  Páll  á  Háreksstöðum  og  Vigfús 
á  Háreksstöðum  faðir  Pálinu  móður  Karls  Einarssonar 
sýslumanns  i  Vestmannej'jum  (sjá  bls.  567). 

2.  Sveinn  stúdent,  Hölaráðsmaður  (7  1779)  átti  Kristínu  Póröar- 
dóltur  lögréttumanns  í  Kolviðarnesi  Björnssonar;  p.  b.: 

a.    Pétur  ríki  á  Bjarnaslöðum  i  Kolbeinsdal,  (var  ekki  stúdent 


777 

1.    Sveinn  dimissus,  Hólastólsráðsmaður,  átti 
1755  Kristinu  Pórðardóttur,  þ.  b.: 

a.  Ólöf   átti    Bjarna    Pétursson   og  börn. 

b.  Pétur     dimissus     á     Bjarnastöðum     í 
Hjaltadal.     Hans  son: 

aa.    Sveinn. 

c.  Guðrún. 

Björn  bjó  á  föðurleifð  sinni  Bustarfelli,  og  var  höfð- 
ingi  mikill.  Páll  sýslumaður  afstóð  við  hann  sj'slupart- 
inn  1695^)  og  fékk  Björn  veitingu  fyrir  þeim  parti.  Mælt 
er,  að  skip  hafi  laskazt  í  sýslu  hans,  haíi  hann  hagnýtt 
sér  það  sem  annað  vogrek.  Eitt  sinn  hafi  hann  og  tekið 
hollenzka  duggu  með  áhöfn,  byggt  þar  af  bæ  sinn  og 
látið  skipsfólkið  starfa  þar  að.  Hafi  timburmaðurinn 
fyrirsagt,  að  sá  bær  mundi  brenna,  hvað  seinna  rættist, 
þá  Marteinn  bjó  þar.  1714  tók  Björn  fyrir  sinn  lögsagn- 
ara  Þorstein  Sigurðsson.  Þó  mun  það  ekki  hafa  verið 
nema  í  einstöku  málum,  sem  Þorsteinn  hefur  þénað  Birni, 
því  að  hann  var  þá  lögsagnari  Bessa.  1721  afstóð  Björn 
við  Þorstein  sýsluna,  og  deyði  sjálfur  1726  eða  nálægt 
þeim    tíma.^)     Björn    var    hið    mesta    afarmenni    að   karl- 


eins  og  Bogi  telur)  átti  Prúöi  Loptsdóttur,  bróöurdóttiir 
Lýös  sýslumanns  Guöraundssonar.  Son  hans  var  Sveinn 
i  Fróöhúsum.  Var  Pétur  einbirni  Sveins  stúdents,  og  er 
því  skakkt  hér  hjá  Boga,  að  systur  hans  hafi  veriö  Ólöf 
og  GuÖrún.  Ólöf  sú,  er  átti  Bjarna  Pétursson,  var  einmitt 
bróöurdóttir  Sveins  (sjá  hér  á  undan)  en  ekki  dóttir  hans. 
3.    Ólöf  átti    Pétur   á   Brú  á  Jökuldal  og  Hvanná  Guðmundsson 

prests   i    Hofteigi  Ingimundssonar,   og   er  barna  þeirra  áður 

getið  (bls.  756). 

1)    Björn    fékk    veitingu    Múllers    amtmanns    fyrir  honum  8. 
júlí  1695. 

59)  Björn  sýslumaður  dó  2.  febr.  1744  (sbr.  minningarspjald 
yfir  hann  í  Þjóðmenjasafninu,  og  er  þá  talinn  á  85.  ári,  en  rétt- 
ara  mun  á  83.);  er  þvi  rangt  hjá  Espólín  (Árb.  IX,  86)  að  telja 
dánarár  hans  1726.  Mun  hann  fæddur  um  1661  (sbr.  manntalið 
frá  1703).  Æfisaga  hans  er  til  í  einu  handriti  í  safni  i  Edinborg 
())Advocates  Library«),  en  hvergi  annarstaðar,  svo  að  mér  sé 
kunnugt. 

50 


778 

mennsku,  hafði  þar  eptir  skaplyndi  og  vöxt,  var  bjarg- 
vættur  haldinn  sakamanna,  hafði  á  sér  mesta  höfðingja- 
snið,  var  héraðsríkur  og  vel  við  efni.  Við  útför  hans  var 
silfurdalur  látinn  fylgja  máltíð  til  handa  hverjum  boðs- 
manni  við  hvern  rétt. 

Þorsteinn  Sigurðsson. 
Faðir:         Sigurður    bóndi    á    Jörfa    Þorgilsson    Bergþórs- 
sonar    Bjarnasonar    Sveinssonar   í   Gröf  Bjarna- 
sonar. 
Móðir:         Herdís  Þorvarðsdóttir  á  Brennistöðum  Runólfs- 
sonar  Sigurðssonar  í  Einarsnesi  Jónssonar  s.  st. 
Magnússonar. 
Kona:  Björg,  dó   1759  á  75.  aldursári,  Pálsdóttir  prests, 

er    vígðist    1681,  dó  1736,  80  ára.     Faðir  hans, 
Sveinn    prestur  á    Barði,  var  og  prestur  yfir  50 
ár.     Hann  var  son  Jóns  á  Siglunesi  Guðmunds- 
sonar.     Þorsteinn  og  Björg  giptust  1712. 
Börn:  A.    Sigurður,  fæddur  1714  á  Skriðuklaustri,  gull- 

smiður  i  Kaupmannahöfn,  átti  Maríu  (dó 
1770)  dóttur  Lárusar  Ottesen  íslands  kaup- 
manns,  varð  captain  og  oldermand  gull- 
smiða;  börn: 

1.  Pétur    dr.    medicinæ    á    Kongsbergi,    tvi- 
giptur,  fæddur  1752. 

2.  Lárus    skrifari   í   rentukammerinu,  fædd- 
ur  1754. 

3.  Elizabet  átti  séra  Egil  Þórhallason  í  Bog- 
ense  á  Fjóni. 

4.  Berthe    Katrine    (dó    1763)   átti  Kristófer 
líalk  gullsmið  og  Jautenant. 

5.  Þorsteinn    gullsmiður  i  Kaupmannahöfii, 
fæddur  1748. 

B.  Pétur    sýslumaður,    fæddur  1720  á  Víðivöll- 
um  (sjá  síðar). 

C.  Margrét    fyrsta    kona    séra  Hjörleifs  Þórðar- 
sonar;^)  þ.  b.: 


1)    Petta  er  rangt.     Margrét  dóttir  Porstcins  sýslumanns  var 


779 

1.  Herdís  átli  séra  Jón  yngra  Bergsson;  þ.  b.: 

a.  Séra  Bergur. 

b.  Þóra. 

c.  Guðrún. 

2.  Sigriður     álti     Guðbrand     Árnason     frá 
Sauðanesi. 

3.  Guttormur  sj'slumaður. 
D.   Jón  dimissus,  dó  1731,  bl. 

Þorsteinn  fæddist  á  Jörfa  í  Hauiíadal  1678,  ólst  upp 
hjá  foreldrum  sínum,  var  námgjarn,  en  ekki  til  mennta 
settur,  þótt  foreldrar  hans  væru  efnagóðir;  tók  hann  um 
tvítugsaldur  af  sjálfsdáðum  að  leggja  sig  eptir  dönsku, 
þýzku  og  þá  gildandi  iögum  íslands,  gerði  sér  og  eplir 
mætti  kunnuga  þá  verandi  landshöfðingja,  var  og  vel  að 
sér  í  ritgerð  og  reikningi,  var  lögsagnari  Páls  lögmanns 
Vídah'ns  í  Dalasýslu.  Eptir  tvítugt  hafðist  hann  við  í 
Norðlendingafjórðungi,  og  hélt  um  hrið  Hörgárdalsumboð 
af  biskupi,  Birni  Þorleifssyni.  Þar  eptir  fékk  hann  fyrir- 
heit,  hjá  Jóni  biskupi  Vídah'n,  á  Halibjarnareyrarhospítali. 
En  þar  land-commissarii  Árni  Magnússon  og  Páll  Vída- 
h'n  urðu  að  vera  í  miklum  ferðalögum  og  ritgerðum, 
þurftu  þeir  duglega  menn  sér  til  aðstoðar.  Vísaði  þá  Jón 
sýslumaður  PáH  VídaHn  á  Þorstein  sem  duglegan  og 
honum  ekki  ókendan  mann,  er  þá  var  vestra,  og  samdist 
svo  með  þeim,  að  Þorsteinn  fór  til  Páls  lögmanns  hon- 
um  til  styrktar  1708  og  var  hjá  honum  næstu  4  ár.  Þá 
hann  uppskrifaði  Múlasýslujarðirnar  1712  komst  hann  í 
samning  við  Bessa  sýslumann  Guðmundsson,  að  gerast 
hans  lögsagnari.  Skyldi  Porsteinn  hafa  hálfa  inntekt  af 
þeim  11  þingstöðum  sýslunnar,  sem  Bessi  hafði,  einnig 
af  hálíum  Skriðuklaustursjörðum  helming  og  þar  að  auki 
Skriðuklausturs-heimagarð  og  allt  sakafall.  Var  þetta 
samþykkt  af  stiptamtmanns  fullmektugum  Oddi  lögmanni 
Sigurðssyni    og    Beyer.     Gáfu    þeir   þá   og   Þorsteini  festu- 


ekki  fyrsta  kona  séra  Hjörleifs,  heldur  Margrét,  systir  Porsteins 
sýslumanns,  og  var  þeirra  dóltir  Herdis,  en  hin,  sem  hér  eru 
talin  voru  börn  hans  og  Bergijótar  Jónsdóttur  prests  Guttorms- 
sonar  (sjá  hér  síðar). 

50* 


780 

bréf  upp  á  hinn  helmihg  klaustursins,  þá  félli,  er  Jón 
gamU  Þorláksson  þá  hélt  til  síns  dauða,  er  á  þessu  ári 
tilféll  (1712).  1712  gipti  Þorsteinn  sig,  fór  utan  1715  og 
var  kallaður  VíðdæHngur,  af  því  að  hann  hafði  verið  í 
Víðidal,  flutti  að  Skriðuklaustri  1713,  hvar  hann  bjó  til 
1718,  þá  sýslumaður  Bessi  fyrir  tilhlutun  þess  kongl. 
rentukammers,  uppgaf  heimagarðinn  og  honum  fylgjandi 
helming  klausturjarðanna  til  Jens  Péturssonar  Wiums, 
sem  þá  og  hafði  fengið  konglegt  expectansbréf  fyrir 
sýsluparti  Bessa,  hvar  Þorsteinn  þó  hafði  lögsögn  til  1719. 
Héh  Þorsteinn  þá  ei  eptir  utan  hálfum  klausturjörðunum, 
sem  Jón  sýslumaður  Þorláksson  hafði  áður  haldið.  Þor- 
steinn  flutti  sig  þá  að  Víðivöllum,  en  Wium  á  Skriðu- 
klaustur.  Jens  Wium,  njorðinn  undirkaupmaður  á  Reyð- 
aríirði,  sá  sig  ei  færan  með  sitt  embætti,  gerði  því  þá 
skilmála  við  Þorstein,  að  leggja  saman  léni  þeirra,  og 
skyldi  hvor  þeirra  hafa  helming  af  því,  sem  afgangs  væri 
afgjaldinu.  Sömdu  þeir  þetta  12.  apríl  1719  og  hélzt  það 
næstu  19  ár,  eða  til  1738,  þá  þeir  upphófu  þennan  gern- 
ing.  Og  1721,  þá  kongur  veitti  Þorsteini  nyrzta  part 
sýslunnar  eptir  Björn  sýslumann,  lagði  Þorsteinn  það  til 
helminga  við  Wium,  eins  Wium  miðaukann,  þá  Bessi 
deyði,   svo  allt  var  í  einingu  þeirra  á  millum. 

1736  var  Kirkjubæjarklaustur  með  öllu  inventario  til 
kaups  uppboðið  og  tiislegið  sýslumanni  Þorsteini  Sigurðs- 
syni  upp  á  kammersins  approbation  fyrir  1000  rd.  specie. 
Boðið  var  ekki  samþykt. 

1746  tók  Þorsteinn  með  kongsleyfi  Pétur  son  sinn  til 
aðstoðar,  og  sleppti  við  hann  sýslunni  1751. 

1759,  28.  ágúst  deyði  Bjðrg  kona  Þorsteins  sýslu- 
manns  á  75.  aldursári,  hjónabands  47.,  grafin  fyrir  fram- 
an  kórdyr  í  Valþjófsstaðarkirkju. 

Á  Ytri-Víðivöllum  1  Fljótsdal  bjó  Þorsteinn  42  ár  eða 
til  1760,  eptir  það  hann  sleppti  Skriðuklaustri,  en  þá 
(1760)  flutti  hann  ekkjumaður  til  sonar  síns,  Péturs  að 
Ketilsstöðum  á  Völlum,  og  lifði  þar  eftir  tæp  5  ár.  Dó 
13.  marz  1765,  87  ára,  grafinn  í  Valþjófsstaðarkirkju.^) 


1)  Æfisaga  Þorsteins  sýslumanns  er  prentuö  i  Khöfn  1795. 


781 

Auðmaður  mikill  varð  Þorsteinn  sýslumaður,  því 
skömmu  fyrir  sitt  andlát  (d:  10  árum)  skipti  hann  fé  sínu 
millum  sona  sinna;  komu  þá  í  hluta  hvers  bróður  um 
2600  spesíudalir,  sem  þá  samsvöruðu  5  hndr.  hndr.  og 
50  hndr.,  hvar  af  má  sjá,  hvílíkur  fjárgæzlumaður  hann 
var  og  vel  séður  1  öllum  fjársökum,  þar  hann  var  Htt  við 
efni,  þá  hann  austur  fór.  Hann  var  vel  meðalmaður  á 
bæð,  og  þar  eptir  í  þreknara  lagi,  með  fyrirmannlegri 
mönnum,  náttúruhagsýnn  á  flest,  bezti  búhöldur  og  hús- 
aði  mætavel  bújörð  sína,  hafði  mikið  skj^nbragð  á  læknis- 
dómum.     Var  yfirleitt  álitinn  mikilmenni. 

Pétur  Þorsteinsson. 

Faðir:         Porsteinn  sýslumaður  nj-nefndur. 
Móðir:         Björg  Pálsdóttir  nýnefnd. 

Fyrri  kona:     Þórunn    Guðmundsdóttir   prests  á  Kolfreyju- 
stað    Pálsssonar    prófasts    s.    st.    Amundasonar. 
Börn:  A.    Guðmundur  sj'slumaður,  sjá  hér  á  eptir. 

B.  Björg,  fædd  1749,  giptist  fyr  Guttormi  sj'slu- 
manni  17(37,  varð  ekkja  1771.  Sjá  um  börn 
þeirra  síðar. 

Seinni  maður  Bjargar  1783  Árni  prófast- 
ur  Þorsteinsson;  þ.  b.: 

1.  Stefán  kapellán  til  Valþjófsstaðar,  gipt- 
ur  Sigríði  Vigfúsdóttur  prests  Ormsson- 
ar,  þ.  b. : 

a.  Vigfús  við  skólalærdóm.^) 

b.  Arnabjörn.-) 

c.  Páll.3) 


1)  Hann  hætti  viö  nára,  átli  Sigriði  Guðmundsdóttur  sýslu- 
manns  Péturssonar,  er  áður  hafði  átt  séra  Sigfús  Arnason,  föður- 
bróður  Vigfúsar.  Launsjnir  Vigfúsar:  Ólafur  á  Klúku  og  Frið- 
rik  á  Hóli. 

2)  Arnbjörn  eða  Arnibjörn  i  Hamragerði  átti  Soffiu  Hall- 
grimsdóttur  Illhugasonar  og  Ingibjargar  Skiða-Gunnarsdóttur; 
p.  b. :  Stefán  og  Sigriður  átti  Pórarinn  Hallgrímsson  á  Ketils- 
stöðum. 

3)  Páll  dó  bl.,  var  að  læra  gullsmiði  í  Kaupmannahófn, 


782 

d.  Þórunn.^) 

e.  Björg.2) 

f.  Elizabet.^) 

2.  Sigfús  prestur  til  Dvergasteins,  giptur 
Sigríði  Guðmundsdótlur  sýslumanns  Pét- 
urssonar,  bl.  Áður  en  Sigfús  giptist,  átli 
hann  við  Sigríði  Einarsdóttur,  núverandi 
konu  séra  Benedikts  Þórarinssonar  á 
Desjarmýri,  son,  Halldór  við  lærdóm. 
Séra  Sigfús  hafði  stakar  gáfur,  var  snot- 
urt  skáld,  frígeðja,  drukknaði  í  Lagar- 
fljóti. 

3.  Sigurður  ógiptur,  dó  1834. 

4.  Þórdís  ógipt. 

5.  Sigríður  giptist  Þorsteini  presti  Jóns- 
syni.*) 

C.    Hólmfríður,    fædd    1755,   dó  1834,  gipt  1776 


1)  Þórunn  átti  fyr  séra  Benedikt  Þórarinsson  1  Eydölum; 
þ.  b.:  Páll  á  Gilsá,  Halldór  á  Skriöuklaustri  og  Stefán,  en  siðar 
Þorgrím  Jónsson  á  Gilsá. 

2)  Björg  var  f.  k.  séra  Vigfúsar  Guttormssonar  i  Ási  í  Fell- 
um;  p.  b.:  Páll  stúdent  á  Hallormsstað  og  Guttormur  prestur 
á  Stöð. 

3)  Elizabet,  réttara  Elsa,  dó  bl. 

Enn  voru  börn  séra  Stefáns  og  Sigríöar  Vigfúsdóttur: 

g.  Sigfús  á  Skriðuklaustri  átti  Jóhönnu  dóttur 
Jörgen  Kjerulfs  læknis  og  Arnbjargar 
Bjarnadóttur  og  voru  börn  peirra:  Stefán 
prestur  á  Hofi  í  Alptafirdi,  er  fór  tilAme- 
riku  (Ý  16.  des.  1906),  Jörgen,  l^áll,  Arn- 
bjðrg,  Sigriður,  Eiríkur,  Bjðrg. 

h.  Ólafur  í  Geitagerði  átti  Porgerði  Bergvins- 
dóttur  prests  á  Skeggjastöðum  Þorbergs- 
sonar;  p.  b.:  Stefán,  Björg. 

i.  Bergljót  álti  Hallgrim  Hallgrímsson  111- 
hugasonar,  bróður  Soífíu,  er  Arnbjðrn 
bróöir  Bergljótar  átti. 

k.    PáHna  dó  ógipt,  bl. 

4)  Séra  Þorsteinn  var  aöstoöarprcstur  á  Klyppstaö  (f  2. 
febr.  1827). 


783 

Oddi    Stefánssyni    nolario    við  yfirréttinn  og 
klausturhaldara  á  Þingeyrum;  þ.  b.: 

1.  Pélur  Mjrasjslumaður,  giptur  Þórunni 
dóttur  Stefáns  Schevings  umboðsmanns 
á  Ingjaldshóli;  þ.  b.: 

a.  Helga. 

b.  Sigriður. 

c.  Stefán.i) 

2.  Lárus  álti  Sigríði  Helgadóttur  Bergmanns. 
Þ.  b.: 

a.  Oddur  Pétur.^) 

b.  Þorkell  Valdimar. 
Lárus  féll  í  veikleika. 

3.  Sigríður  seinni  kona  Björns  Stephensens 
justissekretera;  þ.  b.: 

a.    Oddgeir  stud.  juris.^) 

4.  Þórunn  dó  ógipt,  bl.   1834. 

D.    Sigurður,    fæddur   1759,  íór  utan  með  föður 

sinnm   1768,  var  í  Roeskildeskóla  1774,  það- 

an    dimissus    1779    til    háskólans,  fékk  laud 

til  juridisk  attestas,  var  veitt  Gullbringu-  og 

KjósarsS'sla    1789,    sleppti   þeim   í  náð  1803, 

dó  1827,  bl.'') 

Kona  sidari:    Sigríður  Olafsdóttir  prests  í  Kirkjubæ  Brj'nj- 

ólfssonar,  bl. 

Pétur    er    fæddur    að    Ytri-Víðivöllum    í    Fljótsdal  20. 

desember    1720,    nam    í    heimahúsum    sinn   barnalærdóm, 

þar  eptir  var  honum  komið  til  læringar  hjá  Hjörleifi  próf- 

asti    Þórðarsyni    á   Hallormsstað,  því  næst  hjá  Þórði  Þor- 


1)  Sjá  um  börn  þessi  III,  369—370. 

2)  Sjá  I,  601.  Par  er  kona  O.  P.  Ottesen  dbrm.  á  Ytrahólmi 
rangnefnd  P.ósa  Jónasdóttir.  Hún  hct  Guðný  Jónsdóttir.  Kona 
Lárusar  Ottesens  og  móöir  Péturs  dbrm.  var  Sigríður  Porkels- 
dóttir  Bergmanns  (ekki  Helgadóttir). 

3)  Sbr.  I,  6UL  Synir  Oddgeirs  Stephensens  skrifstofustjóra 
voru  Björn  stórkaupmaður  í  Kaupraannahöfn  og  Oddgeir  leik- 
stjóri  (t  1913). 

4)  Sbr.  bls.  174—175  hér  aö  framan. 


784 

kelssyni  Wídalín,  þar  eptir  hjá  Sigurði  presti  Sveinssyni 
1  Eydölum.  Pá  var  hann  settur  í  Skálholtsskóla,  hvað- 
an  hann  eptir  3  vetra  dvöl  var  dimitteraður  1742,  þá  22 
ára,  af  skólameistara,  seinna  Hólabiskupi,  Gisla  Magnús- 
syni.  Sumarið  1741  dvaldi  Pétur  hjá  Magnúsi  lögmanni 
Gíslasyni.  1742  um  haustið  fór  Pétur  utan,  fékk  klaust- 
ur  og  Regens  (Garð).^)  1744  öðlaðist  hann  í  lögum  char- 
acterem  laudabilem,  fór  sama  ár  til  íslands,  og  settist 
að  hjá  foreldrum  sínum.  1745  terðaðist  hann  til  lög- 
þingis  og  leysti  af  hendi  lögskil  föður  sins  vegna,  en  fór 
utan  sama  haust.  1746  setti  rentukammerið  Pétur  til  að- 
stoðar  föður  sínum.  Kom  hann  út  og  giptist  um  haustið 
(1746)  Þórunni  dóttur  séra  Guðmundar  á  Kolfreyjustað, 
á  Mikaelsmessu  í  síns  föður  húsum.  1747  reistu  þau  bú 
á  ytra  parti  jarðarinnar  Ketilsstöðum  á  Völlum.  A  fremra 
parti  téðrar  jarðar  bjó  þá  Jórunn  Pétursdóttir,  ekkja  Bessa 
sýslumanns.  Hjá  henni  var  baccalaureus  Egill  Staffeldt, 
sem  hún  hafði  átt  með  sínum  fyrra  manni  séra  Guð- 
mundi  Ormssyni  á  Stafafelli  í  Lóni.  Staffeldt  var  vel 
gáfaður  og  vel  vitur,  gerði  sig  fráskilinn  öðrum  í  helgi- 
höldum,  af  biskupi  áminntur  reiddist  hann  og  snerist  að 
Pétri  sj'slumanni  með  illyrðum,  sem  hann  ei  vildi  aptur 
taka  1748;  var  því  til  bóta  dæmdur.  Móðir  hans  brá  þá 
búi  og  fór  til  Péturs  sýslumanns  með  þennan  son  sinn, 
gaf  með  þeim  sinn  part  Ketilsstaða,  hfði  um  2  ár,  en 
Staffeldt  fór  þá  til  Hans  Wium;  með  honum  hafði  móðir 
hans  gefið  honum  í  próventu  2  jarðir. 

5.  jan.  1751  fékk  Pétur  veitingu  fyrir  sýslunni,  þá 
faðir  hans  sleppti.  1757  fór  Pétur  sýslumaður  utan  í 
Reykjavíkur  innréttinga  máhnu,  en  setti  fyrir  sinn  um- 
boðsmann  á  meðan  studiosum  Björn  Tómasson,  er  síðar 
varð  lögsagnari  og  sýslumaður  í  Þinge\jarþingi.  1768 
sigldi  Pétur  aptur  með  son  sinn  Sigurð,  þá  9  vetra,  til 
að  leita  þeim  lækninga;  komst  skipið  eptir  mikla  hrak- 
ferð  til  Noregs  og  tók  þar  vetrarlegu,  en  Pétur  ferðaðist 
landveg,   unz  hann  komst  lil  Kaupmannahafnar.    Þá  kom 


1)    Hann  var  skrifaður  i  stúdentatölu  21.  des.  1742  og  er  þá 
talinn  22  ára. 


785 

Pétur  sj'slumaður  því  til  leiðar,  að  son  hans  Sigurður 
var  í  Hróarskelduskóla  settur  5  árum  síðar,  1774.  1766 
kom  hann  Hólmfríði  sinni  þá  10  vetra  til  mönnunar 
hjá  amtmanni  Ólafi  Stephensen  og  hans  frú  Sigríði.  Sama 
ár  fékk  Pétur  með  kongsleyfi  Guttorm  Hjörleifsson  theo- 
logiæ  attestatum  fyrir  sinn  adjunktum  með  von  um  sýsl- 
una  eptir  hann,  en  hann  deyði  1771,  og  tók  hann  þá 
Guðmund  son  sinn  til  aðstoðar  1772.  1776  fylgdi  hann 
Hóhnfríði  dóttur  sinni  suður,  þá  heitmey  Odds  notarius 
Stephensens. 

í  tíð  Péturs  var  eptir  kongsbréfi  29.  marz  1779  Múla- 
SN'shi  skipt  í  ívo  jafnari  parta  en  áður  og  hafa  þau  skipli 
síðan  haldizt.  1786  sleppti  l^étur  algerlega  sýslunni  við 
Guðmund  son  sinn.^) 

1764  missti  Pétur  fyrri  konu  sína,  hatði  hann  átt 
með  henni  10  börn,  hverra  4  hfðu  hana,  sem  hér  að 
framan  eru  nefnd.  1774  giptist  hann  aptur  jómfrú  Sig- 
ríði  Ólafsdóttur  og  áttu  þau  ekki  börn.  1795,  28.  nóvem- 
ber,  tók  Pétur  sýslumaður  sótt  þá,  er  hann  leiddi  til  bana, 
3.  desember  næst  eftir  jarðaður  í  miðri  Vallaneskirkju 
hjá  sinni  fyrri  konu.  Hann  skorti  21  dag  að  fj'IIa  75 
aldursár.  Hann  var  maður  vel  lærður  og  vel  að  sér  í 
flestu  og  læknir  góður,  hefur  útlagt  Herslebs  prédikanir 
og  gert  fleiri  lærdómsverk.  Lét  hann  prenta  í  Kaup- 
mannahöfn  Sálmabókina  og  sínar  útlögðu  prédikanir.  Var 
Pélur  einhver  hinn  merkilegasti  sýslumaður  á  sinni  tíð 
fyrir  margra  hluta  sakir  og  þótti  vitrum  mönnum  hann 
vel  fallinn  til  lögmanns.-) 

Guttormur  Hjörleifsson. 
Faðir:         Hjörleifur    prestur    á    Þvottá    1712,^)    Hallorms- 
stað    1732,  Valþjófsstað    1742,    dó    1786.     Hans 


1)  Hann  fékk  lausn  9.  ágúst  1786. 

2)  Pétur  sýslumaöur  reit  annál  frá  1742—1784,  sem  litt  hefur 
kunnur  veriö.  Hann  er  nú  i  Landsbókasafni,  914  4to  ;  kom  til 
safnsins  frá  Hofi  i  Vopnafiröi,  Æfisaga  Péturs  sýslumanns  er 
prentuð  í  Khöfn  1820. 

3)  Réttara:    171G. 


786 

faðir    var    Þórður    bóndi    Þórðarson')    í    Álpta- 

íirðj,    móðir    Sigiíður    Hjörleifsdóttir    bóiida    á 

Geithellum    Jónssonar    prests    í    Bjarnancsi,    er 

dó  1671. 
Móðir:        Bergljót  Jónsdóttir  prests  á  Hólmum  Guttorms- 

sonar    prests    sama   staðar.     Hún  var  s.  k.  séra 

Hjörleifs.") 
Kona:         Björg    Pétursdóttir    sSslumanns    Þorsleinssonar, 

átti    síðar    séra    Árna    prófast    Þorsteinsson  (sjá 

áður). 
Börn:  A.    Þórunn  seinni  kona  Guðmundar  sj'slumanns 

Péturssonar,  sjá  síðar. 

B.    Oddnj^    átti    Guttorm  prófast  Þorsteinsson  á 
Hofi;  þ.  b.: 

1.  Árni.^) 

2.  Hjörleifur.O 

3.  Gultormur,  allir  dimissi.^) 

4.  Björg  ógift.^') 

Guttormur  lærði  hér,  hafði  góðar  gáfur,  fór  utan, 
lagði  sig  eptir  guðfræði  og  tók  þar  í  attestas,  kom  út  og 
gerðist    aðstoðarmaður    Péturs    sv'slumanns  Þorsteinssonar 


1)  Rcttara:  Porvarösson. 

2)  F.  k.  hans  var  Margrét  Sigurðardóttir  (ý  13.  ágúst  1729, 
26  ára)  systir  Porsteins  sýslumanns,  átti  2  börn. 

3)  Arni  aðstoðarprestur  á  Hofi  í  Vopnafirði  (ý  8.  júni  1839) 
átti  Pórunni  Maríu  (f  1858)  Guðmundsdóttur  sÝslumanns  Pét- 
urssonar,  bl. 

4)  Hjörleifur  prestur  á  VöUum  i  Svarfaðardal  (ý  1.  ágúst 
1887)  átti  Guðlaugu  Björnsdóttur  presls  i  Kirkjubæ  Vigfússonar; 
þ.  b.:  Stefán,  Oddný  átti  Björn  Björnsson  á  Breiðabólsstöðum  á 
Álptanesi,  móðir  séra  Björns  i  Laufási,  Pelrina  átli  séra  Ivrist- 
ján  Eldjárn  Pórarinsson  á  Tjörn,  Anna  átti  Árna  Ivristjánsson  á 
Lóni  i  Kelduhverfi,  Björg  átti  Guðmund  Kristjánsson  á  Lóni 
bróöur  Árna,  Pórdis  og  Pórunn,  er  átti  Arngrim  Gíslason  málara. 

5)  Guttormur  prestur  á  Stöð  (y  21.  ágúst  1881)  átti  Pórunni 
Oddnýju  Guttormsdóttur  Guðmundssonar  S3''slumanns  Péturs- 
sonar,  bl.    Pau  skildu. 

6)  Björg  átti  séra  Stefán  Pálsson  aðstoðarprest  á  Hofi  í 
Vopnafirði  (t  4.  júli  1841),  bl. 


787 

með  von  um  sýsluna  eptir  hann  1766  (veitingarbréfið  ds. 
22.  apríl).  Pétur  gipti  honum  Björgu  dóttur  sína  1767. 
Hann  varð  bráðkvaddur  á  ferð  fyrir  utan  Hrafnsgerðisá 
í  Fellum,  hné  þar  af  heslinum  og  var  strax  örendur  (sjá 
æfisögu  Pélurs  sj'slumanns  bls.  22).  Aðrir  segja,  að  hann 
hafi  riðið  lífuðum  hesti,  falHð  af  baki,  dregizt  faslur  í 
ístaði,  en  náðst  þó  með  hfi  og  beðið  þar  bana  af.^) 


Sýslumenn    i    Norður-Múlasýslu  : 

Guðmundur  Pétursson. 

Faðir:  Pélur  sýslumaður  Þorsteinsson. 

Móðir:         Þórunn  Guðmundsdóttir. 

Kona    fijrri:     Þórunn    Pálsdóttir    prests    í    Vallanesi    Guð- 

raundssonar    prests    á    Kolfreyjustað    Pálssonar, 

þau  systkinabörn. 
Börn:  A.    Páll   s^^slumaður,  sjá  síðar. 

B.  f*órunn,    dó  1802,  átti  Björn  prest  á  Eiðum 
Vigfússon.-) 

C.  Sigurður  dimissus,  átti  Ingunni  Vigfúsdóttur 
prests  Ormssonar;  börn: 

1.  Vigfús  við  skólalærdóm.^) 

2.  Þórunn.^) 

3.  Bergljót.^) 


1)  Guttormiir  sýsluniaður  andaöist  1  október  1771.  Sjá  nán- 
ar  ura  hann  Guöfræöingatal  niitt  bls.  111—115. 

2)  Hún  var  f.  k.  séra  Björns  og  var  dóttir  þeirra  Anna,  er 
átti  séra  Pétur  Jónsson  á  Valþjófsstað;  þ.  b.:  Björn  alþra,,  Sfefán 
prestur  á  Hjaltaslað,  Pórunn,  GuÖmundur,  Sigriður,  átti  séra 
Porstein  Pórarinsson  i  Eydölum,  og  Jón  járnsraiður  i  Jórvik. 
Pórunn  átti  launbarn,  áöur  en  hún  giptist,  með  Gunnlaugi  Jóns- 
syni  frá  Bessastööum  Sigurðssonar  Hjálmarsonar. 

3)  Vigfús  prófastur  á  Sauöanesi  átti  Sigriði  Guttormsdóttur 
prófasts  í  Vallanesi  Pálssonar,  bl. 

4)  Pórunn  átti  Stefán  stúdent  á  Snartastöðura  Jónsson  prests 
á  Helgastöðum  Stefánssonar. 

5)  Bergljót    átti    Björn    Skúlason    stúdent    á  Eyjólfsslóöum, 


788 

4.  Þórunn  önnur. 

5.  Porsteinn. 

6.  Metúsalem.^) 

7.  Guttormur.-) 

8.  Malena^)  (mörg  dáin  1834). 
D.    Málfríður  deyði  ógipt,  bl. 

Kona    seinni:     Þórunn    Guttormsdóttir    sýslumanns    Hjör- 

ieifssonar,  sjá  áður.    Hún  dó  1839. 
Börn:  E.    Guttormur    lærði    silfursmíði,    giptur  Stein- 

YÖru  Gunnlaugsdóttur;*)  þ.  b,: 

1.  Gunnlaugur.^) 

2.  Þórunn.^) 

3.  Oddný.^) 


þ.  b. :  Ingunn,  Ragnhildur  s.  k.  Páls  Ólafssonar  skálds,  Guðrún 
átti  séra  Lárus  Jóhannesson  aðstoöarprest  á  Sauðanesi,  Ingl- 
björg,  Halldóra,  Guðrún  önnur,  Þórunn,  Pórdis,  Halldór  próf- 
astur  i  Presthólum  og  Páll  stúdent. 

1)  Metúsalera  í  Hamrageröi  átti  Guðrúnu  Skúladóttur;  þ.  b.: 
BaldvÍD,  Sigurður,  Skúli,  Ingunn,  Þórunn,  Malerna,  Bergljót. 

2)  Guttormur  bjó  í  Beinárgerði. 

3)  Enn    voru    börn    Sigurðar    stúdents   á  Eyjólfsstöðum  og 

Ingunnar: 

9,    Einar  á  Eyjólfsstöðum. 

10.  Páll  silfursmiður  í  Höfðahúsum,  átti  Helgu 
Benjamínsdóttur;  þ.  b.:  Sigurður,  Benjamín, 
Gunnar. 

11.  Guðlaug  átti  Pórð  smið  á  Eyjólfsstöðum  Þor- 
steinsson  sterka  í  Krossavik  Guðmundssonar, 
þeirra  son  Vigfús  prestur  á  Hjaltastað,  kvænt- 
ur  Sigurbjörgu  Bogadóttur  Smith  úr  Rej'kja- 
vik. 

4)  Hún  var  dóttir  síra  Gunnlaugs  Gunnlaugssonar  á  Hálsi 
í  Fnjóskadal. 

5)  Gunnlaugur  verzlunarmaður  á  Skagastrðnd  (7  10.  okt. 
1860)  átti  Margrétu  Ingibjörgu  Halldórsdóttur  prófasts  á  Melstað 
Ámundasonar;  þ.  b.:  Halldór  Daniel  verzlunarmaður  í  Rvik, 
Margrét  Steinvör,  Björg  Pórunn,  Jakob  Pétur  stórkaupmaður  í 
Kaupm.höfn  og  Guttormur  Jóhannes. 

6)  Hvortlveggja  ein  og  hin  sama,  Pórunn  Oddný  átti  fyr 
séra    Guttorm    Guttorrasson    á    Stöð,    bl.,    þau    skildu,    en    siðar 


789 

4.    Björg.i) 

F.  Þorsteinn  sterki^)  átti  Guðríði  Sigurðardótt- 
ur  prests  á  Hálsi  Árnasonar;  þ.  b,: 

1.  Þórður.") 

2.  Þórunn.O 

3.  Björg  dó.O 

G.  Sigriður  átti  Sigfús  prest  Arnason.^) 

H.   María')  átti  Arna  stúdent  Guttormsson  próf- 

asts  Þorsteinssonar. 
I.     Elsa  Bertha.s) 


Finnboga  Sigmundsson  snikkara  i  Krossavík;   þ.  b.:   Jón    Ólafur 
kaupra.  i  Rvík. 

1)  Björg  átti  Erlend  Vilhjálm  Björn  Oddsen  í  Vopnafiröi, 
son  Gunnlaugs  Oddssonar  dómkirkjuprests  1  Rvík,  og  börn 
(sjá  Niðjatal  séra  Þorvalds  Böðvarssonar  og  sira  Björns  i  Ból- 
staðahlið). 

2)  Hann  bjó  í  Krossavik  og  andaðist  4.  raarz  1849. 

3)  Þórður  sraiður  á  Eyjólfsstöðura  átti  Guðlaugu  Sigurðar- 
dóttur  stúdents  Guðmundssonar,  sjá  hér  áður. 

4)  Pórunn  Björg  átti  Sigurð  járnsmið  Sigurðsson  i  Krossavík. 

5)  Börn  Þorsteins  sterka  voru  ennfreraur: 

4.  Elsa  María  átti  Nikulás  snikkara  Nikulásson 
Höigaard  á  Vindfelli,  norskan  að  ætt. 

5.  Guttorraur  í  Krossavík  átti  Birgittu  Mariu 
Jósepsdóttur;  p.  b.:  Porsteinn,  Björg,  Stefán, 
Oddur,  Guttormur,  Björn,  Guðriður,  Guðlaug. 

6.  Stefanía  átti  fyr  Einar  Björnsson  söðlasmið 
í  Ivrossavík,  en  síðar  Runólf  Magnússon  í 
Böðvarsdal. 

7.  Guðlaug  s.  k.  Erlends  Gunnlaugssonar  Odd- 
sens. 

6)  Sjá  hér  síðar.  S.  m.  Sigríðar  Vigfús  Stefánsson  prófasts 
á  Valpjófsstað  Árnasonar  (sjá  áður). 

7)  Hún  hét  fullu  nafni  Pórunn  Maria  (sjá  áður). 

8)  Elsa  Birtha  átti  Jón  Þórarinsson  cand.  theol.  á  Skriðu- 
klaustri,  bróðurson  Benedikts  Gröndals  eldra;  p.  b.:  Pórarinn 
stúdent,  dó  i  Kaupraannahöfn  30.  ágúst  1865  og  Stefán  Thorar- 
ensen  gjaldkeri  í  Kaupmannahðfn  (f  1896)  (Stefán  ))stormur«) 
sbr.  Guðfræðingatal,  bls.  195—196. 


790 

K.    Oddur,  bæði  bl.^) 

L.  Pétur  hálfvili.2) 
Guðmundur  var  fæddur  1748,  fór  í  fyrsta  sinn  utan 
dimissus  til  lærdómsæíinga  við  háskólann  1767,  en  ekki 
tók  hann  reynslupróf  í  rómverskri  lögvísi.  Varð  aðstoð- 
armaður  föður  síns  1772  með  von  um  sýsluna  eptir 
hann^),  og  varð  virkilegur  sýslumaður  i  Xorður-Múla- 
sýslu  1786,  tók  Pál  son  sinn  fyrir  aðstoðarmann  1806, 
hafði  1800  farið  utan  4  sinnum  og  í  ó,  sinn  1807,  er 
hann  fékk  lausn  í  náð  frá  sýslumannsembættinu^),  og 
var  þá  Páll  son  Iians  settur  sýslumaður  i  stað  hans.  Fór 
Guðmundur  utan  með  Vopnafjarðarskipi  (1807),  fór  það 
til  Xoregs  vegna  mótvinda  og  frétli  þar  ófriðinn.  Lá 
skipið  þar  í  vetrarlegu.  Vm  vorið  (1808)  komst  Guð- 
mundur  til  Jótlands,  þaðan  til  Kaupmannahafnar,  hvar 
hann  uppi  hélt  sér  og  þénaði  við  lærdómssakir  til  1810, 
þá  hann  um  sumarið  komst  þaðan  til  Leith  á  Skotlandi. 
Þar  dvaldi  hann  veturinn  eptir.  Sumarið  1811  reisfi 
hann  til  Lundúnaborgar  og  dvaldi  þar  um  hrið,  meðan 
Islandsfarar  bjuggu  sig.  Þaðan  hélt  hann  aptur  til  Leith 
en  sýktist  þá  og  deyði  12.  ágiist  1811.  Var  hans  útför 
ger  sæmileg  af  nokkrum  þar  málsmetandi  mönnum,  hverra 
hylli  hann  hafði  áunnið  sér.  Sumir  segja,  að  hann  hafi 
fótbrotnað  i  þessari  utanför  sinni,  og  að  hann  hafi  átt 
við  ýms  önnur  óþægindi  að  berjast  þessi  ár  þar  ytra» 
áður  en  hann  andaðist.  Guðmundur  sýslumaður  bjó  í 
Krossavík  og  eptir  hann  margir  af  hans  afkomendum 
sem    bændur   r    fyrst  ekkja  hans,  Þórunn,    að  nokkru,  og 


1)  Oddur  stúdent  bjó  1  Krossavik,  dó  17.  des.  1865,  átti 
Ólöfu  Önnu  (Ý  16.  des.  1898),  Stefánsdótlur  prests  á  Yöllum  i 
Svarfaöardal  Porsteinssonar,  alsyslur  Skapta  Tiraóteusar  stúdents 
og  Jórunnar  siöustu  konu  séra  Einars  Hjörleifssonar  i  Valla- 
nesi,  en  hálfsystur  (sammæðra)  ióseps  læknis  Slíai^tasonar;  þau 
bl.  (sbr.  I.,  259). 

2)  Pétur  dó  23.  des.  1836,  43  ára. 

3)  Pað  bréf  er  ds.  13.  april  1773. 

4)  24.  júli  1807. 


791 

synir  þeina  þeir  elztu,  Gultormur  og  Þorsteinn  sterki, 
en  seinast  Oddur  Guðmundsson,  og  hélzt  honum  hezt 
efni.i) 

Páll  Guðmundsson. 

Faðir:  Guðmundur  sýslumaður  nýnefndur. 

Móðir:         Þórunn  Pálsdóttir. 

Kona:  Malena    dóttir  Jens   Örums  kaupmanns  og  Sig- 

ríðar,   systur  Geirs  biskups  Vídahns. 
Börn:  A.    Páll    skólalærður,  skrifari  og  umsjónarmað- 

ur   hjá   amtmanni  og  riddara  H.  Thorsteins- 

son  á  Stapa,  ógiptur.-) 

B.  Sigríður,    gipt    1833    séra    f>orsteini    í  Reyk- 
holti  Helgasyni  frá  Móeiðarhvoli.^) 

C.  Siggeir  Yið  skólalærdóm.*) 


1)  Frá  i"^    b.  V.  i  hdr.  Boga  með  annari  nýlegri  hendi. 

2)  PálJ,  kallaður  Páll  stúdent,  dó  í  Reykjavik  1877,  ókv.,  bl. 

3)  Dætur  hennar  og  scra  Porsteins  voru:  Guðrún,  er  átti 
séra  Skúla  Gíslason  á  Breiðabólsstað  og  Pxagnheiður,  er  átti  Skúla 
Vigfússon  Thorarensen  lækni  á  Móeiðarhvoli  og  eru  börn  þeirra 
talin  hér  áður,  bls.  502,  en  þar  hafa  af  vangá  fallið  burtu  tvö 
þeirra,  nfl.  Sigfús  bóndi  í  Hróarsholli  og  Kristin,  er  átti  Boga 
hekni  í  Kirkjubæ  Pétursson  biskups;  þ.  b.:  Skúli  læknir  i 
Ebeltoft  á  Jótlandi  og  Pótur  læknir  á  brjóstveikrahæli  í  Faxe  á 
Sjálandi.  S.  m.  Sigriðar  Pálsdóttur  var  Siguröur  Gislason  Thor- 
arensen  prestur  i  Hraungerði,  bl. 

4)  Siggeir  var  prestur  á  Skeggjastöðum  (f  6.  júh  1866)  átti 
fyr  Onnu   Olafsdóttur  prests  á  Kolfreyjustað  Indriðasonar;  þ.  b.: 

a.  Bjarni  var  á  Seyðisfirði. 

b.  Stefanía  átti  Sæmund  prófast  Jónsson  i  Hraungeröi;  þ.  b.: 
Ólafur  prestur  í  Hraungerði,  Geir  vigslubískup,  prófastur  á 
Akureyri,  og  Páll  dagbókarritari  i  skattamálastjórnardeild- 
inni  1  Kaupmannahöfn. 

c.  Malena  átti  Jóhannes  Sveinsson  Eirikssonar  prests  á  Útskál- 
um  Guðmundssonar. 

d.  Pálína  átti  Porkel  Ögmundsson  i  Króki  i  Flóa. 

S.  k.  séra  Siggeirs  var  Guölaug  Guttormsdóttir  stúdents 
á  Arnheiðarstöðum  Vigfússonar  prests  á  Valþjófsstað  Orms- 
sonar;  þau  bl. 


792 

D.  Stefán  sömulei&is.^) 

E.  Þórunn.^) 

Páll  lærði  sinn  skólalærdóm  undir  umsjón  Geirs 
biskups  Vídalíns.  Bar  þá  svo  til,  að  af  Páls  völdum  varð 
Malena  Örum  þunguð^).  Fór  þá  Páll  utan  og  lagði  sig 
eptir  lögvísindum,  tók  reynslupróf  í  svokallaðri  danskri 
lagavizku,  kom  út  og  giptist  sinni  Malenu  1806,  gerðist 
s.  á.  aðstoðarmaður  föður  síns  og  var  24.  júlí  1807  sett- 
ur  sýslumaður  í  norðurhluta  Múlasýslu,  hverju  embætti 
hann  þénaði  til  síns  dauða.  Bjó  hann  fjTst  á  Breiða- 
vaði  í  Eiðaþinghá,  en  seinast  og  lengst  á  Hallfríðar- 
stöðum  i  Hróarstungu.  Hann  var  maður  brjóstveikur, 
fór  í  þinga-  og  fiskikaupaferð  vorið  1815  í  Njarðvík  og 
Borgarfjörð.  Á  leið  þaðan  heimleiðis  úr  Borgarfirði, 
hjálpaði  hann  til  að  láta  upp  á  hesta  sina.  Pá  hann 
lét  upp  einn  hestbagga,  reyndist  hann  um  of,  þar  hestur- 
inn  veikst  við,  en  jarðvegur  undir  fótum  Páls  lækkaði; 
stakk  hann  þá  verkur  undir  síðu  og  fyrir  brjóst,  komst 
til  Njarðvikur  aptur,  lá  þar  um  hrið,  en  létti  og  komst 
heim.  Fór  seinna  um  haustið  (í  september)  til  kirkju 
ekki  albata,  komst  heim  og  sló  niður  aptur,  svo  hann 
dó.  Hann  var  bezti  söngmaður.  Eru  tilgátur,  að  söngur 
í  kirkjunni,  ofmiklar  hræringar  og  máske  kuldi  á  heim- 
leið.  frá  kirkju  hafi  til  fulls  unnið  slig  á  honum,  sem 
annars  var  brjóstveikur  maður.*) 

Páll  Melsteð. 

Faðir:  Þórður  Jónsson  prestur  á  Völlum  í  Svarfaðardal. 

Móðir:         Ingibjðrg  Jónsdóttir  prests  á  Melstað  Guðmunds- 
sonar. 


1)  Stefán    varð    aöstoöarprestur    á    Hofi    i    Vopnafirði,    átti 
Björgu  Guttormsdóttur  prófasts  Porsteinssonar  (sjá  áður). 

2)  Pórunn  átti  fyr  Halldór  stúdent  Sigtússon  (sjá  siðar),  en 
siðar   Pál    skáld   Ólafsson  prests  Indriöasonar  og  var  f.  k.  tians. 

3)  Est   oralis    relatio    (þ.    e.   munnleg   sögn)   b.   v.  á  spássiu 
raeð  liendi  Boga. 

4)  í    Timar.    J.    Péturss.    IV,    100—102  er  ítarleg  frásögn  um 


793 

Kona:         Anna    Stefánsdótlir    konfeienzráðs    og    riddara, 

amtmanns    elc.    Pórarinssonar   á    Möðruvöllum. 
Börn:  A.    Páli. 

H.    Ragnlieiður. 

(..    Sigurður. 

\).    Ingibjörg. 

E.  Jón. 

F.  Margrét. 

G.  Björg. 
H.    Guðrún. 

I.     Stefanía.^) 

K.  Jótianna  Jakobína  Sigriður.^) 
Páll  Melsteð  er  fæddur  á  Völlum  1  Svarfaðardal  31. 
marz  1791,  kom  í  skóla  1807,  útskrifaður  1809,  varð 
skrifari  hjá  amtmanni  og  konferenzráði  Stefáni  Thoraren- 
sen  á  Möðruvöllum.  Fór  þaðan  utan  að  tilhlutun  amt- 
manns  til  lærdómsframa,  tók  reynslupróf  í  danskri  lög- 
vísi,  kom  út  aptur  og  fór  enn  að  Möðruvöllum,  var  þar 
um  tíma  enn  nú  og  giptist  þar  konu  sinni,  sem  áður  hafði 
átl  laundóttur,  að  nafni  Anna  Margrét.  7.  sept.  1815 
fékk  Páll  veitingu  fyrir  suðurparti  Múlasýslu  eptir  sýslu- 
mann  Þórð  Thorlacius.  Þá  norðurhluti  Múiasýslu  losn- 
aði  við  andlát  Páls  sýslumanns  Guðmundssonar,  sótti 
Páll  sýslumaður  Melsteð  um  þann  part  og  fékk  17.  marz 
1817  veitingu  fyrir  honum.  Hann  keypti  Ketilsstaði  og 
bjó  þar.  22.  maí  1832  veitti  konungur  honum  kammer- 
ráðsnafnbót.  1834,  þá  assessor  Þórður  Sveinbjörnsson 
fékk  af  konungi  veitt  efra  assessorat,  sótti  Páll  kammer- 
ráð  um  Árnessýslu  og  fékk  hana  sér  eptir  ósk  veitta  1835, 
-og  flutti  þá  suður  að  Hjálmholti  (sjá  Árnessýslu). 

Sigfús  Árnason. 
Faðir:         Árni    prófastur    Þorsteinsson    á    Hoíi   i   Vopna- 
firði,     annars    haldinn    son    séra    Stefáns    með 


aðdragandann    aö    dauöa    Páls    sýslumanns    eptir   Pál  son  hans, 
mjög  svipuð  því,  sem  hér  er  skýrt  frá. 

1)  Leiðrétt:    Stefán  stendur  i  handr.  Boga. 

2)  Barna  Páls  Melsteös  er  getið  ítarlega  hér  áður  (bls.  362^363). 

51 


794 

Þórdísi   dóttur  síra  Jóns  Þorvaldssonar  í  Prest- 

hólum,  sj'stur  konu  Stefáns  prófasts. 
Móðir:         Björg     Pélursdóttir    sýslumanns    f*orsteinssonar 

(sjá  áður). 
Kona:         Sigriður     Guðmundsdóttir     sýslumanns     Péturs- 

sonar  (sjá  áður),  bl. 
Laiinson     Sigfúsar     með     Sigríði     Einarsdóttur:     Halldór 

áðurnefndur.-^) 
Sigfús  lærði  skólalærdóm,  var  maður  ílugskarpur  og 
prv'ðiiegt  skáld,  átti  téðan  launson,  og  var  því  frá  klerk- 
legri  sýslan  um  hríð.  Þá  Páll  sýslumaður  Guðm.undsson 
deyði  1815  var  Sigfús  tilsettur  að  gegna  sýslumannsverk- 
um  í  Norður-Múlasýslu,  að  eins  1815 — 1816  og  til  þess 
Melsteð  við  tók  1817,  en  1818  vígðist  Sigfús  til  kapelláns 
hjá  séra  Salómoni  á  Dvergasteini,  og  hafði  áður  fengi5 
kongsuppreist  til  geistlegs  embættis.  Séra  Sigfús  drukkn- 
aði  í  Lagarfljóti   1823.2) 

Carl  Ferdinand  Walsöe, 
danskur  maður,  volonteur  í  rentukammerinu  og  candi- 
datus  juris,  fékk  veitingu  fyrir  norðurparti  Múlas}^slu  24. 
febrúar  1835,  kom  út  samsumars,  og  eptirlét  Melsteð 
honum  Ketilsstaði  og  búshluti  sína  þar  eystra.')  Hann. 
fór    utan    1842    og    fékk    sér    veitt   þar    embætti.*)     Hafði 


1)  Halldóri  Sigfússyni  haföi  verið  veittur  Hofteigur,  en 
áöur  hann  yrði  vigður,  drukknaði  hann  i  Lagarfljóti  1846  á 
sama  stað  og  faðir  hans  hafði  áður  drukknað.  Hann  var  f.  m. 
Pórunnar  Pálsdóttur  sýslumanns  Guðmundssonar  (sjá  áður). 

2)  Réttara:  1822,  1.  október.  Var  séra  Sigfús  þá  32  ára 
gamall  (f.  21.  sept.  1790). 

3)  Walsöe  sigldi  1838,  en  kom  aptur  út  1839  og  pjónaöi  þá 
jafnframt  suðursýslunni  fyrir  Voigt  til  haustsins  1840. 

4)  Walsöe  sýslumaður  var  fæddur  14.  sept.  1807,  varð  stúd- 
ent  1820,  en  tók  embættispróf  i  lögfræði  17.  april  1832  með  2. 
einkunn  i  báðum  prófum.  Hann  varð  tollstjóri  í  Viborg  1844,. 
varð  kammerráð  18.53,  jústisráð  6.  okt.  1862,  R.  af  Dbr.  3.  des. 
1864;  fékk  lausn  frá  embœtli  1873  og  andaðist  á  Friðriksbergi 
10.  ágúst  187.1. 


795 

hann    sett    við    ulanferð    sína    fyrir    norðurpartinn    sýslu- 
mann   Voigt,  er  héit  suðurpart  sj'slunnar. 

Candidatus  juris,  danskur  maður,  átti  þá  að  fá  suður- 
part  Múlas}slu,  en  hann  átti  áður  að  kunna  íslenzka  tungu, 
hvað  honum  tókst  báglega,  svo  ekki  varð  af  ferð  hans 
til  íslands.O 

Pétur  Havsteen. 
Faðir:  Jakob  Havsteen  faktor  á  Hofsós. 

Móðir:         Marín.     Þau    voru    bæði    dönsk    að    öUu    kyni 
og  dóu  bæði  á  Hofsós, 

Jörgen  P.  Havsteen  fæddur  í  Hofsósskaupstað  16. 
febrúar  1812  og  ólst  upp  hjá  foreldrum  sínum.  Eptir  nokk- 
urra  vetra  veru  í  heimaskóla  fór  Pétur  Havsteen  í  Bessa- 
staðaskóla  1830;  þaðan  útskrifaður  1835  fór  hann  utan, 
og  tók  öll  venjuleg  lærdómspróf  og  síðast  in  jure  romano 
með  laudabilis  titli. 

1845  fékk  hann  kongsveiting  fyrir  norðurhluta  Múla- 
sj'slu  og  kom  út  sama  sumar  tll  sýslu  sinnar,  og  þar 
sýslumaðurinn  Voigl  í  suðurparti  sýslunnar  fór  utan  téð 
ár,  tók  Havsteen  til  umboðs  téðan  suðurpart,  þar  til 
Voigt  aptur  kæmi.     1846  þá  Voigt  kom  út,-)  en  Havsteen 


1)  Hann  hét  Peler  Beder,  hafði  tekið  próf  í  dönskum  lög- 
um  1824,  var  svo  ráösmaðar  á  Mejlgaard,  sleppti  því  starfi  1840, 
39  ára  gamall,  sótti  um  Norður-Múlasýslu  og  mælli  rentu- 
kamraerið  með  honum  i  april  1844,  að  hann  fengi  sýsluna,  en 
pá  sóttu  um  hana  móti  honum  Arnór  Árnason,  Eggert  Briem, 
Kristján  Kristjánsson,  J.  P.  Havsteen,  Brynjólfur  Pétursson,  Jón 
Pétursson,  Oddgeir  Stephensen  og  Kragh  cand.  jur. 

Stefán  Jónsson  stúdent,  síðar  bóndi  á  Snartastöðum  i  Núpa- 
sveit  og  umboðsmaður  (f.  18.  okt.  1803,  ý  1873),  var  skrifari  hjá 
Páli  sýslumanni  Melsfeð,  og  var  settur  af  amtmanni  1834  að 
gegna  sýslunni  um  2  mánuði,  meöan  Páll  Melsteð  var  ytra;  var 
einnig  fyrir  sýslunni  sem  fulltrúi  Walsöe  1838—1839.  Siðar  var 
Stefán  settur  sýslumaður  1843—1844  eptir  að  Walsöe  fór  alfar- 
inn,  en  þó  mun  Voigt  sýslumaður  i  suðursýslunni  hafa  þjónað 
par  að  nokkru  leyti.  Stefán  stúdent  var  son  Jóns  prests  Stefáns- 
sonar  á  Helgastööum  og  s.  k.  hans  Helgu  Magnúsdóttur  Jóns- 
sonar  prests  á  Myrká  Ketilssonar. 

2)  Voigt  sýslumaður  mun  ekki  hafa  komið  út  184(!,  að 
rainnsta   kosti   ekki  til  embættisverka,  því  aö  Porsteinn  Jóiisson 

52" 


796 

var  ásamt  öðrum  settur  við  lagaverkið  í  Reykjavík,  var 
sýslumaður  Voigt  settur  tii  að  þjóna  i  norðurpartinum,  ef 
á  þyrfti  að  halda,  meðan  P.  Havsteen  í  burtu  væri. 

1847  í  ágústmánuði  giptist  sýslumaður  Jörgen  Pétur 
Havsteen  á  Ytra-Hólmi  á  Akranesi  jómfrú  Guðrúnu  dótt- 
ur  Hannesar  prófasts  Stephensen,  og  flutti  siðar  með  henni 
að  Ketilsstöðum  í  Múlaþingi,  hvar  hann  tók  sér  bústað. 
Sama  sumar  fékk  sýslumaður  Voigt  embætti  utanlands 
og  sigldi;  var  þá  sýslumaður  Havsteen  settur  fyrir  Suður- 
Múlasýslu.^) 


pjónaöi  Suöur-Múlasýslu  sem  settur  frá  júlibyrjun  1846,  eplir  að 
J.  P.  Havsteen  hafði  þjónað  þar  frá  þvi  um  haustiö  1845  að 
Voigt  slgldi. 

1)  J.  P.  Havsteen  varð  amtmaður  í  Norður- og  Austuramtinu 
16.  mai  1850,  en  fékk  lausn  frá  embætti  15.  sept.  1870  og  andaðist 
i  Skjaldarvik  við  Eyjaíjörð  24.  júní  1875.  Einkadóttir  hans  og 
fyrstu    konunnar,  Guðrúnar  Hannesdóttur  (f  19.  april  1851),  var: 

A.  Pórunn  átti  Jónas  Póröarson  Jónassen  landlækni  í  Reykja- 
vik,  þeirra  einkadóttir  Soffía,  gipt  Eggert  Claessen  yíirrétt- 
armálaflutningsmanni  í  Rvík  (bls.  513). 

Miðkona  J.  P.  Havsteens  amtmanns  var  Sigriður  dóttir 
Ólafs  M.  Stephensens  sekretera  í  Viðey,  þau  skildu,  en 
síðasta  kona  hans  var  Katrín  Kristjana  Gunnarsdóttir 
prests  í  Laufási  Gunnarssonar  (I,  288—289);  þ.  b.: 

B.  Hannes  Pórður  bankastjóri,  fyr  ráðherra  (sbr.  II,  752 — 754). 
Ragnheiður  kona  hans  andaðist  18.  juli  1913.  Börn  þeirra 
hin  yngstu,  sem  ekki  eru  talin  II,  752,  eru:  Kristjana  (f. 
30.  raaí  1911)  og  Sigurður  Tryggvi  (f.  6.  jan.  1913). 

C.  Marínó  Jakob,  fyrrum  sýslumaður  í  Strandasj'slu  (sbr.  II, 
404),  nú  (1915)  stjórnarráðsaðstoðarmaður  i  Reykjavik,  á 
mörg  börn. 

D.  Gunnar  bankastjóri  á  Færeyjum,  kvæntur  Níelsínu  dóttur 
Chr.  Havsteen's  kaupstjóra  og  Önnu  Pálsdóttur  Magnússonar. 

E.  Laura  f.  k.  Jóns  Pórarinssonar  fræðslumálustjóra;  þ.  b.: 
Pórunn  gift  Júlíusi  Jakobssyni  Havsteen  cand.  jur.  á  Ak- 
ureyri,  Hafsteinn,  Kristjana,  Soffía,  Anna. 

F.  Soffia  dó  uppkomin. 

G.  Elín  átti  Lárus  H.  Bjarnason  fyr  sýslumann  í  Snæfells- 
nessýslu,  nú  háskólakennara  í  lögtræði,  og  2  börn  (sbr. 
III,  250—251). 

H.  Jóhanna  dó  fullvaxta.  Nokkur  börn  Havsteens  amtmanns 
og  siðustu  konu  hans  dóu  ung. 


797 


Vidauki. 

A.  Sýslumenn  í  Suður-Múlasýslu  : 

Jónas  Jónsson  Thorsteinsen. 

Faðir:         Jón     Þorsteinsson     Thorsteinsen     landiæknir     í 

Reylíjavílv  (f  1855). 
Móðir:         Elín  Steiánsdóttir  amtmanns  Stepliensens  á  Hvít- 

árvöllum  Ólafssonar  stiptamtmanns. 
Kona:         Þórdís    Pálsdóttir    Melsteðs    amtmanns    Þórðar- 

sonar  (sbr.  bls.  363).     Hún  andaðist  í  Reykja- 

vík  22.  nóv.  1891. 
Börn:  A.    Elín    (f.     13.    ágúst     1856),     gipt     Magnúsi 

Stephensen    fyrrum    landshöíðingja    (sjá  bls. 
510—511). 

B.  Jón  Thorsteinsen  prestur  á  Þingvöllum  (f. 
30.  apríl  1858)  kvæntur  Guðbjörgu  Her- 
mannsdóttur  sýslumanns  Johnsens  á  Velli 
(sjá  bls.  516). 

Jónas  Thorsteinsen  var  fæddur  í  Nesi  við  Seltjörn 
9.  nóvember  1826,  útskrifaður  úr  Bessastaðaskóla  1846, 
tók  aðgöngupróf  (examen  artium)  við  háskólann  s.  á. 
með  2.  einkunn  og  annað  lærdómspróf  26.  ágúst  og  5, 
nóv.  1847  einnig  með  2.  einkunn,  en  embættispróf  í  lög- 
fræði  16.  janúar  1853  með  2.  einkunn  í  báðum  prófum, 
var  s.  á  settur  sj'slumaður  í  Suður-Múlasýslu,  og  fékk 
veitingu  fyrir  henni  30.  apríl  1854.  Hann  hafði  aðsetur 
á  Eskifirði  og  andaðist  þar  28.  október  1861.  Var  hraust- 
menni  og  harðger  og  gleðimaður. 


Eptir  lát  Jónasar  sýslumanns  þjónaði  Porsteinn  Jóns- 
son  sýslumaður  í  Norður-Múlasýslu  suðursýslunni  til  vors- 
ins  1862. 

Björn  Skúlason  hreppstjóra  á  Ytri-Þverá  í  Vesturhópi 
Sveinssonar  og  konu  hans  Guðrúnar  Björnsdóttur  (sbr. 
Tímar.    J.    Péturss.    HI,  51 — 54)  umboðsmaður  á  Eyjólfs- 


798 

stöðum  á  Völlum  hélt  nokkur  manntalsþing  fyrir  Þor- 
stein  sýslumann  í  Suður-Múlasýslu  vorið  1853,  og  síðar 
var  hann  settur  sýslumaður  í  Suður-Múlasýslu  frá  því 
snemma  í  maí  1862,  og  hélt  manntalsþing  þá  um  vorið 
í  sýslunni,  þvi  að  Þorsteinn  sýslumaður,  er  þar  hafði 
þjónað  sem  settur  frá  láti  Jónasar  Thorsteinsens  haustið 
1861  var  þá  á  förum  úr  Múlasýslum.  Björn  Skúlason 
þjónaði  sýslunni  til  haustsins  s.  á.,  er  Sigurður  E.  Sverri- 
son  tók  við.  Björn  var  fæddur  2.  april  1810,  útskrifaður 
úr  Bessastaðaskóla  1837  og  varð  s.  á.  barnakennari  á 
Bessastöðum,  flutti  síðar  austur  í  Múlasýslu  og  gerðist 
umboðsmaður  Skriðuklausturs.  Hann  andaðist  á  Eyjólfs- 
stöðum  2.  jan.  1865.  Kona  hans  var  Bergljót  Sigurðar- 
dóttir  stúdents  á  Eyjólfsstöðum  Guðmundssonar  sýslu- 
manns  Péturssonar,  og  er  barna  þeirra  áður  getið.  Björn 
Skúlason  var  gáfumaður  og  mikils  metinn. 

Sigurður  Eiriksson  Sverrisson. 

Sjá  Strandasýslu  (II,  403).  Hann  var  settur  sýslu- 
maður  í  Suður-Múlasýslu  haustið  1862,  og  þjónaði  henni 
þangað  lil  Oh'varius  tók  við  henni  hauslið  1863. 

Valdemar  Christian  Bohn  Olivarius, 

danskur  maður,  var  fæddur  í  Nexö  á  Borgundarhólmi 
20.  júlí  1834,  útskrifaður  úr  latínuskóla  í  Rönne  1852, 
tók  embættispróf  í  lögum  18.  júní  1861  með  1.  einkunn  í 
báðum  prófum,  varð  aðstoðarmaður  í  endurskoðunar- 
stjórnardeildinni  1862,  en  fékk  veitingu  fyrir  Suður-Múla- 
sýslu  28.  júní  1863  og  kom  samsumars  út  hingað,  var 
um  tíma  vorið  1871  settur  sýslumaður  í  Norður-Múla- 
sv'slu,  þangað  til  Böving  tók  við  þá  um  sumarið;  varð 
bæjaríógeti,  bæjarskrifari  og  borgarstjóri  í  Rönne  á  Borg- 
undarhólmi  23.  febrúar  1872,  var  sæmdur  riddarakrossi 
dannebrogsorðunnar  25.  ágúst  1876,  en  heiðursmerki 
dannebrogsmanna  6.  september  1900,  fékk  lausn  frá  em- 
bætti  1907  og  andaðist  1  Kaupmannahöfn  14.  júní  1912. 
Hann    var   kvæntur    Þorgerði  (f.  21.  júlí  1841)  Hallgríms- 


799 

dóttur  prófasts   á  Hólmum  Jónssonar  og  áttu  þau  5  syni, 
sem  komnir  eru  i  embætli  1  Danmörku. 

Jón  Asmundsson  Johnsen. 

Faðir:  Ásmundur  Jóusson  prófastur  i  Odda  á  Rangár- 

völlum  (t  18.  marz  1880)  (sbr.  III,  508). 
Móðir:         Guðrún    Þorgrimsdóttir    gullsmiðs    á  Bessastöð- 

um  Tómassonar.     Hún  dó  14.  jan.  1860. 
Kona:  Kristrún    Þuriður    (f.    16.  júni  1844)  Hallgríms- 

dóttur  prófasts  á  Hólmum  Jónssonar. 
liörn:  A.    Ásgrímur    (f.    15,   júlí    1877),    var    4  vetur  í 

lærða  skólanum,  og  tók  próf  upp  úr  4.  bekk 
vorið  1896,  en  hætti  svo  við  nám,  og  varð 
verzlunarmaður  á  Akureyri.  Andaðist  þar 
30.  marz  1905.  Hann  var  kvæntur  Rakel 
Guðnadóttur,  og  er  son  þeirra  Jón  Karl. 

B.  Sigurður  var  beykir,  fór  til  Ameríku. 

C.  Guðrún  (f.  11.  jan.  1880)  gipt  Pxagnari  Ól- 
afssyni  forstjóra  á  Akureyri,  þ.  b.:  Þuríður, 
Sverrir,  Valgerður,  Olafur  Friðrik  o.  fl. 

D.  Asmundur  fór  til  Ameríku. 

Jón  Johnsen  s\'slumaður  var  fæddur  í  Odda  11.  des- 
ember  1843,  kom  í  Reykjavíkurskóla  1857  og  var  útskrif- 
aður  þaðan  1863  með  1.  einkunn  (84  st.),  tók  heimspekis- 
próf  við  háskólann  30.  júní  1864,  og  embættispróf  í 
í  lögfræði  16.  júní  1870  með  2.  einkunn  (101  st.),  var  s. 
á.  settur  sj'slumaður  í  Eyjafjarðarsýslu  og  1871  í  Húna- 
vatnssýslu,  en  fékk  veitingu  fyrir  Suður-Múlasýslu  29. 
júni  1872,  og  sat  á  Eskifirði,  meðan  hann  var  þar  sýslu- 
maður.  Var  hann  eptir  burtför  Bövings  sýslumanns  i  júlí 
1880  um  tima  jafnframt  settur  sjslumaður  í  Norður-Múla- 
sýslu;  fékk  lausn  frá  embætti  31.  maí  1895,  flutti  þá  til 
Reykjavíkur  og  andaðisl  þar  14.  október  s.  á. 


Sigurður   Pétursson. 

Faðir:  Pétur  Sigurðsson  bóndi  á  Sjávarborg,  síðar 
kaupmaður  á  Sauðarkrók,  og  síðast  bóndi  í 
Borgargerði    (t    29.  mai    1910).     Hann  var  son 


800 

Sigurðar    prests    Arnþórssonar    á    Mælifelli    og 

Elinborgar    Pétursdótlur    prófasts    á  Viðivöllum 

Péturssonar. 
Móðir:         Björg  Bjarnadóttir  bónda  í  Engihlíð  Guðmunds- 

sonar. 
Sigurður  var  fæddur  á  Sjávarborg  25.  nóvember  1867, 
kom  í  Reykjavíkurskóla  1883  og  var  útskrifaður  1889 
með  1.  einkunn  (98  st.),  tók  próf  1  heimspeki  við  há- 
skólann  23.  júní  1890  með  1.  einkunn,  og  embættispróf  í 
lögfræði  29.  janúar  1895  með  1.  einkunn  (119  st.),  var 
settur  sýslumaður  í  Suður-Múlasýslu  12.  júní  s.  á.  og  fór 
þá  þegar  austur  þangað,  en  andaðist  snögglega  á  Eski- 
firði  1.  janúar  1896.  Æfiminning  hans  er  í  Sunnanfara 
V.  árg.,  8.  tbl.  Sigurður  var  gáfumaður,  stilltur  og  ráð- 
seltur  og  drengur  hinn  bezti,  en  jafnan  óhraustur  til 
heilsu    af  lungnatæringu.     Hann  dó  ókv.  og  bl. 

Axel  Valdemar  Tulinius. 
Fadir:         Carl    Daniel    Tulinius   kaupmaður  og  konsúll  á 

Eskifirði  (t  16.  febr.  1905). 
Móðir:         Guðrún    (f   30.  ágúst  1904)  Þórarinsdóttir  hins 

gamla    prófasts    á   Hofi  í  Alptaíirði  Erlendsson- 

ar  1  Hellisfirði  Arnasonar  Torfasonar. 
Kona:  Guðrún  (f.  14.  febr.  1875)  Hallgrímsdóttir  bisk- 

ups  Sveinssonar. 
Börn:  A.    Hallgrimur  Axel  f.  14.  febr.  1896. 

B.  Carl  Daníel  f.   13.  jiilí  1902. 

C.  Erhngur   Gústaf  f.  21.  febr.  1909. 

Axel  V.  Tulinius  er  fæddur  á  Eskifirði  6.  júní  1865, 
kom  í  lærða  skólann  1880  og  settist  í  3.  bekk,  útskrifaður 
1884  með  2.  einkunn  (75  st.),  sigldi  til  háskólans  1885 
og  tók  þar  próf  í  heimspeki  19.  júní  1886  með  1.  eink- 
unn,  en  embættispróf  í  lögfræði  17.  janúar  1891  með  3. 
einkunn  (59  st.)  og  aptur  12.  janúar  1892  með  2.  eink- 
unn  (67  st.),  var  svo  um  tíma,  að  loknu  prófi,  í  lögreglu- 
liðinu  í  Kaupmannahöfn,  og  því  næst  frá  ársbyrjun  1893 
fulllrúi  bæjarfógeta  í  Reykjavík.  Hann  var  settur  sýslu- 
maður  í  Norður-Múlasj'slu,  30.  júní  1894,  þá  er  Einari 
Thorlaciusi    sj'slumanni    var  vikið  frá,  en  skipaður  sýslu- 


801 

maður  í  Suður-Múlasýslu  26.  september  1895  frá  1.  jan. 
1896,  en  þjónaði  þó  Norður-Múlasýslu  þangað  til  Egg- 
ert  Briem  tók  við  í  apríl  1896,  fékk  lausn  frá  embælti  1. 
júli  1911  frá  1.  okt.  s.  á.  og  flutti  þá  um  haustið 
frá  Eskiíírði  til  Reykjavíkur,  og  er  þar  yfirréttarmála- 
flutningsmaður  m.  m.  Hann  sat  á  alþingi  1901  sem 
þingmaður  Sunnmýlinga.  Þá  er  Friðrik  konungur  8. 
kom  hingað  til  lands  sumarið  1907,  var  Axel  sýslumaður 
fenginn  til  að  vera  forstjóri  konungsfararinnar  auslur  í 
sýslur,  og  sjá  um  fleira  áhrærandi  dvöl  konungs  hér  á 
landi.  Leysti  það  starf  röggsamlega  af  hendi  og  var  þá 
(8,  ágúst  1907)  sæmdur  riddarakrossi  dannebrogsorðunn- 
ar.  Hann  hefur  og  verið  sæmdur  minnispeningi  (meda- 
líu)  fyrir  björgun  manna  úr  lífsháska.  Síðan  hann  kom 
til  Reykjavíkur  hefur  hann  meðal  annars  verið  formaður 
Iþróttasambands  íslands. 

Sigurjón  Markússon. 

Hann  var  settur  sýslumaður  í  Suður-Múlasýslu  28. 
september  1911  frá  1.  okt.  s.  á.,  þá  er  Tulinius  sleppti  og 
þjónaði  þar  til  vorsins  1912,  er  Guðmundur  Eggerz  tók 
við.     (Sjá  um  hann  frekar  við  Skaptafellssj'slu). 

Guðmundur  Pétursson  Eggerz. 

Faðir:         Pétur    Friðriksson    Eggerz,    bóndi  í  Akureyjum 

og    um    tíma    verzlunarsljóri    á    Borðeyri   (j  ö, 

april  1892)  (sbr.  H,  727). 
Móðir:         Sigríður    Guðmundsdóttir    frá    Kollsá    i    Hrúta- 

firði  Einarssonar. 
Kona:  Frederikka    Holten,    dóttir    lyfsala    í    Randers; 

þau  hafa  átt  eitt  barnj  er  andaðist  ungt. 
Guðmundur  Eggerz  er  fæddur  á  Borðeyri  30.  sept- 
ember  1873,  kom  í  lærða  skólann  1889  og  settist  í  2. 
bekk,  útskrifaður  1894  með  1.  einkunn  (93  st.),  tók  heim- 
spekispróf  við  háskólann  31.  mai  1895  með  1.  einkunn 
og  embættispróf  í  lögfræði  26.  febrúar  1902  með  1,  eink- 
unn  (119  st.).  Var  svo  um  hríð  á  ýmsum  embættaskrif- 
stofum    i    Danmörku,    skipaður    málaflutningsmaður     við 


802 

landsyfirréttinn  í  Reykjavík  o.  apríl  1905;  þjónaði  svo 
Snæfellsness-  og  Hnappadalssýslu  sem  seltur  sýslumaður 
þar  1906 — 1908,  og  fékk  veitingu  fyrir  þeirri  sýslu  19. 
nóvember  1908,  en  Suður-Múlasýsla  var  honum  veitt  4. 
október  1911  og  tók  við  henni  vorið  1912.  Býr  á  Eski- 
firði.  Sat  á  alþingi  1913  og  aukaþinginu  1914  sem  2. 
þingmaður  Sunnmýlinga. 


B.    Sýslumenn  i  Norður-Múlasýslu  : 

Þorsteinn  Jónsson. 

Þá  er  J.  P.  Havsteen  sýslumaður  var  skipaður  amt- 
maður  í  Norður-  og  Austuramlinu  16.  maí  1850  var  Þor- 
steinn  sj'slumaður,  er  þá  hélt  Suður-Múlasýslu,  settur 
sýslumaður  í  Norður-Múlasýslu  ásamt  sinni  sýshj,  en 
fékk  veitingu  fyrir  henni  1.  mai  1851,  en  þjónaði  þó  jafn- 
framt  Suður-Múlasýslu  þangað  til  1853,  að  Jónas  Thor- 
steinsen  tók  við  henni.  Meðan  Þorsteinn  var  sv'slumaður 
í  Múlas\'slu  bjó  hann  á  Ketilsstöðum  á  Völlum,  en  25. 
mai  1861  var  honum  veitt  Þingej'jarsýsla,  en  þjónaði 
samt  Norður-Múlasýslu  til  júlíloka  1862.  Sjá  meira  um 
hann  þar,  bls.  370 — 371   hér  að  framan. 

Páll  Olafsson  prests  á  Kolfreyjustað  Indriðasonar  og 
f.  k.  hans,  Þórunnar  Einarsdóttur,  fæddur  8.  marz  1827, 
var  settur  sýslumaður  í  Norður-Múlasýslu  eptir  burt- 
för  Þorsteins  sýslumanns  Jónssonar  og  þjónaði  þar  að 
minnsta  kosti  2  mánuði  (ágúst  og  september)  1862,  þang- 
að  til  Ole  Smith  tók  við  um  haustið.  Bjó  Páll  þá  á 
Höfða  á  Völlura.  F,  k.  hans  var  Þórunn  Pálsdóttir  sýslu- 
manns  Guðmundssonar  (sjá  áður),  en  hin  síðari  Ragn- 
hildur  Björnsdótlir  umboðsmanns  Skúlasonar  (sjá  áður). 
Páll  skáld  andaðist  í  Reykjavík  23.  desember  1905. 

Oie  Worm  Smith, 
danskur  maður,  var  fæddur  í  Kongsdal  hjá  Holstebro  30. 
marz    1832,    útskrifaður  úr  latínuskóla  í  Rípum  1852,  tók 
embættispróf    í    lögfræði  8.  janúar  1858  með   1,  einkunn  í 
báðum    prófum,    var    seltur    sýslumaður    í    Norður-Múla- 


803 

sýslu  18G2  og  kom  þá  út  hingað  um  haustið,  en  fékk 
veitingu  fyrir  henni  6.  september  1863,  fékk  veitingu  íyTÍr 
borgmeistara-,  bæjarfógeta-  og  bæjarskrifaraembætti  í 
Lemvig  á  Jótlandi  22.  okt.  1870,  ásamt  héraðsfógeta- 
og  skrifaraembætti  í  Skodborg  og  Vandfuldhéruðum,  og 
fór  héðan  af  landi  burt  1871,  varð  riddari  af  dannebrogs- 
orðunni  24.  maí  1872  og  andaðist  i  Lemvig  27.  janúar  1885. 
Meðan  hann  var  sýslumaður  hér  bjó  hann  á  Vestdals- 
eyri  við  Seyðisfjörð.  Kona  hans  hét  Benthe  Marie,  dönsk, 
og  voru  börn  þeirra :  Troels,  Andrea  Elvina,  Jens  og 
Nikulás.     Smith    sýslumaður    var    kanselliráð    að  nafnbót. 

Præben  Theodor  Emanuel  Böving, 

danskur  maður.  Var  áður  sýslumaður  í  Snæfellsnessýslu, 
og  síðar  í  Borgarfjarðarsýslu  (sjá  líl,  248,  540),  en  fékk 
veitingu  fyrr  Norður-Múlasýslu  13.  apríl  1871,  og  þjón- 
aði  henni  til  188u,  að  hann  flutti  til  Danmerkur,  hafði 
hann  þá  21.  febrúar  s.  á.  fengið  veitingu  fjTÍr  héraðs- 
fógetaembætti  í  Thjrsting  og  Vradshéruðum,  og  bjó  þá  í 
Brædstrup,  en  varð  héraðsfógeti  í  Lunde  og  Skamhéruð- 
um  á  Fjóni  1895  og  bjó  í  Odense.  Hann  varð  riddari  af 
dannebrogsorðunni  6.  nóvember  1890,  en  andaðist  í  Odense 
^.  janúar  1908.  Hann  var  fæddur  i  Vejen  hjá  Kolding  12, 
september  1834,  en  tók  embættispróf  í  lögfræði  13.  janúar 
1862  með  1.  einkunn  í  báðura  prófum.  Kona  hans  var 
Kristína  Guðrún  (f,  28.  maí  1853)  yngsta  dóttir  Kristjáns 
Skúlasonar  Magnusen  kammerráðs  á  Skarði  (sbr.  II, 
744—745).  

Eptir  burtför  Bövings  sýshimanns  var  Jón  Asmunds- 
son  Johnsen  sýslumaður  í  Suður-Múlasýslu  settur  sumarið 
1880  til  að  gegna  Norður-Múlasýslu  þangað  til  Einar 
Thorlacius  tók  við. 

Einar  Jónsson  Thorlacius. 

Faðir:         Jón    Einarsson    Thorlacius    prestur    í  Saurbæ  í 

Eyjafirði  (ý  12.  sept.  1872). 
Móðir:         Ólöf     Haligrímsdóttir    prófasts    Thorlaciusar    á 

Hrafnagili  Hallgrímssonar. 


804 

Einar  Thorlacius  var  fæddur  í  Saurbæ  í  Eyjafirði 
18.  nóvember  1851,  kom  i  lærða  skólann  1869  og  settist 
í  2.  bekk,  úlskrifaður  1874  með  1.  einkunn  (86  st.),  tók 
próf  í  heimspeki  við  háskólann  21.  júní  1875  með  1. 
einkunn,  og  erabættispróf  í  lögfræði  13.  júní  1879  með  2. 
einkunn  (63  st.),  var  settur  sj'slumaður  í  SkaptafellssSslu 
'A.  júlí  s.  á.,  en  fékk  veitingu  fyrir  Xorður-Múlasýslu  30. 
júní  1880,  en  var  vikið  frá  embætti  30.  júní  1894  fyrir 
ýmsn  óreglu  í  embættisfærslu  og  algerlega  leystur  frá  em- 
bætliiiu  29.  maí  1896,  þó  með  eptirlaunum.  Hann  var  til 
heimilis  á  Seyðisfirði  meðan  hann  var  sýslumaður  og 
lengi  eptir  það,  en  á  nú  heima  í  Kaupmannahöfn,  mjög 
heilsulítill  orðinn.  Hefur  aldrei  kvænzt.  Hann  var  á 
aukaþinginu  1886  sem  þingmaður  Norðmýlinga,  en  gat 
ekki  komið  til  þings  1887,  af  því  að  hann  fékk  engan 
löglærðan  mann  fyrir  sig. 

Launson  Einars  sj'slumanns  er  Jón  Thorlacius  verzl- 
unarmaður  í  Kaupmannahöfn. 

Axei  Valdemar  Tulinius. 
(Sjá  Suður-Múlasýslu).  Hann  var  settur  sýslumaður 
i  Norður-Múlasýslu  30.  júni  1894,  þá  er  Einari  Thorla- 
ciusi  var  vikið  frá  embætti,  og  þjónaði  þvi  embætti  þang- 
að  til  í  apríl  1896,  að  Eggert  Briem  tók  við.  Hann  hatði 
á  þeim  tíma  aðselur  á  Seyðisfirði. 

Eggert  Ólafur  Eggertsson  Briem. 
Hann  var  settur  sýslumaður  í  Norður-Múlas^'slu  og 
bæjarfógeti  á  Seyðisfirði  21.  febrúar  1896  frá  1.  april  s. 
á.,  og  þjónaði  þar  þangað  til  Jóhannes  sj'slumaður  tók 
við  1897,  en  fékk  veitingu  fyrir  Skagafjarðarsýslu  26. 
október    1897    (sjá    nánar    um  hann  í  viðauka  hér  síðar), 

Jóhannes  Jóhannesson. 
Faðir:         Jóhannes     Guðmundsson    sýslumaður    í    Mýra- 

og    Hnappadalssýslu   (7  11.  marz  1869,  sjá  HI, 

377—379). 
Móðir.         Maren  Ragnheiður  Friðrikka  Lárusdóttir  (t  15. 

nóv.  1907). 


805 

Kona:  Jósefína  Antouía  (f.  25.  apríl  1878)  dóttir  Lár- 
usar  Þ.  Blöndal  sýslumanns  á  Kornsá  (II,  748 
—750). 

Börn:  A.    Lárus  f.  2L  okt.  1898. 

B.  Anna  f.  2.  nóv.  1900. 

C.  Elín  f.  16.  júní  1909. 

Jóhanues  sj'slumaður  er  fæddur  í  Hjarðarholti  í  Staf- 
holtstungum  17.  janúar  1866,  flutli  ungur  með  móður 
sinni  til  Reykjavíkur,  kom  í  lærða  skólann  1880  og  var 
útskrifaður  1886  með  1.  einkunn  (97  st.),  tók  próf  í 
heimspeki  við  háskólann  10.  júní  1887  með  1.  einkunn, 
og  embættispróf  í  lögfræði  2.  júni  1891  með  1.  einkunn 
(93  st.),  varð  s.  á.  aðstoðarmaður  í  hinu  ísleuzka  ráða- 
neyti  í  Kaupmannahöfn,  en  var  settur  sýslumaður  í  Húna- 
vatnssýslu  1.  ágúst  1894  frá  1.  sept.  s.  á.,  og  þjónaði 
henni  þangað  til  hann  tók  við  embættinu  sem  sýslumað- 
ir  í  Norður-Múlas<^slu  og  bæjarfógeti  á  Seyðisíirði,  er 
hann  fékk  veitingu  fyrir  13.  apríl  1897.  Hann  var  al- 
þingismaður  fyrir  Norður-Múlasýslu  frá  1901 — 1913  eða 
alls  á  9  þingum.  Var  skipaður  23.  september  1904  for- 
seti  í  amtsráði  Austuramlsins  frá  1.  okt.  s.  á  og  hafði 
það  starf  á  hendi  til  1908,  að  amtsráðin  lögðust  alger- 
lega  niður.  Hann  átti  sæti  í  nefnd  þeirri,  er  konungur 
skipaði  30.  júlí  1907  til  að  ræða  um  stöðu  íslands  i  veldi 
Danakonungs,  og  var  við  þau  nefndarstörf  í  Kaupmanna- 
höfn  fyrri  hluta  ársins  1908.  Hann  var  sæmdur  riddara- 
krossi  dannebrogsorðunnar  15.  ágúst  1907. 


Viðaukar  um  sýslumenn.'^ 


Þingeyjapsýsla. 


Fadir. 


Móðir: 


Kona: 


Benedikt  Sveinsson.^) 

(Sbr.  I.  B.  bls.  135—136). 

Sveinn  prestur  á  Þykkvabæjarklaustri  (f  5, 
sept.  1849)  Benediktsson  prests  í  Hraungerði 
(j  1839)  Sveinssonar  prófasts  s.  st.  (f  1805) 
Halldórssonar  bónda  á  Melum  í  Trék^ilisvík 
Bjarnasonar  hreppstjóra  s.  st.  Steinssonar. 
Kristín  (f.  í  apríl  1794,  ý  í  Reykjavik  21.  júlí 
1879)  Jónsdóttir  eldra  á  Esjubergi  og  Arvelli  á 
Kjalarnesi  Örnólfssonar  i  Alfsnesi  Valdasonar 
Örnólfssonar. 

Katrín  (f.  31.  ágúst  1840,  j  í  Rvík  17.  maí 
1914)  Einarsdóttir  umboðsmanns  á  Reynistað 
Stefánssonar  og  Ragnheiðar  Benediktsdóttur 
Vidah'ns  Halldórssonar. 


1)  Viöaukar  pessir  snerta  að  eins  hina  siöustu  sýslumenn, 
er  hafa  ekki  áður  koniizt  að  í  Sýslumannaæfunum,  ásamt  fram- 
lialdsæfiatriðum  þeirra,  er  áður  hefur  getiö  verið,  síðan  þær 
J)yrjuðu  að  koma  út  (1881)  til  þessa  dags,  þvi  að  rétt-ast  þótti 
að  færa  alt  ritið  aö  þessu  leyti  niður  til  núverandi  tima 
(1915)  um  land  alt. 

2)  Ætternis  hans  og  barna,  sera  lifða  1881,  er  aö  visu  getið 
I.  B.  bls.  135 — 136,  en  hér  er  það  tekið  nálivæmar. 


807 

Börn:  A.    Ragnheiður  í.  í  Reykjavík  2.  maí  1860,  gipt 

Júlíusi    Sigurðssyni    bankastjóra  á  Akureyri. 

B.  Sveinn  f.  á  Elliðavatni  26.  júli  1862,  f  s. 
st.  8.  okt.  1868. 

G.  Einar  f.  s.  st.  31.  okt.  1864,  fyrrum  sýslu- 
maður  1  Rangárþingi,  nú  búsettur  í  Reykja- 
vik,  kvæntur  Valgerði  Einarsdóttur  Zoéga. 
(Sjá  um  hann  nánar  bls.  519 — 520  hér  að 
framan). 

D.  Kristín  f.  st.  16.  sept.  1867,  giptist  Árna 
sagnfræðingi,  aðstoðarmanni  við  landsbóka- 
safnið,  Pálssyni  prests  i  Gaulverjabæ  Sig- 
urðssonar. 

E.  Sveinlaug  f.  s.  st.  15.  júlí  1870,  t  í  Rvík  31. 
jan.  1873. 

F.  Ólafur  Sveinar  Haukur  f.  í  Rvík  17.  júlí 
1872;  bjó  á  Vatnsenda  í  Seltjarnarneshreppi, 
drukknaði  í  ál  nálægt  Elliðavatni  1.  júni 
1900,  var  kvæntur  Sigríði  dóttur  Þorláks 
Ólafssonar  Johnson  kaupmanns  í  Rvík,  en 
hún  átti  síðar  Einar  Arnórsson  ráðherra. 
Son  Ólafs  og  hennar:  Ólafur  Haukur,  fædd- 
ur  eptir  lát  föður  síns. 

Benedikt  sj'slumaður  fékk  lausn  frá  sýslumannsem- 
bættinu  1  Þingeyjarsj'slu  13.  apríl  1897,  og  flutti  þá  frá 
Héðinshöfða  til  Reykjavikur.  Andaðist  í  Reykjavik  2. 
ágúst  1899.  Um  æfi  hans  vísast  til  æfisögu  í  Andvara 
XXV.  árg.   1900  eptir  útgefanda  þessa  rils. 

Steingrímur  Jónsson. 
Faðir:         Jón  Sigurðsson  alþm.,  bóndi  á  Gautlöndum  við 

Mývatn  (f  26.  júní  1889). 
Móðir:         Solveig    Jónsdóttir    prests    í    Reykjahlíð,    síðar 

Kirkjubæ    í    Tungu    Þorsteinssonar    stúdents    i 

Reykjahlíð  Jónssonar    ríka    í    Asi  í  Kelduhverfi 

(f  1799)  Jónssonar. 
Kona:  Guðn}'    (f.    3.    maí    1868)    Jónsdóttir    bónda    á 

Grænavalni  við  Mývatn  Jónassonar. 


808 

Börn:  A.    Þóra  Hólmfríður  í.  19.  okt.  1897. 

B.  Jón  f.  14.  marz  1900. 

C.  Solveig  f.  29.  okt.  1902. 

D.  Kristján  Pétur  f.  4.  sept.   1909. 
Steingrímur   sýslumaður  er  fæddur  á  Gautlöndum  27. 

desember  1867,  kom  1  skóla  1883  og  settist  i  2.  bekk, 
og  var  útskrifaður  1888  með  1.  einkunn  (101  st.),  tók  próf 
í  heimspeki  við  háskólann  21.  júní  1889  með  1.  einkunn, 
og  embættispróf  í  lögum  15.  júni  1894,  einnig  með  1. 
einkunn,  varð  s.  á.  aðstoðarmaður  i  íslenzka  ráðaneytinu 
í  Kaupmannahöfn,  en  var  settur  sj'slumaður  í  Þingeyjar- 
s5'slu  15.  júní  1897  frá  1.  júlí  s.  á.  og  fékk  veitingu  fyrir 
því  embætti  5.  maí  1898.  Hann  hefur  setið  á  öllum  al- 
þingum  síðan  1907  sem  konungkjörinn  þingmaður.  Var 
nefndarmaður  í  millilandanefndinni  um  sambandsmálið 
1908.     Býr  á  Húsavík. 


Byjafjapðapsýsla. 

(Sbr.  I.  B.,  bls.  294). 

Stefán  Thorarensen  s\'slumaður  (I.  B.  bls.  294)  fékk 
lausn  frá  sýslumannsembættinu  og  bæjaríógetaembættinu 
á  Akureyri  3.  janúar  1891  og  andaðist  á  Akureyri  14. 
október  1901. 

Börn    Stefáns    sýslumanns    og  konu  hans,  Olivie  Al- 
vilde  (fædd  Juby),  sem  til  aldurs  komust,  voru: 

A.  Oddur  lyfsali  á  Akureyri,  kvæntur  Alma  Clara  Mar- 
grethe  Schiöth,  dóttur  P.  F.  H.  Schiöth  bakara  á 
Akureyri. 

B.  Solveig  Lovise  gipt  Möller  forstióra  í  Kaupmanna- 
höfn. 

C.  Jóhann  Stefán,  bjó  um  hríð  í  Kaupangi,  fór  til 
Vesturheims. 

Klemens  Jónsson. 

Faðir:         Jón    Jónsson    Borgfirðingur,  lengi  lögregluþjónn 

í  Reykjavík  (t  20.  okt.  1912). 
Móðir:         Anna  Guðrún  Eiríksdótlir. 


809 

Kona  /yrri:    Þorbjörg  (ý  30.  jan.  1902)  Stefánsdóttir  sj'slu- 

manns   í  Arnessýslu  Björnssonar  (sbr.  hér  áður 

bls.  372). 

Börn:  A.    Anna  Guðrún  f.  í  Kaupm.höfn  19.  júní  1890, 

gipt    1913    séra    Tryggva    á   Hesti  syni  Þór- 

halls  biskups.     Þ.  b.:    Klemens. 

B.  Agnar  Stefán,  dó  ungur. 

C.  Karen    Emilia,    f.    6.    maí  1893,    i    28.  okt. 
1911. 

Kona  siðari:     Anna  María  (f.   1.  júní  1879)  dóttir  P.  F.  H. 

Schiöth  bakara  á  Akureyri. 
Börn:  D.    Agnar  Klemens  f.  13.  okt.  1909. 

E.    Alma  Valborg  f.  21.  sept.  1910. 

Klemens  landritari  er  fæddur  á  Akureyri  27.  ágúst 
1862,  fluttist  með  foreldrum  sínum  til  Reykjavíkur  1865, 
kom  i  Reykjavíkurskóla  1877  og  var  útskrifaður  þaðan  1883 
með  1.  einkunn  (92  st.),  tók  próf  í  heimspeki  við  háskólann 
23.  júní  1884  með  1.  einkunn  og  embættispróf  í  lögfræði 
4.  júní  1888  með  1.  einkunn  (93  st.),  varð  árið  eptir  að- 
stoðarmaður  í  íslenzka  ráðaneytinu,  en  settur  sj'slumaður 
i  Eyjafjarðarsýslu  og  bæjarfógeti  á  Akurejai  1.  júlí  1891 
frá  1.  sept.  s.  á.,  og  fékk  veilingu  fyrir  þeim  embættum 
13.  apríl  1892.  Var  settur  amtmaður  í  Norður-  og  Austur- 
«mtinu  frá  1.  júlí  1894  þangað  til  Páll  Briem  tók  við  í 
lok  nóvember  s.  á.,  en  2.  marz  1904  var  hann  skipaður 
landritari  og  flutti  þá  til  Reykjavíkur.  Var  alþingismaður 
Eyfirðinga  frá  1893  til  1903  og  forseti  neðri  deildar  1901, 
1902  og  1903.  Var  formaður  í  skattamálanefnd,  er  skip- 
uð  var  2.  des.  1907.  Varð  riddari  af  dannebrog  27.  jan. 
1904,  dbrm.  8.  ágúst  1907,  riddari  af  þýzku  krónuorð- 
unni  2.  st.  1912,  og  offiseri  af  frakknesku  heiðursfylk- 
ingunni  1913.  Hann  hefur  samið  wLögfræðingatalw,  (Við- 
auka  við  Lögfræðingatal  M.  Stephensens  landshöfðingja) 
prentað  í  ritum  Sögufélagsins  1910. 

Páll  Friðrlk  Vídalin  Bjarnason. 

Hann  var  seltur  sýslumaður  í  Eyjafjarðarsj'slu  og 
ÍDæjarfógeti    á    Akureyri    19.    marz    1904    frá  1.  maí  s.  á. 

52 


810 

þangað    til    í    okl.    s.   á.,  að  Guðlaugur  Guðmundsson  tók 
við.     (Sjá  um  hann  síðar). 

Guðlaugur  Guðmundsson. 

Hann  var  skipaður  sýslumaður  í  Ej'jafjarðarsýslu  og 
bæjarfógeti  á  Akureyri  20.  júlí  1904  og  andaðist  þar  5. 
ágúst  1913.  (Sjá  um  hann  við  Skaptafellss^slu  bls.  676 
—  678  hér  að  framan). 

Jóhannes  JiíUus  Havsteen  cand.  jur.  (f.  13.  júlí  1886)» 
son  Jakobs  V.  Havsteen  etazráðs  á  Oddeyri,  var  settur 
til  að  þjóna  sjslumanns-  og  bæjarfógetaembættinu  eptir 
lát  Guðlaugs  sumarið  1913  og  gegndi  þeim  embættum 
til  vorsins  1914,  að  Páll  Einarsson  tók  við,  en  hefur  sið- 
ar  verið  aðstoðarmaður  hans.  Hann  er  útskrifaður  úr 
skóla  1905  með  1.  einkunn  (92  st.)  og  tók  embættispróf 
í  lögfræði  við  Hafnarháskóla  1913  með  1.  eink.  Er  kvænt- 
ur  Þórunni  dóttur  Jóns  Þórarinssonar  fræðslumálastjóra 
í  Reykjavík. 

Páll  Einarsson. 

Sjá  um  hann  við  Gullbringusýslu  (bls.  195  hér  a5 
framan).  Honum  var  veitt  sýslumannsembættið  í  Eyja- 
fjarðarsN'slu  og  bæjarfógetaembættið  á  Akureyrí  20.  apríl 
1914  frá  1.  júlí  s.  á.  og  flutti  þangað  um  vorið.  Hann 
er  kvæntur  í  síðara  sinn  Sigríði  (f.  24.  des.  1889)  dóttur 
Franz  Siemsens  fyr  sýslumanns  (sbr.  bls.  194  hér  a5 
framan),  og  eru  börn  þeirra:  Einar  Baldvin  (f.  29.  febr.. 
1912)  og  Sigríður  (f.  21.  maí  1913). 


Skagafjardapsýsla. 

(Sbr.  I.  B.  bls.  432). 

Eggert  Gunnlaugsson  Briem  fékk  lausn  frá  sýslu- 
mannsembættinu  í  Skagafjarðarsýslu  29.  marz  1884,  og. 
andaðist  í  Reykjavik  11.  marz  1894.  Sjá  nánar  um  hann 
bls.  512 — 515  hér  að  framan). 


811 


Jóhannes  Davíð  Olafsson. 

Faðir:         Ólafur    Einarsson    Johnsen    prófastur   á    Stað  á 

Reykjanesi  (ý   1885). 
Móðir:         Sigríður    (f    26.   mai  1875)  Þorláksdóttir  prests 

i  Kjalarnesþingum  Loplssonar. 
Kona:  Margrét  (f.  19.  febr.  1855)  Guðmundsdóttir  próf- 

asts     í    Arnarbæli    Einarssonar    Johnsen.     Pau 

bræðrabörn. 
Börn:  A.    Ólafur  f.  23.  nóv.  1885,  útskrifaður  úr  skóla 

1905,   andaðist  á  Akureyri  18.  maí  1912. 

B.  Guðmundur  f.  1887,  dó  ungur. 

C.  Alexander  f.  15.  júlí  1888,  útskrifaður  úr 
skóla  1907,  cand.  mag.  i  þýzku  við  Hafnar- 
háskóla  haustið  1912. 

D.  Sigrún  f.  1.  ágúst  1889. 

E.  Valdimar  Davíð  f.  18.  sept.  189G.  Er  á 
verzlunarskrifstofu  í  Kaupmannahöfn. 

Jóhannes  sýslumaður  var  fæddur  á  Stað  á  Reykja- 
nesi  26.  október  1855,  kom  i  skóla  1872  og  var  útskrif- 
aður  1878  með  2.  einkunn  (62  st.),  tók  próf  í  heimspeki 
við  háskólann  21.  júní  1879  með  ágætiseinkunn,  en  em- 
bættispróf  í  lögfræði  12.  júní  1883  með  1.  einkunn  (99 
st.),  var  20.  des  s.  á.  settur  af  landshöfðingja,  en  10.  jan. 
1884  af  ráðgjafanum  málafærslumaður  við  landsyfirrétt- 
inn,  fékk  2.  júlí  1884  veitingu  fyrir  Skagafjarðarsýslu,  en 
5.  nóv.  1886  fyrir  Borgarfjarðar-  og  Mýrasvslu,  en  fékk 
að  vera  kyr  í  Skagafjarðarsýslu  15.  apríl  1887.  Hann  bjó 
fyrst  á  Gili,  en  síðar  á  Sauðárkrók,  og  andaðist  þar  26. 
marz  1897  (sbr.  III.  B.,  bls.  380).  Margrél  ekkja  hans 
flutti  eptir  lát  hans  til  Reykjavíkur,  en  siðar  til  Kaup- 
mannahafnar.  Jóhannes  sjslumaður  var  Ijúfmenni  og 
mjög  vel  látinn  af  sýslubúum  sínum. 

Eggert  Ólafur  Eggertsson  Briem. 

Faðir:         Eggert    Gunnlaugsson  Briem,  síðast  s^slumaður 

í  Skagafirði  (sbr.  bls.  512 — 515). 
Móðir:         Ingibjörg    Eiríksdóttir  sýslumanns  Sverrissonar. 

52* 


812 

Kona:  Guðrún  (f.  16.  maí  1869)  Jónsdóltir  prófasts  á 
Auðkúlu  Þórðarsonar  og  Sigríðar  Eiríksdóttur 
s^'slumanns  Sverrissonar.  Þau  hjón  eru  systra- 
börn. 

Börn:  A.    Sigríður  f.  9.  júlí  1901. 

B.    Gunnlaugur  f.  5.  febr.  1903. 

Eggert  Briem  er  fæddur  á  Reynistað  25.  júlí  1867, 
kom  i  skóla  1881,  og  var  útskrifaður  1887  með  1.  eink- 
unn  (98  st.),  tók  próf  í  heimspeki  við  háskólann  18.  júni 
1888  með  1.  einkunn  og  embættispróf  í  lögfræði  9.  júní 
1893  með  1.  einkunn  (133  st.),  var  skipaður  málsfærslu- 
maður  við  landsyfirréttinn  6.  sept.  s.  á.,  en  settur  sýslu- 
maður  í  Norður-ISJúlasýslu  og  bæjarfógeti  á  Seyðisfirði 
21.  febr.  1896,  og  settur  sj'slumaður  í  Skagafjarðarsj^slu 
30.  sept.  1897,  en  fékk  veitingu  fyrir  því  embætti  26.  okt. 
s.  á.  Bjó  á  Sauðárkrók  meðan  hann  var  sj'slumaður  þar. 
Var  skipaður  skrifslofustjóri  í  stjórnarráði  íslands  2.  marz 

1904,  og  veitti  3.  skrifstofu  (fjármálaskrifstofunni)  for- 
stöðu,  þangað  til  1909,  að  hann  varð  skrifstofustjóri 
á  1.  skrifstofu  (dómsmálaskrifstofunni).  Hinn  30.  marz 
1908  var  hann,  ásamt  sínu  eigin  embætti,  settur  2.  með- 
dómandi  í  yfirréttinum,  og  gengdi  því  embætti  þangað  til 
Halldór  Daníelsson  tók  við  því  um  nj'ár  1909  og  síðar 
16.  marz  1911  var  Eggert  skrifstofustjóri  settur  1.  með- 
dómandi  í  sama  rétti  og  gegndi  því  embætti,  ásamt  sinu 
eigin  embætti,  meðan  Kristján  Jónsson  háyfirdómari  var 
ráðherra,  eða  þangað  til  seint  í  júlí  1912.  Hann  hefir  og 
verið  endurskoðandi  Landsbankans  fyrir  hönd  stjórnar- 
ráðsins  síðan  um  nýár  1909  og  fastur  prófdómandi  við 
lagapróf  á  háskólanum  síðan  1912.  Hann  er  og  í  stjórn 
Búnaðarfélags  íslands  og  í  niðurjöfnunarnefnd  Reykjavík- 
ur.  Var  sæmdur  riddarakrossi  dannebrogsorðunnar  21. 
maí  1913. 

Guðmundur  Björnsson. 

Hann    var    settur    sj'slumaður  1  Skagafjarðarsýslu  25. 
apríl    1904  frá  1.  maí  s.  á.  og  þjónaði  þar  til  jafnlengdar 

1905.  (Sjá  um  hann  við  Barðastrandarsjslu  hér  á  eptir). 


813 

Páll  Friðrik  Vídalin  Bjarnason. 

Faðir:         Bjarni    E.  Magnússon  sýslumaður  í  Húnavatns- 

sýslu.     (Sbr.  bls.  564—565). 
Móðir:         Hildur    Solveig    (f.  31.  ágúst  1835)  Bjarnadóttir 

amtmanns     Thorarensens     Vigfússsonar     sýslu- 

manns  Þórarinssonar. 
Kona:         Margrét     Arnadóttir    óðalsbónda    1    Höfnum    á 

Skaga  Sigurðssonar  og  s.  k.  hans  Jóninnu  Þór- 

eyjar  Jónsdóttur. 
Barn:  A.    Bjarni. 

Páll  sýslumaður  er  fæddur  á  Geitaskarði  1  Langadal 
16.  október  1873,  kom  í  skóla  1889  og  var  útskrifaður 
1895  með  ágætiseinkunn  (106  st.),  tók  próf  í  heimspeki 
við  háskólann  11.  júni  1896,  einnig  með  ágætiseinkunn  og 
embættispróf  i  lögum  22.  júní  1900  með  1.  einkunn  (133 
st.).  Var  svo  um  hríð  aðstoðarmaður  hjá  bæjarfógetan- 
um  í  Kaupmannahöfn,  var  settur  sýslumaður  í  EyjaQarð- 
arsýslu  og  bæjarfógeti  á  Akureyri  19.  marz  1904  frá  1. 
maí  s.  á.  og  þjónaði  þar  þangað  til  Guðlaugur  sj'slumað- 
ur  Guðmundsson  tók  við  1  október  s.  á.,  en  29.  sept.  s.  á. 
var  Páll  seltur  málaflutningsmaður  við  landsyfirréttinn,  og 
fékk  veitingu  fyrir  Skagafjarðarsýslu  21.  febrúar  1905» 
fékk  veitingu  fyrir  Snæfellsness-  og  Hnappadalssýslu  26. 
marz  1912  frá  1.  iúlí  s.  á,,  en  var  29.  júní  s,  á.  settur  til 
að  gegna  sýslumannsembættinu  í  Skagafirði  mánuðina 
júlí  og  ágúst.    Flutti  svo  vestur  i  Stykkishólm  og  bj'r  þar. 

Magnús  Guðmundsson. 

Faðir:  Guðmundur  bóndi  í  Holti  í  Svínadal  Þorsteins- 
son  bónda  í  Sólheimum  Helgasonar  Eiríks- 
sonar  í  Bolholti  Jónssonar. 

Móðir:  Björg  Magnúsdóltir  bónda  á  Grófargili  í  Skaga- 
íirði  Magnússonar. 

Kona:  Soffía  (f.  6.  okt.  1878)  Bogadóttir  Smith  bónda 

í  Arnarbæli  á  Fellsströnd  og  Oddnýjar  Þor- 
steinsdóttur,  systur  Guðmundar  í  Holti.  Eru 
þau  hjón  því  systkinabörn. 


8U 

Börn:  A.    Bogi  Smith  f.  27.  apríl  1909. 

B.  Björg. 
Magnús  sýslumaður  er  fæddur  á  Rútsstöðum  í  Húna- 
vatnssýslu  6.  febrúar  1879,  kom  1  skóla  1896  og  var  út- 
skrifaður  1902  með  ágætiseinkunn  (106  st.),  tók  próf  í 
heimspeki  4.  júní  1903,  einnig  með  ágætiseinkunn,  en 
embættispróf  í  lögum  25.  júní  1907  með  1.  einkunn  (175 
st.)  varð  s.  á.  aðstoðarmaður  í  stjórnarráðinu,  en  skipað- 
ur  sýslumaður  1  Skagafjarðarsj'slu  24.  júlí  1912  frá  1. 
september  s.  á,     Hann  b<T  á  Sauðárkrók. 


Hiínavatnssýsla. 

(Sbr.  I.  B.  bls.  635). 

Láriis  Blöndal  (I,  635)  fékk  veitingu  fyrir  amtmanns- 
embættinu  norðan  og  austan  26.  febrúar  1894  frá  1.  júlí 
s.  á.,  en  andaðist  á  heimili  sínu  Kornsá  12.  maí  s.  á., 
áður  en  hann  tæki  við  embættinu.  (Sjá  nánar  um  hann 
við  Dalasýslu  H,  748—750). 

Benedikt  Blöndal  umboðsmaður  í  Hvammi  i  Vatnsdal, 
bróðir  Lárusar  s^slumanns,  var  22.  júni  1894  settur  til 
að  gegna  sýslunni  frá  1.  júh',  meðan  hún  stæði  óveitt. 

Jóhannes  Jóhannesson. 

Hann  var  settur  sxslumaður  í  Húnavatnss\'slu  1.  ágúst 
1894  frá  1.  sept.  s.  á.  og  þjónaði  henni  þangað  til  hann 
tók  við  sýslumannsembættinu  í  Norður-Múlas\'slu  og  bæj- 
arfógetaembættinu  á  Sej'ðisfirði  1897.  (Sjá  nánar  um 
hann  þar,  bls.  804 — 805  hér  að  framan). 

Gisli  ísleifsson. 

Faðir:         ísleifur  Gíslason  prestur  í  Arnarbæli  (ý  21.  okt. 

1892). 
Móðir:         Karítas    Markúsdóttir    prests    i  Odda  Jónssonar 

lektors. 
Kona:         Lucinda  Josefa  Ágústa  (f.  19.  apríl  1879)  dóttir 

Jóhanns  G.  MöUers  kaupmanns  á  Blönduósi. 
Börn:  A.    Alvilda  Ása  f.  22.  júní  1902. 


815 

B.  Karítas  f.  1.  júlí  1903. 

C.  Jóhanna  f.  10.  febr.  1905. 

D.  ísleifur  f.  1.  júní  1906. 

Gísli  er  fæddur  á  Slokkalæk  á  Rangárvöllum  22.  apríl 
1868,  kom  í  skóla  1883  og  settist  í  2.  bekk,  útskrifaður 
1888  með  1.  einkunn  (94  st.),  tók  próf  í  heimspeki  21. 
júní  1889  með  2.  einkunn,  og  embæltispróf  í  lögum  15.  júní 

1894  með  2.  einkunn  (113  st.),  en  gekk  upp  aptur  2.  febr. 

1895  og  fékk  þá  1.  einkunn  (123  st.),  var  settur  máls- 
færslumaður  við  landsyfirréttinn  29.  febr.  1896,  og  28. 
ágúst  1897  seltur  sýslumaður  í  Húnavatnss^'^slu  frá  1. 
sept.  s.  á.,  en  fékk  veitingu  fyrir  sj'slunni  26.  okt.  s.  á., 
Hann  bjó  á  Blönduósi  meðan  hann  liélt  sýsluna.  Vegna 
vanskila  á  s^'slugjöldum  var  honum  vikið  frá  em- 
bætti  um  stundarsakir  12.  júlí  1912,  en  fékk  lausn  frá 
því  samkvæmt  beiðni  hans  og  án  eptirlauna  23.  apríl 
1913,  varð  s.  á.  aðsloðarmaður  í  stjórnarráðinu  og  flutti 
þá    lil    Reykjavikur. 


Björn  Þórðarson. 

(Sjá    um   hann  bls.  566 — 567  hér  að  framan). 


Hann 


var  settur  sýslumaður  í  Húnavatnss^'slu  12.  júlí  1912,  þá 
er  Gisla  s}slumanni  var  vikið  frá,  og  þjónaði  þar  til 
vorsins  1914,  að  Ari  Jónsson  tók  við  sj'slunni  (sjá  við- 
auka  við  Mýra-  og  Borgarfjarðarsýslu). 


Ari  Jónsson. 

Faðir:         Jón    bóndi    á    Hjöllum    í    Þorskafirði   Finnsson 

á  Eyri  í  Gufudalssveit  Arasonar. 
Móðir:         Sigríður    Jónsdóttir    bónda    á   Kletti  í  Kollafirði 

Guðnasonar. 
Kona:         Matthildur  (f.  29.  sept.  1889)  Einarsdóttir  skálds 

Hjörleifssonar. 
Börn:  A.    Sigurður  f.  15.  marz  1909. 

B.    Einar  f.  3.  jan.  1911. 

Ari    sýslumaður  er  fæddur  á  Hjöllum  í  F*orskafirði  7. 
júní    1872,  kom  í  skóla  1893  og  settist  í  2.  bekk,  útskrif- 


816 

aður  1898  með  1.  einkunn  (90  st.),  tók  próf  í  heimspeki 
16.  júni  1899  með  ágætiseinkunn,  en  embættispróf  í  lög- 
fræði  27.  júní  1905  með  2.  einkunn  (91  st.).  Var  svo 
ritstjóri  blaðsins  wDagfaraw,  er  gefmn  var  út  á  Eskifirði 
1906,  og  siðar  meðritsljóri  »Ingólfs«  þangað  til  í  júní  1909. 
Var  settur  aðstoðarmaður  í  stjórnarráðinu  1.  september 
1909  og  skipaður  7.  desember  1910,  Var  kosinn  alþingis- 
maður  fyrir  Strandasýslu  10.  september  1908,  og  sat  á  al- 
þingi  1909  og  1911.  Fékk  veitingu  fyrir  sýslumannsem- 
bættinu  í  Húnavatnssýslu  8.  jan.  1914  frá  1.  apríl  s.  á. 
og  tók  við  sj'slunni  um  vorið.     Bjt  á  Blönduósi. 


Bapdastpandapsýsla. 

(Sbr.  II.  B.,  bls.  149). 

A.  L.  E.  Fischer  sj'slumaður  fékk  embætti  í  Dan- 
mörku  1893.  (Sjá  um  hann  við  Skaptafellss^slu  (bls.  676). 
Kona  Fischers  sýslumanns  hét  Amaha  Jochumine,  fædd 
Holst.  Börn  þeirra  voru:  Laura,  EUne,  Sofie,  Elizabeth, 
Hans  Holst  og  Jakob  Júlíus  Kristófer. 

Sigurður  E.  Briem  var  settur  sýslumaður  26.  júlí  1893 
frá  1.  ágúst  og  þjónaði  þar  tvo  mánuði,  þangað  til  Páll 
sýslumaður  tók  við  (sbr.  HI.  250). 

Páll  Einarsson. 

Sjá  um  hann  hér  áður  (bls.  195  og  810).  Hann  fékk 
veitingu  fyrir  sýslunni  1.  september  1893,  og  þjónaði  henni 
þangað  til  hann  fékk  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu  1899. 

Halidór  Bjarnason. 

Faðir:  Bjarni  bóndi  á  Úlfagili  í  Húnavatnssjslu  Jóns- 
son  á  Rútsstöðum  Markússonar  umboðsmanns 
í  Lóni  í  Hörgárdal  Markússonar. 

Móðir:  Halldóra  Jónsdóttir  bónda  á  Kolugili  Sigurðs- 
sonar  og  Þórvarar  Eldjárnsdóttur  stúdents  Hall- 
grímssonar  prófasts  Eldjárnssonar. 

Kona:         Margrét  (f.  19.  jan.  1857,  f  29.  sept.  1912)  Egils- 


817 

dóttir    bókbindara    í    Reykjavík    Jónssonar    og 

konu    hans    Guðrúnar  Halldórsdóttur  prófasts  á 

Melstað  Amundasonar. 

Halldór    sýslumaður    var    fæddur    á  Ulfagili  25.  sept- 

ember  1863,  kom  í  lærða  skólann  1881,  og  var  útskrifað- 

ur    1887    með    1.    einkunn    (86  st.),   tók  próf  í  heimspeki 

við   háskólann  27.  júní  1888  með  1.  einkunn,  og  embættis- 

próf  í  lögfræði  17.  febrúar  1894  með  2.  einkunn  (115  st.). 

Var  nokkur  ár  bæjarfógetafulltrúi  í  Reykjavik  og  við  mála- 

færslustörf  þar,  en  settur  sj'slumaður  í  Barðastrandarsj'Slu 

13.  október  1899  og  fékk  veitingu  fyrir  sýslunni  13.  janú- 

ar  1900.     Bjó  á  Patreksfirði  (Vatneyri).  xVndaðist  í  Reykja- 

vík    1.    febrúar  1905  úr  krabbameini  innvortis.    Hann  var 

vel  gáfaður  maður  og  drengur  góður. 

Slgurður  Pétursson  Eggerz, 

Hann  var  seltur  sýslumaður  í  Barðastrandasýslu  15^ 
febrúar  1905  frá  1.  marz  s.  á.  og  þjónaði  henni  þangað 
til  Guðmundur  sj'slumaður  Björnsson  tók  við  um  vorið. 
(Sjá  um  Sigurð  Eggerz  við  Skaptafellssýslu  bls.  678 — 679). 

Guðmundur  Björnsson. 

Faðir:  Bj'örn  Asmundsson  lireppstjóri  á  Svarfhóli  í 
Stafholtstungum  (f  7.  ágúst  1912). 

Móðir:  Þuríður  Jónsdóttir.  (Sjá  um  framætt  þessara 
hjóna  in,  356). 

Kona:  Þóra  Leopoldína  (f.  26.  ágúst  1879)  JúHusdóttir 

læknis  Halldórssoiiar  yfirkennara  Friðrikssonar. 

Börn:  A.    Ingibjörg  Emma  f.  5.  júlí  1903. 

B.  Pétur  Emil  Júlíus  f.  25.  júlí  1904. 

C.  Björn  f.  7.  okt.  1905. 

D.  Þuríður  Jenny  f.  13.  jan.  1907. 

E.  Karl  Leó  f.  23.  febr.  1908. 

F.  Jórunn  f.  6.  sept.  1913. 

Guðmundur  sýslumaður  er  fæddur  á  Svarfhóli  1  Staf- 
holtstungum  5.  desember  1873,  kom  í  lærða  skólann  1890 
og  var  útskrifaður  1896  með  1.  einkunn  (99  st.),  tók 
próf  1  heimspeki   11.  júní  1897  með  ágætiseinkunn  og  em- 


818 

bættispróf  í  lögfræði  20.  febrúar  1902  með  2.  einkunn 
(109  st.).  Hann  var  settur  sj'slumaður  í  Skagafjarðar- 
sýslu  25.  april  1904  frá  1.  maí  s.  á.  og  þjónaði  þar  til 
jafnlengdar  1905,  fékk  veitingu  fyrir  Barðastrandarsýslu 
25.  maí  1905  og  settist  þá  að  á  Vatneyri. 


Isafjapdapsýsla. 

(Sbr.  II.  B.  bls.  251). 

Skúli  Tlwroddsen  (II.  251)  þjónaði  sj-slunni  til  15. 
ágúst  1892,  að  honum  var  vikið  frá  embætti,  en  31,  maí 
1895  fékk  hann  lausn  með  eptirlaunum.  Var  svo  nokk- 
ur  ár  kaupmaður  á  ísafirði,  en  kej'pti  Bessastaði  1901  og 
bjó  þar  þangað  til  hann  flutti  til  Reykjavikur  1908.  Hefur 
verið  ritstjóri  »Þjóðviljans«  siðan  1892.  Sat  fyrst  á  alþingi 
1891  fyrir  Eyjafjarðars^-slu  og  á  öllum  þingum  síðan  fyrir 
ísafjarðarsSslu  (Xorður-IsaQarðars\slu  eptir  sx'sluskipting- 
una).  Var  skipaður  í  millilandanefndina  í  sambands- 
málinu,  og  varð  riddari  af  dannebrog  8.  ágúst  1907. 
Kona  hans  er  Theodora  (f.  1.  júlí  1863)  dóttir  Guð- 
mundar  prófasts  Einarssonar  á  Breiðabólsstað  á  Skógar- 
strönd,  og  eru  börn  þeirra  (sbr.  III,  538 — 539): 

A.  Unnur  (f.  20.  ágúst  1885)  gipt  Halldóri  Georg  Stef- 
ánssyni  lækni  á  Flateyri. 

B.  Guðmundur  (f.  1.  febr.  1887)  héraðslæknir  á  Húsa- 
vík,  kvæntur  Regínu  Benediktsdóttur  prófasts  á 
Grenjaðarstað  Kristjánssonar. 

C.  Skúli  (f.  24.  marz  1890)  cand.  jur.,  málsfærslumað- 
ur  á  ísafirði. 

D.  Þorvaldur  (f.   11.  febr.  1892),  nú  í  Argentínu. 

E.  Kristín  Ólína  f.  29.  apríl  1894. 

F.  Katrín  f.  7.  júlí  1896. 

G.  Jón  f.  18.  febr.  1898. 

H.  Ragnhildur  f.  26.  ágúst  1899. 

I.  BolH  f.  26.  apríl  1901. 

K.  Sigurður  f.  24.  júlí  1902. 

L.  Sverrir  f.  15.  júlí  1904. 

M.  María  Kristín  f.  12.  sept.  1906. 


819 


Lárus  H.  Bjarnason. 

Sjá  SnæfellsnessN'slu  (III,  250 — 251).  Hann  var  settur 
■sj'slumaður  í  ísafjarðarsjslu  og  bæjarfógeti  á  ísafirði  26. 
ágúst  1892  frá  1.  sept.  s.  á.,  og  þjónaði  þeim  embæltuni 
til  1.  ágúst  1894,  að  hann  tók  við  Snæfellsness-  og 
Hnappadalss}'slu. 

Sigurður  Eggertsson  Briem. 

Hann  var  settur  sýslumaður  i  ísafjarðarsýslu  og  bæj- 
^rfógeti  á  ísaíirði  7.  júlí  1894  og  tók  við  þeim  embætt- 
um  af  Lárusi  H.  Bjarnason  1.  ágúst  s.  á.  Þjónaði  þar 
])angað  til  Hannes  Hafstein  tók  við  vorið  1896.  (Sjá 
frekar  um  Sigurð  Briem  III,  249 — 250). 

Hannes  Þórður  Hafstein. 

Hann  fékk  veitingu  fyrir  sýslumannsembættinu  í  ísa- 
fjarðars}'slu  og  bæjarfógetaembættinu  á  ísafirði  26.  sept- 
^mber  1895  og  tók  við  þeim  af  Sigurði  Briem  vorið  1896. 
Þjónaði  þar  þangað  til  Iiann  varð  ráðherra  íslands  1. 
febrúar  1904.  Sjá  meira  um  hann  II,  752—754.  Til  við- 
bótar  því,  sem  þar  er  sagt,  má  geta  þess,  að  hann  var 
varaformaður  í  millilandanefndinni  í  sambandsmálinu,  en 
fékk  lausn  frá  ráðherraembættinu  með  eptirlaunum  frá  1. 
april  1909  og  varð  þá  3.  bankastjóri  við  íslandsbanka. 
Var  á  ný  skipaður  ráðherra  24.  júlí  1912,  og  þjónaði  því 
embætti  þangað  til  sumarið  1914,  að  hann  fékk  að  nvju 
lausn  frá  því  með  eptirlaunum.  Hann  hefur  setið  á  öll- 
um  þingum  síðan  1903  sem  fulltrúi  Eyfirðinga,  auk  þings- 
ins  1901  sem  fulltrúi  ísfirðinga,  og  var  kosinn  forseti  sam- 
einaðs  þings  á  aukaþinginu  1912,  áður  en  hann  varð  ráð- 
herra  að  n5"ju.  Hann  er  sæmdur  mörgum  tignarmerkj- 
um.  Konu  sína  Ragnheiði  Stefánsdóttur  (f.  Thordersen) 
missti  hann  18.  júlí  1913.  H.  Hafstein  er  nú  (1915)  einn 
af  þremur  bankastjórum  íslandsbanka.  Yngstu  barna 
hans  er  getið  hér  áður  bls.  796. 


820 


Grímur  Jónas  Jónsson. 

Faðir:         Jón  Hjörtsson  síðast  prestur  á  Gilsbakka  (f  25, 

júní  1881). 
Móðir:         Kristín   (y   26.    marz   1869)  Þorvaldsdóttir  próf- 

asts  i  Holti  undir  Eyjafjöllum  Böðvarssonar. 
Kona:         Ingveldur    (f.   26.  nóv.  1864)  dóttir  Guðmundar 

prófasts   Einarssonar  Johnsens  í  Arnarbæli. 
Börn:  A.    Jón  verzlunarmaður  á  Suðureyri  í  Súganda- 

firði,    kvæntur    Asu  Finnsdóttur  kaupmanns 
á  ísafirði  Þórðarsonar. 

B.  Sigríður. 

C.  Sigurður  (f.  20.  apríl  1896),  nú  í  almenna 
mentaskólanum. 

Dóttir  Gríms  áður  en  hann  kvæntist: 

D.  Ásthildur,  gipt  Magnúsi  kennara  Magnússyni 
Magnússonar  prests  í  Eydölum  Bergssonar,^ 
bróðursyni  meistara  Eiríks  Magnússonar. 
Þau  eru  í  Ameríku. 

Grímur  er  fæddur  á  Krossi  í  Landeyjum  14.  júlí  1855 
kom  í  lærða  skólann  1869  og  var  útskrifaður  1875 
með  2.  einkunn  (74  st.),  las  fyrst  læknisfræði,  en  síðar 
guðfræði  og  tók  embættispróf  frá  prestaskólanum  23.  ágúst 
1878  með  2.  einkunn  betri.  Gerðist  síðar  kennari  við 
barnaskólann  á  ísafirði  og  hafði  lengi  forstöðu  hans  á 
hendi.  Gaf  út  á  ísafirði  blaðið  wGrettira  1893—1894.  Var 
settur  2.  janúar  1904  til  að  gegna  sýslumannsembættinu 
í  ísafjarðarsýslu  og  bæjarfógetaembæltinu  á  ísafirði  frá  1. 
febrúar  s.  á.,  þá  er  Hannes  Hafstein  sleppti  þeim  em- 
bættum,  og  þjónaði  Grímur  þar  þangað  til  Magnús  sýslu- 
maður  Torfason  tók  við  1.  ágúst  s.  á.  Er  Grímur  nú 
bókhaldari  við  verzlun  Á.  Asgeirssonar  á  ísafirði. 


Hans  Magnús  Torfason. 

Hann  var  skipaður  sS^sIumaður  í  ísafjarðarsj'slu  og; 
bæjarfógeti  á  ísafirði  6.  júní  1904  og  tók  við  þeim  em- 
bættum  1.  ágúst  s,  á.  Hann  varð  riddari  af  dannebrog. 
12.  ágúst  1907.  (Sjá  meira  um  hann  bls.  518—519  hér 
að  framan). 


821 
Stpandasýsla. 

(Sbr.  II.  B.  bls.  404). 

Marinó  Havsteen  sýslumaður  fékk  lausn  frá  sýslu- 
mannsembættinu  í  Strandasjslu  frá  1.  apríl  1909.  Flulli 
hann  síðar  (1912)  tii  Reykjavíkur  og  er  nú  aðstoðarmað- 
ur  i  stjórnarráðinu.  Börn  lians  og  konu  hans  Þórunnar 
Eyjólfsdóttur  eru: 

A.  Elin  Elizabet  f.  31.  júH  1904. 

B.  Jóhanna  Laura  f.  28.  des.  1906. 

C.  Hannes  Þórður  f.  16.  ágúst  1908. 

D.  Katrín  Kristjana  f.  25.  des.  1909. 

E.  Eyjólfur  Jónsson  f.  29.  ágúst  1911. 

F.  Þórunn  Jónassen  f.  23.  ágúst  1912. 

Halldór  Kristján  Júhusson. 

Fadir:         Pétur    Emil  Júlíus  Halldórsson  fyrrum  læknir  í 

Húnavatnssj'slu,  nú  í  Reykjavík. 
Móðir:         Ingibjörg   (f.  22.  jan.  1849)  Magnúsdóttir  prests 

á  Grenjaðarstað  Jónssonar. 
Kona:  Ingibjörg  (f.  28.  marz  1884)  dóttir  Hjartar  Lín- 

dals  óðalsbónda  á  Fremra-Núpi  í  Miðfirði  Bene- 

diktssonar. 
Börn:  A.    Hjörtur  f.  18.  júní  1908. 

Son  Halldórs  sýslumanns,  áður  en  hann  kvænt- 

ist,     með    Þórhildi    Eiríksdóttur    Halldórssonar 

stúdents   á   Ulfsstöðum  Sigurðssonar,  er  Eiríkur 

f.  í  Kaupm.höfn  21.  ágúst  1903. 

Halldór  sj'slumaður  er  fæddur  á  Breiðabólsstað  1 
Yesturhópi  29.  október  1877,  kom  i  lærða  skólann  1890 
og  var  útskrifaður  1896  með  1.  einkunn  (101  st.),  tók 
próf  í  heimspeki  við  liáskólann  16.  júní  1897  með  ágætis- 
einkunn  og  embættispróf  í  lögfræði  3.  febrúar  1905  með 
2.  einkunn  (107  st.).  Var  síðan  bæjarfógetafulltrúi  í 
Reykjavík,  en  fékk  veitingu  fyrir  Strandasj'slu  1.  april 
1909,  og  settist  þá  að  á  Borðeyri. 


822 
Dalasýsla. 

(II,  704  —  755), 

Björn    Bjarnarson    sj'slumaður    fékk  lausn    frá    sSslu- 

mannsembættinu    í    Dalasj^slu    11.   sept.  1914  frá  1.  janú- 

ar    1915.     Hann    var    síðast    á    alþingi  1907     sem    þing- 
maður  Dalamanna. 

Július  Kristján  Linnet. 

Faðir:  Hans  Linnet  bókhaldari  í  Hafnarfirði. 
Móðir:  Gróa  Jónsdóttir  bónda  í  Fellsaxlarkoti  Jóns- 
sonar. 
Kr.  Linnet  er  fæddur  1  Reykjavík  1.  febrúar  1881,. 
kom  í  lærða  skólann  1893  og  var  útskrifaður  1899  með 
1.  einkunn  (98  st.),  tók  próf  í  heimspeki  við  háskólann 
21.  júni  1900  með  1.  einkunn,  en  embættispróf  í  lögfræði 
19.  júní  1907  með  2.  einkunn  (101  st.).  Var  síðar  yfir- 
réttarmálafærslumaður  í  Reylijavik,  og  settur  lögreglustjóri 
á  Siglufirði  sumurin  1909  og  1910,  en  31.  desember  1914 
var  hann  settur  sýslumaður  í  Dalasj'slu  frá  1.  jan.  1915,. 
þá  er  Björn  sýslumaður  sleppti  lienni. 


Snæf ellsness-    og    Hnappa- 
dalssýsla. 

(III,  251). 

Láras  H.  Bjarnason  sj'slumaður  var  slvipaður  for- 
stjóri  hins  nýstofnaða  lagaskóla  13.  maí  1908,  og  prófessor 
við  lagadeild  Iiins  njstofnaða  háskóla  22.  september  1911. 
Hanu  sat  síðast  á  alþingi  sem  þingmaður  Snæfellinga 
1907,  en  1909  og  1911  sem  konungkjörinn  þingmaður,  og 
á  aukaþinginu  1912  og  þinginu  1913  sem  1.  þingmaður 
Reykvíkinga. 

Guðmundur  Pétursson  Eggerz. 

Hann  þjónaði  sem  settur  sýslumannsembættinu  í  Snæ- 
fellsness-  og  Hnappadalssjslu  í  fjarveru  Lárusar  H.  Bjarna- 
son   og  á  lians  ábyrgð,  meðan  hann  dvaldi  erlendis  á  ár- 


823 

unum  1906—1908,  en  30.  júní  1908  var  Guðmundur  selt- 
ur  á  eigin  ábyrgð  fyrir  sýsluna  frá  1.  júlí  s.  á.  og  fékk 
veitingu  fyrir  henni  19.  nóv.  s.  á.,  en  4.  október  1911 
fyrir  Suður-Múlasýslu,  og  sleppti  algerlega  Snæfellsness- 
sýslu  1.  marz  1912.     (Sjá  um  hann  Suður-Múlasýslu). 

Magnús  Blöndal  hreppstjóri  i  Stykkishólmi,  son  Bene- 
dikts  Blöndals  umboðsmanns  1  Hvammi  í  Vatnsdal,  var 
17.  febrúar  1912  settur  um  stundarsakir  frá  1.  marz  s.  á. 
til  að  gegna  sj^slumannsembættinu  í  Snæfellsncss-  og 
Hnappadalssýslu,  en  29.  júní  s.  á.  var 

Sigiirjón  Markússon  settur  til  að  þjóna  henni  mánuð- 
ina  júlí  og  ágúst,  þangað  til  Páll  V.  Bjarnason  sýslumað- 
ur  kæmi  þangað.    (Sjá  um  Sigurjón  hér  á  eptir). 

Páll  Friðrik  Vidalin  Bjarnason. 
Hann    fékk    veitingu    fyrir    Snæfellsness-  og   Hnappa- 
dalssj'slu   26.   marz    1912  frá  1.  júlí  s.  á.,  en  tók  ekki  við 
henni  fyr  en  1.  september  s.  á.    Hann  býr  i  Stykkishóhni. 
(Sjá  um  hann  bls.  812). 


Mýpa-  og  Bopg  apf  j  arð  a  rsýsla. 

(Sbr.  III,  381  og  540). 

Sigurður  Pórðarson  s\'slumaður  (III,  381)  fékk  lausn 
frá  sj'slumannsembættinu  í  Mýra-  og  Borgarfjarðarsýslu 
27.  júlí  1914. 

Björn  Þórðarson. 

Hann  var  settur  sýslumaður  í  Mýra-  og  Borgarfjarðar- 
sýslu  31.  júlí  1914  og  settist  þá  að  í  Borgarnesi.  Hann 
kvænlist  s.  á.  Ingibjörgu  dóttur  Ólafs  Briems  umboðs- 
manns  á  Álfgeirsvöllum  (sbr.  bls.  513  hér  að  framan). 
(Sjá  um  Björn  bls.  566—567  og  bls.  815). 


Skaptafellssýsla. 

Sigurðnr    Pétursson    Eggerz  var  skipaður  ráðherra  ís- 
lands    21.    júlí    1914,    beiddist    lausnar    30.    nóv   s.  á.,  en 


824 

gegndi  þó  ráðherraerabættinu  til  5.  maí  1915,  að  hann 
fékk  algerlega  lausn  frá  því  með  eptirlaunum.  (Sjá  meira 
um  hann  bls.  678 — 679). 

Sigurjón  Markússon. 

Faðir:  Markús  forstöðumaður  st^rimannaskólans  í 
Rej'kjavik  (ý  28.  júni  1900)  Bjarnason  á  Baul- 
húsum  í  Arnarfirði  Símonarsonar  á  Dynjanda  í 
Arnarfirði  Sigurðssonar  úr  Eyjafirði  Gunnars- 
sonar. 

Móðir:  Björg  Jónsdóttir  timburmanns  Jónssonar,  bróð- 
urdóttir  frú  Sigríðar,  er  Jón  rektor  í*orkels- 
son  átti. 

Kona:  Sigríður  Þorbjörg  (f.  30.  maí  1889)  Björnsdóttir 
bónda  í  Alptártungu  Björnssonar  og  Jensínu 
Bjarnadóttur,  systur  Markúsar  skólastjóra,  og 
eru  þau  hjón  því  systkinabörn. 

Börn:  A.    Markús  Finnbogi  f.   11.  júlí  1910. 

B.  Björg. 

C.  Jóhanna. 

Sigurjón  er  fæddur  í  Reykjavik  27.  ágúst  1879,  kom 
í  lærða  skólann  1893  og  var  útskrifaður  1900  með  1. 
einkunn  (85  st.),  tók  próf  í  heiraspeki  við  háskólann  13. 
júní  1901  með  ágætiseinkunn,  en  erabættispróf  í  lögfræði 
15.  júní  1907  með  2.  einkunn  (93  st.).  Var  síðar  fulltrúi 
hjá  Jóni  Magnússyni  bæjaríógeta  frá  nj'ári  1909,  en  28. 
september  1911  var  hann  settur  sjslumaður  í  Suður- 
Múlasjslu  frá  1.  október  s.  á.,  þá  er  Tulinius  sleppti,  og 
þjónaði  þar  til  vorsins  1912,  að  Guðraundur  Eggerz  tók 
við,  en  29.  júní  1912  var  Sigurjón  settur  til  að  gegna 
sj'sluraannsembættinu  1  Snæfellsness-  og  Hnappadalssýslu 
mánuðina  júlí  og  ágúst,  þangað  til  Páll  V.  Bjarnason 
sýslumaður  tók  þar  við.  Bjó  síðan  í  Ögri  við  Stykkis- 
hólm,  og  hafði  á  hendi  málsfærslustörf  samhliða  búskap, 
en  suraarið  1914  var  hann  settur  s^sluraaður  í  Skapta- 
fellssj'slu  og  settist  að  í  Vík  í  Mýrdal.  Fékk  veitingu  fyrir 
þeirri  sýslu  17.  febrúar  1915. 


Viðaukar, 

skýringargreinar  og  ieiðréttingar  við 

Sýslumannaæfir  I,— IV. 


I.   B.^) 

Bls.    55,  11.  1.  a.  n.:    Vermundur  les:  Hermundur. 

—  69,  13.  1.  a.  o.:    Olafur  í  Krossavík  (réttara:   Krossanesi  við 

Eyjafjörö)  var  ekki  son  séra  Odds  Porkels- 
sonar  á  Hofi,  heldur  bróðir  hans.  Kona 
hans  var  Puríður  (ekki  Prúður)  Eiriksdóttir 
prests  á  AuÖkúlu  Magnússonar.  Margrét 
kona  Jóns  klausturhaldara  í  Skriðu  (18.  1. 
a.  o.)  var  ekki  dóttir  síra  Odds,  heldur 
stjúpdóttir  hans,  dóttir  sira  Bjarna  Högna- 
sonar  á  Hofi  og  Ingibjargar,  er  séra  Oddur 
átti  síðar. 

—  103,  19.  1.  a.  o.:     Bjarni  lögréttumaöur  á  Móeiðarhvoli  (f  1754) 

var  Pórðarson,  en  ekki  Brynjólfsson.  Hann 
var  skólagenginn. 

—  104,  15.  1.  a.  o.  4.  liö:    Sigríður    á    að    vera    Sigurður   og   at- 

hugasemdin  nr.  2  neðanmáls  á  að  falla  al- 
veg  burtu,  pví  að  hún  er  skökk.  Séra  Skúli 
átti  ekki  nema  eina  dóttur  með  Sigriðar- 
nafni,  en  tvo  syni  með  Benediktsnafni  og 
dóu  báðir  ungir.  Var  hinn  eldri  peirra 
skólagenginn. 

—  120,    6.  I.  a.  o.:     Sigriður    dóttir   Benedikts  lögmanns  var  70 

(ekki  74)  ára,  er  hún  andaðist  1787  (fædd 
2.  jan.  1717).  Benedikt  lögmaður  kvæntist 
1713  (ekki  1712). 

—  176,  17.  1.  a.  o.:    1533  og  1534  á  aö  vera  1503  og  1504. 

—  238,    8.  1.  a.  o.:    Arnbjörg,  á  að  vera:  Arnbjörn  og  var  hann 

1)    Hér   eru   ekki  teknar  upp    eiðréttingarnar  við  þetta  bindi,  sem  áður  eru 
prentaðar  (sbr.  I.  636—641). 

53 


826 

I.  B. 

Arnbjörnsson   og  sammæddur  þessum  syst- 
kinum,  sem  þar  eru  talin  1.  a— e  og  g. 

Bls.  263,  12. — 13.  1.  a.  o.:  Sá  Jón,  sem  varð  skólahaldari  á  Amager, 
var  ekki  Jón  Jónsson  Scheving,  heldur 
frændi  hans  Jón  Björnsson  Scheving.  Jón 
Jónsson  Scheving  var  á  lífi  á  Jótlandi 
um  1790. 

—  266,    5.  1.  a.  o.:    Annar    pilturinn,   sem  fórst  meö  Jóni  Vída- 

lin     á     Hjaltadalsheiði,    var    Hans  son  Por- 

láks  Hanssonar  Londemann,  og  er  það  sið- 

ar  leiðrétt  (i  IV.  B.  bls.  317). 

1565  les:    1555. 

Porláksdóttir  1.  Porkelsdóttir. 
a.  n.:    Sölvi  prestur  i  Möðrudal  var  ekki  Magn- 

ússon,  heldur  Gottskálksson. 

Benedikt   sýslumaður   sleppli  Skagafjaröar- 

sýslu  1680  (ekki  1677). 

Kona     Gisla    skólameistara     var     Guðríður 

(ekki  Guðrún)  Gunnarsdóttir. 
a.   o.:    Péturssonar  á  að  falla  burtu. 

Torfalæk  á  aö  vera:   Torfustöðum. 

Porláksdóttur  1.  Porkelsdóttur. 

Arnadóttur  1.  Tómasdóttur. 

Magnús  Sigurðsson   á  að  vera  Magnús  Sig- 

fússon. 

—  .560,    2.  1.  a.  n.:     Hallgrimssyni    1.    Halldórssyni.    Sá   dómur^ 

sem  þar  er  getið,  gekk  26.  (ekki  27.)  sept. 
en  í  Bólstaðarhlíð  (ekki  Breiðabólsstað)  hinn 
27.  s.  m.  um  fé  xVrngriins  Ljótssonar,  og  á 
sama  stað  5.  marz  1635. 

—  600,  12.  I.  a.  o.:    (Bjarni  á  PóreN'jarnúpi,  hans  son)  á  að  falla 

burtu. 

—  601,    9. — 10.  1.  a.  n.:    Kona    Péturs    Ottesens    dbrm.    á    Ytra- 

Hólmi  var  Guðný  Jónsdóttir  (ekki  Rósa 
Jónasdóttir). 

—  608,    7.  1    a.  o.:     Par   ætti    að    geta  þcss,  að  Fuhrmann  amt- 

maður  vék  Jóhanni  Gottrup  frá  sýslumanns- 
embætti  24.  júli  1724  um  leið  og  Oddi  Sig- 
urðssyni  frá  lögmannsembætti  (sbr.  III,  194), 
en  28.  ágúst  s.  á  setti  amtmaður  Eyvind 
Jónsson  (siðar  klausturhaldara  á  Kirkjubæ- 
arklaustri)  sýslumann  i  Húnavatnssýslu,. 
þangað  til  mál  Jóhanns  væri  til  lykta  leitt. 
Petta  skipunarbréf  Eyvindar  er  i  Bréfabók 
Fuhrmanns  amtmanns  1724—1728,  bls.  203, 
i  Landskjalasafni,  og  er  sýslumennska  Ey- 
vindar   ekki    kunn  annarsstaðar  frá.     Hann 


338, 

13.  1.  a.  n.: 

316, 

3.  1.  a.  n.: 

360, 

1.— 2.  I.   a, 

385, 

8.  1.  a.  o.: 

496, 

3.  I.  a.  n.: 

540, 

5.-6.  I.   a. 

552, 

11.  I.  a.  0.: 

552, 

21.  1.  a.  0.: 

552, 

14.  1.  a.  n.: 

554, 

7.  1.  a.  n.: 

827 
I.  B 

var  almennt  nefndur  Eyvindur  duggusmiö- 
ur  og  átti  síðar  í  löngum  erjuni  við  Einar 
prófast  Hálfdanarson,  Eyvindur  átti  Pór- 
unni  Sæmundsdóttur  presls  í  Stærraárskógi 
Hrólfssonar  og  voru  börn  þeirra:  Krislin,  er 
átti  Jón  Sigurðsson  sýslumann  í  HoUi  1 
Mýrdal  (IV,  759—760),  Hrólfur  og  Nikulás 
á  Kornbrekkum,  er  átti  Valgerði  Loptsdólt- 
ur  prests  á  Krossi  Rafnkelssonar,  og  er  frá 
þeim  komiö  margt  bændafólk  í  Rangár- 
pingi.  Synir  þeirra  voru  Pórður  i  Svin- 
haga,  Eyvindur,  Rafnkell,  Loptur  og  Hrólf- 
ur  (»Lúsa-Hrólfur<().  Var  Eyvindur  duggu- 
smiöur  afreksmaður  á  marga  lund,  fylginn 
sér  og  harðger.  Hefur  hann  skamma  hríð 
pjónað  sýslumannsembættinu  í  Húnavatns- 
sÝsIu  fyrst  í  stað,  þvi  að  Jóhann  Gottrup 
tók  aptur  við  um  haustið  (i  nóvembermán- 
uði)  s.  á  (1724),  þó  án  leyfis  amtmanns. 
Steiiidór  Finnsson  i  Krossnesi,  er  amtmað- 
ur  setti  sýslumann  í  Snæfellsnessýslu  í  stað 
Jóhanns  18.  okt.  1724,  hefur  þó  verið  i 
sýslumannsstaö  enn  skemur,  ekki  lengur  en 
mánuð  i  það  sinn,  en  30.  marz  172.5  bauð 
amtmaður  Steindóri  að  halda  þing  i  Snæ- 
fellsnessýslu  um  vorið  og  gat  þess  jafn- 
framt,  (i  bréfi  til  Gottrups)  að  hinn  setti 
sýslumaður  i  Húnavatnssýslu  (þ.  e.  Eyvind- 
ur  Jónsson)  ætti  að  gegna  þar  sýslumanns- 
verkum,  þangað  til  mál  Gottrups  yrði  til 
lykta  leitt,  sem  varð  í  yfirrétti  sumarið  1725. 
Hefir  því  Eyvindur  liklega  verið  settur 
sýslumaður  að  nafninu  tæplega  eitt  ár. 

II.  B. 

Bis.     17,    8.  1.  a.  n.:    Syðra-Múla  1.  Siðumúla. 

—  51,  11.  1.  a.  n.:     Eyjólfur    launson    Magnúsar    prúða    bjó    á 

Sveinseyri  i  Tálknafirði  1615,  átti  Sigriði 
Pálsdóttur. 

—  59,    3.  1.  a.  o.:     Hvammi  i  Norðurárdal  á  aðvera:  Hvamnii 

i  Hvammssveit. 

Séra  Jón  Arason  í  Vatnsfirði  dó  1673. 

Kristinu  1.  Kristrúnu. 

1743  1.  1643. 

Pórunn,   ekkja    Magnúsar  sÝslumanns  Ara- 

53* 


78, 

5.  ]. 

a. 

o.: 

79, 

1.  1. 

a. 

o.: 

80, 

17.  1. 

a. 

o.: 

84, 

4.  1. 

a. 

0.: 

828 


II.  B. 


84, 

4. 

1. 

a. 

n.: 

85, 

IG. 

1. 

a. 

11. 

115, 

19.- 

-20.  1.  a. 

115, 

9. 

-10.  1.  a, 

120, 

7. 

1.  a.  n.: 

141, 

8. 

1.  a.  ó.: 

sonar,    dó   á  Skútustöðum  við  Mývatn  1674, 
en  ekki  á  Galtalæk  á  Landi. 
Ari  og  Kristín  giptust  1594  (ekki  1586). 
Helga  Arngrímsdóttir,  móðirséra  Páls  i  Sel- 
árdal,  dó  26.  des.  1645. 

93,  8.  1.  a.  n.:  Kona  Pórðar  Torfasonar  í  Vigfúsarkoti  var 
Ragnheiður  dóttir  Jóns  Stephensens  á  Korp- 
úlfstöðum  Björnssonar  sekretera  Olafssonar 
stiptamtmanns. 

97,    1.  1.  a.  o.:     Guðrún  I.  Guðríður. 

o.:    Porsteinn    Þórðarson    á    Skarði,    dó   15. 

des.  1700  (1760  er  prentvilla). 

n.:    Jóhanna  Jael,  kona  Sæmundar  stúdents, 

var    ekki    Bjarnadóttir,    heldur    dóttir   séra 

Jóns  Bjarnasonar  á  Rafnseyri. 

Magnús    kapteinn    Arason    var   útskrifaður 

1703  (ekki  1704). 

Oddur   Vídalín    andaðist    13.   júni    1804  (en 

ekki  1803,  eins  og  almennt  er  talið).   í  hinu 

fjrra    uppkasti  sinu  af  Sýslumannaæfunura 

15'sir    Bogi  honura   svo:   ))Af  náttúrunni  var 

hann    nettmenni,   laglegur   á   fæti  og  í  and- 

litsfalli   Ijósleitur,    með    hærri    meðalmönn- 

um  á  vöxt,  en  grannvaxinn<^ 

—  149,  20.— 21.  I.  a.  o.:    ))frá    Dal    i    Skaptafellssýslu«    á  að  falla 

burtu,  en  í  þess  stað  ætti  að  vera:  ))frá  Ey- 
vindarmúlaw.  Eyjólfur  Guðmundsson  ))hinn 
spaki((  i  E^'vindarmúla,  faðir  Sigurðar,  dó 
1784  á  tiræðisaldri. 

—  184,    6.  1.  a,  n.:    Árni   á   Hólmi  i  Garði  var  ekki  son  Jakobs 

Péturssonar  umboðsmanns  í  Vestmanneyj- 
um,  heldur  Jakobs  Helgasonar  á  Porkötlu- 
slöðura.  Stefán  á  Hörgslandi  faðir  Einars, 
er  þar  bjó  síðan,  á  naumast  skylt  við  pessa 
ætt,  nema  hann  hafi  verið  son  Arna  Ein- 
arssonar,  bróður  Gissurar  biskups,  en  pað 
er  alt  óvist. 

—  191.    Nr.  3.,   4.,  5.,   og  6.  á  að  vera:    c,   d.,  e.,  f.,  þ.  e.  börn 

Jóns  Halldórssonar  frá  Fróðá  og  Guðnýj- 
ar  Eyjólfsdóttur,  en  ekki  s^'stkin  hennar. 
Ættin  er  skakkt  rakin  í  handriti  Boga. 

—  215.     Ætt   Jóns    Guðmundssonar   lærða   er   hér  gersamlega 

rangt  rakin  hjá  Boga.  Hið  rétta  raá  sjá  í 
Safni  til  sögu  íslands  III.,  701—728,  í  rit- 
gerð  Jóns  lærða  sjálfs:  ))Um  ættir  og  slektic 
Kona  hans  hét  Sigríður  (ekki  Puriður)  Por- 


829 

II.  B. 

leifsdóltir  Klemenssonar  prests  í  Trölla- 
tungu  Ásmundssonar  Klemenssonar  á  Orra- 
stöðum  Pálssonar. 

BIs.  221,  2.-3.  ].  a.  o.:  Porsteinsssonar,  Torfasonar  sýslumanns 
í  Haga  á  aö  falla  burtu.  Pormóöur  i 
Bræöratungu  var  Ásraundsson  Lýtingsson- 
ar  Einarssonar  Oddssonar  (lögmanns  As- 
mundssonar). 

—  221,    9.  1.  a.  n.:     Pað    er    rétt    hjá    Boga,    að    það    var   Ólðf 

dóttir  Jóns  eldra,  er  tyr  átti  Hákon  Guð- 
brandsson  og  siðar  Sigurð  sýslumann  Jóns- 
son,  en  Olöf  dóttir  Jóns  yngra  var  eingipt 
Birni  stúdent  Halldórssyni  frá  Selárdal  (f 
1759).  Athugasemdirnar  um  þær  nöfnur 
neðanmáls  á  bls.  221  eru  pvi  ekki  réttar. 

—  22o,    8.-9.  1.  a,  o.:    Gisli  Jónsson  sýslumaður  i  Reykjarfirði, 

er  alls  ekki  sami  maður  og  Gisli  Jónsson 
læröi  í  Melrakkadal,  er  var  son  Eyvarar 
Sturludóttur  Eyjólfssonar  frá  Hjalla  (sbr. 
Bisk.  II,  301). 

—  228,  13.  1.  a.  n.:    Guðmundur   Porleifsson   i   Brokey  dó  1720. 

—  233,  (á  eptir  Arna  Magnússyni): 

Ólafur  Árnason  (prests  Kláussonar)  lög' 
réttumaður  á  Hðfðaströnd  1  Grunnavik,^ 
kom  til  alþingis  168íi  sem  Iðgsagnari  úr 
ísafjarðarsýslu,  og  kom  þá  með  dóma,  er 
hann  hefur  liklega  dæmt  sjálfur,  níl.  18, 
sept.  1685  á  Nauleyri,  7.  april  1686  i  Súða- 
vik  og  3.  júní  s.  á.  á  Dynjanda  i  Jökulfjörð- 
ura.  1687  er  hann  einnig  nefndur  lögsagn- 
ari,  og  siðar  dæmir  hann  á  Nauteyri  26. 
mai  1697  eftir  skipun  yfirvaldsins  i  máli 
milli  Páls  sýslumanns  Torfasonar  og  Jóns 
Jónssonar  og  28.  raai  1698  dærair  Ólafur  í 
uraboði  Pálssýslumanns  um  barneign  Bjarna 
Böðvarssonar  og  Geirnýjar  Guðraundsdótt- 
ur.  Olafur  virðist  vera  enn  á  lífi  1735,  og 
hefur  orðið  fjörgaraall  (fæddur  sköramu 
fyrir  eða  um  1650). 

Jón  Magnússon  (sýsluraanns  Magnússon- 
ar)  frá  Eyri  i  Seyðisfirði,  liklega  Jón  eldri, 
er  nefndur  Iðgsagnari  í  ísafjarðarsýslu  1688, 
en  ekki  neraa  það  eina  ár.  Hann  dó  1691. 
Hefur  Magnús  sýsluraaður  sleppt  algerlega 
sýsluhlutanura  1685,  Jón  ijngri  son  hans 
var  1  ár  lögsagnari  (1693). 


830 
II.  B. 

Torfi  Magnússon  lögrcUuraaður  á  Kúlu 
i  Arnarfirði  lét  ganga  dóm  á  M^Tum  i  Dýra- 
firði  21.  febr.  1691  ura  stefnumál  Páls  sX'slu- 
manns  Torfasonar  við  Ara  Guðmundsson 
vinnumann  sinn. 
Bls.  236.  Um  Markús  sýslumann  Bergsson  leiðréttist,  að  hann 
er  fæddur  1688  (í  Bakkarholti  i  Ölfusi),  og 
andaðist  24.  april  1741,  53  ára,  en  ekki  1753. 
Hann  þjónaði  sýslunni  til  dauðadags. 

—  212,    8.  1.  a.  n.:     Jón  faðir  Johnsoniusar  sýslumanns  var  Hálf- 

danarson.  J£ttartalan  i  neðanmálsgreininni 
ekki  rétt.  Laundótlir  Johnsoniusar  sýslu- 
manns  er  talin  Margrét,  er  átti  Bjðrn  Halls- 
son  á  Skriðulandi  i  Hörgárdal. 
. —  243,  18.  1.  a.  n.:  Johnsonius  sýslumaður  andaðist  19.  apríl 
Cekki  júli)  1826. 

—  218,  15.  I.  a.  o.:     Porkell    sýslumaður   var   fæddur    á    Ketu  i 

Skagafirði  15.  júlí  1786,  en  ekki  á  Ríp. 

—  248,  19.  1.  a.  n.:     Karabi  les:    Hamri. 

249,  10.  I.  a.  o.:     Porkell  dó  27.  sept.  1846. 

—  284,  18.  1.  a.  o.:    8.  júli  les:  2.  júlí. 

—  292,  12.  1.  a.  n.:     Jarþrúðár  les:    Jarþrúðar. 

—  293,  12. — 13.  I.  a.  n.:    Einar   lögrétturaaður   i  Haga,  faðir  síra 

Magnúsar  í  Fljótshlíö,  var  son  Magnúsar  í 
Háfi  Guðraundssonar  i  Vorsabæ  i  Landej'j- 
um,  og  síðar  i  Háfi,  Gíslasonar  prests  Ein- 
arssonar.  En  Magnús  Guðmundsson  frá 
Vetleifsholti,  er  einnig  bjó  í  Háfi,  faðir  Guö- 
rúna  tveggja  og  Sigurðar  á  Sandhólaferju, 
var  eldri  en  alnafni  hans,  son  Guðmundar 
Gislasonar.  Önnur  börn  Guðmundar  i  Vet- 
leifsholti  og  Háfi,  en  systkin  Magnúsar  og 
ívars  lögréttumanns  á  Brúnastöðum,  voru 
Hannes,  bjó  undir  EyjafjöUum,  Erlendur  og 
Kristin,  er  átti  Filippus  Teitsson,  þ.  d.  Auð- 
björg  kona  Einars  sýslumanns  Porsteins- 
sonar. 

—  306,    4,-5.  1.   a.    n.:    »Eiriksson«    mun   eiga  að  falla  burtu. 

—  318,  20.  I.  a.  o.:     I,  397  á  að  vera:    II,  397. 

—  322,    7.  1.  a.  n.:     Séra    Björn    i    Hrepphólum    var   son    Jóns 

Jónssonar  lögréttumanns  á  Hörarumi  Grims- 
nesi  (f  1660)  og  s.  k.  hans  Arnleifar  Björns- 
dóttur,  en  bræður  sira  Björns  voru  Finnur 
á  Búrfelli  og  Jón  i  Laugardalshólum  faðir 
séra  Pórðar  í  Reykjadal. 

—  322,  12.  I.  a.  o.:     Ragnheiður  les:    Ragnheiðar. 

—  362,    3.  1.  a.  n.:     Einarssoar  I.  Einarssonar. 


831 
II.  B. 

Bls.  369,    ;>.  I.  a.  n.:     Pað    er   vist,    að   Narfi   Ormsson  var  sýslu- 

maður    um    tíma    í    Strandasýslu.    Hann  er 

talinn  meöal  sýslumanna  á  alþingi  1590. 

—  374,  18.  1.  a.  n.:    Jórunn    lifði    ári   lengur  en  maður  hennar, 

og  andaðist  1706,  84  ára. 

—  374,  12.  I.  a.  n.:     Séra   Halldór   á  Stað    í  Grunnavík  dó  1726, 

hálfniræður  að  aldri. 

—  374,    8.-9.   1.  a.   n.:     Einar    lögrcttumaður    i    Svinárnesi    (ý 

1784)  mun  hafa  verið  launson  Einars  eldra 
(sbr,  bls.  99  ofanmáls),  en  ekki  Einars  j'ngra. 

—  376,  lö.  1.  a.  o.:     Porleifsdóttur  1.  Porleifsdóttir. 

—  378,  16.  1.  a.  n.:     Jón    sýslumaður   dó  í  iMiðhúsum  á  Reykja- 

nesi  8.  febr.  1705  á  84.  aldursári  (sbr.  æfi- 
sögu  hans,  J.  S.  316  4to.  i  Lbs.). 

—  379,  14.  1.  a.  n.:     Magnús   lögmaður   andaðist   á    Ingjaldshóli 

25.  apríl  1694  á  52.  aldursári.  Er  legsteinn 
hans  i  Ingjaldshólskirkjugaröi. 

—  382.     Pétur   Pálsson    var    á    lifi  1707    suður    i   Reykholtsdal. 

1703  bjó  hann  á  Kirkjubóli  í  Steingrims- 
firði. 

—  383,    6.-7.   1.   a.  o.:    Stað  í  Grunnavik,  1.  Stað  i  Aöalvik. 

—  383,    9.  1.  a.  o.:     1675  á  að  vera  1671. 

—  385,     7.  1.  a.  o.:     Foreldrar   Sumarliða   voru   Klemens  Magn- 

ússon  og  Valgerður  Sigurðardóttir,  er  bjuggu 
á  Hnúki  i  Vatnsdal. 

—  386,    7.  1.  a.  n.:    .Scra  Oddur  mun  hafa  fyrirfarið  sér  í  Merkj- 

árgljúfri  1768.  Hann  var  aðeins  1  mánuö 
prestur  í  Keldnaþingum  (1736). 

—  389,    9.— 10.    1.  a.  n.  er  leiörélt  i  III,  490. 

—  393.     Einar  sýslumaður  og  Sigurlaug  búa  i  Gröf  i  Bitru  1762, 

en  síðar  i  Bæ  i  Hrútafirði,  og  þar  mun 
hann  hafa  verið,  er  hann  andaðist  (í  kaup- 
staðarferð?)  á  Skutulsfjarðareyri.  Var  hann 
þá  (1779)  um  77  ára  að  aldri. 

—  396,  17.  ].  a.  o.:     1796-67  1.  1796—97. 

—  398,  14.  1.  a.  n.:    S.  k.  séra  Jóns  prófasts  á  Stafafelli  er  Guð- 

laug  (ekki  Guðrún)  Vigfúsdóttir. 

—  399,     1.-2.   1.   a.  n.:    Jón    sýslumaður    var   siðustu   árin   hjá 

tengdasyni  sinum  R.  M.  Ólsen  umboðsmanni 
á  Þingeyrum,  en  .sýktist  á  ferð  á  Lækjamóti 
i  Viðidal  og  andaðist  á  Pingeyrum. 

—  403,    9.  I.  a.  o.:     11.    febrúar    á    að    vera    11.    marz  (er  síðar 

leiðrétt). 

—  403,  21.  1.  a.  o.:    Vilhjálm  1.  Vilhjálmi. 

—  404.    Eirikur  S.   Sverrisson    andaöist    i     Reykjavík    13.    maí 

1904. 


II.  B. 

BIs.  405,    1.  1.  a.  o. 

—    4G4,    7.  1.  a.  n. 


494, 

7.  ] 

.  a. 

n 

498, 

6. 

.  a. 

n 

502, 

15. 

.  a. 

n 

504, 

2,  1 

.  a. 

0 

515, 

3. 

.  a. 

n 

525, 

17. 

.  a. 

n 

535, 

7.  ] 

.  a. 

0 

535, 

22.  1 

.  a. 

o 

538, 

5, 

.  a. 

o 

540, 

17. 

.  a. 

0 

570, 

11. 

.  a. 

o 

571, 

4. 

.  a. 

n 

832 

Rómverska  talan  framan  viö  Dalasýslu  á  ad 

vera   IV.  (ekki  V.). 

Ættartölubók  séra  Jóns  á  Lambavatni  (eig- 

inhandarrit  i  minni  eign)  er  ekki  elzta  heim- 

ildin    fyrir    að    Loptur   riki    hafi   veriö  son 

Guttorms   Ormssonar,  þvi  að  i  eldra  ættar- 

tölubroti,   sem    eg   á  í  afskript  (bls.  100)  og 

ritað    er    1664    fyrir   bón    Brynjólfs  biskups 

af    Sigurði    Jónssyni    presti    í    Ögurþingum 

(t    1665)    segir    svo:     wSophia    (Eiriksdóttir 

k(vinna)  Guttorms  Ormssonar  (þennan  hygg 

eg,  hvers  vigs  er  getið  i  þeim  islenzku  Ann- 

álum   um   1381),  þeirra  synir  voru  þeir  Jón 

og    Loptur.     Pennan    hygg    eg    Lopt   rika  á 

Möðruvöllum,  þó  sumir  nefni  Guttorm  Örn- 

ólfsson   og   Herdisi  hans  foreldra  (af  hverj- 

um    eg   hefi    ei    nokkuð    að    segja),  þvi  hér 

aö  styðja  bæði  ættarnöfnin  (Eirikur,  Soffia) 

sem    og   samkvæmni   timans,   þvi  á  millum 

afgangs    Guttorms    og  Lopts  ríka  hafa  liðið 

nær   55  ár«.    Petta  er  hin  elzta,  rétta  skýr- 

ing   á   ætterni    Lopts,   sem    eg  þekki,  og  er 

auösætt,   að    séra   Jón    á  Lambavalni  hefur 

einmitt   byggt   á  þessari  ættfærslu  séra  Sig- 

urðar.    En  siðari  ættfræðingum  hefur  alveg 

sést  yfir  þessar  heimildir. 

»hennar<(  falli  burt. 

eptis  I.  eptir, 

Pórey  1.  Pórný. 

Kona    Jóns    Narfasonar   var    Guðrún   (ekki 

Puriður)  Oddleifsdóttir, 

Bjarai  1.  Bjarni. 

Sloveig  1.  Solveig. 

Fyri  1.  Eyri. 

Pórdís  á  að  vera  Jarþrúður. 

Möðrdal  I.  Möðrudal,  i)Sonur«  á  fyrri  staðn- 

um  falli  burt. 

Svlveigar  1.  Solveigar. 

kona  1.  konu. 

Narfi   á  Pyrli  var  ekki  son  Ólafs  Jónssonar 

i    Hvammi,   heldur  Ólaís  Jónssonar  á  Pyrli 

og    Oddnýjar    Narfadóttur    frá    Hálsi    Guð- 

mundssonar.     En  Ólafur  á  Pyrli  faðir  Narfa 

og  Valgerðar  konu  Ólafs  i  Hvammi  (sjá  bls. 

569   1.   I.   a.   n.)  var  son  séra  Jóns  Jónsson- 

ar    á    Kjalarnesi    bróður    Vigfúsar   á   Kala- 

stööum. 


II.  B. 

Bls.  572, 

8.  1. 

a. 

n.: 

—    574, 

16.  1. 

a. 

0.: 

—    597, 

18.  1. 

a. 

0. 

—    615, 

15.  1. 

a. 

n.: 

833 

Gnðnýju  1.  Guðnýju. 
Ingvar  1,  ívar  (sbr.  III,  36). 
Skálg  1.  Skjálg. 

Brynjólfur  son  Jóns  sýslumanns  Olafsson- 
ar  er  sami  maður  og  séra  Brynjólfur  Jóns- 
son  prestur  í  Holti  i  Önundarfiröi  (ý  1581) 
og  var  Brynjólfur  biskup  Sveinsson  heitinn 
eptir  honum.  Pað  sést  á  skjölum,  að  Jón 
Olafsson  i  Hjarðardal  hefur  verið  á  lifi  1582. 

—  615,  12.1.  a.  n.:     1614,  réttara:  1606. 

—  618,    7.— 10.  1.  a.  o.:    Synir   Brynjólfs    i    Hjarðardal,  aðrir  en 

séra  Bjarni  og  Porleifur,  voru: 

c.  Porsteinn,  er  átti  Ástu  Guðmundsdóttur 
frá  Næfranesi. 

d.  Arnór  i  Meira-Garöi  i  Dýrafirði. 

f.  Torfi  átti  barn  meö  hálfsystur  sinni  Borg- 
nýju  Brynjólfsdóttur  og  var  henni  drekkt 
á  alþingi  1687,  en  Torfi  var  talinn  strok- 
inn  úr  landi.  Pó  er  það  almenn  sögn 
vestra  í  Dýrafirði  (að  vitni  Sighvats 
Grimssonar  Borgfirðings),  að  Brynjólfur 
faðir  Torfa  hafi  leynt  honum  i  hellis- 
skúta  i  fjallinu  fram  af  Hjarðardal  neöra, 
er  siðan  kallast  Torfahellir,  en  i  jarð- 
húsi  við  bæinn  á  vetrum,  og  hafi  Torfi 
andazt  hjá  séra  Bjarna  bróður  sinum  og 
verið  grafinn  allskammt  frá  sjó  í  Hjarð- 
ardal. 

Laundóttir  Brynjólfs  var 

g.  Borgný,  er  þegar  var  getið. 

—  620,  15.  1.  a.  o.:     Keldu  I.  Kúlu. 

—  626,  10.— 11.  I.  a.  o.:    Eirikur  sá,  er  bjó  í  Móakoti  1686,  faöir 

Sölmundar  i  Minni-Mástungu,  mun  hafa 
verið  bróðurson  Biskups-Friðu,  son  ívars 
Bergsteinssonar  blinda,  en  ekki  ívars  ÓI- 
afssonar  frá  Marteinstungu,  þótt  þetta  sé 
liklega  sama  ættin.  Son  ívars  Bergsteins- 
sonar  og  bróðir  Eiriks  í  Móakoti  mun  hafa 
verið  Sölmundur  ívarsson  í  Sigluvik  faðir 
Bergsveins  á  Rafnkelsstöðum  í  Garði,  föður 
Hafliða  prests  i  Hrepphólum  (sbr.  frekari 
leiðréttingu  um  þetta  IV,  591,  3.  neðanm.gr. 

—  626,    1.   I.   a.   n.  og  bls.  627,  4.-5.  I.  a.  o.:    Pað  mun  réttara, 

að  þeir  Snorri  í  Narfakoti  og  Porkell  í 
Miðdal  hafi  ekki  verið  synir  Gissurar  Berg- 
steinssonar  frá  Skildinganesi,  heldur  Giss- 
urar    á    Hofl    á    Kjalarnesi    Bragasonar    á 


834 

II.  B. 

Lanibastööum  á  Selljarnarnesi,  er  drukkn- 
aði  1700,  Gissurarsonar,  en  sá  Bragi  mun 
hafa  verið  bróðir  Guðrúnar  Gissurardóttur, 
konu  Bergsteins  lögrcttumanns  í  Skildinga- 
nesi,  svo  að  petla  hefur  verið  sama  ættin. 
Guðrún  Snorradóttir,  ekkja  Braga,  átti  síöar 
séra  Pórð  Konráðsson  á  Mosfelli  i  Mos- 
fellssveit. 

Bls.  640,    6.  1.  a.  n.:     Pálmasonar  1.  Pálssonar. 

—  643,    7.  1.  a.  n.:     Séra  Jón  Jónsson  aðstoðarprestur  i  Hvammi 

dó  1712  (ekki  1711).  Jón  á  Laxfossi,  bróöir 
hans,  var  einnig  stúdent  og  bjó  um  tíma 
á  Hreðavatni. 

—  658,    6.  ].  a.  n.:    Jón  sýslumaður  dó  i  Hvammi  á  Baröaströnd. 

—  678,  16.  1.  a.  o.:     Púrðarson  1.  Pórðarson. 

—  693,  18.  1.  a.  o.:     Séra  Xikulás  dó  4.  nóv. 

—  701,  12.  1.  a.  o.:     Margrétt  1.  Margrét. 

—  702,  15.  1.  a.  o.:     Bergur   s.    m.    Ónnu  Bjarnadóltur,  er  skildi 

viö  séra  Arngrim,  var  Björnsson  (ekki  01- 
afsson). 

—  705,    7.  1.  a.  o.:    Jón   i  Ljáskógum  dó  4.  febr.  1725. 

—  705,  17.  1.  a.  o.:     verizlunarstjóri  1.  verzlunarstjóri. 

—  705,  19. — 20.  1.  a.  o.:    Einar   Einarsson   Thorlacius,  á  að  vera 

Einar  Hallgrimsson  Thorlacius. 

—  710,     5.  1    a.  n.:     Bjarua  1.  lijarna. 

—  716,    7.  1.  a.  o.:     Sigriður    kona    Pórðar    á  Svelgsá  var  laun- 

dóttir  Magnúsar  Brandssonar  og  Helgu  Sig- 
urðardóttur  sýslumanns. 

—  721,    2. — 4.  1.  a.    II.:    S.    k.    scra    .\rnórs   er  Ragnlieiður  Egg- 

erlsdóltir  frá  Staðarhóli,  en  systkin  henn- 
ar,  Guðrún,  Guðborg  og  Rögnvaldur. 

—  727,  11.  1.  a.  n.:    Jón  stúdent  Eggerlsson  dó  1880  (ekki  1882). 
1813  1.  1840. 
karlegg  1.  kaillegg. 
væntanlegri  1.  væntanlega. 
14.  maí  á  að  vera  4.  mai. 
1903    á    að   vera    11.  júlí    1904.     Ólalin    par 

meðal  barna  Björns  sýslumanns:  Guörún 
f.  4.  sept.  1901,  en  yngsta  barn  hans  er 
Dagmar  Camilla  Porbjörg  f.  21.  júli  1905. 

111.    B, 

BIs.  19,  14.  1.  a.  n.:  Kona  Sigurðar  Ormssonar  var  Guðrún  Eyj- 
ólfsdóttir  frá  Hjalla,  og  er  pess  síðar  getið 
nánar  (IV,  98). 

—  95.     A.ptan   við  17.  1.  a.  o.:    Guðmiindnr  Síejánsson  (prests  á 


744, 

5.  1 

1.  a. 

0. 

751, 

4.  ] 

1.  a. 

o.: 

754, 

4.  1 

.  a. 

o.: 

754, 

4.  1 

1.  a. 

n. 

2.  1 

.  a. 

n. 

835 
III.  B. 

Undirfelli  Guðmundssonar)  pingaði  28.  okt. 
1620  á  Staðarbakka  í  Helgafellssveit  í  um- 
boði  Sæmundar  Árnasonar  um  hjónaband 
Eiríks  Jónssonar  og  Porgerðar  Jónsdóttur, 
og  var  pað  lielmingadómur  (sbr.  visitasiu- 
bók  Gísla  biskups  Oddssonar:  AM.  248  4io. 
bls.  65—67).  Guðmundur  bjó  i  Kolviðar- 
nesi  í  Eyjahrepp. 

—  96,    4.  I.  a.  o.:     Guðrún  Árnadóttir  á  aö  vera:  Guðný  Árna- 

dóttir.  Hún  dó  ógipt,  bl.  í  Görðum  í  Stað- 
arsveit.  Árni  Sæmundsson  faðir  hennar 
féll  af  hesti  aptur  úr  söðlinum  hjá  Miðvöll- 
um  (i  Breiðuvík)  1623  og  var  pegar  örend- 
ur.  (Handrit  í  Lbs.  199  4to.). 

—  99,  12.  I.  a.  n.:    Jón  son  Steins  biskups  dó  skyndilega  á  Hól- 

um  4.  febr.  1719,  og  var  almælt,  að  hann 
hefði  tekið  eitur. 

—  100,    4.  I.  a.  n.:    Jón    maður    Snjálaugar    Hallkelsdóttur   var 

Erlendsson  og  bjó  i  Kirkjuvogi. 

—  101,    1.  1.  a.  o.:    Sigvaldi,   er   átti   Porbjörgu    Hallkelsdóttur, 

var  Bjarnason,  og  bjuggu  pau  i  Krisuvik 
1703. 

—  101,  19.  I.  a.  n.:    ))Voru  bl.«  má  falla  burtu. 

—  105,    5.  I.  a.  n.:     Guðrún    á    Laugarbrekku,   kona    Steindórs, 

dó  1638  (sbr.  bls.  106—107,  neðanmálsgrein- 
ina). 

—  108.  Við  neðanniálsgreinina  cr  að  athuga,  að  sá  Gisli  Bjarna- 

son,  er  útskrifaðist  úr  Skálholtsskóla  1706, 
er  ekki  Gisli  frá  Ási,  heldur  frændi  hans, 
Gisli  Bjarnason,  síðast  prestur  á  Melum 
(7  1771),  en  hann  sigldi  ekki  til  háskólans. 
Peir  nafnar  voru  systkinasynir  (sbr.  bls. 
109).  Gisli  Bjarnason  frá  Ási  er  útskrifað- 
ur  ekki  síðar  en  árið  1700. 

—  110.    Á  eptir  16.  1.  a.  o.:   Haltur  Ögmiindsson  pingaði  23.  jan. 

1628   á    Staðarbakka  i  Helgafellssveit  i  um- 

boði  Gisla  Bjarnasonar  kongsumboösmanns 

yfir  priðjungi  Snæfellsnessýslu  (J.  S.  143  4to- 

bls.  305-307). 
116,    7.  I.  a.  n.:     Böövar  Steindórsson  var  ekki  stúdent  held- 

ur  skólapiltur,  er  hann  drukknaði. 

126,    4.  1.  a.  o.:     Matthiasson  I.  Nikulásson. 

129     4. 5.  I.   a.  n.:    Marín  var  Jensdóttir.   Svo  segir  i  Mann- 

talinu  1703,   og  er  hún  pá  61  árs  á  Búðum, 

gipt  Bendt  Lauridtsen. 

—  130.     Um    neðanmálsgreinina   nr.   2  er  pað  að  segja,  að  rétt 

er    tilgetið,    að    Jakob    Benediktsson    hefði 


836 


III.  B. 


ekki  andazt  1680,  pvi  aö  síöan  lief  eg  fund- 
iö  meö  rökum,  að  hann  iiafi  andazt  ein- 
mitt  1685,  undir  matborði  að  sagt  var,  en 
1681  býr  hann  á  Rauökollsstöðum  i  Eyja- 
hrepp.  Séra  Benedikt  son  hans  er  þá  fædd- 
ur  annaðhvort  1684  eða  1685,  s.  á.  og  faðir 
hans  andaðist.  Er  hann  á  Búðum  1703  hjá 
móður  sinni  og  stjúpa  (Bendt  Lauridtss^^ni), 
pá  talinn  18  ára  gamall.  En  1717  (ekki  1716) 
var  hann  prestvigður  til  Fljótshlíðarpinga. 
Hvort  hann  hafi  dáið  siðla  árs  1744  eða 
snemma  árs  1745  er  dálitið  vafasamt. 

132,  1. — 4.    1.    a.  n.:    Vigdís  var  dóttir  séra  Benedikts  og  Pór- 

dísar,  síðustu  konu  hans  og  alsystir  Borg- 
hildar.  Vigdís  andaðist  á  Torfastöðum  í 
des.  1783,  ógipt,  bl.,  pá  talin  39  ára. 

133,  17.  1.  a.  o.:     Séra  Sigurður  i  Holti  undir  Eyjafjöllum  var 

bróðir  Steingrims,  afa  Bjarna  Porsteinsson- 
ar  amtmanns,  en  athugasemdina  má  skilja 
svo,  að  hann  hafi  verið  fððurbróðir  Stein- 
grims. 

134,  7.  1.  a.  n.:     Póra,  rcttara:  Pórunn. 

137,  17.  1.  a.  o.:  Egill  á  Vatni,  faðir  Solveigar,  var  Egilsson 
Sturlaugssonar. 

144,  8.  1.  a.  n.:  Son  ísleifs  Ólafssonar  er  Ólafur  læknir  i 
Pjórsártúni,  kvæntur  Guðriði  Eiríksdóttur 
frá  Minnivöllum  á  Landi  Eyjólfssonar,  syst- 
ur  Eyjólfs  veggfóðrara  i  Rvik. 

146,    7.  1.  a.  o.:     Birnastöðum  1.  Birnustoðum. 

185,    6.  1.  a.  n.:    Séra  Jón  Halldórsson  i  Hítardal  telur  mann 
Kristinar    Gisla   Guðmundsson  smiðs  Gísla- 
sonar   og    Helgu    Hákonardóttur,  en  móður 
Helgu    Úlfhildi    Eyjólfsdóttur,    systur    séra 
Asmundar  á  Breiðabólsstað. 
Magnús    sýslumaður    bjó    á   Arnarstapa   og 
andaðist  par,  en  ekki  á  Ingjaldshóli. 
Eirikur    Ólafsson    i    Gislabæ    átti    Halldóru 
Skaptadóltur,  ekkju  Halls  Ögmundssonar. 
))Pau  bl.((  á  að  falla  burtu  og  er  barna  séra 
Arn(')rs  og  s.  k.  hans  síðar  getið. 
Steindór  Helgason  bjó  um  pað  leyti  á  Kongs- 
bakka  i  Helgafellssveit. 

Jón    sýslumaður    Árnason    mun    ekki   hafa 
tekið  próf  i  lögum  við  háskólann. 
»eða  áður((  I.  weða  ári  áður«. 
im.gr.   nr.  2   athugast,  að  Pétur  á  Torfustöð- 
um    i    Miðfirði    (faðir    Péturs   á   Pverá)  var 


186, 

5. 

I.  a.  o.: 

202, 

8. 

1.  a.  n.: 

209, 

22. 

I.  a.  o.: 

210, 

4. 

I.  a.  n.: 

218, 

6. 

I.  a.  n.: 

221, 

4. 

I.  a.  n.: 

223. 

U 

m    neða 

837 


III.  B. 


Porsteinsson,  og  eflaust  son  Guðríðar  Pét- 
ursdóttur,  sj'stur  séra  Hallgríras  sálma- 
skálds,  en  ekki  bróðir  hans.  Einn  son  Pét- 
urs  á  Torfustöðum  var  Hallgrímur  á  Aðal- 
bóli,  er  borið  raun  hafa  nafn  séra  Hall- 
grims. 

224,  18.  I.  a.  o.:  Maður  Mildríðar  var  Finnbogi  (ekki  Ingi- 
mundur)  Guðraundsson  frá  Melstað. 

224,  19.  1.  a.  o.:  Hjörtur  Líndal  Benediktsson  býr  nú  á  Efra- 
núpi  i  Núpsdal.  Dætur  hans  eru  Ingibjörg 
gipt  Halldóri  Júliussyni  sýslumanni  á  BorÖ- 
eyri,  og  Margrét  s.  k.  Einars  Gunnarssonar 
ritstjóra  i  Rvik. 

234,    2.  1.  a.  n.:    Sigurður   sýslumaöur   dó  20.  janúar  (1840). 

238,  17.  I.  a.  o.:    Guðmundur  I,  Guðmundar. 

238,  18.  1.  a.  n.:  Katrína  Guðríður  Ólafsdóttir  dó  i  Ameríku 
18.  jan.  1912.  Einn  son  hennar  og  Kristins 
frá  Stokkahlöðum  er  Kristinn  (Olafsson) 
prestur  i  Ameriku. 

247,  5.  1.  a.  o.:     Sigíður    I.    Sigríður   og   7.   1.    a.    n.:    Burða- 

strandarsýsla  1.  Barðastrandarsýsla. 

248,  18.  I.  a.  n.:     Suðureyrl.  I.  Suðureyri. 

255,  1.— 2.   1.   a.  n.:    Eg   hygg   einna  sennilegast,  að  Einar  á 

Hofsstöðum  hafi  einmitt  verið  son  Pórólfs 
Brandssonar  og  s.  k.  hans(?)  Ástríðar  Sæ- 
mundsdóttur. 

256,  17.  I.  a.  n.:    Séra  Finnbogi  á  Hofi,  er  átti  Pórunni  Pórð- 

ardóttur,  var  Tumason  (eða  Tómasson),  en 
ekki  Gíslason.  Séra  Sturla  son  þeirra  var 
prestur  á  Refstað  og  Skeggjastöðum  (ý 
1601). 

269,  21.  I.  a.  n.:  Arndis  var  Jónsdóttir,  en  ekki  Bjarnadóttir. 
Merkin  (X)  framan  við  bræðurna  Hannes 
og  Benedikt  þar  rétt  á  eptir  eru  skökk,  eiga 
að  vera  ddd  og  eee,  þvi  að  þeir  voru  synir 
Páls  Nikulássonar  og  bræður  Ögmundar  á 
Hvoli. 

278,  3.  1.  a.  n.  (sbr.  einnig  IV,  588).  Samkvæmt  nýjum 
upplýsingum  (i  Manntalinu  1703  o.  fl.)  var 
Eyjólfur  faðir  Brynjólfs  i  Langhúsum  ekki 
son  Korts  Halldórssonar  á  Gilsá,  heldur  son 
Brynjólfs  á  Brimnesi  i  Fáskrúðsfirði  Sturlu- 
sonar  (sbr.  bls.  699)  Brynjólfssonar  á  Hösk- 
uldsstöðum  i  Breiðdal  (um  1600)  Arnason- 
ar  Sturlusonar  Jónssonar.  Brynjólfur  Sturlu- 
son    átti    Úlfheiði    Porvarðsdóttur    frá    Bú- 


838 


III.  B. 


landsnesi  Höskuldssonar  prests  í  Eydölum 
Einarssonar.  Eyjólfur  son  þeirra  bjó  á 
Glúrasstöðum  i  Fljótsdal. 

279,  8.  1.  a.  o.:  Hans  Gíslason  á  að  vera:  Hans  Gísla  Jóns- 
son. 

281,  18.— 19.  1.  a.  o.:  Um  Magnús  Hrómundsson,  eptir  aö 
hann  misti  sýsluna,  er  paö  frekar  að  segja, 
auk  þess,  sera  sagt  er  á  bls.  493,  að  1694 
byr  hann  í  Álptártungu  í  Hraunhrepp,  en 
1/03  í  Skutulsey  og  er  þá  talinn  47  ára 
ganiall.  Er  því  fæddur  1655—1656.  En  Guð- 
rún  Gissurardóttir  kona  hans  er  þá  (1703) 
talin  35  ára  og  börn  þeirra,  Sesselja  16  ára, 
Jón  9  ára,  .Magnús  7  ára  og  Herdis  1  árs. 
(Sbr.  Manntalið  1703).  8.  mai  1714  á  Ökr- 
um  þingaði  Magnús  i  uraboði  Jóns  sýslu- 
manns  Sigurðssonar.  Hann  var  enn  á  lifi 
1735  og  býr  þá  i  Vogi  i  Hraunhrepp.  Hef- 
ur  hann  þvi  koraizt  yfir  áttrætt. 

281,  13.  1.  a.  n.:  Af  Manntalinu  1703  sést,  að  foreldrar  Pór- 
odds  heyrara  hafa  veriö  Pórður  Guöbrands- 
son  og  Guðrún  Póroddsdóttir,  er  þá  búa  í 
Fjaili  á  Skeiðum,  og  er  Póroddur  son  þeirra 
þá  (i  júní  1703)  talinn  7  ára  gamall.  Er  eng- 
inn  efi  á,  að  þetta  er  Póroddur  heyrari,  er 
síðar  varð,  enda  stendur  aldur  hans  hér 
um  bil  heima  við  það,  sem  kunnugt  er 
annarstaðar  frá.  Pað  getur  vel  verið,  að 
Pórður  faðir  Iians  hafi  einhverntíma  verið 
hringjari  i  SkáJhoUi,  en  Jónsson  hefur  hann 
ekki  verið,  enda  er  föðurnafns  hans  ekki 
getið  í  mðrgum  ættatölum,  en  kona  hans 
og  móöir  Pórodds,  nefnd  sumstaðar  Guðrún 
(frá  Hamarsholti),  eins  og  rétt  er.  Póröur 
faðir  Pórodds  hefur  verið  son  Guðbrands 
Egilssonar  og  Pórunnar  Jónsdóttur  frá  Skip- 
holti  Einarssonar,  og  er  Pórunn  79  ára 
gömul  hjá  Pórði  sN'ni  sinum  í  Fjalli  1703^ 
en  Pórður  þá  42  ára  og  Guðrún  kona  hans 
27  ára.  Póroddur,  móðurfaðir  Pórodds  heyr- 
ara,  hefur  búið  i  Hamarsliolti  í  Ytrihrepp 
og  átt  Steinunni  Ólafsdóttur  (f.  c.  1648),  er 
siðar  átti  Einar  Oddsson  i  Hamarsholti,  og 
búa  þau  þar  1703.  Ólafur  fóroddsson,  son 
Steinunnar  af  fyrra  hjónabandi,  er  þar  þá 
hjá    þeim    23    ára,    og   hefur  hann  þá  verið 


III  B. 


Bls.   298. 


308. 


317, 
331, 
347, 


7,    2.-3 


889 


4  árum  yngri  en  Guörún  sj^slir  hans,  móöir 
Pórodds  heyrara.  (Sbr.  Manntaliö  1703), 
4.  neöanmálsgretn:  Páll  Axelsson  hefur  ekki  orðid 
stúdenl,  en  1735  fékk  hann  hegðunarvolt- 
orö  frá  skólameistara  (Jóni  Porkelssyni)  að 
hann  hefði  ekki  farið  úr  skóla  fyrir  óknytta 
sakir.  Var  Páll  pá  kvæntur  og  til  heirailis 
í  Arnarbæli  hjá  tengdaföður  sínum. 

Börn  Salómons  Einarssonar  í  Galtarholti,  auk  peirra 
sem  par  eru  talin,  voru:  Ingibjörg,  er  átti 
Pormóö  sýslumann  Arason  (sbr.  I,  502)  og 
Arnbjörn,  sem  kemur  við  bréf  í  Snóksdal 
11.  ágúst  1560. 

n.:  Séra  Jón  Nikulásson  i  Hitarnesi  drukkn- 
aöi  1636. 

9. — 10.  I.  a.  o.:    Haga    á    Barðaströnd    á  að   vera:   Haga 

i  Staðarsveit. 
15. — 16.  I.  a.  n.:  Torfi  Porsteinsson  (en  ekki  Porsteinn 
Torfason)  var  lögsagnari  Sigurðar  lög- 
manns  í  Mýrasýslu.  Hann  var  sonarson 
Torfa  prests  Porsteinssonar  á  Gilsbakka. 
Kona  Sigurðar  Ólafssonar  í  Hjörsey  hét  Pór- 
ný  (ekki  Pórey). 

Kona  Jóhannesar  Hjartarsonar  er  Guðný 
(ekki  Elín)  Jónsdóttir. 

Björg  Guðbrandsdóttir  átti  Jón  á  Skáia 
undir  Eyjafjöllum  Sveinbjörnsson  prests  í 
Holti  Guðmundssonar. 

Ragnhildur  ekkja  Porgríms  sýslumanns  dó 
á  Setbergi  31.  okt.  1786. 

A   eptir   Rögnvaldssonar    á    að   bætast  inn: 
Rögnvaldssonar. 
Valgerður  I.  Valgarður. 

Séra     Arngrimur     Gissurarson    var    síðast 
prestur   að   Viövík  og  Hofsstöðum,  en  varð 
að  sleppa  prestsskap  1652. 
Séra  Pétur  var  son  séra  Jóns  og  s.  k.  hans 
Guölaugar  Hreggviðsdóttur. 
Arni     Halldórsson     faðir    Halldóru    bjó    í 
Hlöðutúni  i  Stafholtstungum  1703. 
saman  1.  sannan. 

Pað  mun  réttara,  aö  Brandur  á  Leirá,  faöir 
Torfa  i  Höfn,  hafi  verið  Guðmundsson  og 
bróðurson  Stefáns  biskups  (sbr.  Safn  til  s. 
ísl.  I.,  51). 

Kona  Gísla  yngra  Gislasonar  frá  Holti  hct 
Guðrún    (ekki    Puriður)    og   var  dóttir  Alfs 


350, 

2.  ] 

.  a. 

n.: 

354, 

13. 

.  a. 

n.: 

360, 

11. 

.  a. 

n.: 

361, 

19.  ] 

.  a. 

o  : 

376, 

8. 

.  a. 

0.: 

383, 

9. 

.  a. 

n.: 

395, 

14.  1 

.  a. 

n.: 

398, 

13. 

.  a. 

n.: 

399, 

2. 

.  a. 

n.: 

404, 

17. 

.  a. 

n..- 

404, 

13. 

.  a. 

n.: 

—     424,     7.  1.  a.  n.: 


840 


III.  B. 


Gíslasonar  lögréttumanns  á  Reykjum  í  Olf- 
usi,  en  ekki  séra  Alfs  i  Kaldaðarnesi. 
Bls.  436,  10. — 11.  1.  a.  n.:  Guðrún  kona  Porgils  stúdents  Sigurðs- 
souar  var  dóttir  Arna  prófasts  Porvarðs- 
sonar  á  Pingvöllum  og  systurdóttir  Jóns 
biskups  Vídalíns,  en  ekki  sj'stir  Jóns  bisk- 
ups  Árnasonar. 

—  439,    6.  I.  a.  n.:    Eirikur   stúdent   bjó    siðast   í   Höfn  í  Mela- 

sveit. 

—  441,  13.  I.  a.  n  :     Porvaldur    á    Porkötlustöðum    faðir  Odds  í 

Vatnsholti  var  Erlendsson,  en  Guðrún  kona 
^  hans  hefur  ekki  verið  dóttir  Odds  stúdents 

Eiríkssonar,  heldur  líklega  dóttir  Odds 
Einarssonar  í  Ási  i  Ytrihrepp.  Oddur  stúd- 
ent  átti,  n^'útskrifaður  úr  skóla  (um  1734), 
barn  raeð  Kristínu  Sigurðardóttur  eldra 
sýslumannns  í  Saurbæ  á  Kjalarnesi,  er  síö- 
ar  átti  Pórð  Brynjólfsson  Thorlacius  i  Teigi, 
og  það  barn  dó  ungt,  en  með  Margréti  konu 
sinni  átti  Oddur  ekki  börn. 

—  441.    4.  I.  a.  n.:    S.    k.    Pórðar  sýslumanns  Hinrikssonar  var 

Porlaug  Einarsdóttir  frá  Héðinshöfða. 

—  446.    3,  I.  a.  n.:     Bjarni    faðir   Sigurðar  á  Næfranesi  var  son 

séra  Sigurðar  Hallssonar  á  Rafnseyri  og 
dótturson  séra  Asgeirs,  en  ekki  son  Sigurð- 
ar  Ásgeirssonar. 

—  447,  13.  I.  a.  o.:     Laundættur  I.  Laundætur. 

—  449,  17.  I.  a.  o.:     Bróðir   Hinriks    á  Torfastöðum  var  Sigurð- 

ur  Pormóðsson  yfirbryti  i  Skálholti,  er 
drukknaði  í  Hvitá  á  ferjustaðnum  á  Skál- 
holtshamri  5.  marz  1733.  Dóttir  hans  var 
Helga,  er  átti  Bjarna  Jónsson  skólameist- 
ara,  siðar  prest  i  Gaulverjabæ. 

—  454,    9.  1,  a.  o.:     Séra    Sigurður  var  ekki  son  Eiríks  og  Pur- 

iðar,  pótt  svo  sé  almennt  talið,  heldur  af 
annari  ætt,  að  likindum,  en  pau  áttu  samt 
son,  er  Sigurður  hét  og  komst  i  sakaraál 
fyrir  áverka  á  manni  og  var  hýddur. 

—  454,    2.  I.  a.  n.:     Hannes     Sigfússon    bjó    á    Hánefsstððum    i 

Svarfaðardal. 

—  483,    9.  I.  a.  n.:     Kona    Jónasar   Jónssonar   í   Arnarholti  var 

Björg  Stefánsdóttir,  föðursystir  séra  Sig- 
urðar  i  Vigur.  Einn  son  peirra,  Páll,  var 
suður  í  Garði. 

—  484,  17.  I.  a.  o.:     Séra   E^jólfur  Kolbeinsson  dó  12.  júlí  (ekki 

12.  april). 

—  484,    8.  I.  a.  n.:    dættur  1.  dætur. 


841 

III.  B. 

Bls.  487,  12.  1.  a.  n.:  Kristín  Daníelsdóltir  gullsmiðs  Hjaltasonar 
átti  Jón  Þórðarson  frá  Holti  á  Barðastönd 
Jónssonar  og  Ingibjargar  Jónsdóttur  kaup- 
manns  í  Kúvíkum  Salómonssonar,  p.  b.: 
Ólína,  átti  Ólaf  í  Látrum  Bergsveinsson  í 
Bjarneyjum  Ólafssonar  í  Sviðnum  Teits- 
sonar. 

—  488,  13. — 14.  1.  a.  o.:    Kona    Hjalta  Sigurðssonar,  sem  nú  er  í 

Ameriku,  er  íslenzk  aö  ætt:  Guðrún  Berg- 
þórsdóttir  frá  Lambadal  i  Dýrafirði  Jóns- 
sonar  silfursmiðs  Pórðarsonar  á  Kjarna 
Pálssonar. 

—  488,  20.  I.  a.  o.:     Faðir    Valgerðar    konu    Jóns    Hjaltasonar  i 

Kjóey  hét  Kristján  Sveinn. 

—  503,  11,  1.  a.  o.:     Börn  séra  Arnórs  og  s.  k.  hans  voru  Magn- 

ús,  er  átti  Guðnýju  Porláksdóttur  prests  i 
Móum  Loptssonar  og  Sigríður,  er  átti  Hanni- 
bal  Jóhannesson  á  Bakka  i  Langadal. 

—  509,    9.  1.  a.  n.:    Jón     sýslumaður     Eggertsson     tók    prót    í 

dönskum  lögura  við  háskólann  19.  febr.  1749 
raeð  1.  einkum. 

—  510,    5.  1.  a.  n.:     Séra   Sigurður  i  Holti  dó.  22.  des.  1760. 
~    535,  17.  I.  a.  o.:     Scra  Björn  i  Hítardal  dó  24.  okt.  1828. 

IV.   B. 

Bls.  14,  19. — 20.  1.:  Oddur  á  Draghálsi  faðir  Ólafar  var  Jónsson 
Pórðarsonar.  Ulfdis  kona  hans  var  dóttir 
Sveinbjarnar  i  Tungufelli  i  Lundarreykja- 
dal  Grímssonar  s.  st.  Sveinbjarnarsonar. 

—  19,    4.  1.  a.  n.:     náði  I.  sóaði. 

—  24,  (næst    eptir  Hinrik  Gíslason): 

Grímur  Bergsson,  síðar  lögréttumaður  á 
Suðurnesjum  (ý  1649)  er  talinn  sýslumaður 
i  Kjósarsýslu  um  1632,  og  hefur  þá  Hinrik 
verið  búinn  að  sleppa  sýslunni,  nema  Grim- 
ur  hafi  að  eins  verið  lögsagnari  hans,  sem 
þó  er  ólíklegra.  Sjá  um  Grim  Bergsson  III, 
107-108. 

—  30,  15.  1.  a.  n.:    Súsanna  Friðriksdóttir  er  gipt  Hendriklækni 

í  Hornafirði  Erlendssyni  gullsmiðs  í  Bvik 
Magnússonar. 

—  45,    9.  1.  a.  o.:    Ormur     son     Vigfúsar    lögréttumanns    var 

þjónn  Sigurðar  lögmanns  Björnssonar  í 
Saurbæ  á  Kjalarnesi  1703.  Hefur  andazt 
ungur. 

—  50,  17.  1.  a.  n.:    í*að    er   ekki  rétt,  þótt  svo  sé  talið  í  ættar- 

54 


842 

IV.  B. 

tölum,  aö  Ólöf  dóttir  séra  Ketils  hafi  átf 
séra  Guömund  Magnússon  á  Stafafelli,  því 
að  f.  k.  hans  var  Sigríður  Brj'njólfsdóttir 
frá  Melrakkanesi  Guðmundssonar  Bessa- 
sonar,  og  s^'nir  þeirra,  séra  Brynjólfur  og 
séra  Magnús,  en  s.  k.  séra  Guðmundar  var 
Arndís  Guðmundsdóttir  prests  á  Hofi  í 
Álptafiröi  Högnasonar. 

Bls.  53,  4.  1.  a.  o.:  Hannes  son  séra  Bjðrns  læröi  i  Skálholts- 
skóla  og  mun  hafa  útskrifazt  þaðan  um 
1705.     Hefur  liklega  andazt  í  stórubólu. 

—  69.     1.    neöanm.gr.     Kona  Hinriks  Magnússonar  var  Eygerö- 

ur  Aradóttir.     Pað  sést  af  Manntalinu  1703. 

—  73,    9.  1.  a.  II.:     Kristján   Erlendsson   járnsmiður  á   Skarðs- 

strönd,  átti  fyr  Ónnu  Gunnarsdóttur  frá 
Gautastöðura,  en  siðar  Solveigu  Sveinbjörns- 
dóttur  frá  Klukkufelli  í  Reykhólasveit,  en 
maður  Helgu  Magnúsdóttur  Hjaltasonar 
var  Jens  Kristján  Arngrimsson  smiður  á 
ísafirði. 

—  7(5,  17.  1.  a.  n.:     Elizabet,  Arni  og  Sigriður  eiga  hér  að  falla 

burtu  sem  börn  Jóns  Stefánssonar  frá  Staf- 
holti. 

—  78.     Sá  Guðmundur  Sigurðsson,  sem  var  lögsagnari  i  Kjós- 

arsýslu,  og  Bogi  telur  hiklaust  sama  mann 
sem  Guömund  Sigurösson  á  Alptanesi  á 
Mýrum  (sbr.  bls.  70—78),  er  alt  annar  raað- 
ur  og  honura  óskj'ldur.  I*ad  er  sá  Gud- 
miindiir  Sigiirðsson,  sera  getið  er  neðanmáls 
á  bls.  54,  og  voru  þeir  Sigurður  lögmaður 
og  hann  systrasynir.  Hann  er  lögréttumað- 
ur  i  Pverárþingi  sunnan  Hvitár  1688,  en 
1691  kemur  hann  á  alþing  sem  lögsagnari 
í  Kjósarsýslu  með  umboðsbréf  frá  Sigurði 
lögmanni  ds.  26.  júni  s.  á.  til  að  vera  þar 
sýsluraaður,  og  var  það  samþykt  af  Múller 
amtmanni  30.  s.  m.  (Alþ.bók  1691  nr.  6)- 
1695  á  alþingi  voru  lesnir  upp  vitnisburðir 
Guðmundar  lögsagnara,  er  hann  hafði  feng- 
ið  á  Esjubergs-,  Reynivalla-  og  Varmárþing- 
um,  og  hefur  hann  þá  sleppt  lögsögninni 
um  stund,  en  árið  1700  er  hann  á  alþingi 
sem  lögsagnari,  en  að  eins  það  eina  ár. 
1707  er  hann  nefndur  að  nýju  lögréttumað- 
ur  i  Pverárþingi  sunnan  Hvitár,  cn  1711  er 
annar  ncfndur  i  stað  hans.    Hann  býr  1703- 


843 
IV.  B. 

í  Lilla-Saurbæ,  hjáleigu  frá  (Stóra-)Saurbæ 
á  Kjalarnesi,  55  ára  gamall  (f.  c.  1648). 
Anna  Guömundsdóttir  kona  hans  er  þá 
talin  54  ára  (sbr.  Manntalið  170;5)-  Eins  og 
sagt  er  á  bls.  54,  andaöist  Guðmundur  lög- 
sagnari  1717  í  Saurbæ  lijá  Sigurði  lögmanni. 
Ættartölurnar  á  bls.  70 — 77  eiga  vitan- 
lega  allar  við  Guðmund  Sigurðsson  á  Álpta- 
nesi,  og  afltomendur  hans  par  taldir.  En 
þaö  er  ekki  kunnugt,  að  hann  hafi  nokk- 
urn  tima  haft  nokkur  sýsluvöld  á  hendi. 

—  86.     Peir  Hafur-Björn  Styrkársson  i  Nesi  og  Runólfur  ábóti 

í  Viðey  hafa  liklega  verið  hálfbræður  sam- 
mæðra,  en  ekki  albræður,  því  að  Runólfur 
ábóti  er  talinn  Olafsson  i  gömlu  ábótatali. 
Hefur  ekl<ja  Styrkárs  Sveinbjarnarsonar 
átt  síðar  Óiaf  Jónsson  á  Hofi  á  Kjalarnesi, 
og  synir  þeirra  hafa  verið  Runólfur  ábóti, 
Jón  og  Styrkár,  sbr.  Bisks.  I,  680,  þótt  þar 
sé  reyndar  ekki  getið  sona  Ólafs  nema  Jóns 
og  Stj'rkárs. 

—  92,    2.  n.m.gr.:    Jón    Árnason   sýslumaður  i  Gullbringusýslu 

1535  hefur  verið  son  séra  Árna  Snæbjarnar- 
sonar  officialis  í  Hruna  og  siöar  ábóta  i 
Viðey.  Ingunn  dóttir  séra  Arna  átti  Hall- 
dór  Brynjólfsson  auðga  i  Tungufelli,  og  var 
einn  son  þeirra  Freysteinn  bróðir  (raunk- 
ur)  í  Viðey  1515  (sbr.  Fbrs.  VIII,  571—572), 
en  Snæbjörn  á  Keldum  son  þeirra  hefur 
boriö  nafn  Snæbjarnar  föður  séra  Arna. 
Ingunnar  konu  Halldórs  i  Tungufelli  finnst 
hvergi  getið  i  fornskjölum  eða  ættartölum, 
og  hvergi  ættfærð  nema  á  sérstöku  blaöi  i 
Bréíabók  Jóns  prófasts  Gissurarsonar  i 
Múla  nyrðra  (ý  1660)  (frumrit  í  Landskjala- 
safni),  og  er  Jón  Árnason  þar  nefndur 
bróðir  hennar,  sem  eflaust  er  Jón  Arnason 
sýslumaður  i  Gullbringusýslu,  því  að  hans 
er  fyrst  getið  sem  lögréttumanns  i  Arnes- 
sýslu,  en  siðar  í  Viðeyjarbréfum  (eptir  1520). 

—  114.    5.  I.  a.  n.:    Jóhann  faðir  Márusar  var  Márusson  og  bjó 

lengi  i  Brautarholti,  en  siöar  i  Nesi  á  Sel- 
tjarnarnesi,  dó  1754.  Hefur  líklega  verið 
skyldur  Soffíu  konu  Jens  Jörgenssonar. 

—  127,  15.— 17.  I.  a.  n.:    Pórður    i    Hliðarhúsum    (ý    1811)   faöir 

Ólafs  Thorlaciusar  var  son  Sighvats  i  Hlið- 

arhúsum   (f.    1702)    Pórðarsonar   á   Laugar- 

54* 


844 

Ví.  B. 

vatni  (f.  c.  1665)  Sighvatssonar  s.  st.  Por- 
kelssonar,  en  sá  Sighvatur  mun  hafa  verið 
bróðir  sammæðra  Porkels  Pórðarsonar  á 
Ormsstöðum,  föður  Pórðar  s.  st.,  en  eldri 
en  hann.  Sighvatur  i  Hlíðarhúsum  býr  á 
Ormsstööum  1729,  27  ára,  móts  við  Pórd 
Porkelsson  frænda  sinn.  En  framætt  Sig- 
hvats  sést  í  Manntalinu  1703. 

Bls.  135,  10.  1.  a.  o.:  Riinólfiir  Sveinsson  lögréttumaður  á  Staf- 
nesi  er  nefndur  lögsagnari  í  Gullbringu- 
sýslu  1709  í  Alþ.bók  það  ár,  ásamt  Brandi 
Bjarnhéðinssyni,  sem  einnig  er  nefndur  þá 
lögsagnari  þar,  og  1710  er  Runólfur  einnig 
nefndur  lögsagnari,  sem  einn  meðdómenda 
i  yfirréttinum  16.  júlí  s.  á.  Runólfur  dó  1. 
des.  1735. 

—  136.     Kona    Brands    lögsagnara    var    Ólöf   Einarsdóltir   (frá 

SúIuvöUum  á  Vatnsnesi). 

—  137,     1.  1.  a.  o.:    Sigurður  Kálfsson  lögréttumaður  í  Effersey 

drukknaði  2.  marz  1743. 

—  138,  12.  1.  a.  o.:    Arósum  á  að  vera:  Odense. 

—  138,  24.  1.  a.  o.:    Jóhann  1.  Jóhannes. 

—  138,  14.  1.  a.  n.:    Hendrietta  1.  Hendrikka. 

—  138,  15.  I.  a.  n.:    Inger   var   dóttir    R.    P.  Tærgesen  og  Önnu 

Mariu  Hansen  s.  k.  hans,  og  átti  hún  Símon 
Hannesson  Johnsen  kaupmann.  En  Anna 
Tærgesen,  er  átti  Olaf  Hannesson  Johnsen 
yfirkennara,  var  f.  k.  barn  Tærgesens  kaup- 
manns. 

—  139,  11.  1.  a.  o.:    Brandur  bjó  síðast  í  Reykjavík  og  andaðist 

þar  1729  siðla  árs,  að  því  er  næst  verður 
komizt.  Hefur  hann  þá  verið  ura  69  ára  að 
aldri,  því  að  hann  er  talinn  43  ára  í  Mann- 
talinu  1703,  en  Ólöf  kona  hans  49  ára. 

—  139.     Um  framætt  Jóns  Hjaltalins  sýslumanns  þykist  eg  nú 

geta  fullyrt,  eptir  athugun  á  Manntalinu 
1703,  að  faðir  hans  hafi  verið  Oddur  Ön- 
undarson  í  Hjaltadal.  Hefur  hann  andazt 
á  árunura  1701—1702,  og  verið  tvíkvæntur. 
Var  f.  k.  hans  og  móðir  Jóns  Hjaltalins 
Porgerður  Jónsdóttir  (ekki  Gisladóttir)  syst- 
ir  Gísla,  er  býr  á  Reykjura  i  Hjaltadal  1703, 
og  var  faðir  Oddnýjar,  er  átti  Olaf  Jónsson 
bryta.  Hjá  Gísla  á  Reykjum  er  Jón  Odds- 
son  16  ára  gamall  vinnumaður  1703,  og  er 
það  enginn  annar  en  Jón  Hjallalin,  er  ver- 
iö   hefur   þar   í   vinnumennsku  hjá  móður- 


845 


IV.  B. 


bróöur  sínum,  Er  hann  því  fæddur  1686 
eda  1087,  og  hefur  verið  nálega  sjötugur,  er 
hann  andaðist  (1755).  S.  k.  Odds  Önundar- 
sonar  hefur  verið  Guðrún  Pórðardóttir, 
sera  er  húskona  i  Hvammi  í  Hjaltadal  1703 
með  dóttur  sinni  Porgeröi  Oddsdóttur  3  ára 
gamalli.  Hefur  hún  því  verið  hálfsystir  en 
ekki  alsystir  Jóns  Hjaltalins,  þótt  svo  sé 
talið  i  ættatölum  og  heitin  eptir  Porgeröi 
f.  k.  Odds.  En  Oddur  hefur  þá  verið  ný- 
dáinn.  Faðir  Odds  hefur  eflaust  verið  Ön- 
undiir  Oddsson,  er  býr  á  Ingveldarstöðum  í 
Hjaltadal  um  og  eptir  1660.  En  bróðir  Odds 
hefur  verið  Guðmundur  ()nundarson  í  Ási 
í  Hjaltadal,  faðir  Önundar  i  Kýrholti  föður 
Bjarna  examin.  jur.  (■[■  1779).  Mun  framætt 
þessa  Onundar  annarstaðar  rangt  talin. 
En  það  tel  eg  mjög  sennilegt,  að  Önundur 
Oddsson  á  Ingveldarstöðum  hafi  einmitt 
verið  bróðurson  séra  Magnúsar  Jónssonar 
á  Mælifelli,  og  kemur  það  mjög  vel  heim 
timans  vegna.  Ættatalan  i  J.  S.  163  fol. 
(sbr.  bls.  139)  bendir  og  á  það,  en  villan 
þar  sú,  að  Oddur  Jónsson,  bróðir  sira 
Magnúsar,  er  talinn  laðir  Jóns  sýslumanns, 
í  staöinn  fyrir  Oddur  Önundarson,  sonar- 
son  þessa  Odds,  tveimur  liðum  hleypt  úr. 
Mun  þetta  sönnu  næst,  og  aðrar  frásagnir 
um  ælterni  Jóns  Hjaltalíns  um  koll  fallnar, 
þar  á  meðal  karlleggurinn  frá  Jóni  biskupi 
Arasyni,  sem  fengið  hefur  eins  konar  hefö 
í  flestum  ættatölum  hingað  til. 

—  141,  17.  I.  a.  o.:     Dóltir   Friðriks    á  Ytri-Bakka  við  Eyjafjörð 

og  Hansínu  Hjaltalin  er  Jóhanna  s.  k. 
Gunnars  Einarssonar  (frá  Nesi)  verzlunar- 
manns  í  Rvik,  þ.  b.:  F'riðrik,  Hjalti,  Hans- 
ina,  Abelina.  Ein  dóttir  Hans  Hjaltalíns  og 
Jóhönnu  Kleófasdóttur  var  og  Abelína,  er 
andaöist  i  Rvik  1915,  ógipt,  bl. 

—  147,  14.  I,  a.  o.:    bróður  I.  bróðurson  (séra  Búa). 

—  151,    aplan    við    16.   1.    a.    o.    má   bæta  við  (dóttir  Jóns  Guð- 

mundssonar  i  Elliðaey  og  Gunnhildar): 
dd.    Guðrún    Jónsdóttir    átti    Gunnar  Bach- 
mann    verzlunarmann   á   Pingeyri  (y  8. 
jan.     1894)     Melkjörsson     Eggertssonar 
prests   i  Stafholti  Bjarnasonar.   P.  b.: 
X    Aurora    gipt    Ólafi    verzlunarstjóra 


846 
IV.   B. 

á  Vatneyri  Jóhannessyni  dbrm.  á 
Sveinseyri  Porgrírassonar. 
Bls,  155,  16.  1.  a.  o.:  Xíels  Melsteð  Hjaltalin,  son  Eiriks  Nielsson- 
ar  Hjaltalins,  var  skólagenginn,  útskrifaður 
úr  Herlufsholrasskóla  1826.  Var  bókavörð- 
ur  og  afgreiðsluritari  á  einkaskrifstofu  kon- 
ungs  og  etazráð  að  nafnbót.  Andaðist  30. 
marz  1872,  68  ára. 

—  158,    9.  1.  a.  n.:    Móðurætt  Andresar  lögrétturaanns  mun  rétt 

talin,  þvi  að  í  Manntalinu  1703  er  Halldóra 
Jónsdóttir  (raóðir  hans)  hjá  honura  á  Krögg- 
ólfsstöðura  1703,  88  ára  gömul. 

—  164.    Aptan  við   11.  1.  a.  n.:    Dóttir  Georgs  H.  Waage  og  syst- 

ir  Ólafs  Waage  prófasts  var  Frederikke 
Kathrine  (j  1905),  er  átti  Edvard  Holm  há- 
skólakennara  i  sögu  1  Kaupraannahöfn. 

—  167,    8.  1.  a.  n.:     Porsteinn    Hákonarson  tók  próf  i  dönskum 

lögura    15.  marz  1748  með  2.  einkunn. 

—  176,  10.  1.  a.  n.:     Dagbjört  1.  Dagbjörg. 

—  178,  10.  1.  a.  n.:     Margrét  á  að  vera:    Guðrún. 

—  216,  13.— 14.  1.  a.  n.:   Halla  raóðir  Sveins  prófasts  Simonarson- 

ar  var  Bjarnadóttir  Porleifssonar  og  alsystir 
Sigríðar  raóður  Oddbjargar  konu  Guðna 
Eirikssonar. 

—  216,  12.  ].  a.  n.:    Pað    er   réttara,    að  Eirikur   Guðnason  hafi 

búið  i  Miðey  i  Landeyjura.  Hann  var  á  lifi 
1649,  82  ára. 

—  218,  19.  1.  a.  n.:     Hún  1.  Hann. 

—  221,    4.  1.  a.  o.:    Asmundur   lögréttumaður   i  Laugardalshól- 

um,  er  siðar  bjó  i  Krisuvik,  var  ekki  son 
Porsteins  Asmundssonar  frá  Minnivöllum, 
heldur  Porsteins  Jónssonar  i  Fellskoti  i 
Biskupstungum  og  Hallberu  xAsraundsdótt- 
ur,  en  það  getur  samt  vel  verið,  að  petta 
sé  saraa  ættin. 

—  222,  18.  1.  a.  n.:    Hannes   son    Bjarna  Porgrímssonar  i  Haga 

bjó  á  StóruvöIIura  á  Landi,  og  var  son  hans 
Magnús  á  Kýraugastöðum,  faðir  Gisla,  er 
par  bjó  síðan. 

—  225,  14.  I.  a.  n.:    Pað    sést    af    Manntalinu    1703,    að    ívar    í 

Skáldabúðum  hefur  verið  son  Bjarna  Ingi- 
raundssonar  í  Miöhúsura  i  Eystrihrepp  og 
Helgu  Oddsdóttur,  svo  aö  hann  hefur  verið 
dótturson  en  ekki  sonarson  Odds  i  Jötu, 
sera  óvist  er  um,  að  hafi  verið  son  Jóns 
lögréttumanns  á  Grafarbakka.  Dóttir  Odds 
raun    og   verið    hafa  Sigriður,  er  átti  Einar 


847 

IV.  B. 

Olafsson  í  Ási  í  Ytrihrepp,  og  var  þeirra 
son  Oddur  i  Ási,  en  hann  var  ekki  son  Ein- 
ars  Oddssonar  i  Hamarsholti  (sbr.  bls.  592, 
10.  1.  a.  o.),  en  liklega  systurson  hans.  All- 
miklar  likur  eru  fyrir  þvi,  aö  Oddur  í  Jötu 
faðir  Gissurar  og  Porsteins,  hafi  verið 
sami  maöur  og  Oddur  ívarsson  Bergsteins- 
sonar  skálds  blinda  Porvaldssonar  (sbr.  hér 
áður  bls.  833),  en  ura  pað  verður  pó  ekkert 
fullyrt  meö  vissu  að  svo  stöddu. 

Bls.  230,    9.  1.  a.  o.:    Séra  Böðvar  Eyjólfsson  var  prestur  í  Saur- 
bæ  á  Hvalfjarðarströnd. 

—  241,    4. — 5.   I.  a.  n.:    Það    má   telja   með  öllu  áreiðanlegt,  að 

séra  Jón  í  Laugardælum  og  séra  Rögnvald- 
ur  í  Möðrudal  hafi  verið  sj'nir  séra  Orms 
Porvarðssonar  á  Reynivöllum. 

—  247.    Jón    Björnsson    sýslumaður   i   Arnespingi    hefur  verið 

son  Björns  Guðnasonar  i  Ögri. 

—  256,  1  /.  I.  a.  n.:     Geirlaug    Pálsdóttir,   er    giptist   Jóni    Egils- 

syni  1685,  hefur  ekki  verið  dóttir  Páls  Ög- 
mundssonar  á  Loptsstöðum,  og  premenn- 
ingsskyldleika  peirra  verður  pvi  að  vera 
öðruvísi  háttað  en  par  er  gizkað  á. 

—  258,  10.  1.  a.  n.:    Séra  Sveinn   á  Kálfafelli  var  Árnason  (ekki 

Jónsson,  sbr.  og  bls.  255  7. 1.  a.  n.).  Margrét 
Gisladóttir  ekkja  Árna  Sveinssonar  frá  Kálfa- 
felli  er  lalin  f.  k.  Stefáns  Gunnarssonar 
Skálholtsráðsmanns  í  Oddgeirshólum,  og 
scra  Gisli  Árnason  pá  stjúpson  hans,  sbr. 
Bisks.  II,  652.  Par  er  rangt,  að  Guðrún 
Gisladótlir  sýslumanns  Sveinssonar  hafi  átt 
Stefán  Gunnarsson  eptir  sira  Gisla,  pvi  að 
s.  k.  Stefáns  var  Guðrún  Gisladóttir  bisk- 
ups,  ekkja  Gisla  sýslumanns.    Síðustu  2  lín- 

urnar    á    bls.    258    ))S.  ro.   Guðrúnar 

pau  h\.((  ættu  pví  að  falla  burt.  Sarakvæmt 
pessu  á  og  ))fyr((  í  11.  I.  að  falla  burt. 

—  259,  16.  og   7.  I.  a.  n.:    Miðfelli  I.  Miðey. 

—  263,  16.  I.  a.  n.:     systir  1.  systur. 

—  267,    3.-4.   I.   a.   n.:    Pað   voru  peir  Þorraóður  og  Teitur,  er 

áttu  vopnaviðskipti  saman  í  Tunguey,  er 
Teitur  ætlaði  að  flytja  paðan  burtu  hey 
raeð  valdi.  Veitti  Porraóði  betur  í  pví  ein- 
vígi,  og  fékk  Teitur  skeramdaráverka  i 
peirri  viðureign. 

—  285,  17.  1.  a.  o.:    Jón    rektor  Porkelsson    dó   5.    raai  (ekki  5. 

april)  1759. 


VI.   B. 

Bls.  286, 

5, 

1.  a.  0.: 

-    301, 

6.  1 

1.  a.  n.: 

848 

arfleidd  1.  arfleiddi. 

Dánardagur    séra    Sigurðar    Torfasonar    á 

Melum  er  24.  júlí. 

—  309,  19,  1.  a.  o.:    Halldór  Torfason  frá  Reynivöllum  var  ekki 

nema  3  ár  í  Skálholtsskóla  (1728—1731),  en 
hefur  líklega  útskrifazt  utanskóla.  Hann  er 
á  lifi  1738. 

—  310,    2.  neöanm.gr.:    Torfi    Erlendsson    á    Stórólfshvoli  mun 

hafa  verið  stúdent,  hefur  liklega  lært  hjá 
Jóni  biskupi  Arnas^ni  og  veriö  útskrifaður 
af  honum,  eða  ef  til  vill  úr  Hólaskóla. 

—  319,    7.  I.  a.  n..-    Með  pvi  að  jeg  hef  séð  pess  getið  á  prenti, 

eptir  einhverjum  óábyggilegum  sögusögn- 
um,  að  Jón  Arason,  er  lengi  bjó  á  Hrauni 
i  Landbroti  hafi  verið  son  Ara,  E^'jólfsson- 
ar  frá  Reynistað,  pykir  rétt  að  geta  pess, 
að  svo  er  ekki,  heldur  var  Jón  son  Ara 
pess,  er  nefndur  var  Galdra-Ari,  Jónssonar 
prests  greipaglennis  á  Skinnastöðum  Ein- 
arssonar  prests  galdrameistara  Nikulásson- 
ar.  Svo  telur  Espólín  beinlinis  i  ættatölum 
sinum  (bls.  3991).  Jón  Arason  átti  Ingveldi 
Gísladóttur  frá  Hörgsdal  Jónssonar  og  Sig- 
riðar  Lýðsdóttur  sbr.  IV,  663.  Meðal  barna 
peirra  par  er  vantalin  Sigriður  s.  k.  Sverris 
Magnússonar  í  Skálmarbœjarhraunum. 

—  321.  Neðanm.gr.   Pað    er    eflaust    Einar   sýslumaður    E^'jólfs- 

son,  sem  er  i  skóla  1654—1655,  en  dvalar- 
timi  hans  er  vitanlega  rangur  i  skólaröð- 
inni  og  ef  til  vill  aldur  hans  of  hátt  talinn. 

—  322.     4.  1.  a.  n.:     Hannes  Vigfússon  fór  úr  Skálholtsskóla  um 

nýár  1730,  og  hafði  pá  ekki  fengið  stúdents- 
vottorð.  Pað  er  pvi  sennilegra,  að  hann 
hafi  ekki  orðið  stúdent. 

—  329.    4.  I.  a.  n.:    Jórunn    Skúladóltir   á  Hliðarenda  andaðist 

12.  júní  1761. 

—  339,  12.  I.  a.  n.:     Brynjólfur  Thorlacius  dó  1.  nóv.  1762. 

—  356—358.    Neðanm.gr.     Um   framætt  Pórðar  Sveinbjörnsson- 

ar  háyfirdómara  hefur  ekki  fengizt  frekari 
vissa  eptir  Manntalinu  frá  1703.  Pá  búa  í 
Akrakoti  á  Alptanesi  Oddur  Bjarnason  og 
Gróa  Beinisdóttir  kona  hans,  en  eitt  barna 
peirra,  Sveinbjörn,  er  pá  talinn  4  ára  gam- 
all.  Af  pvi  að  Pórður  Sveinbjörnsson,  afi 
Pórðar  háyfirdómara,  bjó  í  Akrakoti,  mætti 
ætla,  að  faðir  hans  hafi  verið  pessi  Svein- 
björn    Oddsson.    En   sá   er   gallinn  á,  að  á 


849 


IV    B. 


f^rri  hluta  18.  aldar  eru  búsettir  á  Álpta- 
nesi  tveir  menn,  er  hvortveggja  heita  Svein- 
björn  Oddsson,  svo  aö  alls  eklíi  veröur 
fullj'rt,  að  faðir  Póröar  hafi  verið  þessi 
Sveinbjörn  Oddsson  frá  Akrakoti  Bjarnason- 
ar.  Pess  skal  getið,  að  faðir  Odds  Valgarðs- 
sonar  (bls.  357)  gæti  verið  sá  Valgarður 
Porgeirsson,  er  býr  í  Nýjabæ  i  Garðahverfi 
1681  (en  ekki  Valgarður  Jónsson  í  Borgar- 
holti)  og  hefur  ef  til  vill  verið  fööurbróðir 
Porgeirs  Pórðarsonar,  föður  séra  Guðlaugs 
i  Görðum,  og  Valgarðsnafnið  þannig  komizt 
inn  i  ælt  Sveinbjarnar  Oddssonar,  og  skyld- 
leika  hans  við  séra  Guölaug  verið  þannig 
háttað  (þeir  þremenningar),  Pó  skal  ekk- 
ert  um  það  fullyrt. 
Bls.  363,  9.  I.  a.  n.:  Halldór  Pálsson  Melsleö  átti  son,  er  komst 
til  aldurs. 

—  399,    3.  1.  a.  o.:    Oddríðar  1.  Oddfriðar. 

—  411—412.    Aths.    i    2.   neðanm.gr.  er  að  sumu  leyti  ekki  rétt. 

Paö  er  að  minnsta  kosti  víst,  að  As- 
mundur  lögréltumaöur  var  ekki  son  Por- 
steins  Ásmundssonar  (sjá  hér  áður  bls.  846). 
En  Porsteinn  Jónsson  faðir  hans  getur  vel 
veriö  bróðir  Porleifs  Jónssonar  föður  Niku- 
lásar  á  Arnarstöðum,  og  þeir  Ásmundur  lög- 
réttumaður  og  Nikulás  þvi  bræðrasynir. 

—  417,  12.  1.  a.  o  :     Hómfriður  1.  Hólmfríður. 

—  418,    3.  I.  a.  n.:     Sæmundur   Jónsson    var   prestur  i  Keldna- 

þingum  og  var  dæmdur  frá  prestsskap. 

—  423,  13.  I.  a.  n.:     Porgrimur   Oddsson  lögsagnari  var  ættaður 

að  norðan,  son  Odds  Arnfinnssonar  sýslu- 
manns  Jónssonar  og  bróðir  Halldórs,  er 
átli  Guðrúnu  dóttur  Gunnars  Gíslasonar  á 
Víöivöllum. 

—  436,  21.  I.  a.  n.:     S.    k.    Erlings    Eyjólfssonar    lögréttumanns 

var  Guðný  Hallsdóttir,  og  hefur  séra  Gísli 
verið  einkason  þeirra,  en  hin  börnin  öll 
(Jón,  Hannes,  Sigurð,  Ingibjörgu,  Agötu, 
Kristinu  og  Guðrúnu)  hefur  Erlingur  átt 
með  Ingibjörgu  f.  k.  sinni.  Nafn  s.  k.  Erl- 
ings  sést  i  Manntalinu  frá  1703,  og  er  þá 
Agata  ein  heima  ógipt  af  f.  k.  börnum  Erl- 
lings,  en  barn  hans  og  Guðnýjar  ekki  talið 
annað  en  Gisli.  Er  þetta  til  leiðréttingar 
við   Alhs.  á  bls.  441. 

—  442,  18.  1.  a.  o.:    Jón    Guðmundsson   íaðir  Latínu-Bjarna  bjó 


850 
IV.   B. 

á  Hyrningsstööum  í  Reykhólasveit  um  1730. 
Bjarna   var   vísaö  úr  skóla  vegna  tornæmis 
1732. 
Bls.  455,  11.  1.  a.  o.:     Pað  mun  réttara,  að  Snorri  faðir  í)rnólfs  á 
Helluvaði  hafi  verið  Bjarnason. 

—  455,  11.  1.  a.  n.:     Guölaug    s.    k.    Porsteins   á  Hæli  var  dóttir 

Örnólfs  Gislasonar  i  Heysholti,  en  ekki  Orn- 
ólfs  Snorrasonar.  Bróðir  Guðlaugar  var 
Grimur  Örnólfsson  (sbr.  bls.  455). 

—  456,  16.  1.  a.  o.:    Sigurði  Pórólfssyni  I.  Sigmundi  Þórólfssyni. 

—  457,  13.  1.  a.  o.:     S.    k.    Jóns    Magnússonar   var    Pórunn    Sig- 

urðardóttir  Xúpssonar;  þ.  d.  mun  hafa  ver- 
ið  Ragnhildur  f.  k.  Björgólfs  Jónssonar  á 
Yztaskála. 

—  460.    3.    neðanm.gr.:    Jason    West    á    Núpi    s.    m.    Guðnýjar 

Magnúsdóttur  var  son  Guðmundar  Jasons- 
sonar  West  á  Stokkseyri  og  f.  k.  hans. 
Hann  var  stúdent  úr  Skálholtsskóla.  Mun 
hafa  andazt  um  1725. 

—  -    472,  19.  1.  a.  o.:     Brynjólfur  faðir  séra  Jóns  á  Eiðum  var  son 

Markúsar  Pórðarsonar  á  Ægissíðu  i  Holt- 
um  og  Gunnvarar  Brynjólfsdóttur.  F*ad 
sést  af  Manntalinu  1703,  og  hefur  ekki  fyr 
kunnugt  verið. 

—  502.     1.    neðanm.gr.r    Sbr.  leiðrctting  á  bls.  791,  3.  aths. 

—  538,  20.  1.  a.  n.:     Ólöf  kona    Erlends  Sigurðssonar  á  Sperðli 

var  dótlir  séra  Magnúsar  Sveinssonar  i 
Stóradal,  en  ekki  séra  Magnúsar  Oddsson- 
ar,  þótt  Espólin  telji  svo  (sbr.  bls.  401). 

—  543,  10.— 12.  1.  a.  o.:    Pelta  skipunarbréf  Hákonar  er  í  Bréfa- 

bók  Fuhrmanns  1719,  bls.  258,  og  er  þar 
beinlinis  talað  um  Ólaf  sýslumann  sem  lát- 
inn.  Hann  hefur  pvi  andazt  snemma  árs 
1719. 

—  609,  18.  I.  a.  o.:     Jón    Vigfússon,    er    átti    Marinu  Jónsdóttur, 

bjó  í  Teigi  í  Fljótshlíð.  Son  peirra  Björg- 
ólfur  í  Teigi  og  síðar  á  Yztaskála,  lærði 
um  hrið  i  Hólaskóla.  Var  tvikvæntur.  Son 
hans  með  s.  k.,  Póru  Oddsdóttur,  Jón  i 
Vatnahjáleigu  faðir  Magnúsar  s.  st.  föður 
Guðbrands  í  Hól  í  Landeyjum,  föður  Guð- 
brands  í  Arabæjarhjáleigu  í  Flóa.  En  dóttir 
Jóns  Björgólfssonar  var  Marín,  er  átli  Sæ- 
mund  á  Kalmanstjörn  Eyjólfsson  Egils- 
sonar;  meðal  barna  peirra:  Jón  á  Húsa- 
tóptum  í  Grindavik  íaðir  Sæmundar  á  Járn- 


851 
IV.  B. 

geröarstödura  föður  Bjarna  skólakennara  í 
Hvík.  Framætt  Björgólfs  hefur  ekki  áður 
kunn  verið. 
Bls.  615,  9.  i.  a.  n.:  Sarakvæmt  Manntalinu  frá  1703,  er  fengin 
sönnun  f\TÍr  því,  að  sú  getgáta  er  rctt,  að 
roaður  Margrétar  hafi  verið  Húni  Odds- 
son,  því  að  þau  Margrét  búa  þá  á  Bú- 
landi  í  Skaptártungu.  Hefur  Húni  verið 
son  Odds  Húnasonar,  er  býr  á  Hátúni  í 
Landbroti  s.  á.,  þá  talinn  70  ára,  en  kona 
hans  Ingibjörg  Runólfsdóttir  66  ára.  Par  er 
þá  Jón  Húnason  sonarson  þeirra  5  ára  garaall. 

—  616.    Aptan  við   16.  1.  a.  o.:   Laundóltir  Porleifs  Einarssonar 

var  Kristbjörg,  er  átti  Eyjólf  Bjarnhéðins- 
son  á  Gufuskálum  í  Garði. 

—  618,     10.— 12.    1.    a.   n.:    Einar  son  ísleifs  sýsluraanns  er  ekki 

sá  Einar  ísleifsson,  er  fær  kongsleyfi  27. 
nóv.  1706  (sbr.  Lagas.  M.  Ketilss.  III,  426) 
til  að  kvongast  Kristinu  Bjarnadóttur  syst- 
kina-  (ekki  systur)  -barni  sínu,  þótt  svo  sé 
talið  í  flestum  ættatölum,  heldur  er  sá  Ein- 
ar  =  Einar  ísleifsson,  síðar  lögréttumaður 
á  Suðurreykjum  i  Mosfellssveit,  er  átti  Krist- 
ínu  Bjarnadóltur  frá  Asi  i  Holtum  Gisla- 
sonar,  og  voru  þau  svstrabörn  (sbr.  bls.  534 
— 53Ö). 

—  633,  20.  1.  a.  o.:     Pað    cr  vist,  að  Ögniundur  á  Hafranesi  var 

Eiríksson. 

—  658,  14.— 15.  1.  a.  o.:    Steingrímur   sá,    sem   hcr   er  getið,  var 

Steingrímur  Þorsteinsson,  bróðurson  Bessa 
sýslumanns  Guðmundssonar.  Hann  kora  í 
Skálholtsskóla  1720  og  var  þar  5  vetur(1720 
—1725)  átti  eptir  einn  vetur  i  skólanum,  er 
hann  flæktist  i  málið,  og  varð  þvi  aldrei 
stúdent.  Bjó  síðar  i  Borgarhöfn  i  Suður- 
sveit.  Laundóttir  hans  með  Valgerði  Jóns- 
dóttur,  systur  Gunnars  á  Dyrhólura,  en  raóð- 
ur  Mensalders  Rabens  auðga  i  Papey  var 
Olöf,  er  átti  Jakob  Porvarðsson  á  Búlands- 
nesi,  þeirra  son  var  Benedikt  prestur  á 
Hálsi  i  Hamarsfirði. 

—  679,  14.  I.  a.  o.:     75  st.  I.  83  sl. 

—  695,  13.  1.  a.  n.:    Meðal   barna    Porsteins  í  Firði  og  Úlfeiðar 

var  einnig: 

ddd.  Porsteinn  i  Firði.  Dóttir  hans  Prúð- 
ur  átli  séra  Porstein  á  Skorrastað 
Benediktsson    Iðgrétturaanns    í    Ytri- 


852 
IV.  B. 

Skógum  Högnasonar  prests  í  Eyvind- 

arhólum    Amundasonar,    þeirra    son 

Benedikt   prestur   á   Skorrastaö  faöir 

Solveigar  konu  síra  Jóns  Hávarösson- 

ar   í    Eydölum,    Sigríöar  konu  Sveins 

Sigurössonar    á    Brekkuborg    í    Mjóa- 

firði,  Guðnýjar  konu  séra  Pórarins  Er- 

lendssonar   á  Hofi    og  Guðnýjar  ann- 

arar,  konu  Sveins  Jónssonar  á  Kirkju- 

bóli  i  Norðfirði. 

Bls.  704,    5.  1.  a,  n.:     Séra   Narfi  er  dáinn  fyrir  1703.     Börn  hans 

og    Sigriðar     Hinriksdóltur:     Hinrik,     Por- 

steinn,    Guðmundur   og  liklega  Astriður,  en 

óvist    um    Herborgu.    Synir  Hinriks  Narfa- 

sonar:    Pórður   á  Eyjólfsstöðum  og  Narfi  á 

Utnyrðingsstöðum. 

—  713,  16.  1.  a.  n.:     Meöal  barna  Einars  Gislasonar  á  Höskulds- 

stöðum  er  ótalinn  Sigurður,  er  bjó  i  Mjóa- 
nesi  með  móður  sinni,  en  Vigfús  bróðir 
hans  bjó  þar  ekki. 

—  713,  15.  1.  a.  n.:     Hóseas     Bjarnason     á     að    vera:      Hóseas 

Björnsson. 

—  714,  20.  1.  a.  o.:     Kona  Halls  var  Guðný  Sigfúsdóttir.    Hallur 

bjó  á  Sleðbrjót. 

—  714,  17.  1.  a.  n.:    Maður   Solveigar   Sigurðardóttur  var  Tunis 

(ekki  Tómas)  Guðmundsson  á  Brekku  i 
Hróarstungu. 

—  715,  19.  1.  a.  n.:     Björnsdóttir  1.  Bjarnadóttir. 

—  715,    7.  1.  a.  n.:     Pað  er  ekki  rétt,  að  Guðmundur  i  Fremra- 

seli  hafi  verið  son  Finns  Porgrímssonar, 
heldur  son  Finns  Guðmundssonar  á  Skeggja- 
stöðum  á  Jökuldal,  og  bróðir  séra  Sigfúsar 
á  Hofteigi  og  séra  Porgríms  föður  Finns  í 
i  Virkishólaseli. 

—  716,  20. — 21.  1.  a.  o.:    Benedikt    á    Tjarnarlandi   var  Rafnsson 

(ekki  Runólfsson).  Son  hans  og  Herborgar 
var  Rafn  faðir  Benedikts  á  Kolsstöðum  föð- 
ur  Þórarins  alþm.  í  Gilsárteigi. 

—  717,  21. — 22.  1.  a.  o.:    »Guðrún   (dd)    og    Magnús    annar«    (ee) 

mega  liklega  falla  burtu  úr  tölu  barna  Run- 
ólfs  og  Herborgar,  en  i  þeirra  stað  koma: 
(dd)  Margrct,  dó  1795,  31  árs,  og  (ee)  Björg, 
átti  Guðmund  Jónsson  á  Hallfreðarstöðum, 
þeirra  son  Runólfur  á  Porvaldsstöðum  faö- 
ir  Olafs  bókhaldara  (sjá  bls.  716). 

—  720,  1.  og  2.  neðanm.gr.:  Jakob  Hildibrandsson  lögréttumað- 

ur    andaðist  um  1650.    Var  útlendur  að  ætt 


853 

IV.   B. 

(þýzkur)  frá  Hamborg.  Hann  fóstraöi  Ás- 
mund  Jónsson  lögréltumann  á  Ormarsstöð- 
um  (sbr.  Alp.bók  1G60  nr.  38). 

BIs.  723,  17.  I.  a.  o.:  Paö  er  skakkt  hjá  Boga,  að  Margrét  kona 
Hildibrands  Eiríkssonar  hafi  verið  dóttir 
séra  Árna  Sigurðssonar  yngra  á  Skorrastaö. 
Hún  var  dóttir  séra  Árna  Sigurðssonar 
eldra. 

—  724,    8.  1.  a.  n.:     Séra    Sigurður   Ketilsson    á   Skeggjastöðum 

dó  í  desember  1730. 

—  725,  10. — 11. 1.  a.  a.  o.:    í    stað    Ingigerðar  og   Kristinar,  sem 

taldar  eru  dætur  Jakobs  i  Skálanesi,  mun 
réttara  að  telja  Ingiriði  og  Steinunni. 

—  726,    6.  1.  a.  o..    Guðrún  1.  Guðný. 

—  729,    3.  1.  a,  n.:     Ólafur  lögrétturaaður  á  Ketilsstöðum  hefur 

ekki  verið  son  Péturs  eldra  á  Torfastöðum 
Bjarnasonar  sýslumanns  á  Bustarfelli,  held- 
ur  sonarson  hans,  son  Péturs  Pcturssonar 
(s.  bls.  14.  1.  a.  n.)  á  Torfastöðum  og  Hall- 
gilsstöðum  og  Helgu  Bessadóttur  prests  á 
Sauðanesi  Jónssonar,  systur  Elizabetar,  er 
átti  Pórarinn  Pórarinsson  á  Ketilsstöðum, 
og  þangað  flutti  Olafur  frá  Kóreksstöðum 
1736  eptir  lát  Pórarins  og  eptir  beiðni  Eliza- 
betar  móðursj'stur  sinnar,  enda  er  Olafur 
kallaður  frændi  hennar  í  bréfum  um  þessi  bú- 
staðaskipti  hans(i  Bréfabókum  Jóns  biskups 
Árnasonar).  S.  m.  Helgu  Bessadóttur  hefur 
verið  Sigurður  forleifsson  í  Böðvarsdal, 
og  fengu  þau  konungsleyfi  til  giptingar  2. 
april  1712  (Lagas.  M.  Ketilss.  III,  448),  þólt 
Sigurður  og  f.  m.  hennar  væru  þremenn- 
ingar.  Mun  þessi  Sigurður  því  hafa  verið 
son  Porleifs  Eirikssonar  prests  Ketilssonar 
(sbr.  hér  áður  bls.  718  og  Sigriður  í  13.  1. 
þar  a.  o.  eiga  að  vera  Sigurður).  Málfriður 
sú,  sem  hér  (bls.  729  5.  I,  a.  n.)  er  talin 
laundóttir  Péturs  eldra,  hefur  verið  hjóna- 
bandsbarn. 

—  746,  11. — 12.  I.  a.  o.:    Kona  sú,  er  Árni  i  Höfn  átti  launbarn- 

ið  með,  var  Pórunn  (ekki  Jóhanna)  Ólafs- 
dóttir,  móðir  Ólafs  Hallgrimssonar  í  Húsa- 
vik,  sbr.  bls.  729—730  n.  m. 

—  747,    3. — 4.  I.  a.   o.:    Koaa    Brynjólfs   lögsagnara  var  Guðleif 

Pétursdóttir,  er  andaðist  á  Seljamýri  í  Loð- 
mundarfirði  1785,  77  ára. 

—  748,    7.  1.  a.  n.:    Eyjum  I.  Eydölum. 


854 

IV.  B. 

Bls.  749,  2.  og  3.  aths.  n.ra.:  Jón  Thorlacius  mun  ekki  hafa 
siglt  til  náms  við  háskólann.  Sá  Jón  Jóns- 
son,  sem  skrádur  er  par  i  stúdentatölu  2. 
nóv.  1698,  mun  vera  Jón  son  Jóns  prests 
Hjaltasonar  i  Saurbæ  1  E^'jafirði.  Hann 
andaðist  i  stórubólu.  Jón  Thorlacius  er 
fæddur  um  1678,  pvi  að  hann  er  talinn  25 
ára  1703  og  bjó  pá  á  VíðivöUum,  en 
skömmu  siðar  (1704  eða  1705)  hefur  hann 
tlutt  að  Berufirði. 

—  749)     1.  1.  a.  n.:     Gróa    Árnadóttir  lifði  mann  sinn,  Hallgrim 

sýslumann,  og  bjó  eptir  hann  á  Berunesi. 
Er  par  enn  1743. 

—  750,  11.  1.  a.  n.:     Vigfús    mun    hafa    andazt    í    apríl  1744,  rétt 

áður  en  hann  átti  að  útskrifast.  Var  gáfu- 
piltur,  en  Jón  bróðir  hans  tornæmur,  og 
var  pvi  visað  úr  Skálholtsskóla  1743. 

—  752.    1.  n.m.gr.:     Séra    Einar    prófastur    á    Hofi   i  Vopnafirði 

telur  paö  áreiðanlegt,  að  Jórunn  s.  k. 
Bessa  sýslumanns  hafi  verið  dóttir  Péturs 
Asmundssonar  á  Ej'vindará  og  Porbjargar, 
eins  og  eg  hef  ætlað. 

—  753,  18.  1.  a.  n.:     Bessi   sýslumaður  er  enn  á  lifi  1.  júni  1723, 

ritar  pá  undir  bréf  á  Skriðuklaustri  ásamt 
sýslumönnunum  Porsteini  Sigurðssyni  og 
Jens  Wium  (sbr.  Bréfabók  Euhrmanns  arat- 
manns  1723  bls.  479—480),  en  hefur  andazt 
siðar  á  pvi  sama  ári.    Er  dáinn  fyrir  9.  okt. 

—  753,  12.  1.  a.  n.:     Peder    Wium    faðir    Jens    sýslumanns    var 

yfirskoðandi  (Ober-Visiteur)  við  hermanna- 
skrásetningu  i  Kaupmannahöfn,  og  var  á 
lifi  fram  yfir  1720. 

—  756,    9.  1.  a.  n.:     Kristin  1.  Kristrún. 

—  760,  11.  I.  a.  n.:    Jón    Sigurðsson    andaðist    i    Holti  i  Mýrdal 

4.  ágúst  1767,  og  var  greptraöur  við  Sól- 
heimakirkju  9.  s.  m.  (Sbr.  J.  S.  479  8^0.  í 
Lbs.  eptir  tilvisan  dr.  Jóns  Porkelssonar 
landsskjalavarðar). 


Epti  rmáli. 


í  Æfiágripi  Boga  á  Staöarfelli  hef  eg  geliö  þess,  aö  eigin- 
handarrit  hans  af  Sýsliimannaæfununi  yfir  Jand  allt,  hafi  eptir 
lát  hans  koniizt  í  eign  tengdasonar  hans,  Jóiis  Péturssonar  yfir- 
dómara,  síðar  háyfirdómara,  er  var  alkunnur  fróðleiksmaöur,  og 
kunni  manna  bezt  að  meta  öli  íslenzk  fræöi  forn  og  ný.  Sýnir 
það  Ijósast  áhuga  hans  i  sHkum  efnum,  að  hann  brauzt  i  þvi 
að  gefa  út  ársrit  aðallega  til  að  koma  á  prent  ýmsum  fornskjöl- 
um  og  íslenzkum  sagnafróðleik,  þar  á  meðal  ættatölum,  og  mátti 
þó  ganga  aö  því  visu,  aö  útgáfa  sHks  rits  mundi  ekki  verða 
neinn  gróðavegur,  því  að  svo  lítill,  sem  áhugi  manna  nú  er  á 
sHkum  fræðum,  þá  var  hann  þó  margfalt  minni  i  þann  tíð  meöal 
almennings.  En  þótt  Jón  Pétursson  skaðaðist  töluvert  á  þessu 
tímariti  sínu,  hélt  hann  þvi  samt  úti  4  ár,  og  gat  lokið  þar  við 
að  prenta  sýnishorn  af  Sýslumannaæfum  Boga  yfir  Múlasýslu 
cptir  hinu  fyrra  uppkasti  höfundarins,  en  J.  P.  var  ekki  kunn- 
ugt  um,  að  til  væri  annað  fyllra  handrit.  Ritaði  hann  stutt- 
ar  skýringar  við  Sýslumannaæfirnar  1  Múlaþingi,  sem  prentaöar 
eru  í  I.  árg.  Tímarits  J.  P.  1869,  bls.  45-46.  II.  árg.  1870,  bls.  51 
—73,  III.  árg.  1871,  bls.  61-75  og  IV.  árg.  1873,  bls.  85—104  med 
viöauka.  Sýnishorn  þetta  féll  ýmsum  þá  vel  í  geö,  og  varð  til 
þess  að  ýta  undir  J.  P.,  að  reyna  að  koma  öllu  ritinu  á  prent. 
Bauð  hann  þá  bókmenntafélagsdeildinni  i  Reykjavik  allar  Sýslu- 
mannaæfirnar  til  prentunar  fyrir  30  kr.  hverja  prentaða  örk,  og 
var  þvi  boði  tekið  á  aðalfundi  félagsins  8.  júli  1879.')  Var 
Magnús  Stephensen  yfirdómari,  siðar  landshöfðingi,  þá  forseli 
deildarinnar,    og    mun    hann    hafa   verið   hlyntur  þvi,  að  félagiö 


1)  Samkvœmt  fundargerðiniii  (i  funcialjók  félagsins)  liefur  verið  lalað  uni 
á  þessuni  fundi,  að  allt  ritið  kæmi  út  á  l',  áruni  i  þremur  8  arka  lieptum,  eða 
alls  24  arkir,  eða  þá  á  2  árum,  ef  10  arkir  kænui  út  á  ári,  og  er  það  dálitið^ 
skritinn  reikningur.  Virðist  fundarniönnum  hafa  verið  harla  óljóst  um  stærð 
ritsins,  og  hefði  sá  fundur  liklega  aldrei  samþykkt  að  gefa  Sýslumannaæfirnar 
út,  ef  menn  hefðu  vitað,  að  þær  mundu  verða  stærri  en  eitt  einasta  20-24  arka 
hindi. 


856 

rédist  í  þessa  útgáfu,  sem  var  því  virðingarverðara  sem  deildin 
hér  hafði  þá  ekki  raiklu  fé  úr  að  spila  til  bókaútgáfu.i)  Og  svo 
myndarlega  var  at  staö  farið,  að  1.  hepti,  er  kom  út  1881,  var 
fullar  18  arkir  að  stærð  með  aUmiklum  skýringum  og  viöauk- 
um  eptir  Jón  háyfirdómara.  En  með  því  að  upphaf  Sýsiumanna- 
æfanna  (Ura  sýsluraenn  í  Múlaþingi)  var  þá  ekki  alls  fyrir  löngu 
komið  á  prent  í  Tímariti  útgefanda  (1869 — 1873),  var  nú  byrjað 
aptast  á  handrití  Boga,  þ.  e.  á  Pingeyjarsýslu,  og  svo  næst  á  Eyja- 
fjarðarsýslu  o.  s.  frv.,  öfugt  við  röð  höfundarins,  er  byrjað  hafði 
á  Múlaþingi.  Var  þetta  fyrirkomulag  nokkuð  annkannalegt  og 
ekki  laust  við  að  valda  nokkrum  glundroða  á  frumritinu,  en  það 
varð  samt  útgáfunni  í  heild  sinni  til  happs,  því  að  hefði  þá  verið 
byrjað  á  Múlasýslura  og  haldið  svo  áfrara  sólarsinnis  kringum 
land,  eptir  þessu  saraa  frumhandriti  (fyrra  uppkasti  Boga),  þá 
hefði  sú  útgáfa,  allt  vestur  að  Dalas^'slu,  verið  litilsvirði  í  sam- 
anburöi  við  útgáfuna  á  þessu  svæði  nú,  eptir  siðara  uppkasti 
Boga,  sem  eykur  hið  fyrra  svo  feikilega  raikið.^)  Pað  varð  þvi 
verkinu  til  stórmikils  gróða,  að  félagið  skvldi  ekki  byrja  á 
Múlasýslunum. 

1883  kom  út  2,  hepli  I.  bindis  (Skagafjarðar-  og  Húnavatns- 
sÝslur)  sýnu  stærra  en  hið  fyrra,  raeð  skýringura  og  viðaukum 
Jóns  háyfirdóraara,  sera  viðasthvar  eru  mjög  skýrandi  og  raik- 
ilsverðar  við  þetta  1.  bindi.  1884  kom  út  registur  eða  réttara 
sagt  registurs-ágrip  yfir  þelta  bindi,  er  eg  samdi  veturinn  1883— 
1884,  með  aðstoð  bekkjarbróður  míns,  Magnúsar  Blöndal  Jóns- 
sonar,  nú  prcsts  i  Vallanesi,  og  vorum  við  báðir  þá  i  4.  bekk 
lærða  skólans.     Eptir  það  varð  4  ára  hlé  á  útgáfunni  til  1888,  að 

1.  hepti  II.  bindis   kora  út  (Barðastrandarsýsla),  en  1891  kora  út 

2,  hepti   (ísafjarðars^'sla),   og   var  þá  hætt  við  útgáfuna  að  sinni 


1)  ('iela  niá  þess,  að  skómmu  siðar  en  Bókmenntarélagiö  liafði  ákveðið  aö 
gefa  út  Sýslumannaæfir,  reit  séra  Matthias  Jocliumsson,  þáverandi  ritstjóri  Pjóð- 
ólfs,  skorinorða  og  ágæta  hvatningargrein  i  blaðið  8.  júni  1880  (Pjóðólfur  XXXII. 
árg.  bls.  61—62)  um,  að  félagið  ætti  að  halda  frani  þeirri  stefnu,  er  það  þá  hafi 
tekið  með  útgáfu  Sýslumannaa-fanna,  að  gefa  út  óprentuð  handrit,  sagnfræðilegs 
efais  eptir  látna  höfunda,  t.  d.  séi-a  Jóns  prófasts  Ilalldórssonar  i  Hitardal  og 
ýmissa  fleiri  frá  18.  öld,  æfisögur  Daða  fróða,  sögur  Gisla  Konráðssonar  m.  íl., 
og  tekst  séra  Matthiasi  vel  upp  i  þeirri  grein,  enda  er  honum  islen/.k  saga  og 
annar  slikur  fróðleikur  runninn  i  merg  og  bein.  Grein  þessi  er  einnig  að  þvi 
leyti  eptirtektarverð,  að  þar  kemur  cinna  fyrst  fram  hugmyndin  um  sameining 
bókmenntafélagsdcildanna  i  eitt  fclag  i  Reykjavik,  að  viðbættu  Pjóðvinafclag- 
inu,  og  vildi  scra  Matthias  láta  þetla  sameinaða  félag  nefnast  Þjóðmennlafélag 
og  vinna  svo  ósleitulega  að  útgáfu  islenzkra  bókmennta,  einkum  í  sagnfræði. 

2)  Hversu  mikill  þessi  munur  er  geta  menn  bezt  scð  á  þvi,  að  bera  saman 
textann  um  sýslumenn  i  Múhiþingi  i  Timariti  J.  P.  I.— IV.  B.  við  samskonar 
texta  i  þessari  útgafu  eptir  liinu  fyllra  handriti  Boga  (Ll)s.  384— 1)86  Ito.),  og  sést 
þá  bezt,  hve  aukningin  er  niikil  alstaðar.  Og  likt  er  hlutfallið  i  öörum  sýslum, 
cr  viðaukarnir  ná  ylir,  en  þetta  fyllra  b.andrit  var  ekki  kunnugt  fyr  en  cg  tók 
við  útgáfunni. 


857 

i  niiðju  kafi'),  bæði  sakir  fjárskorts  í  fclaginu,  og  svo  eflaus 
meðfram  vegna  þess,  að  útgefajidinn,  Jón  háyfirdómari,  var  þá 
rajög  farinn  að  heilsu  og  kröptum,  sem  eðlilegt  var,  nær  áttræð- 
ur  maður,  og  gat  því  ekki  séð  um  útgáfuna  lengur.  Og  því  er 
pað,  að  svo  tiltölulega  fáar  athugasemdir  eru  við  1.  hepti  þess 
bindis  (1888)  og  þó  cnn  færri  við  2,  heptið  (1891)  síðasta  heptið, 
sem  hann  sá  um  útgáfu  á.  En  þvi  má  ekki  gleyma,  að  það  var 
hann,  sem  fyrstur  vakti  eptirtekt  á  hinni  stórmiklu  þýðingu 
þessa  verks  íyrir  sögu  vora,  og  lagði  liina  siðustu  krapta  sína 
Iram  til  þess  að  það  gæti  komið  fyrir  almenningssjónir.  Var  nú 
og  æfidagur  hans  að  kveldi  kominn,  þvi  að  hann  andaðist,  eins 
og  kunnugt  er,  16.  ian.  1890,  réttra  84  ára  gamall,  eptir  langt  og 
trúlega  unnið  æfistarf. 

Eptir  10  ára  hlé  á  útgáfunni  tók  aptur  að  komast  hreyfing 
á,  að  henni  yrði  haldið  áfram  og  átti  Hafnardeild  bókmenta- 
félagsins  þar  upptökin.  Var  ályktað  á  fundi  þar  í  deildinni  15, 
maí  1901,  að  mæla  fram  með  því  viö  Reykjavíkurdeildina,  að 
hún  tæki  til  nánari  hugleiðinga,  hvort  ekki  væri  fært  að  halda 
sem  fyrst  áfram  útgáfunni.  Hélt  þá  stjórnarnefnd  Reykjavíkur- 
deildarinnar  fund  7.  júli  s.  á.,  og  var  hinum  þáverandi  forseta 
(Eiriki  Briem)  þá  falið  að  komast  eptir,  meö  hverjum  kjðrum 
handritiö  fengist  undirbúið  lil  prentunar,  en  það  var  þá  komið 
i  mina  eign.  Skýrði  forseti  frá  þessu  á  aðalfundi  deildarinnar 
8.  s.  m.,  og  taldi  fundurinn  sig  hlynntan  þvi,  að  útgáfunni  yrði 
haldið  áfram.  Leitaði  þá  forseti  til  min  um  tilboð  að  takast 
verk  þetta  á  hendur,  og  gerði  eg  kost  á  því,  þó  með  verulega 
minni  ritlaunum,  en  áður  höfðu  greidd  verið,  svo  að  framhalds- 
útgáfan  þyrfti  siður  að  stranda  kostnaðar  vej^na,  sem  hún  ella 
mundi  að  likindum  gert  hafa.  Var  og  þessu  tilboði  minu  tekið 
af  stjórnarnefnd  deildarinnar  14.  marz  1902,  og  svo  samþykt  til 
fullnustu  á  fyrra  aðalfundi  hennar  19.  s.  m.  Hefur  útgáfan  síð- 
an  haldið  stöðugt  áfram,  en  dræmt  nokkuð,  þannig  að  sum  árin 
hafa  komiö  út  að  eins  5  arka  hepti  og  þaðan  af  minna,  en  mest 
10 — 12  arkir  i  senn. 

Fj'rsta  heptið,    sem    eg   annaðist    um,  var  3.  hepti  II.  bindis 

(Strandasýsla),    er  kom  út  þegar  árið  1902.    Næsta  ár,  1903,  kom 

út  4.  heptið  (fyrri  hluti,  Dalasýslu-)  og  1904  5.  heptið  ásamt  viö- 

, auka,   þ.    e.   siðari    hluti    Dalasýslu    og  var  þá  H.  bindinu  lokið. 

Var   þá    og   ekki    lengur   haldið    áfram    að  prenta  eptir  handriti 


1)  Til  þess  tíma  var  litiö  pientað  i  prentsmiðju  ísafoldar,  en  er  útgáfan 
hófst  aptur,  var  það  fyrst  prentað  i  prentsmiðju  Pjóöólfs  (II.  B.  3.  og  4.  hepti, 
III.  B.  1.  h.  og  nokkuð  af  2.  hcpli:  1902— lOOii),  en  upp  írá  þvi  i  Gutenbergs- 
prentsniiðju  (190()-1915). 

2)  Til  að  annast  útgáfu  þess  heptis  (II.  B.  J)ls.  4(i5— 5C1)  fékk  eg  Jósafat 
Jimasson  ættfrœðing,  nú  i  Ameriku,  sem  þá  var  i  þjónustu  minni,  með  því  að 
«-g    var    þá    öðruni    störfum    hlaðinn.    Hefur  hann  ritað  fróðlegar  og  mjög  itar- 

55 


858 

mínu,  er  lagt  hafði  veriö  til  grundvallar  fj-rir  útgáfunni  alt  þang- 
að  til,  pví  að  nokkru  áöur  en  eg  tók  að  sjá  um  útgáfuna,  hafði 
eg  veitt  pvi  eptirtekt,  að  í  Landsbókasafninu  (nr.  384  4to.  etc.)  var 
annað  og  f^-Ura  handrit  af  Sýslumannaæfunum,  með  eigin  hendi 
Boga,  alla  leiö  vestur  að  Dalasýslu,  og  pótti  mcr  pvi  einsætt,  að 
leggja  petta  siðara  uppkast  til  grundvallar  við  útgáfuna  upp  frá 
pví,  eins  og  eg  hef  gert,  en  sleppti  alveg  f^rra  handritinu  við 
útgáfu  III.  og  IV.  bindis,  pvi  að  par  er  ekkert,  sem  ekki  er  miklu 
f^Ilra  og  betra  í  pessum  kafla  Landsbókasafns-handritsins  (nr. 
384,  385  og  386  4*0.).  En  allar  Sýslumannaæfirnar  eru  gefnar  út 
eptir  eiginhandarriti  Boga. 

Árin  1905,  1906,  1907  og  1908  kemur  IIL  bindið  út  í  4  hept- 
um,  og  tekur  yfir  Snæfellsness-  og  Hnappadalssýslu,  Mýra-  og 
Borgarfjarðarsýslu.  Vildi  eg  láta  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu 
fylgja  pvi  bindi,  pví  að  mér  var  kunnugast,  hvað  verkinu  leið, 
og  pá  hefðu  öll  4  bindin  orðið  hér  um  bil  jafnstór.  En  páver- 
andi    forseti   (Kr.  Jónsson)  úrskurðaöi,  að  svo  skyldi  ekki  vera. 

Útgáfa  pessa  IV.  bindis,  sem  nú  er  lokið,  hefur  gengið  frem- 
ur  dræmt,  pvi  að  hún  hefur  staðið  yfir  7  ár  (1909—1915  incl.), 
og  hefur  valdið  pví  pröngur  fjárhagur  fclagsins  sum  árin.  Er 
paö  bindi  i  7  heptum  og  nær  yfir  GuIIbringu-  og  Kjósarsýslu. 
Arnessýslu,  Rangárvallasýslu,  Vestmannaeyjar,  Skaptafellss<'slu 
og  Múlas5'slur.  Og  nú  er  verkinu,  pó  án  registurs,  lokið  34  ár- 
um  eptir  að  1.  hepti  pess  kom  út.  En  ritið  er  allt  um  175 
arkir,  auk  registurs,')  sem  hlýtur  aö  verða  rajög  umfangsmikið 
sakir  hins  mikla  aragrúa  af  nöfnum.  En  verkið  kemur  ekki  að 
fullura  notum,  fyr  en  nákværat  registur  er  koraið  yfir  pað  allt. 
Munu  pá  margir  geta  náð  par  einhverstaðar  i  einhvern  práð  til 
að  rekja  æltir  sinar  eptir,  og  á  pað  atriði  lagöi  eg  mesta  áherzlu 
í  athugaseradura  mínum,  að  færa  ættirnar  sera  lengst  niður, 
annaðhvort  til  núlifandi  manna,  eða  pá  svo  langt,  að  sem  flestir 
ættu   hægt   með    að  ná  par  í  einhverja  grein  af  ættstofni  síuum, 


legar  skýiingar  við  þetla  liepti,  þvi  að  hann  var  einkar  vel  að  sc'r,  scrstaklega  i 
ættum  licr  á  landi  á  fyrri  öldum,  t.  d.  14.  og  15.  öld,  og  hafði  rannsakað  þau 
efni,  eptir  því  sem  föng  voru  fyrir  hendi  i  Isl.  Fornbrcfasafni.  Og  þótt  sumar 
getgátur  hans  séu  nokkuð  djarfar  og  hæpnar,  þá  er  vist,  að  margt,  sem  hann 
hefur  atliugað,  er  áreiðanlega  rélt,  þvi  'að  maðurinn  var  stórfróður  og  stálminn- 
u'^ur,  og  var  leitt,  að  þeir  hæíileikar  lians  liafa  ekki  orðið  til  meiri  nola  en  raun 
hcfur  á  orðið.  Hann  liefur  og  ritað  viðaukann  framan  við  Strandasýslu  í  3. 
hepti  2.  bindis  (II.  B.  bls.  252-261). 

1)  Pað  mun  láta  nærri,  að  um  helmingur  ritsins  scu  viðaukar  og  athuga- 
semdir  við  texla  Boga,  það  er  að  segja  til  jafnaðar  i  því  öllu  samanlögðu,  þótt 
hlutfallið  milli  texta  og  viðauka  sé  misjafnt  i  hverju  einstöku  })indi.  Ætlazt 
er  til,  að  registrið  vcrði  scrstakt  bindi  (V.  B.).  —  Við  band  liinna  1  bind- 
anna  œttu  menn  að  ga-ta  þess,  að  láta  titilblöðin  fylgja  hverju  hepli,  lil  þess  að 
"eta  scð,  hvenær  þau  cru  prenluð,  þvi  aö  viö  það  miðast  hið  nýjasta  cfni  livers 
lieptis,  er  lesandinn  verður  að  taka  lil  grcina,  með  þvi  að  öU  bókin  hefur  kom- 
ið  ut  á  svo  löngu  ára))ili. 


859 

því  aö  mér  var  það  íullkomlega  Ijóst,  að  þess  yrði  langt  ad 
biða,  að  gefin  yrði  út  nokkur  allsherjar  ættatölubók  fyrir  land 
allt,  og  ætlaði  pess  vegna  Sýslumannaæfunum  að  vera  fyrst  um 
sinn  eins  konar  handbók  i  islenzkri  ættfræði,  þótt  ófullkomin  sé 
hún  vitanlega  og  par  vanti  margt  og  mikið,  sérstaklega  á  Norö- 
urlandi  og  um  BarÖastrandar-  og  ísafjarðarsýslur,  eða  áður  en 
eg  tók  við  útgáfunni,  þvi  að  þá  voru  ekki  ættirnar  raktar  jafn- 
ítarlega,  eða  færðar  eins  langt  niður,  eins  og  eg  gerði.  Hins 
vegar  hef  eg  lagt  minni  áherzlu  á  að  auka  við  sjálfar  æfisögur 
sÝslumannanna  i  texta  Boga,  og  optast  látið  mér  nægja,  aö  leið- 
rétta  það,  sem  eg  hef  mishermt  fundið  í  fljótu  bragði,  bæöi  i 
ártölum  og  öðru  fleiru,  þvl  að  hefði  eg  til  muna  farið  að  hrófla 
við  frásögn  Boga,  þá  hefði  veriö  réttara  að  semja  æfisögurnar 
alveg  upp  að  nýju,  en  pað  gat  auðvitað  ekki  komið  til  greina 
eptir  fyrirkomulagi  verksins.  Pessu  er  einnig  svo  háltað,  að 
æfisögurnar  standa  til  mikilla  bóta  við  frekari  rannsókn  eptir 
ýmsum  heimildarritum  (frumheimildum),  er  Bogi  haföi  ekki  aö- 
gang  að,  og  veit  eg,  að  enn  standa  hér  og  hvar  í  textanum  óleið- 
réttar  ýmsar  smávillur  og  misfellur,  einkum  i  ártölum  o.  fl.,  er 
stafar  frá  skökkum  heimildum,  er  Bogi  hefur  farið  eplir.  En 
full  lagfæring  á  sliku  verður  að  bíða  n^'rri  og  itarlegri  rann- 
sókna.  Samt  sem  áður  verður  petta  æfisagnasafn  Boga  góð 
undirstaða  og  leiðbeining  fyrir  pá,  er  síðar  rannsaka  pelta  efni 
nánar.  Par  sem  eg  hef  orðið  var  viö,  að  Bogi  hafi  beinlínis 
sleppt  úr  einhverjum  sýslumönnum,  pá  hef  cg  auövitað  bætt 
peim  við  og  eins  talið  ýmsa  lögsagnara,  er  hann  hefur  látið 
ógetið,  en  að  elta  alt  slíkt  uppi  er  ógerningur  i  skjótu  bili  og 
enda  óparft.  En  1  framhaldsviðaukana  við  hverja  sýslu  eptir 
að  Boga  pr\'tur,  eða  næstliðin  GO — 70  ár,  hygg  eg,  að  ekki  vanti 
neitt  verulegt.  í  viðaukum  peim  og  athugasemdum  við  allt 
verkið,  er  fylgja  pessu  IV.  bindi  pess,  hef  eg  leitazt  við  að  leið- 
rétta  pað,  er  eg  hafði  sjálfur  veitt  eptirtekt,  að  mishermt  væri 
eða  aörir  bent  mér  á,  og  eins  aö  auka  ýmsu  viö,  er  eg  við  nán- 
ari  alhuganir  og  samkvæmt  nýjum  heimildum  haföi  fundið, 
meðan  stóð  á  útgáfu  verksins,  par  á  meðal  sumt  eptir  Manntal- 
inu  1703,  sem  reyndar  kom  nokkuð  seint  í  leitirnar,  og  er  auk 
pess  ekki  enn  komið  hingað  til  lands,  svo  að  eg  hef  að  eins  scð 
dálitið  afskriptarágrip  af  pvi,')  og  hefur  petta  merka  manntal, 
sem  ætti  að  prentast  i  heild  sinni,  pvi  miður  komið  Sýslu- 
mannaæfunum    til   oflitilla  nota. 


1)  Ritað  í  Höfn  haustið  1914  af  lir.  Pélri  Zúplióniassyni,  seni  leyföi  mér  að 
skyggnast  i  það,  og  er  cg  lionuni  þakklátur  fyrir  það.  Pess  má  geta,  að  séra 
Einar  prófastur  Jónsson  á  Hofi  i  Vopnalirði,  seni  er  allra  nianna  fróðastur  um 
ættir  Austfirðinga,  sendi  mér  nú  i  vor  nokkrar  leiðréltingar  við  IV.  B.  C.  hepli 
(Múlasýslur),  er  eg  þakka  lionuni  fyrii-,  og  tolc  eg  það  ílest  til  greina  i  síðasta 
soijinu  (bls.  852-8.5.3J. 

55* 


860 

Um  gildi  pess,  sem  e«  hef  lagt  til  þessa  verks  —  og  þaö  er 
ekki  svo  lítið  að  vöxtunum  að  minnsta  kosti  —  ætla  eg  sjálfur 
ekki  að  dæma.  Mér  d\lst  það  alls  ekki,  að  þar  muni  finnast  hér 
og  hvar  ýmsar  smávillur,  sérstaklega  í  yngri  ættfærslunum,  — 
en  tæplega  til  muna  í  höfuðættfærslunum  eða  eldri  kjnþáttunum, 
—  pvi  aö  fj'rir  slik  sker  er  aldrei  hægt  aö  sj'nda  með  öllu,  þrátt 
fyrir  alla  alúð  og  vandvirkni.  En  ókunnuglega  kæmi  mér  það 
fj'rir,  ef  reglulegar  kórvillur  eða  stórvillur,  sem  miklu  máli  skipta, 
f^'ndust  þar  að  nokkru  ráði,  Og  það  þykist  eg  gefa  sagt  með  sanni, 
að  það  sem  eg  hef  unniö  að  Sýslumannaæfunum  hefur  kostað 
raig  mikla  f^'rirhöfn  og  víðtækar,  timafrekar  rannsóknir,  enda 
hygg  eg,  að  mér  hafi  allvíða  heppnazt  að  greiða  úr  allpýðingar- 
miklum  vafaspurningum  um  ættir  manna,  er  áður  var  mjög  tví- 
sýnt  um,  og  eins  að  rekja  suma  ættliði,  er  áður  voru  litt  eða 
raeö  öllu  ókunnir.  Og  pykir  mér  vænt  um  að  hafa  að  pessu 
leyti  greitt  dálítið  götuna  f^'rir  peim,  er  siðar  leggja  stund  á 
slik  fræði.  Vona  eg  fastlega,  að  ritsafn  petta  —  Sýslumanna- 
æfirnar  —  verði  heldur  til  pess  að  glæða  áhuga  manna  til  að 
leggja  raeiri  rækt  við  pessar  fræðigreinar  —  islenzka  sögu  og 
ættvisi  — ,  er  hingað  til  hefur  verið  oflitill  sómi  sýndur,  og  of- 
lítil  rækt  Iðgð  við  af  hálfu  pings  og  pjóðar,  pví  að  litt  sæmir 
að  gera  fræöi  pá  að  hornreku.  Geti  sá  lilli  skerfur,  sem  eg  hcf 
lagt  fram  i  riti  pessu  eitthvað  stuðlað  nð  meiri  áhuga  og  réttari 
skoðun    á    pessum   efnum,   pykist   eg  ekki   hafa  unnið  fyrir  gig. 

líeykjavik  21.  júni  1015. 

Hannes  Porsleinsson. 


UNIVERSITY  OF  TORONTO 
LIBRARY 


Acme    Library    Card    Pocket 

Under  Pat.  "  Kef.  Index  File." 
Made  hj  LIBRARY  BUREATJ 


